“ત્યારે શું તેઓ કુઅનિમાં વિચારતા નથી ? (કે એનું ખુદાઈ કલામ હોવું 
જણાઈ આવે) અને જો એ (કુઅનિ) અલ્લાહ તઆલાના સિવાય અન્ય 
કોઈના તરફથી હોત તો તેઓને તેમાં અવશ્ય ઘણો તફાવત (વિરોધાભાસ) 


તરાવીહના કમ પ્રમાણે 








તૌહીદ (એકેશ્વરવાદ) , રિસાલત (ખુદાઈ દૂત) , આખિરત (પરલોક) 
અલ્લાહપાકના અપાર ઉપકારો-ઈનામો, જન્નત, જહન્નમ તથા 
સફળતા-નિષ્ફળતા દર્શાવતી આયતો, ઉદાહરણો અને કુર્‌આની 
કિસ્સાઓ મારફતે કુર્‌આન શરીફના બુન્યાદી હેતુઓનું વર્ણન 





%: સંપાદક *: 
(મવ.) ઈકબાલ મુહમ્મદ ટંકારવી (સા.) 


દારૂલ ઉલૂમ ઈસ્લામિય્યહ અરબિય્યહ માટલીવાલા 
ઈદગાહ રોડ, ભરૂચ-૩૯૨ ૦૦૧ 


૦ પવિત્ર કુઓઆન સારાંશ ૦ [૨] 





ક્તાબનું નામ 


સંપાદક 


પ્રકાશન વર્ષ 
પ્રત 
આવૃત્તિ 


મલ્ય 
« 


: પવિત્ર કુઓઆન સારાંશ 


(તરાવીહના ક્રમ પ્રમાણે) 


: (મવ.) ઈકબાલ મુહમ્મદ ટંકારવી (સા.) 


(સુહતમીમ : દારૂલ ઉલૂમ માટલીવાલા) 


: ઈ.સ. ૨૦૨૧, હિ.સ. ૧૪૪૨ 
: ૧૦૦૦ 
: ત્રીજી 


: ૪૦૦ 





જૂક ક્તાબ મેળવવાનું સ્થળ કૂક 


દારૂલ ઉલૂમ ઈસ્લામિય્યહ અરબિય્યહ માટલીવાલા 
ઈદગાહ રોડ, ડી.એસ.પી. ઓફિસ સામે, ભરૂચ-૩૯૨ ૦૦૧ 


ફોન : ૦૨૬૪૨-૨૨૩૮૬૪ 





[૩ ] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ 


અનુક્રમણિકા 





સર્વ શક્તિમાન ફક્ત અલ્લાહપાકની ઝાત 

બધા ધર્મોનું મૂળ એક જ 

કાફિર શબ્દની ચોખવટ 

કુર્‌આન શરીફના વિષયોની ચોખવટ 

કુર્‌આન શરીફના વિષયોની ટૂંકી માહિતી 

કુર્‌આને કરીમ અલ્લાહ તઆલાનો ગ્રંથ હોવાની દલીલ 

કુર્‌આન શરીફ અને વિજ્ઞાન વચ્ચે દલીલોની સમાનતા 

પવિત્ર કુર્‌આન શરીફ વિજ્ઞાન ઉપર જીત મેળવે છે 

ભાષાઓના ઈતિહાસમાં કુર્‌આન શરીફનો અપવાદ 
પથમ તરાવીટ 

સૂરએ ફાતિહા : વિષયોનો ખુલાસો 

અલ્લાહપાકની હમ્દ (વખાણ) શા માટે ?......................****** 

સૂરએ ફાતિહાની સર્વગ્રાહિતા તથા સૌંદર્ય અને 

માનવજીવન પર તેનો પ્રભાવ 

સૂરએ બકરહ : વિષયોનો ખુલાસો 

યહૂદીઓ-ખ્રિસ્તીઓ અને મુસ્લિમોનો ટૂંકો ઈતિહાસ 

સબ્ર અને નમાઝની મહત્વતા 

સૂરએ બકરહ : આયતોનો ખુલાસો 

હઝરત આદમ અલયહિસ્સલામનો કિસ્સો 

કિતાબ અને નબીઓની વાત ઉપર અમલ ન કરવાની સજામાં 

જાદુ પાછળ લાગી જવુ 

આપ (સલ.)ને બશ્ેવ કિબ્લાના નબી હોવાનો શર્ફ 
બીજી તરાવીટ 

સૂરએ બકરહ : વિષયોનો ખુલાસો 

નિર્દોષ ખૂનનો ન્યાયિક બદલો 


૩૨૧૮૯૦૦ ૦૮૯૦૦૮૮૯૦૮બત્મ 


૧૧ 
૧૨ 
૧૩ 


૮2 ૮2 ૮2 ૮2 ત 
(૧% ૦ ળન .2 ૦ 











૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ 





રોઝાનો મકસદ 
હેજ્જનો મકસદ 
હેઝ. ઉઝેર (અલૈ.)ને ફરીથી જીવંત કરવા 
સૂરએ બકરહ : આયતોનો ખુલાસો 
અલ્લાહપાકને રાઝી રાખવા સખાવત કરવાનું ઉદાહરણ 
આપસી લેવડદેવડમાં પ્રમાણિકતા 

ત્રીજી તરાવીટ 
સૂરએ આલિ ઈમ્રાન : વિષયોનો ખુલાસો 
સર્વ વસ્તુઓના માલિક ફક્ત એક અલ્લાહપાક 
અલ્લાહપાકનો મનપસંદ મઝહબ 
સૂરએ આલિ ઈમ્રાન : આયતોનો ખુલાસો 
હઝ. મરિયમ (રદી.)ના જન્મનું વર્ણન 
હઝ. ઈસા (અલૈ.)ના જન્મનું વર્ણન 


યહૂદીઓ-ખ્રિસ્તીઓને નરમીથી ઈસ્લામનું આમંત્રણ 
આકાશો-પૃથ્વીમાં ચિંતન-મનન કરવુ 


ચોથી તરાવીટ 


સૂરએ નિસાઅ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ નિસાઅ : આયતોનો ખુલાસો 

વારસા વહેંચણીના નિયમો 

પતિ-પત્નીના આપસી સબંધો-જવાબદારીઓ 

અનાથ (યતીમ) બાળકોના હક્કો બજાવવા 

હેઝ. ઈસા (અલે.)ના કત્લ વિશે 

યહૂદીઓ-ખ્રિસ્તીઓના ભ્રમનું ખંડન 
પાંચમી તરાવીટ 

સૂરએ માઈદહ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ માઈદહ : આયતોનો ખુલાસો 

ઇસ્લામમાં ભય-આતંક ફેલાવવો સૌથી મોટો ગુનોહ 

દારૂ-જુગાર અને સટ્ટાબાજીનું હરામ હોવુ 








[પ૫] ૦ પવિત્ર કુઆન સારાંશ ૦ 





છડી તરાવીટ 


સૂરએ અન્આમ : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ અન્આમ : આયતોનો ખુલાસો 


હેઝ. ઈબ્રાહીમ (અલે.)ના કિસ્સામાં બોધપાઠ 
માનવ હક્કોનું રક્ષણ કરતા ઉચ્ચ અખ્લાક 


સાતમી તરાવીટ 
સૂરએ અઅરાફ : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ અઅરાફ : આયતોનો ખુલાસો 
હેઝ. આદમ (અલેૈ.) અને શયતાનનો કિસ્સો 
નબીઓના કિસ્સાઓ 


આઠમી તરાવીઠક 
સૂરએ અન્ફાલ : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ અન્ફાલ : આયતોનો ખુલાસો 
સુલહની તાકીદ-ઈસ્લામ અને શાંતિ 
સૂરએ તવબહ : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ તવબહ : આયતોનો ખુલાસો 
ઝકાતના હેતુઓ અને સામાજિક જીવન ઉપર તેની અસરો 
મુનાફિકોની રોજીંદી ખરાબ આદતો ઉપર સખ્ત ધમકી 
નેક લોકોની સોહબત-સંગ જરૂરી છે 

નવમી તરાવીક 


સૂરએ યૂનુસ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ યૂનુસ : આયતોનો ખુલાસો 
નુબૂવ્વતથી મુશ્રિકોને આશ્ચર્ય 

ખુદાઈ મહેરબાની અને માનવીનું નગુણાપણું 











૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [૬5] 





દુન્યવી જીવનની હકીકત દર્શાવતો દાખલો 

મહાન સર્વશક્તિમાનની અપાર કુદરત 

તોહીદની સ્પષ્ટ દઅવત 

સૂરએ હૂદ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ હૂદ : આયતોનો ખુલાસો 

દરેકની રોઝીની જવાબદારી 

નબીઓની દઅવત અને કૌમના જવાબો 

નબીઓના કિસ્સા વર્ણન કરવાનું કારણ આશ્ચાસન-બોધપાઠ 


દસમી તરાવીક 
સૂરએ યૂસુફ : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ યૂસુફ : આયતોનો ખુલાસો 
જેલના સાથીઓનું સ્વપ્ન અને તેમને દીનની દઅવત 
બાદશાહ તરફથી સંપૂર્ણ સત્તા આપવી ખુદાઈ મહાન ઈનામ 


બાદશાહીમાં પણ ફકીરી-દુઆમાં આજીઝી 
અઆમગયારમી તરાવીક 


સૂરએ રઅદ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ રઅદ : આયતોનો ખુલાસો 

થાંભલા વગરનું વિશાળ આકાશ અને સૂર્ય-ચંદ્રની નિયમિતતા 
વિજળી-કડાકા, રક્ષક ફરિશ્તા, સત્યનું ઉદાહરણ 
મુસ્લિમોના ઉચ્ચ સંસ્કારો 

સૂરએ ઈબ્રાહીમ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ ઈબ્રાહીમ : આયતોનો ખુલાસો 

ઈમાન તથા કુફ્રનું શાનદાર ઉદાહરણ 
ગફલતમાં પડેલાઓને સખ્ત ચેતવણી 

સૂરએ હિજ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ હિજ : આયતોનો ખુલાસો 

ખુદાપાકના અપાર ઉપકારો 

માનવી અને શયતાનનો ઘમંડ 








૦ પવિત્ર કુઆન સારાંશ ૦ 





સૂરએ નહલ : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ નહલ : આયતોનો ખુલાસો 
આકાશ-પૃથ્વીની બધી જ વસ્તુઓ અલ્લાહપાક આગળ ઝૂકે છે 
તોહીદ-શિકનો આસાન દાખલો 
માના પેટમાંથી અભણ પેદા કરી કોણે જ્ઞાન આપ્યુ ? 
દીનનો પ્રચાર સમજદારીપૂર્વક કરવો 

બારમી તરાવીક 
સૂરએ બની ઈસ્રાઈલ : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ બની ઈસ્રાઈલ : આયતોનો ખુલાસો 
મેઅરાજનું વણન 
ઉચ્ચ અખ્લાક અને માનવ હક્કોનું સવિસ્તર વર્ણન 
ખુદાઈ ઢીલ માનવીને અઝાબપાત્ર ન બનાવી દે 
સૂરએ કહફ : વિષયોનો ખુલાસો 


સૂરએ કહફ : આયતોનો ખુલાસો 
અસ્હાબે કહફનો કિસ્સો 
ઝુલ્કરનેન, યાજૂજ-માજૂજનો કિસ્સો 


તેરમી તરાવીક 


સૂરએ મરયમ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ મરયમ : આયતોનો ખુલાસો 

ઘડપણ અને પત્ની વાંઝ હોવા છતાં અવલાદ આપવી 
અલ્લાહપાકની કુદરત 

હેઝ. ઈસા (અલે.)ની પૈદાઈશ પછી તરત વાત કરવી 
મૃત્યુ બાદનું જીવન યકીની છે 

સૂરએ તાહા : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ તાહા : આયતોનો ખુલાસો 

કિયામતના અહેવાલ 

અલ્લાહપાકની યાદથી જ શાંતિ મળશે 

સૂરએ અંબિયા : વિષયોનો ખુલાસો 











૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [૮] 





સૂરએ અંબિયા : આયતોનો ખુલાસો 

ખુદાપાક એક જ હસ્તી છે 

આકાશ-પૃથ્વીને અલગ પાડવા માનવો ઉપર અપાર એહસાન છે... 
નબીઓ અલ્લાહપાકથી જ માંગે છે - નબીઓની દુઆઓ 
કિયામતમાં આકાશ કાગળોની જેમ લપેટાઈ જશે 


ચૌદમી તરાવીટ 
સૂરએ હજ્જ : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ હજ્જ : આયતોનો ખુલાસો 
કિયામતના દિવસની ભયાનકતા 
માનવી ક્યા મોઢે ખુદાપાક અને કિયામતનો ઈન્કાર કરે છે ?....... 
જિહાદની પરવાનગીના કારણો 
આકાશને પૃથ્વી ઉપર તૂટી પડવાથી કોણે રોકી રાખ્યુ છે ? .......... 
સૂરએ અલ્મુઅમિનૂન : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ અલ્મુઅમિનૂન : આયતોનો ખુલાસો 
સફળ મુસલમાનના ઉમદા ગુણો 


પંદરમી તરાવીટ 
સૂરએ નૂર : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ નૂર : આયતોનો ખુલાસો 
પવિત્ર સ્ત્રીઓ ઉપર આક્ષેપ લગાડનારની સજા 
લોકોના ઘરોમાં પ્રવેશવાના કાયદાઓ 
વરસાદની પ્રક્રિયા અને પશુઓના પ્રકારો 
સૂરએ ફુરકાન : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ ફુરકાન : આયતોનો ખુલાસો 
રહમાનના ખાસ બંદાઓના ગુણો 
સૂરએ શુઅરા : વિષયોનો ખુલાસો 








૦ પવિત્ર કુઆન સારાંશ ૦ 





સોળમી તરાવીકટ 


સૂરએ નમ્લ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ નમ્લ : આયતોનો ખુલાસો 

પક્ષીઓ પણ તોહીદ અને શિકને સમજે છે 

માનવીની સઘળી જરૂરતો ફક્ત એક અલ્લાહપાક જ પૂરી કરે છે... 
કિયામતમાં નેકીઓ-બદીઓનો ફેંસલો થશે 

સૂરએ કસસ : વિષયોનો ખુલાસો 

હેઝ. મૂસા (અલેૈ.)ના કિસ્સાથી બોધપાઠ 

સૂરએ કસસ : આયતોનો ખુલાસો 

કમઝોરોને હુંકૂમત આપવી ફક્ત અલ્લાહપાકની જ કુદરત 
ફિરઓનની સંપૂર્ણ મશીનરી છતાં 

હેઝ. મૂસા (અલેૈ.)નો તેના મહેલમાં ઉછેર થવો 

કારૂનનો માલ બાબતે ઘમંડ 

સૂરએ અન્કબૂત : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ અન્કબૂત : આયતોનો ખુલાસો 

કોઈ માણસ બીજાનો બોજ ઉઠાવવાનો નથી 

કરોળિયાની જાળની જેમ મૂર્તિઓની કમઝોરી 

મુશ્રિકોનો એકરાર-સર્વ વ્યવસ્થા અલ્લાહપાકના જ હાથમાં 


સત્તરમી તરાવીટ 
સૂરએ રૂમ : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ રૂમ : આયતોનો ખુલાસો 
શાદી-વિવાહ પણ અલ્લાહપાકની કુદરતની નિશાની છે 
માલમાં ગરીબોનો હક્ક અને વ્યાજની બુરાઈ 
સૂરએ લુકમાન : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ લુકમાન : આયતોનો ખુલાસો 
હઝ. લુકમાન (અલૈ.)ની નસીહતો 











૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ ૧૦ ] 





સૂરએ સજદહ : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ સજદહ : આયતોનો ખુલાસો 
વરસાદના દાખલાથી કિયામતની સાબિતી 


અઢારમી તરાવીક 


સૂરએ અહઝાબ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ અહઝાબ : આયતોનો ખુલાસો 

સહાબાની સંપૂર્ણ તાબેદારી 

આપ (સલ.)ના અંતિમ નબી હોવાની સાબિતી 

આપ (સલ.) ઉપર દુરૂદો સલામનો આદેશ 

સૂરએ સબા : વિષયોનો ખુલાસો 

હઝ. દાઉદ (અલૈ.) અને સુલયમાન (અલેૈ.)નો કિસ્સો 
સૂરએ સબા : આયતોનો ખુલાસો 

કૌમે સબાના કિસ્સાથી બોધપાઠ 

નાફરમાનોનો આપસી સંવાદ કોઈ કામ આવશે નહિ 
સૂરએ ફાતિર : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ ફાતિર : આયતોનો ખુલાસો 

રાત-દિવસ અને પ્રકાશ-અંધકારની જેમ 
હિદાયત-ગુમરાહી એક થઈ શકતી નથી 
આકાશ-પૃથ્વીને પોતાની વર્તુળમાં કોણે થોભાવી રાખ્યા છે ?....... 


ઓગણીસમી તરાવીક 


સૂરએ યા-સીન : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ યા-સીન : આયતોનો ખુલાસો 

નસીહત કોને અસર કરે છે ?........................**********₹૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ 
લોકો કબરમાંથી ઉઠતા જ ચોંકી જશે 

મોઢાઓ બંધ કરી હાથ-પગની સાક્ષી લેવામાં આવશે 

સડેલુ હાડકુ હાથથી મસળી ખુદાપાકને ચેલેન્જ આપે છે ?.......... 
સૂરએ સાફ્ફાત : વિષયોનો ખુલાસો 








[ ૧૧ ] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





સૂરએ સાફફાત : આયતોનો ખુલાસો 

જજ્ઞતીઓની નેઅમતો અને આપસી વાતચીત 

જહનજ્ઞમીઓનો અઝાબ કેવો હશે ?.............................*******૦* 
અલ્લાહ તઆલાની સુન્નત પ્રમાણે નબીઓને જ દુન્યવી 

સફળતા પણ મળે છે 

સૂરએ સૉંદ : વિષયોનો ખુલાસો 


સૂરએ સૉંદ : આયતોનો ખુલાસો 
કાફિરોની હઠધર્મી 


વીસમી તરાવીટ 
સૂરએ ઝુમર : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ ઝુમર : આયતોનો ખુલાસો 
અપકારીને સીધો માર્ગ મળતો નથી 
માનવીને ત્રણ અંધારીઓમાં કોણે અને કેવી રીતે બનાવ્યો 
બંદાઓના કુક્રને અલ્લાહપાક પસંદ કરતા નથી 
શિ્ક કરનાર પોતાનું તથા પોતાના કુટુંબીજનોનું 
નુકસાન કરી રહ્યા છે 
દરરોજની ઉંઘ કિયામતનો જીવંત દાખલો છે 
અલ્લાહપાક અત્યાચારી બંદાઓને કેટલા પ્યારથી સમજાવે છે 
માનવી પોતાના પાલનહારનો મહા અપકારી છે 
સૂરએ મુઅમિન : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ મુઅમિન : આયતોનો ખુલાસો 
કિયામતમાં ઈન્કારીઓ છૂટકારો માંગશે, પરંતુ ક્યાંથી ? ........... 
શું આવો શક્તિમાન શિ્કને પસંદ કરી શકે છે ? ...................... 
સૂરએ હા-મીમ સજદહ : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ હા-મીમ સજદહ : આયતોનો ખુલાસો 
આકાશ તથા પૃથ્વી અલ્લાહના હુકમનું પાલન કરવા સદા તત્પર... 
જ્યારે આંખ, કાન અને ચામડી માનવી વિરૂદ્ધ સાક્ષી આપશે 
કુર્‌આન શરીફના રક્ષણની અજોડ વ્યવસ્થા 











૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ ૧૨ ] 





એકવીસમી તરાવીક 
સૂરએ શૂરા : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ શૂરા : આયતોનો ખુલાસો 
બધા નબીઓનો એક જ ધર્મ (તૌહીદવાળો) હતો, 
લોકોએ તેમાં શિર્ક ભેળવી દીધુ 
મુસ્લિમોના અખ્લાક આપસી સલાહ તથા માફ કરવુ 
સંતાન (છોકરા-છોકરી) આપવા ન આપવા 
ફક્ત અલ્લાહપાકના જ હાથમાં છે 
સૂરએ ઝુખ્રુફ : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ ઝુખ્રુફ : આયતોનો ખુલાસો 
બાપદાદાઓનું આંધળુ અનુકરણ 
ઈસ્લામી અથવ્યવસ્થાના સરળ નિયમો 
જજ્ઞતની નેઅમતો - જહન્ઞમનો અઝાબ 
સૂરએ દુખાન : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ દુખાન : આયતોનો ખુલાસો 
આકાશ-પૃથ્વીનું સર્જન એક ખાસ હેતુસર છે 
ગુનેહગારોનું પરિણામ 
સૂરએ જાષિયહ : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ જાષિયહ : આયતોનો ખુલાસો 
તવહીદની નિશાનીઓથી બોધપાઠ 
કિયામતનું એક દશ્ય 


બાવીસમી તરાવીટ 


સૂરએ અહકાફ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ અહકાફ : આયતોનો ખુલાસો 

ઈન્કારીઓ પાસે શિકની શું સાબિતી છે ?.............................. 
જિજ્ઞાતનો ઈસ્લામ સ્વિકાર અને કવમને દઅવત 

સૂરએ મુહમ્મદ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ મુહમ્મદ : આયતોનો ખુલાસો 








[ ૧૩ ] 


૦ પવિત્ર કુઆન સારાંશ ૦ 





કુર્‌આન શરીફમાં ચિંતન કરવાનું દરેકને આહ્વાન 
સૂરએ ફત્હ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ ફત્હ : આયતોનો ખુલાસો 

બાઈબલમાં સહાબાએ કિરામનું ઉદાહરણ 

સૂરએ હુજુરાત : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ હુજુરાત : આયતોનો ખુલાસો 
એકબીજાની મશ્કરી, ચુગલી અને જ્ઞાતિભેદ ઘમંડની નિશાનીઓ.. 
સૂરએ કાફ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ કાફ : આયતોનો ખુલાસો 

માનવીના પ્રત્યેક અમલનો રેકોર્ડ થઈ રહ્યો છે 


ત્રેવીસમી તરાવીટ 


સૂરએ અઝ ઝારિયાત : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ અઝ ઝારિયાત : આયતોનો ખુલાસો 
માનવીની પેદાઈશનો હેતુ 

સૂરએ તૂર : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ તૂર : આયતોનો ખુલાસો 

જજ્ઞતવાળાના ઈનામો 

શું અલ્લાહપાકે માનવીને લગામ વગર છોડયો છે 

સૂરએ નજ્‌્મ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ નજ્‌્મ : આયતોનો ખુલાસો 

આકાશમાં બોલાવી આપ (સલ.)ને 

પોતાની કુદરતની નિશાનીઓ દેખાડવી 

આગલા આકાશી પુસ્તકોમાં દર્શાવેલ સારી વાતોનું વર્ણન 
સૂરએ કમર : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ કમર : આયતોનો ખુલાસો 

ચાંદના ટુકડા થવા આપ (સલ.)ની નુબૃવ્વતની દલીલ છે 
સૂરએ રહમાન : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ રહમાન : આયતોનો ખુલાસો 











૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ ૧૪ ] 





દરરોજ અલ્લાહપાકની અલગ શાન છે 

જે અલ્લાહપાકના દરબારમાં હાજરીથી ડરી ગયો તે ફાવી ગયો... 

સૂરએ વાકિઅહ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ વાકિઅહ : આયતોનો ખુલાસો 

અલ્લાહપાકના ખાસ બંદાઓને મળનાર ઈનામો 

આખિરતમાં ઈન્કારીઓનો ખરાબ અંજામ 

માનવીની પૈદાઈશ, આગ, પાણી, ખેતીવાડી કુદરતની નિશાની છે | ૭૩૦ 
તમે શક્તિશાળી હોય તો મૃત્યુ પામનારને 

કેમ બચાવી શકતા નથી ? .....................********** ૦૦૦9 રન 


સૂરએ હદીદ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ હદીદ : આયતોનો ખુલાસો 

અલ્લાહપાક જ સૌથી પહેલા અને હંમેશા બાકી રહેનાર છે 
મુસલમાનો યહૂદીઓની જેમ ફક્ત આરજુઓમાં ન જીવે 


ઇસ્લામમાં સંસારી જીવનનો હુકમ છે, સન્યાસીનો નહી 


ચોવીસમી તરાવીટ 
સૂરએ મુજાદલહ : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ મુજાદલહ : આયતોનો ખુલાસો 
એકબીજા સાથે કાન લગાડી વાત કરી 
ત્રીજી વ્યક્તિને ચિડાવવી ખરાબ કૃત્ય છે 
સૂરએ હશ્ર : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ હશ્ર : આયતોનો ખુલાસો 
કુર્‌આન શરીફની ફઝીલત 
અલ્લાહપાકના શ્રેષ્ઠ ગુણો 
સૂરએ મુમ્તહિનહ : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ મુમ્તહિનહ : આયતોનો ખુલાસો 
શત્રુઓ સાથેના વ્યવહારના નિયમો 
મુસલમાન સ્ત્રીઓના ગુણો 
સૂરએ સફફ : વિષયોનો ખુલાસો 








[ ૧૫ ] ૦ પવિત્ર કુઆન સારાંશ ૦ 





સૂરએ સફફ : આયતોનો ખુલાસો 

બાઈબલમાં આપ (સલ..)નું વર્ણન 

સૂરએ જુમુઅહ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ જુમુઅહ : આયતોનો ખુલાસો 

આપ (સલ.)ની નુબૃવ્વતના હેતુઓ 

જુમ્અહની નમાઝની મહત્વતા 

સૂરએ મુનાફિકૂન : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ મુનાફિકૂન : આયતોનો ખુલાસો 

માલ અવલાદ નેકીઓથી રોકવાનું કારણ બને છે 
સૂરએ તગાબુન : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ તગાબુન : આયતોનો ખુલાસો 

પત્ની અને બાળકોથી સાવધાન રહી તેમની ભૂલો માફ પણ કરો... 
સૂરએ તલાક : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ તલાક : આયતોનો ખુલાસો 

તકવાના પાંચ ઈનામો 

પત્નીની રોટી, કપડાં અને મકાનની જવાબદારી 
પહેલી કૌમોના અઝાબના કિસ્સાઓથી બોધપાઠ 
સૂરએ તહરીમ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ તહરીમ : આયતોનો ખુલાસો 

તૌબાની ફઝીલત 


પરરચીસમી તરાવીટ 


સૂરએ મુલ્ક : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ મુલ્ક : આયતોનો ખુલાસો 

શું વિશાળ આકાશમાં કોઈ જગ્યાએ ફાટફુટ દેખાઈ છે ? ........... 
ખુદાપાકની પકડથી કોઈએ પણ ગાફિલ ન રહેવુ જોઈએ 

સૂરએ કલમ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ કલમ : આયતોનો ખુલાસો 

બાગવાળાઓના કિસ્સાથી બોધપાઠ 











૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ ૧૬ ] 





કિયામતનું ગભરાટવાળુ દશ્ય 

સૂરએ અલ્હાક્કહ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ અલ્હાક્કહ : આયતોનો ખુલાસો 

જ્યારે કર્મપોઠી રજુ કરવામાં આવશે 

સૂરએ મઆરિજ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ મઆરિજ : આયતોનો ખુલાસો 

જજ્ઞતીઓના ખાસ ગુણો 

સૂરએ નૂહ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ નૂહ : આયતોનો ખુલાસો 

કૌમની સુધારણા માટે હઝ. નૂહ (અલૈ.)ની બેચેની 
સૂરએ જિજ્ઞ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ જિન્ન : આયતોનો ખુલાસો 

જિજ્ઞાત તરફથી શિકનો રદિયો અને તોહીદની દઅવત 
સૂરએ મુઝઝમ્મિલ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ મુઝઝમ્મિલ : આયતોનો ખુલાસો 

આપ (સલ.)નો ઈન્કાર જહજ્ઞમમાં ધકેલી આપશે 
સૂરએ મુદ્દસ્સિર : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ મુદ્દસ્સિર : આયતોનો ખુલાસો 

કુર્‌આન શરીફની સચ્ચાઈ જાણવા છતાં 

લોકોને રાજી રાખનારની સજા 

સૂરએ કિયામહ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ કિયામહ : આયતોનો ખુલાસો 

કિયામતમાં માનવ હાડકા અને ટેરવા પણ ભેગા કરવામાં આવશે. 
સૂરએ અદ્‌ દહર : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ અદ્‌ દહર : આયતોનો ખુલાસો 

શું કુરુઆન શરીફથી કોઈ બોધ ગ્રહણ કરવા માંગે છે ?.............. 
સૂરએ મુરસલાત : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ મુરસલાત : આયતોનો ખુલાસો 

માનવીનું અસ્તિત્વ જ આખિરતની દલીલ છે 








[ ૧૭ ] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





છવ્વીસમી તરાવીટ 
સૂરએ નબા : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ નબા : આયતોનો ખુલાસો 
માનવી ઉપર અલ્લાહપાકની નેઅમતો 
સૂરએ નાઝિઆત : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ નાઝિઆત : આયતોનો ખુલાસો 
આકાશ-પૃથ્વી પેદા કરનાર અલ્લાહપાક માટે 
માનવીને ફરી પેદા કરવો આસાન છે 
સૂરએ અબસ : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ અબસ : આયતોનો ખુલાસો 
માનવી પોતાના અસ્તિત્વ ઉપર વિચાર કરે 
સૂરએ તકવીર : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ તકવીર : આયતોનો ખુલાસો 
કિયામતનો આંખે દેખ્યો અહેવાલ 
સૂરએ ઈન્ફિતાર : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ ઈન્ફિતાર : વિષયોનો ખુલાસો 
કઈ વસ્તુએ માનવીને ધોકામાં નાંખ્યો છે ? ............................ 
સૂરએ તત્ફીફ : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ તત્ફીફ : આયતોનો ખુલાસો 
માપતોલમાં કમી કરવી મહા પાપ છે 
સૂરએ ઈન્શિકાક : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ ઈન્શિકાક : આયતોનો ખુલાસો 
કર્મપોઠી જમણા-ડાબા હાથમાં આપવામાં આવશે 
સૂરએ બુરૂજ : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ બુરૂજ : આયતોનો ખુલાસો 
અલ્લાહપાકની પકડ ઘણી સખ્ત છે 
સૂરએ તારિક : વિષયોનો ખુલાસો 
સૂરએ તારિક : આયતોનો ખુલાસો 











૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ ૧૮ ] 





કુર્‌આન શરીફ ફેંસલો કરનાર કિતાબ છે 

સૂરએ અઅલા : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ અઅલા : આયતોનો ખુલાસો 

અલ્લાહપાકની પવિત્ર પ્રશંશા 

સૂરએ ગાશિયહ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ ગાશિયહ : આયતોનો ખુલાસો 

ઉંટને જોઈ ખુદાપાકને યાદ કરો 

સૂરએ ફજ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ ફજ : આયતોનો ખુલાસો 

માનવીની માનસિકતાનો ચિતાર 

સૂરએ બલદ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ બલદ : આયતોનો ખુલાસો 

માલનો ઘમંડ અને અલ્લાહપાકના ઉપકારો 

સૂરએ શમ્સ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ શમ્સ : આયતોનો ખુલાસો 

મનેચ્છાઓ ઉપર કાબૂ મેળવવો 

સૂરએ લયલ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ લયલ : આયતોનો ખુલાસો 

સારા નરસા કામોનું પરિણામ 
સત્તાવીસમી તરાવીક 

સૂરએ ઝુહા : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ ઝુહા : આયતોનો ખુલાસો 

આપ (સલ.) ઉપર અલ્લાહપાકના ઈનામો 

સૂરએ ઈન્શિરાહ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ ઈન્શિરાહ : આયતોનો ખુલાસો 

અઝાન, ઈકામત, ખુત્બામાં આપ (સલ.)નું નામ પુકારવુ 

સૂરએ તીન : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ તીન : આયતોનો ખુલાસો 








[ ૧૯ ] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





યુવાની પછી ઘડપણ અને પછી કિયામત આવવાની છે 
સૂરએ અલક : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ અલક : આયતોનો ખુલાસો 

સવંપ્રથમ વહી 

સૂરએ કદ્ર : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ કદ્ર : આયતોનો ખુલાસો 

ઉમ્મત માટે સવાબમાં વધારો 

સૂરએ બચ્યિનહ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ બચ્ચિનહ : આયતોનો ખુલાસો 
જન્નત-જહન્નમવાળા અમલોનું વર્ણન 

સૂરએ ઝિલઝાલ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ ઝિલઝાલ : આયતોનો ખુલાસો 

જ્યારે જમીન પોતાની બધી જ વસ્તુઓ બહાર ફૈંકશે 
સૂરએ આદિયાત : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ આદિયાત : આયતોનો ખુલાસો 

માનવી મોટો અપકારી, માલનો લાલચી છે 

સૂરએ કારિઅહ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ કારિઅહ : આયતોનો ખુલાસો 

જ્યારે પહાડો પીંજેલા ઉનની માફક ઉડતા થઈ જશે 
સૂરએ તકાસૂર : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ તકાસૂર : આયતોનો ખુલાસો 

મોત સુધી માલની મુહબ્બત માનવીનો પીછો છોડતી નથી 
સૂરએ અરર : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ અરર : આયતોનો ખુલાસો 

ચાર અમલોમાં માનવીની સફળતાનું રહસ્ય છે 

સૂરએ હુમઝહ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ હુમઝહ : આયતોનો ખુલાસો 

ચૂગલીખોર, ધનનો લોભી પોતાનું પરિણામ જોઈ લેશે 











૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ ૨૦ ] 





સૂરએ ફીલ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ ફીલ : આયતોનો ખુલાસો 

મક્કાના કુરેશીઓ ઉપર કરેલ મહાન ઉપકારો 

સૂરએ કુરેશ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ કુરેશ : આયતોનો ખુલાસો 

મહાન ઉપકારો 

સૂરએ માઊન : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ માઊન : આયતોનો ખુલાસો 

નમાઝ એકચિત્તતાથી પઢો, સખાવતથી કામ લો 
સૂરએ કૌસર : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ કૌસર : આયતોનો ખુલાસો 

આપ (સલ.)ની વિશિષ્ઠતા - કોસર નામી નહેર 
સૂરએ કાફિરૂન : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ કાફિરૂન : આયતોનો ખુલાસો 

કુફરથી સંપૂણ અલગ થઈ જાઓ 

સૂરએ નરર : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ નસર : આયતોનો ખુલાસો 

મોત પહેલા તસ્બીહ-તોબા વધુ પ્રમાણમાં કરતા રહો 
સૂરએ લહબ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ લહબ : આયતોનો ખુલાસો 

આપ (સલ.)ની દુશ્મની ઘણી મોંઘી પડે છે 

સૂરએ ઈખ્લાસ : વિષયોનો ખુલાસો 

સૂરએ ઈખ્લાસ : આયતોનો ખુલાસો 

અલ્લાહપાક કોઈના કોઈ પણ પ્રકારના મોહતાજ નથી 
સૂરએ ફલક : આયતોનો ખુલાસો 

બધી જ વસ્તુઓની બુરાઈથી અલ્લાહપાકની પનાહ જ શ્રેષ્ઠ 
સૂરએ નાસ : આયતોનો ખુલાસો 

હસદ-ઈર્ષા કરનારથી એકમાત્ર અલ્લાહપાકનો આસરો લેવો 








[ ૨૧] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ 








કક સંપાદકીય કૂક 

યુરોપ-અમેરિકામાં સલમાન રૃશ્દીની બદનામ કિતાબ શૈતાનિક 
વર્સિસના લેખન પછી બી.બી.સી. ઉદૂ સર્વિસની એક ટિપ્પણીમાં આવ્યુ હતું 
કે, આ પુસ્તક વિશે વિશ્વભરના મુસ્લિમોના વિરોધને ટી.વી. ઉપર જોઈ 
ઘણા યુરોપિયનોને આશ્ચર્ય થયુ કે હઝ. મુહમ્મદ (સલ.) પ્રત્યે મુસ્લિમોને 
આટલો અપાર પ્રેમ અને સ્નેહ કેમ છે કે તેમના તથા તેમની પવિત્ર પત્નીઓ 
વિરૃધ્ધ લખાણને મુસ્લિમો આટલા ધિક્કારથી જુએ છે. અને તેના માટે 
પોતાની જાન કુરબાન કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. ત્યાર બાદ યુરોપના 
સંશોધનિય દિમાગોને ચૈન નહી આવ્યુ. અને તેમણે આપ (સલ.)ની સીરતે 
અકદસ વાંચવાનું શરૂ કર્યું. વિશ્વ રહમત (સલ.)ના પાક-પવિત્ર જીવનચરિત્ર 
તેમને ઈસ્લામ લાવવાની પ્રેરણા આપી. અને પરિણામસ્વરૂપે દસ હજાર 
પ્રોફેસરો, ડોકટરો અને કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓએ ઇસ્લામ અંગીકાર કર્યો. એ 
જ પ્રમાણે વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટરના ડ્રામા પછી પણ અમેરિકામાં કુર્આાન શરીફની 
માંગ વધવાની સાથે ઈસ્લામ કબૂલ કરનારાઓની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો 
થયો હતો. હાલમાં પાદરી ટેરી જોન્સની કચેષ્ટાએ પણ વધથી વધ્‌ લોકોને 


ખ્‌ 


કર્આન શ.ના વાંચન પ્રત્યે ભૂખ જન્માવી. અને કુરઆન શરીફ વિશેની ગેર- 
ર 


સમજો દૂર કરવા માટે યરોપિય મીડિયાના પ્રમાણિક લેખકો અને રીપોર્ટરોએ 
કુરબાન શરીફ વિશે પોતાના સારા અભિપ્રાયો આપવાનું શરૂ કર્યું. 


જેમાં અમેરિકી પ્રખર લેખક અને ધાર્મિક બાબતોના નિષ્ણાંત સ્ટીફન 
પ્રોથેરોએ એક ઘણુ સારૂ સૂચન કર્યું છે. તેમણે જે લોકો પ્રથમ વખતે કર્આઓાન 
શરીફનું વાંચન કરવા માંગતા હોય તેમને કહાં કે તમો કુરઆનના વાંચનનો 
પ્રારંભ સો પ્રથમ સૂરએ ફાતિહાથી કરો. ત્યાર બાદ ત્રીસમા સિપારાની 
નાની નાની સૂરતો પઢતા પઢતા મોટી સૂરતો તરફ આવો. ત્યાર બાદ 








૦ પવિત્ર કુઓઆંન સારાંશ ૦ [ ૨૨ ] 





દરમ્યાની અરસામાં અંબિયાએ કિરામ (અલે.)ના કિસ્સાઓ અને તેમના 
જીવનચરિત્રનું સારી રીતે વાંચન કરો. ત્યાર બાદ છેલ્લે કુરબાન શરીફની 
શરૂની મોટી મોટી સૂરતો પઢતા પઢતા ઈસ્લામી શરઈ અહકામનું વાંચન 
શરૂ કરો. આ પ્રમાણે કુરાનની તઅલીમાત સમજવામાં આસાની રહેશે. 


બીજા એક પ્રખર વિદ્દાન એમોરી યુનિવર્સિટીના મધ્યપૂર્વના રિસર્ચ 
વિભાગના વડા ગોડન ન્યુબી યરોપવાસીઓને જણાવે છે કે, “કુરબાન 
શરીફમાં હઝરત મૂસા (અલેૈ.)નું વર્ણન ૧૩૦ વખત અને હઝરત ઈસા 
(અલૈ.)નું વર્ણન સો (૧૦૦)થી વધારે વખત આવ્ય છે. જ્યારે કે હઝરત 
મરયમ (અલે.)નું વર્ણન બાઈબલના નવા કરારથી પણ વધારે વખત છે. 
જ્યારે હઝરત મુહમ્મદ (સલ.)નું નામ ફકત ચાર વખતે આવ્યુ છે. કુર્બાન 
શરીફ તૌહીદ (એકેશ્વરવાદ)ની છેલ્લી કિતાબ છે. અને હઝરત મુહમ્મદ 
(સલ.) પયગમ્બરોના સિલસિલાની છેલ્લી કડી છે. ઇસ્લામના અકીદાઓ 
અને શિક્ષણ સમજવા તથા સમજાવવામાં ઘણા સરળ છે. ઇસ્લામનો કલિમો 
(તવહીદનંં શિક્ષણ) બાળકના જન્મની સાથે તેના કાનમાં પડે છે. અને મોતના 
સમયે પણ તેની જુબાનથી આ જ કલિમો નિકળે છે. 


કર્ઓઆાન શરીફ વિશેની યુરાપિય વિદ્દાનોની આ જાણકારી અમેરિકી 
જર્નાલિસ્ટ બ્રેટ બિકનરે પોતાની એક તાજી રિપોર્ટમાં ભેગી કરી છે. શ્રી 
બિકનરની આ રિપોર્ટ અમેરિકી ન્યઝ નેટવર્ક ધી સ્ટાર (એન્સ્ટન સ્ટાર) 
માટે તેયાર કરી હતી. 


પ્રખ્યાત સંશોધક શ્રીમતિ કેરેન આર્મસ્ટ્રૉંગના હવાલાથી પણ અમૂક 
જાણવા લાયક વાતો નકલ કરી છે. તથા પોતાના વ્યકિતગત વાંચન અને 
અનુભવોના આધારે પણ ઘણુ બધુ લખ્યુ છે. 


જેમકે આ લખાણ કે યહૂદી અને ખ્રિસ્તી ધર્મપુસ્તકો પણ અલ્લાહપાક 
તરફથી ઉતર્યા હતા. પરંતુ સમય પસાર થતા તેમાં ફેરફાર થતો ગયો. 
પરંતુ કર્ઓાન શરીફ આજે પણ તે જ શબ્દોમાં સંપૂર્ણ સુરક્ષિત છે, જે હાલતમાં 
તે ઉતર્યું હતું. ત્યાર બાદ લખે છે કે, આકાશી પુસ્તકોના અનુવાદો કરવા 
માનવીય દિમાગની ઉપજ છે. કુર્બાન શરીફનું ફકત અરબી મતન (1૪)તડ) 





[ ૨૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





જ ભરોસાપાત્ર સમજવામાં આવે છે. 
«105075૦7 ૮૦/70 / 77/00/૮0 ૮/58/₹“/0૮/€]/૦70૦0.૮૦/0/ 


ન 


એમનો કહેવાનો આશય એ છે કે, બાઈબલના જુના કરાર તથા નવા 
કરાર (તૌરાત-ઈન્જિલ)નં શિક્ષણ અને કાયદાઓ એટલા માટે બદલાય 
ગયા કે તેમની અસલ ભાષા છોડીને તેમાં વિવિધ ભાષાંતરો થતા રહા. ત્યાં 
સુધી કે ભાષાંતરો જ બાકી રહ॥ અને આજે અસલ બાઈબલનું અસ્તિત્વ 
જ બાકી રહા નથી. 


બીજા પણ ઘણા યુરોપિયન વિદ્દાનોએ કુરબાન શરીફના વાંચન પછી 
પોતાના અભિપ્રાયો દર્શાવ્યા છે. 


ડો. મોરીસ બોકાઈ (ઝિ: 1/તપ11૮૯€ 8પત્તાં!€) ફ્રાન્સના એક ખ્રિસ્તી 
કંટુંબમાં પેદા થયા. તેમણે કુર્ઓ7ાન શરીફ અને વિજ્ઞાન વિશે એક પસતક 
લખ્યું : “1118 31818, 1118 વ્‌ઇર'7૫ 71૫10 501£1૫€:”. જેમાં ડો. મોરીસે 
સાબિત કર્યું છે કે, વિજ્ઞાન વિશે કુરબાન શરીફના બયાનો અને વિવરણો 
આશ્ચર્યજનક રીતે આધૃનિક જાણકારીના અનુરૂપ છે. કુર્આાન શરીફ જો કે 
વૈજ્ઞાનિક યુગથી ઘણા પહેલા ઉતર્યું. પરંત પાછલા યુગમાં જાહેર થનાર 
બધી જ વાસ્તવિક હકીકતો, તથ્યો, પ્રયોગો, જાણકારીઓ અને તેમના 
વૈજ્ઞાનિક વિશ્લેષણોનું તેમાં સચોટ વર્ણન હોવ આ વાતની સ્પષ્ટ સાબિતી 
છે કે કુરઆન શરીફ એક મહાન શક્તિશાળી અને મહાન જાણકાર અલ્લાહ 
તઆલા તરફથી છે, તે કોઈ માનવકૃતિ નથી. 


સર આથર કેથ એક અંગ્રેજ વિદ્દાન છે. તેમણે પોતાના પુસ્તક (માનવ 
પ્રગતિ વિશે નવો દ્રષ્ટિકોણ)માં ઈજીપ્તના પરાણા ઈતિહાસનું વર્ણન કરતા 
લખ્યું છે કે, ઇસ્લામી યુગમાં ઈજીપ્તને મુસ્લિમોની તલવારે નહીં, બલ્કે 
કર્ઓન શરીફે ફતેહ કર્યું છે. ઈજીપ્તનો ઈતિહાસ જગતના સૌથી પુરાણા 
ઈતિહાસમાંથી છે, જ્યાં લાંબા સમય સુધી ગ્રીકો, ઈરાનીઓ અને રોમનોનો 
કબ્ઝો રહ્યો છે. ઈસ્લામ પૂર્વે લગાતાર ૪૦૦ વર્ષ ખ્રિસ્તી રાજાઓની હકૂમત 
હતી, પરંતુ આ હુકૂમતોના લાંબા ગાળામાં ફકત રાજકીય જીત જ પ્રાપ્ત 
થઈ. ઈજીપ્તના ધર્મ અને સંસ્કૃતિમાં કોઈ ફેરફાર ન આવી શકયો. પરંતુ 








૦ પવિત્ર કુઓઆન સારાંશ ૦ [ ૨૪ ] 





સાતમી સદીમાં મૃસ્લિમોનો પ્રવેશ બિલ્કુલ અનોખો હતો. ઈસ્લામ પહેલા 
ઈજીપ્તની ભાષા કિબ્તી હતી. હવે તેની ભાષા અરબી થઈ ગઈ. તેમનો 
સમાજ શિ અને દેવી દેવતાની પરંપરાવાળો હતો. હવે સંપૂર્ણ તોહીદવાળી 
સંસ્કૃતિ થઈ ગઈ. (નાઈલ નદી, જે દર વર્ષે એક સૌંદર્યવાન યુવતીની ભેટ 
ચઢાવવા બાદ જ વહેતી, હવે હઝ. ઉમર (રદી.)ની તોહીદવાળી ચીટ્ટી બાદ 
હંમેશા માટે વહેતી થઈ ગઈ.) કુર્બાને ઈજીપ્તવાસીઓની ધાર્મિક માન્યતાઓ, 
સામાજિક, સાંસ્કૃતિક વિચારો અને દ્રષ્ટિકોણ સુધ્ધાં બદલી નાખ્યા. 


શ્રી બોસ્વાર્થ સ્મિથ લખે છે કે, આપણી પાસે એક કિતાબ (કર્આાન 
શરીફ) છે. જે પોતાના અસલી તથા સુરક્ષિત હોવામાં બિલ્કુલ અનોખી છે. 
તેના સાચા હોવામાં કોઈ અકલમંદ માણસ શંકા કરી શકતો નથી. (80507૦11 
૦0. લૉ0. 22) આ જ પ્રમાણે પ્રો. આર્નલ્ડે પોતાના પુસ્તક (15121111 [તાં 
0.9)માં અને પ્રો. ફિલિપ હિટ્ટીએ (પાંડ૦13/ ૦ 11૯ /105, 0.123)માં 
કુરબાન શરીફ વિષે વિચારો વ્યકત કર્યા છે. 


કુરબાન શરીફની સાથે અરબી ભાષા પણ સંપૂર્ણ સુરક્ષિત છે, જ્યારે 
તૌરાત અને બાઈબલની અસલ ભાષા પણ સુરક્ષિત નથી. ખ્રિસ્તીઓ પાસે 
બાઈબલના નામે (૧) મત્તા (ર) મરક્કસ (૩) લૌકા અને (૪) યોહન્ના. 
ચાર અજાણી વ્યક્તિઓના સંપાદિત કરેલ પસ્તકો છે. ન કે તે બાઈબલ, જે 
હઝરત ઈસા (અલયહિસ્સલામ) ઉપર ઉતર્ય હતું. આ ચારેવ બાઈબલો 
પણ ઘણા વાક્યો અને ઈબારતોમાં એકબીજાથી વિરોધાભાસ દર્શાવે છે. 
વધુ આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે, આ ચારેવ બાઈબલો ઉપર ખ્રિસ્તીઓના 
કટ્ટર દુશ્મન સેન્ટપોલના શિકવાળા વિચારોને ઠોકી બેસાડવામાં આવ્યા છે. 
જેણે યહૂદી હોવા છતાં ઢોંગ કરી ખ્રિસ્તી હોવાનો દાવો કરી ખ્રિસ્તી ધર્મને 
જડમૂળમાંથી જ બદલી નાંખ્યો. 


બાઈબલના (1€)તડ)માં ફેરફાર તથા થોડા અંતરે નાની-મોટી બ્રેકેટો 
(કોંસ)નું હોવ, અંગ્રેજી તથા ઉદૂ અનુવાદમાં અલગ-અલગ કૌંસ તથા 
ગ્રિક ભાષામાં લખાયેલ, પરંતુ લંડન અને જર્મનીમાં છપાયેલ (1હ)તડ)માં 
ફેરફાર અને દરેક નવી બાઈબલમાં પરાણા હિબ્ર અને ગ્રિક (1૦)તડ)ને 





[૨૫] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ 





ગલત સાબિત કરવું, વગેરે વિરોધાભાસોની હારમાળા એક ખ્રિસ્તીને પોતાના 
ધર્મપુસ્તક વિશે શંકાના વમળમાં નાંખી દે છે. 


બાઈબલની સૌથી પરાણી કૃતિ યુનાની ભાષામાં છે. તે હઝરત ઈસા 
(અલયહિસ્સલામ)ના સમયની બાઈબલ નથી. કારણ કે યુનાની ભાષા 
હઝરત ઈસા (અલયહિસ્સલામ)ની પોતાની ભાષા જ ન હતી. 


તૌરાત અને બાઈબલ બન્નેવ હઝરત મૂસા (અલયહિસ્સલામ) અને 
હઝરત ઈસા (અલેૈ.)ના સમય બાદ એક લાંબી મદદે ફક્ત યાદશકિતને 
આધારે સંપાદિત કરવામાં આવી. અને સેંકડો વર્ષો સુધી યહૂદી અને ખ્રિસ્તી 
ધાર્મિક વિદ્દાનો તરફથી ફેરફાર અને રદ્દોબદલ થતી રહી. જ્યારે કુરબાન 
શરીફ આપ (સલ.) ના યુગમાં જ સંપૂર્ણ રીતે સરક્ષિત શકલમાં લખવામાં 
આવ્યું. અને એના લખનાર સહાબાએ કિરામ તેને સંપૂર્ણ રીતે મોઢે પણ યાદ 
કરી ચૂક્યા હતા. આ પ્રમાણે બે પ્રકારથી (લેખિત તથા મૌખિક) કુરબાન 
શરીફની હિફાઝતનો આસમાની બંદોબસ્ત કરવામાં આવ્યો. જેને એક યરાપીય 
વિદ્દાને ડબલ ચેકીંગ (૩૦૫૦૯ ઉાટતત1ટ)ની વ્યવસ્થા તરીકે સંબોધ્યું છે. 
આ વ્યવસ્થા ઘણી જ ચીવટ અને મહેનત સાથે લગાતાર જારી રહી. સમગ્ર 
મુસ્લિમ જગતમાં એક પેઢીથી બીજી પેઢીના લાખો માણસો દરરોજ સવાર- 
સાંજ કર્આન શરીફને મોખિક તથા લેખિત રીતે યાદ કરવામાં મશ્ગુલ રહ્॥ા. 
આ અમલ લગાતાર જારી હતો કે (ઓગણીસમી સદીમાં) પ્રેસનો યુગ આવી 
ગયો, પરંત કુર્બાનને મોઢે યાદ કરવાનો સિલસિલો પ્રેસને લઈને બંધ નથી 
થયો, બલ્કે પાછલી સદીઓના પ્રમાણમાં હાફિઝોની સંખ્યામાં ઘણો મોટો 
વધારો થઈ રહ્યો છે. 


કુરઆન શરીફે આજે પણ યુરોપ અને અમેરિકાના લોકોના દિલ જીતી 
લીધા છે. તેના વાંચકવર્ગની સંખ્યા દિવસે દિવસે વધી રહી છે. લોકો 
ઇસ્લામમાં દાખલ થઈ રહ્દ॥ા છે. કુર્બાન શરીફે લોહચુંબકીય રીતે તેમને 
પોતાના તરફ આકર્ષી રહાં છે. અને ખુદાઈ ચેલેન્જ આજે પણ બાકી છે. 
“બેશક, અમે જ આ કુર્અાન ઉતાર્યું છે, અને અમે જ તેના રક્ષક છીએ.”' 


કુર્‌આન સારાંશની બે આવૃત્તિઓ છપાય ચૂકી છે. બીજી આવૃત્તિ 








૦ પવિત્ર કુઓઆંન સારાંશ ૦ [ ૨૬ ] 





પણ ખતમ થઈ ગઈ છે. તે દરમ્યાન રમઝાન માસની તરાવીહમાં કુર્‌આન 
શરીફના સવા પારાની તિલાવતનો ભાવાર્થ પણ મેં તૈયાર કર્યો હતો અને 
પાછલા ચાર-પાંચ વર્ષથી રમઝાનમાં તેની 2081 ફાઈલ લોકોને પહોંચાડ- 
વામાં આવતી હતી. હવે જ્યારે કુરૂઆન શરીફની ત્રીજી આવૃત્તિ છપાવવાનો 
ઈરાદો કર્યો, તો યાદ આવ્યું કે તરાવીહના સબકો પણ તેમાં શામિલ કરી 
આપું તો બે કિતાબોની જગ્યાએ એક કિતાબમાં જ તેનો સમાવેશ થઈ જાય 
અને એક જ કિતાબમાં લોકોને તે દિવસની તરાવીહની વિગતવાર તફસીર 
તથા અમૂક આયતોનો અર્થ પણ પઢવાનો મોકો પ્રાપ્ત થાય. માટે કુર્‌આન 


સારાંશને તરાવીહના ક્રમ પ્રમાણે સત્તાવીસ દિવસોમાં વહેચી આપ્યું. 


આ કિતાબ લખવાનો આશય એ છે કે, આપણા મુસ્લિમ ભાઈ- 
બહેનોમાં કુર્‌આન શરીફની તિલાવત તથા તેના સહીહ ભાવાર્થ સમજવાની 
તલબ દિવસે દિવસે ઓછી થતી જાય છે. તો આ પ્રમાણે કુર્‌આન સારાંશથી 
તેમના દિલમાં અસલ કુર્‌આન શરીફની મુહબ્બત અને તેને સમજવાની 
તલબ પેદા થાય. સાથે ગેર મુસ્લિમ ભાઈઓને પણ કુર્‌આન શરીફના 
વિષયોની ટૂંકી સમજ મળી જાય. જેથી આ સારાંશ સંપૂર્ણ ભાવાર્થ સમજવા 
માટેની ભૂખ જગાડે. અને તેના માટે પ્રેરકબળ બને. 


આભાર : 


આ મુબારક અવસરે કિતાબના અતિ મહત્વ અને બોજદાયક કામ પ્રૂફ 
રીડીંગ માટે હંમેશની જેમ પરિશ્રમ કરનાર અઝીઝમ મવ. રશીદઅહમદ 
મનુબરી સાહબનો અંતઃકરણથી આભાર વ્યક્ત કરૂં છું. અને દુઆ ગુઝારૂં 
છું કે, અલ્લાહપાક એમની દીની-દુન્યવી બધી જ જરૂરતો પૂર્ણ ફરમાવે, 
દારૈનમાં એમને બેહતરીન બદલો આપે, આમીન. 


આ સાથે કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર જનાબ એયુબભાઈ ભાડભૂતવાળાને 
પણ ભૂલી શકતો નથી કે, પ્રૂફ અને પુસ્તકના સંપાદનમાં નવો ઉમેરો તથા 
ક્રમમાં થતા ફેરફારને તેમણે વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવી કિતાબની સુંદરતામાં 
વધારો કર્યો. અલ્લાહપાક દારૈનમાં એમને બેહતરીન બદલો આપે, આમીન. 
બિહુરમતિ સય્યિદિલ્મુરસલીન સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ. 





[૨૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





સર્વ શક્તિમાન 
કક્ત એક અલ્લાહપાકની ઝાત 


અલ્લાહ તઆલાએ માનવીને જ્યારનો ધરતી પર વસવાટ માટે ઉતાર્યો, 
ત્યારથી જ ધરતી આકાશ વગેરે તેની સમક્ષ કુદરતી રચના સ્વરૂપે પોતાના 
વાંચન માટે ખલ્લા પુસ્તક સમાન છે. છતાં ક્યા કારણો છે, જે વિજ્ઞાનની 
પ્રગતિમાં અવરોધરૂપ બન્યા ? આનું મુખ્ય કારણ શિર્ક અને પ્રાચીનકાળનો 
અનેકેશ્વરવાદ છે. શિક રૂકાવટ હતો કે માનવી નેચરનું વાંચન કરી તેની 
શક્તિને પામી પોતાના લાભ માટે તેને વાપરે. 


ધરતીથી લઈ આકાશ સુધી જે વસ્ત સાથે નફા-નૃુકસાનનો સબંધ 
લાગ્યો, માનવીએ તેની પૂજા કરવાનું શરૂ કર્ય. આ પૂજા ઈસ્લામથી પહેલાં 
દરેક યુગમાં પોતાના વર્ચસ્વ સાથે કાયમ રહી. 

પ્રો.આર્નલ્ડ ટોઈનબી આ વાતનો સ્વીકાર કરે છે કે, સૃષ્ટિપૂજાના યુગનો 
સૌથી પ્રથમ અંત લાવી, એકેશ્વરવાદની માન્યતાએ માનવીને આ બધ્ધિ 
અર્પણ કરી કે, સૃષ્ટિ એ સર્જક નથી, બલ્કે ફક્ત એ મહાન સર્જકની રચના 
છે. તે પૂજવા માટે નહીં, બલ્કે માનવીના લાભ માટે સર્જવામાં આવી છે. 


એકેશ્વરવાદની માન્યતા દરેક યુગમાં આવનાર અલ્લાહ તઆલાના 
નબીઓએ માનવી સુધી પહોંચાડી, પરંત હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહ 
અલયહિ વસલ્લમથી પહેલાં કોઈ પણ યુગ એવો નથી આવ્યો, જેમાં આટલો 
મોટો જનસમૂદાય એકેશ્વરવાદને માની લે. અને તેના સિધ્ધાંતો ઉપર માનવ- 
સમાજમાં જબરદસ્ત ક્રાંતિ લાવે. આ જ કારણસર માનવી તોહીદના વાસ્તવિક 
ફળનો ઇસ્લામ પહેલા સ્વાદ મેળવી શક્યો નહીં. આગલા પયગમ્બરોના 
અનુયાયીઓ તેમના લાવેલ એકેશ્વરવાદને સાચવી ન શકયા. જેમકે હઝરત 
ઈસા અલયહિસ્સલામે નિર્મલ અને શુદ્ધ એકેશ્વરવાદનું શિક્ષણ આપ્યું, પરંતુ 
આપના અન્યાયીઓએ સમય જતાં આપને જ ખુદા (સર્જક) સમજવા 
માંડયા. આ શિક અને અનેકેશ્વરવાદની માન્યતાઓ વિભિન્ન કારણોસર 
વિજ્ઞાનની પ્રગતિમાં આડરૃપ બની. 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ ૨૮ ] 





જમીન અને આસમાન ઉપર ફકત અને ફકત પોતાની અપાર શકિત 
વડે હકૂમત ચલાવનાર મહાન અલ્લાહપાકે પોતાના પાક પવિત્ર કુર્બાનમાં 
વિવિધ જગ્યાએ અને વિભિન્ન પ્રકારે પોતાની મહાન શકિતનું વારંવાર 
વર્ણન કરી મનૃષ્ય અને તેના સાધનોની કમજોરીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. 


એક જગ્યાએ ફરમાવ્યું, અને (હે સાંભળનાર માનવી !) જો અલ્લાહ 
તઆલા તને કોઈ તકલીફ પહોંચાડે, તો તે તકલીફને તેમના સિવાય કોઈ 
જ દૂર કરનાર નથી, અને જો તે તને કોઈ ભલાઈ પહોંચાડે તો તેને પણ કોઈ 
રોકનાર નથી. કારણ કે તે દરેક વસ્તુ પર સંપૂર્ણ શકિત ધરાવનાર છે, અને 
તે જ પોતાના બંદાઓ પર (દરેક રીતે) સત્તાવાન છે. અને સંપૂર્ણ ખબર 
રાખનાર છે. (ભૂ. અન્‍અ/% : ₹૭/7૮) 


કુર્ઓાન શરીફમાં અલ્લાહ તઆલાએ ફરમાવ્યું છે કે, તમને બહ જ થોડું 
(લીમીટેડ) જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે. (દૂરઝ જ” ઈસ્?/ઈ૬%) 


અલ્લાહ તઆલા જ દરેક વસ્તુનો પેદા કરનાર અને તે જ દરેક વસ્તુનો 
રક્ષક છે. આકાશો અને પૃથ્વીની ચાવીઓ તેની જ પાસે છે. અને જેમણે 
અલ્લાહ તઆલાની આયતોનો ઈન્કાર કર્યો છે, તે લોકો જ અતિ નુકસાનમાં 
રહેશે. (ભૂ. ગુજર * “રઝ 

માણસનું કાર્ય તો એટલું જ હતું કે, તે જમીન ખેડીને તેમાં વાવેતર કરી 
નાંખે, પરંતુ કોણ છે, જેણે આ નાનકડા બીજમાં એવો પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ 
ફીટ કર્યો કે, તેમાંથી અંકુરો ફૂટી નીકળ્યા ? કોણ છે, જેણે માટીના દળદાર 
પડળોમાં તે અંકૂરોને પોષ્યા ? અને તેને એવી શક્તિ આપી કે તે પોતાના 
કમજોર શરીરની લચકદાર અણીથી જમીનનું પેટ ચીરીને દેખાય, અને એક 
લહેરાતી ખેતીમાં પરિવર્તિત થઈ જાય. પછી કોણ છે, જેણે તેની ઉપર ચંદ્ર 
તથા સૂર્યના કિરણો પાથર્યા ? તેને મસ્તીભર્યા પવનનો સંસર્ગ પૂરો પાડયો. 
તેની ઉપર વાદળોના શામિયાણા તાણી તેને બળી જવાથી બચાવી લીધું, 
અને તેના પર કૃપાની વર્ષા વરસાવી, તેના ઉછેરની ગતિ ઝડપી બનાવી. ત્યાં 
સુધી કે એક ખેતરમાં હજ્જારો કણસલાઓ, ડુંડાઓ અને એક એક ડંડામાં 





[ ૨૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





હજારો દાણાઓ અસ્તિત્વમાં આવી ગયા ? કર્આાન શરીફ આ હકીકત પ્રતિ 
નિર્દેશ કરતાં કહે છે કે, “બતાવો તો ખરા, કે જે કાંઈ તમે જમીનમાં વાવો 
છો, તેને તમે ઉગાડો છો કે અમે ઉગાડીએ છીએ ?”' (૬/6અહ * “૩૯૪ 

પોતાની શકિતનો ઉલ્લેખ કરતાં ફરમાવે છે કે, “અને ગૈબ (ના 
ખઝાના)ની સઘળી ચાવીઓ અલ્લાહપાક પાસે જ છે. જેને તેમના સિવાય 
કોઈ જાણતું નથી, અને તે જમીન અને પૃથ્વીમાંની તમામ વસ્તુઓને જાણે 
છે. અને કોઈ પાંદડું ખરતું નથી, પરંતુ તેને પણ તે જાણે છે. અને જમીનના 
અંધારાઓમાં કોઈ દાણો (પડતો) નથી, તેમજ કોઈ લીલી કે સૂકી વસ્તુ 
એવી (પડતી) નથી, પરંતુ તે સ્પષ્ટ કિતાબ (લવહે મહફૂઝ)માં (લખાયેલી) 
છે. (શૂ. અ૪ન્‍અ/% : ૪૯૦ 

અને પોતાના પાલનહારથી એક રજકણ બરાબર પણ (કોઈ વસ્તુ) 
છુપી રહેતી નથી. ન પૃથ્વીમાં અને ન આકાશમાં. અને કોઈ વસ્ત એથી નાની 
કે મોટી (એવી) નથી, જે સ્પષ્ટ કિતાબ (લવહે મહફૂઝ)માં (લખાયેલી) ન 
હોય. જશ. ૪7૪: 4?) 

અને લોકોએ તે (અલ્લાહ)ના સિવાય બીજા એવા મઅબૂદ બનાવી 
લીધા, કે જે કંઈ વસ્તુ પેદા કરી શકતા નથી. અને (બલ્કે) તેઓ ખદ પેદા 
કરવામાં આવ્યા છે. અને તેઓ પોતાની ઝાત માટે કોઈ નુકસાન (દૂર 
કરવાના)ના માલિક નથી, કે નથી કોઈ ભલાઈના (માલિક), અને કોઈના 
મરણના માલિક નથી, કે નથી જીવનના, કે નથી (કોઈને કિયામતમાં) ફરી 
સજીવન કરવાના. (ભૂ. ૪»? * ૭) 


માનવી પોતાના શરીરની રચના અને માથાથી પગ સુધીના બધા 
અવયવોની કાર્યપધ્ધતિ ઉપર વિચાર કરશે, તો એને અલ્લાહ તઆલાની 
કુદરતની આશ્ચર્યજનક નિશાનીઓ માલૂમ પડશે. સાથે પોતાની લાચારી 
અને મોહતાજીનો પણ એહસાસ થશે. 


અત્રે હમો રીડર ડાયજેસ્ટના હવાલાથી માનવીના આંતરિક શરીર તથા 
પૃથ્વી અને સૂર્યમંડળની રચના વિશે થોડીક માહિતી આપીએ છીએ. જેથી 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ 1 ૩૦ ] 





અલ્લાહ તઆલાની રહમતો અને નેઅમતોનો ખ્યાલ કરી ઈન્સાન અલ્લાહ 
તઆલા તરફ લાગી જાય. 


માણસના શરીરમાં અલ્લાહપાકે સંદેશાના આપ-લેની એક ઉત્તમ 
વ્યવસ્થા કરેલી છે, જેને ([પ૯1/૦૫ડ 5%/૯10) જ્ઞાનતંતુ કહેવામાં આવે 
છે. આ પ્રોગ્રામ હેઠળ દિવસ-રાતમાં કરોડો સંદેશાની આવન-જાવન થાય 
છે, જેમાં હૃદયના ધબકારાથી લઈ શરીરના દરેક નાના-મોટા અવયવને 
વિભિન્ન પ્રકારના આદેશો અપાય છે. 


આ વ્યવસ્થાનં કેન્દ્ર માણસનું મગજ છે. જેમાં લગભગ એક હજાર 
મીલીયન (પલટ €૯15) જ્ઞાનકોષો છે, દરેક કોષોમાંથી ઘણાં જ બારીક 
તાર નીકળી પૂરા શરીરમાં ફેલાયેલા છે. જેને (1૦1૪૯ 10૯15) જ્ઞાનતંતુ 
કહે છે. આ બારીક તંતુ ઉપર ખબર લાવવા-લઈ જવાની એક વ્યવસ્થા છે. 
જે લગભગ એક કલાકના ૭૦ માઈલની ઝડપે દોડતી રહે છે. આ મજ્જાતંતુ 
(સ્નાયુઓ) વડે આપણે ચાખીએ, સાંભળીએ તથા જોઈએ (નિહાળ્યે) છીએ. 
આપણી જીભમાં ત્રણ હજાર સ્વાદની કણિકાઓ (105૫૯ 3પતડ) છે. જેમાંથી 
દરેક અલગ બારીક તાર વડે દિગામથી સંકળાયેલો છે. એના વડે જ આપણે 
દરેક પ્રકારના સ્વાદની મજા માણીએ છીએ. કાનમાં એક લાખ શ્રવણખાના 
છે. તે ખાનાઓ દ્વારા એક અત્યંત સૂક્ષ્મ કાર્ય વડે આપણા દિમાગ સુધી 
અવાજ જાય છે, અને દિમાગ સાંભળે છે. દરેક આંખમાં ૧૩૦ મિલિયન 
(1૪11 [૯૮૦0૫૦1૬) પ્રકાશગ્રહણ કક્ષાબિંદુઓ હોય છે, જે પહોંચાડે છે. 
આપણા શરીરની બધી જ ચામડીઓમાં ચેતનતંતુઓની એક જાળ પથરાયેલી 
છે. જ્યારે કોઈ ગરમ વસ્તુ ચામડી સમક્ષ લાવવામાં આવે છે, ત્યારે લગભગ 
ત્રીસ હજાર ગરમ ખાનાઓ તેને મેહસૂસ કરી તરત જ દિમાગને તેની ખબર 
આપે છે. એ જ પ્રમાણે ચામડીમાં બે લાખ પચાસ હજાર ખાનાઓ ઠંડી 
મેહસૂસ કરે છે, અને જ્યારે કોઈ ઠંડી વસ્તુ શરીર સાથે સ્પર્શ થાય છે, તો 
દિમાગ અઢી લાખ ખાનાઓની ખબરોથી ભરાઈ જાય છે. અને તરત જ 
દિમાગ તેને લઈ પૂરા શરીરને ધ્રજારી આપે છે. શરીરની નસો ફેલાઈ જાય 
છે, તરત જ વધારાનું લોહી તે નસોમાં દોડીને આવી જાય છે. જેથી શરીરને 





[ ૩૧ ] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





વધારે ગરમી મળે. જો આપણે અસહ્ા ગરમીથી પિડાતા હોઈએ તો ગરમીનું 
જાસૂસી તંત્ર તરત જ દિમાગને તેની ખબર આપે છે. અને ત્રણ મિલિયન 
પસીનાની ગ્રંથિઓ (0૦1ઢા૧વ5) ઠંડો રસ પસીના મારફતે બહાર કાઢવાનું શરૂ 
કરી આપે છે. 


આપણી પૃથ્વી પોતાની ધરી ઉપર એક કલાકના હજાર માઈલની 
ઝડપથી ચોવીસ કલાકમાં એક ચક્કર પુરો કરે છે. થોડીવાર માટે કલ્પના 
કરો કે જો તેની ઝડપ કલાકના બસો (૨૦૦) માઈલ થઈ જાય, તો આપણા 
દિવસ-રાત (હાલના ર૪ કલાકથી વધીને) ૨૪૦ કલાકના એટલે કે દસ 
ઘણા લાંબા થઈ જાય, અને તેને લઈ ઉનાળામાં દરેક પ્રકારની શાકભાજી 
અને વનસ્પતિ સુર્યની ૧૨૦ કલાકની લગાતાર ગરમીને લઈ બળીને ભસ્મ 
થઈ જાય. અને જે બચી જાય તે શિયાળાની કડકડતી ઠંડીના ૧૨૦ કલાકમાં 
હિમવર્ષાથી બળી જાય. 


સૂર્ય પૃથ્વીથી નવ કરોડ ત્રીસ માઈલ દૂર છે. આ અંતર ઘણુ જ મહત્વનું 
છે. કારણ કે આ અંતર અડધુ થઈ જાય અને સૂર્ય પૃથ્વીથી નજીક થઈ 
જાય, તો પૃથ્વી ઉપર એટલી ગરમી વધી જાય કે તેનાથી પેપરો, કાગળો 
વગેરે બારીક વસ્તુઓ સળગવા માંડે. અને જો આ અંતર ડબલ થઈ સૂર્ય 
૧૮ કરોડ €૦ લાખ માઈલ દૂર થઈ જાય, તો આપણા વાતાવરણમાં એટલી 
ઠંડી પ્રસરી ઉઠે કે જીવન જીવવું અસહા થઈ જાય. 


પૃથ્વી ૨૩ ડીગ્રીનો વ્યાસ બનાવી વાતાવરણમાં થોડી નમેલી-જુકેલી 
છે. આ નમાવ આપણને શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસાની ત્રદ્તુઓ આપે 
છે. એના કારણે પૃથ્વીનો વધુ ભાગ આબાદ છે, અને ખેતીવાડી થાય છે. જો 
પૃથ્વી આ પ્રમાણે નમેલી ન હોત તો ઉત્તર અને દક્ષિણ ધ્રવ ઉપર હંમેશા 
અંધારુ છવાયેલુ રહેત. મહાસાગરોની બાફ અને ધુમાડા ઉત્તર અને દક્ષિણ 
તરફ થઈ પૃથ્વી ઉપર ફકત બરફ બજાવત અથવા તો રેતીના રણ ઉત્પન્ન 
કરત. આ પ્રમાણે ઘણા વિકટ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થઈ પૃથ્વી ઉપર આપણુ 
જીવન અશકય બનાવી આપત. 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ 1 ૩૨ ] 





પૃથ્વીનું ઉપરી પડ ફકત દસ (૧૦) ફૂટ મોટું હોય, તો વાતાવરણમાં 
ઓક્સીજનનું પ્રમાણ શૂન્ય થઈ સજીવ વસ્તુઓના જીવનને અશકય બનાવી 
આપત. આ જ પ્રમાણે મહાસાગરો અમક ફૂટ ઉંડા હોત તો તે કાર્બન- 
ડાયોક્સાઈડ અને ઓકસીજનને વાતાવરણમાંથી ખેંચી પોતાના અંદર લઈ 
લેતે, જેથી પૃથ્વીની ઉપર કોઈ ઝાડ-ફૂલ અને વનસ્પતિ સજીવ ન રહેત. 


પૃથ્વી ઉપરના વાતાવરણમાં છ પ્રકારની ગેસો છે. જેમાં નાઈડ્રોજન 
લગભગ ૭૮ ટકા, ઓક્સીજન ૨૧ ટકા અને બાકીની ગેસ ઘણા ઓછા 
પ્રમાણમાં છે. આ દરેકનું અલગ-અલગ અને વિભિન્ન પ્રકારે મળી રહેવ 
આપણા અસ્તિત્વ માટે અત્યંત જરૂરી છે. કોઈ એક પણ ઓછી વત્તી થવાથી 
પૃથ્વીના બધા જ સજીવોના અસ્તિત્વ માટે ગંભીર ખતરા પેદા કરી શકે છે. 


જે અલ્લાહ તઆલા આપણા શરીરથી લઈ બ્રહ્માંડની આટલી વિશાળ 
મંડળને આટલી ચોકસાઈ અને બારીકીથી વ્યવસ્થિત રીતે સંભાળી રહ્દ॥ા છે. 
જેમાં રજમાત્ર ફર્ક પડવાથી સજીવોનું જીવન અસ્વવ્યસ્ત થઈ શકે છે, તે 
કેટલા મહાન શકિતમાન હશે ! તેમનું દરેક કામ કેટલું હિકમત, ભેદ અને 
મર્મવાળ હશે, તેને માનવી પોતાની મર્યાદિત બધ્ધિથી સમજી શકતો નથી. 
છતાં અલ્લાહ તઆલાની આ વિશાળ વ્યવસ્થા ઉપર આંગળી ચીધી પોતાની 
બૃધ્ધિનું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. 

કક બઘા ઘમોનું મૂળ એક જ કૈફ 

જ્યારે બધા જ માનવીઓના રબ (પાલનહાર) અને બાપ (હઝ. આદમ 
અલે.) પણ એક જ છે, તો તેનો સ્વભાવિક તકાદો છે કે, સઘળા માનવી- 
ઓનો અસલ ધર્મ પણ એક જ હોય. આ ધર્મ લઈને સૌથી પહેલા માનવી 
હઝરત આદમ (અલયહિસ્સલામ) આ ધરતી ઉપર ઉતર્યા. ત્યાર બાદ 
માનવીઓના માર્ગદર્શન માટે લગાતાર અલ્લાહ તઆલા તરફથી પોતાના 
નબીઓ (મહાપુરૂષો)ને મોકલવામાં આવ્યા. આ પ્રમાણે હઝરત મુહમ્મદ 
મસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ સુધી એક લાખથી વધુ રસૂલો અને 
નબીઓનો સિલસિલો ચાલુ રહો. આ બધા જ નબીઓ અને રસૂલોએ એક 





[ 3૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





વાતનું ખાસ શિક્ષણ આપ્યુ કે, એક અલ્લાહપાકને જ સર્વશક્તિમાન માની 
તેની જ ઈબાદત (ઉપાસના) કરવામાં આવે. આ આવનાર નબીઓએ 
વારંવાર એલાન કર્યું કે, અમે પણ તમારી જેમ અલ્લાહપાકના બંદા છે, 
પોતે પૂંજવાના લાયક નથી, ન સ્વયં (પોતે) ઈશ્વર છીએ. અને ન ઈશ્વર 
અમારા રૂપમાં ઉતર્યા છે. આ એક અંધવિશ્વાસ અને મહા પાપ છે. આ જ 
અંધવિશ્વાસે સર્વશક્તિમાન અલ્લાહ તઆલાની પૂજાથી હટાવી મનૃષ્યને 
મૂર્તિ પૂજા તરફ ધકેલી દીધો. 


એક સર્વશક્તિમાન અલ્લાહપાકને માનનારા અને અનેક ખુદાઓમાં 
અલ્લાહ તઆલાની ખુદાઈને વહેંચનારાઓ બરાબર નથી થઈ શકતા. 
કુરઆને પાકમાં અલ્લાહપાકે એક દાખલો આપી સમજાવ્યું કે, હે જગતભરના 
મનૃષ્યો ! એક ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે, તેને ધ્યાનથી સાંભળો. જે 
(મઅબૂદો)ને તમે અલ્લાહપાકને છોડીને પોકારો છે, તે સૌ ભેગા થઈને એક 
(નાની સરખી) માખી પણ પેદા કરવા ચાહે તો પેદા કરી શકતા નથી. [ચાહે 
બધા જ મઅબૂદો એકબીજાની મદદ માટે ભેગા થઈ જાય.| અને જો માખી 
તેમની પાસેથી કોઈ વસ્ત ઝૂંટવી લઈ જાય, તો તેઓ આ વસ્તુને બચાવી 
પણ શકતા નથી. માંગનાર પણ નિર્બળ અને જેનાથી (મૂર્તિ) માંગવામાં 
આવે છે, તેઓ પણ નિર્બળ, કમજોર અને અશક્ત છે. આ લોકોએ અલ્લાહ 
તઆલાની કદર જ ન જાણી, જેવી રીતે જાણવી જોઈએ. હકીકત એ છે કે, 
શક્તિશાળી અને ઈઝઝતવાળો તો અલ્લાહપાક જ છે. (જૂ. ૯૭%: ૭૭-૭૪) 


આ નબીઓ અને રસૂલો અલ્લાહપાક તરફથી દરેક દેશ, ક્ષેત્ર અને 
કૌમોમાં અલગ અલગ યુગમાં આવતા રહ્॥ા. આ બધા જ તથા તેમના ઉપર 
ઉતરનાર કિતાબો સર્વે સાચા હતા. અને આ બધાએ જ ફક્ત એક અલ્લાહ 
તઆલાને માનવા તથા ફક્ત તેની જ ઈબાદત તથા તેની મરજી પ્રમાણે જ 
જીવન ગુઝારવાનો આદેશ આપ્યો. તેમના સાચા હોવાનો પુરાવો જ એ છે 
કે, તેમણે કદી પોતાની ઈબાદત કરવાનો કોઈને આદેશ નથી આપ્યો. 
બલ્કે તેમણે જણાવ્યું કે, સોથી મોટું પાપ એ જ છે કે, માનવી અલ્લાહપાક 
સિવાય બીજાને પૂજે. 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ 1 ૩૪ ] 





ઉપરોક્ત ઇસ્લામી દ્રષ્ટિકોણ પ્રમાણે સઘળા નબીઓનો એક જ ધર્મ 
(ઈસ્લામ) છે. માનવીઓએ પોતાની રીતે અલગ નામો, અલગ શ્રધ્ધાઓ, 
ગલત માન્યતાઓ તથા પોતાની મનેચ્છાઓના આધારે તેના સ્વરૂપો બદલી 
નાંખ્યા. અને આ ઇસ્લામી દ્રષ્ટિકોણના આધારે જ કુરબાન શરીફ પણ ફક્ત 
મસ્લિમોનું ધર્મપુસ્તક નથી, બલ્કે સઘળા ઈન્સાનોનું પુસ્તક છે. એટલા જ 
માટે કુરઆન શરીફમાં ફક્ત મસ્લિમોને સંબોધન નથી કર્ય, બલ્કે વારંવાર 
“યા અય્યુહન્નાર' અર્થાત્‌ હે માનવીઓ ! તથા “યા ઈબાદી' હે મારા 
બંદાઓ ! ના સામાન્ય શબ્દો વાપર્યા છે. માટે કોઈને પણ એ અધિકાર નથી 
કે, તે કુઓન શરીફને તથા ઇસ્લામને પોતાનો પ્રાયવેટ ધર્મ સમજે. બલ્કે 
ઈસ્લામ સઘળા માનવીઓની સંયુક્ત પૂંજી છે. દરેકને અધિકાર છે કે, 
અલ્લાહપાકની સાચી ઓળખ પામવા કર્આાન શ. તથા ઇસ્લામી તઅલીમને 
સમજવાની યથાશક્તિ પ્રમાણે કોશિશ કરે. અને જે વ્યક્તિ પહેલાથી 
જન્મજાત ઇસ્લામ ઉપર કાયમ હોય, તેનો ફર્જ બને છે કે, તે આ સંયક્ત 
પૂંજીને અલ્લાહપાકના બીજા બંદાઓ સધી પહોંચાડે. 


અને હવે જ્યારે બધા ધાર્મિક પુસ્તકોમાં માનવી તરફથી શાબ્દિક 
અને ભાવાર્થિય ફેરફારો થઈ ગયા છે, જેનો સ્વીકાર દરેક ધર્મના સાચા 
ઈતિહાસકારો તથા ધાર્મિક વિદ્ઘાનોએ કર્યો છે. તથા તે નબીઓ અને રસૂલોની 
સાચી તઅલીમ પણ સુરક્ષિત નથી, તેનો ખ્રિસ્તી તથા યહૂદી વિદ્દધાનો પણ 
સ્વીકાર કરી ચૂકયા છે. ત્યારે કુરબાન શરીફ અને હઝરત મુહમ્મદ સલલલ્લાહ્‌ 
અલયહિ વસલ્લમ ઈતિહાસ તથા વિજ્ઞાનની કસોટીએ સંપૂર્ણ પાર ઉતર્યા 
છે. કર્ઓાન સૌથી વધ સુરક્ષિત અને હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમનું શિક્ષણ પણ ગવાહીઓના પ્રમાણભૂત આધારોથી સંપૂર્ણ સુરક્ષિત 
રીતે આપણા સમક્ષ મોજૂદ છે. 


જ્યારે અલ્લાહપાકની અપાર રહમત અને શફકતને લઈ એક જ કિતાબ 
અને એક જ રસૂલ મોકલવા કાફી લાગ્યા, તો તેણે માનવ વસ્તીના બિલ્કુલ 
વચમાં (અરબસ્તાન) પોતાના છેલ્લા રસૂલ હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમને છેલ્લી કિતાબ લઈ મોકલ્યા. અને બધા જ આગલા 





[ ૩૫] ૦ પવિત્ર કુઆન સારાંશ ૦ 





નબીઓએ પોતાના અનયાયીઓને તેની ખબર પણ આપી દીધી હતી. જેમકે 
બાઈબલમાં ફારકલિત તથા વેદ અને પુરાણોમાં તેનું વર્ણન મહામદ, અંતિમ 
અવતાર, જગત્પતિ, કલ્કિ અવતાર, વગેરે શબ્દોથી છે. 


મતિ પજાનો આરંભ : 
€૧ €૧ 


આવા બધા પયગમ્બર અને તેમના અનુયાયીઓ મનુષ્યો હતા. તેમને 
મૃત્યુ આવવાનું હતુ (જેને મૃત્યુ નથી તે માત્ર ખુદાપાક છે). નબી અથવા 
રસૂલના મૃત્યુ પછી તેમના અનુયાયીઓને તેમની યાદ આવી અને તેઓ તેમના 
દુઃખમાં બહુ રડતા હતા. શયતાનને મોકો (અવસર) મળી ગયો. તે મનુષ્યનો 
દુશ્મન છે. અલ્લાહપાકે મનુષ્યની પરીક્ષા માટે તેમને ભટકાવવા અને ખોટી 
વાતો તેમના હૃદયમાં નાખવાની શયતાનને શક્તિ આપી છે. જેથી ખબર પડે 
કે, કોણ તે જન્મ આપવાવાળા માલિકને સ્વીકારે છે અને કોણ શયતાનને 
સ્વીકારે છે. 


શયતાન લોકોની પાસે આવ્યો અને કહ્યું કે, તમને પોતાના નબીથી બહુ 
પ્રેમ છે. મૃત્યુ પછી તે તમારાથી ગાયબ (અદશ્ય) થઈ ગયા છે. એટલે હું તમને 
તેમની મૂર્તિ બનાવી આપું છું. તેને જોઈને તમે સંતુષ્ટ થઈ શકો છો. શયતાને 
મૂર્તિ બનાવી. જ્યારે તેમની ઈચ્છા થતી, ત્યારે તે તેને જોતા રહેતા હતા. ધીરે 
ધીરે આ મૂર્તિનો પ્રેમ તેમના હૃદયમાં ઉતરી ગયો, તો શયતાને કહ્યું કે, જો તમે 
આ મૂર્તિ આગળ માથુ નમાવશો, તો આ મૂર્તિમાં અલ્લાહપાકને મેળવશો. 
મનુષ્યના હૃદયમાં મૂર્તિ માટે માન પહેલાંથી જ ઘર કરી ચૂક્યુ હતું. એટલા માટે 
તેમણે મૂર્તિની આગળ માથુ નમાવવાની અને પૂજા કરવાની શરૂઆત કરી દીધી 
અને આ મનુષ્ય જેના પૂજવા યોગ્ય માત્ર એક અલ્લાહપાક જ હતા, તે 
મૂર્તિઓને પૂજવા લાગ્યો અને શિ્કમાં ફસાઈ ગયો. (શિર્ક એટલે અલ્લાહ 
તઆલાની જાતમાં કોઈને શરીક (શામેલ) કરવું) 

આ સમસ્ત સંસારનો સરદાર (મનુષ્ય) જ્યારે પથ્થર કે માટીની આગળ 


નમવા લાગ્યો, તો તે બેઈઝઝત થયો અને માલિકની દષ્ટિ (નજર)માંથી પડી 
ગયો અને હંમેશ માટે નર્ક (જહજ્ઞમ)નું બળતણ બની ગયો. તે પછી અલ્લાહ 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ ૩૬ ] 





તઆલાએ પાછા પોતાના પયગમ્બર મોકલ્યા. જેઓએ લોકોને મૂર્તિપૂજા 
અને અલ્લાહ તઆલા સિવાય બીજાની પૂજાથી રોક્યા. કેટલાક લોકો તેમની 
વાત માનતા રહ્યા તથા કેટલાક લોકોએ તેમની અવગણના કરી. જે લોકોએ 
માન્યુ હતું, અલ્લાહ તઆલા તેમનાથી પ્રસજ્ઞન થયા. અને જે લોકો તેમના 
ઉપદેશોની અવગણના કરતા, તેમના માટે આસ્માનથી વિનાસના ચૂકાદા 


કરવામાં આવતા. 
રસૂલોનું શિક્ષણ : 

એક પછી એક નબી અને રસૂલ આવતા રહ્યા. તેમના ધર્મનો આધાર- 
સ્તંભ એક રહેતો. તેઓ એક ધર્મની તરફ બોલાવતા કે એકને સ્વીકારો, 
કોઈને પણ તેના વ્યક્તિત્વ અને ગુણોમાં ભાગીદાર ન બનાવો, તેની પૂજામાં 
કોઈને ભાગીદાર ન કરો, તેના બધા રસૂલોને સાચા જાણો, તેના ફરિશ્તાઓ 
(દૂતો)ને જે તેની પવિત્ર મખ્લૂક છે, ન ખાય છે, ન પીએ છે, દરેક કાર્યમાં 
માલિકની આજ્ઞાપાલન કરે છે, સાચા જાણો. તેણે પોતાના ફરિશ્તાના માધ્યમથી 
જે વાણી મોકલી અથવા ગ્રંથ ઉતાર્યા છે, તે બધાને સાચા માનો. મૃત્યુ પછી 
બીજીવાર જીવન મેળવીને પોતાના સારા-નરસા કાર્યોનો બદલો મેળવવાનો 
છે તેના પર શ્રધ્ધા રાખો. અને આ પણ માનો કે, ભાગ્ય સારૂ છે કે બુરૂ, તે 
માલિક તરફથી છે અને હું આ સમયે જે શરીઅત (ધાર્મિક કાનૂન) અને 
જીવન ગુજારવાનો તરીકો લઈને આવ્યો છું, એનું પાલન કરો. 


અલ્લાહપાકના જેટલા નબી અને રસૂલ આવ્યા, બધા સાચા હતા. અને 
તેમના પર જે ધાર્મિક ગ્રંથ ઉતર્યા તે બધા સાચા હતા. તે બધા પર આપણું 
ઈમાન (શ્રધ્ધા) છે. અને આપણે તેનામાં અંતર નથી કરતા. સત્યતાનું ત્રાજવું 
આ છે કે, જેમણે એકને માનવાની તરફ આમંત્રિત કર્યા હોય, અને જેમના 
શિક્ષણમાં એક માલિકને ત્યજીને બીજાની પૂજા કરવાની અથવા પોતે તેમની 
પૂજા કરવાની વાત ન હોય, જે મહાપુરૂષોને ત્યાં મૂર્તિપૂજા અથવા અનેકેશ્વર- 
વાદનું શિક્ષણ હોય, તે રસૂલ નથી અથવા તેમના શિક્ષણમાં અદલ-બદલ થઈ 
ગયુ છે. હઝરત મુહમ્મદ (સલ.) પૂર્વેના તમામ (બધા) રસૂલોના શિક્ષણમાં 





[ 3૩૭ ] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





ફેરબદલી કરી નાંખવામાં આવી છે. અને અમુક ગ્રંથોને પણ બદલી નાંખવામાં 
આવ્યા છે. 


અંતિમ પયગમ્બર હઝરત મુહમ્મદ (સલ.) : 


આ એક મોંઘેરૂ સત્ય છે કે, દરેક આવવાવાળા રસૂલ અને નબી દ્વારા 
અને તેમના ગ્રંથો દ્વારા એક છેલ્લા નબીની ભવિષ્યવાણી અપાઈ છે. અને 
આ કહેવામાં આવ્યુ છે કે, તેમના આવ્યા પછી અને તેમને જાણી લીધા પછી 
બધા પ્રાચીન કાનૂનો ત્યજીને તેમની વાત માનવી જોઈએ અને તેમના દ્વારા 
લાવવામાં આવેલા ગ્રંથ અને ધર્મ પર ચાલવું જોઈએ. આ પણ ઇસ્લામની 
સત્યતાનું પ્રમાણ છે કે, ગ્રંથોમાં અત્યંત ફેરબદલીના પછી પણ તે માલિકે 
છેલ્લા રસૂલ આવવાની ખબરને બદલવા ન દીધી. જેથી કોઈ આ નહીં કહી 
શકે કે અમને ખબર ન હતી. વેદોમાં તેનું નામ નરાશંસ, પ્રાચીન ગ્રંથોમાં 
કલ્કિ અવતાર, બાઈબલમાં ફારક્લીટ અને બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં છેલ્લે બુધ્ધ વગેરે 
લખવામાં આવ્યુ છે. 


આ ધામિક ગ્રંથોમાં હઝ. મુહમ્મદ (સલ.)નું જન્મ સ્થાન, જન્મ તિથિ, 
સમય અને ઘણા વાસ્તવિક લક્ષણ પહેલાથી બતાવવામાં આવ્યા હતા. 


હઝરત મુહમ્મદ (સલ. )નો જીવન પરિચય : 


આજથી લગભગ સાડા ચૌદસો વર્ષ પહેલાં અંતિમ નબી હઝ. મુહમ્મદ 
(સલ.)એ સાઉદી અરબિય્યહના મક્કા શરીફમાં જન્મ લીધો. તેમના કેટલાક 
માસ પહેલા તેમના પિતાનું અવસાન થયુ હતું. માતા પણ બહુ વધારે જીવિત 
ન રહ્યા. પહેલા દાદાએ અને તેમના અવસાન પછી કાકાએ તેમની પરવરિશ 
કરી. સંસારમાં સોથી જુદા આ મનુષ્ય આખા મક્કા નગરની આંખોનો તારો 
બની ગયા. જેમ જેમ તેઓ મોટા થતા ગયા તેમની સાથે લોકોનો પ્રેમ વધતો 
ગયો. આપને સાચા અને ઈમાનદાર કહેવા લાગ્યા. લોકો પોતાની કિંમતી 
વસ્તુઓ આપની પાસે રાખતા. પોતાના પરસ્પરના ઝઘડાઓનો ચૂકાદો કરાવતા. 
કઅબા, જે મક્કા શરીફમાં અલ્લાહપાકનું પવિત્ર ઘર છે, તેને બીજીવાર 
બનાવવામાં આવી રહ્યુ હતું, તેની એક દીવાલના ખૂણામાં એક પવિત્ર પથ્થર 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ 1 ૩૮ ] 





છે, જ્યારે તેના સ્થાન પર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો તો તેની પવિત્રતાને કારણે 
મક્કાના બધા જ વંશજો અને સરદારોની ઈચ્છા હતી કે, આ પવિત્ર પથ્થર 
સ્થાપિત કરવાનો અધિકાર તેમને જ મળે. એના માટે તલવારો નીકળી આવી. 
ત્યારે જ એક બુધ્ધિવાન મનુષ્યે નિર્ણય કર્યો કે, જે સૌથી પહેલો મનુષ્ય અહીં 
કઅબામાં આવશે, તે જ તેનો ચૂકાદો લાવશે. બધા જ તેયાર થઈ ગયા. તે 
દિવસે સૌથી પહેલા આવવાવાળા હઝરત મુહમ્મદ (સલ.) હતા. બધા જ 
એકી અવાજે બોલ્યા : વાહ, વાહ ! અમારી વચ્ચે સાચો અને ઈમાનદાર 
આદમી આવી ગયો છે, અમે બધા ખુશ છીએ. 


હઝ. મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)એ એક ચાદર બિછાવી 
અને તેમાં તે પથ્થર મૂકીને કહ્યું કે, દરેક કુટુંબનો સરદાર ચાદરનો એક 
કિનારો (છેડો) પકડીને ઉઠાવે. જ્યારે પથ્થર દીવાલ સુધી પહોંચી ગયો તો 
પોતે પોતાના હાથોથી તેના સ્થાન ઉપર મૂકી દીધો. અને આ મોટી લડાઈ 
સમાપ્ત કરાવી દીધી. 


આવી જ રીતે લોકો આપને દરેક કાર્યમાં આગળ રાખતા હતા. તેઓ 
યાત્રા પર જવા નીકળતા, તો લોકો વ્યાકુળ થઈ જતા અને જ્યારે તેઓ પાછા 
ફરતા, તો આપને મળીને જોર જોરથી રડવા લાગતા. 


તે દિવસોમાં ત્યાં અલ્લાહપાકના ઘર કંઅબામાં ૩૬૦ દેવી-દેવતાઓની 
મૂર્તિઓ રાખેલી હતી. આખા અરબ દેશમાં ઉંચ-નીચ, છૂત-અછૂત, સ્ત્રી પર 
અત્યાચાર, શરાબ, જુગાર, વ્યાજ, લડાઈ, બળાત્કાર જેવી ન જાણે કેટલી 
ખરાબીઓ વિસ્તરેલી હતી. 


જ્યારે હઝરત મુહમ્મદ (સલ.) ૪૦ વર્ષના થયા, તો અલ્લાહ તઆલાએ 
પોતાના ફરિશ્તાઓના માધ્યમથી આપની ઉપર કુર્‌આન શરીફ ઉતારવાનો 
આરંભ કર્યો. અને આપને રસૂલ બનાવવાનો મુબારક સંદેશો અને લોકોને 
એક અલ્લાહ (એકેશ્વરવાદ) તરફ બોલાવવાની જવાબદારી સોંપી. 
સત્યનો અવાજ : 

હઝરત મુહમ્મદ (સલ.)એ એક પહાડના શિખર ઉપર ચઢીને એક 





[ ૩૯ ] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





અવાજ આપ્યો. લોકો આ અવાજ પર તૂટી પડ્યા. એટલા માટે કે આ એક 
સાચા ઈમાનદાર માણસનો અવાજ હતો. આપે પ્રશ્ન કર્યો : જો હું તમને એમ 
કહું કે, આ પહાડની પાછળથી એક વિશાળ લશ્કર આવી રહ્યુ છે, અને 
તમારા ઉપર હુમલો કરવાનો છે, તો શું તમે વિશ્વાસ કરશો ? બધાએ એકી 
અવાજે કહ્યું કે, તમારી વાત પર કોણ વિશ્વાસ નહીં કરશે. તમે કદી જૂઠુ 
બોલતા નથી અને પહાડની ચોટી પરથી બીજી તરફ જોઈ પણ રહ્યા છો. એ 
પછી તેમણે લોકોને ઈસ્લામની તરફ બોલાવ્યા, મૂર્તિ પૂજાથી રોક્યા અને 
મૃત્યુ પછીની નરકની આગથી ડરાવ્યા. 


મનુષ્યની એક કમજોરી (દુર્બળતા) : 


મનુષ્યની આ એક કમજોરી છે કે, તે પોતાના પૂર્વજોની ખોટી વાતોને 
પણ અંધશ્રધ્ધામાં સ્વીકારતો ચાલ્યો જાય છે. મનુષ્યની બુધ્ધિ અને દલીલો 
ઈન્કાર છતાં પણ મનુષ્ય પૂર્વજોની વાતો પર જામેલો રહે છે. અને તેની 
વિરૂદ્ધ કરવું તો શું, સાંભળવા પણ ઈચ્છતો નથી. 


અડચણો અને કસોટીઓ : 


આ જ કારણ હતુ કે, ચાલીસ વર્ષની આયુ સુધી આપનો આદર કરવા, 
સાચા જાણવા અને સ્વીકારવા છતાં મક્કાના લોકો આપની શિખામણોના શત્રુ 
થઈ ગયા. આપ જેટલા વધારે લોકોને સત્યતા તરફ બોલાવતા, લોકો એટલી 
જ વધારે દુશ્મની (શત્રુતા) કરતા. જ્યારે કેટલાક લોકો ઈમાનવાળાઓને 
પરેશાન કરતા, મારતા અને અગ્નિ પર સુવાડી દેતા, ગળામાં રસ્સો નાખીને 
ઘસીટતા અને તેમના પર પથ્થરમારો કરતા, પરંતુ આપ બધા માટે અલ્લાહ 
તઆલાથી પ્રાર્થના કરતા. કોઈથી બદલો ન લેતા. આખી આખી રાત એમના 
માટે માલિકથી હિદાયતની પ્રાર્થના કરતા. એક વખતે મક્કાના લોકોથી 
નિરાશ થઈને તાઈફ નગર તરફ ગયા. ત્યાંના લોકોએ મહાપુરૂષનો અનાદર 
કર્યો અને એમની પાછળ છોકરાઓ લગાવી દીધા, જેથી લોહી વહેવા 
લાગ્યુ. તકલીફ (પરેશાની)ના લીધે આપ ક્યાંક બેસી જતા, તો તે છોકરાઓ 
એમને પાછા ઉભા કરી દેતા અને ફરી મારતા. આ હાલતમાં તે નગરથી 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ ૪૦ ] 





બહાર નીકળ્યા અને એક સ્થાન ઉપર જઈને બેસી ગયા. આપે એમને શ્રાપ 
નહીં આપ્યો, પરંતુ પોતાના માલિકથી પ્રાર્થના કરી કે, અય માલિક ! એમને 
સમજણ આપ, તેઓ જાણતા નથી. તેમણે આ પવિત્ર સંદેશ અને ઈશ વાણી 
પહોંચાડવા માટે પોતાનુ પવિત્ર નગર મક્કા શરીફ છોડવું પડ્યું. પછી તેઓ 
પોતાના નગરથી મદીના શરીફમાં ચાલ્યા ગયા. ત્યાં પણ મક્કાવાળાઓ 
વિરોધી ટુકડીઓ બનાવીને વારંવાર તેમનાથી લડતા ગયા. 


સત્યનો વિજય : 


સત્યનો હંમેશ વિજય થાય છે, તે અહીં પણ થયો. વર્ષોના સખત પરિશ્રમ 
પછી આપ બધા પર વિજયી થયા. અને સત્ય માર્ગ તરફ આપના નિઃસ્વાર્થ 
નિમંત્રણે આખા અરબ દેશને ઇસ્લામની શીતળ છાયામાં ઉભો કરી દીધો. 
અને પુરી દુનિયામાં એક ક્રાંતિ આવી ગઈ. મૂર્તિપૂજા બંધ થઈ, ઉંચ-નીચ 
પૂરી થઈ ગઈ અને બધા લોકો એક અલ્લાહપાકને માનવાવાળા અને એક 
અલ્લાહપાકની ઈબાદત (પૂજા) કરવાવાળા થઈ ગયા. 


આખરી (છેલ્લી) વસીચ્યત (ઈચ્છા) : 


પોતાના મૃત્યુના કેટલાક માસ પહેલા આપે લગભગ સવા લાખ લોકોની 
સાથે હજ્જ કરી અને બધા લોકોને છેલ્લી વસીય્યત કરી. જેમાં આપે આ પણ 
કહ્યું કે, લોકો ! તમારાથી મૃત્યુ પછી જ્યારે કાર્યોની પૂછપરછ થશે ત્યારે 
મારા વિશે પણ પૂછવામાં આવશે કે, શું મેં અલ્લાહપાકનો ધર્મ અને તે 
સત્યતા લોકો સુધી પહોંચાડી ? બધાએ કહ્યું : નિઃસંકોચ, તમે પહોંચાડી 
ચૂક્યા છો. આપે આકાશની તરફ આંગળી ઉઠાવી અને ત્રણવાર કહ્યું : અય 
અલ્લાહપાક ! તમે ગવાહ (સાક્ષી) રહેજો, અય અલ્લાહપાક ! તમે ગવાહ 
રહેજો, અય અલ્લાહપાક ! તમે ગવાહ રહેજો. એ પછી આપે લોકોથી કહ્યું 
કે, આ સાચો ધમ જેમના સુધી પહોંચી ચૂક્યો છે, તે એમની પાસે પહોંચાડે, 
જેમની પાસે નથી પહોંચ્યો. 

આપે આ પણ જાણ કરી કે, હું છેલ્લો રસૂલ છું. હવે મારા પછી કોઈ 
રસૂલ નહીં આવશે. હું જ એ અંતિમ ત્રકષિ, નરાશંસ અને કલ્કિ અવતાર 





[ ૪૧ ] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ 





છું, જેની તમે પ્રતિક્ષા કરતા હતા. અને જેના વિશે તમે બધુ જાણો છો. 
કુર્‌આને કરીમમાં છે : “જે લોકોને અમે કિતાબ (પુસ્તક) આપી છે, તે 
આ (પયગમ્બર હઝ. મુહમ્મદ સલ.)ને જાણે છે, જેવા પોતાના દીકરાઓને 
જાણે છે. હા, નિઃસંકોચ તેમનામાં એક ટુકડી હકને છુપાવે છે.” 
(જૂરઝ અજ જકરહ : ? ૪૭) 
દરેક મનુષ્યનું કર્તવ્ય : 


હવે કયામત સુધી આવવાવાળા દરેક મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે અને તેની 
ધાર્મિક અને ઈન્સાની જવાબદારી છે કે, તે એકમાત્ર માલિકની પૂજા કરે, તેની 
સાથે કોઈને ભાગીદાર ન બનાવે અને ન સ્વીકારે. અને તેના છેલ્લા રસૂલ 
હઝરત મુહમ્મદ (સલ.)ને સાચા જાણે. અને તેમના દ્વારા લાવવામાં આવેલા 
ધર્મને અને તેમના જીવન ગુજારવાના તરીકાનું પાલન કરે. ઈસ્લામમાં આને 
ઈમાન કહેવામાં આવ્યુ છે. આના વગર મરવા પછી હંમેશને માટે નર્કમાં 
બળવુ પડશે. 

કૈંક કાકડિર શબ્દની ચોખવટ કૈફ 

“ક્રાફિર'' એ અરબી ભાષાનો શબ્દ છે. અરબી ભાષાની આધારભૂત 
ડિક્ષનરીઓમાં તેનો ભાવાર્થ છુપાવવું-સંતાડવુ અને આવરણ નાંખવું થાય 
છે. એટલા જ માટે રાત માટે પણ કાફિર શબ્દ વપરાય છે. કારણ કે તે પણ 
અંધકારમાં લોકોને છુપાવે છે. ખેડૂત માટે પણ “કાફિર' શબ્દ પ્રયોજાયો છે. 
કારણકે તે પણ જમીનની અંદર બીજને સંતાડે છે. સમુદ્ર તથા અંધકારમય 
વાદળો માટે પણ કાફિર શબ્દ વપરાયો છે. કોઈ વસ્તુ સંતાડવા માટે પણ 
કાફિર શબ્દ વપરાયો છે. જેમકે અરબ લોકો પોતાના હથિયાર કપડાંમાં 
સંતાડતા હતા. તેના માટે એક વાક્ય પ્રચલિત હતું : «૧ ૭ ૦) 
(%#ર&/ત૯ુઅ/ન : ૪9-૪૪૯% ભ/%-ર, અ૯/શ્સલ%/? * ૪9-૦૪) એ જ પ્રમાણે 
ઉપકાર કરનારના ઉપકારને ભૂલી જનાર માટે પણ “કાફિર” શબ્દ વપરાય 


છે. કુરાનમાં પણ ઉપકાર ભૂલી જનાર માટે કાફિર શબ્દ વપરાયો છે. 
(%4ર5/તલ૯ુઅ/૪ * ૪%-૪%૮૯% ભ/%-ર, %*૯ર૮૯૬%૪ * ૪%-૪?૦, ભ/%-ર, 
/જે૪/૪૯૪રજ : ૪%-? ૪ જ/%-૪)? 








૦ પવિત્ર કુઓઆન સારાંશ ૦ [ ૪૨ ] 





વિશ્વની દરેક ભાષાઓમાં એક શબ્દનો એક અસલ અર્થ હોય છે. 
અને તેનાથી અલગ અલગ પ્રકારના સબંધોને લઈ તેના વિભિન્ન અર્થો 
થાય છે. માટે અલ્લાહપાકના અપાર એહસાનો ઉપકારોને માનવી ભૂલી 
જઈ બીજાને પોતાનો સર્જનહાર-માલિક સમજે અથવા તેની સાથે સર્જનહાર 
જેવો વર્તાવ કરે, તો તેને માટે પણ અરબીમાં “કાફિર' શબ્દ વપરાયો છે. 


યહૂદી વિદ્દાનોને સંબોધતા કુર્બાન શ.માં છે કે, « 5“ 0 91% 23) 
(જૂ. જકરહ-૪?) “તમો ઇસ્લામના સૌથી પહેલા ઈન્કાર કરનાર (કાફિર) 
ન બનો.” એ જ પ્રમાણે હજ્જનં ફર્ઝ હોવાનું સાબિત કરતા જે તેને ફર્ઝ ન 
માને તેને પણ કફરના શબ્દથી યાદ કર્યો : “હ “5 ૭૩ 
(૪/૦ ઈક/ન : ૯૭) એ જ પ્રમાણે મક્કા શરીફના મૂર્તિપૂંજજો આખિરત 
(પરલોક)ની સજા અને બદલાનો ઈન્કાર કરતા હતા. તેમના ઈન્કારને કુરઆન 
શરીફમાં કાફિરના શબ્દથી પ્રયોજ્યો : ૭ ૩/5 જક 2/1 જ; (કર્ક 
યૂજુક* ૭#) આ બધી જ આયતોમાં કુફનો અર્થ “ઈન્કાર કરવો અને ન માનવો' 
થાય છે. એક આયતમાં છે કે, જ્યારે નકવાસીઓ (દોઝખીઓ) શયતાન 
ઉપર ગુસ્સે થશે તો શયતાન તેમના જવાબમાં ચતરાઈથી કહેશે કે, તમે જે 
બીજા લોકોને અલ્લાહપાક સાથે ભાગીદાર માન્યા, તેનો હું ઈન્કાર કરૂં છું. 
“૪ ઝક [“: “8 [1 ઊૂરહ ઈક/૭% : રર) આ આયતમાં 
શયતાનના ઈન્કાર માટે કફનો શબ્દ વપરાયો છે. 

એ જ પ્રમાણે હઝરત મૂસા (અલયહિસ્સલામ)એ ઈજીપ્તવાસીઓને 
અલ્લાહ તઆલાનો પયગામ પહોંચાડયો, તેના જવાબમાં ઈજીપ્તવાસીઓએ 
આપના પયગામને માનવાનો ઈન્કાર કરી તેને જાદુથી સંબોઘ્યો. અને કહં 
કે, હમો તમારા પયગામથી કાફિર (ઈન્કારી) છે. | #8ે ડત્ડ “પ ૫-2; 
૭ 2/95“ 4 પ1 2 કડ (ઉ. %ર#-૭૦) 

એ જ રીતે મક્કા મૃકર્રમહના કાફિરો જેમને સૌપ્રથમ કર્આાન શરીફમાં 
સંબોધવામાં આવ્યા. અને કાફિરનો શબ્દ પણ તેમના માટે વાપરવામાં 
આવ્યો હતો. તે મક્કાવાસીઓ પોતે પણ પોતાના માટે કાફિરનો શબ્દ 





[ ૪૩] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ 





વાપરતા હતા. જેમકે એક આયતમાં છે : ૭ ; કોઈ 4 નકન 11-01 હ. 
૪%૪#-ર») અર્થાત્‌ હમો તમારી ઈસ્લામની દઅવતના ઈન્કારી છીએ. 

આ આયત “કાફિર શબ્દ ઉપર વાંધો ઉઠાવનારા લોકોને ચોંકાવનારી 
છે. આ આયતમાં કુરબાન તેમના માટે કાફિરનો શબ્દ નથી વાપરતું, બલ્કે તે 
લોકો પોતાના માટે કાફિરનો શબ્દ સ્વજાતે વાપરે છે. જો એ અપમાનજનક 
ગાળ હોતે તો કોણ બેવકૂફ છે, જે પોતાના માટે અપમાનજનક શબ્દ ઘમંડ 
સાથે વાપરે. જ્યારે કે મક્કાવાસીઓએ આ જવાબ ઘમંડ અને કફંખ્રના મોકાસર 
વાપર્યો હતો. એ જ પ્રમાણે ઉપરની આયતોમાં ઈજીપ્તવાસીઓ તથા 
શયતાન પણ પોતાના માટે આ શબ્દ દલીલરૂપી વાક્યમાં વાપરી રહ્યા છે. 


અને સૌથી વધ ગળે ઉતરતી વાત તો એ છે કે, જ્યારે કુર્ઓાન શરીફની 
આયતો નાઝિલ થઈ રહી હતી, ત્યારે મક્કાવાળાઓ તેના જવાબમાં કોઈ ન 
કોઈ આક્ષેપ કે ટીપ્પણી કરતા હતા. પરંત કદી પણ તેમણે કાફિર શબ્દ 
વિશે વાંધો ઉઠાવ્યો નથી. ત્રેવીસ (૨૩) વર્ષો સુધી લગાતાર કુર્બ7ાન શરીફ 
ઉતરતુ રહાં. અને કુર્ઓાન શરીફમાં આ કફ તથા કાફિરનો શબ્દ કુલ ચારસો 
ચોરાણુ (૪૯૪) વખત વપરાયો છે. છતાં એક વખત પણ તેનો વિરોધ ન 
કરવો, બલ્કે કુર્ઓાન અને ઈસ્લામનો ઈન્કાર કરી પોતાના માટે કાફિર શબ્દ 
ઘમંડથી ઉચ્ચારવો એ વાતની દલીલ છે કે, તે પોતે પોતાની માતૃભાષાના 
શબ્દપ્રયોગોને સારી રીતે જાણતા હતા. અને પોતે મોકાસર તેનો પ્રયોગ પણ 
કરતા હતા. 

ઉપરોક્ત કર્ઓાનિક હવાલાઓથી માલુમ પડે છે કે, “કાફિર'' શબ્દ 
ક્રોઈ પણ રીતે અપમાનજનક શબ્દ નથી, બલ્કે ગણવાચક શબ્દ છે. છતાં 
ઉલમાએ કિરામે લખ્યુ છે કે, જો કોઈને “કાફિર' શબ્દના સંબોધનથી તકલીફ 
પહોંચતી હોય તો તેને એ પ્રમાણે સંબોધવામાં ન આવે. અને જો તે છતાં 
સંબોધશે, તો ગુનેહગાર થશે. 4 (૩5 ૭ બડ; કાઈ,” 4 00%; 
(૫૦૪ /૦૦૬૫/ટૃ ઝપશ્ડ; 4૫530 

પરંત આ માનવી તરફથી માનવીને સંબોધન બાબત છે. જ્યાં સુધી 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ ૪૪ ] 





કુર્ઓાન શરીફમાં તેનો પ્રયોગ થયો છે, તો તે માનવી તરફથી સંબોધન નથી, 
બલ્કે સર્વશક્તિમાન અને મહા ઉપકારક અલ્લાહ તઆલાના તરફથી 
પોતાના તે બંદાઓને સંબોધન છે. જેમને તેણે પયદા કર્યા, નિર્જીવથી સજીવ 
બનાવ્યા. અને માંના પેટથી લઈ કબરના પેટ સુધી તેમની સઘળી જરૂરતો 
પૂરી પાડી. ધરતી, આકાશ, પાણી, હવા, નદી, ઝરણા અને સમુદ્રો, ફલ- 
છોડ અને વનસ્પતિ, પશુ-પંખીઓ, જંગલો, પહાડો, રાત-દિવસ, સૂર્ય-ચંદ્ર 
વગેરેને તેમની સેવા માટે ખડે પગે રાખ્યા છે. 


માનવીના સર્જન વિશે વર્ણન કરતા ફરમાવ્યું કે, “ધિક્કાર છે માનવી 
ઉપર, સત્યનો કેવો કટ્ટર ઈન્કાર કરનારો છે. અલ્લાહ તઆલાએ તેને કઈ 
વસ્તમાંથી પેદા કર્યો છે. વિર્યના એક બિંદુમાંથી અલ્લાહપાકે તેને પેદા કર્યો 
છે. પછી તેની તકદીર બનાવી, પછી તેના માટે જીવનમાર્ગ સરળ બનાવ્યો, 
પછી તેને મૃત્યુ આપ્યુ, અને કબરમાં પહોંચાડયો. પછી જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે 
તેને ફરી ઉભો કરી દે. કદાપી નહી, તેણે તે ફરજ અદા નથી કરી, જેનો તેને 
અલ્લાહપાકે આદેશ આપ્યો હતો.” («૦:?૭-ર૭) 


બધા જ ધર્મોમાં અન્યધર્મીઓ માટે અલગ અલગ શબ્દ વપરાયો 
છે. યહૂદી અને ખ્રિસ્તી ધાર્મિક પસ્તકોમાં અન્યધર્મીઓ માટે અલગ શબ્દો 
વપરાયા છે. હિંદુ ધાર્મિક પુસ્તકોમાં અન્યધર્મીઓ માટે મલચ્છ અને 
ચંડાલના શબ્દો જે ભાષાકિય દ્રષ્ટિએ અપમાનજનક છે, તે વપરાયા છે. 
છતાં મુસ્લિમો આ શબ્દો ઉપર વાંધો ઉઠાવતા નથી. 


કોઈ અકીદા અને માન્યતાની દ્રષ્ટિએ પોતાને એક સર્વશક્તિમાન 
અલ્લાહપાકનો ફરમાંબરદાર અને આજ્ઞાંકિત નથી માનતો, તેને “કાફિર'ની 
જગ્યાએ જબરદસ્તી મુસ્લિમ કહેવો કોઈપણ રીતે યોગ્ય નથી. જેમકે એક 
વ્યક્તિ પોતાને હિંદુ માન્યતાઓ--શ્રધ્ધાઓ પ્રમાણે હિંદુ કહેવા તેયાર ન 
હોય છતાં તેને જબરદસ્તી હિંદુ કહી શકતા નથી. ચાહે અમુક હિંદુ ભાઈઓ 
શિખો અને જેનોને હિંદુ કહે છે જ્યારે કે શિખો અને જૈનો પોતાને હિંદુ 
કહેવાનો ઈન્કાર કરે છે. 





[૪૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 


કુઅન શરીકના વિષયો 


કુર્‌આન શરીફના વિષયો બાબતે ધ્યાનથી વિચારીએ તો માલૂમ પડે છે 
કે, આ બધા વિષયો મુખ્યત્વે ચાર વિષયોમાં વહેંચાયેલા છે. અને કુર્‌આન 
શરીફની દરેક આયત આ ચાર વિષયોમાંથી કોઈ એક વિષયના અનુસંધાનમાં 
આવે છે : (૧) અકાઈદ (માન્યતાઓ), (૨) અહકામ (જીવનના બધા જ 
ક્ષેત્રોને લગતા હુકમો-કરવાના કામો, ન કરવાના કામો), (૩) કિસ્સાઓ, 
(૪) ઉદાહરણો. 
(૧) અકાઈદ (માન્યતાઓ) હકારાત્મક દલીલો : 


કુર્ઓાને પાકનો ઝિણવટપૂર્વક અભ્યાસ કરવામાં આવે તો જણાય આવશે 
કે તેમાં વિચાર તથા આચાર બશ્ઞેવ વિશે વાત કરવામાં આવી છે. 

મખ્યત્વે ત્રણ વિચાર કુર્બ7ાન શરીફ રજૂ કરે છે : 
(૧) તોહીદ 
(૨) રિસાલત 
(૩) પારલૌકિક જીવન (આખિરત) નો વિચાર. 

તૌહીદ-એકેશ્વરવાદનો અર્થ છે : માનવી કણકણને એક અલ્લાહ 
તઆલાનું સર્જન સમજે અને એકમાત્ર અલ્લાહપાકની ઈબાદત કરે, તેને જ 
ચાહે, તેનો જ ડર રાખે, તેનાથી જ માંગે અને મનમાં એવો વિશ્વાસ રાખે 
કે બધું જ તેના હાથમાં છે. તેના સિવાય કોઈ કશું કરી શકવા સમર્થ નથી. 

રિસાલતનો મતલબ એ છે કે હઝરત મુહમ્મદ (સલ.)ને અંતિમ નબી 
તથા આપથી પહેલાં આવેલા તમામ પયગમ્બરોને સાચા પયગમ્બર સમજે. 
જેને તેઓ સત્ય કહે છે, તેને સત્ય સમજે અને જેને તે પૈગમ્બરો અસત્ય 
ઠરાવે છે, તેને અસત્ય ઠરાવે. 

આખિરત-પારલૌકિકની જીંદગીનો મતલબ એ છે કે માણસ મર્યા પછી 
એક એવા જીવનમાં શ્રઘ્ધા ધરાવે જે અનંત (હંમેશનું) છે. અને ત્યાં પ્રત્યેક 
શખ્સને તેના કર્મોનો બદલો ચૂકવવામાં આવશે. તે કર્મો જે તેણે વર્તમાન 











૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ ૪૬ ] 





જન્નતની કાયમી 


જીવનમાં કર્યા છે. જો તેણે સદકાર્યો કર્યા હશે, તો 
ર ય તે નર્ક (જહન્નમ)ની 


ન્‌ 


નેઅમતોમાં રહેશે, અને જો તેણે બૂરા કર્મો કર્યા હશે, તો 
આગમાં હંમેશ બળતો રહેશે. 


અકાઈદ (ગલત અકીદાઓનો રદ કરવો) : 


હકારાત્મક દલીલો સાથે કુર્‌આન શરીફમાં નકારાત્મક અકીદાઓનું 
ખંડન પણ કરવામાં આવ્યું છે. અને ગલત અકીદા ધરાવતા વર્ગોને ઘણા 
સારા અંદાજમાં સમજાવવામાં આવ્યુ છે. આ પ્રકારની આયતોમાં ચાર 
પ્રકારના લોકોની ખોટી માન્યતાઓનું ખંડન કરવામાં આવ્યું છે : (૧) 
અનેકેશ્વરવાદીઓ-મુશ્રિકો, (૨) ખ્રિસ્તીઓ, (૩) યહૂદીઓ, (૪) મુનાફિકો 
(જાહેરમાં ઈસ્લામ સ્વિકાર કરનાર અને દિલથી તેઓ વિરોધ કરનાર). 


અનેકેશ્વરવાદીઓ (મુશ્રિકો) : 
મુશ્રિકોની ગુમરાહી (પથભ્રષ્ટતા) પાંચ પ્રકારની છે : 


(૧) શિર્ક : આ લોકો અલ્લાહ તઆલાના વિશિષ્ટ ગુણો (સિફતો)માં 
મૂર્તિઓને ભાગીદાર ગણે છે. તેમની માન્યતા છે કે, ચાહે અલ્લાહ તઆલા 
બધી વસ્તુઓના સર્જનહાર છે, પરંતુ દુનિયાના બાદશાહો અને પ્રમુખો, 
વડાપ્રધાનો જેમ પોતાની સરકારના વિવિધ પ્રકારના વહીવટો વિભિજ્ઞ 
વ્યક્તિઓને સોંપે છે, નઉઝુબિલ્લાહ અલ્લાહપાકે પણ રોજી-રોટી, ઈઝઝત- 
ઝિલ્લત વગેરેનો કંટ્રોલ બીજાઓને સોંપી દીધો છે. માટે તેમનાથી જ માંગવુ 
જોઈએ. અને તેમની ઈબાદત (ઉપાસના) કરી તેમને ખુશ કરવા જોઈએ. 
જેથી તે અલ્લાહપાક સમક્ષ આપણી રજૂઆત (સિફારિશ) કરે. કુર્‌આન 
શરીફમાં તેમની આ ગુમરાહીને વિવિધ પ્રકારે રદ કરવામાં આવી છે. 


કદી એમનાથી એમની ગલત માન્યતાની દલીલ માંગવામાં આવે છે કે, 
તમને શિકની આ વાતો કોણે કહી ? જેને સમજ્યા વગર તમો માની લો છો. 


કંદી આયતોમાં અલ્લાહપાકતની સર્વોપરિતા અને સર્વશક્તિમાન હોવાની 
દલીલો અને કિસ્સાઓ ટાંકવામાં આવે છે. કદી કહેવામાં આવે છે કે, જે 





[ ૪૭ ] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





પથ્થર કાલ સુધી તમારી ઠોકરોમાં પડેલો હતો, તમે પોતાના હાથથી હથોડા 
મારી તેને વ્યવસ્થિત શકલ આપી, તે ક્યારનો તમારા નફા-નુકસાનનો માલિક 
બની ગયો? 

(૨) મુશ્રિકોની બીજી ગુમરાહી અલ્લાહપાકને મખ્લૂક (સૃષ્ટિ) જેવા 
સમજવાની હતી. અથાત્‌ આપણે જેમ બાલ-બચ્ચાંવાળા છીએ, તેમ 
ફરિશ્તાઓને પણ નઉઝુબિલ્લાહ અલ્લાહપાકની બેટીઓ કહેતા હતા. 


કુર્‌આન શરીફમાં તેમની આ ગુમરાહીને બે પ્રકારે રદ કરવામાં આવ્યો 
છે. એક તો અલ્લાહપાક માટે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં અવલાદનો સદંતર ઈન્કાર 
કરવામાં આવ્યો. બીજી એ કે, ખાસ કરીને છોકરીઓનો. બુધ્ધિથી વિચારો 
તો ખરા કે તમે પોતે બેટીઓના જન્મને પોતાના માટે શર્મજનક અને અપ- 
શુકનિયાળ સમજો છો, તો પછી જે ઝાતને સર્વ જગતનો પાલનહાર સમજો 
છો, તેના માટે બેટીઓ કેવી રીતે માનો છો ? 


(૩) મુશ્રિકોની ત્રીજી ગુમરાહી ધમમાં ફેરફાર કરવાની હતી. એટલે 
કે પોતાને હઝરત ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામના તાબેદાર સમજતા હતા અને 
કહેતા હતા કે, હમે તેમના અનુયાયી છીએ અને તેમના જ બતાવેલ માર્ગ 
ઉપર ચાલીએ છીએ. પરંતુ ઘણા હુકમો અને કાયદાઓ પોતાના તરફથી ઘડી 
લીધા હતા. જેમકે તોહીદની જગ્યાએ શિક, નગ્ન થઈ તવાફ કરવો, નમાઝની 
જગ્યાએ સીટીઓ અને તાળીઓ પાડવી, મહિનાઓના ક્રમમાં ફેરફાર કરવો, 
જેથી જો લડાઈથી રોકવામાં આવેલ મહિનાઓમાં લડાઈ કરવી હોય તો પણ 
કરી શકે, વગેરે ઘણા બધા ફેરફારો ધર્મના નામે કરી દીધા હતા. 


(૪) એમની ચોથી ગુમરાહી એ હતી કે, તે આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમને અલ્લાહપાકના રસૂલ તરીકે સ્વિકારતા ન હતા. અને કહેતા હતા 
કે, હમારી જેવા ચાલવા-ફરવાવાળા અને ખાવા-પીવાવાળા ઈન્સાન કેવી 
રીતે નબી બની શકે છે ? કુર્‌આન શરીફમાં ઘણી જગ્યાએ તેમની આ 
ગુમરાહીનો ૨દ કરવામાં આવ્યો અને સમજાવ્યું કે, હંમેશા હમે ઈન્સાનોમાં 
જ રસૂલો મોકલ્યા છે. 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ 1 ૪૮ ] 





(૫) એમની પાંચમી ગુમરાહી આખિરત (પરલોક)નો ઈન્કાર હતી કે, 
તે મરણ બાદ બીજી વખતે જીવંત થવાની માન્યતાને અશક્ય સમજતા હતા. 
કુર્‌આન શરીફમાં તેનો વિવિધ દલીલોથી અલગ-અલગ અંદાજમાં રદ 
કરવામાં આવ્યો છે. 


યહૂદીઓ ટ 


આ લોકો પણ પોતાની ગુમરાહીમાં હદથી વધી ગયા હતા. મુશ્રિકોમાં 
જેટલી ગુમરાહીઓ હતી, તે બધી જ (આખિરતના ઈન્કાર સિવાય) 
યહૂદીઓમાં ઘણી ખરાબ રીતે પ્રસરી ગઈ હતી. જાહેરી દષ્ટિએ તો એ પોતાને 
“તોરાત'” (બાઈબલના જૂના કરાર)ના તાબેદાર કહેતા હતા. પરંતુ એમણે 
તૌરાતને જ પોતાની તાબે કરી દીધી હતી. એમની ઈચ્છાનુસાર જ્યારે જેમ 
ચાહતા, તેમ ફેરફાર તૌરાતમાં કરતા હતા. 

તૌરાતમાં તેમનો ફેરફાર ત્રણ પ્રકારનો હતો : 

(૧) શાબ્દિક ફેરફાર : આ લોકો તૌરાતની આયતોનો જુઠો અર્થ કરી 
લોકો સમક્ષ રજૂ કરતા હતા. 

(૨) અર્થનો ફેરફાર : તૌરાતની આયતોનો ભાવાર્થ પોતાની તરફથી 
ઘડી કાઢી તેનો મનઘડત મતલબ રજૂ કરતા હતા. 

(૩) યહૂદીઓની ત્રીજી ગુમરાહી એ હતી કે, તે તોરાતની ઘણી બધી 
આયતોને છૂપાવતા હતા. જેથી દુન્યાદાર માલદારો સમક્ષ તેમનો માન- 
મરતબો બાકી રહે. તેમને ખતરો લાગતો હતો કે જો આ પ્રકારના હુકમોની 
લોકોને ખબર પડી જશે, અને તે એવુ જાણશે કે હમારા ઉલમા (ધાર્મિક વડા) 
તેના ઉપર અમલ નથી કરતા, તો તેમનાથી વિરૂધ્ધ થઈ જશે. અને તેમની 
માન-મયાંદા બાકી નહી રહે. 


જેમકે હુઝૂરે અકરમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ની પેશીનગોઈ 
(ભવિષ્યવાણી) દર્શાવતી તોરાતની આયતો તથા વ્યભિચાર (ઝીના)ની સજા 
દર્શાવતી આયતો પણ સંતાડી રાખી હતી. અને આપસમાં તાકીદ કરતા હતા 
કે, આ વાતોની મુસલમાનોને ખબર ન પડે. (%કરહ-૭૮/ 





[ ૪૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





ખિસ્તીઓ : 

આ લોકો પોતાને હઝરત ઈસા અલયહિસ્સલામના અનુયાયી કહેતા 
હતા. એમની સૌથી મોટી ગુમરાહી એ હતી કે, તે લોકો અલ્લાહપાકના ઝાતી 
રીતે ત્રણ ભાગ માનતા હતા. (નઉઝુબિલ્લાહ) જે અમૂક રીતે સંયુક્ત છે, અને 
અમૂક રીતે અલગ-અલગ છે. પહેલો ભાગ “બાપ' અને બીજો ભાગ “બેટા' 
અને ત્રીજો “પવિત્ર રૂહ' છે. અને બેટા (હઝ. ઈસા અલયહિસ્સલામ)નું 
સ્વરૂપ ધારણ કરી પૃથ્વી ઉપર ઉતર્યો હતો. 


અલ્લાહપાકે તેમની આ અભણતાનો ઉલ્લેખ સૂરએ માઈદહ, આયત 
૧૧૬ થી ૧૧૮માં કર્યો છે. 
મુનાફિકો : 

આ એક પ્રકારના બદમાશ, લુચ્ચા, સ્વાર્થી અને ડરપોક લોકોનું સંગઠન 
હતુ. જેમના દિલો કુફ્ર-શિકની ગંદકીથી ભરેલા હતા. પરંતુ જાહેરમાં તોહીદ, 
રિસાલત અને આખિરતનો એકરાર કરી મુસલમાનોને ધોકો આપતા 
હતા. અને રાત-દિવસ મુસ્લિમો વિરૂધ્ધ કાવતરા અને ષડયંત્રો ઘડવામાં 
રચ્યા-પચ્યા રહેતા હતા. અમૂક તો પોતાની બદમાશી, ધોકાબાઝી અને 
સતામણીમાં હદ વટાવી ચૂકયા હતા. અમૂક પોતાના સરદારોના તાબે હતા. 


આ મુનાફિકોના કોઈ ખાસ અકીદા ન હતા. બલ્કે ઝુબાનથી પોતાને 
મુસલમાન જાહેર કરતા હતા. માટે એમના અકીદાનો રદ કરવાનો કોઈ 
સવાલ ઉપસ્થિત થતો નથી. પરંતુ કુર્‌આન શરીફમાં તેમની ધોકાબાઝી અને 
કાવત્રાઓનો ઉલ્લેખ કરી તેમને ખુલ્લા પાડી દીધા છે. ખાસ કરીને સૂરએ 
તોબા અને સૂરએ અન્ફાલમાં એમની ધોકાબાઝીનો સવિસ્તાર ઉલ્લેખ 
કરવામાં આવ્યો છે. 


અહકામો : 


કુર્‌આન શરીફનો એક મહત્વનો વિષય જીવન જરૂરિયાતને લગતા 
બધા જ અહકામો, નિયમો અને કાયદાઓનું વર્ણન છે. આ નિયમોને ત્રણ 
પ્રકારમાં વહેંચી શકાય છે. 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ ૫૦ ] 





(૧) તે નિયમો અને અહકામ જે ફક્ત અલ્લાહપાકના હક્કોથી સબંધિત 
છે. જેને ટૂંકમાં ઈબાદતો (ઉપાસના) કહેવામાં આવે છે. તેમાં નમાઝ, રોઝા, 
ઝકાત, હજ્જ અને કુબાની વગેરે શામેલ છે. 


(૨) તે કાયદાઓ જે ફક્ત બંદાઓના હક્કોથી સબંધિત છે. જેને વહેવાર 
(વ્યવહાર) કહી શકાય છે. જેમાં વેપાર વાણિજ્ય, ન્યાયાલય, સાક્ષીઓ, 
અમાનત, ગીરો, ખાવા-પીવાની વસ્તુઓનો વપરાશ, વસીય્યત (વિલ) અને 
વારસા વહેંચણી વગેરે શામેલ છે. 


(૩) તે નિયમો અને કાયદાઓ જે એક દષ્ટિએ ઈબાદત છે અને બીજી 
દૃષ્ટિએ વ્યવહાર (વહેવાર) કહી શકાય છે. તેમાં નિકાહ (લગ્ન), તલાક 
(છૂટાછેડા), વિવિધ સઝાઓ (ક્રિમિનલ લો), સોગંદ અને ભાગીદારીના 
કાયદાઓ વગેરે છે. 


કિસ્સાઓ : 


કુર્‌આન શરીફનો ત્રીજો મહત્વનો વિષય કિસ્સાઓ અને બનાવોનું વર્ણન 
છે. કુર્‌આન શરીફમાં વર્ણન કરેલ કિસ્સાઓને બે પ્રકારે વહેંચી શકાય છે. 
(૧) જેનો સબંધ ભૂતકાળથી છે. (૨) જે ભવિષ્યથી સબંધિત છે. 


ભૂતકાળના કિસ્સાઓ : 


ભૂતકાળના કિસ્સાઓમાં વધુ પ્રમાણમાં હઝરાતે અંબિયાએ કિરામના 
કિસ્સાઓનું વર્ણન છે. તથા અમૂક નેક અને ખરાબ વ્યક્તિઓ તથા કૌમોનું 
પણ વર્ણન છે. 

કુર્‌આન શરીફમાં કુલ સત્તાવીસ નબીઓ (ખુદાઈ દૂતો)ના કિસ્સાઓનું 
વર્ણન છે. (૧) હઝ. આદમ અલયહિસ્સલામ (ર) હઝ. નૂહ અલયહિસ્સલામ 
(૩) હઝરત ઈદ્રિસ અલયહિસ્સલામ (૪) હઝરત હૂંદ અલયહિસ્સલામ 
(૫) હંઝ. સાલિહ અલયહિસ્સલામ (૬) હઝ. ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામ 
(૭) હઝ. ઈસ્માઈલ અલયહિસ્સલામ (૮) હઝ. ઈસ્હાક અલયહિસ્સલામ 
(૯) હઝ. લૂત અલયહિસ્સલામ (૧૦) હઝ. યઅકૂબ અલયહિસ્સલામ 





[ ૫૧ ] ૦ પવિત્ર કુઆન સારાંશ ૦ 





(૧૧) હઝ. યુસૂફ અલયહિસ્સલામ (૧૨) હઝ. શુએબ અલયહિસ્સલામ 
(૧૩) હઝ. મૂસા અલયહિસ્સલામ (૧૪) હઝ. હારૂન અલયહિસ્સલામ 
(૧૫) હઝ. યૂશઅ અલયહિસ્સલામ (૧ €) હઝ. હિઝકીલ અલયહિસ્સલામ 
(૧૭) હઝ. યુનૂસ અલયહિસ્સલામ (૧ ૮) હઝ. ઈલ્યાસ અલયહિસ્સલામ 
(૧૯) હઝ. અલ્યસઅ અલયહિસ્સલામ (૨૦) હઝ. શમ્વીલ અલયહિસ્સલામ 
(૨૧) હઝ. દાઉદ અલયહિસ્સલામ (ર૨) હઝ. સુલયમાન અલયહિસ્સલામ 
(૨૩) હઝ. ઝુલ્કિફલ અલયહિસ્સલામ (૨૪) હઝ. ઉઝેર અલયહિસ્સલામ 
(ર૫) હઝ. ઝકરિયા અલયહિસ્સલામ (૨૬) હઝ. યહ્યા અલયહિસ્સલામ 
(૨૭) હઝ. ઈસા અલયહિસ્સલામ. 


આ સિવાય અમૂક વ્યક્તિઓ અને કૌમોનું પણ વર્ણન છે. 


(૧) અસ્હાબુલ્જજ્ઞહ (બાગવાળાઓ) (૨) અસ્હાબુલ્કરયહ (ગામ- 
વાસીઓ) (૩) હઝરત લુકમાન રદી. (૪) અસ્હાબુસ્સબ્ત (શનિવારવાળા) 
(૫) અસ્હાબુરરસ (૬) હઝરત ઝુલ્કરનેન રદી. (૭) અસ્હાબુલ્કહફ 
(ગુફાવાસીઓ) (૮) કૌમે સબા (૯) અસ્હાબુલ ઉખ્દુદ (ખાઈવાસીઓ) 
(૧૦) અસ્હાબુલ્ફીલ (હાથીવાળાઓ). 


આ કિસ્સાઓ વણંન કરવાનો હેતુ ફક્ત ઈતિહાસનું વર્ણન કરવાનો 
નથી. બલ્કે આ કિસ્સાઓની યાદ અપાવી તેનાથી ઈબ્રત (બોધ) અને નસીહત 
પ્રાત કરવાનો છે. મુસ્લિમોને હઝરત અંબિયાએ કિરામના ધમંપ્રચાર 
(દઅવત) અને અડગતા (સબ્ર) વગેરેથી સબક લેવાનો છે. તે સાથે આપ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની નુબૂવ્વતની સચ્ચાઈ સ્પષ્ટ થઈ રહી છે કે, 
આપે પોતે કોઈથી કોઈપણ પ્રકારની તઅલીમ (શિક્ષા) મેળવી નથી તથા આ 
બનાવો આપનાથી ઘણા દૂરના પ્રદેશોમાં બન્યા છતાં તેમની આટલી બધી 
સાચી વિગતો વર્ણન કરવી એ દલીલ છે કે, આપે પોતે આ વર્ણન નથી કર્યું, 
બલ્કે અલ્લાહપાક તરફથી જ આપને આ કિસ્સાઓની વહી કરવામાં આવી. 
અથાંત્‌ એ આપનુ કલામ અને વાણી નથી, બલ્કે અલ્લાહપાકનું જ પાક- 
પવિત્ર કલામ છે. 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ પર ] 





આ કિસ્સાઓમાં ઈલ્મ (જ્ઞાન) સમજદારી તથા ડહાપણના ઘણા 
બધા નમૂનાઓ છે. અને આ કિસ્સાઓ વર્ણન કરતી આયતોમાં માનવિય 
જીવનને લગતા સેંકડો પ્રશ્નોનો સચોટ અને શ્રેષ્ઠ જવાબો અને માગંદર્શન 
પણ મળે છે. 
કિસ્સાઓનું પુનરાવર્તન : 


કુર્‌આન શરીફમાં જે કિસ્સાઓ છે, તે બે પ્રકારના છે : (૧) જેમનું 
વર્ણન કુર્‌આન શરીફમાં વારંવાર આવ્યુ છે. (૨) જેમનું વર્ણન એક-બે 
જગ્યાએ જ આવેલું છે. 

જેમનું વર્ણન વારંવાર આવ્યુ છે, તે ચાર નબીઓ અલ. છે. (૧) હઝ. 
આદમ અલયહિસ્સલામ (ર) હઝ. ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામ (૩) હઝ. 
મૂસા અલયહિસ્સલામ (૪) હઝ. ઈસા અલયહિસ્સલામ. 


સૌપ્રથમ આ જાણવુ જરૂરી છે કે, કુર્‌ૂઆન શરીફમાં વારંવાર કિસ્સાઓનું 
વર્ણન કેમ છે ? તો એનું કારણ છે કે, માણસની પ્રકૃતિ અને નેચરમાં આ વાત 
છે કે, તે બીજાઓના કિસ્સા અને બનાવોથી પ્રભાવિત થઈ બોધ ગ્રહણ કરે 
છે. એટલા જ માટે કુર્‌આન શરીફ તથા બીજા આકાશી પુસ્તકોમાં કિસ્સા- 
ઓનું વર્ણન આવ્યુ છે. જેનાથી જાણવાનું મળે કે ખુદાપાકની નાફરમાન કૌમો 
ઉપર તેનો ક્રોધ તથા ગુસ્સો કેવી રીતે ઉતરે છે. અને તેના દુષપરિણામો શું 
આવે છે ? અને તેનાથી વિપરિત ફરમાંબરદાર (આજ્ઞાંકિત) બંદાઓ સાથે 
તેનો વ્યવહાર કેવો હોય છે ? તેમના ઉપર કેવી રીતે રહમતો અને બરકતો 
ઉતરે છે, તથા તે સિધ્ધિના સોપાનો કેવી રીતે સર કરે છે ? દુન્યાની સલ્તનતો 
તેમના કંબ્ઝામાં કેવી રીતે આવે છે. અને તે અલ્લાહપાકના બંદાઓ સાથે કેવી 
રીતે ન્યાય અને સહિપ્ણુતાથી વર્તે છે. આવા કિસ્સાઓના વારંવાર વર્ણનથી 
માણસ બોધગ્રહણ કરે છે. 

એક કારણ એ પણ છે કે, આ કિસ્સાઓને વિવિધ શેલી અને તેના 
પ્રકરણોને અલગ-અલગ રીતે રજૂ કરવાથી દરેક પ્રકરણથી એક ખાસ 
પ્રકારની બાબત સમજાવવાની હોય છે. 





[ ૫૩ ] ૦ પવિત્ર કુઆન સારાંશ ૦ 





જેમકે હઝ. મૂસા અલયહિસ્સલામનો કિસ્સો વારંવાર અલગ-અલગ 
શૈલીથી રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. દરેક જગ્યાએ તેનાથી એક નવા પ્રકારનું 
પરિણામ બતાવવામાં આવે છે. કદી અલ્લાહપાકની કુદરત જાહેર કરવા 
માટે વર્ણન થાય છે, કદી યહૂદીઓ ઉપર અલ્લાહ તઆલાના ઉપકારો 
બતાવવાનો હેતુ હોય છે. કદી નાફરમાન કૌમોને સમજાવવા અને આશાનું 
પાલન ન કરવાને લઈ ફિરઓન જેવી હાલાકી-બરબાદી વણન કરવાનો હેતુ 
હોય છે. કદી યહૂદીઓને પોતાને જ પોતાના આગલા બાપદાદાનો ખરાબ 
વર્તનનો દાખલો આપી ડરાવવામાં આવે છે. કદી યહૂદીઓની શરારત, નાશુક્રી 
અને બદમાશી સાબિત કરવાનો હેતુ હોય છે. કદી આ કિસ્સામાં હઝ. મૂસા 
અલ.ના સાચા નબી હોવાની સાબિતી અને જૂઠા નબીઓની પોલ ખોલવાનો 
હેતુ હોય છે. કદી આ કિસ્સાનું સ્પષ્ટ વર્ણન કરી ખુદ આપ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમની નુબૂવ્વતની સાચી દલીલ બતાવવાની હોય છે કે, તમારા 
બાપ-દાદાનું આટલુ વિગતવાર સાચુ વર્ણન સાચા નબી જ કરી શકે છે. આ 
રીતે યહૂદીઓને ઈમાન લાવવાની પ્રેરણા આપવાની હોય છે. કદી ફિરઓનના 
ઘમંડ કુફ્ર અને બદમાશીને વર્ણન કરવાનો હેતુ હોય છે. 

આ પ્રમાણે બધા જ કિસ્સાઓમાં કાંઈને કાંઈ નવી વાત રજૂ કરવાનો 
હેતુ હોય છે. 

હવે જે ચાર નબીઓના કિસ્સાનું વારંવાર વર્ણન છે, તેનું પણ ખાસ 
કારણ છે. તે એ કે કુર્‌આન શરીફ અસલમાં ચાર પ્રકારના લોકોને સંબોધન 
કરે છે. (૧) સામાન્ય રીતે જગતભરના બધા જ માનવીઓ અને (૨) ખાસ 
કરીને અરબસ્તાનના મુશ્રિકો, (૩) યહૂદીઓ, (૪) ખ્રિસ્તીઓ. 

(૧) સામાન્ય માણસોને બોધપાઠ માટે હઝ. આદમ અલયહિસ્સલામના 
કિસ્સાનું વર્ણન, જેમાં તેમના બાપ હઝ. આદમની પૈદાઈશ, જજ્ઞતમાં જવું, 
બધા પાસે સજદો કરાવી માનવીની ઈઝઝત અને સન્માન કરવુ, શૈતાનનું 
બહેકાવવું અને તેના લઈ દુનિયામાં ઉતરવુ, ત્યાર બાદ તૌબા કરી અલ્લાહ 
તઆલાને રાઝી કરી લેવા, વગેરેનું વર્ણન કરી તેમને પણ તૌબા વગેરેની 
પ્રેરણા આપવામાં આવી. 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ પ૪ ] 





(૨) અરબસ્તાનના મુશ્રિકો પોતાને હઝરત ઈબ્રાહીમ અલયહિ- 
સ્સલામના અનુયાયી માનતા હતા. તો તેમને હઝરત ઈબ્રાહીમ અલયહિ- 
સ્સલામની તોહીદ અને તેની હિફાઝત માટે વતન છોડી હિજરત તથા 
અલ્લાહપાકના બધા જ હુકમોનું પાલન અને કુરબાની આપવા માટે તત્પર 
રહેવું, વગેરે વર્ણન કરી બતાવ્યું કે ફક્ત જૂઠા દાવા કરવાથી તમે હઝ. 
ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામના અનુયાયી નથી થઈ શકતા, બલ્કે સહાબાની 
જેમ તેમના તૌહીદના અકીદા મુજબ ચાલવાથી જ તેમનાથી તમારો સબંધ 
બાકી રહેશે. 


(૩) સાથે યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓને પણ હઝ. ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)ના 
જીવન મુજબ ચાલવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો કે, તમો પણ હઝ. ઈબ્રાહીમ 
અલૈહિસ્સલામના ખાનદાનથી છો. માટે પોતાના દાદા હઝરત ઈબ્રાહીમ 
અલૈહિસ્સલામના જીવનને પોતાના માટે નમૂનારૂપ સમજો. તેમને યહૂદી કે 
ખ્રિસ્તી કહેવાથી કોઈ ફાયદો નથી. કારણકે તે તો ચોખ્ખી તૌહીદ ધરાવનાર 
મુસલમાન હતા. 


(૪) યહૂદીઓને હઝ. મૂસા અલયહિસ્સલામ અને ખ્રિસ્તીઓને હઝ. 
ઈસા અલયહિસ્સલામના કિસ્સાઓથી પ્રેરણા આપવા માટે આ કિસ્સાઓનું 
વારંવાર વર્ણન કર્યું. તથા આ કિસ્સાઓ તૌરાત (જુના કરાર) તથા બાઈબલ 
(નવા કરાર)માં તમે લોકોએ બદલી નાંખ્યા છે. તો કુરૂઆન શરીફ મારફતે 
દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી બન્નેવ અલગ તારવી આપ્યા. અને આ રીતે 
સાચા યહૂદી અને ખ્રિસ્તી ધર્મ જે હઝ. મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ 
પહેલા સાચા ધર્મો હતા, તેનું વર્ણન તથા તેમના અકીદાઓનું વણન કરી 
બતાવ્યું કે, બધા જ આકાશી ધર્મો અલ્લાહપાક તરફથી તોહીદની દઅવતવાળા 
હતા. લોકોએ પોતાના તરફથી તેમાં ફેરફારો કરી નાંખ્યા હતા. 


યહૂદીઓ મદીના શરીફમાં પણ રહેતા હતા. માટે તેમને સમજાવવામાં 
હેઝ. મૂસા (અલૈ.)નો કિસ્સો વારંવાર વર્ણન કરવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ 
હઝ. ઈબ્રાહીમ અને પછી હઝ. ઈસા અલયહિસ્સલામનું વર્ણન છે. 





[ ૫૫ ] ૦ પવિત્ર કુઆન સારાંશ ૦ 





એટલા જ માટે હઝ. મૂસા અલયહિસ્સલામનું વર્ણન ૧૩૫ વખતે આવ્યુ 
છે અને એમના કિસ્સાનું ૭૨ જગ્યાએ વર્ણન છે. જ્યારે હઝ. ઈબ્રાહીમ 
અલયહિસ્સલામનું વર્ણન ૬૬ વખતે અને હઝ. ઈસા અલયહિસ્સલામનું 
વર્ણન ૨૪ વખતે આવ્યુ છે. 

કિસ્સાઓના વારંવાર વર્ણન બાબતે એ પણ જાણવુ જરૂરી છે કે, 
કુર્‌આન શરીફ ૨૩ વર્ષના લાંબા ગાળામાં થોડુ થોડુ વિવિધ મોકાસર ઉતર્યું 
છે. અને તે લોકો માટે ઉતર્યું, જેમને પોતાના પ્રારંભિક ઈતિહાસમાં ડગલેને 
પગલે રોજ રોજ નવી-નવી મુસીબતો, પરિક્ષાઓ અને ઘણા સંઘર્ષોથી પસાર 
થવુ પડયુ હતું. બલ્કે પૂરા ૨૩ વર્ષનો સમગ્ર ગાળો અત્યંત પરેશાનીઓ અને 
તકલીફો સાથે જ પસાર થયો. એવા મોકા ઉપર તેમને સાંત્વન અને તસલ્લીની 
ઘણી જરૂર હતી. જેથી તેમની હિંમત અને શૌર્ય બાકી રહે. માટે એવા કપરા 
સમયે એમને આગલા નબીઓ અને તેમને માનનારા લોકોની સબ્ર અને 
અડગતાના કિસ્સાઓ સંભળાવીને તસલ્લી આપી કે, હકની રાહમાં વિવિધ 
પ્રકારની કુર્બાનીઓ આપનાર તમો એકલા નથી, બલ્કે હકની દઅવતનો 
દરેક વ્યક્તિ અને સમાજ આ રસ્તાથી પસાર થયો છે. શરૂની તકલીફો બાદ 
સફળતાઓએ તેમના કદમ ચૂમ્યા છે. દુશ્મનોને હાર વેઠવી પડી છે. અથવા 
દુશ્મન તમારી ધીરજ અને અડગતા જોઈ પોતાના બાતિલ અકીદાથી પોતે જ 
ડગમગી ગયા છે, અને હક્ક કબૂલ કરવા મજબૂર થયા છે. 


આ જ કારણે કોઈ એક નબી અલયહિસ્સલામનો કિસ્સો (હઝ. યૂસુફ 
અલે. સિવાય) કુર્‌આન શરીફમાં એક જગ્યાએ પૂરો નથી હોતો, બલ્કે તેના 
થોડા થોડા અંશો વિવિધ જગ્યાઓએ વર્ણન કરવામાં આવે છે. જે સમય- 
સંજોગે જે નબી અલયહિસ્સલામના કિસ્સાના જે ખાસ અંશોની જરૂર પડી, 
તેને તે મોકાસર ઉતાર્યો. 

બીજી વાત એ પણ છે કે, કિસ્સાઓના પુનરાવર્તનથી આ બાબત પણ 
સ્પષ્ટ થાય છે કે, કુર્‌આન શરીફ નાના-નાના મસઅલા અને અહકામ વણન 
કરવા માટે ઉતર્યું નથી. તે ફક્ત કાયદાઓ અને નિયમોનું વર્ણન કરે છે. 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ પ૬ ] 





કુર્‌આન શરીફનો બુન્યાદી હેતુ અકીદાઓની સુધારણા, નસીહતો 
(બોધપાઠ) અને ઉચ્ચ અખ્લાક તથા સંસ્કાર પીરસવાના છે. નાના-નાના 
પ્રશ્નો અને મસ્અલાનું વર્ણન તો આપ સલ્લલ્લાહું અલયહિ વસલ્લમની 
તઅલીમ અને શિક્ષણ ઉપર છોડી દેવામાં આવ્યુ છે. કુર્‌આન શરીફની 
આ પ્રકારની નિતિ દ્વારા હદીષ શરીફનું મહત્વ પણ વર્ણન કરવાનું છે. 
ઈસ્લામી કાયદા-કાનૂન અને મસ્અલાઓ માટે ફક્ત કુર્‌આન શરીફની દલીલ 
જ માન્ય હોત, હદીષ શરીફ દલીલ સ્વરૂપે કુબૂલ કરવામાં ન આવતી હોત 
તો કુર્‌આન શરીફમાં વારંવાર કિસ્સાઓ વગેરે વર્ણન કરવાની જગ્યાએ 
મસઅલા અને અહકામનું વર્ણન જ વધારે પ્રમાણમાં હોતે. પરંતુ આ વાતની 
સ્પષ્ટતા જરૂરી હતી કે, કુર્‌ૂઆન શરીફ અકીદાઓ અને અખ્લાકને દુરૂસ્ત 
કરવા માટે ઉતર્યું છે. માટે તે ફક્ત અહકામના કાયદાઓનું જ વર્ણન કરશે 
અને તેમાં પણ જે મસ્અલાનો સબંધ આપસમાં બંદાઓના દરમ્યાન ન્યાય 
અને હક્કો બજાવવા માટે છે. જેમકે સામાજિક તથા આર્થિક બાબતો તેમનું 
વિગતવાર વર્ણન કર્યું. 


જેમકે પતિ-પત્નીના આપસી સબંધો, હક્કો, બાળકો પ્રત્યે બજ્ઞેવની 
જવાબદારી, ખાધા-ખોરાકી અને તઅલીમ-તરબિયત (કેળવણી) વગેરે 
તથા વેપાર-વાણિજ્યના કાયદાઓ, ખરીદનાર, વેપારી, દલાલો, હિસાબ 
લખનારા તથા ગવાહો વગેરેની જવાબદારીઓનું વણન કરી સમાજમાં ન્યાયને 
પ્રોત્સાહન આપ્યુ. 


કિસ્સાઓના પુનરાવર્તનનું એક કારણ એ પણ છે કે, તેનાથી કુર્‌આન 
શરીફનો ચમત્કાર અને મોઅજિઝહ પ્રતિ ઈશારો છે કે, માનવીય મનો- 
વિજ્ઞાન એક વાતને વારંવાર સાંભળવાથી કંટાળી જાય છે. અને બે-ત્રણ 
વખત સાંભળ્યા બાદ તેમાં કોઈ રસ તથા દિલચસ્પી નથી રહેતી. પરંતુ 
કુર્‌આન શરીફનો એક જ કિસ્સો વારંવાર પઢ્યા-સાંભળ્યા બાદ પણ તેમાં 
દરેક વખતે નવી લજ્જત અને અજીબ કેફીયત માલૂમ પડે છે. આ વાત 
માણસને આ પરિણામ સુધી પહોંચાડે છે કે, આ કુર્‌આન શરીફ કોઈ માનવીય 
દિમાગની ઉપજ નથી. 





[ ૫૭ ] ૦ પવિત્ર કુઆન સારાંશ ૦ 





ફરઝો અને અકીદાઓનું વારંવાર વણન : 

કુર્‌આન શરીફમાં વધુ પડતુ ફર્ઝ ઈબાદતો અને અકીદાઓનું વર્ણન 
વારંવાર આવ્યુ છે. કારણ કે આ બશ્ઞેવ બાબતો ઘણી જ મહત્વની અને 
ઇસ્લામની સ્થંભ સમાન છે. ઈમાન, નમાઝ, ઝકાત, તોહીદ, અલ્લાહપાકની 
સિફતો, અલ્લાહપાકનો ઝિક્ર, અલ્લાહપાકની અપાર શક્તિ અને કુદરત, 
શિકની બુરાઈ, કિયામત, હિસાબ-કિતાબ માટે હશ્રના મેદાનમાં જમા થવુ, 
સજાઓ, સારા બદલાઓ, મોત, જશ્ઞત, દોઝખ, દુન્યાની મુહબ્બત અને 
લાલસાની બુરાઈ, ઉચ્ચ અખ્લાક અને સારા અમલો વગેરેનું વર્ણન વારંવાર 
કરવામાં આવ્યું છે. 

તેમાં પણ ઈમાન, નમાઝ, તોહીદ, શિક (ભાગીદારી)ની બુરાઈ, 
જજ્ઞત અને દોઝખનું વર્ણન વધુ પ્રમાણમાં છે. જેમાં તોહીદની પ્રસંશા અને 
શિક તથા કુકફ્રનું વર્ણન ૩૫૦ થી પણ વધારે જગ્યાએ છે. જ્યારે ઈમાનનું 
વર્ણન અને તેનો હુકમ ૩૦૦ જગ્યાએ છે. જજ્ઞતનું વર્ણન ૧૯૫ જગ્યાએ 
છે, દોઝખનું વર્ણન ૨૦૦ જગ્યાએ અને નમાઝનું વર્ણન તથા હુકમ સોથી 
વધુ છે. 

હઝ. શાહ વલીઉલ્લાહ (રહ.) ફરમાવે છે કે, કુર્‌આન શરીફમાં બે 
પ્રકારની બાબતોનું વણન છે : 

(૧) તે બાબતો જે ફક્ત કાનૂની શરઈ હુકમો ધરાવે છે. જેમનો હેતુ 
ફક્ત લોકોને તેની જાણકારી બતાવવાનો છે. જેમકે તલાક તથા તેને લગતી 
બાબતો (ખુલઅ, ઝિહાર, ઈલા), વારસા વહેંચણી, ચોરીની સજા, ખૂનની 
સજા, ગવાહીઓ અને વ્યભિચારની સજા વગેરે બાબતો. 


(૨) તે બાબતો જેનો સબંધ અકીદાઓ અને અમલોથી છે. જેમના વિશે 
અલ્લાહપાક બંદાઓથી એમ ચાહે છે કે, તે માણસની ઉપર છવાય જાય. 
માણસ બિલ્કુલ તેના રંગમાં રંગાઈ જાય, તેનો ચુસ્તીથી પાબંદી કરનાર બને 
એવી બાબતોને અલ્લાહપાક વારંવાર દોહરાવે છે. જેથી માણસ તેનાથી 
પ્રભાવિત થઈ તેનો પાબંદ બની જાય. જેમકે ઈમાન, નમાઝ, તૌહીદ, 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ ૫૮ ] 





ખુદાપાકની યાદી (ઝિક્ર), હિસાબ-કિતાબ, સજા, બદલો વગેરેનું વારંવાર 
વર્ણન ઉપરોક્ત હેતુસર જ છે. 


ભવિષ્યના બનાવો વિશે જાણકારી : 


કુર્‌આન શરીફમાં ભવિષ્યવાણીઓ સ્વરૂપે ભવિષ્યના કિસ્સાઓ અને 
બનાવોનું પણ વર્ણન છે. જેમાં કિયામતની નિશાનીઓ, અહેવાલો, હિસાબ- 
કિતાબનું દેશ્ય, દોઝખની ગરમી અને ખતરનાક સજાઓ, જજ્ઞતની શિતળતા 
અને દિલને ઠંડક આપનાર નેઅમતો તથા જહજ્ઞમીઓ અને જજ્ઞતીઓની 
વાતચીત વગેરેનું વિગતવાર વર્ણન કરવામાં આવ્યુ છે. 


એ જ પ્રમાણે કિયામત પહેલાની નિશાનીઓ, યાજૂજ-માજૂજ નામી 
મઝબૂત કદાવર કૌમના ઝુલ્મો-અત્યાચારનું વર્ણન, એક જાનવરનું નીકળવું, 
હઝરત ઈસ્રાફીલ (અલે.)નું સૂર (રણશિંગુ) ફૂંકવુ, વગેરેનું વર્ણન પણ છે. 

આ સિવાય બીજી પણ ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ છે. 


(૧) જેમકે, તેણે દ હિજરીમાં હુદયબિય્યહની સંધિના પ્રસંગે મુસલ- 
માનોને એ જાણકારી આપી કે, તમે જરૂર મસ્જિદે હરામ (મક્કા શરીફમાં 
આવેલ પ્રતિષ્ઠિત મસ્જિદ કઅબા)માં સંપૂર્ણ સલામતીપૂર્વક દાખલ થશો. 
પોતાના માથા મુંડાવશો અને વાળ કપાવશો અને તમને કોઈ પણ ભય નહીં 
હોય. (૪૮*ર૭) 


આ એવા સમયે ભવિષ્યવાણી કહેવામાં આવી હતી, જ્યારે કે 
મુસલમાનોને મક્કાના વિરોધીઓથી ખૂબ દબાઈને સંધિ કરવી પડી હતી. 
જ્યારે તેઓને પોતાનો કેન્દ્ર (કઅબા)ના સમીપ જ બળજબરીપૂર્વક રોકી 
દેવામાં આવ્યા હતા. અને તેઓને તેના દર્શન વિના જ ખૂબ જ હતાશા 
સાથે પરત ફરવા મજબૂર થવુ પડ્યુ હતું. શું આ પરિસ્થિતિમાં મક્કામાં 
વિજેતાની હેસિયતે પ્રવેશવાની આશા આપી શકાતી હતી ? પરંતુ કુર્‌આને 
અત્યંત વિશ્વાસપૂર્વક કહ્યું કે, તમે અવશ્ય પ્રવેશ કરશો અને તેનું દેશ્ય પણ 
પ્રસ્‍તુત કરી દીધું અને પછી માત્ર બે જ વર્ષમાં આ ઘટના બની કે મુસલ- 
માનોએ અલ્લાહપાકના ફઝલ-ઉપકારથી મક્કાને જીતી લીધું. 





[ ૫૯ ] ૦ પવિત્ર કુઆન સારાંશ ૦ 





(૨) કુર્‌આને કરીમે મુસલમાનોએ કહ્યું કે, “અલ્લાહ તઆલાએ 
વચન આપ્યું છે તમારામાંથી તે લોકોને, જેઓ ઈમાન લાવે અને સદ્કાર્ય 
કરે તેમને એવી જ રીતે ધરતી ઉપર ખલીફા (નાયબ) બનાવશે, જેવી રીતે 
તેમના અગાઉ થઈ ગયેલા લોકોને બનાવી ચૂક્યો છે. તેમના માટે તેમના 
તે દીન (ધર્મ)ને મજબૂત બુનિયાદો ઉપર કાયમ કરી દેશે, જેને અલ્લાહ 
તઆલાએ તેમના માટે પસંદ કર્યો છે. અને તેમની (વર્તમાન) ભયની સ્થિતિને 


ન્‌ 


શાંતિમાં બદલી નાખશે. તો તેઓ મારી બંદગી કરે અને મારા સાથે કોઈને 


ભાગીદાર ન બનાવે અને જે આના પછી ઈન્કાર કરે, તો આવા જ લોકો 
અવશ્ાકારી છે.” (૪:૪૪) 


જ્યારે આ ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી, ત્યારે અત્યંત ભય અને ડરની 
સ્થિતિ હતી. મુસ્લિમો ક્યાંય મજબૂત સ્થિતિમાં ન હતા, બલ્કે કમઝોર હતા. 
પછી અમૂક જ વર્ષોમાં આ પરિસ્થિતિમાં જે પરિવર્તન આવ્યું, તેની વિગતોથી 
દુનિયા વાકેફ છે. સમગ્ર આરબ પ્રદેશો મુસલમાનોના આધિન બની ગયા 
અને ધમની પૂર્ણપણે સ્થાપના થઈ ગઈ. 

(૩) અલ્લાહપાકે પોતાના નબી (સલ.) વિશે મદીનાના અસ્થિર અને 
યુદ્ધના જોખમોવાળા માહોલમાં પણ ઘોષણા કરી હતી કે, “અલ્લાહપાક 
તમને લોકોના ઉપદ્રવ (ફસાદ)થી બચાવનાર છે. વિશ્વાસ રાખો કે તે કાફિરોને 
(તમારા મુકાબલામાં) સફળતાનો માર્ગ કદાપિ નહીં દેખાડે.” (૪:૮૭) 


આ સંદર્ભમાં એ દર્શાવવાની જરૂરત નથી કે, મક્કાના શક્તિશાળી 
મુશ્રિકો (અનેકેશ્વરવાદીઓ), મદીનાના વિઘ્નસંતોષી મુનાફિકો અથાંત્‌ 
દંભી અને કપટાચારી મુસલમાનો તથા કાવત્રાખોર યહૂદીઓ અને સમસ્ત 
આરબ પ્રદેશના મોટી સંખ્યામાં ઇસ્લામ દુશ્મનોની બધા પ્રકારની કોશિશો 
છતાં કુરૂઆન શરીફની આ ભવિષ્યવાણી એક સ્પષ્ટ હકીકત સાબિત થઈ. 
અને હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) વિરૂદ્ધ કોઈ યુક્તિ, 
કોઈ ષડયંત્ર અને કોઈ દોડધામ સહેજ પણ સફળ ન થઈ. જો કે નુબૃવ્વતના 
ત્રેવીસ વર્ષના ગાળામાં આપ અનેકવાર એવી ખતરનાક પરિસ્થિતિઓમાંથી 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ ૬૦ ] 





નીકળ્યા, જેમાં જીવન બચવાની કોઈ આશા કરી શકાય તેમ ન હતી. હિજરત 
વખતે આપ અને આપના મિત્ર (સહાબી) હઝરત અબૂબક્ર (રદી.)નો પીછો 
કરવામાં આવ્યો અને વિરોધીઓ આપના એટલા નજીક પહોંચી ગયા કે માત્ર 
નજર પડવાની જ વાર હતી કે, તેઓ આપને રહેંસી નાખતે. પણ તેવુ ન થઈ 
શક્યું. તે પછી રસ્તામાં આપને શત્રુએ જોઈ લીધા અને પીછો કર્યો, પણ 
શત્રુનો ઘોડો વારંવાર ઠોકર ખાઈને ફસકી પડતો અને તેના પગ જમીનમાં 
ખૂંપાઈને રહી ગયા. એવું પણ થયું કે, યહૂદીઓએ આપને ભોજનના બહાને 
એક વિશેષ માર્ગેથી લઈ જઈને ઉપરથી મોટો પથ્થર ફેંકીને આપનુ માથુ 
છૂંદી નાખવાનું કાવત્રુ રચ્યુ. એવુ પણ બન્યુ કે, જંગલમાં એક વૃક્ષ નીચે 
આપને ઉંઘતા જોઈને એક દુશ્મને આપની તલવાર પોતાના કબ્જામાં લઈ 
લીધી અને કહ્યું કે, “હવે બોલ, તને મારાથી કોણ બચાવશે ?'”' પછી એવુ 
પણ થયું કે, “ઉહુદ'' અને “હુનેન''ના યુદ્ધો વખતે સેંકડો શત્રુઓ વચ્ચે આપ 
એકલા રહી ગયા. ટૂંકમાં એવા ઘણા પ્રસંગો આવ્યા, પણ દરેક પ્રસંગે આ જ 
જોવા મળ્યુ કે, “વલ્લાહુ યઅસિમુક મિનન્નાસ” અથાત્‌ અલ્લાહપાક 
તમને બધા લોકોથી સુરક્ષિત રાખશે. આ વાત પોતાના સ્થાને સત્ય હતી. 


(૪) કુર્‌આને અલ્લાહપાક તરફથી સ્વયં પોતાના માટે ઘોષણા કરી 
હતી કે, “આને અમે ઉતાર્યું છે અને અમે પોતે જ તેના રક્ષક છીએ.” (0૪:૯૪ 

આ ઘોષણા કે ભવિષ્યવાણી જે રીતે એક વાસ્તવિક્તા અને ઘટના 
સાબિત થતી રહી છે કે, કોઈ પ્રમાણિક ઈસ્લામ દુશ્મન પણ તેને નકારી 
શકે તેમ નથી. કુર્‌આન શરીફ જે શબ્દોમાં અને જે સ્વરૂપે પયગમ્બર (સલ.) 
તરફથી પ્રસ્‍તુત થયુ હતું, આજે પણ સ્પષ્ટપણે તે જ શબ્દોમાં અને બરાબર 
તે જ સ્વરૂપમાં સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત જોવા મળે છે. જ્યારે કે તેનાથી 
અગાઉના આકાશી ગ્રંથોમાં કોઈ એક પણ એવો નથી, જેના વિશે આ પૂર્ણ 
સુરક્ષિતતાનો દાવો કરી શકાતો હોય. કુર્‌આન શરીફે પોતાના સબંધે જે 
સમાચાર આપ્યા હતા કે, હું હંમેશા સુરક્ષિત રહીશ, આ જ પર્યતનો ઈતિહાસ 
સાક્ષી આપી રહ્યો છે કે, આ સમાચાર સહેજ પણ ખોટા ન હતા. 





[ ૬૧ ] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





(૫) તેણે ઈરાનના અગ્નિ પૂજકોના હસ્તે રોમના ઈસાઈઓના 
પરાજયના પ્રસંગે અને પછી મુસલમાનોના રોમ ઉપર વિજય અંગે આ 
પ્રમાણે સુચના આપી હતી કે, “રોમનવાસીઓ નજીકની ભૂમિમાં પરાજિત 
થઈ ગયા છે અને પોતાના આ પરાજય પછી થોડા જ વર્ષોમાં તેઓ વિજયી 
થઈ જશે. અલ્લાહપાકનો જ અધિકાર છે, પહેલાં પણ અને પછી પણ. અને 
તે દિવસ તે હશે, જ્યારે અલ્લાહપાકે અપણ કરેલા વિજય ઉપર મુસલમાનો 
ખુશીઓ મનાવશે.'' (9૦:ર-૪) 


માત્ર સાત વર્ષ પસાર થયા હતા કે રોમનોએ ઈરાન ઉપર વાસ્તવમાં 
પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત કરી લીધુ હતું. અને તે પછી અમૂક જ વર્ષોમાં મુસલમાનોએ આ 
પ્રદેશો જીતવાના શરૂ કરી દીધા હતા. અને આ પ્રમાણે કુરૂઆને આપેલ આ 
સૂચનાઓ ઈતિહાસની સાચી ઘટનાઓ બની ગઈ. 


(૬) તેણે યહૂદીઓ સબંધે તેમની સત્ય દુશ્મનીના કારણો વર્ણન કરતા 
કહ્યું કે, “અને યાદ કરો, જ્યારે તમારા રબે ઘોષણા કરી દીધી કે, તે કિયામત 
(પુનર્જીવન) સુધી નિરંતર એવા લોકોને તેમના ઉપર આધિપત્ય આપતો 
રહેશે, જેઓ તેમને સોથી ખરાબ યાતના આપશે.” (9:7૭) 


આ કૌમ અર્થાત્‌ યહૂદીઓ એક લાંબી મુદ્દતથી જે રીતે રહી-રહીને 
અપમાતિત અને ધિક્કારપાત્ર તથા તબાહ-બરબાદ થતા રહ્યા છે, તેનું બીજુ 
ક્રોઈ ઉદાહરણ નથી. બની ઈસ્રાઈલમાં આવનારા ઘણા પયગમ્બરો ઉપર 
અવતરેલ ગ્રંથોમાં આ ચેતવણી મૌજૂદ છે. ઈન્જીલથી જાણકારી મળે છે કે, 
હઝરત ઈસા મસીહ (અલયહિસ્સલામ)એ પણ તેમને આ ચેતવણી આપી 
હતી. ઈસ્વીસન પૂર્વે ૯મી સદીમાં આશૂરીઓએ યહૂદીઓને તબાહ કર્યા 
અને ઈ.સ. પૂર્વે ૨૧માં આશૂરીઓના ક્રૂર શહેનશાહ “સારગોન”'ના 
સૈન્યના હાથે હજ્જારો યહૂદીઓની કત્લેઆમ થઈ. અને ૭૨ હજાર યહૂદી- 
ઓને દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યા. અલ્લાહપાકે ઈ.સ. પૂર્વે ૩૩૧ થી ૩૩૪ 
સુધી સિકંદરે આઝમને તેમના ઉપર થોપી દીધો. ક્યારેક બાબિલના 
બાદશાહ બુષુન્નસરે તેમને ખેદાન-મેદાન કરી નાખ્યા. ક્યારેક (ઈ.સ. પૂર્વે 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ ૬ર ] 





૫૯૮) રોમના શહેનશાહ ટીટસે તેમને ધૂળધાણી કરી દીધા, તો ક્યારેક 
ઇસ્લામના અનુયાયીઓના હસ્તે તેમને પરાજય મળ્યો અને દેશનિકાલ 
કરવામાં આવ્યા, તો ક્યારેક હિટલર તેમના ઉપર આફત બનીને તૂટી પડ્યો 
અને હજુ પણ તેઓ જ્યાં છે, ત્યાં સુખ-શાંતિથી જીવન વિતાવી શકતા નથી. 
અને એવુ પ્રતિત થાય છે કે, અલ્લાહપાક હવે તેમને એક ઠેકાણે એકત્ર કરી 
રહ્યો છે, જેથી સામૂહિક રીતે તેઓને યાતનાગ્રસ્ત કરી શકાય. તેમ છતાં જે 
કંઈ ભવિષ્યમાં થશે, તેને તો સમય જ બતાવશે. હાલ તો આ જ સુધીનો 
ઈતિહાસ જ સાક્ષી છે અને દરેક વ્યક્તિ જોઈ શકે છે કે, તેઓ બધી રીતે 
અપમાનિત અને ધિક્કારપાત્ર બનીને જીવન વિતાવી રહ્યા છે. અને તેમના 
કારણે જ દુનિયા લાંબા સમયથી અશાંતિભર્યું જીવન વિતાવવા લાચાર છે. 


આ ઉપરાંત કુર્‌આન શરીફમાં અનેક બીજી પણ ભવિષ્યવાણીઓનો 
ઉલ્લેખ છે. અને તેમાંથી બધી એક-એક કરીને અહીં ઉલ્લેખિત ભવિષ્યવાણી 
-ઓની જેમ પૂરી થતી રહી છે. આ હકીકતો નકારી ન શકાય તેવા પ્રમાણો 
છે કે, આ ભવિષ્યવાણીઓ કરવાવાળો અદશ્યથી સંપૂર્ણપણે જાણકાર છે. 
નહીં તો સંભવ ન હતું કે, એકે-એક ભવિષ્યવાણીઓ સાચી સાબિત થાય. 
અગાઉના પયગમ્બરોના સાચા વૃત્તાંતોનું વર્ણન : 

કુર્‌આને કરીમના આકાશી (ગ્રંથ) હોવાનું એક પ્રમાણ એ છે કે, તેણે 
અગાઉના પયગમ્બરોનું વર્ણન એ રીતે કર્યું છે કે, જાણે આંખે દેખ્યો અહેવાલ 
હોય ! આ વૃત્તાંતો મહદ્‌અંશે એવા છે, જેની વિગતોથી તેનાથી પહેલાં ન 
પયગમ્બર હઝરત મુહમ્મદ (સલ.)ને કોઈ માહિતી હતી, ન આપના વતન 
અને જાતિમાં તેની કોઈ ચર્ચા હતી. તદુપરાંત આ વૃત્તાંતો મોટાભાગે બની 
ઈસ્રાઈલના પયગમ્બરોના હતા, બની ઈસ્માઈલના નહીં, જેમના વંશજોમાં 
આપનો જન્મ થયો હતો. તેથી સ્વભાવિક જ ન આપની જાતિવાળાને, ન આપ 
(સલ.)ને આ ઘટનાઓની કોઈ માહિતી હતી. આ સંજોગોમાં કુર્‌આને કરીમે 
આ પયગમ્બરોના પ્રસંગોનું એ રીતે વર્ણન કર્યું કે, યહૂદીઓ કે ઈસાઈઓના 
વિદ્ધાનો સુદ્ધાં તેનો ઈન્કાર કરી શકે તેવી સ્થિતિમાં ન હતા. અનેક સ્થાનોએ 





[ ૬૩ ] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





કુર્‌આને અગાઉના ગ્રંથો તૌોરાત અને ઈન્જીલમાં વર્ણવેલ અધૂરા કે ખોટા 
વૃત્તાંતોની સચ્ચાઈને પ્રગટ કરી દીધી છે અને તેની સુધારણા કરી છે. આનાથી 
પણ એ વાત સાબિત થાય છે કે, આ વણંનો સર્વજ્ઞાની અને પ્રત્યેક વસ્તુ ઉપર 
સુક્ષ્મ નજર રાખનાર અલ્લાહપાક તરફથી જ છે. 


ઉદાઠરણો-દાખલાઓ : 


કુર્‌આન શરીફમાં માનવજાતને સમજાવવા માટે ઘણા બધા પ્રકારના 
સરસ અને ઉમદા ઉદાહરણો આપવામાં આવ્યા છે. અલ્લાહ તઆલા ફરમાવે 
છે કે, “હમોએ લોકો માટે આ કુર્‌આન શ.માં દરેક પ્રકારના દાખલાઓ 
(ઉદાહરણો) દર્શાવ્યા છે. જેથી લોકો ધ્યાનથી નસીહત પકડી શકે.” 


આ ઉદાહરણોનો એ જ હેતુ છે કે, લોકો વાતને જલ્દીથી સારી રીતે 
સમજી શકે. વાત બુધ્ધિમાં જલ્દીથી આવી જાય. કોઈ મતલબ છૂપો હોય તો 
તે જાહેર થઈ જાય. કોઈ વસ્તુની મોટાઈ અને મહત્વતા દશાવવી હોય કે 
કોઈ વસ્તુની તુચ્છતા વર્ણન કરવી હોય તો તે પણ સારી રીતે થઈ જાય. 

એટલા જ માટે તુચ્છ વસ્તુઓનો પણ ઉદાહરણમાં રજૂ કરી, જેથી જે 
વસ્તુની તુચ્છતા દર્શાવવી હોય, તેમની તુચ્છતા અને કમઝોરી સ્પષ્ટ થઈ 
જાય. મચ્છર, માંખ અને કરોડિયા જેવી નાની અને કમઝોર મખ્લૂકનું ઉદાહરણ 
શિર્ક (ભાગીદારી) જેવી અત્યંત ખરાબ વસ્તુ માટે આપવામાં આવ્યુ, જેથી 
શિકની તુચ્છતા લોકો સમક્ષ આવી જાય. 

મતલબ કે બુધ્ધિમાન વ્યક્તિ જ્યારે આ ઉદાહરણોને વાંચે-સાંભળે છે, 
અને તેમાં ચિંતન-મનન કરે છે, તો તેની હિદાયત અને યકીનમાં વધારો થાય 
છે. અને વિરોધક્તાને આ ઉદાહરણોથી કોઈ લાભ થતો નથી, બલ્કે તેની 
ગુમરાહીમાં વધારો થાય છે. 

કુર્‌આન શરીફમાં ઘણી બધી વસ્તુઓના વિવિધ પ્રકારે ઉદાહરણો 
આપવામાં આવ્યા છે. જેમાંથી અમૂકના ફક્ત શિર્ષકો રજૂ કરૂં છું. (જ્યારે 
આ સૂરતોનું ટૂંકુ વર્ણન થશે, ત્યારે આ ઉદાહરણોનું પણ વર્ણન થશે, 
ઈન્શાઅલ્લાહ.) 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ 1 ૬૪ ] 





રિ છ. - 5 હ: - -ટ2 


નીક 


મુનાફિકોના ઉદાહરણો 

મુસલમાનો માટે ઉદાહરણો 

ક્રાફિરો તથા મુસલમાનો માટે ઉદાહરણો 

દુન્યવી જીવનનું ઉદાહરણ 

અલ્લાહપાક સિવાય બીજાને ખુદા માનનારાઓનું ઉદાહરણ 
કરાફિરોના કામો (કૃત્યો)નું ઉદાહરણ 

ગુનેહગારોનું ઉદાહરણ 

તૌહીદ અને રિસાલતનો ઈન્કાર કરનારાઓનું ઉદાહરણ 
શિકના વિરૂધ્ધ ઉદાહરણો 


* નાદાર ગુલામ અને શરીફ માલદારનું ઉદાહરણ 

* સાચા અને જૂઠા મઅબૂદ (પૂજ્ય)નું ઉદાહરણ 

* કુર્‌આન શરીફમાં ચિંતન ન કરનારાઓનું ઉદાહરણ 

* આકાશી કિતાબો ઉપર અમલ ન કરનારાઓનું ઉદાહરણ 
* કુર્‌આન શરીફનો ઈન્કાર કરનારાઓનું ઉદાહરણ 


બદગુમાની અને ગીબત-ચૂગલી કરનારાઓનું ઉદાહરણ 


* ઈમાન અને કુફ્રનું ઉદાહરણ 

* જૂઠ બોલનારાઓનું ઉદાહરણ 

* પૂજ્ય (ભઅબૂદ) અને પૂજક (આબિદ)ની લાચારી દર્શાવતુ ઉદાહરણ 
* કાફિરોનું ઉદાહરણ 

* અલ્લાહપાકના રસ્તામાં ખર્ચ કરનારાઓનું ઉદાહરણ 

* સદકાને દંભ-દેખાડાથી બરબાદ કરનારાઓનું ઉદાહરણ 

* નેકી સિવાયના કામોમાં ખર્ચ કરનારનું ઉદાહરણ 

* મુશ્રિક અને તોહીદવાળાનું ઉદાહરણ 

* હઝરત લૂત અલયહિસ્સલામ અને હઝ. નૂહ અલયહિસ્સલામની 


પત્નિઓનું ઉદાહરણ 
હઝ. મરયમ અને હઝ. આસિયહ (ફિરઓનની પત્ની)નું ઉદાહરણ. 





[ ૬પ ] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





જક કુ્રૂાઆન શરીકના વિષયોની ટૂંકી માહિતી કફ 
૧૭૩૧ લડ 


કુર્‌આન શરીફમાં માનવજીવનને લગતા (શારિરીક અને આત્મિય) 
સઘળા પ્રશ્નોની ચર્ચા સાથે સમગ્ર સૃષ્ટિની પ્રત્યેક બાબતોનું પણ વિસ્તૃત 
વર્ણન આવ્યુ છે. 

પરંતુ કુર્‌આન શરીફનો બુન્યાદી હેતુ માનવ ઘડતર અને સુધારણા 
તથા તેનો પોતાના માલિક અને સર્જનહાર એક અલ્લાહપાકની સાથે ઈશ્ક, 
પ્રેમ અને આધ્યાત્મિક સબંધોને મજબૂત બનાવી તેના દરેક હુકમનું પાલન 
કરવાનો છે. 

કુર્‌આન શરીફ જે ઉચ્ચ સંસ્કાર, સદ્ભાવ, આત્મશુધ્ધિ (તકવા) અને 
શિષ્ટાચાર શિખવે છે, વારંવાર તેના માટે આખિરતની (પરલોક જીવન) 
માન્યતાનું પુનરાવર્તન કરી અલ્લાહપાકના ખૌફ અને ડરનું વર્ણન કરી દુર્ગુણો, 
દુષ્કાર્યો અને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓથી રોકે છે. 

કુર્‌આન શરીફમાં ચર્ચાયેલ વિષયોની સૂચિ તો ઘણી જ લાંબી છે. 
જેમાં તોહીદ (એકેશ્વરવાદ), નબીઓના (સંદેશવાહકો) બોધપાઠ આપતા 
કિસ્સાઓ, આખિરત (પરલોક), ઈબાદતો, સામાજીક પ્રશ્નો, અર્થતંત્ર, ખેતી- 
વાડી, રાજકારભાર, નાગરિકશાસ્રના નિયમો, કાનૂની અહકામો, ન્યાયિક 
પ્રક્રિયા, દુશ્મનો પ્રત્યેનો વર્તાવ, સામાજીક જીવનની બારીકીઓ, જ્ઞાનની 
આવશ્યક્તા, બલ્કે પ્રથમ વહીમાં શિક્ષણનો હુકમ તેની પ્રાથમિકતા અને 
અનિવાર્યતા દર્શાવે છે. 

માલદાર-ગરીબના સબંધો, વ્યક્તિગત અને સામાજીક સબંધો, જીવન 
વ્યવસ્થાના નિયમો, ધ્મપ્રચારના નિયમો અને આ બાબતે મુખ્ય ધ્યાન કેન્દ્રિત 
કરાવવાનું કે, પૃથ્વી, આકાશ, પહાડો, સૂર્ય, ચંદ્ર, ખગોળશાસ્ત્ર, ભૌતિકશાસ્ત્ર, 
તત્વજ્ઞાન, અંતરિક્ષ વગેરે અલ્લાહપાકના હુંકમોને આધિન રહી અલ્લાહપાકની 
અપાર શક્તિનું જ પ્રદર્શન કરે છે. નફો-નુકસાન ફક્ત અને ફક્ત અલ્લાહપાકના 
જ ઈષ્તિયાર અને સંપૂર્ણ કબ્ઝા હેઠળ છે. 

કુર્‌આન શરીફની શૈલી કાનૂન અને નિયમોના રૂપમાં છે. અલ્લાહ તઆલા 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ ૬૬ ] 





તરફથી બધી બાબતો કાયદાની ભાષામાં સંક્ષિપ્ત રીતે રજૂ કરવામાં આવે છે. 
હદીષ શરીફ એ કુર્‌આન શરીફના ભાષાંતર તથા વિવેચન સ્વરૂપે રોજિંદા 
જીવનમાં તેને અમલી સ્વરૂપ આપવા હઝરત મુહમ્મદ (સલ.) દ્વારા વર્ણન 
કરેલ વિસ્તૃત આદેશો, કથનો અને અમલોનું નામ છે. જેથી કુર્‌આન શરીફ 
તથા હદીષ શરીફના વિષયો આપસમાં ઘણી સમાનતા અને સામ્યતા ધરાવે 
છે. થોડીક જૂજ બાબતો એવી પણ છે, જેનું કુર્‌આન શરીફમાં વર્ણન છે અને 
હદીષ શરીફમાં તેનો ઉલ્લેખ નથી. તો અમૂક થોડી બાબતોમાં તેનાથી ઉલ્ટુ 
છે. આ હેતુસર બન્ઞેવ વિષયોનો ઉલ્લેખ એક સાથે કર્યો છે. નીચે કુરૂઆન 
શ. અને હદીષ શ.ના તે વિષયો છોડી જેની ચર્ચા ફિકહ અને અકાઈદના 
વર્ણનમાં કરવામાં આવે છે, ફક્ત કુર્‌આન શરીફ અને હદીષ શરીફના નૈતિકતા 
(અખ્લાક)ના વિષયો જેમાં કરવાના કામો, જેની આજ્ઞા અને હુકમો આપવામાં 
આવ્યા છે. તથા ન કરવાના કામો, જેનાથી સષ્ટી સાથે રોકવામાં આવ્યા છે. 
બન્ઞેવ વિષયોની સવિસ્તર રજૂઆત કરૂં છું. 


કરવાના કામો : 


કુર્‌આન શરીફમાં એક મુસ્લિમની ઓળખ આ છે કે, તેની બોલચાલ, 
ઉઠવુ-બેસવુ વગેરેમાં વિનમ્રતા અને સદ્વર્તાવ હોય, બેકાર અને વ્યર્થ વાતોથી 
દૂર રહેવુ, અમાનતદારી તથા વાયદાનું પાલન કરવું, સબ્ર (ધીરજ) અને શુક્ર 
(આભાર) વ્યક્ત કરવો, અભણ અને ઉજ્જડ લોકો સાથે નરમીથી વાતચીત 
કરી તેમનાથી અળગુ રહેવું, મુલાકાતમાં પ્રથમ સલામ કરવી, પોતાના 
સદ્વર્તનનો પરિચય કરાવવો, કંજૂસાઈ તથા ખોટા ખર્ચા બજ્ઞેવ વચ્ચેની 
ભેદરેખા સમજી ખર્ચ કરવુ, કોઈના ઉપર આક્ષેપો કરવાથી દૂર રહેવુ. ખાસ 
કરી પાક-પવિત્ર ચારિત્ર્ય ધરાવનાર સ્ત્રીઓ ઉપર વ્યભિચારનો આક્ષેપ કરવાને 
લઈ સખ્ત સજાને પાત્ર ઠરશે. પોતે પણ બળાત્કાર, નગ્નતા તથા અશ્લિલતાથી 
દૂર રહે, પોતાની આંખો તથા શર્મગાહ (ગુપ્તાંગો)ની હિફાઝત કરે, પોતાના 
હાથ તથા ઝબાનથી કોઈને તકલીફ ન આપે, જૂઠી સાક્ષી ન આપે, પોતાની 
સ્ત્રી, બાળકો તથા સગા-સબંધી જેમની જવાબદારી આપણા શિરે હોય, તેમના 
અખ્લાક અને સંસ્કાર ઉપર પણ પૂરતુ ધ્યાન આપવુ જરૂરી છે. ઝાલિમ અને 





[ ૬૭ ] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





અત્યાચારીથી બદલો લેવામાં પણ ન્યાય રાખે. સફાઈ-સ્વચ્છતાનો ખ્યાલ 
રાખે, ગંદકી અને અસ્વચ્છતાથી દૂર રહે. સારા કામોમાં આગળ ધપીને 
હિસ્સો લે, લોકોથી હસતા મુખે મળે, ધીમા અવાજથી વાત કરે. ભૂખ્યા- 
તરસ્યા મુસાફિર તથા મહેમાનોનો નાત-જાત તથા ધર્મના ભેદભાવ વગર 
ખૂબ ખ્યાલ રાખે. વેચારિક સ્વચ્છતા અપનાવ-વાનું આહ્વાન અને રૂઢિવાદ, 
જડતા તથા અભણતાની મનાઈ કરી છે. 


કોઈના ઘરમાં પ્રવેશવા બાબતના નિયમો, પબ્લીક અથવા સરકારી 
જગ્યાએ પ્રવેશવાના નિયમો, બેસવુ, સૂવુ, છીક, બગાસુ, હસવાની રીત, 
સારા નામો રાખવા, શેઅર-શાયરીની મર્યાદા, ખાવા-પીવાની વસ્તુઓમાં 
હેલાલ-હરામ વગેરેનો ખ્યાલ રાખવો, હલાલ કમાઈને પ્રોત્સાહન તથા બેકારીને 
બિલ્કુલ પસંદ ન કરવી. ગ્રાહક સાથે નરમીનો વ્યવહાર કરવો, સલાહ- 
મશ્વેરાથી કામ કરવું. કોઈ ગરીબ કે જરૂરતમંદની પ્રથમ પોતે જ જરૂરત 
પૂરી કરવી અથવા બીજા માણસથી સિફારિશ કરવી. 


સુલેહ-શાંતિમાં આગળ રહેવુ અને ફિત્ના તથા ઝઘડાથી દૂર રહેવુ, દરેક 
કાર્યમાં ઈખ્લાસ (નિય્યત અને ઈરાદાની શુધ્ધિ) હોવુ, શોર્ય અને સહનશિલતા 
દાખવી માનવસેવામાં કાર્યરિત રહેવુ, મર્યાદામાં રહી કપડાં, ખાવા-પીવા 
તથા રહેણી-કરણીમાં છૂટછાટ રાખવી. હલાલ રોઝી કમાવાની શ્રેષ્ઠતા, 
નમાઝ અને સબ્ર દ્વારા દરેક પ્રકારની પરેશાનીનો હલ શોધવો, ધામિક 
બાબતોમાં ફુઝૂલ વાતોથી બચવુ, નોકરોના હક્કોનું રક્ષણ, યતીમો, બેવાઓ, 
નિરાધારો, કર્ઝદારો, મંદબુદ્ધિવાળાઓ ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ અને છોકરીઓનો 
ખ્યાલ રાખવો. 


શરીરના અંગો છુપાવવા પ્રથમ માનવી હઝરત આદમ (અલે.)ના નેચર 
ઊકૃતિ)માં હતુ. માટે તેનો ખ્યાલ રાખી નગ્નતાથી દૂર રહેવુ. માણસાઈ અને 
સારા કૃત્યોનું પ્રશિક્ષણ પ્રથમ પોતાના સગા-સબંધીઓથી શરૂ કરવુ. ઈસ્લામે 
પોતાના સઘળા હુકમોમાં માનવીની સહુલતોનો ખાસ ખ્યાલ રાખ્યો છે. દરેક 
સજીવને રોઝી આપવાનો વાયદો કર્યો છે. 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ ૬૮ ] 





પરલોક જીવનની સઝાઓ અને શિક્ષાઓથી મુક્તિ અને મોક્ષ તથા 
સ્વર્ગ પામવા ફક્ત પોતાની જ સુધારણાનો ખ્યાલ રાખવો કાફી નથી, બલ્કે 
પોતાની યથાશક્તિ પ્રમાણે સમસ્ત માનવજગતને સારા આદેશોનું શિક્ષણ 
આપવુ જરૂરી છે. 


માણસ પોતાના સમાજથી વિખૂટો પડી સન્યાસી જીવન વિતાવે, તેને 
ઇસ્લામે બિલ્કુલ પ્રોત્સાહન નથી આપ્યુ, બલ્કે માનવસંસારમાં રહી દરેકના 
સાથે સદ્વર્તાવ કરી તેમના તરફથી પહોંચતી તકલીફો વેઠવાની સાથે અલ્લાહ 
તઆલાના હુંકમોનું પાલન કરવાને શ્રેષ્ઠતા અને માનવતા સમજી છે. 


ન કરવાના કામો : 


અપશબ્દો, ગીબત (કોઈની પીઠ પાછળ બુરાઈ કરવી), જાસૂસી, ગાળો 
ભાંડવી, ગુસ્સો કરવો, લાલચ રાખવી, લડાઈ-ઝઘડો, ધોકાબાઝી તથા ષડયંત્ર 
અને વ્યૂહ રચી લોકોને છેતરવા, કોઈની પાછળ પડી તેની ખામીઓ કે 
ગરીબાઈનો પ્રચાર કરવો તથા દીની-દુન્યવી કોઈ કામમાં ન પરોવાવું અને 
ફક્ત ઓટલાઓ કે ચોરાઓ પર બેસી બેકાર-વ્યર્થ બકવાસ અને ગપ્પાઓ 
મારવાની સષ્ટ મનાઈ કરવામાં આવી છે. ગમ્મત કરવાના નિયમો, ગુસ્સો, 
દુરાચાર, અત્યાચાર, ગર્વ, અભિમાન તથા દંભના નુકસાનો. 


હૈયામાં કોઈ પ્રેભભાવના ન હોવી (પથ્થર દિલ હોવુ), કરણી અને 
કથનીમાં વિરોધાભાસ હોવો, ગફલત, સુસ્તી અને આળસાઈ કરી રોઝી-રોટી 
કમાવવાના પ્રયત્નો ન કરવા, શાબ્દિક, અમલી અથવા વ્યવહારિક બાબતોમાં 
ધોકો આપવો, સજાતીય સબંધો (પુરૂષ-પુરૂષ તથા સ્ત્રી-સ્ત્રી વચ્ચે) રાખવા, 
સારા કૃત્યો કરવાથી લોકોને રોકવા, રમત-ગમતમાં જરૂરતથી વધારે સમય 
વેડફી ઈબાદતોનથી ગાફેલ રહેવું. 


પોતાના માટે સારી વસ્તુ પસંદ કરવી, બીજા માટે ખરાબ વસ્તુ પસંદ 
કરવી, ખરાબ લોકોની દોસ્તી કરવી, દિલમાં કીનો-કપટ રાખવો, આતંક, 
ફસાદ, લૂંટફાટ, ઝુલ્મ અને લોકોને ભયભિત કરનાર વાતાવરણ સર્જવુ. 
દ્વિમુખી વાત કરી લોકોને આપસમાં લડાવી સમાજમાં ફિત્નો અને વંટોળ 





[ ૬૯ ] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





હ. 


ઉભો કરવો, લોકોને ખરાબ ઉપનામોથી સંબોધવા, કાયરતા દાખવવી, હસદ- 


ઈર્ષા અને લોકોને તુચ્છ સમજવા, ચોરી, દારૂ, જુગાર, નશો, લોટરી, સત્તો 
વગેરે કરવો. લોકોમાં વાહ-વાહ માટે કોઈ કામ કરવુ, અપશુકન તથા 
જ્યોતિષશાસ્ત્રને માનવુ, જરૂરત વગર ફોટા પાડવા-પડાવવા, લોકોથી 
બદગુમાની અને ખોટો ભ્રમ રાખી દુશ્મની કરવી, વ્યાજુ વહેવાર કરવો, 
સમાજના કચડાયેલ વર્ગની લાચારીથી ફાયદો ઉઠાવી તેને વધુ દેવાદાર 
બનાવવો, સરકારી તથા વકફના માલમાં ચોરી અને ભ્રષ્ટાચાર કરવો, એ 
પ્રાઈવેટ ચોરી કે ભ્રષ્ટાચારથી વધીને મોટો ગુનોહ છે. માપ-તોલમાં દંડી 
મારવી, સરકારી કે પ્રાઈવેટ કર્મચારીએ પોતાના સમય અને કામ બશ્ષેવમાં 
આતનિયમિતતા તથા ખેચડાઈ કરવી એ ખયાનત ગણાશે. જૂઠી ગવાહીમાં 
પરીક્ષાના નંબરો, પ્રમાણપત્રો અને જૂઠા સર્ટિફિકેટો રજૂ કરવા, ગેરલાયક 
વ્યક્તિને પોતાનો મત આપવો, ગરીબોની મદદ કરી તેનો ઉપકાર જતલાવવો, 
કોઈ જાતની તપાસ કર્યા વગર વાતો ઉડાવવી, અફવાઓ ફેલાવવી, જાદૂ 


મારફત કોઈ વ્યક્તિને સતાવવી. 


દ્વિમુખી વાતો કરી ઝઘડો કરાવવો, ભૌતિક સાધનોની પ્રાપ્તિમાં ગળાડૂબ 
થઈ જવુ અને આત્મશુધ્ધિથી ગાફેલ રહેવુ, જ્ઞાન અને શિક્ષણની વાત 
છૂપાવવી, ધર્મના નામે ખોટી રીતે પૈસા પડાવવા, સુવ્વર, મુડદા, લોહી તથા 
દારૂ વગેરે નશા અને કેફી દ્રવ્યોનો વેપાર કરવો. 
અર્થતંત્ર : 

મૂંડીવાદ તથા સામ્યવાદ બજ્ઞેવ આર્થિક નિતીઓ માનવતાની વિરૂદ્ધ 
તથા સરવાળે ગરીબોનું શોષણ છે. માટે બજ્ઞેવ નિતીઓથી દૂર રહેવુ. 


ઇસ્લામે મુક્ત વહેપારમાં અમૂક વહેવારિક નિયંત્રણો લાદી પૈસાને 
બજારમાં ફરતો રાખવાની નિતી અપનાવી છે. સાથે સાથે ઝકાત, સદકા વગેરે 
દ્વારા માલદારો પાસેથી ગરીબો તરફ પૈસાનો પ્રવાહ વહેતો કર્યો છે અને એ 
દશાવ્યું છે કે, ધનદોલત મકબૂલિયતની દલીલ નથી, તેના સાથે સારા સંસ્કાર 
અને નેતિકતા અસલ પૂંજી છે. સંગ્રહખોરીની મનાઈ, વેપારમાં કરેલા કોલ- 


કરાર પૂરા કરવા વગેરે બાબતો પણ વહેપારિક નેતિકતાના સ્થંભો છે. 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ ૭૦ ] 





સામાજીક બાબતો : 


સ્રીઓના હક્કો, સામાજીક જીવનના નિયમો, નિકાહમાં સ્ત્રીની પસંદ 
અને રઝામંદીનો ખાસ ખ્યાલ રાખવો તથા જબરદસ્તી કરાવવામાં આવેલ 
નિકાહ રદ કરવાનો સ્ત્રીનો અધિકાર, અવલાદની સાર-સંભાળ, સારા સંસ્કાર, 
સારૂ જ્ઞાન અને પ્રશિક્ષણ આપવું, વારસાઈમાં સ્ત્રીઓના હક્કો આપવાની 
તાકીદ તથા ઉત્તેજન, છોકરીઓની સારસંભાળ તરફ વિશેષ ધ્યાન આપવું. 


સ્રીની મહેર આપવામાં ખોટો વિલંબ ન કરવો. બાળકોને ગરીબી, 
ભૂખમરા, બલિદાન અને આર્થિક ભીંસને લઈ મારી નાખવાની સષ્ઠ મનાઈ 
છે. પુરૂષ ઘરના મોભા સમાન છે, તેણે આખા કુટુંબનો વહીવટ, બુધ્ધિ, 
સમજ, વિવેક અને સમાનતા સાથે કરવાનો છે. પતિ-પત્નીના દાંપત્ય સબંધોમાં 
તિરાડ પડે તો શું કરવું, નાની છોકરીઓને જન્મ થતાં જ મારી નાંખવાના 
કૃત્યની ઘોર નિંદા, સગા-સબંધીઓ બલ્કે અલ્લાહ તઆલાની સમગ્ર મખ્લૂક 
સાથે દયા, પ્રેમભાવ, મૈત્રી, સદ્વર્તાવ, નરમી, વિનમ્રતા, માફી, દરગુજર, 
દરિદ્રતાભર્યો વ્યવહાર તથા તેમના તરફથી થતો સામાજીક, માનસિક, આર્થિક 
રંજાડ પણ વેઠી લેવો. તેમના તરફથી દરેક પ્રકારની સતામણી બાદ પણ 
તેમની સાથે સદ્વર્તનની તાકીદ, કામના સમયે કોઈના ઘેર ન જવુ, જતાં 
પહેલાં પરવાનગી લેવી, પરવાનગી ન મળવા ઉપર ખોટુ ન લગાડવુ, માનવીની 
કદર અને મહત્વતા, માનવતા, ભાઈચારો, બંધુત્વ ભાવનાનો પ્રેરણાદાયક 
અમલી પાઠ, શત્રુ સાથે ન્યાય, દરગુજર, માફી, રહેમ, સુલેહ, સમાધાન 
વગેરે બાબતોમાં આગળ પડતો ભાગ ભજવવો અને ભાંગફોડ, સતામણી, 
બે વ્યક્તિ કે કુટુંબો દરમ્યાન તોડ પાડનારી પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહેવુ, સારા 
કૃત્યોમાં એકબીજાની મદદ કરવી અને ખરાબ કૃત્યોમાં મદદ ન કરવી, દરેક 
વ્યક્તિ સાથે નરમી, માણસાઈ, ન્યાય, દયા, પ્રેમ અને વિનમ્રતાથી રહેવુ, 
ગુસ્સાને પી જવુ. 

પડોશી કાયમના હોય કે સફરમાં હોય, તેમની સાથે સદ્વતાવની 
ખાસ તાકીદ. જેના પડોશી તેની સતામણીથી ભયભીત રહેતો હોય, તે વ્યક્તિ 
જક્ઞતમાં જશે નહી. 





[ ૭૧ ] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ 





સર્વે એક બાપ હઝરત આદમ (અલે.)ની અવલાદ છે. કોઈપણ ઉંચ- 
નીચ કે અસ્પૃશ્યતાવાળો નથી. કાળા-ગોરા હોવુ શ્રેષ્ઠતાનું માપદંડ નથી, 
ફક્ત આત્મશુધ્ધિ જ શ્રેષ્ઠતાનું માપદંડ છે. 

લોકો સાથે હસતા મુખે મળવુ પણ નેકી છે. બુરાઈનો બદલો નેકી અને 
સદ્વર્તનથી આપવો. લોકો સાથે રહમથી વર્તવુ. દરગુઝર એટલે ભૂલથી પણ 
ગુનેહગાર સમક્ષ તેના આગલા ગુનાહનું વર્ણન ન કરવુ. રસ્તામાં આવતા- 
જતાં નઝરો નીચી રાખવી. પારકી સ્ત્રીઓને માં-બહેન સમજી તેમની સાથે 
પોતાની માં-બહેન જેવો વ્યવહાર રાખવો તથા અન્ય ધર્મીઓ પ્રત્યે આદર- 
માન રાખવું. તેમના ધાર્મિક પુસ્તકો, નિયમો, વિધિઓ વગેરે બાબતોનો ખ્યાલ 
રાખવો. તેમના બંધારણીય મૂળભૂત હક્કોનું રક્ષણ કરવું. 
જાનવરોના હક્કો : 


તેમનાથી તાકત પ્રમાણે કામ લેવુ. ખાવા-પીવામાં ભૂખ્યા ન રાખવા. 
પક્ષીઓના બચ્ચાઓને તેમનાથી અળગા ન રાખવા. ઝુબહ (વધ) કરવામાં 
પણ તે રીત અપનાવવી, જેમાં ઓછામાં ઓછી તકલીફ થાય. મૂંગા 
જાનવરોને ખવડાવવા-પીવડાવવામાં જજ્ઞત (સ્વર્ગ) અને ભૂખ્યા રાખવામાં 
જહન્ઞમ (નક)માં સષ્ઠ સજા ભોગવવી પડશે. 


માનવ સૃષ્ટિનું શ્રેષ્ઠ સર્જન છે. માટે માનવતા અને સભ્યતા સૌથી મોટો 
ધર્મ છે. તેના વગર ઈમાન પરિપૂર્ણ થતુ નથી. જાતિવાદ, જૂથવાદ, પક્ષપાત 
અને પ્રદેશવાદનુ ઇસ્લામમાં કોઈ સ્થાન નથી. જગતમાં શાંતિ સ્થાપવાનો 
એક જ સરળ રસ્તો છે, તે આખિરતનો અકીદો. અર્થાત્‌ અલ્લાહપાકને હિસાબ 
આપવાનો ડર જીવનની પ્રત્યેક પળે હોય. 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ ૭૨ ] 





કુર્‌આને કરીમ અલ્લાહ તઆલાનો 
ગ્રંથ હોવાની દલીલ 


કુરઆને કરીમનું ચેલેન્જ અને માનવીની નબળાઈ (લબીદ બિન 
રબિઅહ અને ઈબ્નુલ્મુકફ્ફઅ) : 


રસૂલુલ્લાહ (સલ.)એ જ્યારે એ દાવો કર્યો કે, કુરૂઆને કરીમ આકાશી 
ગ્રંથ છે. જે અલ્લાહ તઆલા તરફથી માનવોની હિદાયત માટે ઉતારવામાં 
આવ્યો છે. તો ઘણા લોકોએ તેનો ઈન્કાર કર્યો. તેમણે કહ્યું કે, એ એક 
માનવીય સંપાદન છે. તેના જવાબમાં કુર્‌આને કરીમે કહ્યું કે, “જો તેઓ 
(પોતાના દાવામાં) સાચા છે, તો તેઓને જોઈએ કે, એના જેવો જ કોઈ ગ્રંથ 
(બનાવી) રજૂ કરે.” (જૂ. જર * ૭૪) 


એવી રીતે કુર્‌આને કરીમે એ એલાન કર્યું કે, “જો બધા માનવી અને 
જિજ્ઞાત આ વાત પર એકત્ર થઈ જાય કે આ કુર્‌આન શરીફના જેવું બનાવી 
લાવે તો પણ એના જેવું નહીં લાવી શકે. ભલેને તેઓ એકબીજાના મદદ- 
ગાર પણ બની જાય. (ભૂ.જ ઈસ્ર/ઈજ : ૮૮૦ બલ્કે તેના જેવી એક જ સૂરત 
બનાવી આપો.” 


“અને જો તમને આ કિતાબ વિશે કંઈ શંકા હોય, જેને અમે અમારા 
ખાસ બંદા ઉપર ઉતારી છે, તો તમે એના જેવી એક જ સૂરત બનાવી લાવો. 
અને અલ્લાહ તઆલાના સિવાય તમારા મદદગારોને પણ બોલાવી લો, જો 
તમે સાચા છો.” (જૂ.જકરહ * રઝ) 


આ આશ્ચર્યજનક દાવો છે, જે માનવ ઈતિહાસમાં કોઈ પણ લેખકે કર્યો 
નથી. અને ન કોઈ બુદ્ધિશાળી લેખક તેનો દાવો કરી શકે છે. દરેક વ્યક્તિના 
સંપાદનના જવાબમાં તેના જેવું બીજું સંપાદન તેયાર કરી શકાય છે. કુર્‌આને 
કરીમનું કહેવું છે કે, તે એક એવું કલામ છે કે તેના જેવું કલામ માનવીના 
મગજમાં પણ ન આવી શકે. અને લગભગ દોઢ હજાર વર્ષ સુધી કોઈ માનવી 
તેની ઉપર અંકુશ ન મેળવી શકયો. તો એ સાબિત કરે છે કે આ માનવીનું 





[ ૭૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





જ 


કલામ નથી, બલ્કે ખુદાઈ શબ્દો છે. અને જે ખુદાઈ શબ્દો હોય તેનો જવાબ 
કોણ આપી શકે છે ? 

ઈતિહાસમાં કેટલાક ઉદાહરણો મળે છે. જ્યારે કે આ ચેલેન્જને 
પડકારવામાં આવ્યો. સૌપ્રથમ ઘટના લબીદ બિન રબિઅહની છે, જે અરબોમાં 
પોતાની વાણી અને હોંશયારી ક્ષેત્રે પ્રખ્યાત હતો. તેણે જવાબમાં એક કાવ્ય 
લખ્યું, જે કા'બાના દરવાજા પર લટકાવવામાં આવ્યું અને આ એવું ગૌરવ 
હતું, જે વિશિષ્ટ વ્યક્તિને મળતુ હતું. આ ઘટના પછી તરત જ કોઈ મુસલમાને 
કુર્‌આને કરીમની એક સૂરત લખીને તેની નજીક લટકાવી દીધી. લબીદ (જે 
તે સમય સુધી મુસલમાન ન થયા હતા) જ્યારે બીજા દિવસે કા'બાના દરવાજા 
પર આવ્યા અને સૂરતને પઢી તો શરૂઆતની આયતોથી જ પ્રભાવિત થઈ 
ગયા અને એલાન કર્યું કે બેશક, આ કોઈ માનવીનું કથન નથી અને તેની 
ઉપર હું ઈમાન લાવું છું. (/170/70/70/007 ઇ/0૦€ /70/)/ //૦0/0/7૦6 ૭)/ //. ૦. 
507107/0% 2448) અહીંયાં સુધી કે અરબના પ્રખ્યાત શાયરો કુર્‌આને કરીમના 
સાહિત્યથી એટલા પ્રભાવિત થયા કે તેમણે શાયરી કહેવાનું છોડી દીધું. એક 
મુદ્દત પછી હઝરત ઉમર (રદી.)એ તેમનાથી શાયરી પઢવાની વિનંતી કરી 
તો તેમણે જવાબ આપ્યો : “જ્યારે અલ્લાહ તઆલાએ મને સૂરએ બકરહ 
અને સૂરએ આલિ ઈમરાન જેવું કલામ આપ્યું છે, તો હવે મારા માટે શઅર 
(કવિતા) કહેવા યોગ્ય નથી.” 


બીજો બનાવ તેનાથી વધારે આશ્ચર્યજનક છે, જે ઈબ્ને અલમુકફફઅ 
(ઈરાની)નો છે. ઇસ્લામ ધર્મ વિરોધીઓએ એ જોઈને કે કુર્‌આને લોકોને 
ખૂબ જ પ્રભાવિત કરી રહ્યું છે, એ નક્કી કર્યું કે તેના પડકારરૂપે એક ગ્રંથ 
તેયાર કરવામાં આવે. તે હેતુ માટે તેઓ ઈબ્ને અલ મુકફ્ફઅ (ઈ.સ.૭૨૭)ને 
મળ્યા. જે તે યુગના અરબી ભાષાના ખૂબ જ મહાન અને અજોડ સાહિત્યકાર 
અને બુદ્ધિશાળી હતા. ઈબ્ને મુકફફઅતે પોતાની ઉપર શ્રદ્ધા હતી એટલે તે 
તેયાર થઈ ગયો. તેણે કહ્યું કે, હું એક વર્ષમાં આ કામ કરી દઈશ. અલબત્ત 
તેણે એક શરત મૂકી કે એ સમય દરમિયાન તેની બધી જરૂરતોનો બંદોબસ્ત 
થવો જોઈએ, જેથી તે એકાગ્રતાથી એ કામમાં વ્યસ્ત રહે. 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ 1 ૭૪ ] 





અડધી મુદ્દત પછી સાથીઓને થયું કે કામ કેટલું થયું છે, તે જાણવું 
જોઈએ. તેઓ તેની પાસે ગયા તો તેને એ સ્થિતિમાં જોયો કે તે બેઠો છે, કલમ 
તેના હાથમાં છે, ખૂબ જ ધ્યાનમાં મગ્ન છે, તે પ્રખ્યાત ઈરાની સાહિત્યકાર 
સામે એક સાદો કાગળ પડેલો છે, તેની જગ્યા પાસે લખીને ફાડેલા કાગળોનો 
ઢગલો પડેલો છે. એ બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિએ પોતાની શક્તિ વેડફીને કુર્‌આને 
કરીમનો જવાબ આપવાની કોશિશ કરી, પરંતુ તે નિષ્ફળ રહ્યો. તેણે પરેશાન 
થઈને એકરાર કર્યો કે, માત્ર એક ફકરો લખવાની કોશિશમાં તેના દ મહિના 
વિતી ગયા, પરંતુ તે ન લખી શક્યો. તેથી હતાશ અને શરમિંદા થઈને તેણે 
આ કામ માંડી વાળ્યું. 

એ જ રીતે કુર્‌આને કરીમનું ચેલેન્જ આજ સુધી બાકી છે અને સદીઓ 
વિતી ગઈ, પરંતુ કોઈ તેનો જવાબ ન આપી શક્યો. કુર્‌આને કરીમની એ 
ખુસૂસિયત છે, જે એ સાબિત કરે છે કે આ અલૌકિક હસ્તીનું કલામ છે. જો 
માનવીની અંદર વિચારવાની શક્તિ હોય તો આ ઘટના ઈમાન લાવવા માટે 
પૂરતી છે. 


કુર્‌આને કરીમના આ મોઅજિઝા (આધ્યાત્મિક ચમત્કાર)નું પરિણામ 
હતું કે, અરબના લોકો જે છટાદાર વાણીમાં અગ્રેસર હતા અને તેઓ બિન- 
અરબોને ગુંગા (અજમી) કહેતા હતા, તેઓ કુર્‌આને કરીમના સામે ઝૂકવા 
પર મજબૂર થઈ ગયા. ઝિમાહ અઝદી નામનો એક અરબ વ્યક્તિ આપ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) પાસે આવ્યો. તે હજુ ઈસ્લામ લાવ્યો ન 
હતો. આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)એ તેને કુર્‌આને કરીમની કેટલીક 
આયતો પઢીને સંભળાવી. તે સાંભળીને આશ્ચર્યમાં મૂકાય ગયો. તેના મુખેથી 
નીકળી ગયું “ખુદાપાકના સોગંદ ! મે જોશીઓની બોલી, જાદુગરીના મંત્ર 
અને શાયરોની શાયરી સાંભળી છે, પરંતુ તમારૂં કલામ તો કંઈ બીજુ જ છે, 
એ સમુદ્ર સુધીમાં અસર કરશે.” (%/સ્‍્જેજ ૪ર) 

કુર્‌આને કરીમ એક અમર ગ્રંથ છે એટલે તે હંમેશાનું ચેલેન્જ છે. 
કિયામત સુધીના બધા લોકો માટે છે. 

હવે પ્રશ્ન એ છે કે, કુર્‌આન શરીફની એ કઈ ખૂબી છે, જે માનવો માટે 





[ ૭૫ ] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





અનુકરણને પાત્ર છે. તેના વિભિજ્ઞ કારણો છે. અહીંયાં આપણે તેમાંથી માત્ર 
એક કારણનું વર્ણન કરીએ છીએ, જે કુર્‌આને કરીમે બયાન કર્યું છે. 
“ત્યારે શું તેઓ કુર્‌આનમાં વિચારતા નથી ? (કે એનું ખુદાઈ કલામ 
હોવું જણાઈ આવે) અને જો એ (કુર્‌આન) અલ્લાહપાકના સિવાય અન્ય 
કોઈના તરફથી હોત તો તેઓને તેમાં અવશ્ય ઘણો તફાવત (વિરોધાભાસ) 
મળી આવત.” (જૂ./જેર/જ * ૮ર) 
વાતમાં વિરોધાભાસ ન હોવું માત્ર અલ્લાહ તઆલાની અનોખી 
સિક્ત છે : 
કલામ (લેખન-વાંચન)માં વિરોધાભાસ ન હોવું એ એક અનોખો ગુણ 
છે. જે માત્ર અલ્લાહપાકમાં જ જોવા મળે છે. વિરોધાભાસથી દૂર કલામને 
અસ્તિત્વમાં લાવવા માટે જરૂરી છે કે, લખનારનું જ્ઞાન ભૂતકાળથી ભવિષ્યકાળ 
સુધીની બધી ઘટનાઓ ઉપર હોય. તે વર્તમાનની બધી બાબતોનો જાણકાર 
હોય, તે વસ્તુઓની હકીકતથી માહિર હોય, તેની સાથે તેની અંદર આ અનોખા 
ગુણ હોય કે તે વસ્તુઓની બાહ્ય તથા આંતરિક શકલોથી પ્રભાવિત થયા વગર 
ઠીક એમ જ જુએ, જે રીતે તે છે. 
ખદા તઆલાની ખબી : 
૧૭ વ 


કલામમાં વિરોધાભાસનો મામલો કોઈ આકસ્મિક મામલો નથી. એ 
માનવીના વિચાર-દષ્ટિકોણનો અસર છે. આ દુનિયા એવી રીતે બની છે કે 
તે માત્ર ખુદાઈ ચિંતન-બુધ્ધિને કબૂલ કરે છે. ખુદા સિવાય બીજી બુનિયાદો 
(આધારો) પર જો થિયરી બનાવવામાં આવશે તો તે વિરોધનો શિકાર બનશે. 
તે બ્રહ્માંડના સંયુક્ત ઢાંચાને અનુરૂપ નહીં હોય. 

આ દુનિયામાં કોઈ માનવીય થિયરી માટે શક્ય નથી કે તે બૌદ્ધિક 
વિરોધાભાસથી ખાલી હોઈ શકે. એ વાતને ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. 


રાજનીતિની ફિલોસોફી (લોકશાહીની હકીકત) : 
એ જ મામલો રાજનીતિની ફિલોસોફીનો છે. ઈન્સાયક્લોપિડિયા ઓફ 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ ૭૬ ] 





બ્રિટાનિકા (૧૯૮૪)ના શબ્દોમાં : “રાજનીતિક ફિલોસોફી અને રાજકીય 
મતભેદો બુનિયાદી રીતે એક પ્રશ્નની આજુબાજુ ફરી રહ્યા છે અને એ કે 
કોને કોની ઉપર પ્રભુત્વ હોય.” 

આ ક્ષેત્ર પાછળ પાંચ હજાર વર્ષોથી બુદ્ધિશાળી મગજો પોતપોતાના 
પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. તેમ છતાં પ્રસંગયુક્ત વ્યવસ્થા બનાવવામાં એ ચીજ 
શોધી ન શક્યા, જેને એસ્પેન વીઝાએ વેજ્ઞાનિક આધાર કહ્યો છે. 


રાજકીય વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે એક ડઝનથી વધારે કેન્દ્રો કામ કરી રહ્યા છે. 
પરંતુ તે બધા બે ક્ષેત્રોમાં કામ કરે છે. એક જે વ્યક્તિગત સત્તા (સરમુખત્યાર 
સત્તા) માટે કામ કરે છે. બીજું જે લોકશાહી સત્તાના સમર્થક છે. એ બંને 
ઉપર ઘણા આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે. વ્યક્તિગત સત્તામાં એ આક્ષેપ 
છે કે, એક વ્યક્તિને બીજી વ્યક્તિ પર કેમ પ્રભુત્વ હોય. માટે એ દષ્ટિકોણ 
પણ સિદ્ધિ અને નામના ન મેળવી શક્યો. બીજો લોકશાહીનો દષ્ટિકોણ છે, 
જોવામાં એ એક લોકપ્રિય દષ્ટિકોણ છે, પરંતુ સૈદ્ધાંતિક અને બૌદ્ધિક રીતે 
તેની ઉપર પણ સખત શંકાઓ કરવામાં આવી રહી છે. લોકશાહીનો દષ્ટિકોણ 
કે બધા નાગરિકો સ્વતંત્ર છે અને સમાન હક્કો ધરાવે છે. રૂસોનું પુસ્તક 
સામાજિક કરાર (50વંવાં €૦॥૫લ)નો પહેલો ફકરો આ છે : “વ્યક્તિ 
સ્વતંત્ર પેદા થયો છે, પરંતુ હું તેને સાંકળોમાં બંધાયેલો જોઈ રહ્યો છું.”' 

લોકશાહી ()રા1૦૦/૦€૫/) શબ્દ મૂળ ગ્રીક શબ્દ છે. તેનો અર્થ છે લોકોની 
સત્તા. પરંતુ આ અશક્ય છે કે, બધા લોકો બધા લોકો ઉપર શાસન ચલાવે. 
ઉપરાંત એ છે કે, માનવી એક સામાજિક પ્રાણી છે. માનવી આ દુનિયામાં 
એકલો નથી કે તે જે રીતે ઈચ્છે રહે. બલ્કે તે સમાજ સાથે જોડાયેલો છે. એક 
વિચારકના મતે માનવી સ્વતંત્ર પેદા થયો નથી, બલ્કે તે સમાજમાં પેદા થયો 
છે. જે તેની ઉપર પાબંદીઓ લાગુ પાડે છે. 


જ્યારે બધા લોકો એક સાથે શાસન નથી કરી શકતા, તો લોકશાહીની 
વ્યવસ્થા કેવી રીતે ઘડવામાં આવે. આ વિશે અલગ અલગ દષ્ટિકોણ રજૂ 
કરવામાં આવ્યા. સૌથી લોકપ્રિય દષ્ટિકોણ રૂસોનો છે. જેને તેણે સામાન્ય 





[ ૭૭ ] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





ઈચ્છા (૯૯૧૧૯૧ 0/11)ની બુનિયાદ પર કાયમ કર્યો છે. આ સામાન્ય 
ઈચ્છા શાસકની પસંદથી જાહેર થાય છે. એ રીતે લોકોનું શાસન વાસ્તવિક 
રીતે અમુક લોકોનું શાસન બની જાય છે. પ્રજાને ચૂંટણીમાં મત આપવાનો 
અધિકાર હોય છે, પરંતુ મત આપ્યા પછી તેમાંથી કેટલાક લોકો શાસક બની 
જાય છે. રૂસોએ તેનો જવાબ આપ્યો કે, એક વ્યક્તિની ઈચ્છાની પેરવી 
ગુલામી છે. પરંતુ પોતે ઘડેલા કાયદાની પેરવી કરવી આઝાદી છે. 


આ જવાબ અપૂરતો હતો. માટે આ દેષ્ટિકોણને બીજી વખત ખૂબ જ 
આક્ષેપોનો સામનો કરવો પડ્યો. કારણ કે લોકો જોઈ રહ્યા હતા કે, ખૂબસુરત 
શબ્દો છતાં લોકશાહી હકીકતમાં રાજાશાહીનું બીજું નામ છે. ચૂંટાયા પછી 
લોકશાહીમાં નેતાઓ એવા બની જાય છે, જે રાજાશાહીમાં હતા. 


એ રીતે રાજકીય વિચારો વિરોધાભાસનો શિકાર બનેલા છે. તેનાથી 
નીકળવાનો કોઈ માર્ગ દેખાતો નથી. બધા લોકો સમાનતાને ઉચ્ચતમ મૂલ્ય 
ગણે છે, પરંતુ માનવ સમાનતા હકીકતમાં ન રાજાશાહીમાં પ્રાપ્ત થઈ શકે 
છે, અને ન લોકશાહીમાં. રાજાશાહી જો કૌટુંબિક છે, તો લોકશાહી ચૂંટણી 
આધારિત છે. ૧૮મી અને ૧૯મી સદીમાં રાજાશાહી સામે ખૂબ જ 
જોર-શોરથી ચળવળો ચાલી, પરંતુ જ્યારે રાજાઓની સત્તા નષ્ટ થઈ, તો 
લોકોને ખબર પડી કે તેમના માટે બીજો વિકલ્પ માત્ર એ છે કે, લોકોના 
પ્રતિનિધિત્વવાળી સત્તા પર પોતાને રાજી કરી લે. બંને વ્યવસ્થાઓમાં જે 


ક. 


તફાવત હતો તે માત્ર એટલો હતો કે, નવા શાસકો પોતાને ધરતી પર લોકોના 


પ્રતિનિધિ કહેતા હતા, જ્યારે જુના શાસકો પોતાને અલ્લાહ તઆલાના 
પ્રતિનિધિ કહેતા હતા. 

ઈન્સાયક્લોપિડિયા ઓફ બ્રિટાનિકામાં માનવીની નિષ્ફળતાને આ રીતે 
વર્ણવી છે : “110 ॥|151013/ 0 0૦|પંવઢા [0111050[011/ 1-011 શતવ1૦0 પાપ 


110€ [0/7€૬€111 વંઢ]/ 110૧1૯05 [011 10૦૧૦1૧1 [0૦11૯ [0111050010 15 
511 (૮૦૧ ૫/01 110૯ 0વડાં€ [1[.૦01€1115.” (77/695) 


રાજકીય દર્શનશાસ્ત્રનો ઈતિહાસ પ્લેટોથી લઈને હમણાં સુધી જાહેર કરે 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ 1 ૭૮ ] 





છે કે, આધુનિક રાજકીય દર્શનશાસ્ત્ર હજુ સુધી બુન્યાદી-પ્રાથમિક સમસ્યા- 
ઓમાં ઘેરાયેલો છે. 

રાજાશાહી અથવા લોકશાહીમાં મુખ્ય અધિકાર માનવોમાંથી કેટલાકને 
આપવો પડે છે. એ રીતે બંને સમાનતાની વિરૂદ્ધ છે. લોકશાહી સમાનતાના 
આધાર પર સ્થાપવામાં આવી, પરંતુ તે પોતાના અંદરના સ્વાથને લીધે તેના 
વિરૂદ્ધ સાબિત થઈ. 


હકીકત એ છે કે, એક જ રાજકીય દર્શનશાસ્ત્ર છે, જે આ દુનિયામાં 
બૌદ્ધિક વિરોધથી ખાલી છે. અને તે કુર્‌ૂઆનનો ફલસકો છે. કુર્‌આને કરીમ 
ખુદા તઆલાની સાર્વભૌમત્વ સત્તા બયાન કરે છે. 

“તેઓ એમ કહેતા હતા કે, શું અમને પણ કંઈ અધિકાર છે ? (હે 
મુહમ્મદ સલ. !) આપ ફરમાવી દો, સર્વ અધિકાર અલ્લાહ તઆલાને જ 
માટે છે.” (કૂ.અ/જે ઈજર/? * ?૪૪) 


આ દષ્ટિકોણ સંપૂર્ણ રીતે વિરોધાભાસથી પર છે. જ્યારે અલ્લાહપાક 
માલિક અને બધા લોકો બંદા હોય તો બધા લોકો બરાબર થઈ જાય છે. 
અસમાનતાઓ ખતમ થઈ જાય છે. હવે તફાવત માત્ર માલિક અને બંદા 
વચ્ચે રહે છે, ન કે બંદા અને બંદા વચ્ચે. 

ખુદા તઆલાના માલિકપણાં હેઠળ બધા લોકો સમાનતાનો દરજ્જો 
પ્રાસ કરી લે છે. ખુદાપાકના માલિકપણાંનો દષ્ટિકોણ દરેક પ્રકારના 
વિરોધાભાસથી ખાલી છે. જ્યારે કે માનવીના અધિકારનો કોઈ દષ્ટિકોણ 
પણ એવો બનાવી શકાતો નથી, જે વિરોધાભાસથી પાક હોય. 


બધા રાજકીય દષ્ટિકોણની કોશિશ એ રહી છે કે, તે માનવો વચ્ચે રાજા 
અને પ્રજા વચ્ચેનો ભેદ ખતમ કરી નાંખે. પરંતુ આ ભેદ ખતમ ન થઈ 
શક્યો. ભલે કોઈ પણ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવે. આવું હંમેશા બાકી રહેશે 
કે કેટલાક લોકો એક અથવા બીજા નામ પર શાસક બની જાય અને બીજા 
લોકો પ્રજા બનીને જીવે. પરંતુ જ્યારે અલ્લાહ તઆલાને માલિક માની 
લેવામાં આવે તો આ ભેદ આપોઆપ ખતમ થઈ જાય છે. હવે એક તરફ 





[ ૭૯ ] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





અલ્લાહપાક હોય છે અને બીજી બાજુ બંદો. બધા લોકો સમાનતાની રીતે 
બરાબર થઈ જાય છે. 


હકીકત એ છે કે, માનવો વચ્ચે રાજા અને પ્રજા વચ્ચેનો ભેદ ખતમ 
કરવાની કોઈ રીત એ સિવાય નથી કે, ખુદા તઆલાને માલિક માનીને બધા 
લોકો તેના તાબે બની જાય. આ એક જ રાજકીય દંષ્ટિબિદુ છે, જે બૌદ્ધિક 
વિરોધાભાસથી પાક છે. (લોકશાહીના નુકસાનો વિશે વિસ્તૃત માહિતી 
“ઈસ્લામની રાજકીય વ્યવસ્થા” નામની બુકમાં લખી ચૂક્યો છું.) 


વિરોધાભાસના પ્રકારો : 


કુર્‌આને કરીમની આયત (સૂ.નિસાઅ ઃ ૮૨)માં જે વિરોધાભાસનું વર્ણન 
કર્યું છે, તેની બે દિશાઓ છે. એક આંતરિક અને બીજી બાહ્ય. 


આંતરિક અસમાનતા એ છે કે, કિતાબ (પુસ્તક)નું એક બયાન (વાત- 
દષ્ટિકોણ) કિતાબ (પુસ્તક)ના બીજા બયાનથી ટકરાતું હોય. બાહ્ય અસમાનતા 
એ છે કે, કિતાબનું બયાન બ્રહ્માંડની વાસ્તવિક્તા સાથે ટકરાતું હોય. કુર્‌આને 
કરીમનો દાવો છે કે, તે આ બંને વિરોધાભાસથી ખાલી છે. જ્યારે કે કોઈ 
પણ સંપાદન તેનાથી ખાલી નથી. આ એ વાતની દલીલ છે કે, કુર્‌આને કરીમ 
માનવીના મગજથી નીકળ્યું નથી. જો તે એક માનવીનું કલામ હોત તો તેની 
અંદર પણ એ જ ખામીઓ હોત, જે માનવીના કલામમાં જોવા મળે છે. 


આંતરિક વિરાધોભાસ : 


કલામમાં આંતરિક વિરોધાભાસ હકીકતમાં વક્તા-લેખકના વ્યક્તિત્વમાં 
આંતરિક ઉણપનું પરિણામ છે. આંતરિક વિરોધાભાસથી બચવા માટે બે 
બાબતો હોવી જરૂરી છે. એક સંપૂર્ણ જ્ઞાન અને બીજું જે તે વિષય બાબતે 
સંપૂર્ણ નિરંકુશતા (૦0)૦તાંપખ!]/). કોઈ વ્યક્તિ આ બંનેમાં સંપૂર્ણ નથી. એટલે 
વ્યક્તિનું કલામ વિરોધાભાસથી ખાલી નથી. એટલે માત્ર ખુદાપાકનું કલામ 
જ આંતરિક વિરાધોભાસથી સંપૂર્ણ રીતે ખાલી છે. 


વ્યક્તિ પોતાની મર્યાદિતતાને કારણે ઘણી વાતો 
લાવી શકતો નથી. એટલે પૂર્વ ધારણા પ્રમાણે તે ક્યારેક 


હ. 


પોતાના મગજમાં 
ક 


ને 
એક વાત કહે છે અને 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ ૮૦ ] 





ક્યારેક બીજી વાત. દરેક વ્યક્તિની હાલત હોય છે કે, તે બાળકમાંથી પુદ્વય 
તરફ સફર કરે છે. તેના પરિણામે તે બાળપણમાં જે વાત કહે છે, પુષવયે 
પહોંચીને તે જાતે જ તેની વિરૂદ્ધ બોલે છે. દરેક વ્યક્તિનું જ્ઞાન અને અનુભવ 
વધતા રહે છે. એટલે શરૂઆતનું કલામ કંઈ જુદુ હોય છે અને અંતિમ કલામ 
કંઈક અલગ હોય છે. માનવીની ઉંમર ઘણી ઓછી છે. તેની સમજ હજુ 
પરિપક્વ થતી નથી કે, તેનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. તે પોતાની અપૂર્ણ સમજને 
કારણે એવી વાતો કહે છે, જે બાદમાં યોગ્ય સાબિત થતી નથી. 


એવી રીતે વ્યક્તિની કોઈનાથી દોસ્તી હોય છે અને કોઈનાથી દુશ્મની. 
તે કોઈનાથી મુહબ્બત કરે છે અને કોઈનાથી નફરત કરે છે. તે કોઈના વિશે 
સામાન્ય મગજથી વિચારે છે અને કોઈના વિશે તેના કાર્યનું ખંડન કરે છે. 
વ્યક્તિ પર ક્યારેક ખુશી આવે છે અને ક્યારેક ગમી. તે ક્યારેક એક મુડમાં 
હોય છે અને ક્યારેક બીજા મુડમાં. માટે વ્યક્તિના કલામમાં ક્યારેય સ્થિરતા 
હોતી નથી. તે ક્યારેક એક વાત કહે છે અને ક્યારેક બીજી વાત કહે છે. 


અલ્લાહ તઆલા આ બધી ખામીઓથી પાક છે. એટલા માટે તેનું કલામ 
હંમેશા બરાબર હોય છે. અને દરેક પ્રકારની ઉણપોથી ખાલી હોય છે. 


હઝ. ઈસા મસીહ (અલે.)નું પેઢીનામું (બાઈબલનો વિરોધાભાસ) : 


ઉદાહરણ તરીકે બાઈબલને લઈએ. બાઈબલ શરૂઆતમાં ખુદાનું જ 
કલામ હતું, પરંતુ બાદમાં લોકોએ તેમાં ફેરફારો કર્યા. તેનું પરિણામ એ છે 
કે, તેમાં ઘણા આંતરિક વિરોધાભાસ પેદા થયા. બાઈબલનો તે ભાગ જેને 
ઈન્જીલ અથવા નવો કરાર કહે છે, તેમાં હઝરત ઈસા મસીહ (અલે.)નું 
પેઢીનામું આપવામાં આવ્યું છે. આ પેઢીનામું મતાની ઈન્જીલમાં આ રીતે શરૂ 
થાય છે : “ઈસા મસીહ ઈબ્ને દાઉદ ઈબ્ને અબ્રાહમ.” 

આ ટૂંકુ પેઢીનામું છે. ત્યાર પછી ઈન્જીલમાં વિસ્તૃત પેઢીનામું છે. જે 
હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)થી શરૂ થાય છે અને અંતે હઝરત યૂસુફ (અલે.) 
પર ખતમ થાય છે. જે એ વિવરણ પ્રમાણે મરયમના પતિ હતા, તેમનાથી 
હઝરત મસીહ (અલેૈ.) પેદા થયા. (નઉઝુબિલ્લાહ) 





[૮૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





ત્યાર પછી બાઈબલ વાંચનાર મુરક્કસની ઈન્જીલ સુધી પહોંચે છે. તો 
ત્યાં પુસ્તકની શરૂઆતમાં હઝરત મસીહ (અલે.)નું પેઢીનામું આ શબ્દોમાં 
મળે છે : ઈસુ મસીહ ઈબ્ને ખુદા. 

એટલે ઈન્જીલ (બાઈબલ)ના એક પ્રકરણમાં હઝરત મસીહ (અલે.) 
યૂસુફ નામની વ્યક્તિના પુત્ર હતા અને એ જ ઈન્જીલના બીજા પ્રકરણમાં 
હઝરત મસીહ ઈબ્ને ખુદા (ખુદાના પુત્ર) હતા. 


ઈન્જીલ શરૂઆતમાં ખરેખર ખુદાઈ કથન-કલામ હતું અને વિરોધા- 
ભાસથી પાક હતું. પરંતુ બાદમાં તેમાં માનવીય કથનો ઉમેરાતા ગયા. 


ઈન્જીલના વિરોધાભાસનું અર્થઘટન ચર્ચ દ્વારા કરેલ છે. તેથી 
ઈન્સાયક્લોપિડિયા ઓફ બ્રિટાનિકા (૧૯૮૪) પ્રમાણે તે વર્ણન કરેલ યૂસુક 
માટે નીચેના શબ્દો વાપરે છે : “ઊ॥ંડડ €ત01111/ (રાઇ (1૯ પપટાં1 
/ત13/'5 1૫50૧6.” (શસીહનો દુન્યવી પિતા, કુમારી મરયમનો પતિ.) 


બાઈબલમાં હઝરત યૂસુફ (અલે.) અને હઝરત મૂસા (અલૈ.)ના 
જમાનાના બાદશાહને ફિરઓન લખવો : 


બની ઈસ્રાઈલ હઝરત યૂસુફ (અલૈ.)ના જમાનામાં ઈ.સ.પૂ્વે બે હજાર 
વર્ષમાં મિસર (ઈજીપ્ત)માં દાખલ થયા અને હઝરત મૂસા (અલે.)ના 
જમાનામાં ઈ.સન પૂર્વે ૧૩મી સદીમાં મિસરથી નીકળીને સીનાના વેરાન 
રણમાં દાખલ થયા. આ બંને પ્રસંગો બાઈબલમાં પણ છે અને કુર્‌આન 
શરીફમાં પણ. પરંતુ કુર્‌આને કરીમનું વર્ણન બાહ્ય ઈતિહાસથી સંપૂર્ણ 
સુસંગતતા રાખે છે. તેથી બાઈબલના અનુયાયીઓ માટે એ પ્રશ્ન ઉભો થયો 
કે, તેઓ બાઈબલના બયાનને માને કે ઈતિહાસના બયાનને લે. કારણ કે 
બંનેને એક સાથે લેવું અશક્ય છે. 

હઝરત યૂસુક (અલયહિસ્સલામ) જે જમાનામાં મિસરમાં દાખલ થયા, 
તે સમયે ત્યાં તે લોકોની હુકૂમત હતી, જેમને ઈતિહાસમાં હિક્સોસ રાજા 
(100૯૦5 ।ઊ1૧૪5) કહેવામાં આવે છે. એ લોકો અરબ નસલથી સબંધ રાખતા 
હતા. અને બહારથી આવીને મિસર પર કબ્જો કર્યો હતો. આ કુટુંબ ઈ.સ. 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [૮૨] 





પૂર્વે બે હજારથી લઈને ઈ.સ.પૂર્વે ૧૫મી સદી સુધી શાસક રહ્યું. ત્યાર બાદ 
મિસરમાં વિદેશી શાસકો સામે ચળવળ ચાલી અને હિક્સોસનું શાસન ખતમ 
કરી દીધું. 

ત્યાર પછી મિસરના લોકોનું શાસન સ્થપાયું. તે સમયે જે કુટુંબને મિસરનું 
શાસન મળ્યું, તેના બાદશાહ માટે તે લોકોએ ફિરઓનનું ઉપનામ પસંદ કર્યું. 
ફિરઓનનો શાબ્દિક અથ સૂર્ય દેવતાના અવતાર છે. તે સમયમાં મિસરના 
લોકો સૂર્યની પૂજા કરતા હતા. તેથી બાદશાહોએ એ જાહેર કર્યું કે, તેઓ સૂર્ય 
દેવતાના અવતાર છે, જેથી મિસરવાસીઓ ઉપર પોતાનો શાસકીય અધિકાર 
સાબિત કરી શકે. 


બાઈબલ હઝરત યૂસુફ (અલૈ.)ના સમયના મિસરી બાદશાહને પણ 
ફિરઓન કહે છે. અને હઝરત મૂસા (અલે.)ના જમાનાના મિસરી બાદશાહને 
પણ ફિરઔન કહે છે. 


પરંતુ કુરૂઆન એ પ્રકારના વિરોધાભાસથી ખાલી છે. એટલા માટે 
કુર્‌આનના માનનારાઓ માટે એ પ્રશ્ન નથી કે, કુર્‌ૂઆને કરીમને માનવા 
માટે તેમણે ઈતિહાસની વાસ્તવિક્તાને છોડવી પડે. કુર્‌આને પાકના ઉતરાણ 
સમયમાં આ એતિહાસિક ઘટનાઓ લોકોને માલૂમ ન હતી. આ એતિહાસિક 
ઘટનાઓ હજુ સુધી અવશેષોરૂપે જમીનની નીચે દટાયેલી હતી. જેને બાદમાં 
ખોદીને કાઢવામાં આવી અને તેના આધારે મિસરનો ઈતિહાસ લખાયો. 


તેમ છતાં આપણે જોઈએ છીએ કે, કુર્‌આને કરીમમાં હઝરત યૂસુફ 
(અલયહિસ્સલામ)ના સમયના મિસરી બાદશાહનું વર્ણન આવે છે, તો 
કુર્‌આને કરીમમાં તેના માટે “મિસરના બાદશાહ” નું વર્ણન આવે છે અને 
હઝરત મૂસા (અલયહિસ્સલામ)ના સમયના બાદશાહનું વર્ણન આવે છે, તો 
તેને વારંવાર “ફિરઔન” કહે છે. એ રીતે કુર્‌આને કરીમનું બયાન બાહ્ય 
એતિહાસિક વાસ્તવિક્તાનું સમર્થન કરે છે. જ્યારે કે બાઈબલનું બયાન બાહ્ય 
એતિહાસિક વાસ્તવિક્તા સાથે ટકરાય છે. કારણ કે તેમાં માનવિય હસ્તક્ષેપ 
થઈ ગયો છે. અને કુર્‌આન શરીફ માનવિય હસ્તક્ષેપથી સુરક્ષિત છે. આ 





[૮૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





ઘટનાઓ બતાવે છે કે, કુર્‌ૂઆને કરીમનો સંપાદક એક એવો સંપાદક છે, જે 
માનવોના જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ રીતે જોઈ શકે છે. 


આ ધાર્મિક કલામમાં આંતરિક વિરોધાભાસનું એક ઉદાહરણ છે. 
હવે ધર્મ સિવાયના કથનોમાં આંતરિક વિરોધાભાસના ઉદાહરણો જુઓ. 


ફ્િરિઓનની લાશ વિશે કુર્‌આને કરીમ અને બાઈબલના શબ્દોમાં 
તકાવત : 


તેના મુકાબલામાં હવે કુર્‌આને કરીમથી તેના જેવું એક ઉદાહરણ 
લઈએ તે ફિરઓનનું ઉદાહરણ છે. તે વિશે કુર્‌આને કરીમમાં જે શબ્દો 
આવ્યા હતા, તે ઈતિહાસમાં હકીકત બની ગઈ. 


ઈતિહાસ પ્રમાણે હઝરત મૂસા (અલયહિસ્સલામ)ના જમાનામાં 
મિસરમાં જે બાદશાહ પાણીમાં ડૂબ્યો, તે રઅમસીસ બીજાનો પુત્ર હતો. તેનું 
કૌટુંબિક ઉપનામ ફિરઓન અને અસલ નામ [/4110€00113 હતું. કુર્‌આને 
કરીમના ઉતરાણ સમયે એ ફિરઔનનું વણન માત્ર બાઈબલની હસ્તપ્રતોમાં 
હતું. તેમાં પણ માત્ર એટલું જ લખ્યું હતું કે, “અલ્લાહ તઆલાએ સમુદ્રની 
વચ્ચે મિસરવાસીઓને નષ્ટ કરી દીધા અને ફિરઔનના સમગ્ર લશ્કરને 
સમુદ્રમાં ડૂબાડી દીધું. (૪%: ?૪#ર૮0 તે વખતે કુર્‌આને કરીમે આશ્ચર્યજનક 
એલાન કર્યું કે, ફિરઓનનું શરીર સુરક્ષિત છે અને તે દુનિયાવાળાઓ માટે 
બોધ બનશે. 


“તો આજે અમે તારી લાશને (ડૂબી જવાથી) બચાવી લઈએ છીએ કે 
જેથી તું તારી પાછળવાળાઓ માટે ઈબ્રતની નિશાની બને.” (જૂ.ફૂ7૪ : ૯ર) 


કુર્‌આને કરીમમાં જ્યારે આ આયત ઉતરી તો ખૂબ જ આશ્ચર્યજનક 
બાબત હતી. તે વખતે કોઈને પણ એ ખબર ન હતી કે, ફિરઓનનું શરીર 
ક્યાં સુરક્ષિત છે. આ આયતના ઉતર્યા પછી એ જ હાલતમાં લગભગ ૧૩૦૦ 
વર્ષ પસાર થઈ ગયા. પ્રૉફેસર લોરેટ પહેલા વ્યક્તિ છે, જેમણે ઈ.સ. 
૧૮૯૮માં મિસરના એક પ્રાચીન મકબરામાં દાખલ થઈને શોધ્યું કે અહીંયાં 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [1 ૮૪ ] 





ફિરઓનની લાશ મમીમાં છે. ૮ જુલાઈ ૧૯૦૭ના રોજ ઈલિયટ સ્મિથે એ 
લાશ ઉપર વિટળાયેલી ચાદરને હટાવી, તેણે તેની ઉપર સંશોધનો કર્યા 
અને પછી ૧૯૧૨માં એક પુસ્તક પ્રકાશિત કર્યું. તેનું નામ “રૉયલ મમીઝ'” 
રાખ્યું. તેનાથી સાબિત થયું કે, એ મમી (સંઘરી રાખેલું મડદુ)ની લાશ એ 
જ ફિરઔનની છે, જે ૩૦૦૦ વર્ષ પહેલાં હઝ. મૂસા (અલૈ.)ના જમાનામાં 
ડૂબાડવામાં આવ્યો હતો. 


એક પશ્ચિમી વિદ્વાનના મતે : ફિરઔનનું જાહેરી શરીર ખુદાની 
મરજીથી બરબાદ થતાં બચાવી લેવામાં આવ્યું, જેથી તે માનવીઓ માટે એક 
નિશાની બને. જેમકે કુર્‌આને કરીમમાં ફરમાવ્યું છે. 


કુર્‌આને કરીમ, બાઈબલ અને વિજ્ઞાન (111€ 3101૯, 1110 વપા'તા1 & 
ડતંલા૧૮૦)ના લેખક ડૉક્ટર મોરીસ બોકાઈએ ઈ.સ.૧૯૭૫માં ફિરઓનની 
આ લાશનું નિરીક્ષણ કર્યું. ત્યાર પછી તેમણે પોતાના પુસ્તકમાં તેનો જવાબ 
લખ્યો છે. તેની સમાપ્તિ આ સુંદર વાક્યોથી થઈ છે : 


“તે લોકો જે પવિત્ર પુસ્તકની સાતત્યતા-સચ્ચાઈ માટે આધુનિક 
સાબિતીઓ માંગે છે, તે કેરોના મિસરી મ્યુઝિયમમાં શાહી મમીઓના 
ઓરડાને જુએ. ત્યાં તેઓ કુર્‌આને કરીમની આ આયતોની સાતત્યતા મેળવી 
લેશે, જે ફિરઓનના શરીરની ચર્ચા કરે છે.” 

કુર્‌આને કરીમે ૭મી સદીમાં કહ્યું કે, ફિરઓઔનનું શરીર લોકોની 
નિશાની માટે સુરક્ષિત છે. અને તે ૧૯મી સદીના અંત ભાગમાં સચ્ચાઈ 
સાથે પ્રાપ્ત થયું. બીજી બાજુ આધુનિક વિજ્ઞાનના વિદ્દાનોએ એ એલાન કર્યું 
કે, પિલ્ટ ડાઉન સ્થળેથી તેમને એક ઢાંચો મળ્યો છે, જે પ્રાચીન માનવીના 
શરીરનો એક ભાગ છે. અને ત્યાર પછીની જાણકારી માટે તે બિલ્કુલ 
બેબુનિયાદ સાબિત થયું. 

શું ત્યાર પછી પણ તેમાં કોઈ શંકા બાકી રહે છે કે, કુર્‌ૂઆને કરીમ 
એક ખુદાવંદે કુદુસની કિતાબ છે, અને તે માનવીઓના સંપાદન જેવું 
સંપાદન નથી. 





[૮૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





આકાશી ગ્રહોનું પરિભ્રમણ : 

કુર્‌આને કરીમ (સૂ.અંબિયા : ૩૩ અને સૂ.યાસીન : ૪૦)માં સૂર્ય 
અને ચંદ્રનું વર્ણન કરતાં વર્ણન ફરમાવ્યું કે, તે બધા પોતપોતાના વર્તુળમાં 
ફર્યા કરે છે. ડો.મોરીસ બોકાઈએ આ આયત પર વિસ્તૃત ચર્ચા કરી છે અને 
કહ્યું છે કે, અહીંયાં આકાશનો એ અર્થ છે, જેને આજના જમાનામાં 01011 
કહેવામાં આવે છે. 

તેઓ લખે છે કે, ઉપરની આયતમાં એ કહ્યું છે કે, સૂર્ય પોતાના વર્તુળમાં 
ફરે છે, પરંતુ એ વાતનો કોઈ ઈશારો નથી કે ક્યાં ફરે છે. કુરૂઆને કરીમના 
ઉતરાણ વખતે એ ખ્યાલ કરવામાં આવતો હતો કે, સૂર્ય (જમીનની આસપાસ) 
ફરે છે, જ્યારે કે જમીન સ્થિર છે. એ વિદ્ઠાનોનો સિદ્ધાંત હતો, જે ઈ.સ.પૂર્વે 
બીજી સદીમાં ટોલેમીના સમયથી છવાયેલો હતો. તે ૧૬મી સદીમાં કોપર- 
નિક્સ સુધી બાકી રહ્યો, પરંતુ કુર્‌ૂઆને કરીમમાં તેવું ક્યાંય વર્ણન નથી. 


કુટુંબ નિયોજન બાબતે અશંશાસ્ત્રી રોબર્ટ માર્લ્થસનું ગલત 
અનમાન : 
૧2 


કુર્ઓાન શરીફમાં ફરમાવવામાં આવ્ય છે કે, “નાદારી, ગરીબાઈ અને 
ભૂખમરાના ડરને કારણે પોતાના બચ્ચાઓને કતલ ન કરો, હમે તેમને અને 
તમોને બન્નેવને રોજી આપીએ છીએ.'' આ એઅલાન એક પ્રકારનો પડકાર 
હતો કે, ભવિષ્યમાં વસ્તી વધારાને કારણે ખોરાક (ખાધ્ય પદાર્થો) અને 
અનાજની તંગી તથા અછતનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત નહી થાય, મુસ્લિમો દરેક 
યુગમાં અકીદા (માન્યતા) અને શ્રઘ્ધારૂપે આ એઅલાનની સચ્ચાઈ ઉપર 
દૂઢ વિશ્વાસ રાખતા હતા. આજ કારણસર તેમને બર્થ કંટ્રોલ (કુટુંબ 
નિયોજન)નો વિચાર કદાપી આવ્યો નથી, પરંતુ આ એલાનના એક હજાર 
વર્ષ બાદ પ્રખર અંગ્રેજ અર્થશાસ્ત્રી રોબર્ટ માલ્થસે “વસ્તી નિયમો” 
વિષેના પોતાના પુસ્તકમાં આ દૂષ્ટીકોણ રજુ કર્યો છે કે, વસ્તી વધારો 
જ્યુમીટરીકલ (રેખાણિત) ના દરે વધે છે. જયારે અનાજ અને ખોરાક ફકત 
(અર્થ મેટીકલ) દરે વર્ધે છે. 2૦0૫૩11૦11 પ/[11૯1 ઢા11૯૯૯૯ [11 ત"૯૦૬૯૩ 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ ૮૬ ] 





11 ત £૦૦11૯૦116ઢા “૧10 ડ૫૪ડાંડ1૦€11૯૯ ૦111) 1100૦૮૬૦51 તા તા11[1- 
[લાવ્યાં 1010. આનો અર્થ એ કે માનવ વસ્તીનો વધારો ૧-૨-૪-૮-૧ ૮ 
-૩૨ર-૮૪ ના દરે થાય છે. જયારે ખોરાકીય વસ્તુઓ ૧-૨-૩-૪-૫-૮ના દરે 
વધે છે. એટલે માનવ વસ્તી ઘણી જ ઝડપે વધી રહી છે, તેની તુલનામાં 
ખોરાકી પદાર્થો અને અનાજ ઘણી ધીમી ગતીએ વધે છે. માટે થોડાક વર્ષો 
બાદ માનવજીવન ખોરાકની દ્રષ્ટિએ ઘણી મુશ્કેલી અને સંકટમાં મુકાય 
જશે. જેનો ઈલાજ ફકત વસ્તી નિયંત્રણ જ છે. માલ્થસની આ વિચાર- 
ધારાએ વિશ્વભરમાં જબરદસ્ત અસર કરી. બધી બાજુએથી અવાજ 
ઉઠયો કે બર્થ કંટોલ અને ફેમીલી પ્લાનિંગ સમયની તાતી જરૂરીયાત અને 
અનિર્વાય પગલુ છે. 


પરંતુ ત્યાર બાદ હાલના સમયમાં વૈજ્ઞાનિકો અને અર્થશાસ્ત્રીઓએ 
આ દૂષ્ટિકોણને સદંતર જુઠાણુ બતાવ્યુ અને માલ્થસને જુઠા પયગમ્બરથી 
(101૫5 : 1100 1ત|ડ૯ 210[0101) સંબોધિત કર્યા છે. 


મી.ગ્વાઈન ડાયર (6પ//11€૦ વ/૯) આ વિષય ઉપર લખતા જણાવે 
છે કે માલ્થસના મરણને ૧૫૦ વર્ષ થઈ ગયા. માનવ વસ્તી જયુમીટરી 
હિસાબથી ૮ આઠ ઘણી વધી ગઈ, પરંતુ ખોરાકનું ઉત્પાદન પણ તેની 
સાથે તેટલાજ પ્રમાણમાં વધતુ રહ્યુ, અને હાલના માનવીને મધ્યમકક્ષાનું 
અનાજ વગેરે (પાછલા ઈતિહાસથી પણ સોથી બેહતર અને શ્રેષ્ઠ પ્રમાણમાં) 
મળી રહયુ છે. 


રોબર્ટ માલ્થસ એવા યુગમાં પેદા થયા જયારે માનવી જુની પધ્ધતિથી 
ખેતી કરતો હતો. તેને ખબર ન હતી કે થોડાક જ વર્ષોમાં વેજ્ઞાનિક પધ્ધતિથી 
માનવી કેટલુ ઝડપી અને કેટલુ વધુ પ્રમાણમાં અનાજ પકવી શકશે. નવા 
નવા ખાતરો, મશીનરી અને વાવેતરની નવી નવી પધ્ધતિઓએ માનવ 
જગતના ખોરાકનો પ્રશ્ન હલ કરી આપ્યો. વિકાસશિલ દેશો વિશે (:./.0.) 
એ અંદાજ લગાડયો છે કે, તેમની વસ્તી અનિયમિત રીતે વધીને ઈ.સ. બે 
હજાર ચારમાં બીલીયન વધી જાય તો પણ તેને ખોરાક વિશે ચિંતાની કોઈ 





[૮૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





જરૂરત નથી. તે સમયની વસ્તીથી દોઢ ગણુ અનાજ અને ખોરાકની ક્ષમતા 
તે દેશો ધરાવતા હશે. મીસ્ટર ગ્વાઈન ડાયર પોતાનો રીપોર્ટ આ સાથે 
સમાપ્ત કરે છે કે માલ્થીસે (1/ત|111૫ડ) પોતાના હિસાબમાં ગલતી અને 
ભૂલ કરી છે. આપણે એટલા અભાગ્ય નથી કે આપણી આવતી પેઢી દૃષ્કાળ 
ના યુગમાં જન્મ પામે. ખદાઈ કાનૂનમાં જે વાત ૧૪૦૦ વર્ષ પૂર્વે બતાવવામાં 
આવી હતી, આજના વૈજ્ઞાનિકો અને અર્થશાસ્ત્રીઓ તેને પરાવાઓ સાથે 
સાચી પુરવાર કરી રહ્યા છે. 


કુર્‌આન શરીફ અને વિજ્ઞાન વચ્ચે દલીલોની સમાનતા : 


ડો. મોરીસ બોકાઈ (ઝિ. [0તપા'€૯€ 30વ્વાં1૦€) ફ્રાન્સના એક ખ્રિસ્તી 
કુટુંબમાં પેદા થયા. તેમણે કુરબાન શરીફ અને વિજ્ઞાન વિષે એક પસતક 
લખ્યું : “1 8181, 111 વઇર'4૫ 01૫2 5€121૫€₹”. જેમાં ડો.મોરીસે 
સાબિત કર્યું છે કે વિજ્ઞાન વિશે કુરબાન શરીફના બયાનો અને વિવરણો 
આર્શ્વજનક રીતે આધૃનિક જાણકારીના અનુરૂપ છે. કુઆંન શરીફ જો કે 
વૈજ્ઞાનિક યગથી ઘણા પહેલા ઉતર્ય, પરંતુ પાછલા યગમાં જાહેર થનાર 
બધી જ વાસ્તવિક હકીકતો, તથ્યો, પ્રયોગો, જાણકારીઓ અને તેમના 
વૈજ્ઞાનિક વિશ્લેષણોનું તેમાં સચોટ વર્ણન હોવુ આ વાતની સ્પષ્ટ સાબિતી 
છે કે, કુઆઓંનિ શરીફ એક મહાન શકિતશાળી અને મહાન જાણકાર 
ખદાતઆલા તરફથી છે. તે કોઈ માનવકૃતિ નથી. 


ડો.મોરીસનું બીજુ પસતક (પ/14/1 15 1110 ૦૨1૦111 ૦0: 10/1૫) 
જેમાં ગભાંશયમાં શિશુના વિકાસવૃધ્દ્રિ વિશેની વિગતવાર માહિતી છે. જે 
ડો. મોરીસનો ખાસ વિષય છે. આ પુસ્તકમાં દર્શાવવામાં આવ્યુ છે કે, 
શિશુના ગર્ભાશયમાં વિકાસના તબક્કા વિશે કુરબાન શરીફના કથનો અને 
માહિતીઓ વૈજ્ઞાનિક જાણકારીના આધુનિક બિલકુલ અનુરૂપ છે. જ્યારે કે 
આ વિશેની માહિતી વૈજ્ઞાનિકોને વીસમી સદીમાં જ પ્રાપ્ત થઈ. પોતાના 
આ બીજા પસ્તકમાં ડો. મોરીસ જણાવે છે કે મને ફ્રાન્સમાં બતાવવામાં 
આવ્યુ કે કુરબાન શરીફ હઝરત મુહમ્મદ (સલ.)નં લખેલ પુસ્તક છે. જે 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [1 ૮૮ ] 





તેમણે બાઈબલમાં અમક સુધારા-વધારા કરી તેયાર કર્યું છે. આ પ્રકારની 
માહિતી અનુસાર હું સમજતો હતો કે “બાઈબલ'”'માં જે વૈજ્ઞાનિક ભૂલો 
(ડતંલા11€ -1[1૦1“5) છે, તે કુરબાન શ.માં પણ ચોક્કસ હોવી જોઈએ. બીજી 
વાત એ કે હઝરત મુહમ્મદ (સલ.)ઉપર ઉતરનાર વહીનો સમય ૮૧૦ 
ઈ.સ. થી ૬૩૨ ઈ.સ. સુધીનો છે. આ તે યુગ છે, જ્યારે પૂર્વ પશ્ચિમ બધે 
જ અભણતાવાળી અંધકારિક ધારણાઓ, શ્રધ્ધાઓ અને ભાવનાઓ (5તં- 
€ા11€ 085૯૫511) છવાયેલી હતી. આને લઈ કુરઆન શરીફમાં પણ 
તે અભણતાવાળી અંધકારિક ભાવનાઓની અસર હોવી જરૂરી છે. 


પરંતુ અમુક પ્રયોગો અને અનુભવો દરમ્યાન ડો. મોરીસને ખબર પડી 
કે કુરબાન શ. અને બાઈબલના બયાનો તથા વિવેચનોમાં અમુક બાબતોમાં 
એકમત હોવા છતાં કુર્બાન શરીફ ઘણી જ ચીવટ અને ચોકસાઈથી વર્ણન 
કરે છે, અને પોતાને તે પ્રકારની વૈજ્ઞાનિક ભૂલોથી દૂર રાખે છે, જે પ્રકારની 
ભૂલો બાઈબલમાં મૌજુદ છે. તો એમની જિજ્ઞાસામાં વધારો થયો. આ 
પ્રમાણે વાંચન અનુભવ પછી ડો. મોરીસે કુરબાન શરીફને અરબી ભાષામાં 
જ સમજવા માટે પચાસ વર્ષની ઉંમરે અરબી ભાષા શીખી, તો આ પ્રમાણેની 
ઘણી બાબતો જાણવા મળી. હવે તેમને આ વિચાર વારંવાર સતાવ્યા કર્યો કે, 
જો હંઝ. મુહમ્મદ (સલ.)એ કુરબાન શરીફને બાઈબલની મદદથી સમયની 
માંગ પ્રમાણે તૈયાર કર્યું હોય, તો પછી કયા કારણો અને પરિબળોથી કુરબાન 
શરીફ તે બધી જ વૈજ્ઞાનિક ભૂલોથી પોતાને બચાવી લે છે, જેનું બાઈબલમાં 
વર્ણન છે ? અને બાઈબલ પોતાને તે ભૂલોથી બચાવી ન શકયું ? બાઈબલમાં 
આ પ્રકારની ઘણી ભૂલો છે જેનો સ્વીકાર કરતા 1૦211 0પાંપ૦1એ લખ્યુ હત 
કે બાઈબલની વૈજ્ઞાનિક ભૂલો એ માનવ ભૂલો છે, કારણ કે તે વખતે માનવી 
વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટીએ એક બાળક સમાન હતો. ડો. મોરીસ આગળ લખે છે, 
આવા સંજોગોમાં હઝરત મુહમ્મદ (સલ.) માટે કેવી રીતે શકય હતું કે તે 
કુર્બાન શરીફ સંપાદન કરતી વખતે બાઈબલ અને પોતાના યુગની વૈજ્ઞાનિક 
ભૂલોથી કુરબાન શરીફને બચાવે તથા તેમાંથી આ વૈજ્ઞાનિક ભૂલો કાઢી નાંખી 
એવી અપવાદરૂપ કિતાબ તૈયાર કરે જેમાં એક પણ ભૂલ ન હોય ? 





[૮૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





ડો. મોરીસ લખે છે કે આ બધી સત્ય અને નક્કર હકીકતો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં 
આ બાબત દર્શાવે છે કે કર્બઓાન શરીફ હઝરત મુહમ્મદ (સલ.)નું લખેલ 
પુસ્તક નથી. જ્ઞાન-વિજ્ઞાનનો ઈતિહાસ દર્શાવે છે કે કર્ઓાન શરીફમાં આ 
પ્રકારની અભણતા અને અંધકારમય વાતોનું ન હોવ કોઈ માનવજ્ઞાનના 
પરિણામ અને ફળસ્વરૂપે નથી. 


ડો. મોરીસ બોકાઈનું પુસ્તક બાઈબલ, કુર્‌આન અને વિજ્ઞાન : 


કુરબાન શરીફ અને નવા કરાર, જુના કરાર (બાઈબલ) વિષે ચર્ચા કરતા 
ડો. મોરીસ લખે છે કે બદકિસ્મતીથી બાઈબલોના લેખકોના તે બયાનોના જે 
તેમણે બાઈબલોમાં લખ્યા, તેઓ તેના પોતે સાક્ષી ન હતા. તે ફકત ભાષાંતર- 
કર્તા હતા. તેમણે યહદી, ખ્રિસ્તી સપ્રંદાયોના અલગ અલગ કબીલાઓ અને 
જ્ઞાતિઓથી સાંભળેલ જાણકારી લોકો સમક્ષ રજુ કરી, જેથી તે વિરોધા- 
ભાસ, અશકયતાઓ અને અતિશયોકિતઓથી ભરપર છે. જ્યારે કુરબાન 
શરીફનો ઈતિહાસ સૈઘ્ધાંતિકરૂપે આ બન્નેવ કરારોથી વિભિન્ન છે. તેનો 
ફેલાવો લગભગ વીસ વર્ષની મૃદ્દતમાં થયો. હઝરત જીબ્રઈલ (અલે.) દ્વારા 
હંઝરત મુહમ્મદ (સલ.) પાસે તે જ્યારે પણ પહોંચતુ કે તરત મુસલમાન 
તેને મોઢે કરી લેતા. આ પ્રમાણે હઝરત મુહમ્મદ (સલ.)ની હયાતીમાં જ તે 
લખાય ચુકયુ હતુ. ત્યાર બાદ લગાતાર પાબંદીથી સંપૂણ અમાનતદારી 
સાથે સુરક્ષિત કરવામાં આવ્યુ. તેની ભરોસાપાત્રતામાં લેશમાત્ર શંકા નથી, 
જેથી તે પોતાના બયાનોમાં વિરોધીભાસોથી સંપૂણ પાક છે. જ્યારે 
બાઈબલોમાં માનવિય સુધારા વધારાના નમના મૌજુદ છે. જે લોકો વૈજ્ઞાનિક 
પધ્ધતિથી કુરઆન શરીફની સમીક્ષા કરે છે, તેમના માટે આ ઘણી ખુબીની 
વાત છે કે, કુરઆન શરીફ વૈજ્ઞાનિક જાણકારી અને શોધખોળોથી સર્પણ અને 
સર્વથા સમાનતા ધરાવે છે. આવા સંજોગોમાં આ વાત તદ્દન અશકય અને 
સત્યથી વેગળી છે કે કુરઆન શરીફને હઝરત મુહમ્મદ (સલ.)ના યુગની 
કોઈ વ્યકિત લખી શકે. કુર્બાન શરીફની વિજ્ઞાનથી આટલી બધી સમાનતા 
એ વાતનુ સ્પષ્ટ પ્રમાણ છે કે, તે સંપૂર્ણપણે માનવરચિત પુસ્તક માનવાની 
જગ્યાએ ફકત ખુદાઈ સંદેશ (વહી) જ સમજવામાં આવે, સાથે જ સચ્ચાઈના 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ ૯૦ ] 





પ્રમાણપત્ર અને વૈજ્ઞાનિક વકતવ્યોને લઈ કુરઆન શરીફનું વાંચન આજના 
યુગમાં પણ માનવસમાજ માટે એક ચેલેંજ છે. આ વિશિષ્ટતા ફકત કર્આાન 
શરીફને જ પ્રાપ્ત છે. 


વાંચક બિરાદરો ! જે લોકો કુર્બાન શરીફને આકાશી પુસ્તક હોવાની 
વૈજ્ઞાનિક દલીલો જાણવા માંગે છે, તેમણે ડો. મોરિસના આ બન્નેવ પસ્તકોનં 
તટસ્થ વાંચન કરવુ જોઈએ. સાથે આ વાસ્તવિકતા પણ સ્વીકારવી રહી કે, 
કુરબાન શરીફ વિષયરૂપે વિજ્ઞાનનું પુસ્તક નથી. તે તો માનવસમાજની 
આધ્યાત્મિક (રૂહાની) સુધારણા માટે ઉતારવામાં આવ્યુ છે. 


પરંત કુરબાન શરીફ જે માન્યતાઓ, અકીદાઓ અને શ્રઘ્ધાઓ રાખવાની 
પ્રેરણા, આહવાન અને દઅવત પેશ કરે છે, તેના માટે જે પ્રકૃતિક (કુદરતી) 
અને વાસ્તવિક નિશાનીઓને દલીલરૃૂપે રજુ કરે છે, તે કુદરતી નિશાનીઓ 
પણ તેજ છે, જેનુ અધ્યયન અને તહકીક વિજ્ઞાનમાં પણ કરવામાં આવે 
છે. પ્રકૃતિ (કદરત) એ કુરબાન શરીફ અને વિજ્ઞાન બન્નેવનો વિષય છે. 
અલબત્ત વિજ્ઞાનમાં ફકત વિદ્યા અને જ્ઞાન સ્વરૂપે તેનં વર્ણન છે, જ્યારે 
કુરબાન શરીફમાં બોધ માટે વર્ણન છે. 


કુર્બાન શરીફની દલીલરૂપી નિશાનીઓનું આધૃનિક વિજ્ઞાનથી આટલુ 
બધ મળતાપણ અને સમાનતા દર્શાવે છે, કે કર્બાન શરીફ તે મહાન અલ્લાહ 
તઆલાના તરફથી ઉતારેલ કિતાબ છે, જેમને બધી જ જાહેરી અને છૂપી 
વિદ્યાઓનું સંપૂણ જ્ઞાન છે. અને જેમનુ વિશાળ જ્ઞાન ભૂતકાળ, વર્તમાનકાળ 
અને ભવિષ્યકાળની સરહદોથી ઉપરવટ છે. 


ડૉ. મોરીસના કહેવા મુજબ એક સામાન્ય અંદાજ પ્રમાણે કુર્બાન શ.ની 
૪૦ આયતોનો સબંધ ખગોળશાસ્ત્રથી છે, જેમાં આકાશ, સૂર્ય, ચંદ્ર તેમના 
ભ્રમણ, ધ્રુવ, રાત-દિવસનું લગાતાર નિયમસર આવવ-જવ, પૂર્વ અને 
પશ્ચિમનો સૂર્યોદય તથા સૂર્યાસ્તથી સબંધ, આકાશોની રચના, સૃષ્ટીની 
વિશાળતા, અંતરિક્ષ વિશેની માહિતી, ધરતી, પાણી, મહાસાગરો, ધરતીનો 
આકાર, ઉંચાણ-નીંચાણ, પહાડો, ખડકો, વરસાદ, વિજળીની ચમક, ગાજ- 





[૯૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





વીજ, છાયો તથા વનસ્પતિ જગતની માહિતી, જીવન આરંભ, વનસ્પતિની 
વૃધ્ધિ અને ઉછેરમાં નર અને માદાનું હોવ, પશુ જગતનું વર્ણન, મધમાખી, 
પક્ષીઓ, કરોડીયા, પશુઓના દૂધના વિવિધ અંશોના મિશ્રણનું વર્ણન 
(લોહી અને છાણથી શુઘ્ધ રહી), સ્ત્રીના ગર્ભાશયમાં બાળકનો તબકકા- 
વાર ઉછેર, પુરૂષના વિર્યની પ્રારંભિક માહિતી, માસિક અવસ્થાના 
નિયમો, તલાક પામેલ સ્ત્રીઓની ઈદ્દત વિશેના કાયદાઓ વગેરે આધુનિક 
વિજ્ઞાનથી વધુ નજીક છે. 


પવિત્ર કુર્‌આન શરીફ વિજ્ઞાન ઉપર જીત મેળવે છે : 
પવિત્ર કુરબાન શરીફ પોતાના સમયથી તેરસો (૧૩૦૦) વર્ષ આગળ. 
(₹#2ઝન ઝે7ડ/-રર/? ?/7૯૮૪) 

આ પ્રમાણે કેનેડા તથા ભારતના પ્રથમ ક્ષેત્રના અંગ્રેજી ન્યુઝ પેપરોના 
શિર્ષક અને હેડિંગ વાંચી આપ અચરજમાં પડી જશો, પરંત આ એક નક્કર 
હકીકત અને વાસ્તવિકતા છે. એની વિગત આમ છે કે, કેનેડાની ટોરેન્ટો 
યુનિવર્સિટીના અંગશાસ્ત્ર વિભાગના ચેરમેન તથા ત્યાંના યુનાઈટેડ ચર્ચના 
મેમ્બર ડૉ. કેથમોર જે સ્ત્રીના ગર્ભાશય અને શિશ વિષે બહોળુ જ્ઞાન ધરાવે 
છે. જેમના અભ્યાસનું તારણ ડૉ. રોર્બટ એડવર્ડ (કેમ્બ્રિજ યુનિ.ના પ્રથમ 
ટેસ્ટ ટયુબ બેબીના સર્જન)થી પણ ઘણુ મળત આવે છે. બલ્કે ડૉ. એડવડૅ 
પણ ડૉ. કેથમોરના આ તારણોને પોતાના આધૃનિક સંશોધનને આધારે સાચા 
ઠેરાવ્યા છે. 

આ બત્નેવ ડોકટરો સાથે બીજા બે ડોકટરો ડૉ. ટી. વી. એન પ્રસાદ 
અને ડૉ. માર્શલ જોન્સન આ ચારેવ કુશળ અને પ્રખ્યાત ડોકટરોને જીદ્દહની 
કીંગ અ.અઝીઝ યુનિવર્સિટી તરફથી કુર્ઓાનની અમુક આયતોની વૈજ્ઞાનિક 
પરિભાષામાં છણાવટ કરવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યુ. તેમના સમક્ષ 
ઘણી આયતોના અંગ્રેજી ભાષાંતરો રજુ કરી રિસર્ચ કરવા જણાવવામાં આવ્યુ. 


(૧) અમે ઈન્સાનને માટીના સત્વથી બનાવ્યો છે, પછી અમે તેને 
વિર્યબિંદુ બનાવીને એક સુરક્ષિત સ્થાન (ગર્ભાશય)માં રાખ્યો, પછી તે 








૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [ લ્૨] 





વિર્યબિંદુને જામેલુ લોહી બનાવ્યુ, ફરી તે જામેલા લોહીથી માંસનો લોચો 
બનાવ્યો, ફરી તે લોચા(ના અમક ભાગ)થી હાડકાં બનાવ્યા, ફરી તે હાડકાં 
ઉપર માંસ ચઢાવી દીધ, ફરી અમે (તેમાં પ્રાણ નાંખી) તેને એક નવા જ 
સ્વરૂપમાં બનાવી દીધો. તો અલ્લાહપાકની કેવી મોટી શાન છે, જે બધાથી 
બેહતર બનાવનાર છે. પોતાના રિસર્ચ અને તેહકીક બાદ ડૉ. કેથમોરે જે 
રિપોર્ટ આપ્યો તે એ છે કે, મને કુર્બઓાન શ.ના અભ્યાસે ઘણા જ અચંબામાં 
નાખી દીધો. કારણ કે ગર્ભાશયમાં વિર્યના પહોંચવાના ૨૮ દિવસ સુધીના 
વિર્ય વિકાસ બાદ તેની લંબાઈ એક મિલીલીટરના દસમા ભાગથી વધારે 
નથી હોતી. તે ફકત આધુનિક દૂરબીનથી જ જોઈ શકાય છે. અને આ વાત 
સ્વિકાર્ય છે કે સત્તરમી સદી ઈસ્વીથી પહેલા શક્ષ્મદર્શક યંત્રની શોધ થઈ 
ન હતી, પરંતુ જ્યારે મેં આ વિષયને લગતી આયતોનો અભ્યાસ કર્યો, તો 
હું ઘણો જ અચંબામાં પડી ગયો કે, કુરબાન શરીફ સાતમી સદીમાં જે 
વિશ્લેષણો કર્યા છે તે આધુનિક વૈજ્ઞાનિક સંશોધનથી એટલી હદે વધુ નજીક 
અને સચોટ તથા સચ્ચાઈવાળા છે કે મુસ્લિમો બૌધ્ધિક રીતે યકીન કરી શકે 
છે કે તે અલ્લાહપાક તરફથી ઉતરેલી કિતાબ છે. 


ડૉ. કેથમેર લખે છે કે મેં બાઈબલના નવા કરાર અને જુના કરારનું 
પણ આ વિષયે વિશ્લેષણ અને તહકીક કરી છે પરંતુ કુરબાન શરીફની 
આયતોથી તેનો કોઈ જ સબંધ નથી. 


આ ચારેય ડોકટરો સમક્ષ બીજી આયત અંગ્રેજી ભાષાંતર સાથે રજુ 
કરવામાં આવી, જેમાં સ્ત્રીના પેટના ત્રણ અંધારામાં બાળકના વિકાસનું 
વર્ણન કરવામાં આવ્યુ છે. 

(૨) તે અલ્લાહપાક તમને તમારી માતાઓના પેટ (ઉદર)માં ત્રણ 
અંધકારો દરમ્યાન એક સ્થિતિ પછી બીજી સ્થિતિ પર (તબક્કાવાર) બનાવે 
છે. એ જ અલ્લાહપાક તમારો પરવરદિગાર છે, જેની બાદશાહી છે. તેના 
સિવાય કોઈની જ બંદગી નથી, છતાં તમે કયાં અવળા (માર્ગે) જાઓ છોરર 

ડૉ. કેથમર ત્રણ અંધારા વિશે છણાવટ કરતા જણાવે છે કે, દઢ વિશ્વાસ 





[૯૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ 





સાથે સ્પષ્ટપણે કહી શકાય છે કે તેનાથી પેટની દિવાળ, ગર્ભાશયનો પડદો 
અને બચ્ચાદાનીના અંદરનો પાતળો ચામડી જેવો ભાગ, જેમાં બાળક વીટાયેલુ 
હોય છે. આ ત્રણ અંધકારમાં બાળકો વિકાસ થાય છે. 


પોતાના કુર્બાન શરીફ વિષેના મહાનિબંધમાં ડૉ. કેથમોર લખે છે કે 
મહાન વૈજ્ઞાનિક ડૉ. સ્પીલનઝીનીએ ૧ ૮મી સદીમાં પોતાના સતત પ્રયોગો 
દ્વારા સાબિત કર્યું કે સ્ત્રી અને પરૃષના યોની પ્રજનન તત્વોનં એકબીજામાં 
મિશ્રણ ન થાય ત્યાં સુધી બાળકનો જીવ વિકાસ અપ્રાપ્ત છે. 


કુર્ઓ7ાન શરીફ સ્પીલનઝીનીથી અગ્યારસો (૧૧૦૦) વર્ષ પહેલા 
મિશ્રણ વિર્યનો ઉલ્લેખ કર્યો અને બતાવ્યં કે સ્ત્રી-પરૃષના વિર્યોના મિશ્રણથી 
સંતાન પ્રાપ્તિ થાય છે. 


ડૉ. કેથમોરનું કહેવં છે કે કુરબાન શ.ની આયતો અને હઝરત મુહમ્મદ 
(સલ.)ના અમુક આદેશો ધર્મ અને વિજ્ઞાન દરમ્યાન વર્ષોથી ચાલતા સંઘર્ષ 
અને વેમનસ્ય દૂર કરવામાં ઘણા જ સહાયરૂપ પૂરવાર થઈ શકે છે. 


ભાષાઓના ઈતિહાસમાં કુર્‌આન શરીફનો અપવાદ : 


જગતની વિવિધ ભાષાઓનો ઈતિહાસ દર્શાવે છે કે કોઈ પણ ભાષાની 
ઉંમર પાંચસો વર્ષથી વધ નથી હોતી. આ અરસામાં તે એટલી બધી બદલાય 
જાય છે કે, આવતી પેઢીઓને તે ભાષા સમજવી ઘણી મુશ્કેલ થઈ જાય છે. 
દા.ત. મી. જાફરે ચાસર અને વિલિયમ સેક્સપિયર અંગ્રેજી ભાષાના મહાન 
સાહિત્યકાર તથા કવિઓ હતા. આજે નવીન અભ્યાસક્રમમાં તેમના સાહિત્ય 
ભાષાંતર કર્યા બાદ ભણાવવામાં આવે છે, કારણ કે પાંચસો-સાંતસો વર્ષના 
અંગ્રેજી શબ્દો આજના અંગ્રેજીથી ઘણા વિભિન્ન હતા, પરંત અરબી ભાષા 
બધી ભાષાઓમાં અપવાદરૂપ છે. પાછલા દોઢ હજાર વર્ષથી અરબી ભાષા 
એક જ હાલતમાં છે. તેના શબ્દો અને શૈલીમાં પ્રગતિ જરૂર થઈ છે, પરંતુ 
તે એ પ્રમાણે કે શબ્દો પોતાના પ્રારંભિક અથને બાકી રાખીને નવા અર્થોમાં 
વપરાયા છે. શબ્દોની વિશાળતામાં ઘણા બધા અર્થોનો સમાવેશ થઈ જાય 
છે. બારસો-તેરસો વર્ષ પહેલાનો અરબ પણ જો કબરમાંથી ઉઠીને આવે તો 








૦ પવિત્ર કુઓઆન સારાંશ ૦ [ ૯૪ ] 





આજના આરબોને પણ તેના શબ્દો એ જ પ્રમાણે સરળતાથી સમજમાં 
આવી જશે, જેવી રીતે તેમના યુગમાં સમજવામાં આવતા હતા. આજે 
ઈસ્લામી જગતની લાઈબ્રેરીઓ તથા બુક સ્ટોરોમાં તેરસો વર્ષની પુરાણી 
અરબી કિતાબોનું તે જ પ્રમાણે વાંચન અને વેચાણ થાય છે, જેમ હાલના 
સમયની કિતાબોનું વાંચન તથા વેચાણ થાય છે. આ કુર્ખાન શરીફનો ચમત્કાર 
છે. જાણે કુરઆન શરીફ એ અરબી ભાષાને સુરક્ષિત કરી પકડી રાખી છે. 
જેવી રીતે કુરબાન શરીફ કિયામત સધી બાકી રહેશે તેવી જ રીતે અરબી 
ભાષા જીવંત હાલતમાં બાકી રહેશે. કુરઆન શરીફ કદી પણ ક્લાસિકલ 
લિટરેચરવાળી અલ્મારીઓમાં જશે નહી, બલ્કે હમેંશા લોકો તેનો અર્થ 
સમજી પઢી શકશે. આ જ પ્રમાણે કુર્બાન શરીફ જે જ્ઞાન અને વિશ્લેષણો 
દર્શાવે છે, તે પણ હંમેશા બાકી રહેશે. સમય પ્રમાણે વેજ્ઞાનિકો તેની સચ્ચાઈના 
પરાવા રજુ કરતા રહેશે. 





[૯૫] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ પ્રથમ તરાવીહ 


ન પ્રથમ તરાવીહ _* 


આજની પ્રથમ તરાવીહમાં પ્રથમ સવા પારહ પઢવામાં આવશે, જે મોટેભાગે બીજા 
પારહના ૧/૪ એટલે કે સૂરએ બકરહની આયત નંબર-૧૭૬ ઉપર પૂરો થશે. 


સૂરએ કાતિહા 





સર્વ વખાણ અલ્લાહપાકને ક... રરર 
ક 45હડકાઈેંડડુક 
જ માટે છે, જે દરેક (જુદા જુદા) થી 
જગતનો પરવરદિગાર છે. (૧) ઉછે 


જે ઘણો કૃપાળુ (અને) મહા 422 0 હાર તિ 
દયાળુ છે. (ર) જે બદલાના દિવસ ઊઠ “ડણી ઉ હટ; 32% હક 9 
(કિયામત)નો માલિક છે. (૩) (હે છેડ કાકા ઈ.ડી છે હડ 
અલ્લાહપાક !) અમે તારી જ »&$ નિ હ્પ્ક્ો હ કક 
બંદગી કરીએ છીએ અને (દરેક ડડ ૬1 % શરદ 
કાર્યમાં) તારાથી જ મદદ ચાહીએ 

છીએ. (૪) તું અમને સીધા માર્ગે ચલાવ. (પ) તે લોકોના માર્ગ પર, જેઓ 
પર તું કૃંપાવંત થયો. (૬) તેઓના માર્ગે નહિ, જેમના પર તું ગુસ્સે થયો અને 
ન તેમના માર્ગે જેઓ અવળા માર્ગે ગયા. (૭) (આમીન.) 


કુર્‌આન શરીફની સૌથી પહેલી સૂરતનું નામ “અલ્ફાતિહા” છે. જે 
એની તિલાવત તથા વિષય બજ્ઞેવના યોગ્ય (મુનાસિબ) છે. ફાતિહાનો 
અર્થ શરૂ કરવુ છે. બીજા શબ્દોમાં આપણે તેને પ્રસ્‍તાવના કે આરંભ કહી 
શકીએ છીએ. 

આ સૂરત આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની નુબૃવ્વતના બિલ્કુલ 
પ્રારંભમાં ઉતરી છે. અમૂક રિવાયતોથી માલુમ પડે છે કે, આ સૌથી પહેલી 
સંપૂર્ણ ઉતરનાર સૂરત છે. એનાથી પહેલા અલગ-અલગ સૂરતોની અમૂક 
આયતો નાઝિલ થઈ હતી. જેમકે સૂરએ અલક, મુઝઝમ્મિલ, મુદ્સ્સિર વગેરે. 








પ્રથમ તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૯૬] 





હકીકતમાં આ સૂરત એક દુઆ છે, જે અલ્લાહપાકે દરેક તે વ્યક્તિને 
શિખવાડી છે, જે આ પવિત્ર કિતાબની તિલાવત અને વાંચન કરી રહ્યો છે. 


આ સૂરતથી પ્રારંભ કરવાનો આશય એ પણ માલૂમ પડે છે કે, જો તમો 
આ પવિત્ર કિતાબના નૂરો, બરકતો અને ઈલ્મો ઈરફાનથી ફાયદો ઉઠાવવા 
માંગતા હોય તો પહેલા પોતાના પરવરદિગાર, સર્વશક્તિમાન એક અલ્લાહ 
તઆલાથી આ હિદાયતની દુઆ માંગો. 


સામાન્ય રીતે માણસ તે જ વસ્તુની દુઆ કરે છે, જેની તલબ અને ચાહત 
તેના દિલમાં હોય છે. આ દુઆથી શરૂઆત કરી કુર્‌આન શરીફ પઢવાવાળાને 
એવો એહસાસ અને ભાન કરાવવામાં આવે છે કે, તે આ પવિત્ર કિતાબની 
તિલાવત તથા તેના અર્થને હક અને સત્યના સાચા શોધક તરીકે અત્યંત શોખ, 
ધગશ અને એકચિત્તથી પઢે. અને યકીન રાખે કે સચ્ચાઈ તથા હિદાયતનો 
અસલ સ્ત્રોત ફક્ત અને ફક્ત એક અલ્લાહપાકની જાત છે. માટે દરેક નેકી 
અને ભલાઈ માટે તેની જ સમક્ષ હાથ ફેલાવવામાં આવે. 


અલ્લાહપાકની હમ્દ (વખાણ) શા માટે ? 


માણસ જ્યારે પોતાના શરીર તથા આજુબાજુ અને ઉપર-નીચે નજર 
કરી ધ્યાનથી વિચારે છે, તો તેને એહસાસ થાય છે કે, મારો તથા આ સૃષ્ટિ 
(જમીન-આકાશ)નો માલિક એક સર્વશક્તિમાન હોવા સાથે અત્યંત કૃપાળુ 
અને દયાળુ છે. તેના અસંખ્ય એહસાનો અને ઉપકારોના બોજ નીચે તે દબાયેલો 
છે. બલ્કે તેના વગર પોતાનું તથા સૃષ્ટિનું અસ્તિત્વ બેકાર છે. 


જ્યારે તે ચાલે છે, તો તેને એહસાસ થાય છે કે, હાથ-પગ વગર તે કાંઈ 
જ કરી શકતો નથી. આંખ-કાન વગર કોઈ વસ્તુ જોઈ-સાંભળી નથી શકતો. 
મગજ વડે તે પોતાને નફો-નુકસાન કરનાર વસ્તુનો એહસાસ કરી શકે છે. 
રાત્રે થાકીને ચૂર થઈ બિસ્તરા ઉપર જઈ સુઈ જાય છે અને સવારે તાજાદમ 
થઈ ઉઠે છે. આ મીઠી નિંદરડી વગર તે માનસિક રીતે પરેશાન રહે છે. આ 
ઉંઘ અલ્લાહપાકની મહાન નેઅમત છે. તે જ્યારે પૃથ્વી ઉપર ચાલે છે, તો 
વૈજ્ઞાનિકોના કથનુસાર હજારો ભોતિક-પ્રાકૃતિક કારણો ભેગા થયા પછી જ 





[૯૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પ્રથમ તરાવીહ 





પૃથ્વી તેના ચાલવા માટે લાયક બને છે. 
સૂરએ ફાતિહાની સર્વગ્રાહિતા તથા સૌંદર્ય અને માનવજીવન પર 
તેનો પભાવ : 


કુર્‌આન શરીફની આ પહેલી સૂરત અલ્લાહપાકની આકાશી વાણીનો 
એક મૂલ્યવાન હીરો છે. જો આખી દુનિયાના બુદ્ધિવાનો, સાહિત્યકારો, મનો- 
વિજ્ઞાનીઓ, નીતિના પાઠ ભણાવનારાઓ અને આધ્યાત્મિક ગુરૂઓ એકી 
સાથે મળીને કોઈ એવુ પુસ્તક સર્જવા ચાહે, જે પ્રત્યેક માનવ વર્ગ માટે 
તેઓની આવશ્યકતા તથા ઈચ્છાઓની વિવિધતા દર્શાવવા માટે સારી રીતે 
પૂરતુ હોય અને તેના વડે તે પોતાની દિલની વાત ખુદાપાકને કહી શકે, તો 
તેઓ બધા મળીને પણ સૂરહ ફાતિહા જેવી કૃતિ રચી શકતા નથી. પોતે સ્વયં 
કુર્‌આન શરીફ કહે છે : 


“સાચે જ અમે આપને સાત આયતો આપી છે, જે વારંવાર પઢવામાં 
આવે છે. (સાથોસાથ) અમે આપને (આખું) કુર્‌આન પણ આપ્યું છે.” 

અલ્હમ્દુ લિલ્લાહ રબ્કરિલ આલમીન. અથાંત્‌ દરેક જાતના વખાણ, 
પ્રસંશા, ગુણગાન અલ્લાહપાક માટે જ છે. વાસ્તવમાં આ શબ્દ (હમ્દ) 
એટલો અર્થસભર છે કે, તેનો ભાવાનુવાદ અન્ય કોઈપણ ભાષામાં શકય 
નથી. ખુદાપાકની તારીફ કરવી એ ખુદા તઆલા સુધી પહોંચવા માટેનું સરળ 
સાધન છે. આ સાધન વડે જ એક વફાદાર-ફરમાંબરદાર બંદો પોતાની 
ઈબાદતની શરૂઆત કરી શકે છે. નમાઝની શરૂઆત પણ તેનાથી જ થાય છે. 
નમાઝ પઢનાર જાણે એવુ એઅલાન અને ઈકરાર કરી રહ્યો છે કે તે જે 
ખુદાપાકની ઈબાદત કરી રહ્યો છે, જેના વખાણ કરી રહ્યો છે, તે કોઈ વંશ 
કે કૌમ, કોઈ કુટુંબ કે જ્ઞાતિ, કોઈ દેશ કે પ્રદેશનો ખુદા નથી, બલ્કે સમગ્ર 
વિશ્વનો પાલનહાર છે. 

આ ક્રાંતિકારી અકીદો અને ભાવના તે બધી માનવસર્જીત વહેંચણીઓ 
વિરૃદ્ધ એલાને જંગ છે. જેણે સમગ્ર માનવજાત ઉપર મહા અત્યાચાર કર્યો 
છે. આમ, મુસલમાન બે વસ્તુઓની ઘોષણા કરે છે. અને આ બેની એકતા 








પ્રથમ તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૯૮] 





ઉપર જ માનવસમાજની શાંતિનો આધાર છે. અને આ બશ્ેના પાયા પર જ 
ઇસ્લામ માનવજાતના નિર્માણનું કાર્ય કરે છે. (૧) એક, સર્જક (ખુદાપાક)નું 
એક હોવું અને (૨) માનવવંશનું એક જ બાપથી અસ્તિત્વ હોવુ. મતલબ કે 
સમગ્ર માનવજાતના પિતા એક જ (આદમ) છે. અને સમગ્ર માનવજાતના 
પરમ પૂજ્ય પણ ફક્ત એક જ (અલ્લાહપાક) છે. આને કારણે પ્રત્યેક માનવી 
બીજા માનવી સાથે બેવડું સગપણ ધરાવે છે. એક આધ્યાત્મિક (રૂહાની), કે 
બધાનો પાલનહાર એક જ અલ્લાહપાક છે. અને બીજું શારીરિક, કે બધા 
માનવીઓ એક જ પિતાના સંતાનો છે. 


કુર્‌આન શરીફમાં અન્ય એક જગ્યાએ છે કે, હે લોકો ! અમે તમને 
બધાને એક પુરૂષ તથા સ્ત્રીથી બનાવ્યા છે. અને તમને વિવિધ જાતિઓ 
તથા પ્રજાતિઓમાં એટલા માટે વહેંચી દીધા છે કે, તમે એકંબીજાને ઓળખી 
શકો. (આ વહેંચણી કોઈને ઉચ્ચ તથા કોઈને શુદ્ર બનાવવા માટે નથી) 
સાચે જ તમારા પૈકી સૌથી સન્માનનીય અલ્લાહ તઆલાના મતે તે છે, જે 
અલ્લાહપાકથી સોથી વધારે ડરતો હોય. નિઃશંક, અલ્લાહપાક જાણનાર, 
ખબર રાખનાર છે. (ભૂર હુ%ૂર/૪ : ₹૭) 

ઉપરોક્ત કુર્‌આન શ.ના આદેશની છણાવટ અલ્લાહપાકના રસૂલ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે આ શબ્દોમાં કરી છે : “અલ્લાહ તઆલાએ 
અંધકારયુગ (પૂર્વ ઇસ્લામ યુગ)નો પૂર્વગ્રહ અને પૂર્વજો વિશે મારવામાં આવતી 
ડંફાશને ખત્મ કરી દીધી છે. હવે માત્ર બે જ વર્ગો છે. એક આજ્ઞાકારી (હુકમ 
માનનાર) મુસલમાન, બીજો અવજ્ઞાકારી બિનમુસ્લિમ. બધા માનવીઓ 
આદમના પુત્રો છે. અને આદમને માટીથી ઘડવામાં આવ્યા હતા. કોઈ આરબ 
બિન આરબથી ઉચ્ચ નથી. સિવાય કે તકવા-સંયમ-સંસ્કાર-અખ્લાક વડે 
ઉચ્ચતા પ્રાપ્ત કરે.'”' (જિર/કેઝ ૪2૭) 


નમાઝી સ્વંપ્રથમ અર્રહમાનિરહીમ કહી ખુદાપાકની સર્વશ્રેષ્ઠ સિફત 
(ગુણ) સિફતે રહમત (કરૂણા)ના ગુણને ધ્યાનમાં લાવે છે. આ સમયે યાદ 
કરવા માટે તેનાથી વધારે સારી ખુદાપાકની કોઈ સિફત નથી. આ એવો 





[ ૯૯ ] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ પ્રથમ તરાવીહ 





સમય છે, જ્યારે એક મુસલમાન પોતાની મજબૂરી તથા અભાવને નજર 
સમક્ષ રાખી આજીજીપૂર્વક ખુદાપાકની ઈબાદત કરી રહ્યો હોય છે, તેનાથી 
યાચના કરી રહ્યો હોય છે, પોતાના તન-મનથી ઝૂકી જઈને પોતાના ગુનાહોની 
માફી માંગી રહ્યો હોય છે. આ સમય આશા અપેક્ષાનો સમય છે, નિરાશાનો 
સમય નથી. એટલે ખુદાપાકની રહમત (કરૂણા)નો ઉલ્લેખ વધુ યોગ્ય છે. 


ત્યાર પછી તે બદલાના દિવસને યાદ કરે છે. (માલિકિ યવમિદદીન) તે 
દિવસ જેમાં અલ્લાહપાકની અસીમ-અપાર સત્તા તથા સંપૂર્ણ શક્તિ 
પ્રદર્શન પોતાની પૂરી શાનથી જાહેર થશે અને કોઈ બાદશાહ, અમીર, વઝીરને 
પણ તેના દરબારમાં ચૂંચા કરવાની હિંમત નહીં હોય. તે દિવસે કહેવામાં 
આવશે : “આજે સર્વ સત્તા કોના હાથમાં છે ?”' જવાબ મળશે ઃ “તે જ 
અલ્લાહપાકના હાથમાં, જે એક છે, આધિપત્ય-સત્તા ધરાવનાર છે.” 


આ વેળા તે પોતાના દિલમાં આખિરત (આવનારા જીવન)ના અકીદાને 
નવેસરથી જીવંત કરે છે. જે ખુદાપાકના ખૌફનો મુખ્ય સ્ત્રોત (સ્થાન) 
છે. તેનાથી મન-વચન-કર્મની દેખરેખ રાખવાની પ્રેરણા મળે છે. મનને 
લલચાવનારી અનેક વસ્તુઆથી ભરેલી દુનિયામાં મુસલમાન રહે છે એ 
સ્થિતિમાં આ આસ્થા (અકીદા)ની જેટલી વધારે જરૂરત રહે છે, તેના માટે 
કોઈ પુરાવાની જરૂર નથી. 


પછી તે અરબી ભાષામાં કહે છે (જેમાં કુર્‌આન શ. ઉતારવામાં આવ્યું 
અને જેને નમાઝની ભાષા તરીકેનું બહુમાન પ્રાત છે), તે ભારપૂર્વક તથા 
હૃદયસ્પર્શી શૈલીમાં કહે છે : “અમે તારી જ ઈબાદત કરીએ છીએ અને 
તારાથી જ મદદ માંગીએ છીએ (ઈય્યાક નઅબુદુ વઈય્યાક નસ્તઈન).'' 


જીવન વાસ્તવમાં ઈબાદત તેમજ સહાય માંગવાનું નામ છે. એક માનવી 
બીજા માનવીની પૂજા કરે અથવા તેનાથી સહાય માંગે, તો તેનાથી અનેક 
જાતના બંધનો અસ્તિત્વમાં આવે છે. પરંતુ જ્યારે આ બન્ને બાબતો (ઈબાદત 
તથા સહાય યાચના) માત્ર ખુદાપાકના હક તરીકે સ્વીકારવામાં આવે ત્યારે 
જીવનના ઘણાંખરા બંધનોથી એક માનવી આઝાદ થઈ જાય છે. આ એક 








પ્રથમ તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૦૦] 





એવો કરાર છે, જે એક મુસલમાન પોતાના પાલનહારથી રાત-દિનમાં વારંવાર 
કરે છે. એટલે એક મુસ્લિમે ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે તે શું કહી રહ્યો છે. 
નમાઝથી બહારના જીવનમાં તેને હંમેશા બે બાબતોમાં મજબૂર થવું પડે છે. 
ઝૂકવામાં અને માંગવામાં. નમાઝમાં જે કરાર કર્યો છે, નમાઝની બહાર તેની 
લાજ રાખવી જોઈએ. આમાં પોતાના દુન્યવી કામોમાં બીજાથી સહાય અને 
મદદ માંગવાની મનાઈ નથી ફરમાવી, પરંતુ તેમાં લોકોને પોતાના નફા- 
નુકસાનના સંપૂર્ણ માલિક સમજવાથી રોકવામાં આવ્યા છે, તથા અસલ 
તવજ્જુહ બંદા તરફ ન કરી ફક્ત અલ્લાહપાક તરફ કરવાનો આદેશ છે. 


પછી તે અલ્લાહપાકથી હિદાયત યાને સદમાર્ગ તરફ માર્ગદર્શનની દુઆ 
માંગે છે. (ઈહદિનસ્સિરાતલ મુસ્તકીમ) આ તે માગંદર્શન છે, જે તેની સોથી 
મોટી જરૂરિયાત છે. તે હિદાયત, જેના છીનવાય ગયા પછી કોઈ ચીજની 
કોઈ કિંમત નથી રહેતી. અને જેના મળી ગયા પછી કોઈ ચીજ નહીં મળવાનો 
અફસોસ રહેતો નથી. જેની શોધ માનવીની પ્રકૃતિ-તબીઅત-નેચર અને 
ફિતરત છે. અને જેની તમજ્ઞા માનવીના હૃદય તથા આત્મામાં ગૂંથાયેલી છે. 


પરંતુ આ હિદાયત હવામાં અધ્ધર દર્શાવી ન શકાય. તે ત્યારે જ સમજમાં 
તથા અમલમાં આવી શકે, જ્યારે તેના જીવંત વ્યવહારિક દાખલાઓ આપણી 
નજર સમક્ષ હોય. આ તે હસ્તીઓ છે, જેમને આપણે માનવ ઈતિહાસમાં 
અંબિયા, સિદ્દીકીન, શુહદા તથા સાલિહીનના નામે ઓળખીએ છીએ. 


કુર્‌આન મજીદ તથા પાછલા તમામ આકાશી ગ્રંથોએ સંદેશવાહકો, 
સત્યનિષ્ઠો, જાનની આહુતિ આપનારાઓ તથા ખુદાપાકના નેક બંદાઓના 
અનુસરણનું આહવાન કર્યું છે. તેમનાથી મુહબ્બત, સબંધ તથા પ્રેમ રાખવાની 
પ્રેરણા આપી છે. તેમના વર્ગમાં શામેલ થવાનું નિમંત્રણ પાઠવ્યુ છે. કુર્‌આન 
શરીફમાં છે : “આ તે લોકો છે, જેઓને અલ્લાહપાકે હિદાયત આપી છે. તો 
તમે પણ તેમના માર્ગે ચાલો.” (ભૂર અન્અ/% : ૯૦) સાથોસાથ કુર્‌આન 
શરીફ એવા લોકોથી સબંધ વિચ્છેદ (તોડી નાંખવા)ની માંગણી કરે છે, જે 
સીધા માર્ગથી દૂર થઈ નગુણાપણા (એહસાન ભૂલવા)ના માર્ગે ચાલવા માંડયા 





[૧૦૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પ્રથમ તરાવીહ 





છે. જેઓ બધી જ હદો પાર કરી ગયા અને ખુદાપાકના ગુસ્સાનો ભોગ 
બન્યા. અથવા ધર્મમાં મનસ્વીપણે ફેરફાર, વધારો-ઘટાડો કરી ગુમરાહ થઈ 
ગયા. કુર્‌આન શરીફમાં છે કે, ઈહ/દેન૪ /જેર/#જ જુસ્૪57*... જેનો તર્જુમો 
થાય છે (હે અમારા પાલનહાર !) આપ અમને સીધા માર્ગે ચલાવશો. એવા 
લોકોના રસ્તે જેમના પર આપે મહેર (ઈન્આમો) વરસાવી. એવા લોકોના 
રસ્તે નહીં, જેમના પર આપનો ગુસ્સો-ગઝબ-કોધ ઉતર્યો. એવા લોકોના 
રસ્તે પણ નહીં, જેઓ માર્ગ ભૂલેલા હતા. 


અહીં કુર્‌આન શરીફનો એક ખુલ્લો ચમત્કાર જોવા મળે છે. ઉપર 
દર્શાવેલા વાક્યો જેને ઘાટ અક્ષરોમાં લખવામાં આવ્યા છે, તેમાં ખ્રિસ્તીઓને 
“ગુમરાહ” કહેવામાં આવ્યા છે. આ એક એવી હકીકત છે, જેના પર 
ઈતિહાસકારોને આશ્ચર્ય થાય છે કે, એક ઉમ્મી પયગમ્બર અલયહિસ્સલામ 
વડે કરવામાં આવેલી મોટી હકીકત છે. આ એક એવી હકીકત છે, જેને 
તમામ એતિહાસિક સ્ત્રોતો પુષ્ટિ (કબૂલ) આપે છે. 


આશ્ચયની વાત છે કે, જે પવિત્ર હસ્તી (મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમ)એ આ અંગેનો ઈતિહાસ વાંચ્યો નથી, તેમની પાસે આ વિશે 
માહિતી મેળવવાના કોઈ સાધનો ન હતા, તે ખ્રિસ્તી દેશમાં ગણ્યાગાંઠ્યા 
દિવસો માટે ગયા હતા, અને થોડીક ક્ષણ માટે જ કોઈ ખ્રિસ્તીથી આપની 
મુલાકાત સાબિત થાય છે તેમના મુખેથી યહૂદીઓ માટે મગઝૂબિ અલયહિમ 
(અર્થાત્‌ જેમની ઉપર ખુદાપાક તરફથી ગુસ્સો કરવામાં આવ્યો)ના શબ્દો 
અને ખ્રિસ્તીઓ માટે “ઝાલ્લીન”' (માર્ગ ભૂલેલા લોકો)ના શબ્દો ઉચ્ચારાયા 
છે. વાસ્તવમાં આ શબ્દો અલ્લાહપાકે આપની જીભે ઉચ્ચારાવ્યા હતા. 

માત્ર આ બે શબ્દો જ કુર્‌ૂઆનના આકાશી ગ્રંથ હોવા માટે પૂરતા છે. 
ખ્રિસ્તીઓ તથા યહૂદીઓ માટે જે પરસ્પર ભિજ્ન શબ્દો પ્રયોજવામાં આવ્યા 
છે, તેનું ઉપરોક્ત બજ્ઞે કૌમોનો ઈતિહાસ અનુમોદન આપે છે. 

યહૂદીઓનો ઈતિહાસ દશવિ છે કે, સાચે જ તેઓ શાપિત (મગઝૂબિ 
અલયહિમ) હતા. તેઓએ માનવીય સમાજ પર જે નકારાત્મક અસરો 








પ્રથમ તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૦૨] 





નિપજાવી છે, અને સદીઓ સુધી માનવ ઈતિહાસમાં જે ખંડનાત્મક ભૂમિકા 
તેમણે અદા કરી છે, અને જે ષડયંત્રો રચ્યા છે, જે પ્રકારનું વિદ્રોહી માનસ 
તેમનામાં વિકસ્યુ છે, તે બધુ જોતાં તેઓ માટે “શાપિત કોમ''ના શબ્દોથી 
વધારે બીજા કોઈ શબ્દો યોગ્ય નથી. આ કુર્‌આને કરીમના મોઅજિઝા 
(ચમત્કૃતિ)નો એક જીવંત પૂરાવો છે. 


અને બીજો પૂરાવો એ કે, કુર્‌આન શરીફે ખ્રિસ્તીઓ માટે “ઝાલ્લીન''નો 
શબ્દ પ્રયોજાયો. ઝિલ્લત અથવા ગુમરાહીનો શો અર્થ છે ? આપને મુંબઈ 
જવું છે અને દિલ્હી જતી ગાડીમાં બેસી જાઓ, તેને કહેવામાં આવે છે ગુમરાહી, 
પથભ્રષ્ટતા. અને પછી એ જ ખોટા માર્ગે ચાલતા રહેવું. તેનું પરિણામ એ 
આવે છે કે, માણસ જેટલો વધુ ચાલે છે, તેટલો મંઝિલથી વધુ દૂર થતો જાય 
છે. ખ્રિસ્તમત બહુ ઝડપથી વિસ્તરી રહ્યો છે, અને હવે તો તે હવાઈજહાજની 
ઝડપે આગળ વધી રહ્યો છે. મતલબ કે તે મંઝિલ (સત્ય)થી પૂરઝડપે દૂર 
થતો જાય છે. આજની ઈસાઈયત સાચા અર્થમાં હઝરત ઈસા અલયહિસ્સલામે 
પેશ કરી હતી, તે રહી નથી. આજની ઈસાઈયત તો સેન્ટ પોલની દેણ છે. 
જેણે પોતે કટ્ટર યહૂદી હોવા છતાં ખ્રિસ્તી હોવાનો ઢોંગ કરી ખ્રિસ્તીઓને 
છેતર્યા. આ સંદર્ભમાં કુરૂઆન શરીફના મજકૂર શબ્દ પ્રયોગો તેની ચમત્કૃતિની 
સ્પષ્ટ દલીલ છે. 


કુર્‌આન શ.ના બુન્યાદી વિષયો ત્રણ છે : (૧) અકાઈદ (૨) ઈબાદતો 
(૩) જીવન ગુઝારવાના નિયમો. “અલ્હમ્દુલિલ્લાહ'થી અકીદએ તોહીદ 
અલ્લાહપાકનું સર્વ જગતોના માલિક હોવુ, કૃપાળુ-દયાળુ હોવુ તથા હિસાબ 
(કિયામત)ના દિવસનું માલિક હોવુ સાબિત થાય છે. (૨) “ઈય્યાકનઅબુદૂ 
વ ઈચય્યાક નસ્તઈન' ઈબાદત ફક્ત અલ્લાહ માટે અને મદદ પણ ફક્ત 
અલ્લાહ તઆલાથી માંગવી સાબિત થાય છે. અને “ઈહ્દિનસ્સિરાત'થી 
યહૂદીઓ-ખ્રિસ્તીઓની જીવનશૈલી છોડી પાક નબીઓની જીવનશૈલીના 
નિયમો અપનાવવાની હિદાયત માંગવામાં આવે છે. હવે આપણે પૂરા કુર્‌આન 
શરીફમાં જોઈએ છીએ તો આ ત્રણ વિષયોની જ છણાવટ માલૂમ પડે છે. 





[૧૦૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પ્રથમ તરાવીહ 





“અલ્હમ્દુ'થી અલ્લાહપાકની નેઅમતો યાદ કરવામાં આવે. “ઈય્યાક- 
નઅબુદુ'થી તોહીદ અને ઈખ્લાસની તાલીમ છે કે, અલ્લાહ તઆલા સિવાય 
કોઈની ઈબાદત નહીં કરીએ અને જય્યાક નસ્તઈન'થી અલ્લાહ તઆલા 
સિવાય કોઈથી પણ મદદ માંગવાનો ઈન્કાર કરવામાં આવ્યો છે. “ઈહ્‌દિ- 
નસ્સિરાત'થી રાહે હક્કમાં અડગતા તથા નેક લોકોની સોહબતની દુઆ અને 
“ગયરિલ્મગ્દૂબિ'થી બૂરા લોકોની સોહબત-દોસ્તીથી પનાહ માંગવાનું 
શિખવાડવામાં આવે છે. “અર-રહ્માનિરહીમ'થી અલ્લાહપાકની દયા 
ભાવના-રહમતની સિફતોનું બંદાઓ માટે ખાસ હોવાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું 
છે. “માલિકી યવમિદ્ઠીન'થી આખિરતની તેયારી કરવાની પ્રેરણા મળે છે. 
સૂરએ કાતિહા દરેક વ્યક્તિ નમાઝમાં પોતે પઢે છે, પરંતુ તેમાં અરબીના 
બહુવચનના શબ્દો જ પઢશે, એકવચનથી પઢવું જાઈઝ નથી. આ શબ્દોથી 
ઈશારો કરવામાં આવ્યો કે, આ દુઆ તથા અકીદામાં તું એકલો નથી, પૂરી 
ઉમ્મત તારી સાથે દુઆમાં શરીક છે. અને જ્યારે બધાના શરીક હોવાના 
ખ્યાલ સાથે ઈબાદત કરવામાં આવે છે, તો તેની લઝ્ઝત ઓર જ હોય છે. 


સૂરએ ફાતિહા અલ્લાહપાકે પોતે અને પોતાના બંદા વચ્ચે વહેચેલી છે. 
બજ્ઞેવના શબ્દો પણ અડધા-અડધા વહેંચાયેલા છે. ઓછા-વત્તા નથી. હદીષે 
કુદ્સીમાં ફરમાવ્યું કે, “જ્યારે મારો બંદો “અલ્હમ્દુ' પઢે છે, તો અલ્લાહપાક 
ફરમાવે છે કે, મારા બંદાએ મારા વખાણ કર્યા. પછી જ્યારે “અર-રહમાન' 
પઢે છે, તો અલ્લાહપાક ફરમાવે છે કે, મારા બંદાએ મારી તઅરીફ-પ્રશંશા 
અને રહેમનું વર્ણન કર્યું. પછી જ્યારે “માલિકી' પઢે છે, તો અલ્લાહપાક 
ફરમાવે છે કે, મારા બંદાએ મારી તાકાતનું વર્ણન કરી મારી મોટાઈ અને 
બુઝુર્ગી યાદ કરી. પછી જ્યારે બંદો જય્યાક'થી છેવટ સુધી પઢે છે, તો 
અલ્લાહપાક ફરમાવે છે કે, આ મારા અને મારા બંદા વચ્ચે છે. અને મારા 
બંદાએ જે માંગ્યું તે તેને મળશે. 

આ હદીષ શરીફથી માલૂમ પડ્યું કે, બંદો જ્યારે સૂરએ ફાતિહાની એક 
એક આયત પઢે છે, તો અલ્લાહપાક તેનો અલગ-અલગ જવાબ આપે છે. 
આનાથી વધુ બંદા માટે અલ્લાહપાકની રહમત-નજદીકીની ક્ષણ કઈ હશે કે 








પ્રથમ તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૧૦૪] 





તેને વારંવાર જવાબ મળી રહ્યા છે. અને સવાલ પણ અલ્લાહપાકનો જ 
શિખવાડેલ છે. એટલા જ માટે હઝરત ઉમર બિન અ.અઝીઝ (રહ.) સૂરએ 
ફાતિહાની એક આયત પઢીને થોભી જતા હતા. આપથી જ્યારે થોભવાનું 
કારણ પૂછવામાં આવ્યું તો આપે ફરમાવ્યું કે, હું મારા પરવર-દિગારના 
જવાબથી ફાયદો ઉઠાવવા માંગું છું. માટે જ્યારે કોઈ મુસલમાન સૂરએ 
ફાતિહા પઢતી વખતે આ એહસાસ અને ભાવના સાથે થોભશે કે તેનો 
પરવરદિગાર દરેક આયત ઉપર જવાબ આપે છે, તો તે મુહબ્બત અને 
ખૂશીમાં ઝૂમવા લાગશે અને નમાઝમાં તેને અજીબ પ્રકારનું સુકૂન અને 
શાંતિ મળશે. 


હાફિઝ ઈબ્ને કય્યિમ (રહ.) ફરમાવે છે કે, અલ્લાહપાકે ૧૦૪ કિતાબો 
ઉતારી. તેનો ખુલાસો ત્રણ કિતાબો તવરાત, ઈન્જીલ અને કુર્‌આન શરીફમાં 
ભેગો કર્યો અને આ ત્રણેવનો ખુલાસો કુર્‌આન શરીફમાં કર્યો. અને પૂરા 
કુર્‌આન શરીફનો ખુલાસો સૂરએ ફાતિહામાં કર્યો. અને સૂરએ ફાતિહાનો 
ખુલાસો “ઈય્યાક નઅબુદુ વ ઈય્યાક નસ્તઈન'માં કરી દીધો. આ આયતમાં 
અલ્લાહ તઆલાથી જ ઈબાદત અને મદદ માંગવાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. 
મુસ્લિમોએ પોતાના પ્રથમ યુગમાં ઈબાદત અને મદદ બશ્ઞેવ અલ્લાહપાકથી 
માંગી દીન અને દુન્યામાં પ્રગતિ કરી હતી. આજના મુસ્લિમો ઈબાદતમાં પણ 
પાછળ છે અને મદદ માંગવામાં પણ પાછળ છે. 


“સિરાતલ્લઝીન' આ આયતો પઢતી વખતે અંબિયાએ કિરામ અને નેક 
બંદાઓનો ખ્યાલ કરી તેમના જેવા બનવાની કોશિષ કરે અને “મગ્ઝૂબી 
અલયહિમ વલઝઝાલ્લીન' પઢતી વખતે ફિરઓન, કારૂન વગેરેનો તસવ્વૂર 
કરી તેમના જેવા બનવાથી પનાહ માંગે. તથા તેમના જેવી બુરાઈઓથી બચે. 


(૧) સૂરએ બકરહ 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ કુર્‌આન શરીફની સૌથી લાંબી સૂરત છે. જેની આયત નં. €૭ થી 
૭૩ સુધી તે ગાયનું વર્ણન છે, જેને ઝબહ કરવાનો હુકમ બની ઈસ્રાઈલ 





[૧૦૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પ્રથમ તરાવીહ 





(યહૂદીઓ)ને કરવામાં આવ્યો હતો. આ સૂરતની આયત નં. ૪૦ થી ૧૪૩ 
સુધી લગાતાર યહૂદીઓનું વર્ણન છે. આ સૂરતનું નામ સૂરએ બકરહ એટલા 
માટે છે કે, તેમાં એક જગ્યાએ “ગાય”નું વર્ણન છે. 


સૂરતોના નામો વિશે એટલુ જાણવું જરૂરી છે કે, દરેક સૂરતમાં વ્યાપક 
વિષયોનું વર્ણન છે. માટે કોઈ એક નામ આપવુ શક્ય નથી. જેથી દરેક 
સૂરતની ફક્ત ઓળખ માટે નામો આપવામાં આવ્યા છે. જેમાં આ નામ 
અથવા કિસ્સાનો ઉલ્લેખ હોય છે. આ ગાયનો કિસ્સો અલ્લાહ તઆલાના 
સંપૂર્ણ સર્વશક્તિમાન હોવાનો પુરાવો છે. કારણકે ઝબહ (વધ) કરેલી ગાયના 
શરીરનો એક ટુકડો કતલ થનાર વ્યક્તિના શરીર સાથે લગાડવાથી તે વ્યક્તિનું 
જીવંત થઈ જવુ એક ચમત્કાર છે. તેમાં પ્રદાર્થ કે પ્રકૃતિના નિયમને કોઈ 
લેવા-દેવા નથી. આ બનાવ હઝરત મૂસા (અલે.)ની સાથે બન્યો. જે આપની 
નુબૂવ્વતની દલીલ હતો. એક હેતુ નુબૂવ્વત તથા રિસાલતના ઈન્કારીઓને 
ખામોશ કરવાનો છે. 


સાથે સાથે જે લોકો મૃત્યુ બાદ આખિરત (પરલોક)નો ઈન્કાર કરે છે, 
તેનો પણ રદિયો કરવાનો છે. આ પ્રકારનો અકીદો ધરાવનાર લોકો સમજી 
જાય કે, જ્યારે ગાયના ગોશ્તનો ટુકડો લગાડવાથી મૃત્યુ પામેલ માણસ જીવંત 
થઈ શકે છે, તો પછી કિયામતના દિવસે અલ્લાહ તઆલા મૃત્યુ પામેલાને કેમ 
બીજી વખતે જીવંત નથી કરી શકતો ? સારાંશ કે, આ કિસ્સો ત્રણ વાતોની 
દલીલ છે : (૧) અલ્લાહ પાકની તૌહીદ (એકેશ્વરવાદ) અને સર્વશક્તિમાન 
હોવુ, (૨) હઝ. મૂસા અલયહિસ્સલામની નુબૂવ્વત અને રિસાલત, (૩) મૃત્યુ 
પામેલાને જીવંત કરવુ અને કિયામત કાયમ થવી. અને આ જ ત્રણ બાબતો 
કુર્‌આન શરીફના મુખ્ય હેતુઓ છે. 


આ બનાવથી એ તરફ પણ ઈશારો છે કે, અંબિયાએ કિરામ અલયહિ- 
સ્સલામની વાતો કોઈપણ જાતના વાંધા-વચકાઓ અને દલીલો કર્યા વગર 
માની લેવી જોઈએ. તેમની વાતો તથા આદેશોમાં શંકા-કુશંકા અને દલીલ- 
બાજીમાં પડવુ મુનાફિક હોવાની નિશાની છે. 








પ્રથમ તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૦૬] 





આગલી સૂરત (ફાતિહા)માં હિદાયત અને સીધા રસ્તાનું વર્ણન હતું. 
સૂરએ બકરહની શરૂઆતમાં પણ હિદાયતનું વર્ણન કરી બતાવી દીધુ કે 
“સીધો રસ્તો”' શું છે ? સીધો રસ્તો ઈમાન, તકવા અને સારા અમલો કરવાથી 
મળે છે. પછી બતાવ્યુ કે, આ નેઅમત કેવા લોકોને મળે છે ? અને કોણ 
તેનાથી વંચિત રહે છે ? 

હિદાયતના અનુસંધાનમાં માણસોના ત્રણ પ્રકારો દર્શાવવામાં આવ્યા 
છે: (૧) મુઅમિન (મુસ્લિમ), (૨) કાફિર, (૩) મુનાફિક. સૌપ્રથમ જણાવ્યું 
કે, આ કિતાબમાં શંકાને કોઈ સ્થાન નથી. હઝ. આદમ (અલે.)ની પૈદાઈશ 
(જન્મ)નો કિસ્સો વર્ણન કરી માનવીને પોતાની પૈદાઈશનો હેતુ દશવ્યો. 
“યા અય્યુહન્નાસ”થી સંબોધી કોઈ જ્ઞાતિ, જાતિ, વર્ણ કે ધર્મના ભેદભાવ 
વગર સમગ્ર માનવજાતને પોતાની ઈબાદત અને બંદગીની દઅવત આપી. 


ત્યાર બાદ તે ખાસ પ્રકારની રહમતો અને વિશિષ્ટ ઉપકારોનું વર્ણન 
કર્યું, જે ઈસ્લામ આગમન પહેલાના બે માનવ સમૂહોથી (હઝ. ઈબ્રાહીમ 
અલ.ની અવલાદ) સબંધિત છે. એક બની ઈસ્રાઈલ (યહૂદીઓ) અને બીજા 
બની ઈસ્માઈલ (અરબના રહેવાસીઓ). બની ઈસ્રાઈલની નાશુક્રી તથા 
નાફરમાનીનું વર્ણન પણ સાથે જ છે. ત્યાર બાદ કિબ્લા અને બયતુલ્લાહના 
બાંધકામનું વર્ણન કરી સ્પષ્ટ કર્યું કે, હઝરત ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામના 
કિબ્લા (મક્કા મુકર્રમહ) અને તેમના બતાવેલ સ્પષ્ટ તોહીદવાળા રસ્તાનું 
અનુકરણ કરવામાં જ “સિરાતે મુસ્તકીમ'” (સીધો રસ્તો) પ્રાત થશે. જેમને 
તમે પોતાના નબી સમજો છો, તેમણે કદી શિકક કર્યો નથી. બીજા પારાના 
શરૂમાં કિબ્લાના અહકામોનું વિગતવાર વણન કર્યું. ત્યાર બાદ સૂરતના છેવટ 
સુધી મુસ્લિમોના પ્રાયવેટ તથા સામૂહિક (પબ્લિક) જીવનના અહકામ અને 
મસ્અલાનો સિલસિલો જારી રાખ્યો. સૂરતનો પ્રારંભ હિદાયત, સિરાતે મુસ્તકીમ 
અને રહમત તથા રબૂબિય્યતથી થયો અને અંત પણ રહમત, મગફિરત તથા 
મદદની દુઆ સાથે થયો. 


આ સૂરતનો વધુ પડતો ભાગ મદીના મુનવ્વરહમાં હિજરત પછી તરત 
જ નાઝિલ થયો અને થોડો હિસ્સો ત્યાર બાદ ઉતર્યો. વ્યાજના હરામ હોવા 





[૧૦૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પ્રથમ તરાવીહ 





બાબતની જે આયતો છે, તે આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના જીવનના 
છેલ્લા દિવસોમાં ઉતરી હતી. મક્કી જીવનમાં ફક્ત દીનના બુન્યાદી અકીદાઓ 
અને દીન સ્વિકારનારાઓની અખ્લાકી કેળવણી તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં 
આવતુ હતું. પરંતુ મદીના શરીફની હિજરત બાદ જ્યારે વ્યવસ્થિત ઈસ્લામી 
હુકૂમત કાયમ કરવામાં આવી, તો હવે તેમની સમાજી, રાજકીય, આર્થિક 
અને કાનૂની રીતે તરબિયત જરૂરી હતી. માટે સૂરતના છેલ્લા ર૨ રૂફૂઅમાં 
વધુ પડતા અહકામોનું વણન છે. 


કુર્‌આન શરીફના વિષયોમાં અકાઈદ બાબતે ચર્ચા કરતાં ઉલ્લેખ કર્યો 
હતો કે, કુર્‌આન શરીફમાં ચાર પ્રકારના લોકો (મુશ્રિકો, યહૂદીઓ, ખ્રિસ્તીઓ 
તથા મુનાફિકો)ની ગલત માન્યતાઓનું ખંડન કરવામાં આવ્યુ છે. સૂરએ 
બકરહ મદીના શરીફમાં ઉતરી છે. અને મદીના શરીફમાં યહૂદીઓ તથા 
મુનાફિકોની વસ્તી વધારે હતી. માટે તેમાં યહૂદીઓ તથા મુનાફિકોનું વર્ણન 
કરવામાં આવ્યુ છે. યહૂદી કૌમ ઉપર અલ્લાહપાકના જે ઈન્આમો, 
મહેરબાનીઓ અને તેમને જે વિશિષ્ટતાઓ અર્પણ કરવામાં આવી હતી, તેનો 
તથા તેમણે આ નેઅમતોની કદર ન કરી અને તેની જગ્યાએ બદમાશી અને 
વિવિધ પ્રકારની જે શરારતો કરી, તેનું સવિસ્તર વર્ણન આ સૂરતના શરૂના 
પ્રકરણોમાં કરવામાં આવ્યુ છે. 


યહૂદીઓ-ખિસ્તીઓ અને મુસ્લિમોનો ટૂંકો ઈતિહાસ : 


હઝરત ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામના બે સાહબઝાદા (પુત્રો) હઝરત 
ઈસ્હાક અલયહિસ્સલામ અને હઝરત ઈસ્માઈલ અલયહિસ્સલામ હતા. 
જેમાં હઝરત ઈસ્માઈલ અલયહિસ્સલામ અને તેમની વાલિદહ (માતા) હઝરત 
હાજરા (રદી.) વિશે અલ્લાહ તઆલા તરફથી હઝરત ઈબ્રાહીમ અલયહિ- 
સ્સલામને હુકમ થયો કે, તેમને અરબસ્તાન (મક્કા મુકર્રમહ)ના રેતીના 
રણપ્રદેશમાં વસવાટ કરાવો. જેથી મારા પ્રથમ ઘર (બયતુલ્લાહ)ને તે તથા 
તેમની નસલ આબાદ કરે. માટે હઝરત ઈસ્માઈલ અલયહિસ્સલામ અને 
હઝરત હાજરા (રદી.) ત્યાં જ સ્થાયી થઈ ગયા. અને તેમની અવલાદ બની 








પ્રથમ તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૦૮] 





ઈસ્માઈલથી સંબોધવામાં આવી. આ લોકો અરબ કહેવાયા. અને તેમની જ 
નસલથી જનાબ નબીએ અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ અલ્લાહ 
તઆલાના અંતિમ નબી તરીકે મોકલવામાં આવ્યા. 


જ્યારે હઝરત ઈસ્હાક અલયહિસ્સલામ પોતાના વાલિદ હઝરત 
ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામ સાથે બયતુલ્મુકદ્સ (પેલેસ્ટાઈન)માં જ રહ્યા. 
અને તેમની નસલ ત્યાં જ આબાદ રહી. હઝરત ઈસ્હાક અલયહિસ્સલામની 
વફાત પછી આપના પુત્ર હઝ. યઅફૂબ અલયહિસ્સલામ નબી બનાવવામાં 
આવ્યા. આપનો લકબ ઈસ્રાઈલ હતો. જેનો અર્થ ઈબ્રાની ભાષામાં 
“અલ્લાહના બંદા'' થાય છે. આપની અવલાદને “ઈસ્રાઈલના પુત્રો” (બની 
ઈસ્રાઈલ તથા યહૂદી) કહેવામાં આવે છે. 


યહૂદીઓની કિતાબોમાં આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના વિશે 
ઘણી વિશેષ નિશાનીઓ અને આપનું અંતિમ નબી હોવાનું વર્ણન હતું. અને 
હઝરત ઈસ્હાકથી લઈ હઝરત ઈસા અલયહિસ્સલામ સુધી ચાર હજાર 
નબીઓ લગાતાર યહૂદીઓમાં જ થયા. માટે તે એવુ સમજ્યા કે, અંતિમ 
નબી પણ યહૂદીઓમાંથી જ થશે. અને તે નિશાનીઓમાં ખજૂરના બાગોવાળી 
જગ્યાએ હિજરત કરશે, એવું પણ વર્ણન હતું. માટે યહૂદીઓના અમૂક 
કબીલાઓએ આ પ્રકારની જગ્યાઓએ વસવાટ કરવા માંડયો. તેમાં જ મદીના 
મુનવ્વરહ પણ ખજૂરના બાગોવાળી જગ્યા હોવાથી તેમણે ત્યાં પણ વસવાટ 
કર્યો હતો. 

હેવે જ્યારે આપ (સલ.)ને ચાલીસ વર્ષની ઉંમરે નબી બનાવવામાં આવ્યા 
અને તેમની કિતાબોમાં દશાવેલ બધી જ નિશાનીઓ આપ (સલ.)માં મોજુદ 
હતી, તો તેમણે આપ (સલ.) ઉપર ઈમાન લાવવુ જરૂરી હતું. કારણકે તેમની 
કિતાબોમાં તથા તેમના નબીઓની વસીય્યતોમાં પણ આપ (સલ.) ઉપર 
ઈમાન લાવવાની તાકીદ હતી. અને યહૂદીઓ-ખ્રિસ્તીઓ વિશે કુર્‌આન 
શરીફમાં વર્ણન છે કે, તે નિશાનીઓને લઈ આપ (સલ.)ને એવી રીતે ઓળખે 
છે, જેમકે માં-બઆપ પોતાની અવલાદને ઓળખે છે. 





[૧૦૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પ્રથમ તરાવીહ 





પરંતુ આ નબી બની ઈસ્રાઈલની જગ્યાએ અલ્લાહપાક તરફથી બની 
ઈસ્માઈલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. અને તે ફક્ત પોતાના કુટુંબ કે કોમ 
માટે જ નહીં, બલ્કે સર્વ જગત માટે અને કિયામત સુધીની બધી જ કૌમો માટે 
મોકલવામાં આવ્યા હતા. માટે ફક્ત હસદ અને ઈષાને લઈ યહૂદીઓએ 
આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમનો વિરોધ કરવા માંડયો. 

તો સૂરએ બકરહમાં યહૂદીઓને સંબોધીને વિગતવાર વર્ણન કરવામાં 
આવ્યુ. કારણકે આરબો તો દીની (ધાર્મિક) ઈલ્મથી વંચિત (મહરૂમ) હતા. 
જ્યારે યહૂદીઓ ઉપર અલ્લાહપાકના દીની તથા દુન્યવી અપાર ઉપકારો 
હતા. હંઝરત યઅકૂબ, યુસૂફ, મૂસા, હારૂન, દાઉદ, સુલયમાન, ઈસા 
અલયહિસ્સલામ વગેરે કુલ ચાર હજાર નબીઓની દીની તઅલીમ તેમની 
પાસે હતી. એક લાંબા ગાળા સુધી તેમના કુટુંબમાં નુબૂવ્વતની સાથે સત્તા 
પણ રહી હતી. અને સમગ્ર જગતમાં તેમનું આધ્યાત્મિક તથા શૈક્ષણિક માન- 
સન્માન હતું. અને તેમના ઈમાન લાવવાથી સામાન્ય પ્રજાજનો ઉપર તેનો 
સારો અસર પડી શકે એમ હતું. માટે તેમને પોતાના ઉપકારો યાદ કરાવી 
ઈમાન લાવવાનું આમંત્રણ આપ્યુ અને દશવ્યિ કે, જો તમો ઈન્કાર કરશો તો 
તમારા કારણે ઈન્કાર કરનારા બધા જ લોકોનો ગુનોહ તમને થશે. કારણકે 
જાણ્યા છતાં ઈન્કાર કરી તમે ડબલ ગુનેહગાર થશો. 


આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના આગમન પહેલાં તમો આપની 
આતુરતાથી રાહ જોઈ લોકો સમક્ષ વખાણ કરતા હતા. પરંતુ આપના આગમન 
બાદ પોતાનું વર્ચસ્વ ઓછું થઈ જવાના ડરે આપનો વિરોધ કરવા માંડયા. 
યહૂદીઓની ગુમરાહીના મુખ્ય કારણોમાં ધનદીલતની લાલસા તથા ઘમંડી 
હોવુ હતું. માટે તેમને ધનદોલત અને મનેચ્છાઓ ઉપર કાબૂ મેળવવા સબ્ર 
(ધીરજ)ની અને ઘમંડ દૂર કરવા માટે નમાઝની તાકીદ કરવામાં આવી. 


સબ્ર અને નમાઝની મહત્વતા : 


સબ્ર અને નમાઝ અલ્લાહપાકની ઘણી મોટી ઈબાદતો છે. જેનાથી 
માનવીનું જાહેરી તથા આધ્યાત્મિક (રૂહાની) ઘડતર થાય છે. તે માણસને 








પ્રથમ તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૧૦] 





કપળા સંજોગોમાં પણ શાંતિ અર્પણ કરી ઉચ્ચ મનોબળ જાળવી રાખે છે. 
અલ્લાહપાકના નેક બંદાઓમાં આ બશ્ઞેવ ગુણો ઘણા સારી રીતે હોય છે. માટે 
કુર્‌આન શરીફમાં તેમના માટે ફરમાવ્યું કે, તેમને કોઈ ગમ અને ડર હોતો 
નથી. તેમના દિલો આત્મવિશ્વાસ અને અલ્લાહપાકના વાયદાઓ ઉપર 
ઈમાનથી ભરેલા હોય છે. જ્યારે લોકો સબ્ર અને ધીરજ છોડી આપે છે, ત્યારે 
આ બંદાઓ અલ્લાહ તઆલાની અપાર શક્તિઓને યાદ કરી લોકોને સાંત્વન 
આપે છે. યહૂદીઓ જ્યારે હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામ સાથે દરિયા 
કિનારે પહોંચી રહ્યા હતા અને પાછળ ફિરઓન (ઈજીપ્તનો રાજા)નું લશ્કર 
તેમનો પીછો કરી રહ્યુ હતું, ત્યારે યહૂદીઓએ ગભરાઈને હઝરત મૂસા 
અલયહિસ્સલામથી કહ્યું કે, હમે તો હવે જરૂર પકડાઈ જઈશું. કારણકે 
આગળ દરિયો અને પાછળ ફિરઓનનું લશ્કર છે. બચવાનો કોઈ રસ્તો 
નથી. ત્યારે સબ્ર અને નમાઝની સિફતોથી ઘડાયેલ અલ્લાહપાકના નબી 
હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામે ઘણા જ આત્મવિશ્વાસથી ફરમાવ્યું : “હરગીઝ 
નહીં ! મારી સાથે મારો પાલનહાર છે. તે જરૂર જરૂર બચાવનો રસ્તો કાઢી 
આપશે.” આ નબીનું ઈમાન અને સબ્ર તથા નમાઝની બરકતો હતી. 


હઝરત યઅકૂબ અલયહિસ્સલામ અને તેમના પુત્રો હઝરત યૂસુફ 
અલયહિસ્સલામના સમયમાં મિસ્ર (ઈજીપ્ત)માં આવીને વસ્યા હતા. હઝરત 
મૂસા અલયહિસ્સલામના સમયમાં તેમની સંખ્યા લાખોની થઈ ગઈ હતી. 
જેથી મિસરના અસલ રહેવાવાળાઓને ડર લાગ્યો કે, કદાચ આ લોકો મિસર 
ઉપર કબ્ઝો કરી લેશે. માટે યહૂદીઓ ઉપર તેમણે બહાના કાઢી અત્યાચારો 
કરવાનું શરૂ કરી દીધુ હતું. અને તેવામાં ફિરઔને એક ખ્વાબ (સ્વપ્ર) જોયું 
તો તેના વિશે જ્યોતિષીઓએ કહ્યું કે, યહૂદીઓમાં એક બાળક પેદા થશે. 
જેનાથી તારી સલ્તનત ખતમ થશે. તો તેણે હુકમ કર્યો કે, યહ્‌દીઓમાં જેટલા 
છોકરાઓ પેદા થાય તે સૌને મારી નાંખવામાં આવે. 

અલ્લાહપાકે હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામને તે જ સમયે પેદા કરી 


ફિરઔનના ઘરમાં જ આપનો ઉછેર પણ કરાવ્યો. અને છતાં તે આપનું કાંઈ 
બગાડી શક્યો નહીં. અને છેવટે તેણે આ હુકમ રદ કર્યો. આ સખ્ત સજાથી 





[૧૧૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પ્રથમ તરાવીહ 





યહૂદીઓને બચાવ્યા, જે અલ્લાહપાકની મહાન નેઅમત હતી. હઝરત મૂસા 
અલયહિસ્સલામ નબી બન્યા બાદ ફિરઔનને સમજાવતા રહ્યા. છતાં તેણે 
માન્યું નહીં અને ત્યાર બાદ અલ્લાહપાકના હુકમથી હઝરત મૂસા (અલે.) 
સિરિયા તરફ રવાના થયા. અને ઉપર દર્શાવેલ કિસ્સા પ્રમાણે સમુદ્રમાં પાણી 
ચીરીને અલ્લાહપાકે સૂકો રસ્તો બનાવી આપ્યો. હઝરત મૂસા અલયહિ- 
સ્સલામ તથા યહૂદીઓ સમુદ્ર પાર કરી ગયા. ફિરઓન તેમનો પીછો કરતા 
મધ્ય સમુદ્રમાં અલ્લાહપાક તરફથી ડુબાડી દેવામાં આવ્યો. જેને યહૂદી સામેના 
કિનારેથી જોઈ રહ્યા હતા. 


ફિરઓનની લાશ વિષે વિગતવાર વર્ણન કરતા ડૉ. મોરીસ તેની 
એતિહાસિકતા અને કુરઆન શ.ની આયતમાં જે વર્ણન છે, તેમાં સમાનતાપણુ 
દેખાડે છે. તેમણે પોતે ૧૯૭૮માં મિસરી (ઈજીપ્ત) મ્યુઝીયમમાં જઈ 
કીરઔનની મમી (શરીર)ના અલગ અલગ અવયવોના ફોટા લીધા. અને 
અંદાજે ત્રણ હજાર વર્ષ ગુજર્યા બાદ પણ તેમાં કોઈ ખાસ પરિવર્તન ન હોવા 
પર ઘણું આશ્ચર્ય અને અચંબો વ્યકત કર્યો છે. આ મમી થયેલ શરીર 
૧૮૯૮માં રાજાઓની વાડીમાં મી. ઓરીટે શોધી. ત્યાંથી તે મમીને કેરો 
લાવવામાં આવી, ત્યાર બાદ (દાન ડાત્તાં1) એલેટ સ્મીથે ૮ જુલાઈ 
૧૯૦૭માં તેના શરીર પરથી ગિલાફ ઉતાર્યા. આ બધી પ્રક્રિયા અને શરીરની 
સમીક્ષાનું પોતાના પુસ્તક “રાજાઓની મમીઓ' (1110 ર૦3/૧1 10૫10011165)નું 
૧૯૧૨માં વર્ણન કર્યું છે. ત્યારથી લઈ ૧૯૭૮ સુધી તે ટૂરીસ્ટો માટે કેરોના 
અજાયબી ઘરમાં સજાવેલી હતી. તેનું માથ અને ગળાનો ભાગ ખુલ્લો હતો. 
અને બાકીનું શરીર કપડાથી ઢાંકેલુ હત્‌. ડૉ. મોરીસની રાય અને મશ્વેરાથી 
જુન ૧૯૮૫માં એના શરીરના અવયવો ઉપર રિસર્ચ કરવામાં આવ્યુ. જેમાં 
પ્રખર અનુભવી ડૉકટરો ડૉ. એલ. મેલ્જી, ડૉ. મૃસ્તફા મન્યાલવી, પ્રો. 
સેકાલ્દી, પ્રો. મગનુ અને ડૉ. ડોરેગ્વન શામેલ હતા, ત્યાર બાદ ડૉ. મોરીસે 
આના પરિણામો વિશેની વિગતવાર જાણકારી ફ્રાન્સમાં ત્યાંની ડૉકટરી 
એકેડમીઓમાં મહાનિબંધ રૂપે રજુ કરી. આ પરિણામોની જાણ થતાં મિસરી 
(ઈજીપ્શયન) સરકારે કફીરઓનની મમી રિસર્ચ માટે ફ્રાન્સ મોકલવાનો ફેંસલો 











પ્રથમ તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૧૨] 


કર્યો અને ૨૮ સપ્ટેમ્બરના આ મમી પેરીસ મોકલવામાં આવી. 

ડૉ. મોરીસ આ વિષય સમાપ્ત કરતાં લખે છે કે, જે લોકો પવિત્ર 
આકાશી પુસ્તકોની સચ્ચાઈ માટે મોર્ડન જાણકારીની દલીલો શોધે છે, તે 
મિસરના અજાયબી ઘરના મમી સ્થળોએ જઈને કીરઓનના શરીર વિષે 
કુર્ઓાનની આયતોના એક ભવ્ય ઉદાહરણનુ પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી શકે છે. 


આ અલ્લાહપાકનું ઈન્આમ અને મહાન ઉપકાર હતો. છતાં યહૂદીઓએ 
હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામને તૂર પહાડ ઉપર અલ્લાહપાક તરફથી તવરાત 
કિતાબ આપવા માટે બોલાવવાના સમયગાળામાં એક સોનાનો વાછરડો બનાવી 
તેની પૂજા કરવાનું શરૂ કરી દીધુ. આ મહાન ગુનો હતો. છતાં અલ્લાહ 
તઆલાએ તેમનો આ ગુનોહ માફ કર્યો. અને જે પ્રમાણે ફિરઓન તથા તેના 
લશ્કરનો સામૂહિક નાસ કર્યો, તેવો અઝાબ યહૂદીઓ ઉપર ઉતાર્યો નહીં, તો 
અલ્લાહ તઆલાનો શુક્ર અને આભાર માનો. 


હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામ તૂર પહાડ ઉપરથી જ્યારે પાછા ફર્યા, તો 
સખ્ત ગુસ્સે થયા. અને જે લોકોએ વાછરડાની પૂજા કરી હતી, તેમને અલ્લાહ 
તઆલાના હુકમથી સજામાં એકબીજાને કતલ કરવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો. 
આ પ્રમાણે આપસમાં ત્રણ હજાર માણસો કતલ થઈ ગયા. પછી હઝરત મૂસા 
અલયહિસ્સલામની દુઆ અને આજીઝીથી અલ્લાહપાકે તોબા કબૂલ કરી 
અને મરનારને (શહાદત) તથા મારનારના ગુનાહ માફ કર્યા. 


હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામ તૌરાત લઈ આવ્યા તો કેટલાક શરારતી 
લોકોએ કહ્યું કે, જ્યાં સુધી હમો અલ્લાહપાકને પોતાની નજર સામે જોઈએ 
નહીં, ત્યાં સુધી તમારી ઉપર ઈમાન લાવીશું નહીં. અલ્લાહપાકે આ બેઅદબીને 
લઈ તેમના ઉપર વિજળી પાડી. જેથી તે સૌ મરી ગયા. હઝરત મૂસા (અલૈ.)એ 
દુઆ કરી કે, અલ્લાહ તઆલા ! આ લોકો મને બદનામ કરશે, કે હઝરત 
મૂસા અલયહિસ્સલામે હમારા માણસોને મારી નાંખ્યા. માટે આપ માફી આપી 
એમને સજીવન કરી આપો. તો અલ્લાહપાકે તેમને જીવંત કરી આપ્યા કે, 
કદાચ તમો ઉપકાર માનો. 





[૧૧૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પ્રથમ તરાવીહ 





એ જ પ્રમાણે ફિરઔનના ડુબ્યા બાદ યહૂદીઓને હુકમ કર્યો કે, તમારા 
અસલ વતન સિરિયા જઈ ત્યાંની “અમાલિકા” કૌમથી જિહાદ કરો. પરંતુ 
યહૂદીઓએ ત્યારે પણ બદતમીઝીથી જવાબ આપ્યો કે, મૂસા (અલયહિ- 
સ્સલામ) ! હમો જિહાદમાં જઈ શકતા નથી. નઉઝુબિલ્લાહ ! તમો અને 
તમારા ખુદાપાક જિહાદ કરવા જાઓ. 


આ બદતમીઝીની સજામાં અલ્લાહ તઆલાએ તેમને ચાલીસ વર્ષ 
સુધી સિનાઈના રણમાં ભટકતા રાખ્યા. ત્યાં પણ તેમના ઉપર ઘણા ઉપકારો 
કર્યા. ગરમીથી બચવા માટે વાદળોનો છાંયો કર્યો, ખાવા માટે મજ્ઞ અને 
સલ્વા ઉતાર્યા. 


મન્ન : સાબુદાણા જેવડા સફેદ અને મીઠા દાણા રાત્રે ઝાકળમાં વરસતા 
હતા. અને તેમના લશ્કરની આજુબાજુ તેના ઢગલા થઈ જતા હતા. દરેક 
પોતાની જરૂરત મુજબ તેને વીણી લાવતો હતો. 


સલ્વા : બટેર પક્ષી લશ્કરની આજુબાજુ હજ્જારોની સંખ્યામાં ઉતરી 
જતા હતા. અને અંધારૂ થતાં તેને પકડી લાવી ખાતા હતા. મુદ્દતો સુધી 
યહૂદીઓ આ બશ્ેવ વસ્તુ ખાતા રહ્યા. જરૂરત પુરતુ લેવાની જગ્યાએ તેનો 
સંગ્રહ કરી બગાડતા રહ્યા. 

યહૂદીઓ જંગલમાં ભટકતા ભટકતા થાક્યા તથા એક જ પ્રકારના 
ખાવાથી અકળાઈ ગયા, તો તેમણે હઝ. મૂસા અલયહિસ્સલામથી શહેરમાં 
વસવાની દરખ્વાસ્ત કરી. અલ્લાહપાકે તેમને એક શહેરમાં દાખલ થઈ તે 
ફતહ કરવાની ખુશખબરી આપી. ફરમાવ્યું કે, દાખલ થતી વખતે અલ્લાહ 
તઆલાનો આભાર માની સજદો કરશો, અને પોતાના ગુનાહોની માફી માંગશો, 
તો હમો તમારા ગુનાહ માફ કરી આપીશું. પરંતુ આ શહેર ફતેહ થયા બાદ 
તૌબા કરવાની જગ્યાએ બીજો ખોટો અર્થ વગરનો બકવાસ કરવા માંડયા 
તથા શહેરમાં જઈને પણ અલ્લાહપાકની નાફરમાની અને શિક કરવા લાગ્યા. 
તો અલ્લાહપાકે પ્લેગનો અઝાબ ઉતારી હજારોને મૌતના ઘાટ ઉતાર્યા. 


એ જ પ્રમાણે જ્યારે શહેરમાં દાખલ થતા પહેલાં જંગલમાં રઝળી રહ્યા 











પ્રથમ તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૧૪] 


હતા અને તેમને પાણીની સખત જરૂરત હતી, તો અલ્લાહપાકે હઝરત મૂસા 
અલયહિસ્સલામના મુઅજિઝા મારફતે પથ્થર ઉપર લાકડી મારવાથી પાણીના 
બાર ઝરણાં વહાવ્યા. જેથી દરેક કબીલાના લોકો પોતપોતાના ઝરણાંથી પાણી 
પીવા માંડયા. આ બનાવ ઘણી વખતે બન્યો. અને આ પ્રમાણે છ લાખ 
યહૂદીઓ માટે પાણીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. 


આ પ્રકારની સંખ્યાબંધ નેઅમતો-ઉપકારોને તેમણે ઠુકરાવ્યા. જાણી 
જોઈને હુકમોનો અનાદર કર્યો, તો પછી અલ્લાહ તઆલા તરફથી તેમની 
પાસેથી રાજ્ય કારભાર લઈ લીધો. તેમને ઈઝઝત અને માન-સન્માનની 
જગ્યાએ અભાગ્ય, મોહતાજ બનાવી દીધા. અને અળખામણા થતાં તેઓ 
અલ્લાહપાકના ગુસ્સાને પાત્ર થઈ ગયા. 


આ બધુ થવાના મહત્વના કારણોમાં તેમનો ઘમંડ, અહંકાર કરી 
અલ્લાહપાકના હુકમોનો અનાદર કરવો તથા નબીઓનું અપમાન કરવું, 
તેમને તથા તેમના અનુયાયીઓને તુચ્છ સમજવા બલ્કે તેમના ઉપદેશો અને 
નસીહતો ન માનવાની સાથે તેમને (નબીઓને) શહીદ કરી નાંખ્યા. હઝરત 
ઝકરિય્યા, હઝરત યહ્યા અને હઝરત શઅયા અલયહિસ્સલામ એમના હાથે 
શહીદ થયા. હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામને પણ ઘણા સતાવ્યા. એમના 
ઉપર વિવિધ પ્રકારના આક્ષેપો લગાડયા. 


યહૂદીઓને હુકમ હતો કે, શનિવારે માત્ર ઈબાદત (ઉપાસના) જ કરવી. 
બીજા કામોની જેમ માછલીના શિકારથી રોકવામાં આવ્યા. છતાં એમણે 
હીલા-યુક્તિથી પાણી રોકી લીધું અને નેક લોકોના સમજાવવા છતાં વાત 
ન માની, તો અલ્લાહપાકે નારાજ થઈ તેમની જાહેરી શકલ વાંદરાઓની 
જેમ કરી દીધી. 


યહૂંદીઓમાં આપસી કૌટુંબિક ઝઘડામાં એક સગાએ બીજા સગાને મારી 
નાંખ્યો અને પછી પોતે જ હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામ પાસે જઈ ખૂનીનો 
પત્તો લગાડી તેનાથી બદલો લેવાની માંગણી કરી. ખૂનીનો પત્તો લાગતો ન 
હતો, તો હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામે અલ્લાહ તઆલાની વહીની રાહ 





[૧૧૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પ્રથમ તરાવીહ 





જોઈ. અલ્લાહપાક તરફથી હુકમ આવ્યો કે, એક ગાયનો વધ (ઝુબહ) કરી 
તેનો એક ટુકડો મૃત્યુ પામેલ માણસના બદન સાથે લગાડો, તે જીવંત થઈ 
પોતાના મારનારને બતાવી આપશે. 


પરંતુ યહૂદીઓએ પોતાની આદત પ્રમાણે આ હુકમ માનવાની જગ્યાએ 
કહ્યું કે, તમો અમારી મશ્કરી કરો છો ? એનાથી મૃત્યુ પામેલ માણસ કેવી 
રીતે જીવંત થઈ પોતાના કાતિલનું નામ આપી દેશે ? હઝરત મૂસા (અલે.)એ 
ફરમાવ્યું કે, હું અલ્લાહપાકનો નબી છું. હમારૂ કામ લોકોની હિદાયત- 
માર્ગદર્શનનું છે. મશ્કરી કરવી તો બેવફૂફોનું કામ છે. 


ત્યાર બાદ ગાય વિશે વિવિધ પ્રકારના સવાલો કરતા રહ્યા. છેવટે 
ઘણી માંઘી ગાય ખરીદવી પડી. તેને કાપી મારનારના શરીર સાથે તેનો ટુકડો 
લગાડયો (માર્યો), તો અલ્લાહપાકના હુકમથી તે જીવંત થઈ ગયો. અને તેણે 
પોતાના મારનાર ભત્રીજાનું નામ લીધું કે માલની લાલચમાં તેમણે મને મારી 
નાંખ્યો. આટલું બતાવી ફરી તે મરી ગયો. એ જ પ્રમાણે અલ્લાહપાક મૃતકોને 
જીવંત કરશે. પોતાની અપાર શક્તિ અને કુદરતના આવા ઘણા નમૂના તે 
લોકોને બતાવે છે. 

અમૂક યહૂદી મુનાફિકો રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની 
તવરાતમાં વર્ણન કરેલ નિશાનીઓ કદી મુસ્લિમો સમક્ષ કહી આપતા હતા, 
તો બીજા યહૂદી તેમને આ પ્રમાણે કરવાથી રોકતા હતા કે, તમારી કિતાબની 
આ પ્રકારની સનદો તમો કેમ બીજાઓને કહી આપણી વિરૂદ્ધ ગવાહીઓ 
બતાવો છો ? તમને ખબર નથી કે કિયામતના દિવસે મુસલમાન આ દલીલો 
વડે અલ્લાહપાકની સમક્ષ આપણને જુઠ્ઠા પાડશે. 

અલ્લાહપાક ફરમાવે છે કે, આ નાદાન યહૂદીઓને એટલી ખબર નથી 
કે, અલ્લાહપાક તો ભેદની તે બધી જ વસ્તુઓ જાણે છે, જે તે લોકો છૂપાવી 
રહ્યા છે. તથા જે તે લોકો જાહેર કરે છે. તેના માટે આકાશ-પાતાળ-કાયનાત 
(બ્રહ્માંડ)ની કોઈ વસ્તુ છૂપી નથી. 

યહૂદી આલિમોની એક અખ્લાકી કમઝોરી હતી કે, તે પોતાના આર્થિક 








પ્રથમ તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૧૬] 





લાભ માટે અભણ લોકોની ઈચ્છાનુસાર ખોટા મસઅલા અને જૂઠી વાતો 
ઘડતા હતા. અમૂક વસ્તુઓનો પોતાના તરફથી વધારો કરી તેને અલ્લાહપાકનું 
કલામ કહેતા હતા. અને અમૂક વસ્તુઓ છૂપાવતા હતા. જેમકે આપ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમની નુબૂવ્વત બાબતે તૌરાતના અમૂક લખાણોને છૂપાવતા 
હતા, તો અમૂક બાબતો જૂઠી પણ લખી નાંખતા હતા. 


કુર્‌આન શરીફ યહૂદીઓના બીજા આલિમો અને દુરવેશોના વખાણ 
પણ કરે છે કે, તેઓ હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામની શરીઅત પ્રમાણે અમલ 
કરતા હતા. અને જ્યારે આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની નુબૂવ્વતની 
ખબર પડી તો પછી આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની શરીઅત ઉપર 
ઈમાન લાવ્યા. યહૂદીઓએ હઝરત ઈસા અલયહિસ્સલામને પણ જુઠાડયા 
અને તેમના ઉપર તથા તેમની પવિત્ર માતા હઝરત મરિયમ (રદી.) વિરૂદ્ધ 
પણ ખોટા આક્ષેપો ઘડયા. 


યહૂદીઓને જ્યારે આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની શરીઅત ઉપર 
ઈમાન લાવવાનું કહેવામાં આવતુ ત્યારે તે હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામની 
શરીઅત ઉપર અમલ કરવાનું બહાનું કાઢતા હતા. તો અલ્લાહપાકે ફરમાવ્યું 
કે, જ્યારે મૂસા અલયહિસ્સલામ તમને ખુલ્લા અને સ્પષ્ટ મુઅજિઝહ બતાવતા 
હતા, ત્યારે તો તમે તેનો વિરોધ કરતા હતા, વાછરડાની પૂજા તમે શરૂ કરી 
ત્યારે તમારૂ હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામ ઉપર ઈમાન ક્યાં ગયુ હતું ? 
મતલબ કે આ એક ખોટુ બહાનું છે. 


યહૂદીઓ પોતાની કિતાબ અને શરીઅત છોડી જાદુ જેવી નકામી વસ્તુઓ 
તરફ દોરવાઈ ગયા હતા. 


યહૂદીઓમાં જાદુ ફેલાવાના બે કારણો હતા : (૧) હઝરત સુલયમાન 
અલયહિસ્સલામના જમાનામાં જિનજ્ઞાત અને ઈન્સાન સાથે રહેતા હતા. તો 
કેટલાક નાલાયક જિનજ્ઞાત લોકોને ધોકો આપતા હતા કે, આ જાદુ અમોએ 
હઝરત સુલયમાન અલયહિસ્સલામથી જ શિખ્યો છે. અને જાદુથી જ તેમની 
હુંકૂમત ચાલે છે. (નઉઝુબિલ્લાહ) માટે યહૂદીઓ પણ લાલચમાં આવી 





[૧૧૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પ્રથમ તરાવીહ 





શિખવા માંડયા. અલ્લાહ તઆલાએ તેમનો રદ્દ કર્યો કે, હઝરત સુલયમાન 
અલયહિસ્સલામનું આ કામ જ નથી, બલ્કે તે તો હમારા નેક બંદા છે. તેમને 
હમે સત્તા આપી અને તેમણે પણ દુઆ કરી છે. તેમને આ હુકૂમત જાદુના 
પ્રતાપે નથી મળી. જાદુ તો કુફ્ર છે, અને નબીઓ કુફ્ર કરતા નથી. 


યહૂદીઓમાં જાદુ ફેલાવાનું બીજુ કારણ એ હતું કે, એક જમાનામાં 
ઈરાકમાં જાદુગરોનું જોર વધી ગયુ હતું. તો જાદુ અને મોઅજિઝહનો ફર્ક 
તથા ભેદ જાહેર કરવા માટે અલ્લાહ તઆલાએ હારૂત-મારૂત નામી બે 
ફરિશ્તાઓને જાદુનું જ્ઞાન આપી માનવ સ્વરૂપે મોકલ્યા હતા. તેમણે લોકોને 
જાદુ તથા મોઅજિઝહનો ફક બતાવ્યો. તથા જાદુની બુરાઈઓ વણન કરી 
તેનાથી દૂર રહેવાની આજ્ઞા આપી. છતાં અમૂક લોકો જૂઠી વાતો બનાવી 
તેમની પાસેથી જાદુ શિખતા હતા. આ ફરિશ્તાઓ તેમનાથી આ જાદુ ઉપર 
અમલ ન કરવાનો કરાર લેતા હતા. આ લોકો ત્યાર બાદ કરારભંગ કરી 
જાદુનો ખોટો ઉપયોગ કરતા હતા. આ અલ્લાહપાક તરફથી એક પરિક્ષા 
હતી. નફા-નુકસાનનો માલિક તો એક અલ્લાહપાક જ છે. જાદુ કરનાર 
કોઈને નફો કે નુકસાન પહોંચાડવાનો કોઈ અધિકાર ધરાવતો નથી. 


આ કિસ્સામાં ઈબ્રત છે કે, જે કૌમ અલ્લાહપાકંની કિતાબ અને તેના 
રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની તઅલીમ (શિક્ષણ)ને ધોકો કરી 
છોડી આપે છે, તો અલ્લાહ તઆલા તેમને જાદુ જેવી ઈમાન ખરાબ કરનાર 
બિનજરૂરી બાબતોમાં મશ્ગુલ કરી આપે છે. અને તે સારી તઅલીમથી વંચિત 
થઈ જઈ પોતાનું ઈમાન ખરાબ કરે છે. બલ્કે બીજા લોકોના ઈમાન બગાડવામાં 
ભાગીદાર થઈ પોતાની દુન્યા તથા આખિરત બરબાદ કરે છે. 


યહૂદીઓ હઝરત ઉઝેર અલયહિસ્સલામને અલ્લાહપાકના પુત્ર માનતા 
હતા. (નઉઝુબિલ્લાહ) તથા પોતાના સિવાય બીજા કોઈને જજ્ઞતના હકદાર 
સમજતા ન હતા. 


યહૂદી લોકો પોતાનો હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)ની અવલાદમાંથી હોવાનો 
દાવો કરી ઘમંડ કરતા હતા કે, બુઝુર્ગી તથા નુબ્વ્વતનો વાયદો ફક્ત યહૂદીઓ 








પ્રથમ તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૧૮] 





માટે છે. તો તેના જવાબમાં અલ્લાહપાકે ફરમાવ્યું કે, આ વાયદો હમારા 
તરફથી હઝ. ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામને થયો હતો. અર્થાત્‌ આપના બન્ઞેવ 
પુત્રોની અવલાદ માટે હતો. જેમાં હઝરત ઈસ્માઈલ અલયહિસ્સલામ અને 
તેમની અવલાદ (આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) પણ શામેલ છે. 

અને આ વાયદો એક શર્ત સાથે હતો કે, તે લોકો કુફ્ર, શિર્ક અને બૂરા 
કૃત્યો કરી ઝાલિમ ન બની ગયા હોય. માટે અત્યાર સુધી તે હઝરત ઈસ્હાકની 
અવલાદમાં રહી. પરંતુ તેમણે લગાતાર ઈન્આમોની નાકદ્રી કરી. અને એક 
ખરાબ બગડેલ કૌમમાં જે દુર્ગુણો હોય શકે છે, તે બધા જ તમારામાં આવી 
ગયા છે. માટે તમો હિદાયતને લાયક રહ્યા નથી. હવે હમારા તરફથી આ 
નુબૂવ્વતને હઝરત ઈસ્માઈલ અલયહિસ્સલામના વંશમાં કરવામાં આવી. 
પરંતુ ઇસ્લામ ધર્મ તો સદા એક રહ્યો છે. સઘળા નબીઓ અને ઉમ્મતો તેના 
ઉપર જ ચાલતી હતી. હવે એ દીન હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમ મારફતે (જે હઝરત ઈબ્રાહીમ અલૈ.ના વંશમાંથી જ છે) સમગ્ર 
માનવજગતને પહોંચાડવામાં આવ્યો છે. માટે હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)એ 
કરેલી દુઆ કે, મારી અવલાદમાંથી પણ (અમુકને નુબૂવ્વત આપશો). તો 
અલ્લાહપાકે ફરમાવ્યું કે, મારું (આ) વચન જુલ્મીઓને પહોંચશે નહી. 

હઝરત ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામના વણનમાં કઅબહ શરીફના 
બાંધકામ વગેરેની ચર્ચા કરી કઅબહની ફઝીલતો દશાવી યહૂદીઓને જાણ 
કરવામાં આવી કે, બયતુલ્મુકદ્સ તો પાછળથી બન્યુ અને કઅબહનું 
નવનિર્માણ હઝરત ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામના હાથે થયું. આ રીતે કઅબહ 
શરીફની શ્રેષ્ઠતા અને હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલે.)ના મુબારક હાથે તેનું બાંધકામ 
થવાને લઈ હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ જો બયતુલ્મુકદ્સ 
છોડી કઅબહને પોતાનો ફરીથી કિબ્લો બનાવે, તો તે પોતાના વાલિદ હઝરત 
ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામનું જ બનાવેલ છે. અને તેમની જ દુઆઓના 
ફળસ્વરૂપે અંતિમ નબી કઅબહની પાસે (મક્કા)માં જ પેદા કરવામાં આવ્યા. 
જે તે ઘરને આબાદ કરાવે. 


યહૂદીઓની કિતાબોમાં અંતિમ નબીની આ પણ નિશાની લખી હતી કે, 





[૧૧૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પ્રથમ તરાવીહ 





તે બશઞેવ કિબ્લા (બયતુલ્મુકદ્સ-કઅબહ)ના નબી હશે. અને મેઅરાજની 
રાત્રિએ બધા જ નબીઓની ઈમામત બયતુલ્મુકદ્દસમાં કરાવી દર્શાવી દીધું કે, 
હવે પૂર્વ-પશ્ચિમ બધાના આ એક જ નબી રહેશે. માટે કિબ્લા સબંધી યહૂદીઓ 
તથા મક્કાના મૂર્તિપૂજકોએ કોઈ વાંધો ઉઠાવવાની આવશ્યકતા નથી. 


આગળ વણંન કર્યું તેમ સૂરએ બકરહના છેલ્લા બાવીસ રૂફૂઅમાં 
મુસ્લિમોના સામાજિક, રાજકીય, આર્થિક અને કાનૂની અહકામોનું વર્ણન 
કરવામાં આવ્યુ છે. ઈમાન, અકાઈદ પછી સૌપ્રથમ કામ નેકીઓમાં પોતાની 
શક્તિ લગાડવાનું છે. અને તેમાં પણ મહાન નેકી મખ્લૂક (સૃષ્ટિ) પ્રત્યે દયા- 
ભલાઈ દાખવવી છે. એટલે કુર્‌આન શરીફમાં ફરમાવ્યું કે, “મહાન નેકી એ 
છે કે, જે કોઈ અલ્લાહ પર અને કિયામતના દિવસ ઉપર અને ફરિશ્તાઓ (ની 
હસ્તી) ઉપર અને (સર્વ આકાશી) કિતાબો અને સઘળા નબીઓ ઉપર ઈમાન 
લાવે. અને તે માણસ અલ્લાહપાકની મુહબ્બતને લઈ હાજતમંદ સગા-વહાલા 
અને નાદાર-યતીમો તથા મોહતાજોને અને સાધન વગરના મુસાફિરો અને 
લાચારીવશ સવાલ કરનારાઓને તથા કેદીઓ અને ગુલામોની ગરદનો 
છોડાવવામાં (આઝાદી માટે) માલ આપતો હોય અને નમાઝ કાયમ રાખતો 
હોય તેમજ ઝકાત પણ આપતો હોય અને (તે ઉપરાંત) એ લોકો જ્યારે કોઈ 
કરાર કરે તો પોતાનો કરાર પૂરો કરનારા હોય અને ગરીબાઈ તથા દુઃખમાં 
તથા રણસંગ્રામમાં ધીરજ રાખનારા હોય. આ લોકો જ સાચા છે. અને આ 
લોકો જ ખરા પરહેઝગાર (ગણવાને) લાયક છે.” 


સૂરહની શરૂઆત હુરૂફે મુકત્તઆતથી કરી આ સંદેશ આપવામાં આવ્યો 
કે કુર્‌ૂઆની જ્ઞાન-ઉલૂમથી ફાયદો ઉઠાવવા માટે પોતાને ઓછો જ્ઞાની જાણવું 
એ પેહલી સીડી છે. કલામે ઈલાહી પર યકીન-પુષ્યગી અને તેને દરેક જાતની 
શંકા-કુશંકાથી ઉંચુ-શ્રેષ્ઠ સમજવું બીજી સીડી છે. સૂરહ ફાતિહામાં જે સીધા 
માર્ગની દરખ્વાસ્ત કરી હતી, તે કુર્‌ૂઆને કરીમની શકલ (સ્વરૂપ)માં તમોને 
આપવામાં આવી છે. 


માનવજાત (ઈન્સાન)ની પેદાઈશની શરૂઆતનું વર્ણન આયત ૩૦-૩૯ 








પ્રથમ તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૧૨૦] 





સુધી ૯ આયતોમાં છે. ઈન્સાન આ ધરતી-પૃથ્વી પર અલ્લાહ તઆલાનો 
ખલીફા છે. એનું કારણ મનુષ્યનું શિક્ષણ-જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની સલાહિયત 
(લાયકાત) છે. ઈન્સાની અઝમત-ઈઝ્ઝતના કારણે ફરિશ્તાઓને ઈન્સાન 
(હઝ. આદમ અલે.) સામે ઝુકાવ્યા. અલ્લાહપાકે હઝરત આદમ (અલે.)થી 
હવ્વાની પેદાઈશ કરીને પોતાની કુદરત તરફ ઈશારો કર્યો કે, નર-માદાના 
મિલાપ વગર પણ વંશ વધારી શકું છું. એ જ પ્રમાણે હઝરત આદમ (અલે.)ને 
નર-નારીના સહાય વગર પેદા કરી પોતાની બેવડી કુદરત તરફ ઈશારો કર્યો. 


માનવીની અસલ હેસિયતને સ્પષ્ટ કરવામાં આવી કે, અલ્લાહ તઆલાએ 
તેને પોતાના ખલીફા (નાયબ)ની હેસિયતમાં પેદા કર્યો છે. અને તેને દુનિયાની 
દરેક વસ્તુ વિશે જરૂરી જ્ઞાન, સમજ અને કાબેલિયત અર્પીને તમામ સર્જનો 
ઉપર શ્રેષ્ઠતા આપી છે. આ શ્રેષ્ઠતાનો ફરિશ્તાઓ અને તેમના દ્વારા બીજા 
સર્જનોએ એકરાર કર્યો, પરંતુ શયતાને ગર્વ અને ઘમંડમાં આવીને ઈન્કાર 
કરી દીધો. એટલા માટે એ ખુદાને ત્યાં ધિક્કારને પાત્ર થયો. પછી હઝરત 
આદમ (અલે.) અને હઝ. હવ્વા (રદી.)ને જજ્ઞતમાં રાખવાનો ઉલ્લેખ છે. 
જેથી માલૂમ થાય છે કે, મૂળ જગ્યા આદમની સંતાનની આ જ છ, પરંતુ 
શયતાનના ફરેબથી વાકેફ કરવા માટે અલ્લાહ તઆલાએ હઝરત આદમ 
(અલે.) અને હઝ. હવ્વા (રદી.)ને અજમાયશ માટે એક કાર્યથી મના કર્યા. 
પરંતુ બંને શયતાનના બહેકાવાથી અલ્લાહપાકના આદેશને ભૂલાવી બેઠા 
અને એ કાર્ય કરી બેઠા, જેનાથી રોક્યા હતા. અલ્લાહપાકે શયતાન, હઝ. 
આદમ અને હઝ. હવ્વા ત્રણેયને દુનિયામાં મોકલી દીધા અને ફરમાવ્યું કે, 
અલ્લાહપાક તરફથી વારંવાર તેના રસૂલ હિદાયત (માર્ગદર્શન) લઈને આવતા 
રહેશે, જે એ હિદાયત ઉપર ચાલશે એ જ સફળ થઈને ફરીથી એ જ જગ્યાએ 
પાછા આવશે, અને જે ઈન્કાર કરશે એ શયતાનની સાથે દોઝખનું ઈંધણ 
બનાવી દેવાશે. 


હઝરત મૂસા (અલૈ.) અને તેમની કોમના અનેક મહત્વના બનાવો 
વર્ણવવામાં આવ્યા છે કે, કઈ રીતે અલ્લાહપાકે તેમને પોતાના ઈનામોથી 
નવાજ્યા. પરંતુ તેઓ વારંવાર અપકારી, ખોટી દલીલો કરનારા અને દંભી 





[૧૨૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પ્રથમ તરાવીહ 





પુરવાર થતા રહ્યા અને અલ્લાહપાકના આદેશોને વિવિધ બહાનાઓથી ટાળતા 
રહ્યા. અંતે અલ્લાહપાકે તેમને અઝાબમાં પકડી લીધા. 


અલ્લાહ તઆલા સિવાય કોઈ પણ “ઉલૂહિયત' અને ખુદાઈ ગુણો નથી 
ધરાવતો. એ જ એકલો તમામ શક્તિઓનો માલિક અને સમગ્ર ભલાઈનો 
સ્રોત છે. અને પછી સૃષ્ટિ બનાવીને ક્યાંક કોઈ ખૂણામાં બેસી નથી ગયો, 
બલ્કે તેનો વહીવટ પોતે જ ચલાવી રહ્યો છે અને જે રીતે સમગ્ર સૃષ્ટિ એક 
વ્યવસ્થિત અને પરસ્પર જોડાયેલ વ્યવસ્થાને તાબે છે, એ જ રીતે માનવોની 
હિદાયત માટે તેણે પોતાના આદેશોની એક ગોઠવણ કરી દીધી છે અને તેને 
પોતાના રસૂલો અને ગ્રંથો દ્વારા માનવો સુધી મોકલ્યા છે. અને એ એક જ 
ખુદા દરેક યુગ માટે એક ગ્રંથ, એક રસૂલ અને આદમની સંતાન તમામ 
માનવો માટે એક જ વિચારસરણી અને અમલની વ્યવસ્થા મોકલતો રહ્યો છે. 


સૂરએ બકરહની આયતોનો ખૂલાસો 


મુનાફિકોના બે ઉદાહરણો : 


તેમની હાલત તે માણસની હાલત જેવી છે કે, જેણે (અંધારી રાતે) આગ 
સળગાવી, પછી જ્યારે તે આગે તેની આસપાસની વસ્તુઓને પ્રકાશિત કરી 
દીધી તેવામાં અલ્લાહપાકે તેમનો પ્રકાશ લઈ લીધો અને તેમને અંધારામાં 
છોડી દીધા કે કાંઈ જોઈ શકતા નથી. (તેઓ) બહેરા, ગૂંગા, આંધળા છે, 
જેથી તેઓ કોઈપણ રીતે (સીધા) માર્ગ ઉપર આવશે નહિ. અથવા (એ 
મુનાફિકોનું ઉદાહરણ) આકાશથી વરસતા એવા ધોધમાર વરસાદ (માં 
ચાલનારાઓ) જેવી છે કે, જેમાં અંધકાર અને ગર્જના તથા વીજળી પણ 
હોય, (અને) તેઓ કડાકાના કારણે મૌતની બીકથી પોતાના આંગળા પોતાના 
કાનોમાં નાખી લે છે; અને અલ્લાહપાક કાફિરોને ઘેરી લેનાર છે. (૧૯) 
હમણાં જાણે વીજળીએ તેમની આંખો ઝડપી લીધી; જ્યારે તે (વીજળી) 
તેઓના ઉપર ઝબકે છે, ત્યારે તેઓ તેના પ્રકાશમાં ચાલવા માંડે છે, અને 
જ્યારે અંધારૂં થઈ ગયું કે (પાછા) થોભી ગયા અને જો અલ્લાહ ચાહત તો 
(ગર્જનાથી) તેમના કાન અને (વીજળીથી) તેમની આંખો ખૂંચવી લેત. ખરેખર, 








પ્રથમ તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૨૨] 





અલ્લાહ દરેક વસ્તુ પર શક્તિમાન છે. (૨૦) 


સૂરએ બકરહના પ્રારંભમાં અલ્લાહપાકે ત્રણ પ્રકારના લોકોનું વર્ણન 
કર્યું. પ્થમ ચાર આયતોમાં પાકા મુઅમિનોનું, ત્યાર પછી બે આયતોમાં 
પાક્કા કાફિરોનું, ત્યાર બાદ તેર આયતોમાં મુનાફિકોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યુ. 


મુનાફિકો તે સ્વાર્થી લોકો હતા, જે જાહેરમાં ઈસ્લામ સ્વિકાર કરી અંદરથી 
મુસ્લિમ સમાજને કોરી ખાવાનો પ્રયાસ કરતા હતા. 


અમૂક તે મુનાફિકો પણ હતા, જે મુસ્લિમ સમાજથી ઘેરાયેલ હોવાને 
લઈ પોતાના હિતોના રક્ષણ માટે જ પોતાને મુસ્લિમ જાહેર કરતા હતા. અને 
ગુપ્ત રીતે દુશ્મનો સાથે સંકળાયેલા હતા. 


મુનાફિકોનો એક વર્ગ તે પણ હતો, જે હજુ સુધી ઈસ્લામ અને કુફ્ર 


વચ્ચે શંકાઓમાં ઘેરાયેલો હતો. તેમને ઈસ્લામની સચ્ચાઈ વિશે પૂરેપૂરો 
વિશ્વાસ ન હતો. 


અમૂક લોકો તે હતા, જે ઈસ્લામ પ્રત્યે શ્રધ્ધા અને વિશ્વાસ તો ધરાવતા 
હતા, પરંતુ વ્યક્તિગત મહત્વકાંક્ષા, રૂઢિગત માન્યતાઓ અને અંધશ્રધ્ધા વગેરે 
છોડી ઈસ્લામી અકીદાઓ મુજબ જીવન જીવવામાં સંકોચ અનુભવતા હતા. 


આ પ્રકારના બધા જ મુતાફિકો અનેક રીતે ફસાદ મચાવી વાતાવરણ 
ગંદુ કરતા હતા. રોજ રોજ કંઈક નવી જ વાતો વહેતી કરતા. મુશ્રિકો ઇસ્લામ 
વિરૃદ્ધ જે વાતો કરતા, તેનો ખૂબ પ્રચાર કરતા હતા અને જ્યારે કંઈ કહેવામાં 
આવતુ તો કહેતા કે, હમો તો સુલેહ-સમાધાન માટે આવુ કરીએ છીએ. તેમણે 
મક્કારી કરી તો તેમની મક્કારી પ્રમાણે તેમને મુસલમાન સમજવામાં 
આવ્યા. તે એવુ સમજ્યા કે, અમે મુસલમાનોને બેવકૂફ બનાવી રહ્યા છે. 
હાલાંકે તે પોતે જ પોતાને બેવકૂફ બનાવી રહ્યા હતા. આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમને તેમની બધી જ બદમાશી અને શરારતની ખબર પડતી હતી. અને 
અલ્લાહપાકે વહી મારફતે આપને બધી જ જાણ કરી દીધી હતી. તેમાંથી ઘણી 
બાબતોની કુર્‌આન શરીફમાં ખબર પણ આપવામાં આવી છે. અને એટલા 
જ માટે તેમના વિવિધ પ્રકારો (કટ્ટર મુનાફિકો, સામન્ય મુનાફિકો) તથા 





[૧૨૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પ્રથમ તરાવીહ 





વિવિધ અમલોના હિસાબે તેમના માટે અલગ-અલગ ઉદાહરણો પણ આપવામાં 
આવ્યા. તેમને ધમકાવવામાં આવ્યા કે, દરેક વસ્તુ અલ્લાહપાકની કુદરતના 
ઘેરામાં હોવાથી તેઓની એક દિવસ પકડ જરૂરથી થશે. જ્યારે ઈમાનવાળા 
અલ્લાહપાકની રોશનીથી નૂરમાં હશે, ત્યારે એ અંધારાઓમાં ભટકતા રહેશે. 
તેમની રોશની થોડે દૂર જઈ ઓલવાઈ જશે. જેમ તેમણે જાહેરમાં ધોકો 
આપ્યો, તેમ થોડે દૂર રોશની મળશે અને પછી અચાનક ઓલવાઈ જશે. 

મુનાફિકોનું ઉદાહરણ એવુ છે, જેવી રીતે એક માણસ ઘનઘોર અંધારી 
રાતમાં જંગલમાં રસ્તો જોવા માટે આગ સળગાવે, અને જ્યારે આગ રોશન 
થઈ જાય અને રસ્તો સાફ નજર આવવા માંડે કે અલ્લાહપાક તેને બુઝાવી 
દે અને અંધારી રાતમાં તેને કાંઈ જ નજર ન આવે. આ પ્રમાણે મુનાફિકોએ 
જાહેરી ઈસ્લામ કબૂલ કરી ઇસ્લામની રોશનીથી કામ લેવાનું શરૂ જ કર્યું 
અને જાન-માલની રક્ષાનો થોડો ફાયદો ઉઠાવ્યો હતો કે, કલિમએ શહાદત 
અને નફો બધુ જ ખતમ થઈ ગયું અને મૃત્યુની સાથે જ હંમેશાના અઝાબમાં 
સપડાય ગયા. હિદાયતની રોશની જોયા બાદ કુફ્ર અને નિફાકની જાળમાં 
ફસાઈ ગયા અને એમની હાલત એવી થઈ ગઈ કે, સત્યથી દૂર હોવાને લઈ 
તે સત્ય વાત સાંભળવાને લાયક ન રહ્યા. તેમની ઝબાન હક્ક વાત કહેવાને 
લાયક ન રહી અને આંખો સાચો રસ્તો જોવાથી મહરૂમ થઈ ગઈ. એવા 
લોકોના સત્ય તરફ પાછા ફરવાની ઉમ્મીદ ઘણી ઓછી છે. મુનાફિકોના બે 
પ્રકાર હતા. અમુક તો ખૂબ દિલ ખોલીને કુકર પસંદ કરતા હતા. આ ઉદાહરણ 
તે લોકોનું છે કે, બિલ્કુલ અંધારામાં રહી જવાવાળાની જેમ હતા. 


અમૂક એવા હતા કે, તેમને ઈસ્લામના સત્ય હોવામાં કદી કદી શક 
(શંકા) રહેતો હતો. અને ઈસ્લામની ખૂબીઓ જોઈને તેમનું દિલ ઈસ્લામ 
તરફ આકપાંતુ હતું, પરંતુ મનેચ્છાઓ ઉપર કાબૂ ન રાખી શકવાને લઈ 
તેનો ઈન્કાર કરી દેતા હતા. આગલી આયતમાં તેમનું ઉદાહરણ આપવામાં 
આવે છે. 


જેવી રીતે સષ્ઠ વરસાદ અને ઘનઘોર અંધારાને લઈ રસ્તામાં અટકી 








પ્રથમ તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૨૪] 





પડે છે, અને મોકો મળતાં આગળ ચાલવા માંડે છે. એ જ પ્રમાણે મુનાફિકો 
ઇસ્લામનું નૂર અને રોશનીની દલીલો જોઈ કદી આગળ વધે છે અને કદી 
સ્વાર્થને લઈ પીછેહઠ કરે છે. વિજળીની ચમક અને કડાકા સાંભળી મૌતના 
ડરથી કાનોમાં આંગળા નાંખી દે છે કે, એ પ્રમાણે મુનાફિકો ખુદાઈ ધમકીઓ 
અને શરઈ અહકામો સાંભળીને તથા પોતાની રૂસ્વાઈ અને ઝિલ્લત તથા 
દુન્યવી મસ્લેહતો વિચારી અજીબ અસમંજસમાં રહે છે. અને પોતાની કઢંગી 
યુક્તિઓ વડે બચાવની ફિક્ર કરે છે. પરંતુ અલ્લાહપાકના અઝાબના વર્તુળથી 
તેઓ બચી શકવાના નથી. 


હઝરત આદમ અલયહિસ્સલામનો કિસ્સો : 


અલ્લાહ તઆલાએ પ્રથમ જમીન, આસમાન, ફરિશ્તા, જિજ્ઞાત પેદા 
કર્યા અને જિજ્ઞોને જમીન પર વસાવ્યા. લાંબા કાળ સુધી જમીન પર તેઓનો 
વસવાટ રહ્યો, પછી ધીમે ધીમે તેઓમાં ઈર્ષા અને અદેખાઈ હદ ઉપરાંત 
વધી પડવાથી ફસાદ અને ખૂનરેઝીઓ કરવા લાગ્યા; ત્યારે અલ્લાહપાકના 
હુકમથી કેટલાક ફરિશ્તાઓએ પૃથ્વી પર આવી ઘણાખરાને કત્લ કર્યા, અને 
બાકીનાઓને મારીને પહાડો તથા ટાપુઓમાં હાંકી કાઢ્યા. અને તે ફરિશ્તા 
પોતે જિનજ્ઞાતોની જગ્યાએ પૃથ્વી પર વસ્યા. ઈબ્લીસ જે જિન્ઞાતોમાંથી 
હતો; પરંતુ તે રડી કરગરીને તોબા કરવાથી બચી ગયો હતો, તે પણ આ 
ફરિશ્તાઓની સાથે રહેવા લાગ્યો અને ઘણી જ ઈબાદત કરતો રહ્યો. ઈલ્મના 
કારણે એને સરદારી પણ મળી. પરિણામે તેના અંદર મોટાઈ અને હુંપદનો 
રોગ પેદા થયો, તેથી સમજ્યો કે હું અલ્લાહ તઆલાની નજીક તેની સઘળી 
મખ્લૂકથી શ્રેષ્ઠ છું. 

અને (તે વખતને યાદ કરો) જ્યારે આપ (સલ.)ના પરવરદિગારે 
ફરિશ્તાઓને કહ્યું કે, અવશ્ય હું જમીનમાં એક નાયબ બનાવીશ. ફરિશ્તા 
બોલ્યા કે, શું આપ પૃથ્વી પર એવા લોકોને પેદા કરશો, જેઓ તેમાં ફસાદ 
મચાવશે તથા ખૂનરેઝીઓ કરશે ? હાલાંકે અમે આપના વખાણની તસ્બીહ 
પઢતા રહીએ છીએ, તેમજ આપની પવિત્રતાનું વણન કરતા રહીએ છીએ. 





[૧૨૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પ્રથમ તરાવીહ 





અલ્લાહ તઆલાએ કહ્યું : બેશક, (તેને બનાવવામાં) હું જે (હિકમતો) જાણું 
છું, તે તમે જાણતા નથી. (૩૦) અને આદમ (અલે.)ને (બનાવ્યા પછી 
તેમને) સર્વ વસ્તુઓનાં નામ શીખવ્યા. પછી તે વસ્તુઓ ફરિશ્તાઓની રૂબરૂ 
કરી દીધી. પછી કહ્યું : જો તમે સાચા છો, તો મને એમનાં નામ બતાવો. 
(૩૧) ફરિશ્તાઓએ અરજ કરી, તું જ (સૌ એબોથી) પાક છે, અમે તો 
એટલું જ જાણીએ છીએ, જેટલું કે તે અમને શીખવ્યું છે. ખરેખર, તું જ ઘણો 
જાણકાર અને હિકમતવાળો છે. (૩ર) અલ્લાહ તઆલાએ ફરમાવ્યું કે, હે 
આદમ (અલેૈ.) ! એમને આ સર્વ વસ્તુઓનાં નામ બતાવી દો. પછી જ્યારે 
હઝરત આદમ (અલૈ.)એ તેઓને સૌ વસ્તુઓનાં નામ બતાવ્યા, ત્યારે 
(અલ્લાહપાકે) ફરમાવ્યું કે, શું મે તમને કહ્યું ન હતું કે, હું આકાશો અને 
પૃથ્વીની સર્વ છૂપી વાતોને ખૂબ જાણું છું. વળી, તમે જે (વાત) જાહેર કરો છો 
તેમજ જે (વાત)ને છૂપાવો છો, તેને પણ ખૂબ જાણું છું. (૩૩) અને (યાદ 
કરો) જ્યારે અમે ફરિશ્તાઓને હુકમ કર્યો કે, આદમ (અલે.)ની સામે 
સિજદામાં પડી જાઓ, ત્યારે ઈબ્લીસ સિવાય સૌ સિજદામાં પડી ગયા; પણ 
તેણે કહ્યું માન્યું નહિ અને ગર્વ કર્યો અને તે કાફિરો માંહેનો થઈ ગયો. (૩૪) 
અને અમે કહ્યું : હે આદમ (અલે.) ! તમે તથા તમારા પત્ની જજ્ઞતમાં રહ્યા 
કરો અને તેમાં જ્યાંથી જે ચાહો તે તમે બન્ને ખૂબ ખાઓ. પણ આ ઝાડની 
પાસે ન જતા, નહિ તો તમે પણ તે લોકોમાં શામિલ થઈ જશો, જેઓ પોતાનું 
નુક્સાન કરનારાઓ છે. (૩૫) પછી શયતાને તે બજ્ઞેને તે (ઝાડ)થી ભૂલથાપ 
આપી, પછી તેઓ જે (અમન ચમનમાં હતા, તેમાંથી તેમને કઢાવ્યા, અને 
અમે કહ્યું, તમે નીચે પૃથ્વી પર ઉતરો, કે તમારામાંથી અમુક અમુકના દુશ્મન 
રહેશો, અને તમારા માટે પૃથ્વી પર અમુક મુદ્દત (મોત) સુધી રહેઠાણ અને 
લાભ ઉઠાવવાનું છે. (૩૯) પછી આદમ (અલૈ.)એ પોતાના પરવરદિગારથી 
(તોબાના) થોડાક શબ્દો શીખી લીધા, ત્યારે અલ્લાહ તઆલાએ તેમના ઉપર 
રહમની નજર (એટલે તોબા કબૂલ) કરી. બેશક, તે જ ઘણો માફ કરનાર 
(અને) મહા દયાળુ છે. (૩૭) અમે હુકમ કર્યો કે, આ જજ્ઞતમાંથી તમે બધા 
નીચે (પૃથ્વી ૫ર) ઉતરો. પછી જો મારા તરફથી (નબી મારફતે) તમને કોઈ 








પ્રથમ તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૨૬] 





મુ આ: ક થુ 


બોધ પહોંચે તો (તેના પર અમલ કરજો). જે કોઈ મારા બોધ પર ચાલશે, 
તો તેઓને ન કંઈ બીક હશે અને ન તેઓ દિલગીર થશે. (૩૮) પણ જે લોકો 
ઈન્કાર કરશે અને અમારા હુકમોને જૂઠાડશે, તેઓ જ દોઝખી થશે (અને) 


ન્‌ 


તેઓ તેમાં સદા રહેશે.(૩૯) 
હઝરત આદમ (અલૈ.)ના કિસ્સામાં બોધપાઠ : 


કક અલ્લાહપાકની હિકમતો, ભેદો અને મસ્લેહતો બેશુમાર છે. આ વાત 
અશક્ય છે કે, કોઈપણ મહાન હસ્તી ચાહે તે નબીઓ હોય કે ફરિશ્તાઓ 
હોય, અલ્લાહપાકના આ ભેદોને જાણી શકે. એટલા જ માટે ફરિશ્તાઓ 
સૌથી વધુ નજીક હોવા છતાં હઝરત આદમ અલયહિસ્સલામને ખલીફા 
અને નાયબ બનાવવાની હિકમત અને ભેદ સમજી ન શક્યા. અને જ્યાં 
સુધી આ કિસ્સાની સમગ્ર બાબતો તેમની સમક્ષ ન આવી, ત્યાં સુધી 
અચંબામાં જ રહ્યા. 


કફ અલ્લાહ તઆલાની રહમત-તવજ્જુહ કોઈ વસ્તુ ઉપર પડી જાય તો તે 
મોટો મરતબો અને ઉચ્ચ સ્થાન પ્રાપ્ત કરી લે છે. ઈન્સાન (હઝરત 
આદમ અલયહિસ્સ્લામ)ને જ જોઈ લઈએ કે, એક મુઠ્ઠીભર માટીનું 
પુતળુ, તેને અલ્લાહપાકે પોતાનો નાયબ (ખલીફા) બનાવ્યો. અને ત્યાર 
બાદ નુબૂવ્વત અને રિસાલતનો હોદ્દો અપણ કર્યો. પરંતુ આ બાબતો 
કોઈ આકસ્મિક નથી બનતી, બલ્કે તે વસ્તુની સલાહિય્યત પ્રમાણે 
અજીબોગરીબ હિકમતો અને મસ્લેહતોની અત્યંત બારીક વ્યવસ્થાથી 
સંકળાયેલ હોય છે. 

ઈન્સાનને ચાહે ગમે તેટલો મોટો મરતબો-સ્થાન પ્રાપ્ત થયુ, પરંતુ તેની 
જન્મજાત-પ્રાકૃતિક કમજોરી પોતાની જગ્યાએ બાકી રહે છે. જેથી કોઈ 
તેને ખુદાઈનો દરજ્જો ન આપે. હઝરત આદમ (અલૈ.)માં આ માનવીય 
અંશ બાકી હતો. જેને લઈ આટલા ઉચ્ચ સ્થાને બિરાજમાન થયા બાદ 
પણ શયતાની વસવસાનો અસર આવી ગયો. 


કક ગુનેહગાર હોવા છતાં બંદો જ્યારે સાચા દિલથી તવબા અને શરમિંદગી 





[૧૨૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પ્રથમ તરાવીહ 





બતાવે છે, તો તેના માટે રહમતનો દરવાજો બંધ થતો નથી, બલ્કે 
અલ્લાહપાક બંદાની તવબહને કબૂલ કરી તેનાથી રાજી થઈ જાય છે. 
હઝરત આદમ અલયહિસ્સલામની તવબહ કબૂલ કરી માનવજાતને 
બતાવ્યુ કે, માનવીની પ્રકૃતિ-તબીઅત ગુનોહ કરવાની તો છે, પરંતુ 
સાથે તેની માફી માંગવી, રડવું-કકલવું પણ હઝ. આદમ (અલે.)ની 
તબીઅત અને તરીકો રહ્યો છે. 


એના મુકાબલામાં ગુનોહ કરી ઘમંડ રાખવો, તકબ્બુર કરવો એ 
મોટામાં મોટી નેકી અને ઈબાદતોને પણ ધોઈ નાંખે છે. શયતાન ઘણો મોટો 
ઈબાદતગુઝાર હતો, પરંતુ અલ્લાહ તઆલાના હુકમનો અનાદર કરી બધી 
જ ઈબાદતો ખાકમાં મળી ગઈ. અને તે ફક્ત નાફરમાન જ નથી રહેતો, 
બલ્કે બીજા લોકો પાસે ગુનોહ કરાવવાનો ઝરીયો (માધ્યમ) બની જાય છે. 
શયતાનને ઘમંડની આ પણ સજા મળી કે, તેને તવબહની તૌફીક ન મળી. 
બલ્કે તેણે લોકોને ગુમરાહ કરવાની પરવાનગી માંગી. અને તેના ઘમંડની 
નહૂસતને લઈ તેને ગુનાહ કરાવવાનું માધ્યમ પણ બનાવી દેવામાં આવ્યો. 
આમાં ઘણી મોટી નસીહત છે. 


અલ્લાહ તઆલા તરફથી યહૂદીઓ ઉપર કરેલ વિવિધ ઉપકારોનું 
વણન : મહાન અત્યાચારી ફિરઓનથી છૂટકારો : 

અને (તે વખતને) પણ યાદ કરો, જ્યારે અમે તમને (તમારા વડીલોને) 
ફિરઔનના માણસોથી છૂટકારો આપ્યો, જેઓ તમને સખત શિક્ષા કરતા 
હતા, તમારા પુત્રોના ગળા કાપતા અને તમારી સ્ત્રીઓ (પુત્રીઓ)ને જીવતી 
રાખતા હતા; અને એ (બનાવ)માં તમારા પરવરદિગાર તરફથી એક મહાન 
અજમાયશ હતી. (૪૯) અને (તે ઉપકાર યાદ કરો) જ્યારે અમે તમારા 
કારણે સમુદ્રને ચીરી નાંખ્યો, ફરી અમે તમને (ડૂબી જવાથી) બચાવ્યા અને 
ફિરઔનના માણસોને ડૂબાડી દીધા, જે તમે જોઈ રહ્યા હતા. (૫૦) 


વાછરડાની પૂજા કરવાનો મહાન ગુનોહ ઃ 
અને (તે વખતને પણ યાદ કરો) જ્યારે કે અમે હઝરત મૂસા 








પ્રથમ તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૨૮] 





(અલયહિસ્સલામ)થી ચાલીસ રાતોનો વાયદો કર્યો, પછી તમે (તમારા 
બાપદાદાએ) તેમની (હઝ. મૂસા (અલયહિસ્સલામ)ની) પાછળ વાછરડાને 
(મઅબૂદ) બનાવ્યો અને તમે ઝુલ્મ પર કેડ બાંધી રાખી હતી. (૫૧) ફરી 
આ છતાં પણ અમે તમને માફ કર્યા, કે કદાચ તમે આભાર માનશો. (પર) 
અલ્લાહપાકને સગી આંખે જોવાનો આગ્રહ અને ખુદાઈ પકડ : 

અને (તે વખતને યાદ કરો;) જ્યારે તમે (એમ) કહ્યું કે, હે મૂસા 
(અલયહિસ્સલામ) ! અમે તમારા ઉપર હરગિઝ ઈમાન લાવીશું નહિ, જ્યાં 
સુધી અલ્લાહ તઆલાને અમે સામે જોઈએ નહિ, ત્યારે તમને વીજળીએ 
પકડી લીધા અને તમે (તેનું આવવું) નજરે જોઈ રહ્યા હતા. (૫૫) ફરી 
તમારા મરણ પછી અમે તમને સજીવન કરી ઉઠાવ્યા કે કદાચ તમે ઉપકાર 
માનો. (૫૬) 


વાદળોનો છાંયો અને ખાવા માટે મન્નો સલ્વા : 


અને (એ પણ ઉપકાર કર્યો કે) તમારા ઉપર અમે વાદળોનો છાંયડો 
કર્યો તેમજ તમારા ઉપર મજ્ઞ અને સલ્વા ઉતાર્યા, (અને કહ્યું) કે તે સરસ 
વસ્તુઓ ખાઓ, જે અમે તમને આપી છે, અને તેમણે (નાફરમાની કરી) 
અમારું કંઈ બગાડ્યું નહિ, બલ્કે પોતાનું જ નુકસાન કરતા રહ્યા. (૫૭) 
ટુકમોનો અનાદર કરવો તેમની આદત હતી : 

અને (તે વખતને યાદ કરો) જ્યારે અમે (તેઓને) કહ્યું, આ શહેરમાં 
દાખલ થાઓ અને તેમાં જ્યાંથી ચાહો છૂટથી ખાઓ, પણ દરવાજામાં 
(આજિઝી સાથે) ઝૂકીને દાખલ થજો અને હિત્તતુન (એટલે બખ્શી દે એમ) 
બોલતા જજો, તો અમે તમારા અપરાધો માફ કરીશું અને નેક લોકોને 
એથી પણ વધુ આપીશું. (૫૮) પછી તે જુલ્મીઓએ જે વાત તેઓને કહેવામાં 
આવી હતી, તેથી ઉલટી-વિરૂદ્ધ વાત બદલી નાખી, પછી તે જુલ્મીઓ ઉપર 
અમે આકાશથી એક આફત ઉતારી, કારણ કે તેઓ હુકમોનો અનાદર 
કરતા હતા. (૫૯) 





[૧૨૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પ્રથમ તરાવીહ 





પાણી માટે ઝરણા ફૂટી નિકળવા - હઝરત મૂસા (અલે.)નો 
મોઅજિઝઢઃ 

અને (તે વખતને યાદ કરો) જ્યારે મૂસા (અલૈ.)એ પોતાની કોમ માટે 
(અલ્લાહપાકથી) પાણી માંગ્યું ત્યારે અમે કહ્યું કે, પોતાની લાકડી પથ્થર 
ઉપર મારો, ફરી (તેમ કરતાં) તેમાંથી બાર ઝરણાં ફૂટી નીકળ્યાં, (પછી) 
દરેક ટોળાએ પોતપોતાનો ઘાટ જાણી લીધો, (અને તેમને કહેવામાં આવ્યુ કે) 
અલ્લાહપાકની રોજી ખાઓ તથા (પાણી) પીઓ અને પૃથ્વી પર ફસાદ 
મચાવનાર બની ફરશો નહિ. (૬૦) 


યહૂદીઓના કિયામત સુધી અપમાનિત થવાના કારણો : 


તેઓના ઉપર (તેમની નાશુક્રીના કારણે) ઝિલ્લત અને મોહતાજી 
નાખવામાં આવી અને તેઓ અલ્લાહપાકના ગુસ્સાને પાત્ર થઈ ગયા; એવું 
આ કારણથી થયું કે, તેઓ અલ્લાહપાકના હુંકમોને માનતા ન હતા અને 
પયગમ્બરોને નાહક કતલ કરતા હતા, (વળી) એવું આ કારણે થયું કે, તેઓ 
નાફરમાની કરતા હતા અને હદમાં રહેતા ન હતા. (૬૧) 
અલ્લાહપાકના હુકમોમાં હિલા-યુક્તિઓ શોધવી : 

અને તમે તે લોકોને સારી રીતે જાણો છો કે, જેમણે તમારામાંથી 
શનિવારના દિવસે (શરીઅતની) હદ ઓળંગી હતી, તો અમે તેઓને કહ્યું કે, 
તમે તુચ્છ વાંદરા બની જાઓ. (૬૯૫) ફરી અમે આ બનાવને તે સમયના 


લોકો માટે અને તેમના પાછળ આવનારાઓ માટે શિખામણરૂપ બનાવ્યો; 
તેમજ (અલ્લાહપાકથી) ડરનારાઓ માટે બોધરૂપ બનાવ્યો. (૬૬) 


ગાયનો કિસ્સો અને પથ્થર દિલોનું વણન : 


અને (તે સમયને પણ યાદ કરો) જ્યારે કે તમે એક માણસનું ખૂન કર્યું 
હતું. પછી (પોતપોતાને નિર્દોષ જાહેર કરવા માટે) તેને એક-બીજા પર નાખવા 
લાગ્યા, પણ તમે જે છુપાવતા હતા, તે અલ્લાહપાકને જાહેર કરવું મંજૂર 
હતું. (૭૨) જેથી અમે હુકમ કર્યો કે, તે મુરદા ઉપર તે ગાયનો એક ટુકડો 








પ્રથમ તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૩૦] 





મૂકી દો, (અને) એવી જ રીતે અલ્લાહપાક (કિયામતમાં) મુરદાઓને સજીવન 
કરશે અને અલ્લાહપાક તમને પોતાની (કુદરતની) નિશાનીઓ દેખાડે છે કે 
જેથી તમે સમજો. (૩) તે છતાંય તમારાં દિલ સખત જ રહ્યા, જાણે કે તે 
પથ્થર છે; બલ્કે તેનાથી પણ વધુ સખત છે; અને (વધુ સખત એટલા માટે 
કે) કેટલાક પથ્થરો એવા પણ હોય છે, જેમાંથી (મોટી મોટી) નહેરો ફૂટી 
નીકળે છે, અને કેટલાક એવા પણ હોય છે, જે ફાટી જાય છે, પછી તેમાંથી 
પાણી ઝરે છે, અને કેટલાક એવા પણ હોય છે, જે અલ્લાહપાકના ડરથી નીચે 
ગબડી પડે છે; અને અલ્લાહપાક તમારા કૃત્યોથી અજાણ નથી. (૭૪) 


યહૂદી આલિમો તરફથી તવરાત (જૂના કરાર)માં ફેરફાર કરેલ 
વાતોના વણનથી સામાન્ય યહુદીઓને રોકવા : 


વળી, જ્યારે (આ યહૂદીઓ) મુસલમાનોથી મળે છે, ત્યારે કહે છે કે, 
અમે ઈમાન લાવ્યા છીએ, પણ જ્યારે એકબીજાથી એકાંતમાં મળે છે, ત્યારે 
કહે છે કે, અલ્લાહપાકે જે કંઈ વાત તમારા ઉપર જાહેર કરી છે, શું તે તમે 
મુસલમાનોને કહો છો ? કે જેથી તે લોકો તમારા પરવરદિગારની રૂબરૂ તે 
વડે તમને જૂઠા પાડે, શું તમે (આવી સ્પષ્ટ વાત પણ) સમજતા નથી ? (૭૬) 
શું તેઓ એટલું પણ જાણતા નથી કે જે કંઈ તેઓ છુપાવે છે અને જે કંઈ 
જાહેર કરે છે, તેની અલ્લાહપાકને ખબર છે. (૭૭) 
ધન-દૌલત માટે તવરાતમાં ફેરકાર કરવા : 


તેમની ભારે ખરાબી છે, જેઓ પોતાના હાથે કિતાબ (તવરાત)માં ફેરફાર 
કરી લખે છે, પછી કહે છે કે આ અલ્લાહપાકના તરફથી છે. (એમ કરવાનું 
કારણ એ) કે તેના વડે જુજ-નજીવી કિંમત મેળવે; તો ધિક્કાર છે તેમના 
હાથોના લખવા પર અને ધિક્કાર છે તેમની કમાઈ પર. (૭૯) 
ઈસ્લામ ન સ્વિકારવા માટે જૃઠો દલીલોનો સહારો લેવો : 


અને જ્યારે તેઓને કહેવામાં આવે છે કે, અલ્લાહપાકે જે કંઈ ઉતાર્યું છે, 
તેને માનો. ત્યારે કહે છે કે, અમારા પર જે કંઈ ઉતર્યું છે, તેને જ અમે 





[૧૩૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પ્રથમ તરાવીહ 





માનીએ છીએ અને તેના સિવાય જે (કુર્‌આન તથા બાઈબલ-નવો કરાર) 
છે તેને માનતા નથી, હાલાંકે તે (કુર્‌આન) તો સત્ય છે, (અને) તેઓની 
પાસેવાળી કિતાબને પણ સાચી બતાવે છે; (હવે હે મુહમ્મદ સલ. !) આપ 
પૂછો કે, જો તમે ઈમાનદાર હતા, તો આગલા વખતમાં અલ્લાહપાકના 
પયગમ્બરોને કેમ કતલ કરતા હતા ? (૯૧) અને તમારી પાસે મૂસા (અલે.) 
સ્પષ્ટ દલીલો લઈને આવ્યા, ફરી તેમના (તૂર પર્વત પર) ગયા પછી તમે 
વાછરડાને પૂજ્ય બનાવ્યો અને (તેથી) તમે ઝુલમગાર છો. (૯૨) 


કિતાબ અને નબીઓની વાત ઉપર અમલ ન કરવાની સજામાં 
જાદ પાછળ લાગી જવ : 
૧૭ 9 કે 


અને તે (યહૂદી)ઓ એવા (જાદૂના) જ્ઞાનની પાછળ પડયા, જેને શયતાનો 
સુલયમાન (અલેૈ.)ના રાજ્ય (અમલ)માં કરતા હતા, અને સુલયમાન 
(અલૈ.)એ કદી નાફરમાની કરી ન હતી, પરંતુ શયતાનો જ કુફ્ર (અને જાદૂના 
ક્રામ) કરતા હતા, (તેમજ) બીજા લોકોને પણ જાદૂ શીખવતા હતા; વળી, 
તેઓ તે જ્ઞાનની પાછળ પણ પડ્યા, જે બેબીલોન (શહેર)માં હારૂત અને 
મારૂત ફરિશ્તા પર ઉતારવામાં આવ્યુ હતું; પણ તે બજ્ઞે ફરિશ્તા કોઈને (તે 
જાદૂની વાતો) બતાવતા ન હતા, જ્યાં સુધી તે બજ્ઞે પ્રથમ) એવું કહી ન દેતા 
કે અમે તો (માણસો માટે) માત્ર કસોટી જ છીએ, માટે તું કાફિર થઈશ નહિ; 
છતાં (કેટલાક) લોકો તેઓથી એવું જાદૂ શીખતા કે જેના વડે પુરૂષ અને તેની 
સ્ત્રી વચ્ચે જુદાઈ નાખે, પણ તે લોકો તે (જાદૂ) વડે અલ્લાહપાકના (તકદીર) 
હુંકમ વગર કોઈને હાનિ પહોંચાડી શકતા ન હતા; અને તે (યહૂદી)ઓ એવું 
(મંત્ર) શીખતા, જે તેઓને હાનિકારક હતું અને કંઈ લાભદાયી ન હતું. વળી, 
તેઓ એ પણ જાણતા હતા કે, જે કોઈ એવી ચીજો (એટલે જાદૂ, મંત્ર વગેરે)નો 
ખરીદાર બને, તેના માટે આખિરતમાં કંઈ જ હિસ્સો નથી, અને જે (જાદૂ 
તથા કુફ)ના બદલે તેમણે પોતાની ઝાત વેચી નાખી, તે ઘણી જ ખરાબ વસ્તુ 
છે, જો તેઓ (એને) જાણતા હોત (તો સારૂં થાત !) (૧૦૨) અને જો તેઓ 
ઈમાન લાવત અને (અલ્લાહ)નો ડર રાખત, તો અલ્લાહપાકને ત્યાં શ્રેષ્ઠ 
બદલો મેળવત. કંદાચ તેઓને (એટલી) સમજ હોત (તો ઠીક થાત) ! (૧૦૩) 








પ્રથમ તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૧૩૨] 





યહૂદીઓ તથા આરબો (મુર્લિમો) બન્નેવ હઝરત ઈબ્રાહીમ 
(અલૈ.)ની અવલાદ છે. ફક્ત યહૂદીઓ જ શામેલ નથી : 


અને હે નબી (સલ.) ! બયાન (કરો કે) જ્યારે હઝરત ઈબ્રાહીમ 
(અલૈ.)ને તેમના પરવરદિગારે કેટલીક વાતોમાં અજમાવ્યા, તો તેને સંપૂર્ણ 
રીતે બજાવી લાવ્યા, (ત્યારે) અલ્લાહપાકે ફરમાવ્યું કે, હું તમને (એના 
બદલામાં) લોકોના (દીની) સરદાર બનાવીશ. તેમણે અરજ કરી કે, અને 
મારી અવલાદમાંથી પણ (અમુકને નુબુવ્વત આપશો, તો) અલ્લાહપાકે 
ફરમાવ્યું કે, મારૂં (આ) વચન જુલ્મીઓને પહોંચશે નહિ. (૧ ૨૪) 
મક્કા મુકર્રમહમાં અલ્લાહપાકનું પ્થમ ઘર હઝરત ઈબ્રાહીમ 
(અલૈ.) અને હઝ. ઈસ્માઈલ (અલૈ.)એ બનાવ્યુ, આરબોનો 
વંશવેલો તેમનાથી જ ચાલ્યો : 


વળી, (તે સમયને પણ યાદ કરો) જ્યારે હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલે.) 
અને હઝરત ઈસ્માઈલ (અલૈ.) કઅબહની ભીંતો ચણી રહ્યા હતા. (અને આ 
દુઆ માંગતા હતા કે) હે અમારા પરવરદિગાર ! અમારા તરફથી (આ 
સેવાને) સ્વીકારી લે. ખરેખર, તું જ (દુઆનો) સાંભળનાર (અને નિય્યતોનો) 
જાણનાર છે. (૧૨૭) હે અમારા પરવરદિગાર ! વળી, (અમારી એ પણ 
દુઆ છે કે) અમે બજ્ઞેને તારા સંપૂર્ણ તાબેદાર બનાવ અને અમારા વંશમાંથી 
પણ એક એવા સમૂહને પેદા કર, જે તારા તાબેદાર હોય, તેમજ અમને 
અમારા હજ્જના કાનૂનો પણ બતાવ અને અમારા પર કુૃપાદષ્ટિ કર. ખરેખર, 
તું જ ક્ષમા કરનાર દયાળુ છે. (૧૨૮) હે અમારા પરવરદિગાર ! અને (આ 
પણ દુઆ છે કે) તે સમૂહમાં તેઓમાંથી જ એક એવા રસૂલ પણ પેદા કર, 
જે તેઓને તારી આયતો પઢીને સંભળાવતા રહે અને તેઓને કિતાબની તથા 
અક્કલમંદીની વાતો શીખવતા રહે અને તેઓને (શિક વગેરેથી) પવિત્ર કરતા 
રહે; ખરેખર, તું જ કુદરતવાન સંપૂર્ણ હિકમતવાળો છે. (૧૨૯) 


આપ (સલ.)ને બબ્ભેવ કિબ્લાના નબી હોવાનો શક્‌ : 
અને (ફરી પણ કહેવામાં આવે છે કે) જ્યાંથી પણ તમે (મુસાફરી અથે) 





[૧૩૩] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ પ્રથમ તરાવીહ 





નીકળો, તો પોતાનું મુખ (નમાઝમાં) મસ્જિદે હરામ તરફ રાખો; અને (એ 
જ પ્રમાણે હે મુસલમાનો !) તમે લોકો પણ ગષમે ત્યાં હો, પોતાનું મુખ 
(નમાઝમાં) તેની જ તરફ રાખ્યા કરો, કે જેથી (આ વિરૂદ્ધતા કરનારા) 
લોકોને તમારી સાથે વાદવિવાદ (નો મોકા) ન રહે; પરંતુ તેઓમાંથી જે લોકો 
(તદ્દન) બે ઈન્સાફ છે, તો એવા લોકોથી (જરાય) ડરો નહિ, પણ મારાથી 
ડરતા રહો. અને (આ હુકમ) એટલા માટે કે, હું મારી નેઅમતને તમારા 
ઉપર પૂર્ણ કરી દઉં. વળી, એ માટે તમે સીધો માર્ગ મેળવો. (૧૫૦) આ 
ઉપકાર પણ તેવો જ છે, જેમકે અમે તમારી વચ્ચે એક (મહાન) રસૂલ 
તમારામાંથી જ મોકલ્યા, જે તમને અમારી આયતો (હુકમો) પઢી સંભળાવે 
છે તેમજ તમને (ગુનાહોથી) પવિત્ર કરતા રહે છે અને તમને (ખુદાઈ) કિતાબ 
તથા તેના રહસ્ય શીખવે છે અને તમને એવું (લાભકારક) શિક્ષણ આપતા 
રહે છે, જેને તમે જાણતા પણ ન હતા. (૧૫૧) માટે તમે મને (બંદગીથી) 
યાદ કરો તો હું પણ તમને (ઉપકારથી) યાદ કરીશ અને (એ ઉપકાર બદલ) 
મારો શુક્ર માનો અને અપકારી ન બનો. (૧૫૨) 


આકાશ્-પાતાળની નિશાનીઓ અલ્લાહપાકની યાદ માટે છે : 


બેશક, આકાશો અને પૃથ્વીના બનાવવામાં અને રાત્રિ-દિવસના ફેરફારમાં 
તેમજ તે વહાણોમાં, જે સમુદ્રમાં લોકોની ઉપયોગી વસ્તુઓ લઈ ચાલે છે અને 
(વરસાદના) પાણીમાં, જેને અલ્લાહપાક આકાશથી વરસાવે છે, પછી તે વડે 
જમીનને તેના સૂકાઈ જવા પછી તરબોળ કરી (તેમાં લીલોતરી ઉત્પજન્ઞ કરી) 
દે છે. વળી, તેમાં દરેક પ્રકારના પ્રાણી ફેલાવી દેવામાં તેમજ પવનો (ની 
દિશાઓ, સ્થિતિઓ)ના ફેરફારમાં અને તે વાદળમાં જે આકાશ અને પૃથ્વી 
વચ્ચે (અલ્લાહ તઆલાના હુકમને) આધિન છે (તે સર્વેમાં) બુદ્ધિશાળીઓ 
માટે (અલ્લાહ તઆલાની કુદરતની ઘણી) નિશાનીઓ છે. (૧૬૯૪) 














બીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [૧૩૪] 


આજની બીજી તરાવીહમાં પ્રથમ સવા પારહ બાદથી ત્રીજા પારહના અડધા સુધી 
તિલાવત કરવામાં આવશે. 

કાલની તરાવીહમાં પઢાયેલ ભાગ તૌહીદના વિષય પર સમાપ્ત થયો 
હતો. આજની તરાવીહમાં તોહીદના જરૂરી તકાદાઓ અને માનવીય જીવનમાં 
તેમના તમામ પરિણામોને સ્પષ્ટ કરવા માટે બતાવવામાં આવ્યું છે કે, ખુદાની 
સાથે વફાદારી અને નેકીનો હક પૂર્વ અને પશ્ચિમ તરફ મોઢું કરીને નમાઝ 
પઢી લેવાથી અદા નહીં થાય, જેવું કે ગ્રંથવાળાઓ (યહુદીઓ-ખ્રિસ્તીઓ)એ 
સમજી લીધું છે. બલ્કે ઈમાનિયાત એટલે કે અકીદાઓના ખરા હોવાની 
સાથોસાથ અલ્લાહ તઆલાના માગમાં સગા-સબંધીઓ, અનાથો, મિસ્કીનો, 
મુસાફરો, કર્જદારો અને કેદીઓની મદદ કરવી, નમાઝ કાયમ કરવી અને 
ઝકાત આપવી, પરસ્પરના કરારોને પૂરા કરવા અને મુસીબતના સમયે, 
તંગીમાં, દુઃખ, બીમારીમાં અને જ્યારે ખુદા તઆલાના દુશ્મનો હુમલો કરે 
તો ધૈર્ય અને દેઢતાથી કામ લેવું. આ છે અસલ દીન, સત્ય અને તકવા 
(સંયમ). જે આવો નમૂનો કાયમ કરે તેઓ જ ખરા અર્થમાં દીનદાર, સાચા 
અને સંયમી છે. પછી આ બતાવ્યું કે, એકબીજાના જાનમાલનું આદર કરવું 
પણ નેકી અને સંયમનો ભાગ છે. આથી કાતિલ (હત્યારો) સમાજનો સૌથી 
મોટો શત્તુ છે અને તેનો કિસાસ (વળતર) સૌના માથે છે. તેમાં જ સમાજનું 
જીવન છે. એ જ રીતે અશક્તોનો હક પચાવી પાડવો અને શક્તિશાળીઓનું 
ધ્યાન રાખવું એ જુલ્મ છે. બલ્કે નિર્બળ લોકોને તેમનો હક આપવો જોઈએ 
અને અપાવવો જોઈએ. વારસાના મામલા અને વસિય્યતને પૂરી કરવી 
જોઈએ. આના પછી રોઝાઓની શ્રેષ્ઠતાનો ઉલ્લેખ થયો અને તેના આદેશો 
બતાવાયા છે. અહીં રોઝાઓનું વર્ણન, ઈબાદત, નમાઝ અને સદકહ સાથે 
નથી થયું, બલ્કે મામલાઓ સાથે કરવામાં આવ્યું છે. આનાથી જણાય છે કે 
રોઝા વાસ્તવમાં ઈમાનવાળાઓને પોતાના જીવનના મામલા ન્યાય, અહેસાન 
અને સંયમ સાથે અદા કરવાનું પ્રશિક્ષણ આપે છે અને વ્યક્તિને લાલચ, 





[૧૩૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બીજી તરાવીહ 





દુન્યાદારી, કંજુસાઈ અને આવી બીજી બુરાઈઓથી બચવાનું શીખવે છે. 
આ જ પ્રસંગે લાંચ-રુશ્વતની બુરાઈ વર્ણવાઈ અને જણાવાયું કે, હાકેમ- 
અધિકારીઓને રુશ્વતની ચાટ સૌપ્રથમ સમાજના લોકો જ લગાવે છે. 
આથી તેમને પોતાના પર કાબૂ રાખવો જોઈએ. પછી હજ્જ અને જિહાદનું 
વર્ણન કર્યું. કેમકે રોઝો ધૈર્ય શીખવે છે અને હજ્જ તથા જિહાદ પણ ધૈર્યના 
ઉચ્ચ પ્રકાર છે. 


લોકોએ રસૂલે કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ને પૂછયું કે, 
અલ્લાહ તઆલાના માર્ગમાં કેટલું ખર્ચ કરીએ ? જવાબ આપવામાં આવ્યો 
કે, પોતાની અને બાળકોની જરૂરિયાતથી વધારે જે પણ બચી જાય એ બધું 
અલ્લાહ તઆલાનું છે. અને તેના જ માર્ગમાં ખર્ચ કરી દેવું જોઈએ. પછી 
લગ્ન-વિવાહ પ્રત્યે ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું કે, સગપણ કાયમ કરવા 
(સ્થાપવા)માં દીનને મૂળ સ્થાન મળવું જોઈએ. ચાહે દીનદાર સ્ત્રી કે પુરૂષ 
(દીનદાર વિહોણાથી) દરજ્જા એટલે કાતપપડમાં નિમ્ન હોય. પછી સ્ત્રી- 
ઓની પાકી-નાપાકી અને તેમનાથી વર્તનની બાબતો બતાવાઈ. એ જ રીતે 
નિકાહ અને તલાકના આદેશો જણાવતાં કહ્યું કે, આ બધું અલ્લાહપાકની 
નક્કી કરેલી હદો છે. તેમની સુરક્ષા ઈમાનનો તકાદો છે. આ જ રીતે બાળકોને 
ધવડાવવું કે ધવડાવવાના આદેશો, પતિના મૃત્યુની ઈદ્દત અને નિકાહ કરતી 
વખતે મહેરના પ્રશ્નની ચર્ચા કરવામાં આવી. અને એ તમામ સામાજિક 
આદેશોનું સમાપન આના પર કરાયું કે, નમાઝની હિફાઝત કરો. એટલે સુધી 
કે સફર અને ભયની સ્થિતિમાં પણ “કસ્' નમાઝને છોડો નહીં. વાસ્તવમાં 
નમાઝ જ માનવીમાં ખુદા તઆલાનું સંપૂર્ણ આજ્ઞાપાલન અને નિખાલસતા 
તેમજ વફાદારીની લાગણીને ઉછેરે છે. 


વ્યાજને હરામ કરવાનું એલાન કર્યું. કારણ કે વ્યાજુ વ્યવસ્થા લોકોમાં 
દુનિયા પરસ્તી (ભોતિકવાદ) અને ધન પૂજાની ભાવના પેદા કરે છે. આથી 
જો સમાજમાં નેકીઓ (ભલાઈઓ) કેલાવવી, ખુદાતરસી અને બંદાઓની 
ઈમ્દાદની વ્યવસ્થા લાવવી હોય તો વ્યાજુ વ્યવસ્થા ખતમ કરવી પડશે. 








બીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૧૩૬] 





સૂરહને એ જ જાણીતી દુઆ ઉપર સમાપ્ત કરવામાં આવી, જે નબીએ કરીમ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને મેઅરાજની રાત્રે શિખવાડવામાં આવી 
હતી. તેમાં મગફિરતની સાથે જ કાફિરોના મુકાબલામાં મદદ ફરમાવવાની 
દુઆ પણ કરવામાં આવી છે. 


આ પછી ત્રીજી સૂરહ આલિ ઈમરાનના બે રૂકૂઅ છે. આમાં બતાવાયું 
છે કે, યહૂદી અને ખ્રિસ્તીઓએ અલ્લાહ તઆલા તરફથી અવતરિત થયેલ 
ગ્રંથોમાં મતભેદ સર્જીને મૂળ હકીકતને ગુમ કરી દીધી. હવે અલ્લાહપાકે એ 
જ ખોવાયેલ હકીકતને સ્પષ્ટ કરવા માટે કુર્‌આન ઉતાર્યું છે. જેનાથી લોકો 
મતભેદોની ભૂલ-ભૂલામણીમાંથી નીકળીને હિદાયતના ધોરી માર્ગ પર આવી 
જાય. હવે જે લોકો આ ગ્રંથનો ઈન્કાર કરી દે તેમને માટે અલ્લાહ તઆલાને 
ત્યાં ભારે અઝાબ છે. 


પછી અલ્લાહપાકે એ રૂકાવટોનો ઉલ્લેખ કર્યો, જે કુર્‌આન અને તેના 
માનનારાઓ વચ્ચે શયતાન ઉભી કરે છે. અથાત્‌ દુનિયાની દિલચસ્પીઓ, 
સ્્રીઓ, પુત્રો, સોના-ચાંદીના ઢગલા, નિશાનવાળા ઘોડા, હથિયાર અને અન્ય 
પ્રાણીઓ વગેરે. પરંતુ આ બધી દુનિયાની ક્ષણિક વસ્તુઓ છે અને તેની પાસે 
તેનાથી પણ ઘણી સારી વસ્તુઓ અને ઠેકાણું છે. જે લોકો તકવા (સંયમ) 
અપનાવશે, તેમના માટે જજ્ઞતો અને ખુદાની પ્રસજ્ઞતા છે. આ એ લોકો છે, 
જેઓ સબ્ર (ધૈર્ય) કરનારા, સાચા આજ્ઞાપાલક, ખુદાપાકના માર્ગમાં ખર્ચ 
કરનારા અને સવારના તડકામાં પોતાના રબથી મગફિરતની દુઆઓ કરનારા 
છે. રહી ગયા કાફિર, તો તેઓ દુનિયાની ધનસંપત્તિ, ઓલાદ અને શાન- 
શોકત વગેરે તેમને ખુદાપાકની પકડથી બચાવી નહી શકે. તેમની હાલત એ 
જ થશે, જે તેમનાથી પહેલાં ફિરઔન અને તેની કોમની થઈ. આ હકીકતનો 
પુરાવો તમને બદ્રના મેદાનમાં મળી ચૂક્યો છે કે, હકનો પરચમ ઉઠાવનારા 
૩૧૩ હતા અને તેમના મુકાબલે કાફિરો હજારથી પણ વધારે હતા. પરંતુ 
અલ્લાહપાકે ફરિશ્તાઓથી ઈમાનવાળાઓની મદદ ફરમાવી હતી. આ 
ઘટનામાં સમજદાર માટે ઘણી મોટી નિશાનીઓ છે. 





[૧૩૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બીજી તરાવીહ 





(ર) સૂરએ બકરહ 
સૂરતના વિષયોનો ખુલાસો 
નિદષિ ખનનો ન્યાયિક બદલો : 


અલ્લાહ તઆલા ફરમાવે છે કે, હે ઈમાનવાળાઓ ! તમારા ઉપર 
(ઈરાદાપૂર્વક) ખૂન કરવામાં આવેલાઓના સબંધમાં કિસાસ (બદલો) 
લેવો ફર્ઝ કરવામાં આવ્યો છે. (એટલે દરેક) આઝાદ પુરૂષના બદલે 
આઝાદ પુરૂષ અને ગુલામને બદલે ગુલામ અને સ્ત્રીના બદલે સ્ત્રી (કતલ 
કરવામાં આવે). 


આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના આગમન પહેલાં આરબોમાં 
રિવાજ હતો કે, જ્યારે કોઈ માણસ બીજા માણસનું ખૂન કરતો હતો, તો 
મરનારના સગા-સબંધીઓ ફક્ત તેનાથી જ બદલો ન લેતા હતા, બલ્કે તેના 
કુટુંબના બીજા માણસોને પણ કતલ કરી નાંખતા હતા. અને જો કોઈ એમની 
માન્યતા પ્રમાણે નીચ કુટુંબની વ્યક્તિ હોય તો તેનો પ્રાણ લેવાને બદલો 
સમજતા ન હતા. 

આ આયતમાં મુસ્લિમોને આ પ્રમાણેના ખૂનના બનાવ વખતે ધીરજ 
રાખવાનું કહેવામાં આવ્યુ. સાથે ફર્ક કર્યો કે, જે કોઈએ ઈરાદાપૂર્વક કોઈનું 
ખૂન કર્યું હોય તો બદલામાં તે જ ખૂનીને કતલ કરો. ઉંચ-નીચ અને નર- 
નારીનો ફક કર્યા વગર ખૂનીને છોડી બીજાને અથવા ખૂની સાથે બીજા 
સગા-વહાલાને કતલ કરવા જાઈઝ નથી. અને આ બદલો લેવાનો અધિકાર 
ઇસ્લામી સરકારને જ છે. કોઈ પણ વ્યક્તિએ પોતાના તરફથી બદલો લેવો 
જાઈઝ નથી. 


કંતલ થનાર વ્યક્તિના વારસદારો ખૂનનો બદલો લેવાની જગ્યાએ દંડ 
તરીકે પૈસા-માલ લેવા રાજી થઈ જાય તો તેને દિય્યત કહે છે. 

રોઝા : રોઝા ઇસ્લામના પાંચ સ્થંભોમાંથી એક છે. રોઝા ફક્ત આ 
ઉમ્મત ઉપર જ ફર્ઝ નથી, બલ્કે બધા જ નબીઓની ઉમ્મતો ઉપર ફર્ઝ હતા. 








બીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૩૮] 





જો કે તેની સંખ્યા અને અમૂક કાયદાઓમાં ફર્ક હતો. રોઝામાં આ સરળતા 
પણ કરી આપી કે, બીમાર જો રોઝો રાખવા શક્તિમાન ન હોય અને મુસાફિર 
(9૮ કિ.મી.) પણ રોઝો ન રાખે તો તેમણે બીજા દિવસોમાં તેની કઝા કરવાની 
છે. અલ્લાહ તઆલા ફરમાવે છે : અને જે માણસ બીમાર હોય અથવા 
મુસાફરીમાં હોય, તો બીજા દિવસો (ના રોઝહ)થી ગણતરી પૂરી કરે, અલ્લાહ 
તઆલા તમારા માટે (હુકમોમાં) સહેલાઈ ચાહે છે. અને તમને મુશ્કેલીમાં 
નાંખવા ઈચ્છતા નથી. 


રોઝાનો મકસદ : 


રોઝો ઈસ્લામની એક પાયાની બાબત (રકન) છે. માનવીના નેતિક 
ઘડતરમાં રોઝાની બહુ મોટી ભૂમિકા છે. રોઝાથી જે સદ્‌ગુણોનો વિકાસ 
થાય છે તેને કુરબાન એક સર્વગ્રાહી શબ્દ “તકવા” વડે વ્યકત કરે છે. 


અલ્લાહપાકે ઈન્સાનને જિસ્મ (શરીર) તથા રૂહ (આત્મા) બંને વસ્તુ 
આપી છે. તેમાં ફરિશ્તાઓ જેવા સદ્ગુણો સહિત શયતાન જેવા દર્ગણો 
પણ રાખ્યા છે. રૂહ તેને ઉપર લઈ જવા માંગે છે અને જિસ્મ તેને નીચે ખેંચે 
છે. માણસ એક તરફ તો માટીનં પૂતળં છે, પરંતુ તેમાં પ્રાણ ખુદાએ પર્યો 
છે. અલ્લાહ તઆલા ફરમાવે છે કે, “માનવીને ખણખણતી માટીમાંથી 
બનાવવામાં આવ્યો છે.” (€હ*/૪ : ? ૪) 

બીજી જગ્યાએ છે કે, “જ્યારે હું તેને ઘાટ આપી દઉં અને તેમાં મારી 
(માલિકીની) પ્રાણ ફંકી દઉ ત્યારે તમે બધા તેની સામે માથં ઝુકાવી દેજો.'' 
(9ર: ર) માનવજાતને જે અમાનત સુપરત કરવામાં આવનાર હતી, તેને 
ઉપાડવા માટેની ક્ષમતા ભલાઈ-બુરાઈ વચ્ચે ઉપર્યુંકત ખેંચતાણ વગર 
શકય જ ન હતી. 


આજનો આધૃનિક માનવી શરીરના વિકાસ માટે ઘણું ધ્યાન આપે છે, 
પરંત આત્મા (રૂહ)ના પ્રતિ કોઈનું ઘ્યાન નથી જતું. માનવતા પાયમાલ થઈ 
રહી છે અને પાશવતા વધતી જઈ રહી છે. 


ઈસ્લામે જિસ્મ તથા રૂહ બન્નેના તકાદાઓ પરા કરવાની વાત કરી છે. 





[૧૩૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બીજી તરાવીહ 





એક સાચો મસસ્‍્લિમ માત્ર આખિરત (મરણોત્તર જીવન)ની જ ભલાઈ નથી 
માંગતો, આ દુનિયાની પણ ભલાઈ માંગે છે. (૪% %#ર : ર૦?) 


રોઝાનો આદેશ એ ઈસ્લામની સર્વગ્રાહિતાનેં પ્રતિક છે. તે એક ટ્રેનિંગ 
કોર્ષ છે. તે માણસને મન પર કાબુ રાખવાની ટેવ પાડે છે. આત્માને પવિત્ર 
કરે છે તથા ઉચ્ચ હેતુઓ સિધ્ધ કરવા માટે બલિદાનની ભાવના વિકસાવે 
છે. એટલે જ નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના મોઢેથી અલ્લાહપાકે 
એલાન કરાવ્યં કે, “રોઝો મારા માટે છે અને હું જ તેનું વળતર (અજર) 
આપીશ.” બીજી એક હદીષ શ.માં છે કે, “રોઝો ઢાલ છે.” (જેના દ્વારા 
શયતાનના હમલાને ખાળી શકાય છે.) હદીષ શરીફમાં એમ પણ છે કે, 
“જ્યારે તમારો રોઝો હોય તો અશ્લીલ વાતો ન કરો, ચીસાચીસ ન કરો. જો 
ક્રોઈ ગાળા-ગાળી કરે કે મારવા ચાહે તો રોઝેદારે એમ કહેવં જોઈએ કે હું 
તો રોઝેદાર છું.” એક હદીષમાં રોઝેદારની મહત્વતા દર્શાવતાં કહયું છે કે, 
“એ હસ્તીના સોગંદ, જેના હાથમાં મુહમ્મદ (સલ.)ની જાન છે, કિયામતના 
દિવસે રોઝેદારના મોઢાની દુર્ગંધ અલ્લાહપાકના ત્યાં કસ્તૂરીથી વધારે 
સુગંધીદાર હશે.'”' અન્ય એક રિવાયતમાં છે કે, રોઝો તથા કુર્બ7ાન કિયામતના 
દિવસે બંદાની ભલામણ કરશે. રોઝો કહેશે કે, હે પરવરદિગાર ! મેં તેને 
દિવસે ખાવા-પીવા તથા સહશયન (પત્ની સાથે સંભોગ)થી રોકી રાખ્યો 
હતો, એટલે મારી ભલામણ સ્વીકારી લો. બીજી બાજુ કુઓંન કહેશે કે, મેં 
તેને રાત્રે સુવાથી રોકી રાખ્યો હતો એટલે તેના વિશે મારી ભલામણ સ્વીકારી 
લો. આમ બન્ને સિફારિશ કરશે. 


હઝરત અબૂ ઉમામા (રદી.) રિવાયત કરે છે કે, હું અલ્લાહપાકના 
રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ પાસે આવ્યો અને કહયું કે, મને કોઈ 
એવું કામ બતાવો જે મને જન્નતમાં લઈ જાય. આપ (સલ.)એ કહયું કે, 
તમારે રોઝા રાખવા જોઈએ. એટલા માટે કે રોઝાની બરાબરી કોઈ અમલ 
કરી શકે એમ નથી. પછી હું બીજી વખત પણ ગયો (અને આ જ પ્રશ્ન કર્યો) 
તો આપે કહયું, તમારે રોઝા રાખવા જોઈએ. (અહક5, ૪૪ઈ) બીજી એક 
હેદીષમાં છે કે, “જે કોઈ બંદો અલ્લાહપાકના માર્ગમાં (અલ્લાહપાક માટે) 











બીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૪૦] 


રોઝો રાખે છે તો તે દિવસે અલ્લાહપાક જહન્નમની આગને તેનાથી સિત્તેર 
વર્ષના અંતરે દૂર કરી દે છે.” હઝરત સહલ બિન સઅદ વર્ણવે છે કે, 
જન્નતમાં એક દરવાજો છે. જેનું નામ રય્યાન છે. કિયામતના દિવસે કહેવામાં 
આવશે કે, રોઝેદારો કયાં છો ? અને જ્યારે છેલ્લો રોઝેદાર દાખલ થઈ જશે 
તો તે દરવાજો બંધ કરી દેવામાં આવશે. 


રોઝો હિ.સન ૨ માં મુસ્લિમો પર ફર્ઝ થયો. તે પૂર્વે આપ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમ ૧૦મી મુહર્રમ (થવમે આશરા)નો રોઝો રાખતા હતા. 
સહાબાએ કિરામ (રદી.)ને પણ આપ (સલ.)એ એમ કરવાનો આદેશ 
આપ્યો હતો. મદીના શરીફ પહોંચ્યા પછી દર મહિનાના ત્રણ રોઝા રાખવાની 
પણ આપે શરૂઆત કરી હતી. અહીં સુધી કે રમઝાનના રોઝા ફર્ઝ થઈ ગયા 
અને બીજા રોઝાઓ મરજીયાત બની ગયા. 


રોઝો એક એવી ઈબાદત છે, જેને દેખાડા ખાતર રખાય એ શકયતા 
બહું ઓછી હોય છે. તેમાં ઈખ્લાસ (શઘ્ધતા)નો અવકાશ વધારે હોય છે. 
એટલે જ શરીઅતે તેનો સવાબ પણ વધારે રાખ્યો છે. 


રોઝાની આ ફઝીલત તે રોઝેદાર માટે છે જે રોઝાની સમગ્ર આચાર- 
સંહિતા પાળતો હોય. બાહ્ય રીતે જે વસ્તુઓથી રોઝો તૂટી જાય છે તેનાથી 
દૂર રહેવાની સાથોસાથ એવી બાબતોથી પણ દૂર રહેવાની જરૂર છે 
જેનાથી રોઝાના હાર્દને હાનિ પહોંચે છે. દા.ત. જૂઠું બોલવં, લડાઈ-ઝઘડો, 
ગાળાગાળી, બદગોઈ કરવી વગેરે... 


રમઝાનનો આખો મહીનો ખેરો બરકતવાળો છે. એટલે તેની પ્રત્યેક 
ક્ષણથી ફાયદો ઉઠાવવાની કોશિષ કરવી જોઈએ. ફરાઈઝ સહિત નફિલ 
ઈબાદતોના પ્રમાણમાં વધારો કરવો જોઈએ. 


કુર્ઓાન શરીફના અવતરણ (નુઝૂલ)ની શરૂઆત રમઝાનમાં થઈ. એટલે 
કુર્ઓાન સાથે આ મહિનાનો એક વિશેષ સંબંધ છે. આ જ કારણે આપ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ આ મહીનામાં કુર્બાનની વધારેમાં વધારે 
તિલાવત કરતા હતા. હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ (રદી.)ની એક 





[૧૪૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બીજી તરાવીહ 





રિવાયતનો અર્થ આ મુજબ છે : 


અલ્લાહપાકના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ બધા લોકોમાં 
સૌથી વધારે સખાવત કરનાર હતા. જ્યારે રમઝાનનો મહિનો આવતો અને 
આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની મુલાકાત હઝરત જિબ્રઈલ અલયહિ- 
સ્સલામથી થતી તો આપ ઝડપથી ચાલતા પવનથી પણ વધારે સખી બની 
જતા હતા. (૪૪૪/ર ૧/સ્%% 


હઝ. મજદ્દિ અલ્ફેષાની (રહ.) ફરમાવે છે કે, “રમઝાનનો મહિનો 
બરકતનો મહિનો છે. આ મહિનામાં જેનું મન નેકીઓમાં ચોંટેલું રહેશે, 
આખુ વર્ષ તેનું મન પરોવાયેલું રહેશે અને આ મહિનામાં જેનું મન ભમતું 
રહેશે, તેનું મન આખું વર્ષ આમતેમ ભટકડતું રહેશે.” 

જે મહિનામાં શયતાનને પકડી ગોંધી દેવામાં આવ્યા હોય તથા જન્નતના 
દરવાજા ખોલી દેવામાં આવ્યા હોય તે સમયગાળામાં પણ જો માનવી 
પોતાના મન પર કાબૂ ન મેળવી શકે તો કયારે મેળવશે ? 


ઈમામ ગઝાલી (રહમતલ્લાહિ અલયહ) ફરમાવે છે કે, રોઝાનો મકસદ 
એ છે કે, માણસમાં એવા ગણો વિકસે જે ફરિશ્તાઓમાં હોય છે. અને 
માણસ તે સ્તરથી ઉંચો આવે, જ્યાં પશુઓ વિચારતા હોય. સ્વાભાવિક છે 
કે માણસ પોતાની મનેચ્છાઓ પર જેટલો કાબૂ મેળવી લેશે તેટલો તેનો 
આધ્યાત્મિક વિકાસ થશે. 


અલ્લામા ઈબ્ને કથ્યિમ (રહ.) ફરમાવે છે કે, રોઝાનો હેતુ મનને તેની 
રોજિંદી ટેવોમાંથી મુકત કરવાનો છે. અને વાસ્તવિક અર્થમાં સૌભાગ્ય 
મેળવવાની તેમાં ક્ષમતા પેદા કરવાનો છે. તેની સોથી સારી રીત એ છે કે, 
થોડીક મદૃત માટે ખાવા-પીવાથી દૂર રહેવાની પ્રેકટીસ કરવામાં આવે. 


રોઝાથી આધ્યાત્મિક ફાયદાઓ સહિત શારીરિક ફાયદાઓ પણ થાય 
છે. રોઝા શરીરની ઉત્કટ ઈચ્છાઓને ઠંડી પાડવામાં ઘણો ભાગ ભજવે છે. 
અલ્લાહપાકના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે શાદી ન કરી શકતા 
હોય એવા યુવાનોને રોઝાનું સૂચન કર્યું છે. 








બીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૧૪૨] 





અકરાંતિયાની જેમ ખાવાથી પેટ તો બગડે જ છે; આધ્યાત્મિક વિકાસ 
પણ રૂંધાય છે. મનની ઈચ્છાઓ સંતોષવા માટે સતત ભમતા રહેવાથી 
માણસ સદ્ગણો સંપન્ન નથી કરી શકતો. રોઝાની વ્યવસ્થા કરી ખુદાએ આ 
મોટી નેઅમત પ્રાપ્ત કરવા માટે માર્ગ મોકળો કરી દીધો છે. 


રોઝો એ કાંઈ નકારાત્મક ક્રિયા નથી, બલ્કે તેની કબૂલિય્યત માટે 
હકારાત્મક અભિગમ એક અવિવાર્ય શરત છે. મતલબ કે ઈમાન હોય 
તથા સવાબની નિય્યત હોય પછી ભૂખ્યા તરસ્યા રહેવાથી રોઝો આકાર 
પામે છે. માત્ર ભૂખ્યા તરસ્યા રહેવાનું નામ રોઝો નથી. અલ્લાહપાકના 
રસૂલ (સલ.)નું કથન છે કે, “જે માણસ જૂઠ બોલતા તથા ખોટું કરતા નહીં 
ખચકાય તો અલ્લાહ તઆલાને કોઈ જરૂર નથી કે (તે રોઝાના નામે) પોતાનું 
ખાવા-પીવાનં છોડી દે.” એવી જ રીતે આપ અલયહિસ્સલામે ફરમાવ્યું કે, 
“કેટલાય રોઝેદારો એવા છે કે તેમને તેમના રોઝાથી ભૂખ-તરસ સિવાય 
કાંઈ નથી મળતું. અને કેટલાય (રાત્રે) નમાઝ પઢનારા એવા છે કે તેમને 
તેમની નમાઝથી ઉજાગરા સિવાય કાંઈ નથી મળતું.” (£/રક?? 


હજ્જ : હજ્જ પણ ઇસ્લામનો મહાન સ્થંભ (રૂકન) છે. કુર્‌આન 
શરીફમાં ફરમાવ્યું કે, હજ્જના (અમૂક) મહીના પ્રખ્યાત છે. પછી જેણે તેમાં 
(ફર્ઝ હોવાને લઈ) હજ્જ કરવાનો નિર્ણય કરી લીધો, તો તેણે હજ્જમાં સ્ત્રી 
મેળાપ અને કોઈપણ ગુનાહ તેમજ (કોઈપણ પ્રકારનો) ઝઘડો (ફસાદ) 
કરવો જોઈએ નહીં. અને તમે જે કંઈ નેકી કરો છો, તેને અલ્લાહપાક જાણે 
છે. અને (જ્યારે હજ્જ માટે નીકળો ત્યારે મુસાફરીનો) ખર્ચ જરૂર સાથે લઈ 
લો. કારણકે ખર્ચ (સાથે લેવા)માં સૌથી મોટો ફાયદો (ભીખથી) બચવુ 
છે. અને હે બુધ્ધિશાળીઓ ! (આ હુકમો બજાવી લાવવામાં) મારાથી ડરતા 
રહો. (૧૯૭) અને (હજ્જમાં) વેપાર કરીને પોતાના પરવરદિગારના ફઝલ 
(રોઝી)ને શોધો, તો તેમાં તમને કંઈ ગુનોહ નથી. 
હજ્જનો મકસદ : 

હેજ્જ પોતાના દરેક અમલો (કાર્યો) અને ઈબાદતો સાથે આજ્ઞ।- 





[૧૪૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બીજી તરાવીહ 





પાલન, વિના સંકોચે માની લેવુ અને દરેક હુકમ તેમજ આજ્ઞા પર મસ્તક 
ઝુકાવી દેવાનં નામ છે. હાજી કદી મક્કહમાં, તો કયારેક મિનામાં, કયારેક 
અરફાતમાં, તો ક્યારેક મુઝ્દલિફામાં હોય છે. કયારેક રોકાણ કરે છે, તો 
ક્યારેક સફર કરે છે, કયારેક તંબુ લગાવે છે તો કયારેક છોડી નાખે છે. તે 
આજ્ઞાનો ગુલામ અને ઈશારાઓનો પાબંદ હોય છે. તેનો ન તો કોઈ પોતાનો 
ઈરાદો હોય છે, ન તો કોઈ ફેસલો, તેને કોઈ પસંદગીની પણ સ્વતંત્રતા 
નથી હોતી. 

તે હજુ મિનામાં શાંતિનો શ્વાસ પણ નથી લેતો કે, તેને અરફાતમાં 
જવાનો ઓર્ડર મળે છે. પરંતુ મૃઝ્દલિફહમાં રોકાવાની પરવાનગી નથી 
મળતી. અરફાત પહોંચીને તે દિવસભર દઆ-ઈબાદતમાં વ્યસ્ત રહે છે. 
સૂર્યાસ્ત પછી તેને ઈચ્છા હોય છે કે, થોડોક આરામ કરી, રાત અહિંયા જ 
વિતાવે. પરંતુ ત્યાર પછી તેને મુઝ્દલિફહ જવાનો હુકમ મળે છે. તે પોતાના 
આખા જીવનમાં નમાઝનો પાબંદ રહયો છે, પરંતુ અરફાતમાં તેને મગરિબની 
નમાઝ પઢવાથી રોકવામાં આવે છે. કેમ કે તે અલ્લાહપાકનો જ ગુલામ છે. 
નમાઝ અથવા પોતાની ઈબાદતનો ગલામ નથી. તે મગરિબની નમાઝ 
મુઝ્દલિફહમાં જઈ ઈશાંની નમાઝ સાથે પઢે છે. મુઝ્દલિફહમાં તેનં દિલ 
સંપૂર્ણ લાગી જાય છે. તે વિચારે છે કે અહીંયા જ આરામથી રહું, પરંત તેને 
તેની પરવાનગી નથી મળતી. અને તેને મિના જવાનો ઓર્ડર મળે છે. હજ્જમાં 
ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામ અને બધા જ માનનીય નબીઓ તેમજ બધા જ 
આશિકો, પ્રેમીઓ અને તાલિબોના જીવનનો આ જ નમૂનો રહા છે. કદીક 
સફર તો કદીક નિવાસ, કદીક મિલન તો કદીક જુદાઈ, ન તો ઈચ્છાની 
ગુલામી, ન તો પોતાની અભિરૂચીના કેદી, ન તો પોતાની ઈચ્છાનો પાબંદ 
હોય છે, ન તો કામવાસના સમક્ષ હથિયાર હેઠા મકે છે. 


હજ્જ એ જાતિવાદ, ભાષાવાદ અને જૂથવાદ વિરૂદ્ધ બંધૃત્વ ભાવના 
તથા સમાનતાની જીત અને ઇસ્લામી એકતાનં મહત્વન પ્રતિક અને સૂચક 
છે. હજમાં પહોંચીને વિભિન્ન સમાજો અને વિવિધ કોમો પોતાના કોમી 
અને પ્રાદેશિક વસ્ત્રોથી સ્વતંત્ર થઈ, (જે વસ્ત્રો તેઓની ઓળખચિન્હ બની 











બીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૪૪] 


ગયા હતા અને જેનાથી ઘણીખરી કૌમો પક્ષપાત (અસબિય્યત)ની હદ સુધી 
પહોંચી ગઈ છે,) ઈસ્લામનો એક કોમી પહેરવેશ ધારણ કરી લે છે. જેને 
હેજ્જ-ઉમરહની પરીભાષામાં “એહરામ' કહેવાય છે. બધા જ નગ્રતા, 
વિનમ્રતા, લાચારી, કાકલૂદી અને રડી રડીને એક જ ભાષામાં એક ગીત અને 
એક સૂત્ર ઉચ્ચારે છે : 

““લબ્બયૂક અલ્લાહુમ્મ લબ્બયૂક'' અથાત્‌ : અય મારા પરવર- 
દિગાર ! હું હાજર છું, સઘળી પ્રશંસાઓ અને નેઅમતો ફકત તને જ શોભે 
છે, અને હુફૂમત અને સઘળી સત્તાઓ પણ. તારો કોઈ ભાગીદાર નથી. 


હેજ્જની આ સમગ્ર પ્રક્રિયા અદા કરવામાં રાજા અને રંક, માલિક અને 
નોકર તથા માલદાર અને ગરીબ, નાના અને મોટાનો કોઈ ભેદભાવ નથી 
હોતો. તેઓના વસ્ત્રો અને સૂત્રોમાં ઈસ્લામી એકતા છલકાય આવે છે. આ 
જ હાલત હજ્જના બીજા અમલો, ઈબાદતો, પ્રતિકો અને સ્થળોની છે. જ્યાં 
દરેક કોમો અને દેશના લોકો ખભાથી ખભો મેળવી એક સાથે દેખાય છે. 
અને નજીક-દૂર તથા આરબ-બિનઆરબ, આપણા અને પરાયાના ફર્કો અને 
ભેદો એકદમ ભૂલાઈ જાય છે. સફા-મરવહની બન્નેવ પહાડીઓ વચ્ચે બધા 
એકી સાથે દોડતા હોય છે. મિનાનો સફર સાથે કરે છે. અરફાતમાં એક 
સાથે જાય છે અને જબલે રહમત ઉપર એક સાથે હાજરી આપી દુઆ કરે 
છે અને બધા એક જ સ્થળે રાતવાસો કરે છે. 


મિનામાં પણ એક સાથે રોકાણ, કુર્બાની, માથ મંડાવવુ, રમી (શયતાનને 
પથ્થર મારવા) બધા જ કામો એક સાથે કરવામાં આવે છે. 

જ્યાં સુધી હજ્જ બાકી છે (અને ઈન્શાઅલ્લાહ, કિયામત સુધી બાકી 
રહેશે.) આ કૌમવાદ અને બિન ઈસ્લામી અસમાનતા, વર્ણભેદ, જાતિવાદ 
તેને પોતાના કાબૂમાં લેવામાં કામિયાબ નથી થઈ શકતી. 
યતીમોના હક્કો : 


શરૂ ઈસ્લામમાં લોકો યતીમો (અનાથો)ના માલમાં બેપરવાઈ કરતા 
હતા. માટે તેનાથી ડરાવવામાં આવ્યા કે, જે લોકો યતીમોનો માલ ખાય 





[૧૪૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બીજી તરાવીહ 





છે, તે પોતાના પેટમાં જહજ્મની આગ ભરી રહ્યા છે. તો પછી એટલા ડરી 
ગયા કે તેમણે ખાવા-પીવામાં પણ યતીમોનો ખર્ચ જુદો કરી આપ્યો. એનાથી 
યતીમોનું નુકસાન થવા માંડયુ કે, વધી ગયેલ ખાવા બગડી જવાથી ફેંકી 
દેવામાં આવતુ. માટે આ વિશે આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને પૂછવામાં 
આવ્યુ તો આ હુકમ ઉતર્યો કે, અસલ વાત યતીમોના માલની સારસંભાળ છે. 
માટે ભાગીદારી કે જુદુ કરવામાં જેનાથી વધારે ફાયદો થતો હોય તે કામ 
કરો. અલ્લાહ તઆલા તમારા દિલની નિય્યતોને જાણનાર છે. જો અલ્લાહપાક 
ચાહત તો આ સબંધી સષ્ હુકમ આપી તમને મુશ્કેલીમાં નાખત. બેશક, 
અલ્લાહપાક જોરાવર હિકમતવાળા છે. 


તલાક બાબતે સાવચેતી : 


હેઝૂર (સલ.)એ ફરમાવ્યું કે, “અલ્લાહ તઆલાની નજરોમાં નાપસંદ 
ચીજો પૈકી સૌથી વધારે નાપસંદ ચીજ, હલાલ હોવા છતાં, તલાક છે.” (૦% 
&/જ&£ #ર#) નિકાહ એક મજબૂત બંધન છે. જેમાં એક સ્ત્રી-પુરૂષ એક 
કરાર વડે એવી રીતે બંધાય જાય છે, જાણે કે કોઈ સાંકળ હોય. આ સબંધની 
સામાજિક જીવન પર બહુ ઉંડી અસર વર્તાય છે. એટલે ઈસ્લામ તેને વધારેમાં 
વધારે મજબૂત બનાવવા માંગે છે. એટલે જ અલ્લાહપાકે કુઓંને કરીમમાં 
નિકાહને “મજબૂત કરાર” કહ્યો છે. (જેટ/ઝ : ર?) તેમજ આ નિકાહના 
સબંધને બન્ને પક્ષો વચ્ચે મૃહબ્બતનું નિમિત્ત ઠરાવ્યું. જેથી બન્ને રાહત 
તથા સુકૂન મેળવી સુખી જીવન વિતાવી શકે. કુરઆન શરીફમાં એક જગ્યાએ 
એમ પણ કહયુ છે કે, “તેણીઓ તમારા માટે વસ્ત્ર છે અને તમે તેણીઓના 
વસ્ત્ર છો.” (€:?૮૭) મતલબ કે વસ્ત્રો જેમ માણસના ગપ્ત અંગોને ઢાંકી 
દે છે તેવી જ રીતે મિયાંબીવી પણ એકબીજાના વસ્ત્રરૂપ છે. બન્ને એક- 
બીજાની ગુપ્ત બાબતોને ઢાંકી દે છે. જેમ વસ્ત્રોથી સુરક્ષા તથા સુંદરતા 
મળે છે, તેમ નિકાહના બંધનમાં બંધાય ગયા પછી પતિ-પત્નિ એકબીજાને 
સુરક્ષા તથા સૌંદર્ય પણ પ્રદાન કરે છે. 


દાંપત્યજીવનની આ મહત્વતાને ધ્યાનમાં લેતા ઓરત-મઇને નિકાહના 
બંધનમાં જોડાયેલા રાખવાની પરેપૂરી કોશિશ કરવી જોઈએ. પરંત જો 








બીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૪૬] 





દાંપત્યજીવનને સુખરૂપે આગળ ધપાવવામાં મશ્કેલી નડતી હોય અને 
મેળ પડવાની કોઈ ગુંજાઈશ બચી ન હોય તો લગ્ન જીવનને વેંઢારવાનો 
આગ્રહ ન રાખવો જોઈએ. આ સ્થિતિમાં ઈસ્લામે છૂટાછેડાનો માર્ગ ખલ્લો 
રાખ્યો છે. બીજા શબ્દોમાં કહો તો અનિવાર્ય સંજોગોમાં ઈસ્લામે તલાકની 
છૂટ આપી છે. અથવા એમ પણ કહી શકાય કે તલાકની છૂટને અનિવાર્ય 
સંજોગોમાં જ ઉપયોગમાં લેવી જોઈએ. તલાકના કારણો બહ્‌ સજ્જડ તથા 
ક્રાયમી હોવા જોઈએ. સ્ત્રીઓમાં વ્યાપકપણે જોવા મળતી સ્વાભાવિક 
ખામીઓ તથા નિર્બળતાઓના કારણે તલાક આપવી ન જોઈએ. અલ્લાહ 
તઆલા કુઓંનમાં ફરમાવે છે : 


“તેમની સાથે સારી રીતે વર્તન કરીને રહો. જો તમને તેણીઓ (ની કોઈ 
ટેવ) નાપસંદ હોય તો શકય છે કે તમને કોઈક વસ્તુ નાપસંદ હોય, પરંતુ 
અલ્લાહ તઆલાએ તેમાં (તમારા માટે) બહુ ભલાઈ મૂકી દીધી હોય.”' 
(શૂ. જિજ/અ : ?૯૦ દા.ત. કયારેક એવું હોય છે કે સ્ત્રી બહુ દેખાવડી નથી 
હોતી, પરંતુ ચારિત્યશીલ હોય છે. એટલે ટૂંકી દ્રષ્ટિ છોડી ખામીઓ જોવાના 
બદલે બીવીઓની ખૂબીઓ જોવાની ક્ષમતા કેળવવી જોઈએ. 


અલ્લાહપાકના રસૂલ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું કે, 
“કોઈ મૃઅમિન મઈ (શૌહર) કોઈ મુઅમિન ઓરત (બીવી)થી નફરત ન 
કરે. જો તેની કોઈ વર્તણૂંક નાપસંદ પડશે તો (ચોક્કસ) બીજી કોઈ તેને 
પસંદ (પણ) આવશે.'' (%/સ%% #ર) 


સ્ત્રીઓ લાગણીશીલ હોય છે. પાંસળીથી પેદા થવાના કારણે તે શૌહર 
સાથે વારંવાર ઘર્ષણમાં ઉતરી પડે છે. તેની સામે આડી ઉતરે છે. બીવીની 
આ હરકતને મન પર લીધા વગર શોહરે સમજદારીથી કામ લેવં જોઈએ. 
કારણકે કુર્ઓાનના શબ્દોમાં તે “કવ્વામ' (જવાબદાર) છે. આ એક એવી 
હેસિયત છે, જેમાં સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરવુ જ પડે છે. અલ્લાહ 
તઆલાના રસૂલ (સલ.)એ બહ જ અસરકારક શેલીમાં આ મદ્દા પ્રતિ ધ્યાન 
દોર્ય છે કે, “સ્ત્રીઓ સાથે ભલાઈપૂર્વક વર્તો. કારણકે તેણીઓને પાંસળીથી 





[૧૪૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બીજી તરાવીહ 





સર્જવામાં આવી છે. (બલ્કે પાંસળીના સૌથી ઉપરના ભાગથી સર્જવામાં 
આવી છે) અને પાંસળીનો સૌથી ઉપરનો ભાગ બહુ જ વાંકો હોય છે. જો 
તમે તેને સીધી કરવા જશો તો તમે તેને તોડી નાંખશો. અને જો તમે તેને તેના 
હાલ પર છોડી દેશો તો તે વાંકીને વાંકી જ રહેશે. એટલે (ફરી કહું છું) 
સ્ત્રીઓ સાથે સદ્વર્તન કરશો.'”' (%૪/ર, જ/સ્જ%) 


ઈસ્લામે તલાકને બહ જ અણગમતી બાબત લેખાવી છે. આપ (સલ.)નો 
ઈર્શાદ છે કે, “અલ્લાહ તઆલાની નજરોમાં નાપસંદ ચીજો પૈકી સૌથી 
વધારે નાપસંદ ચીજ, હલાલ હોવા છતાં, તલાક છે.” (અજ 5/5 ૪ર) 


આ એટલા માટે કે તલાકની સામાજિક જીવન પર બહુ જ અવળી 
અસર પડે છે. તેના કારણે અનેક સમસ્યાઓ સર્જાય છે. દા.ત. (૧) જો 
તેનાથી બાળકો થયા હશે, તો તેમની સારસંભાળની સમસ્યા ઉભી થશે. માં- 
બાપ વચ્ચે ખટરાગના કારણે બચ્ચાઓના મન પર ખરાબ અસર પડે છે. 
(ર) મિયાં-બીવી સાથે રહયા હોય છે. ત્યારપછીની જુદાઈના કારણે ઘણો 
જ માનસિક ત્રાસ વેઠવો પડે છે. દિલ ઝખ્મી થઈ જાય છે. (૩) બીવી માટે 
રોજી-રોટીની સમસ્યા ઉભી થાય છે. ખાસ કરીને ભારતીય સંદર્ભમાં. 
કારણ કે અહીંની આર્થિક પરિસ્થિતિ દિવસે દિવસે બગડતી જાય છે. આ 
સ્થિતિમાં સ્ત્રીએ જે કાંઈ સહન કરવું પડે છે તે કોઈનાથી છુપી બાબત 
નથી. (૪) વર્તમાન સ્થિતિમાં સ્ત્રીનું બીજુ લગ્ન સરળ નથી. સામાન્યપણે 
તેને શાદી વગર આખુ જીવન પસાર કરવું પડે છે. એટલે તલાક અનિવાર્ય 
સંજોગોમાં જ આપવી જોઈએ. તલાક આપતા પહેલા કે તેનો નિર્ણય કરતા 
પહેલા સમાધાનની એક કોશિશ કેટલાક મોભેદાર વ્યકિતઓને વચ્ચે રાખી 
જરૂર કરવી જોઈએ. મતલબ કે શૌહર-બીવી બન્ને બાજુથી એક એક 
માણસે પ્રતિનિધિરૂપે મળી મેળમિલાપની કોશિશ કરવી જોઈએ. અલ્લાહ ન 
કરે, જો આ પ્રયાસ નિષ્ફળ જાય તો આવી પરિસ્થિતિમાં તલાકનો નિર્ણય 
લઈ શકાય એમ છે. 


જ્યારે ઔરતને તલાક આપવી જ હોય તો તેને શરઈ રીતથી તલાક 








બીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૪૮] 





આપો. તલાકની શરઈ રીત એ છે કે, (૧) ઔરતને માત્ર એક તલાક આપો. 
અથાત્‌ શૌહર બીવીથી એમ કહે કે, “મેં તને એક તલાક આપી.” અથવા 
“તને તલાક” બસ આટલું જ બોલવામાં આવે. (૨) તલાક બે સાક્ષીઓ 
સમક્ષ આપવામાં આવે. (૩) પાકીની હાલત (માસિકમાં ન હોય એ હાલત)માં 
તલાક આપવામાં આવે. તેનું પણ ધ્યાન રાખે કે જે પાકીની હાલતમાં તેણે 
તલાક આપી હોય તેમાં તેણે સંભોગ કર્યો ન હોય. (૪) એક તલાક આપ્યા 
પછી ઈદૃત પુરી કરાવવામાં આવે. ઈદૃત ત્રણ હેઝ (માસિક) છે. જો ગર્ભવતી 
હોય તો બાળક જન્મે ત્યારે ઈદૃત પુરી થઈ કહેવાશે. ઈદૃત દરમિયાન મઈ 
પોતાની તલાક પાછી લઈ (રૃજૂઅ કરી) શકે છે. રુજૂઅ કરવા માટે માત્ર 
એટલું જ કહેવુ પુરતુ છે કે, “મેં રૂજૂઅ કરી લીધું'' અથવા “મેં મારી તલાક 
પાછી લઈ લીધી.”' જો કે રુજૂઅ બે ગવાહોની ઉપસ્થિતિમાં કરવામાં આવે 
તો સારુ લેખાશે. ઈદૃત દરમિયાન જો તલાક પાછી નહી લીધી તો ઈદૃત પુરી 
થતાંની સાથે જ તલાકે બાઈન (જુદાઈકારક તલાક) થઈ જશે. તેનો મતલબ 
એ છે કે હવે શોહરને રૃૂજૂઅનો અધિકાર ન રહયો. અલબત્ત, જો ભૂતપૂર્વ 
મિયાં-બીવી ઈચ્છે તો નિકાહ કરી ફરી ઘરસંસાર માંડી શકે છે. 

તલાકનો આ જ બેહતરીન તરીકો છે. સુન્નત વિરૃદ્ધ તલાક એ છે કે 
એકીસાથે ત્રણ (૩) તલાક આપવામાં આવે. સામાન્યપણે એવ્‌ જાણવા 
મળે છે કે પતિ ગસ્સામાં આવી જઈ ત્રણ વખત બોલી દે છે, તલાક, તલાક, 
તલાક. આવી તલાકને “તલાકે બિદઅત' કહેવામાં આવે છે. જો કે તે ત્રણે 
તલાક પડી તો જાય છે, પરંતુ આ અલ્લાહપાક તથા તેના રસૂલ સાથે રમત 
રમવા જેવં છે. કારણકે શરીઅતે મઇને તલાક આપવાનો જે અધિકાર 
આપ્યો છે તેને એવી રીતે જ ઉપયોગમાં લેવો જોઈએ, જેવી રીતે શરીઅતે 
તરીકો બતાવ્યો હોય. જે તરીકો શરીઅત વિરૂદ્ધ હોય તે કુરઆન હદીષ સાથે 
મજાક નથી તો બીજુ શું છે ? 

સામાન્ય રીતે લોકો દીનના આદેશોથી અજ્ઞાનતાના લીધે અથવા 
લાપરવાહીના કારણે તલાક આપવાની ખોટી રીત અપનાવે છે. પરિણામ- 
સ્વરૂપ માત્ર પોતાના માટે જ નહીં, સમાજ માટે પણ પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. 





[૧૪૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બીજી તરાવીહ 





મુસ્લિમોના સામાજિક જીવનના આવા ગંચવાયેલા પ્રશ્નો જોઈને વિરોધીઓ 
શરીઅત તથા પર્સનલ લો પર જ નિશાન તાકે છે. અને શરઈ કાનૂનોમાં 
સુધારાની માંગ ઉઠાવે છે. અને નવી નવી સમસ્યાઓ સર્જે છે. એટલે 
મુસ્લિમોએ તલાક સબંધી ઈસ્લામી આદેશોની જાણકારી મેળવી લેવી જોઈએ. 
અને આવેશમાં આવી જઈ એકીસાથે ત્રણ તલાક આપવાનો ખોટો તરીકો 
અપનાવવો ન જોઈએ. અલ્લાહપાક દરેક મુસલમાનને દીનના બધા જ 
આદેશોના પાલનની તૌફીક અતા ફરમાવે, આમીન ! 


આયતતવ્કરસી : 
૧. ૧૭ 


અલ્લાહપાક સિવાય કોઈ ઈબાદતને લાયક નથી. તે (હંમેશા) જીવંત 
રહેનાર, સર્વ જગતના રક્ષક છે. ન તેમને (ઉંઘનું) ઝોકુ આવે છે, અને ન 
ઉંઘ; આકાશો અને પૃથ્વીમાં જે કંઈ છે, તે તેનું જ છે; એવો કોણ છે, જે તેની 
આજ્ઞા વિના તેની પાસે (કોઈની) ભલામણ કરી શકે ? તે લોકોની આગલી- 
પાછલી બધી જ હાલતોને જાણે છે. અને સર્વ મખ્લૂક (સૃષ્ટિ) મળીને પણ 
તેમના જ્ઞાનમાંથી કોઈ ચીજને પહોંચી (જાણી) શકતી નથી, પરંતુ એટલુ જ 
જે તે (જાહેર કરવા) ચાહે. તેની કુરસી (એટલી વિશાળ છે કે તે) આકાશો 
તથા પૃથ્વીની ગુંજાઈશ ધરાવે છે, અને તે બન્ઞેવનું રક્ષણ કરવુ તેને માટે કંઈ 
જ ભારે નથી. અને તે જ સર્વોપરી (અને) મહત્તાવાળા છે. (ભૂરહ જકરહ-ર૪%) 


આયતુલ્કુરસીમાં અલ્લાહપાકની મહાન સિફતો (ગુણો)નું વર્ણન છે કે, 
તે હંમેશા (અનાદિ)થી છે, અને હંમેશા રહેશે. તે પોતાના વુજૂદ (અસ્તિત્વ)માં 
કોઈના મોહતાજ નથી. કોઈપણ સિફતમાં તેમનો કોઈ જ ભાગીદાર નથી. તે 
જ સર્જનહાર છે. બધી જ એબ-ખામીથી તે પાક-પવિત્ર છે. તે જ સર્વશક્તિમાન 
અને મહાન છે. તેમના માટે કોઈ કામ મુશ્કેલ નથી. તેમના કોઈ કામમાં 
કોઈપણ પ્રકારની કોઈ રૂકાવટ આવી શકતી નથી. તે કુરસીના પણ મોહતાજ 
નથી. કારણકે તે પણ તેમની જ બનાવેલ વસ્તુ છે. હાં, તેમની કુરસીએ 
આકાશો અને પૃથ્વીને ઘેરી રાખ્યા છે. 


કઝીલત : હદીષ શરીફમાં આ આયતોની ઘણી ફઝીલતો આવી છે. 








બીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૫૦] 





મુસીબતમાં પઢનારની અલ્લાહ તઆલા મુસીબત દૂર કરે છે. રાત્રે પઢનારની 
ફરિશ્તા રક્ષા કરે છે. હંમેશા કર્ઝ નમાઝ પછી પઢવાને લઈ મૌત સિવાય 
કોઈ વસ્તુ જજ્ઞતમાં જવાથી રોકનાર રહેતી નથી. 


નમરૂદ : હઝ. ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામના યુગના બાદશાહ નમરૂદે 
આપને પોતાની સામે નમવાનો (સજદો કરવાનો) હુકમ કર્યો. આપે ફરમાવ્યું 
કે, હું મારા પાલનહાર એક અલ્લાહપાક સિવાય કોઈની સામે નમવાનો 
નથી. તેણે કહ્યું કે, તમારો પાલનહાર કોણ છે ? આપે કહ્યું કે, મારો પાલનહાર 
તે સર્વશક્તિમાન અલ્લાહપાક છે, જેમના કબ્ઝામાં જીવન અને મૃત્યુનો 
સંપૂર્ણ અધિકાર છે. 

નમરૂદે બાદશાહીના ઘમંડમાં મુર્ખામીભરી વાત કરી કે, હું પણ જીવન- 
મૃત્યુનો અધિકાર ધરાવુ છું. નિર્દોષને મારી નાંખવો અને ફાંસીના ગુનેહગારને 
છોડી મૂકવો એ મૃત્યુ અને જીવન આપવા સમાન સમજ્યો. અને આ પ્રમાણે 
નિર્દોષને મારી નાંખ્યો તથા ગુનેહગારને છોડી મૂકયો. 

હઝરત ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામ સમજી ગયા કે, આ મૂર્ખ મૃત્યુ- 
જીવન આપવાનો અર્થ સમજ્યો નથી. માટે આપે દલીલ બદલી એમ કહ્યું કે, 
મારો પાલનહાર દરરોજ સૂર્યને પૂર્વ દિશાથી ઉગાડે છે. તું માત્ર એક વખત 
તેને પશ્ચિમ દિશામાંથી ઉગાડી બતાવ ! બિચારો નમરૂદ આનો જવાબ ક્યાંથી 
આપી શકતો હતો. માટે તે સ્તબ્ધ થઈ ગયો અને કોઈ જવાબ ન આપી 
શક્યો. છતાં ઈમાન ન લાવ્યો. તેના ઘમંડને તોડવા અલ્લાહપાકે મચ્છર જેવા 
એક તુચ્છ જૈંતુને તેના નાક દ્વારા તેના મગજમાં ઘુસાડી આપ્યો. જેની તકલીફ- 
વેદનાથી પીડાઈને તે મરણ પામ્યો. 

નોંધ : કિયામતની નિશાનીઓમાંથી એક નિશાની એ છે કે, અલ્લાહ 
તઆલા સૂર્યને પૂર્વની જગ્યાએ પશ્ચિમથી ઉગાડશે. 


મુફસ્સિરો લખે છે કે, આ નિશાનીની અલ્લાહ તઆલાને કોઈ જરૂરત 
નથી. પરંતુ એટલા માટે સૂર્યને પશ્ચિમથી ઉગાડશે કે, અલ્લાહ પાકના ખલીલ 
હઝરત ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામે સાચા પાલનહાર હોવાની એક નિશાની 





[૧૫૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બીજી તરાવીહ 





એ દર્શાવી કે, તે પશ્ચિમથી પણ સૂર્ય ઉગાડી શકે છે. અને તે નમરૂદ જેવા 
ઘમંડીથી શક્ય ન હતું. તો પોતાના નબીની આ વાતને સાચી દર્શાવવા તથા 
પોતાના સર્વશક્તિમાન પાલનહાર હોવાની સાબિતીરૂપે કિયામત પહેલાં 
સૂર્યને પશ્ચિમથી ઉગાડી બતાવશે. સુબ્હાનલ્લાહ ! 


હઝરત ઉઝેર અલયહિસ્સલામને કરીથી જીવંત કરવા : 
અલ્લાહ તઆલાના નબી હઝરત ઉઝેર અલયહિસ્સલામ એક ઉજ્જડ 


અને ખંડેર શહેરમાંથી પસાર થયા. ધરતીકંપ વગેરેને લઈ ત્યાંના લોકો મકાનો 
નીચે દબાઈ ગયા હતા. આપના દિલમાં વિચાર આવ્યો કે, અલ્લાહપાક આ 
મૃતકોને કિયામતના દિવસે પોતાની સર્વશક્તિથી જીવંત તો કરશે જ, પરંતુ તે 


ક્યા પ્રકારે જીવંત કરશે, તે વિશે આપને વિચાર આવ્યો. 


તો અલ્લાહ તઆલાએ તેમને અમલીરૃપે જ બતાવી આપ્યુ. જેથી તેમના 
યકીનમાં વધારો થાય અને લોકોને હિદાયત મળે. અને તેના માટે તેમની જ 
રૂહ ઉ્રાણ) કબ્ઝે કરી લીધી તથા તેમની સવારીનું ગધેડુ પણ મરી ગયું. અને 
સો વર્ષ સુધી તે જ હાલતમાં રહ્યા. સો વર્ષ પછી તેમને જીવંત કરવામાં 
આવ્યા. અને પૂછવામાં આવ્યું કે, તમો કેટલા દિવસો મૃત્યુની હાલતમાં રહ્યા. 
તો આપે કહ્યું કે, એક દિવસ અથવા દિવસના અમૂક કલાકો. (કારણ કે 
સવારના ટાઈમે આપ મૃત્યુ પામ્યા હતા અને જ્યારે જીવંત કરવામાં આવ્યા 
ત્યારે સાંજનો સમય હતો.) આટલી લાંબી મુદ્ત આપની ખાવા-પીવાની 
વસ્તુઓ જેવી હતી તેવી જ રહી. (જે જલ્દી બગડી જાય છે.) અને આપની 
સવારીના ગધેડાના ફક્ત સૂકાઈ ગયેલા હાડકા જ પડયા હતા. અને પછી 
ગધેડાને આપની સામે જ જીવંત કરવામાં આવ્યુ. 


હઝરત ઉઝેર અલયહિસ્સલામના કિસ્સામાં ખાસ આ વાતનો જવાબ 
હતો કે, કિયામતના દિવસે મૃતકને જીવંત કરવામાં પાંચ બાબતો મહત્વની 
છે : (૧) સૌ પ્રથમ સજીવન કરવુ, (૨) લાંબી મુદ્ત પછી પણ સજીવન 
કરવુ, (૩) વિવિધ પ્રકારે સજીવન કરવુ, (૪) આટલી મુદ્દત સુધી રૂહનું 
બાકી રહેવુ, (૫) જીવંત થયા બાદ મૃતક હોવાની મુદ્દતનું જાણવુ. 








બીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૫૨] 





આ બધી જ દલીલો આ કિસ્સામાં આવી ગઈ. પ્રથમ બાબત તેમને અને 
તેમના ગધેડાને જીવંત કરવામાં સાબિત થઈ ગઈ. બીજી બાબત માટે બશેવને 
સો વર્ષ મૌત આપ્યુ. ત્યાર બાદ તેમને તથા તેમની રૂબરૂમાં ગધેડાને જીવંત 
કરી ત્રીજી બાબત સાબિત થઈ. અને ચોથી વાતના પુરાવા માટે તેમનું શરીર 
તથા ખાવા-પીવાની વસ્તુઓ જે ઘણી જલ્દી બગડી જાય છે, છતાં તેને વ્યવસ્થિત 
જાળવી રાખવુ. પાંચમી બાબતની સાબિતી એ કે, આપ પોતે મૃતક હોવાની 
સાચી મુદ્દત ન બતાવી શક્યા, તો તે પણ બતાવવામાં આવી. 


આ બનાવમાં અલ્લાહપાકનું સર્વશક્તિમાન હોવુ, જીવન-મૃત્યુ સંપૂર્ણ 
તેના કબ્ઝામાં હોવુ તથા મૃતકનુ જીવંત થવુ (જે સામાન્ય સંજોગોમાં નથી 
થતું) વગેરે બધી જ બાબતોને સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવી તેની અપાર કુદરતના દર્શન 
કરાવી આપણા ઈમાનમાં વૃધ્ધિ કરાવી. 


આ જ પ્રમાણેનો કિસ્સો હઝરત ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામના સમયમાં 
પણ થયો. આપે પણ દરખ્વાસ્ત કરી કે, અલ્લાહ તઆલા આપ મરેલાઓને 
કિયામતના દિવસે કેવી રીતે જીવંત કરશો ? તો અલ્લાહ તઆલાએ ફરમાવ્યું 
કે, શું આપને ખાતરી નથી ? હઝરત ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામે ફરમાવ્યું કે, 
કેમ નહીં ? (જરૂરથી પાકુ યકીન છે.) પરંતુ મારા દિલને વધુ સંતોષ માટે 
દરખ્વાસ્ત કરૂં છું. તો અલ્લાહ તઆલાએ ફરમાવ્યું કે, તો પછી ચાર પક્ષી 
(મોર, મરઘો, કબૂતર અને કાગડો) લાવી તેમને પાળો અને પોતાની સાથે 
હળીમળી જાય તેમ તેમની સેવાચાકરી કરો. જેથી આપના બોલાવવાથી 
આપની પાસે આવી જાય. ત્યાર બાદ આ ચારેવને ઝબહ (વધ) કરી ચારેવના 
માંસને એકબીજામાં ભેળસેળ કરી આપો. અને આ ભેળસેળ કરેલ ગોશ્તના 
થોડા થોડા ટુકડા અલગ-અલગ પહાડો ઉપર મૂકી આવો. હઝરત ઈબ્રાહીમ 
અલયહિસ્સલામે અલ્લાહપાકના આદેશ મુજબ તે પ્રમાણે કર્યું. ત્યાર બાદ 
આ પહાડોની વચ્ચે ઉભા રહી પ્રથમ એક પક્ષીને બોલાવ્યું, તો તેનું માથુ જ્યાં 
મૂક્યુ હતું ત્યાંથી તે અધ્ધર ઉંચુ લટક્યુ. પછી વિવિધ પહાડીઓ ઉપરથી 
તેમના શરીરના અલગ-અલગ ટુકડાઓ જે માંસના સ્વરૂપે હતા, તે જોડવાઈ 





[૧૫૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બીજી તરાવીહ 





ગયા. પછી પીંછા અને પગ જોડાયા અને અંતે તે જીવતુ પક્ષી બની આપની 
તરફ દોડતુ ચાલ્યુ આવ્યુ. આ પ્રમાણે એક પછી એક એમ ચારેવ પક્ષીઓ 
સજીવ થઈ આપની તરફ દોડતા આવ્યા. 


આ કિસ્સામાં પણ આપણને બધાને અલ્લાહપાક ફરમાવે છે કે, તમો 
ચાહે પાણીમાં ડૂબી જઈ મૃત્યુ પામો કે અકસ્માતિક આગમાં બળીને ખાક થઈ 
જાવો કે ઈરાદાપૂર્વક બાળવામાં આવે કે કોઈ અકસ્માતમાં તમારૂ શરીર 
છિજ્ઞભિજ્ઞ થઈ જાય અને તમારા શરીરના અમૂક ટુકડાનું બિલ્કુલ અસ્તિત્વ 
જ બાકી ન રહે, તો પણ કિયામતના દિવસે તે બધાને હમે સજીવન કરવાની 
શક્તિ ધરાવીએ છીએ. 


બલ્કે હદીષ શરીફમાં છે કે, આપણી આંગળીઓના પોરવા અને નખની 
સાથે જે અત્યંત બારીક નાની અને હલ્કી ચામડી હોય છે, જેને આપણે તોડીને 
ફેંકી દઈએ છીએ, તેને પણ અલ્લાહપાક ફરીથી ભેગી કરવા સક્ષમ અને 
કુદરત ધરાવે છે. (અલ્હમ્દુલિલ્લાહ) 


આ કુર્‌આન શરીફની સૌથી મોટી સૂરત છે. સૂરએ બકરહનો બુન્યાદી 
વિષય ઈન્સાનને જમીનમાં અલ્લાહપાકનો ખલીફહ બનાવવાનો છે. ઉમ્મતે 
મુહમ્મદિય્યહને આ જવાબદારી કિયામત સુધી મળવાની છે. માટે આગલા 
ખલીફહ હઝરત આદમ (અલે.), હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલૈ.), હઝરત યઅકૂબ 
(અલૈ.) અને અવલાદે યઅકૂબ (બની ઈસ્રાઈલ)ના કિસ્સાઓ બતાવી જણાવ્યું 
કે, કેવી રીતે આ જવાબદારી નિભાવવાની છે. યહૂદીઓ આ જવાબદારી 
નિભાવવામાં કેવી કેવી રીતે નિષ્ફળ નિવડ્યા. હઝરત મૂસા (અલે.)ને તેમણે 
કેવી કેવી રીતે સતાવ્યા. તેમાં એમનો મહત્વનો ગુનોહ ભૌતિકવાદ, માદી 
ચમકથી અંજાઈ જવું, માલદારોને લઈ મસઅલા (શરીઅત) બદલી નાંખવા, 
નુબૂવ્વતને વંશવાદ સમજવી, બની ઈસ્રાઈલની ઠેકેદારી સમજવી, બની 
ઈસ્માઈલને તેના લાયક ન સમજવા. 


સૂરએ બકરહ મદીના મુનવ્વરહમાં ઉતરી. ઈસ્લામી કાનૂનને અમલી 
સ્વરૂપ મદીનામાં આપવામાં આવી રહ્યું હતું. માટે અલ્લાહપાકના ખલીફા 








બીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૫૪] 





તરીકે કેવી રીતે જીવન ગુઝારવુ, કેવી રીતે ન ગુઝારવુ. હઝરત આદમ અને 
ઈબ્રાહીમ, મૂસા, ઈસ્હાક (અલયહિમુસ્સલામ)ના દાખલાઓ આપ્યા અને 
યહૂદીઓની વિગતવાર બુરાઈઓનું વર્ણન કરી ઉમ્મતે મુહમ્મદિય્યહને 
ચેતવણી આપી કે, તે યહૂદીઓએ કરેલ ભૂલોને ન કરે. નહીં તો જેમ તેમની 
પાસેથી ખિલાફત લઈ લેવામાં આવી, તેમ બીજી કૌમોને તમારી ઉપર હાકેમ 
બનાવવામાં આવશે. ગુનાહો, નેઅમતો લઈ લેવાનું કારણ બને છે. માટે 
ઈબ્રત હાસિલ કરો. 


હઝરત આદમ (અલે.)ને દુન્યવી ચીજોનું જ્ઞાન આપી ફરિશ્તાઓ ઉપર 
શ્રેષ્ઠતા આપી ઉમ્મતને ઈશારો કર્યો કે, દુન્યવી ટેકનોલોજી પણ જરૂરી છે. 
પૃથ્વી અને આકાશ વગેરેમાં સંશોધન કરી દુન્યવી ફાયદા ઉઠાવવાની પણ 
પ્રેરણા આપી. અને એટલા જ માટે પોતાની દુન્યવી નેઅમતોનો ઉલ્લેખ પણ 
કર્યો. પરંતુ આ બધુ અલ્લાહપાકની નેઅમતો-ઉપકારોને યાદ રાખી તેના 
વખાણ-શુક્રિયા અદા કરવા સાથે હોવું જરૂરી છે. ફક્ત માદ્દીયતમાં રચ્યુ- 
પચ્યુ રહેવું અને ખુદાપાકને ભૂલી જવું ઘણા મોટા નુકસાનનું કારણ બને છે. 
જેમકે આજની યુરોપિય કૌમોનો હાલ છે. 


યહૂદીઓએ ગાયના કિસ્સામાં તથા અલ્લાહપાકને પ્રત્યક્ષ સગી આંખે 
જોવાનો આગ્રહ કરી ભૌતિકવાદ અને માદ્હ પરસ્તી સાથે હઠધર્મી અને 
જીદનો સબૂત આપ્યો. ઉમ્મતે મુહમ્મદિય્યહને ઈમાન બિલ્ગયબનો વારંવાર 
હુંકમ કરી તેનાથી બચવાની તાકીદ કરી કે, નબીની વાત ઉપર વાંધાવચકા 
ઉભા કર્યા વગર ઈમાન લાવવામાં સલામતી છે. યહૂદીઓએ પહેલા હુકમે જ 
ગાય ઝબહ કરી દીધી હોત તો કોઈ પણ ગાય ચાલી જતે, પરંતુ વાંધા ઉઠાવ્યા 
તો ગાય તો મોંઘી પડી જ, સાથે અલ્લાહપાકની નારાઝગી પણ વહોરી લીધી. 
આ સૂરતમાં ઘણા બીજા કિસ્સાઓનું વર્ણન પણ છે, છતાં સૂરતનું નામ ગાયના 
કિસ્સાને લઈ “બકરહ” રાખવામાં આવ્યું. જેમાં મુખ્ય મુદ્દા (ભોતિકવાદ- 
માદીયત) તરફ ઈશારો છે. 


જૂઠ, ધોકો, ઈષા, ઘમંડ, લાલચ, મક્કારી, બેવકૂફી, ખુદાઈ આદેશોનો 





[૧૫૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બીજી તરાવીહ 





ઠઠ્ઠો કરવો, પૃથ્વીમાં ફસાદ-આતંક મચાવવો, અભણતા, ગુમરાહી (પથ- 
ભ્રષ્ટતા), શંકા-કુશંકામાં રહેવું, મુસ્લિમોની મશ્કરી કરવી, આ બધા ગુનાહો 
કરવા સાથે તેનો એહસાસ ન હોવો મોટો ગુનોહ હતો. મુનાફિકોની આ બધી 
ટેવોનું વર્ણન કરી મુસ્લિમોને તેનાથી બચવાની તાકીદ કરવામાં આવી. 


યહૂદીઓ ઉપર કરેલ ઉપકારોનું વર્ણન તથા યહૂદીઓની ચાલીસ બૂરી 
ટેવોનું વર્ણન આ ખરાબીઓનું વર્ણન કરી મુસ્લિમોને તેનાથી બચવાનો હુકમ 
કરવામાં આવ્યો. અને વિચારવાની વાત છે કે, મુનાફિકો તથા યહૂદીઓવાળી 
કુટેવો આપણા અંદર તો નથી ને ? જો હોય તો તેને સુધારી લેવી જોઈએ. 


કિબ્લાને બદલવાના હુકમમાં મુસ્લિમોની પણ હઝ. આદમ (અલે.)ની 
જેમ પરીક્ષા લેવામાં આવી. વર્ષો સુધી બાપદાદા (હઝ. ઈબ્રાહીમ અલૈ.)ના 
કિબ્લા (કઅબહ)ને મહત્વ આપનાર લોકો માટે બયતુલ્મુકદ્દસ તરફ મોઢુ 
કરવું એટલું સહેલુ ન હતું. એટલા જ માટે અલ્લાહપાકે આ હુકમને મુઅમિન- 
મુનાફિક વચ્ચે ભેદરેખા તરીકે દર્શાવ્યું. (આયત-૧૪૩ ગુજરાતી અર્થ) અને 
એનાથી આયત નં.૧૦૬ને સમજવી આસાન થઈ ગઈ, જેમાં એક આયતની 
જગ્યાએ બીજી આયત ઉતરવાની (નસ્ખ) ખબર આપવામાં આવી છે. 
(આયત-૧૦૬ ગુજરાતી) 


હજ્જ દરમ્યાન સફા-મરવહની સઈના અમલ સાથે મક્કાના મુશ્રિકો 
બીજા કુફ્ર-શિકવાળા અમલો પણ કરતા હતા. તે બધાની બુરાઈ સાથે જે 
સહીહ અમલ હતો, તે બાકી રાખ્યો. એનાથી આ ઉમ્મતના ઉમ્મતે વસત 
(એટલે કે દરેક હુકમમાં દરમ્યાની રીતે ચાલવું) હોવાની સાબિતી પણ થાય 
છે કે, કોઈ સહીહ અમલ દુશ્મન પણ કરતો હોય તો તે બાકી રહેશે. ફક્ત 
તેના વિરોધને લઈ છોડવામાં આવશે નહીં. હા, કોઈ શરઈ કારણસર તેમની 
મુશાબહતને લઈ છોડવામાં આવી શકે છે. 


આયત-૧૧૭ અકાઈદ, ઈબાદાત અને મામલાત વ્યવહારને શામેલ છે. 
દીન ફક્ત ઈબાદતનું નામ નથી, એ મસ્જિદ, બઝાર, ઘર, રાજકારણ, વેપાર 
અને સામાજિક જીવનને પણ શામેલ છે. કિસાસ, રોઝા, વસિય્યત ત્રણેવને 








બીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૧૫૬] 





તકવા સાથે જોડી દીધા. સૂરતના બધા જ વિવિધ વિષયો બતાવે છે કે, દીન 
બધામાં જ શામેલ છે. સૂ.બકરહમાં પાંચેવ અરકાન નમાઝ, રોઝા, ઝકાત, 
સખાવત, હજ્જનું વણન છે. સંપૂર્ણ ઇસ્લામ જરૂરી છે. યહૂદીઓની જેમ 
અમુકનો ઈન્કાર, અમુકને માનવું એ મુસલમાનની શાન નથી. કૌટુંબિક 
મસાઈલમાં તકવાનું વારંવાર વર્ણન અને અલ્લાહપાકની નિગરાની અલીમ, 
બસીર, ખબીર વગેરે સિફતોનું વર્ણન કરી આખિરતની યાદી અપાવી છે. 
અકરબુલિત્તકવા, હક્કન અલલ્‌ મુત્તકીનમાં તકવાનું વર્ણન છે. આયતુલકુર્સી 
જેવી આયતો તૌહીદના વિષયને તસલસુલ (લગાતાર) બતાવવા અને 
મુસ્લિમોનો ઈમાની જોશ વધારવા વર્ણન કરી છે. આયતુલકુર્સીના વિષયની 
તાકીદ અને મઝબૂતી બતાવવા ત્રણ કિસ્સાઓના વર્ણન કર્યા. જેમાં અલ્લાહ 
તઆલાની સંપૂર્ણ કુદરત, તાકાત અને હુફૂમતની ચોખવટ કરવામાં આવી છે. 
હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલૈ.) નમરદ અને હઝરત ઉઝેર. 


વ્યાજની બુરાઈ, યતીમો, બેવાઓનો માલ ન ખાવો. વારસાઈ અદા 
કરો, સખાવત, કંજૂસી, દેખાડા ખાતર સખાવત, વસીય્યત, વેપારના કાયદાઓ 
લેખન ગવાહી, ગીરવીના કાયદા વગેરે. હઝ. ઈબ્રાહીમ (અલે.)ના કિસ્સા 
પછી વર્ણન કરી ઈમાનની સાથે મુઆમલાત-વહેવારમાં પણ સાબિતકદમી- 
અડગતાનું વર્ણન છે. વ્યાજ સાથે સખાવતની આયતોનું વર્ણન દર્શાવે છે કે, 
વ્યાજને હરામ ઠેરવ્યું તો બદલામાં વેપાર અને સખાવતથી ગરીબોની જરૂરતો 
પૂરી કરવાનું આહ્વાન કરી બતાવ્યું કે, ઈસ્લામે એક વસ્તુ હરામ કરી તેના 
બદલામાં તેનાથી સારી બીજી વસ્તુ આપી છે. આ બધા જ આદેશો (અકીદા, 
ઈબાદાત, વહેવારો, કૌટુંબિક પ્રશ્નો, સખાવતો વગેરે) ફરમાંબરદારી- 
આજ્ઞાંકિત હોવું ઉમ્મતે વસત અને તકવાના ત્રિકોણમાં ઘેરાયેલા છે. છેલ્લે 
અશંવાળી દુઆ ઉપર સૂરત ખતમ કરી. ફાતિહા, બકરહ અને આલિ ઈમ્રાન 
ત્રણેય દુઆ ઉપર ખતમ થાય છે. માણસ કમઝોર છે, તે પોતાના જીવનમાં 
આ બધા જ આદેશો ઉપર અલમ કરવામાં ગલતી-ભૂલ વગેરે કરી શકે છે, 
તો પોતાને અલ્લાહપાકની માફી, મગફિરત અને રહમતનો મોહતાજ સમજી 
તેનાથી જ પોતાનો સબંધ બાકી રાખે. 





[૧૫૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બીજી તરાવીહ 





નાજાઈઝ કમાઈથી મના કર્યું. હજ્જમાં બૂરા કામોથી રોક્યા, તલાક, 
ખુલઅ, દૂધ પિવડાવવું, તલાક પછી માંના હક્કો, બાળકોના હક્કો વગેરેના 
વર્ણન સાથે તકદીરનો મસઅલો, તાલૂતનો કિસ્સો, પાણીથી માદ્લીયત તરફ 
ઈશારો, સદકહમાં ઈખ્લાસ હોવો અને એહસાન ન જટલાવવું, સદકહમાં 
મદદનો જઝબો, અલ્લાહપાકની મુહબ્બતમાં વધારો અને મગફિરતનો વાયદો 
કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે વ્યાજમાં લાલચ, નફરત, વેપારમાં બેબરકતી 
અને અલ્લાહપાક સાથે જંગ કરવા સમાન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. 


બીજા સિપારાની છેવટમાં બે કિસ્સાઓનું વણન છે : (૧) એવા લોકો 
જે પોતાની વસ્તીમાં પ્લેગ ફેલાઈ જવાથી મૃત્યુના ભયને લઈ પોતાના ઘરો 
છોડી નીકળી ગયા હતા. પરંતુ પોતાની કોશિશમાં નિષ્ફળ થયા અને મૃત્યુ 
પામ્યા. હા, એટલી વાત હદીષથી સાબિત થાય છે કે, જ્યાં આ પ્રમાણેની 
બીમારી ફેલાય હોય તો જે લોકો પ્લેગવાળી વસ્તીથી બહારના હોય, તે લોકો 
ત્યાં જવાથી બચે. (ઇઝ/૪ #ર૭) 


%7%૪/૭ : 57ઈ 7દ%જર ઈન્૪/7”? 7557ર%? ૨/૪ 7%? ₹/57. 


(૨) બીજો કિસ્સો યહૂદીઓ અને હઝરત તાલૂતનો છે. જેમના નેતૃત્વમાં 
નાના લશ્કરે પોતાનાથી મોટા લશ્કરને હાર આપી. આ કિસ્સો એવો છે કે, 
આપ (સલ.)ના સમયના યહૂદીઓમાંથી પણ અમુકને જ ખબર હતી. નબીએ 
ઉમ્મી (સલ.)ની ઝબાને મુબારકથી એતિહાસિક બનાવનું વર્ણન થવું એ 
વાતની દલીલ છે કે, આપ (સલ.)નો સબંધ એવી હસ્તીથી છે, જેની કિતાબ 
સાચી છે. અને આપ (સલ.) અલ્લાહ તઆલાના સાચા રસૂલ છે. 


જિહાદ માનવતા માટે તબાહી નથી, બલ્કે માનવતાની હિકાઝતની સીડી 
છે. કેમકે જો ઝાલિમો ઉપર દબાણ કરવામાં ન આવે અને એમના મુકાબલાની 
તાકાત ન રહે તો માનવજગત નિરાધાર-અનાથ થઈ જાય. 


દીનમાં બળજબરી નથી. (ર૪૮) એનાથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે, બળ- 
જબરીથી ધર્મ પરિવર્તન કરાવવું સહીહ નથી. કેમકે મઝહબ (ધર્મ)નો 
સીધો સબંધ દિલની શ્રધ્ધા અને યકીનની સાથે છે. 








બીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૫૮] 





સૂરએ બકરહની આયતોનો ખુલાસો 
અકાઈદ, અખ્લાક, અઅમાલ ઈસ્લામી વ્યાપક્તાની નિશાની છે 


નેકી માત્ર એટલી જ નથી કે તમારૂં મુખ પૂર્વ કે પશ્ચિમ તરફ કરો, પરંતુ 
મહાન નેકી એ છે કે, જે કોઈ અલ્લાહ તઆલા પર અને છેલ્લા દિવસ 
(આવવા) પર અને ફરિશ્તાઓ (ની હસ્તી) પર અને (સર્વ આકાશી) કિતાબો 
અને (સઘળા) પયગમ્બરો પર ઈમાન લાવે. અને તે (માણસ) અલ્લાહપાકની 
મુહબ્બતના ખાતર (હાજતમંદ) સગાં-વહાલાંને અને નાદાર યતીમોને તથા 
મોહતાજોને અને (સાધન વગરના) મુસાફિરો અને (લાચારીએ) સવાલ 
કરનારાઓને તથા (કેદીઓ અને ગુલામોની) ગરદનો છોડાવવામાં માલ 
આપતો હોય અને નમાઝ કાયમ રાખતો હોય તેમજ ઝકાત પણ આપ્યા કરતો 
હોય, અને (એ ઉપરાંત) એ લોકો જ્યારે કોઈ કરાર કરે તો પોતાનો કરાર 
પૂરો કરનારા હોય અને ગરીબાઈ તથા દુઃખમાં અને (દુશ્મનો સામે) 
રણસંગ્રામમાં દઢ રહેનારા હોય. આ લોકો જ સાચા છે અને આ લોકો જ 
(ખરા) પરહેઝગાર (ગણવાને) લાયક છે. (૧૭૭) 


ઈસ્લામી સજાઓ ત્યાય આધારિત : 


હે ઈમાનવાળાઓ ! તમારા ઉપર (ઈરાદાપૂર્વક) કતલ કરવામાં 
આવેલાઓના સબંધમાં કિસાસ (બદલો) લેવો ફર્ઝ કરવામાં આવ્યો છે. 
(એટલે દરેક) આઝાદ પુરૂષના બદલે આઝાદ પુરૂષ અને ગુલામને બદલે 
ગુલામ અને સ્ત્રીના બદલે સ્ત્રી (કતલ કરવામાં આવે). પછી જે (હત્યારાને) 
તેના ભાઈ તરફથી કંઈ પણ માફી આપવામાં આવે, તો તેણે (માફ કરનારે) 
યોગ્ય રીતે (માલની) માંગણી કરવી જોઈએ અને (હત્યા કરનારે ખૂનના 
બદલાને) ભલાઈ સાથે તે (હકદારોની) પાસે પહોંચાડવો જોઈએ; આ 
(માફીના કાનૂનમાં) તમારા પરવરદિગાર તરફથી સહેલાઈ અને મહેરબાની 
છે; આ ફેંસલા બાદ જે કોઈ હદથી વધશે, તો તેને (આખિરતમાં) દુઃખદાયક 
શિક્ષા થશે. (૧૭૮) અને હે બુદ્ધેશાળી લોકો ! આ કિસાસ (ના હુકમ)માં 
તમારા જાનનો ઘણો બચાવ છે, અમને આશા છે કે (એવા અમનના 





[૧૫૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બીજી તરાવીહ 





ક્રાનૂનભંગથી) તમે બચતા રહેશો. (૧૭૯) 
રોઝાનો મકસદ (હેતુઓ) : 


હે ઈમાનવાળાઓ ! તમારા ઉપર રોઝહ ફર્ઝ કરવામાં આવ્યા છે, જેવી 
રીતે કે તમારાથી પહેલાં (આગલી ઉમ્મત)ના લોકો પર ફર્ઝ કરવામાં આવ્યા 
હતા. એ આશાએ કે, તમે (રોઝહના પ્રતાપે) નઠારાં કામોથી (સદા) દૂર 
રહેનાર થઈ જાઓ. (૧૮૨) અમુક દિવસો (એટલે) રમઝાન માસમાં રોઝહ 
રાખ્યા કરો; પણ તમારામાંથી જે કોઈ માંદો હોય અથવા મુસાફરીમાં 
હોય તો તે બીજા દિવસોથી ગણતરી પૂરી કરે. 


રમઝાન માસનો કુર્‌આન શરીફ સાથે ગાઢ રૂહાની સબંધ : 


રમઝાનનો (મુબારક) માસ તે છે કે જેમાં કુર્‌આન શરીફ લોકોની 
હિદાયત માટે ઉતારવામાં આવ્યું અને (જેમાં) હિદાયતની ખુલ્લી નિશાનીઓ 
છે તથા તે (સત્ય-અસત્ય વચ્ચે) જુદાઈ કરનાર (પણ) છે. ત્યારે તમારામાંથી 
જે કોઈ આ માસમાં મવજૂદ હોય તો તેણે આ માસના રોઝહ અવશ્ય રાખવા 
જોઈએ; અને જે માણસ માંદો હોય અથવા મુસાફરીમાં હોય તો બીજા 
દિવસો (ના રોઝહ)થી ગણતરી પૂરી કરે; અલ્લાહ તઆલા તમારા માટે 
(હુકમોમાં) સહેલાઈ ચાહે છે અને તમને મુશ્કેલીમાં નાખવા ઈચ્છતો નથી. 
અને (કઝાનો પણ હુકમ આપ્યો કે) જેથી તમે ગણતરીને પૂરી કરી લો (તો 
સવાબમાં કમી રહે નહિ). વળી, એટલા માટે કે તેણે તમને હિદાયત આપી 
તે ઉપર તમે લોકો અલ્લાહ તઆલાની મોટાઈ બયાન કરતા રહો અને (આ 
સહેલાઈના કાનૂન પર તેનો) આભાર માનો. (૧ ૮૫) 


હજ્જના ઉચ્ય હેતુઓ : 


હેજ્જના (અમુક) મહિના પ્રખ્યાત છે. પછી જેણે તેમાં હજ્જ માથે 
લીધી, તો તેણે હજ્જમાં સ્ત્રી મેળાપ અને કોઈ પણ ગુનોહ તેમજ (કોઈ પણ 
પ્રકારનો) ઝઘડો (ફસાદ) કરવો જોઈએ નહિ; અને તમે જે કંઈ નેકી કરો 
છો, તેને અલ્લાહપાક જાણે છે; અને (જ્યારે હજ્જ માટે નીકળો ત્યારે 
મુસાફરીનો) ખર્ચ જરૂર સાથે લઈ લો. કારણ કે ખર્ચ (સાથે લેવા)માં સૌથી 








બીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૬૦] 





મોટો ફાયદો (ભીખથી) બચવું છે. અને હે બુદ્ધિશાળીઓ ! (આ હુકમો 
બજાવી લાવવામાં) મારાથી ડરતા રહો. (૧૯૭) અને (હજ્જમાં) વેપાર 


કરીને પોતાના પરવરદિગારના ફઝલ (એટલે રોજી)ને શોધો તો તેમાં તમને 
કંઈ ગુનાહ નથી. 


યતીમો (અનાથો)ના માલ વિશે ચોખવટ : 


લોકો તમને યતીમ બાળકો (ના ખર્ચ) સબંધી પૂછે છે, આપ ફરમાવી દો 
કે, જે મામલામાં તેઓથી ભલાઈ હોય તે બેહતર છે; અને જો તમે તેઓની 
સાથે ખર્ચ ભેગો રાખો તો (કંઈ ડર જેવું નથી, કારણ કે) તેઓ તમારા 
(દીની) ભાઈઓ જ છે અને અલ્લાહપાક (તેઓના માલ) બગાડનાર (અને) 
સુધારનારને જાણે છે; અને જો અલ્લાહ તઆલા ચાહત તો (એ સબંધી 
સખત હુકમ આપી) તમને મુશ્કેલીમાં નાખત. બેશક, અલ્લાહપાક જોરાવર 
હિકમતવાળો છે. (૨૨૦) 


નમરૂદનો હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલે.)થી વાદવિવાદ : 

(હે નબી સલ. !) શું આપે તે માણસને ન જોયો (એટલે તેનો હાલ 
જાણ્યો નથી) કે જેણે ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)ની સાથે તેના પરવરદિગાર (ની 
હસ્તી) વિશે વાદવિવાદ કર્યો હતો એ કારણે કે અલ્લાહ તઆલાએ તેને 
સત્તા આપી હતી, (જ્યારે કે તેણે પૂછયું કે, અલ્લાહપાક કેવો છે ?) તેના 
જવાબમાં ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)એ કહ્યું, મારો પરવરદિગાર એવો છે, જે 
જિવાડે છે અને મારે છે; (તો) તેણે કહ્યું, હું પણ જિવાડું છું અને મારું છું. 
ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)એ કહ્યું, (વારું) અલ્લાહપાક તો સૂર્યને (દરરોજ) પૂર્વથી 
કાઢે છે, તો તું (માત્ર એક જ દિવસ) પશ્ચિમથી કાઢી (ને દેખાડી) આપ. 
ત્યારે તે કાફિર સ્તબ્ધ થઈ ગયો; અને અલ્લાહપાક એવા અન્યાયી લોકોને 
સીધો માર્ગ દેખાડતો નથી. (ર૫૮) 


અલ્લાહપાકને રાઝી રાખવા સખાવત કરવાનું ઉદાહરણ : 


જે લોકો પોતાનો માલ અલ્લાહપાકની રાહમાં ખર્ચ કરે છે, તેઓના 
ખર્ચ કરેલા માલની મિસાલ (અલ્લાહપાકને ત્યાં) તે દાણા સમાન છે, જે 





[૧૬૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બીજી તરાવીહ 





સાત કંટીઓ કાઢે (અને) દરેક કંટીમાં સો દાણાં હોય, અને જેને અલ્લાહપાક 
ચાહે છે તેના માટે એથી વધુ કરી આપે છે; અને અલ્લાહપાક ઘણો ઉદાર 
(અને) જાણનાર છે. (૨૬૧) જે લોકો પોતાનો માલ અલ્લાહપાકની રાહમાં 
ખર્ચ કરે છે. ફરી ખર્ચ કર્યા પછી (જેને આપ્યું છે તેને જીભથી) ઉપકાર 
જણાવતા કે (વર્તનથી) સતાવતા નથી, તે લોકોને પોતાના પરવરદિગાર 
પાસે તેનો બદલો મળશે, તેઓને ન (સવાબ) ઘટવાનો કંઈ ડર હશે અને 
ન તેઓ દિલગીર થશે. (૨૬૨) (લાચારીના સમયે) નરમીથી (યોગ્ય) 
જવાબ આપવો અને (માંગનાર અસભ્યતા કરે તો તેને) માફી આપવી, તે એવી 
ખયરાતથી (ઘણા દરજ્જે) બેહતર છે, જેની પાછળ (માંગનારની) સતામણી 
થાય, અને અલ્લાહપાક બેપરવા (અને) સહનશીલ છે. (૨૬૩) હે 
ઈમાનવાળાઓ ! પોતાની ખયરાતને ઉપકાર જતાવી અથવા ઈજા પહોંચાડી 
બરબાદ કરો નહિ, તે માણસની માફક કે જે પોતાનો માલ લોકોને દેખાડવા 
અર્થે ખર્ચ કરે છે અને તે અલ્લાહપાક પર તેમજ કિયામતના દિવસ પર 
ઈમાન રાખતો નથી, તો તેની મિસાલ એક લીસા પથ્થર સમાન છે કે, જેના 
ઉપર સહેજ માટી (ચઢી ગઈ) હોય, પછી તેના ઉપર જોશભેર વરસાદ પડે 
તો તેને તદ્દન ચોખ્ખો કરી નાખે; એવા લોકોને પોતાની કમાઈ (એટલે નેકી- 
ઓનો સવાબ) સહેજ પણ હાથ લાગશે નહિ; અને અલ્લાહપાક કાફિરોને 
(આખિરતમાં જક્ઞતનો) માર્ગ પણ દેખાડશે નહિ. (૨૬૯૪) અને જે લોકો 
પોતાનો માલ અલ્લાહની ખુશી મેળવવા અને (દીનમાં કઠણ કાર્યોમાં ભોગ 
આપવા) પોતાના દિલને મક્કમ રાખવા માટે ખર્ચ કરે છે, તેઓની (ખયરાતની) 
મિસાલ એક ઉંચી જગ્યાએ આવેલા એવા બગીચા સમાન છે, જેના ઉપર ભારે 
વરસાદ વરસ્યો હોય, તેથી તેણે પોતાના ફળો બમણાં (ચોગણાં) આપ્યા. અને 
જો તેના ઉપર ભારે વરસાદ વરસ્યો નહિ હોય, તો પણ તેને ઝીણો વરસાદ જ 
બસ છે. અને અલ્લાહ તઆલા તમારા કામોને ખૂબ જુએ છે; (૨૬૫) 


દેખાડા ખાતર અથવા મહેણા મારવા, સતાવવા દાન કરનારનું 
ઉદાહરણ : 
શું તમારામાંથી કોઈને એવું ગમે છે કે તેનો ખજૂર અને દ્રાક્ષોનો 








બીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૬૨] 





એક એવો બગીચો હોય, જેના (ઝાડો) નીચે નહેરો વહેતી હોય, (અને) 
તેને માટે તે વાડીમાં બીજા પણ દરેક જાતના ફળો હોય, અને તે માણસને 
વૃદ્ધાવસ્થા આવી ગઈ હોય તેમજ તેના બાળબચ્ચાં પણ અશક્ત હોય, 
પછી તે બાગ પર એવો લૂનો ઝપાટો ચાલે, જેમાં આગ હોય, જેનાથી તે 
બળી(ને ભસ્મ થઈ) જાય; એવી જ રીતે અલ્લાહ તઆલા તમારા માટે 
પોતાના અહકામ સ્પષ્ટ બયાન કરે છે કે, જેથી તમે વિચાર કરો. (૨૬ ૬) હે 
ઈમાનવાળાઓ ! પોતાની કમાણીમાંથી ચોખ્ખી (પવિત્ર) વસ્તુ તથા અમે 
જમીનમાંથી જે ચીજો તમારા માટે ઉત્પજ્ઞ કરી છે, તેમાંથી (નેક કામમાં) 
આપ્યા કરો અને તેમાંથી એવી રદ્દી ચીજના આપવાનો ઈરાદો પણ ન કરો 
કે જેને તમે પોતે પણ આંખમિચામણા કર્યા વિના લઈ શકો નહિ અને યકીન 
રાખો કે, અલ્લાહપાક બેપરવા (અને) ખૂબીઓવાળો છે. (૨૬૭) શયતાન 
તમને ફકીરીથી ડરાવે છે અને તમને નઠારી વાત (એટલે કંજૂસી)ની સલાહ 
આપે છે અને અલ્લાહપાક (સારી વસ્તુ આપવા પર) પોતાના તરફથી તમારા 
પાપો માફ કરવાનો અને (બદલામાં) વધુ આપવાનો વાયદો કરે છે અને 
અલ્લાહપાક બહુ ઉદાર, સઘળું જાણનાર છે. (૨૬૮) 


વ્યાજની બુરાઈ દશવિતુ ઉદાહરણ : 


જે લોકો વ્યાજ ખાય છે, તેઓ (કિયામતમાં કબરોથી) ઉઠશે નહિ, પરંતુ 
એવી રીતે (ઉઠશે) જેવી રીતે કે તે માણસ ઉભો થાય છે, જેને શયતાન વળગી 
ગાંડો કરી દે છે; આ (શિક્ષા) એટલા માટે થશે કે તેઓએ (વ્યાજને હલાલ 
કરવા માટે દલીલમાં) કહ્યું હતું કે વેપાર પણ વ્યાજ લેવા સમાન જ છે. 
જ્યારે કે અલ્લાહપાકે વેપારને હલાલ કર્યો છે અને વ્યાજને હરામ કર્યું છે, 
ત્યારે જેને પોતાના પરવરદિગાર તરફથી (એ વિશે) બોધ પહોંચ્યા પછી તે 
(વ્યાજ લેવાથી કે તેને હલાલ કહેવાથી) અટકી ગયો તો જે કંઈ (આ હુકમ 
આવ્યા) પહેલાં લઈ ચૂક્યો તે તેનું જ છે, પણ (તૌબા સબંધી) તેનો મામલો 
અલ્લાહપાકને હવાલે છે, અને જે કોઈ પાછો (વ્યાજને હલાલ ગણે) તો તેઓ 
જ દોઝખવાળા છે, જેઓ તેમાં સદા રહેશે. (૨૭૫) અલ્લાહપાક વ્યાજ (ના 
વધારા)ને નાબૂદ કરે છે અને ખયરાત(ની બરકત)ને વધારે છે. અને 





[૧૬૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બીજી તરાવીહ 





અલ્લાહ તઆલા કોઈ પણ નાફરમાન પાપીને પસંદ કરતો નથી. (૨૭૬) 
બેશક, જે લોકો ઈમાન લાવ્યા અને સારા કામો કર્યા અને (ખાસ કરી) નમાઝ 
પઢતા રહ્યા તેમજ ઝકાત આપતા રહ્યા તેમના માટે તેમનો સવાબ પોતાના 
પરવરદિગાર પાસે છે અને (આખિરતમાં) ન તેમને કંઈ ડર હશે અને ન 
તેઓ દિલગીર થશે. (૨૭૭) હે ઈમાનવાળાઓ ! અલ્લાહપાકથી ડરો અને 
જો તમે ઈમાન રાખતા હો તો જેટલું વ્યાજ બાકી હોય તેને છોડી દો. (૨૭૮) 
પછી જો તમે (તેમ) કરશો નહિ તો અલ્લાહપાક તથા તેના રસૂલ (સલ.) 
તરફથી લડાઈની ચેલેન્જ સાંભળી લો. અને જો તમે તોબા કરી લો તો તમને 
તમારી મુદ્દલ રકમ મળશે, (આ કાયદા પછી) ન તમે કોઈ પર ઝુલ્મ કરવા 
પામશો અને ન કોઈ તમારા ઉપર ઝુલ્મ કરવા પામશે. (૨૭૯) અને જો 
(દેણદાર) નાદાર હોય તો (તેને) હાથ છૂટો થતાં સુધીની મોહલત આપવી 
જોઈએ અને જો તમે સમજતા હો તો માફ કરી દેવું તમારા માટે બેહતર છે. 
(૨૮૦) અને તે દિવસથી ડરતા રહો કે જે દિવસે તમે અલ્લાહપાકની તરફ 
લઈ જવામાં આવશો, પછી દરેક જણને તેની કરણી (નો બદલો) સંપૂર્ણ 
આપવામાં આવશે અને કોઈનો કંઈ હક માર્યો જશે નહિ. (૨૮૧) 
આપસી લેવડ-દેવડમાં પ્માણિકતા-પારદર્શક્તાના હુકમો : 

હે ઈમાનવાળાઓ ! જ્યારે તમે માંહોમાંહે અમુક મુદ્દત સુધીનો 
ઉધારનો મામલો કરો તો તેને લખી લો. અને (તે મામલાને) તમારી વચ્ચે 
કોઈ લખનારે ન્યાયસર લખવો જોઈએ, અને લખનાર (તેઓને) લખી 
આપવાથી ઈન્કાર ન કરે, તેને જોઈએ કે અલ્લાહપાકે તેને જેવું (લખતાં) 
શીખવ્યું છે, તેવું લખી આપે. અને જે માણસ ઉપર દેણ છે, તે લખાવી આપે, 
અને પોતાના પરવરદિગાર અલ્લાહપાકથી ડરે અને તેમાંથી (લખાવવામાં) 
જરા પણ ઓછું કરે નહિ, પછી જો તે માણસ જેના જિમ્મે દેણ છે તે બેવકૂફ 
અથવા લાચાર હોય અથવા પોતે (બતાવીને) લખાવી શકતો ન હોય તો 
તેના મુખત્યાર ખરેખરું લખાવે, અને (આ લખાણ ઉપરાંત) તમારામાંના 
(મુસલમાન) પુરૂષોમાંથી બે પુરાવા (પણ) રાખો, પછી જો બે પુરૂષ ન મળે 
તો એક પુરૂષ અને બે સ્ત્રીઓ (રાખો), એવા સાક્ષીઓમાંથી જેઓને 








બીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૬૪] 





(વિશ્વાસપાત્ર હોવાથી) તમે પસંદ કરો છો, (બે સ્રીઓ) એ કારણથી કે જો 
બે સ્રીઓમાંથી એક (કંઈક) ભૂલી જાય તો તેમાંની એક બીજીની યાદ અપાવે, 
અને તે સાક્ષીઓને જ્યારે (પુરાવા માટે) બોલાવવામાં આવે ત્યારે તેઓ 
ઈન્કાર કરે નહિ, અને મામલો નાનો હોય કે મોટો તેની મુદ્દત આવતાં સુધી 
તેના લખવામાં કંટાળો કરો નહિ, (આ લખી લેવું) અલ્લાહપાકની પાસે વધુ 
ઈન્સાફ કાયમ રાખનાર અને સાક્ષી માટે પણ વધુ સહાયભૂત છે. વળી, એ 
વાત બહુ વાજબી છે કે (તે મામલા સબંધી) તમે કોઈ શંકામાં પડો નહિ, 
પરંતુ કોઈ સોદો હાથોહાથ હોય, જેની આપસમાં લેવડદેવડ કરો છો, તો તેને 
નહિ લખવામાં તમારા ઉપર કંઈ દોષ નથી, પણ જ્યારે સોદો કરો તો સાક્ષી 
રાખી લ્યો અને લખનાર તેમજ સાક્ષીને કષ્ટ ન આપવામાં આવે. અને જો 
તમે એવું કરશો તો એમાં તમને ગુનાહ થશે અને અલ્લાહ તઆલાથી ડરતા 
રહો, અને અલ્લાહપાક તમને (યોગ્ય હુકમો) શીખવે છે, અને અલ્લાહપાક 
દરેક વસ્તુથી માહિતગાર છે. (૨૮૨) અને જો તમે મુસાફરીમાં હો અને કોઈ 
(દસ્તાવેજ) લખનાર ન મળે તો કંબજાગીરો થવું જોઈએ. ફરી જો (એવા 
સંજોગે) એકબીજાનો ભરોસો કરે (જેથી ગીરોની આવશ્યક્તા ન સમજે) 
તો જેનો ભરોસો કરવામાં આવ્યો છે, તેણે બીજાનો હક સંપૂર્ણ આપી દેવો 
જોઈએ અને પોતાના પરવરદિગાર અલ્લાહપાકથી ડરવું જોઈએ. અને તમે 
સાક્ષીને છુપાવો નહિ, અને જે કોઈ તેને છુપાવશે, તો બેશક તેનું દિલ પાપી 
છે અને અલ્લાહ તઆલા તમારા કરેલા કામોને ખૂબ જાણે છે. (૨૮૩) 


વતનમાં લખાણ અને સાક્ષીઓથી તેમજ બીજી અનેક રીતે વિશ્વાસ 
આવી શકે છે, પરંતુ મુસાફરીમાં સહેલાઈથી તેમ થતું નથી. વળી, માત્ર 
લખાણ કે સાક્ષીઓથી વિશ્વાસ મુશ્કેલ હોવાથી જ ફરમાવ્યું કે, મુસાફરીમાં 
દેણ કે ઉધારનો મામલો કરો અને દસ્તાવેજ લખનાર ન મળે, જેમકે સફરમાં 
એવા સંજોગો ઘણા બને છે, તેથી કોઈ વસ્તુ ગીરો મૂકો. આ હુકમ સફર માટે 
ખાસ નથી, વતનમાં તેમજ સફરમાં લખનાર મોજૂદ હોય તો પણ ગીરો મૂકવું 
દુરુસ્ત છે. જેમકે હદીસોમાં ખુદ હઝરત મુહમ્મદ (સલ.)નું થોડાક જવના 
બદલે પોતાનું બખ્તર મદીનાના એક યહૂદીને ત્યાં ગીરો મૂકવાનું આવ્યું છે. જે 





[૧૬૫] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ બીજી તરાવીહ 





વસ્તુ ગીરો મૂકવામાં આવે તેના ઉપર ગીરો લેનારનો કબ્જો થાય નહિ, ત્યાં 
સુધી તે ગીરો ગણાશે નહિ. ગીરો મૂકેલી વસ્તુ ગીરો લેનાર પાસે અમાનત છે. 
લેણું વસૂલ થતાં તે જ વસ્તુ માલિકને પાછી આપવી જોઈએ. ગીરો લેનારને 
તેનાથી કોઈપણ પ્રકારનો લાભ ઉઠાવવો દુરુસ્ત નથી, પણ જો તે વસ્તુ પર 
કંઈ ખર્ચ થાય તો તે માલિકના જ હિસાબમાં ગણાશે. 


દૂઆ મૃસલમાનનં હથિયાર છે : 
૧૭ ૧૭ ૧૭ 


હે અમારા પરવરદિગાર ! જો અમે ભૂલી જઈએ અથવા ચૂક કરીએ, 
તો અમારી પકડ કરીશ નહિ. હે અમારા પરવરદિગાર ! અને અમારા ઉપર 
એવો સખત (હુકમનો) બોજો મૂક નહિ, જેવો કે અમારાથી આગલા લોકો 
પર મૂક્યો હતો. હે અમારા પરવરદિગાર ! વળી, અમારી પાસે તે બોજો ન 
ઉંચકાવ કે જેની અમને શક્તિ નથી અને અમારાથી દરગુજર કર અને અમને 
બખ્શી દે, તેમજ અમારા ઉપર દયા કર, તું જ અમારો પાલનહાર છે તો તું 
અમને કાફિરો પર વિજય આપ. (૨૮૬) 








ત્રીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૬૬] 


આજની ત્રીજી તરાવીહમાં ત્રીજા પારહના અડધાથી ચોથા પારહના ૩/૪ પારહ 
સુધી તિલાવત કરવામાં આવશે. અહીં સૂરએ આલિ ઈમ્રાન પૂરી થાય છે. 


સૂરએ આલિ ઈમાન 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


તિલાવતના ક્રમ પ્રમાણે કુર્‌આન શરીફની ત્રીજી સૂરત છે. આ સૂરતમાં 
એક પ્રકરણ હઝરત ઈમરાન તથા તેમના કુટુંબીજનો બાબતે છે. માટે સૂરતને 
તે નામથી સંબોધી છે. હઝરત ઈમરાન હઝરત મરીયમ (રદી.)ના પિતા અને 
હઝરત ઈસા અલયહિસ્સલામના નાના થાય છે. 





સૂરએ બકરહનો આરંભ કુર્‌આન શરીફના વણનથી શરૂ થયો હતો. 
આ સૂરતનો પણ કુર્‌આન શરીફના પવિત્ર વર્ણનથી થયો છે. અને આ નિષ્કર્ષ 
કાઢયો કે, જે લોકોનું નેચર, સ્વભાવ અને હૃદય સહીહ હતું, જેમને સાચા 
રસ્તાની તલબ હતી, તેમને અલ્લાહપાકે હિદાયતનું માર્ગદર્શન આપ્યુ. અને 
તેમણે હિદાયત (સાચી રાહ) સ્વીકારી લીધી અને જે મનેચ્છાઓના ગુલામ 
હતા, જેમના સ્વભાવ અને તબીઅતમાં ઉપણ હતી, તેમણે કુર્‌આન શરીફની 
આયતોમાં પોતાની ઈચ્છાઓ પ્રમાણે ગલત અર્થઘટન કર્યું. પોતે પણ રસ્તાથી 
વિમૂખ થઈ ગયા અને બીજાઓને પણ હિદાયતથી દૂર રાખ્યા. 


સૂરએ બકરહમાં યહૂંદીઓથી વાદ-વિવાદ અને તેમની ગલત માન્યતાનું 
વર્ણન તેની સુધારણા તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું. તે પ્રમાણે આ સૂરતમાં 
ખ્રિસ્તીઓના ગલત અકીદાઓનું વણન કરી તેની સુધારણા કરવામાં આવી. 
તેમની શંકાઓનું સમાધાન કરવામાં આવ્યું. 

સૂરએ બકરહમાં હઝરત આદમ અલયહિસ્સલામની પૈદાઈશ (જન્મ)નું 


વર્ણન કરવામાં આવ્યુ હતું. જેમને માં-આપના સહારા વગર ફક્ત અલ્લાહ 
તઆલાની અપાર કુદરત અને રહમતથી પેદા કરવામાં આવ્યા હતા. હવે 





[૧૬૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રીજી તરાવીહ 





આ સૂરતમાં હઝરત ઈસા અલયહિસ્સલામના જન્મનું વર્ણન કર્યું જેમના 
બાપ ન હતા, ફક્ત માં હતા. જેથી ખ્રિસ્તીઓને સમજાવવામાં આવ્યા કે, ફક્ત 
બાપ ન હોવાને લઈ હઝરત ઈસા અલયહિસ્સલામને ખુદાપાકના પુત્ર માનો 
છો, તો હઝરત આદમ (અલયહિસ્સલામ)ના તો માં-બાપ બજ્ઞેવ ન હતા. 
તેમને કેમ નથી કહેતા. મતલબ કે આ અકીદો સહીહ નથી. 

સૂરએ બકરહમાં અમૂક અહકામો ટૂંકમાં હતા. આ સૂરતમાં તેને વધુ 
વિગત અને સ્પષ્ટતા સાથે વણન કરવામાં આવ્યા છે. 

સૂરએ બકરહ અને સૂરએ આલે ઇમ્રાનને હદીષમાં રોશન સૂરતો કહી 
છે. આમ તો કુર્‌આન શ.ની બધી જ સૂરતો રોશની આપનાર છે. પરંતુ આ 
બજ્ઞેવ સૂરતોની બે આયતોમાં તોહીદનું વર્ણન ઘણી જ ઉમદા રીતે થયું છે. 

હઝરત ઈમરાન (રદી.) જે હઝરત મરયમ (રદી.)ના વાલિદે મુહતરમ 
(પિતા) થાય છે. તેમની બીવી અને બચ્ચાઓ (હઝરત મરીયમ, હઝરત 
ઈસા અલયહિસ્સલામ)નું વર્ણન સૂરતની ૩૩ થી ૩૭ આયતમાં છે. 


આ સૂરતનો વધુ પડતો ભાગ ત્યારે ઉતર્યો, જ્યારે હિજરત પછી હજુ 
મુસલમાન દુશ્મનો તરફથી મુશ્કેલીઓ વેઠી રહ્યા હતા. સૌપ્રથમ બદ્રની લડાઈ 
થઈ. જેમાં મુસલમાનોની શાનદાર જીત થઈ અને મક્કાવાસીઓના મોટા- 
મોટા સરદારો માર્યા ગયા. આ હારનો બદલો લેવા બીજા વર્ષે કુરેશીઓએ 
મદીના શરીફ ઉપર હુમલો કર્યો. જેમાં મુસલમાનોને ટાઈમપરવારી નુકસાન 
થયું. અને ઘણી બધી શિખામણો તથા અનુભવો પણ કરાવવામાં આવ્યા. આ 
બશ્ઞેવ યુધ્ધોનું વર્ણન આ સૂરતમાં છે. 

મદીના શરીફની આજુબાજુ યહૂદીઓની મોટી સંખ્યામાં વસ્તી હતી. 
સૂરએ બકરહમાં તેમનું વર્ણન હતું. અને આંશિક રીતે ખ્રિસ્તીઓનું પણ વર્ણન 
હતું. સૂરએ આલે ઈમ્રાનમાં ખ્રિસ્તીઓનું વર્ણન છે. સાથે યહૂદીઓને પણ 
ઘણી બધી નસીહતો કરવામાં આવી છે. 

અરબસ્તાનના નજરાન નામી પ્રદેશમાં ખ્રિસ્તીઓની મોટી વસ્તી હતી. 
તેમનું એક પ્રતિનિધિમંડળ આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ની સેવામાં 








ત્રીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૧૬૮] 





અમૂક ધાર્મિક સવાલો કરવા માટે આવ્યુ હતું. આ સૂરતના શરૂના અધા 
હિસ્સામાં તેમની દલીલોના જવાબો તથા હઝ. ઈસા (અલે.)ની સાચી હકીકતો 
દર્શાવવામાં આવી છે. 


તથા આ સૂરતમાં ઝકાત, વ્યાજ અને જિહાદના અહકામો પણ દર્શાવવામાં 
આવ્યા છે. સૂરતના છેવટમાં દઅવત આપવામાં આવી છે કે, બુધ્ધિમાન 
વ્યક્તિ કુદરતની રાત-દિવસની બ્રહ્માંડમાં ફેલાયેલી નિશાનીઓ ઉપર વિચાર- 
મનન કરશે, તો તેને તોહીદ (એકેશ્વરવાદ) સમજમાં આવી જશે. પછી તે 
દરેક પરેશાની વખતે ફક્ત એક અલ્લાહપાકથી જ મદદ માંગશે. 
સૂરએ આલિ ઈમાન ઉતરવાનું કારણ : 


આપ (સલ.)ના મદીના શરીફ હિજરત કર્યા બાદ યહૂદીઓએ આપને 
સાચા માનવા છતાં ઈસ્લામ કબૂલ ન કર્યો, પરંતુ ઇસ્લામી દલીલોથી જરૂર 
પ્રભાવિત થઈ ગયા. ત્યારે મદીના શરીફની થોડે દૂર આવેલ નજરાન શહેરના 
અગ્રગણ્ય અને મોભાદાર ખ્રિસ્તીઓનું એક પ્રતિનિધિમંડળ ધર્મસબંધી વાદ- 
વિવાદ માટે મદીના શરીફ આવ્યું. જેમાં સાઈઠ માણસો હતા. તેઓ હઝરત 
ઈસા (અલૈ.)ને (નઉઝુબિલ્લાહ) અલ્લાહપાકના પુત્ર માનતા હતા. જેથી 
આપ (સલ.) સાથે દલીલ કરવા માંડયા કે, તમે જ્યારે તેમને અલ્લાહ તઆલાના 
પુત્ર માનતા નથી તો પછી બતાવો કે તેમના બાપ કોણ હતા? 


આપ (સલ.)એ તૌહીદની સ્પષ્ટ દલીલો રજૂ કરી અને કહ્યું કે, તમે 
લોકો પણ અલ્લાહ તઆલાને હંમેશાથી (અઝલી) માનો છો, પરંતુ હઝરત 
ઈસા (અલે.) તો ખાતા-પીતા, ચાલતા-ફરતા, ઉંઘતા-જાગતા બધા જ કામો 
કરતા હતા. તે ઉપરાંત તેમને મૌત પણ આવશે. અને અલ્લાહપાક તો આ 
સઘળી વસ્તુઓથી પાક છે. તો પછી હઝરત ઈસા (અલે.) તેમના પુત્ર કેવી 
રીતે થઈ શકે છે. અને દિકરો તો બાપ જેવો જ હોવો જોઈએ. માટે જો હઝરત 
ઈસા (અલૈ.) અલ્લાહપાકના પુત્ર હોત તો તે કોઈપણ વસ્તુના મોહતાજ- 
જરૂરતમંદ ન હોતે. પરંતુ તે તો સઘળી વસ્તુના મોહતાજ છે. તો ખ્રિસ્તીઓ 
લાજવાબ થઈ ગયા. તો આ સૂરતની શરૂઆતથી લઈ એંસીથી પણ વધુ 





[૧૬૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રીજી તરાવીહ 





આયતો ઉતરી અને શરૂઆત તોહીદથી કરી ખ્રિસ્તીઓના બધા સવાલોના 
જવાબો આપવામાં આવ્યા. 


શરૂમાં ફરમાવ્યું : અલ્લાહપાક એવા છે કે, તેમના સિવાય અન્ય કોઈ 
ઈબાદત (પૂજા) કરવાને લાયક નથી. 


અલ્લાહપાક જોરાવર હોવાથી પાપીઓ કદી તેના કબ્ઝામાંથી છૂટી શકતા 
નથી. એવા પાપીઓને જરૂર સઝા આપશે. આમાં ખ્રિસ્તીઓની માન્યતાનો 
રદ કરવામાં આવે છે કે, જે પ્રકારનો સંપૂર્ણ અધિકાર અલ્લાહપાકને છે, તે 
હઝરત ઈસા અલયહિસ્સલામને નથી. 


અલ્લાહપાકનો ઈલ્મ (જ્ઞાન) સંપૂર્ણ હોવાથી જગતની કોઈ વસ્તુ કે 
બાબત પળવાર પણ તેનાથી છૂપી રહી શકતી નથી. જ્યારે હઝ. ઈસા (અલે.) 
ને અલ્લાહપાક બતાવે એટલી જ વાતની જાણ થઈ શકે છે. માટે તે ખુદા 
કેવી રીતે થઈ શકે છે ? અને જ્યારે કે બાઈબલમાં પણ આ જ પ્રમાણે છે. 


સર્વ વસ્તુઓના માલિક ફક્ત એક અલ્લાહપાક : 


ખંદકની જંગના મોકાસર આપ (સલ.)એ ભવિષ્યવાણી ફરમાવી હતી 
કે, રોમન અને ઈરાનિયન સલ્તનતો મુસલમાનોના કંબ્ઝામાં આવી જશે, તો 
દુશ્મનોએ ઠઠ્ઠા મશ્કરી કરી કે પોતાના બચાવ માટે તો ખાઈ ખોદવી પડી છે. 
ખાવાના ફાંફા પડી રહ્યા છે. પેટ ઉપર પથ્થર બાંધી ભૂખથી બચી રહ્યા છે. 
અને દાવા દુન્યાની સુપર પાવર તાકતોને હાર આપવાના થઈ રહ્યા છે. તો 
આ મોકાસર આયતો ઉતરી, જેમાં દુઆના અંદાજમાં અલ્લાહ તઆલાના 
સર્વશક્તિમાન હોવાની સાબિતી સાથે સલ્તનતના કોઈને પણ માલિક બનાવી 
શકે છે, એવા શબ્દોથી દુશ્મનોને જવાબ આપી દીધો. 

યહૂદીઓના કેટલાક પ્રપંચોનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો, 
જેથી મુસ્લિમો તેમના કાવતરાઓથી સાવધ રહે. તેમાંથી એક તો આ છે 
કે, કેટલાક લોકો પહેલાં તો ઈસ્લામ અને મુસલમાનો ઉપર આક્ષેપો 
મૂકીને ઇસ્લામથી નીકળી જાય છે. તેમનો આખો ઈતિહાસ આ જ પ્રકારના 
પ્રપંચોથી ભરેલો પડ્યો છે. 








ત્રીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૭૦] 





યહૂદીઓના આલિમો અને નેતાઓને સંબોધીને કહેવામાં આવ્યું કે, તમે 
પોતાની કૌમની અંદર (ધાર્મિક) ભેદભાવને ઉશ્કેરો છો કે, કોઈ પણ 
ઈસરાયલી માટે જાઈઝ નથી કે ગેરઈસરાઈલીને નબી માને. જો કે અસલ 
માર્ગદર્શન તો અલ્લાહપાકનું માર્ગદર્શન છે, જેના ઈચ્છુક હોવું જોઈએ. ચાહે 
નબી બની ઈસ્હાકમાંથી આવે અથવા બની ઈસ્માઈલમાંથી. તમે જો સમજો 
છો કે કોઈને ઈજ્જત તમારા આપવાથી મળશે, તો આ ખોટું છે. ઈજ્જત 
અને શ્રેષ્ઠતા અલ્લાહપાકના હાથમાં છે, જેને ચાહે આપે. 


આ જ રીતે ખ્રિસ્તીઓ પર તેમના અકીદાની ભૂલ સ્પષ્ટ કરતાં સમજાવ્યું 
કે, અલ્લાહપાકે તમામ નબીઓથી આ વચન લીધું કે, જ્યારે તમારી પાસે 
એક રસૂલ એ આગાહીઓનો નમૂનો બનીને આવે, જે તમારી પાસે છે, તો તમે 
એના પર ઈમાન લાવજો અને તેની મદદ કરજો. સૂરએ બકરહની જેમ 
સૂરએ આલિ ઈમરાનમાં પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી કે, ખુદા તઆલાની 
વફાદારીનો દરજ્જો માત્ર જૂઠી રસમ અને દેખાડાની દીનદારીથી પ્રાપ્ત નથી 
થતો. આથી મૂળ વસ્તુ આ છે કે, ખુદાપાકના માર્ગમાં એ વસ્તુઓમાંથી ખર્ચ 
કરો, જે તમને પ્રિય છે. 

નબી (સલ.)નો એક મહત્વનો ગુણ આ બતાવાયો, જેનું અનુકરણ 
ઉમ્મતના તમામ રેહબરો (માર્ગદર્શકો કે અગ્રણીઓ)એ કરવું જોઈએ કે, આ 
અલ્લાહ તઆલાની કૃપા છે કે, નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ લોકો 
સાથે નરમીથી વર્તનારા છે. જો સખત સ્વભાવના હોત તો પછી આ લોકો 
આપની આસપાસ ભેગા થઈ શકતા ન હતા. પછી ફરમાવ્યું કે, આપ તેમનાથી 
મામલાઓમાં સલાહ લેતા રહો અને તેમની મગફિરતની દુઆ કરો. પછી 
મુઅમિનો (ઈમાનવાળાઓ)ને જણાવ્યું કે, તેમની અંદર મુહમ્મદ (સલ.)ને 
મોકલીને તેમના પર ઘણો મોટો ઉપકાર કર્યો છે. આથી અજમાયશો અને 
કાફિરોથી મુકાબલો કરવાથી ગભરાવો નહીં. કારણ કે અલ્લાહ તઆલા 
અજમાયશો હારા પાક લોકોને નાપાક લોકોથી અલગ કરીને રહેશે. 


સૂરએ બકરહની જેમ સૂરએ આલિ ઈમરાનનું પણ અત્યંત અસરકારક 
દુઆ પર સમાપન કરવામાં આવ્યું છે. દુઆની પહેલાં આ હકીકત પ્રત્યે ધ્યાન 





[૧૭૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રીજી તરાવીહ 





દોરવામાં આવ્યું છે કે, અલ્લાહપાકની કુદરત અને ડહાપણની નિશાનીઓ 
સમગ્ર વિશ્વમાં દરેક જગ્યાએ પ્રાપ્ત છે. જરૂરત આ વાતની છે કે, માણસ 
આંખો ખોલે, અલ્લાહપાકની વાતો સાંભળવા માટે કાન લગાવે અને તેના 
ડહાપણ ઉપર મનન કરવા માટે દિલ-દિમાગનો ઉપયોગ કરે. અંતમાં 
મુસલમાનોને આદેશ આપ્યો કે, ચાર વસ્તુઓ છે, જે તમને દુનિયા અને 
આખિરત બંનેમાં સફળ બનાવશે, તેમને અપનાવો. સબ્ર (ધેર્ય), મુસાબરત 
એટલે કે દીનનો વિરોધ કરનારાઓના મુકાબલે દેઢતા, દરેક સમયે સાવધ 
રહેવું અને દીનની રક્ષા કરવી અને તકવા (સંયમ) એટલે કે ખુદાપાકની 
નક્કી કરેલી હદોનું પાલન. અલ્લાહ તઆલા આપણને સૌને આ વાતો પર 
અમલ કરવાની તૌફીક (પ્રેરણા) આપે. 


હુરૂફે મુકત્તઆત (અલિફ, લામ, મીમ) મારફતે આરબોને ચેલેન્જ કે 
તમારી ભાષાના જ શબ્દો છે, પરંતુ તમો તેનો મતલબ નથી જાણતા, એ જ 
પ્રમાણે હઝરત ઈસા (અલે.) માટે કલિમતુલ્લાહ અને રૂહુલ્લાહ શબ્દોનો 
પણ ભાવાર્થ તમે જાણી શકતા નથી. હુરૂફે મુકત્તઆતથી શરૃ થનાર સૂરતોમાં 
અલ્લાહપાકની કિતાબ, વહી અથવા ઝિક્રની તારીફ હોય છે. સૂ.બકરહમાં 
ઈન્સાન (ખલીફહ)ને જે જવાબદારી સોંપી છે, આલિ ઈમ્રાનમાં તેની વધુ 
તાકીદ અને અડગતા પર જોર દેવામાં આવ્યું છે. મુતશાબિહાત (કુર્‌આન 
શરીફના એવા શબ્દો જેના વિવિધ અર્થો થાય છે)ની પાછળ પડવું ફિક્રી 
(વૈચારિક) કે અમલી હલાકતનું કારણ બને છે. ઉહ્‌દમાં આરજી હાર, ૮૦ 
આયતોમાં તેના વિશે ઉલ્લેખ, આ આંતરિક તથા બાહ્ય રીતે ઈમાન પર 
મઝબૂતીના દાખલા છે. સૂરતના શરૂ અને છેવટમાં અડગતા, અકીદાની 
સ્પષ્ટતા સાથે (૧ થી ૩ આયત) સબ્ર, ધૈર્યનો હુકમ, મુતશાબિહાતની પાછળ 
ન પડવુ, હઝરત ઈસા (અલૈ.) તરફથી સાબિતકદમીની પુકાર, નબીઓને 
પોતાની ઉમ્મતોને આપ (સલ.)ની મદદ માટે હુકમ, તકવાની તાકીદ, કુર્‌આન 
મઝબૂતીથી પકડો, સંપથી રહો વગેરેની તાકીદ. આગલા લોકોનો સબ્ર યાદ 
કરી પોતાની મનેચ્છાઓ (નફસની ખ્વાહિશો)થી દૂર રહેવું. (૧૪) ઉહુદમાં 
શિકસ્ત (હાર)નું કારણ. 








ત્રીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૭૨] 





તોબાની તલ્કીન તથા હક પર અડગતા અઘરી વસ્તુ છે. પાંચ વસ્તુઓ 
તેમાં મદદગાર સાબિત થાય છે. (૧) અલ્લાહપાકથી દુઆ, હઝરત ઈમરાનની 
બીવી તથા હઝરત ઝકરિયાનો કિસ્સો. (૨) ઈબાદત, હઝરત ઝકરીયા તથા 
હઝરત મરયમ ઈબાદતમાં લાગેલા રહ્યા. તફક્કુર (વિચારવિમશ)વાળી 
આયતમાં નમાઝ અને ઝિક્રનો ઉલ્લેખ. (૩) દઅવત ઈલલ્લાહ. (૪) 
ઝિંદગીનો સ્પષ્ટ હેતુ. આકાશો, પૃથ્વી, રાત-દિવસનું આવવું-જવું વગેરે 
બેકાર-વ્યર્થ પેદા કર્યું નથી. (૫) ભાઈચારો, મુહબ્બત, ઈખષ્ોલાફથી બચવું, 
અન્સાર-મુહાજિરનો ભાઈચારો, સૂરતની ૧ થી ૧૨૦ આયતો યહૂદ-નસારાના 
અકીદાને ઈલ્મી, અમલી રીતે ગલત સાબિત કરી રહી છે. અને ઇસ્લામી 
અકીદાને અડગતાપૂર્વક સાબિત કરે છે. જેમકે નજરાનના ઈસાઈ-ઓને જવાબ 
આપ્યો. આનાથી ગેરમુસ્લિમોને સમજાવવાનો અંદાજ તથા તેમને ખાવા- 
પીવાની વ્યવસ્થા, તેમની સાથે વાદ-વિવાદ કરવો સાબિત થાય છે. પરંતુ 
સૂરતની શરૂમાં પાકો અકીદો વર્ણન કરવામાં આવ્યો છે. વાદ-વિવાદમાં જે 
બાબતોથી સહમત હોય તેને છેડવામાં આવે. 


સૂરતમાં જેનાથી ડરાવ્યા તે બાબતો ઃ (૧) મુતશાબિહાતમાં પડવું (૨) 
લડાઈ-ઝઘડો (૩) વ્યાજ (૪) મશ્વેરો ન કરવો, નબીની પેરવીથી દૂર થવું. 

ઈમરાનની બીવીની દીનની મદદ માટે છોકરાની તમજ્ઞા, અલ્લાહ માટે 
મજ્ઞત, છોકરી થવી, અલ્લાહપાકના ઈરાદા હિકમત તરફ ઈશારો, કુર્‌આન 
શરીફ જ્યારે ખ્રિસ્તીઓથી મુનાઝરો કરાવે છે, ત્યારે તેમની પવિત્ર હસ્તીઓના 
કિસ્સા (તઅરીફો) વણન કરી બતાવે છે કે, કોઈથી દુશ્મનીમાં બહુ આગળ 
ન વધો. તેમના સારા માણસોની તઅરીફ કરો. સાથે ઈસ્લામમાં સ્ત્રીઓનું 
સન્માન કેવું છે તે દશાવ્યું. હઝ. ઝકરીયા, હઝ. મરયમથી શિખે છે. (૩૭) 
સૂરતનું નામ આલિ ઈમ્રાન અને વણન માં-દિકરાનું કર્યું, જે ન્રીના સન્માન 
માટે છે. હઝ. ઝકરીયા, હઝ. ઈસાનો ઉલ્લેખ તાબે તરીકે આવ્યો છે. 


અલ્લાહપાકનો મનપસંદ મઝહબ : 
જેવી રીતે અલ્લાહપાક તોહીદ (એકેશ્વરવાદ)ની ગવાહી આપે છે, તે જ 





[૧૭૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રીજી તરાવીહ 





પ્રમાણે તે એ વાતની પણ ગવાહી આપે છે કે તેના નજદીક મનપસંદ દીન 
ફક્ત ઈસ્લામ જ છે. યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓનું તેની સચ્ચાઈના વિશે ઝઘડવું 
ફક્ત કુકર અને દુશ્મનાવટના લીધે છે. 


યહૂદીઓના હઝરત ઈસા (અલે.)ને કત્લ કરવા માટેના કાવતરાનું વર્ણન 
છે, જેમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું કે, તેમાં તેઓ નિષ્ફળ થયા. (૪૪) 


હઝરત ઈસા (અલે.)ના વિશે યહૂદીઓની માન્યતા : હઝરત ઈસા 
(અલે.)ને સૂળીએ ચઢાવી કત્લ કરી દીધા. 


ખ્રિસ્તીઓની માન્યતા : હઝરત ઈસા (અલે.)ને સૂળીએ ચઢાવી 
દીધા બાદ કબરમાં દફનાવી દીધા હતા. ત્રણ દિવસ પછી કબર ફાટી અને 
આસ્માનોમાં ચાલ્યા ગયા. 


કુર્‌ૂઆનનો દાવો અને અહલે સુન્નત વલ જમાઅતની માન્‍યતા : 
આપને જીવિત આસમાન પર ઉઠાવી લેવામાં આવ્યા છે. કિયામતના નજદીક 
આસ્માનથી અલ્લાહપાકના હુકમ પ્રમાણે ઉતરશે અને પોતાની ઝિંદગી પૂરી 
કરી મૃત્યુ પામશે. (૫૫) 


ચોથા સીપારાની શરૂઆતમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે, ઉચ્ચ કક્ષાની 
નેકી આપણી મનપસંદ વસ્તુને અલ્લાહપાકના નામ પર ખર્ચ કરવી છે. આ 
આયતના ઉતર્યા પછી સહાબાના પોતાની પસંદીદા વસ્તુઓ સદકો કરી 
આપવાના કિસ્સાઓ મળે છે. અલ્લાહપાકની સચ્ચાઈ, કુફ્ર, શિ્ક અને બધા 
જૂઠા મઝહબોથી અલગ થઈ એક અલ્લાહપાકના બની જવાવાળા હઝરત 
ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)ની જેમ ઝિંદગી જીવવી. બયતુલ્લાહ સુધી જેનામાં 
પહોંચવાની કુદરત (ગુંજાઈશ) હોય તો તેના માટે હજ ફર્ઝ છે. હજના વિશે 
નબી (સલ.)એ ફરમાવ્યું છે કે, જે માણસ કુદરત હોવા છતાં હજ ન કરે તો 
મને એનાથી કોઈ મતલબ નથી કે યહૂદી થઈને મરે અથવા ખ્રિસ્તી થઈને. 
મક્કા મુકરરમહ ઘણી બરકતવંત જગા છે. 


જજ્ઞતના હકદાર મુત્તકી (પરહેઝગાર) હોય છે, જે દરેક હાલતમાં 
અલ્લાહ તઆલાના નામ પર ખર્ચ કરે છે. ગુસ્સાને પી જવાવાળા, લોકોને 








ત્રીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૭૪] 





માફ કરવાવાળા અને પોતાના ગુનાહો પર શરમિંદગીના સાથે તૌબા કરવા- 
વાળા હોય છે. 


મેદાને ઉહુદમાં મુસલમાનોને જે તકલીફો પેશ આવી, તેના ત્રણ મોટા 
મકસદો છે : (૧) મુસલમાનોની ઈમાની તાકાતની પરીક્ષા (ર) મુસલમાનો 
અને મુનાફિકો વચ્ચે ભેદરેખા-ફર્ક (૩) અમુક ખુશનસીબોને શહાદતનો 
શ્રેષ્ઠ મુકામ (પદ) પ્રાપ્ત થવો. 

હુઝૂર (સલ.)ને સહાબા (રદી.) સાથે નરમ વર્તાવ રાખવા બાબત અને 
બધા વહેવારોને મશ્વરાથી પૂર્ણ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. 
અલ્લાહપાક પર ભરોસો કરનારને અલ્લાહપાકની મદદ પહોંચશે. 


નબી (સલ.)ની રિસાલતી જીમ્મેદારીઓ : (૧) કલામુલ્લાહ શરીફની 
તિલાવત (૨) મુસલમાનોની અખ્લાકી કેળવણી અને (૩) કુર્‌આન-હદીષને 
શિખવાડવું. 


ઈન્સાનો પર આવવાવાળી મુસીબતો-તકલીફો તેના પોતાના અમલના 
કારણે હોય છે. અલ્લાહપાકના નામ પર ખર્ચ કરવાથી કંજૂસી કરવી એ સારૂં 
કામ નથી, બલ્કે કંજૂસી કરી બચાવેલ માલને જહજ્ઞમમાં ગરમ કરી ફંડો 
બનાવી ગળામાં નાંખી દેવામાં આવશે. 


સૂરએ આલે ઈમાનની આયતોનો ખૂલાસો 
અલ્લાહપાક વિશે ખિસ્તીઓની ગલત માન્યતાઓનો રદિયો : 


અલ્લાહપાક એવા છે કે, તેમના સિવાય (અન્ય) કોઈ પૂજ્ય બનાવવા 
(ઈબાદત કરવા)ને પાત્ર નથી. તે સજીવ (અને) સર્વ (જગત)નો રક્ષક છે. (ર) 
(હે મુહમ્મદ સલ. !) તેણે જ આપના ઉપર સત્ય કિતાબ ઉતારી, જે પોતાનાથી 
આગલી (આકાશી) કિતાબોને સત્ય બતાવે છે અને (એવી જ રીતે) તવરાત 
તેમજ ઈન્જીલને (પણ યહુદીઓ-ખ્રિસ્તીઓના) લોકોની હિદાયત માટે પ્રથમ 
ઉતારી ચૂક્યો છે. (૩) વળી, તેણે ખરા અને ખોટામાં ફેસલો કરનાર વસ્તુ 
(કુર્‌આન શરીફ) પણ મોકલી. બેશક, જે લોકોએ અલ્લાહપાકની (તવહીદની) 





[૧૭૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રીજી તરાવીહ 





આયતોનો ઈન્કાર કર્યો તેઓના માટે (ઘણી) સખત સજા છે. અને અલ્લાહ 
તઆલા જબરદસ્ત બદલો લેનાર છે. (૪) ખરેખર, કોઈ પણ વસ્તુ પૃથ્વી 
તેમજ આકાશમાં અલ્લાહપાકથી છૂપી નથી. (૫) તે જ માના પેટમાં જેવી 
ચાહે છે તેવી તમારી શકલ (મુખાકૃતિ) બનાવે છે. (તેથી) તેના સિવાય કોઈ 
પણ બંદગીને પાત્ર નથી. તે જોરાવર (અને) હિકમતવાળો છે. (૬) 


ઈસ્લામ વિશે ચોખ્ખી સ્પષ્ટતા : 


બેશક, (સાચો) ધર્મ તો અલ્લાહપાકની નજીક માત્ર ઇસ્લામ જ છે; 
અને અહલે કિતાબ (યહૂદી, ખ્રિસ્તીઓ) મુસલમાનોની વિરૂદ્ધ તેઓની પાસે 
(ઇસ્લામની સત્યતાની) દલીલ પહોંચ્યા પછી જ, માત્ર પરસ્પર ઈર્ષા (અને 
અદેખાઈ)ના જ કારણે થયા છે. અને જે કોઈ અલ્લાહપાકના હુકમોને માનશે 
નહિ, તો બેશક અલ્લાહપાક તેનો બહુ જલ્દી હિસાબ લેનાર છે. (૧૯) (હે 
નબી સલ.!) તે છતાં પણ જો તેઓ આપનાથી (નાહક) ઝઘડો કરે, તો ફરમાવી 
દો, (તમે માનો કે ન માનો) મે તેમજ મારા અનુયાયીઓએ તો પોતાનું મસ્તક 
અલ્લાહપાકની આગળ નમાવી દીધું અને તમે કિતાબવાળા તેમજ અભણો 
(એટલે અરબના મુશ્રિકો)થી ફરમાવી દો કે શું તમે પણ ઈસ્લામ લાવો 
છો ? ફરી જો તેઓ ઇસ્લામ લાવે તો તેઓ પણ ખરો માર્ગ મેળવી લેશે. અને 
જો તેઓ માને નહિ તો (ચિંતા કરવી) નહિ, (કારણ કે) તમારા જિમ્મે માત્ર 
(સંદેશાનું) પહોંચાડવું જ છે અને અલ્લાહપાક જાતે (પોતાના) બંદાઓ (ની 
હાલતો)ને સારી રીતે નિહાળે છે. (૨૦) 


સર્વ શક્તિમાન કક્ત એક અલ્લાહપાક જ છે : 


હે નબી (સલ.) ! આપ (અલ્લાહપાકથી) એમ ફરમાવ્યા કરો કે, હે 
સલ્તનતના માલિક ! આપ ચાહો તેને બાદશાહી આપો છો અને ચાહો તેની 
પાસેથી બાદશાહી ખૂંચવી લો છો. અને આપ ચાહો તેને માન સન્માન આપો 
છો અને ચાહો તેને હલકો પાડો છો, આપના હાથમાં જ સર્વ ભલાઈ છે. 
બેશક, આપ દરેક વસ્તુ પર સંપૂર્ણ શક્તિમાન છો. આપ જ રાત(ના અમુક 
ભાગ)ને દિવસમાં દાખલ કરો છો અને દિવસ (ના અમુક ભાગ)ને રાતમાં 








ત્રીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૭૬] 





દાખલ કરો છો. અને આપ જ સજીવ વસ્તુને નિર્જીવમાંથી કાઢો છો તેમજ 
નિર્જીવ વસ્તુને સજીવમાંથી કાઢો છો. અને જેને ચાહો છો અપાર રોઝી 
આપો છો. (૨૭) 
હઝરત મરીયમ (રદી.)ની પૈદાઈશ (જન્મ)નું વિગતવાર વર્ણન : 
(વળી, તે વખતને યાદ કરો) જ્યારે ઈમરાન (અલે.)ની સ્રીએ અરજ 
કરી કે, હે મારા પરવરદિગાર ! મારા પેટમાં જે બચ્ચું છે, તેને સૌ (કામો)થી 
આઝાદ રાખી મેં તને (ધર્મ માટે) ભેટ આપ્યું. માટે તું મારા તરફથી (તેને) 
સ્વીકારી લે. બેશક, તું જ (અરજને) સાંભળનાર (નિય્યતોને) જાણનાર છે. 
(૩૫) પછી જ્યારે તેણીએ છોકરી જણી તો (નિરાશાથી) બોલી, હે મારા 
પરવરદિગાર ! મેં તો પુત્રી જણી. (અલ્લાહપાક ફરમાવે છે) જો કે તેણીએ 
જે (શાનવાળી પુત્રી) જણી તેને અલ્લાહપાક વધુ જાણે છે. વળી, તે પુત્ર 
(જેની ઈચ્છા કરી) હતી તે આ પુત્રીની બરાબર નથી. અને (તેણીએ કહ્યું), 
મેં તેણીનું નામ મરયમ રાખ્યું અને હું તેણીને તેમજ તેણીની અવલાદને 
(જ્યારે પણ થાય) ધૂતકારેલ શયતાનથી તારી પનાહમાં આપું છું. (૩૬) 
પછી તેણીના પરવરદિગારે તેણીને બહુ સારી રીતે કબૂલ કરી તેમજ ઉત્તમ 
પ્રકારે તેણીને ઉછેરી મોટી કરી, અને હઝરત ઝકરિય્યા (અલે.)ને તેણીના 
જવાબદાર બનાવ્યા, (તો) જ્યારે પણ હઝ. ઝકરિય્યા (અલૈ.) તેણી (મરયમ 
અલે.) પાસે મેહરાબમાં જતા ત્યારે તેણી પાસે કંઈક ખાવાની વસ્તુ જોતા, 
(તેથી આશ્ચર્ય પામી) પૂછયું કે, હે મરયમ (અલૈ.) ! આ ખાણું તમારી પાસે 
ક્યાંથી આવે છે ? તેણીએ (જવાબમાં) કહ્યું કે, અલ્લાહપાકની પાસેથી આવે 
છે. બેશક, અલ્લાહપાક ચાહે તેને અપાર રોજી આપે છે. (૩૭) તે વખતે 
હઝરત ઝકરિય્યા (અલૈ.)એ પોતાના પરવરદિગારને અરજ કરી (અને) 
કહ્યું કે, હે મારા પરવરદિગાર ! તું મને પોતાની પાસેથી કોઈ પવિત્ર અવલાદ 
આપ. બેશક, તું દુઆને ઘણો સાંભળનાર (કબૂલ કરનાર) છે. (૩૮) ફરી 
જ્યારે તે (ઝકરિય્યા અલે.) મેહરાબમાં ઉભા રહી નમાઝ પઢતા હતા, ત્યારે 
ફરિશ્તાઓએ તેમને પુકારીને કહ્યું કે, અલ્લાહ તઆલા તમને યહ્યા (અલૈ.)ની 
ખુશખબર આપ છે, જે અલ્લાહપાકના એક હુકમ (એટલે હઝરત ઈસા 





[૧૭૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રીજી તરાવીહ 





(અલે.)ની નુબુવ્વત)ની સાક્ષી આપશે. વળી, તે (દીની) સરદાર થશે તેમજ 
સ્રી પાસે જશે નહિ. અને નેક લોકોમાંથી હોઈ નબી (પણ) થશે. (૩૯) 
ઝકરિય્યા (અલૈ.)એ અરજ કરી કે, હે પરવરદિગાર ! મને વૃદ્ધાવસ્થા આવી 
ગઈ અને મારી સ્રી (વૃદ્ધ હોવા ઉપરાંત) વાંઝણી છે (છતાં) મને પુત્ર કેવી 
રીતે થશે ! અલ્લાહપાકે ફરમાવ્યું કે, એવી જ સ્થિતિમાં (પુત્ર થશે, કારણ કે) 
અલ્લાહપાક ચાહે તે કરે છે. (૪૦) ઝકરિય્યા (અલૈ.)એ અરજ કરી કે, હે 
મારા પરવરદિગાર! મારા માટે (એની) કોઈ નિશાની મુકર્રર કરી આપ. 
અલ્લાહપાકે ફરમાવ્યું : આપના માટે નિશાની આ છે કે, આપ લોકોથી ત્રણ 
દિવસ સુધી ઈશારા સિવાય વાતો કરી શકશો નહિ; પણ (તે વખતે) પોતાના 
પરવરદિગારને (દિલથી) ઘણો યાદ કરજો તેમજ સાંજે અને સવારે (મોઢેથી 
પણ) તસ્બીહ (પવિત્રતાનું વર્ણન) કરજો. (૪૧) 

હઝરત ઈસા (અલૈ.)ની પૈદાઈશ (જન્મ)નું વર્ણન : 

(તે સમયને યાદ કરો) જ્યારે ફરિશ્તાઓએ કહ્યું : હે મરયમ (અલે.)! 
બેશક, અલ્લાહ તઆલા પોતાના એક હુકમની તમને ખુશખબર આપે છે, 
જેનું નામ (અને લકબ) મસીહ ઈસા બિન મરયહ હશે, જે દુનિયા અને 
આખિરતમાં મરતબાવાળા અને (અલ્લાહપાકના) ખાસ બંદાઓ માંહેના 
થશે. (૪૫) અને લોકોની સાથે વાતો કરશે, જ્યારે માંના ખોળામાં હશે, 
તેમજ જ્યારે પુષ્। વયના થશે. વળી, (તે) નેક લોકોમાંથી હશે. મરયમ 
(અલૈ.)એ અરજ કરી કે હે મારા પરવરદિગાર ! મને પુત્ર કેવી રીતે થશે, 
જો કે મને તો કોઈ પુરૂષે હાથ પણ લગાડ્યો નથી ? ફરમાવ્યું કે, એમ જ 
(મરદ વિના) થશે (કારણ કે) અલ્લાહ ચાહે છે તે પેદા કરી દે છે; જ્યારે 
તે કોઈ વસ્તુને પૂરી કરવા ચાહે છે, ત્યારે માત્ર તેને એટલું જ કહે છે કે, “થઈ 
જા” તો તે વસ્તુ થઈ જાય છે. (૪૭) અને (હે મરયમ અલે. !) અલ્લાહપાક 
તેમને (આકાશી) કિતાબો તેમજ જ્ઞાનની વાતો અને (ખાસ કરી) તવરાત 
(બાયબલનો જુનો કરાર) તથા ઈન્જીલ (બાયબલનો નવો કરાર) શીખવશે. 
(૪૮) અને તેમને બની ઈસ્રાઈલ તરફ (નબી બનાવી) મોકલશે, (તો તે 
કહેશે) કે બેશક, હું તમારી પાસે તમારા પરવરદિગાર તરફથી (મારા નબી 








ત્રીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૭૮] 





હોવાની) સ્પષ્ટ નિશાની લઈને આવ્યો છું કે હું તમારી (ખાતરી) માટે 
(માટીના) ગારાથી પક્ષીના પૂતળાં જેવું બનાવી આપું છું. પછી તેમાં ફૂંક મારૂં 
છું, જેથી તે અલ્લાહપાકના હુકમથી (સજીવ) ઉડતું પક્ષી થઈ જાય છે. 
વળી, હું જન્મથી આંધળાને તેમજ કોઢવાળાને સાજો કરૂં છું અને હું 
અલ્લાહપાકના હુકમથી મુરદાઓને પણ સજીવન કરૂં છું અને તમે જે કંઈ 
પોતાના ઘરોમાં ખાઈને આવો છો તેને તથા જે કંઈ (ઘરોમાં) મૂકી આવો છો, 
તેને બતાવી આપું છું; જો તમે ઈમાન લાવવા ચાહો તો ખરેખર, એમાં (મારા 
નબી હોવાની) તમારા માટે મહાન નિશાની છે. (૪૯) 

હઝરત ઈસા (અલે.) વિરૃદ્ધ યહ્‌દીઓનું નિષ્ફળ કાવત્રુ : 


જ્યારે યહૂદીઓની દુશ્મનાવટ હદથી વધી ગઈ અને તેઓ હઝરત ઈસા 
(અલેૈ.)ને કતલ કરવા માટે કાવતરાં કરવા લાગ્યા, ત્યાર પછી હઝરત ઈસા 
(અલે.) દિવસે બયતુલ મુકદ્દસમાં ઉપદેશ આપતા અને રાત એક પહાડની 
ઝેતુનની ઝાડીમાં કોઈ વૃક્ષ નીચે અલ્લાહ તઆલાની બંદગી અને દુઆમાં 
ગુજારતા હતા. બાદશાહે આપને પકડવા માટે માણસો મોકલ્યા, તો યહૂદી- 
ઓએ એકત્ર થઈ ઘણી જ શોધખોળ કર્યા પછી ઈસા (અલૈ.)ને પકડયા અને 
શહેરમાં લાવી એક મકાનમાં અંદર કેદ કરી બીજા દિવસે શૂળીએ ચઢાવવાનો 
નિશ્ચય કર્યો અને યહૂદીઓ આખી રાત તે ઘરનો પહેરો ભરતા રહ્યા. આ 
મોકા પર પોતાનો જીવ બચાવવા સઘળા હવારીઓ પણ નાસી ગયા હતા. તે 
વખતે અલ્લાહ તઆલાએ ઈસા (અલે.)ને ઉદ્દેશીને ધીરજ આપતાં કેટલીક 
બાબતોનો વાયદો કર્યો, જેનું આ આયતમાં વર્ણન છે. પહેલો વાયદો શત્રુઓના 
પંજાથી મુક્ત કરી હાલમાં આકાશ પર ઉઠાવી લેવા અને બુરા લોકોના પડોશથી 
પવિત્ર કરવાનો છે. તો આ વાયદો તે જ વખતે પૂરો કર્યો, જેની ખબર છઠ્ઠા 
સીપારામાં આ શબ્દોથી આપી : “રફઅહુલ્લાહુ ઈલયહિ” કે અલ્લાહ 
તઆલાએ પોતાના તરફ ઉઠાવી લીધા. તેઓ હાલ આકાશ પર જીવતા છે. 
અલ્લાહ તઆલાએ તે જ રાત્રે તે મકાનમાંથી હઝરત ઈસા (અલે.)ને ઉઠાવી 
લીધા. પછી સવારમાં યહૂદીઓએ એક માણસને ઘરમાં એ હેતુથી મોકલ્યો 
કે હંઝરત ઈસા (અલૈ.)ને પકડીને બહાર લાવે; પણ તેણે અંદર જઈ જોયું 





[૧૭૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રીજી તરાવીહ 





ન્‌ 


તો કોઈ દેખાયું નહિ. જ્યારે તે તપાસ કરીને ઈસા (અલૈ.)ના અંદર નહિ 
હોવાની ખબર આપવા બહાર નીકળવા લાગ્યો, ત્યારે અલ્લાહ તઆલાએ 
તેનું સ્વરૂપ ઈસા (અલે.) જેવું બનાવી દીધું. તેના બહાર નીકળતાં જ તેનું 
મુખ જોઈને લોકો તેને વળગી પડ્યા. તે ઘણું કહેતો રહ્યો કે હું તો પકડવા 
જનાર તમારો સાથી છું. પણ કોઈએ સાંભળ્યું નહિ અને તેને શૂળીએ ચઢાવી 
પથ્થરો મારી તેનો પ્રાણ લીધો. બીજો આ વાયદો કર્યો કે, ભલેને અત્યારે 
શત્તુઓની સંખ્યા તમને ઘણી લાગે છે; પરંતુ હવે પછી તમારી નુબૃવ્વતને નહિ 
માનનારાઓ પર તમારા માનનારાઓ જ કિયામત સુધી ગાલિબ રહેશે. તો 
આ વાયદો પણ બહું જલ્દી પૂરો થયો અને યહૂદીઓની સત્તાનો અંત આવી 
જઈ ઝલીલ અને તુચ્છ બની ગયા. આજ સુધી એ લોકો જ્યાં પણ વસે છે, 
ત્યાં હઝરત ઈસા (અલે.)ની નુબૂવ્વતના માનનારા એટલે ઈસાઈઓ અને 
મુસલમાનોમાંથી કોઈના પણ શરણે થઈ રૈયત બનીને જ રહે છે. અને કિયામત 
સુધી એવી જ અવદશામાં રહેશે. આ તો દુનિયાની શિક્ષા થઈ, આખિરતની 
શિક્ષા માટે પણ આયતના અંતમાં ત્રીજા વાયદા તરીકે ફરમાવ્યું કે, કિયામતના 
દિવસે ધર્મ સબંધી જેટલા નાહક મતભેદો ઉત્પન્ન કર્યા છે, તે સૌનો ફેંસલો 
કરી આપશે. 


અલ્લાહપાક ફરમાવે છે કે, અને તે (યહૂદી) કાફિરોએ દગાબાજી કરી 
અને અલ્લાહપાકે યુક્તિ કરી અને અલ્લાહની યુક્તિ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. (૫૪) 


ખિસ્તી ડેપ્યુટેશનના પશ્નનો અસરકારક ઉદાઠરણિય જવાબ : 


બેશક, ઈસા (અલે.) (ના પેદા થવા)ની મિસાલ અલ્લાહપાકની નજીક 
આદમ (અલે.) જેવી છે કે, તેમને (માં-બાપ વિના) માટીથી બનાવ્યા. ફરી 
તેમને હુકમ કર્યો કે (જીવતા)“થઈ જાઓ”' તો તે (જીવતા) થઈ ગયા. (૫૯) 

સૂરતની શરૂઆતમાં જે ઈસાઈ ડેપ્યુટેશનનું વર્ણન આવ્યું હતું, તેઓના 
વાદવિવાદ સબંધી પાછું બયાન શરૂ કર્યું. તે લોકોએ હઝરત ઈસા (અલે.)ને 
ખુદા અથવા ખુદાના પુત્ર સાબિત કરવા ઘણા ફાંફાં માર્યા, પણ કંઈ વળ્યું 
નહિં. અંતે લાચાર થઈ કહેવા લાગ્યા કે, હઝરત ઈસા (અલેૈ.) અલ્લાહ 








ત્રીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૮૦] 





તઆલાના પુત્ર નથી તો કોના છે તે બતાવો ! તેના જવાબમાં આ આયત 
ઉતરી કે, જો હઝરત ઈસા (અલેૈ.)નું બાપ વિના પેદા થવું તેમના અલ્લાહ 
અથવા અલ્લાહ તઆલાના પુત્ર હોવાની દલીલ હોય તો હઝરત આદમ 
(અલેૈ.)ના માતા-પિતા બજ્ઞે ન હોવાથી હઝરત આદમ (અલે.) અલ્લાહપાક 
અથવા અલ્લાહ તઆલાના પુત્ર થવાના વધુ હકદાર છે. છતાં તેમને કોઈ 
અલ્લાહ કે અલ્લાહના પુત્ર માનતું નથી, તો પછી હઝરત ઈસા (અલે.) 
અલ્લાહ તઆલાના પુત્ર કેવી રીતે થઈ શકે ? વળી, હઝરત આદમ (અલે.)ને 
માતા-પિતા વિના જ માટીથી પેદા કરનાર અલ્લાહ તઆલા હઝરત ઈસા 
(અલે.)ને પણ બાપ વિના પેદા કરી શકે છે. એમાં આશ્ચર્યજનક કઈ બીના 
છે ? વળી, યહૂદીઓને પણ એમાં ચેતવણી છે કે, હઝરત ઈસા (અલે.)ની 
પેદાઈશ સબંધી ખોટા વિચારો ન કરવા જોઈએ. 


યહૂદીઓ-ખ્િિસ્તીઓને નરમીથી ઈસ્લામનું આમંત્રણ : 


(હે નબી સલ. !) ફરમાવી દો કે હે કિતાબવાળાઓ (યહૂદીઓ- 
ખ્રિસ્તીઓ) ! અમારી અને તમારી વચ્ચે જે વાત (સત્ય હોવામાં) સરખી 
છે, તેના તરફ આવો. તે એ કે આપણે અલ્લાહ તઆલાના સિવાય કોઈની 
પણ બંદગી કરીએ નહિ અને કોઈને પણ તેનો ભાગીદાર બનાવીએ નહિ. 
વળી, આપણામાંથી કોઈ પણ અલ્લાહ તઆલાના સિવાય અન્ય કોઈને 
(પોતાનો) માલિક બનાવે નહિ, છતાં જો તેઓ ન માને તો (હે મુસલમાનો !) 
તેઓને કહો કે તમે (આ વાત પર) સાક્ષી રહેજો કે અમે તો (અલ્લાહપાકના) 
હુકમને તાબે છીએ. (૬૪) હે કિતાબવાળા ! તમે ઇબ્રાહીમ (અલે.)ના 
(દીનના) વિષયમાં શા માટે ઝઘડો કરો છો ? જો કે તવરાત તથા ઈન્જીલ 
તો તે પછી જ (લાંબા સમયે) ઉતરી છે, છતાં શું તમે સમજતા નથી ? (૬૫) 
હા, તમે તે જ લોકો છો કે, જે (વાતમાં તમારી કિતાબોથી નબીના વર્ણનની) 
તમને કંઈ ખબર હતી, તેમાં તો તમે (નાહકનો) ઝઘડો કરી ચૂક્યા, પણ હવે 
જે વાતમાં તમને જરા પણ માહિતી નથી તેમાં કેમ ઝઘડો કરો છો ? અને 
(ઇબ્રાહીમ (અલૈ.)ના દીનને) અલ્લાહપાક જાણે છે, પણ તમે નથી જાણતા. 
(લો સાંભળો !) ઇબ્રાહીમ (અલે.) ન તો યહૂદી હતા અને ન ખ્રિસ્તી હતા; 





[૧૮૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રીજી તરાવીહ 





પરંતુ તે સીધા માર્ગવાળા (એટલે) ઇસ્લામવાળા હતા; તેમજ તે મુશ્રિકો 
માંહેના (પણ) ન હતા. (૬૭) 


યહૂદીઓની શરારતોનું વણન : 


હે કિતાબવાળાઓ ! તમે અલ્લાહપાકની (તે) આયતો (જે તવરાત 
તથા ઈન્જીલમાં મુહમ્મદ (સલ.)ની નુબૃવ્વતને જાહેર કરે છે તે)નો કેમ 
ઈન્કાર કરો છો ? જો કે તમે (દિલમાં) તો તેનો ઈકરાર કરો છો. (૭૦) 
હે કિતાબવાળાઓ ! ખરાને ખોટા સાથે શા માટે ભેળવો છો ? અને તમે 
જાણી જોઈને સાચી વાતને (શા માટે) છુપાવો છો ? (૭૧) અને કિતાબ- 
વાળામાંથી કેટલાક લોકોએ (કેટલાકને) એમ પણ કહ્યું કે, મુસલમાનો પર 
જે (કુર્‌આન) ઉતારવામાં આવ્યું છે, તેને દિવસ ચઢતાં માની લો અને (ફરી) 
તે જ દિવસની આખરમાં ઈન્કાર કરી દો, જેથી તે મુસલમાનો પણ (કદાચ 
તમારી સાથે પોતાના ધર્મથી) ફરી બેસે. (૦૨) અને (આ પણ કહ્યું કે) જે 
માણસ તમારા ધર્મ પર ચાલે છે, તેના સિવાય કોઈનું (કહ્યું) માનતા નહિ. 
(તો હે નબી સલ. !) આપ ફરમાવી દો કે, બેશક, અલ્લાહપાક જે માર્ગ 
બતાવે તે જ હિદાયત છે. (આ બધું એટલા માટે કરો છો) કે જેવો (દીન) 
તમને આપવામાં આવ્યો હતો, તેવો બીજા કોઈને કેમ આપવામાં આવે છે ? 
અથવા (એ ડરથી કે) તમારા પરવરદિગારની સામે તમારા ઉપર તે લોકો 
કેમ ફાવી જાય ? ફરમાવી દો કે મોટાઈ તો અલ્લાહપાકના જ હાથમાં છે, 
તે ચાહે તેને આપે છે અને અલ્લાહપાક બહુ ઉદાર (અને) સઘળું જાણનાર 
છે. (9૩) તે જેને ચાહે છે તેને પોતાની કૃપા વડે ખાસ બનાવે છે અને 
અલ્લાહપાક બહુ કૃપાવંત છે. (૭૪) 
નબીઓ તરફથી તોહીદની દઅવત, ન કે શિકની ! : 

કોઈ માણસથી એવું થઈ શકતું નથી કે, અલ્લાહપાક તેને કિતાબ અને 
(દીનની) સદબુદ્ધિ તેમજ પયગમ્બરી આપે, પછી તે લોકોથી (એમ) કહે કે 
તમે અલ્લાહપાકને છોડી મારા પૂજારી બની જાઓ; પરંતુ તે (નબી તો) એમ 
જ કહેશે કે, તમે અલ્લાહવાળા (પાકા દીનદાર) બની જાઓ. એ કારણથી કે 








ત્રીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૮૨] 





તમે પ્રથમ ખુદાની) કિતાબ લોકોને શીખવતા હતા અને એ કારણથી કે તમે 
પોતે પણ (તેને) પઢતા હતા, (૭૯) અને તે (નબી) એમ પણ ફરમાવી શકતા 
નથી કે, તમે ફરિશ્તા તથા પયગમ્બરોને અલ્લાહપાક બનાવો; શું (સંભવિત 
છે કે) તે તમને ઈસ્લામ લાવ્યા પછી કુફ્ર કરવાનો હુકમ આપશે ? (૮૦) 
બઘા જ નબીઓથી આપ (સતલ્લલ્લાઢુ અલયહિ વસલ્લમ)ની 
નુબૃવ્વત પર ઈમાન લાવવાનો કરાર : 


અને (તે વખત યાદ કરો) જ્યારે અલ્લાહ તઆલાએ પયગમ્બરોથી 
કરાર લીધો કે જે કંઈ હું તમને કિતાબ અને (શરીઅતનું) જ્ઞાન આપું, તે 
પછી તમારી પાસે કોઈ એવા રસૂલ આવે, જે તમારી પાસેની કિતાબને 
સત્ય બતાવે, તો તમે તેમના ઉપર જરૂર ઈમાન લાવજો અને જરૂર તેમની 
તરફદારી કરજો; (પછી અલ્લાહપાકે) પયગમ્બરોથી ફરમાવ્યું કે, શું 
તમે ઈકરાર કર્યો અને આ શરતે મારો કરાર કબૂલ કર્યો ? તેઓ સઘળા 
બોલ્યા : અમે કબૂલ કર્યું, (અલ્લાહપાકે ફરમાવ્યું) તો હવે (એ વિશે) સાક્ષી 
રહેજો અને હું પણ તમારી સાથે સાક્ષી છું. (૮૧) ત્યારે (હવે તેઓની 
ઉમ્મતમાંથી) જે કોઈ આ (કરાર) પછી ફરી જાય તો તેવા જ લોકો પૂરા 
નાફરમાન છે. (૮૨) હવે શું અલ્લાહપાકના દીન (ઈસ્લામ) સિવાય તેઓ 
કોઈ બીજો ધમ શોધે છે ? હાલાંકે જે કાંઈ આકાશોમાં તેમજ પૃથ્વીમાં છે, તે 
સર્વ ખુશીથી કે લાચારીથી તેના જ તાબેદાર છે અને (કિયામતના દિવસે) તેના 
જ તરફ સૌ પાછા ફરશે. (૮૩) 


માનવ એકતાનું એકમાત્ર સૂત્ર ઈસ્લામ : 


મદીના શરીફમાં અન્સારના ઔસ અને ખઝરજ નામે બે કબીલા હતા. 
ઇસ્લામ પહેલાં તેઓમાં ભારે દુશ્મનાવટ હતી. સાધારણ વાતોમાં લડવા 
તેયાર થતા. લોહીની નદીઓ વહેવા લાગતી, જે વર્ષો સુધી બંધ થતી નહિ. 
દા.ત. “બુઆષ”'ની મશહૂર લડાઈ ૧૨૦ વર્ષ સુધી ચાલતી રહી. અંતે 
પયગમ્બર (સલ.)ની હિજરતથી તેઓના નસીબનો સિતારો ચમક્યો અને 
ઇસ્લામી તઅલીમે તથા પયગમ્બર (સલ.)ના પવિત્ર સંગાથે સદીઓથી 





[૧૮૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રીજી તરાવીહ 





પરસ્પર લોહીના તરસ્યા બજ્ઞે કબીલાને દૂધ-સાકર સમાન ભેળવી ગાઢ મિત્ર 
બનાવી દીધા. મદીનાના યહૂંદીઓને આ બજ્ઞે હરીફ કબીલાઓનું આવી રીતે 
એક-મેક થઈ હળી-મળી બેસવું અને સંગઠિત બળે ઈસ્લામની સેવા કરવું 
રુચે તેમ ન હતું. એક “શમ્માસ'' નામના આંધળા યહૂદીએ કોઈ ફિત્નાખોર 
યહૂદીને ભંભેરી મોકલ્યો કે, જ્યાં આ બજ્ઞે કબીલાના માણસો બેઠા હોય, 
ત્યાં કોઈ યુક્તિથી “બુઆષ”'ની લડાઈની વાત છેડી દેજો. તે માણસે મોકો 
જોઈ બુઆષની યાદ તાજી કરનારા અશ્આર લલકારવા માંડ્યા. અશ્આરતને 
સાંભળતાં જ એકવાર ઓલવાઈ ગયેલો ફિત્નો ભડકી ઉઠ્યો અને બોલાચાલી 
થતાં હથિયારો ચમકવા લાગ્યા ! લડાઈ ચાલવાની અણી પર હતી કે તે 
વિશેની ખબર પડતાં હઝરત રસૂલુલ્લાહ (સલ.) મુહાજિરોની જમાઅત લઈ 
મોકા પર પહોંચી ગયા અને તેમને સંબોધી આપે ફરમાવ્યું : હે મુસલમાનો! 
અલ્લાહપાકથી ડરો. હું તમારામાં મવજૂદ છું, પછી આ જાહિલિય્યતનો 
પોકાર કેવો ? અલ્લાહપાકે તમને હિદાયત આપી ઇસ્લામથી પાવન કર્યા. 
જાહિલિય્યતના અંધકારનો નાશ કર્યો. પછી હવે શું જેમાંથી નીકળ્યા હતા, તે 
જ કુફ્રની તરફ પાછા પગે જવા ચાહો છો ? પયગમ્બર (સલ.)ની વાણી 
સાંભળતાં જ શયતાનના પ્રપંચરૂપી સાંકળની કડીઓ એક-એક કરીને તૂટી 
ગઈ. ઔસ અને ખઝરજ બજ્ઞેએ પોતાના હથિયારો ફેંકી દીધા અને એક- 
બીજાથી ગળે વળગી રડવા લાગ્યા. તેઓ હવે જાણી ગયા હતા કે, આ સર્વ 
તેમના દુશ્મનોએ જગાડેલો ફિત્નો હતો, જેથી ભવિષ્યમાં સદા તેઓથી 
ચેતીને રહેવું જોઈએ. આ બનાવ સંદર્ભે જ આ આયતો નાઝિલ થઈ. 


અને સર્વે એકત્ર થઈ અલ્લાહપાક (ના દીન)ની રસ્સીને મજબૂત પકડી 
રાખો અને એકબીજાથી છૂટા પડો નહિ તથા તમારા ઉપર અલ્લાહપાકનો જે 
ઉપકાર છે, તેને યાદ કરો કે જ્યારે તમે (એક બીજાના) દુશ્મન હતા; ત્યાર 
પછી અલ્લાહપાકે તમારા દિલોમાં પ્રેમ નાખ્યો, તો હવે તેની કૃપાથી તમે 
ભાઈ-ભાઈ બની ગયા, અને (જો કે) તમે દોઝખના એક ખાડાને કિનારે 
(પહોંચી ચૂક્યા) હતા. છતાં અલ્લાહપાકે તમને તેમાંથી ઉગાર્યા, એવી જ રીતે 
અલ્લાહપાક તમારા માટે (બીજા પણ) હુકમો વર્ણવે છે કે, જેથી તમે સીધી 








ત્રીજી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૮૪] 





રાહ પર (કાયમ) રહો. (૧૦૩) 
સમાજમાં ભલાઈ કેલાવનારા હોવા જરૂરી છે : 


અને તમારામાં એક જમાઅત એવી હોવી જરૂરી છે, જે લોકોને ભલાઈ 
તરફ બોલાવતી રહે અને નેક કામો કરવાનો હુકમ કરતી રહે તેમજ બુરાં 
કામોથી રોકતી રહે; અને એવા લોકો જ (આખિરતમાં સવાબથી) સંપૂર્ણ 
સફળ થનાર છે. (૧૦૪) 
જિહાદ દરેક યુગમાં હતો : 


અને ઘણા નબીઓ થઈ ગયા છે કે જેમની સાથે થઈ ઘણા અલ્લાહ 
તઆલાના ચાહકો (અલ્લાહ તઆલાના માર્ગમાં) લડ્યા છે, ફરી અલ્લાહ 
તઆલાની રાહમાં તેમને જે ઈજા પહોંચી તેથી ન તો તેઓ હિમ્મત હાર્યા અને 
ન તો તેઓ ઢીલા પડ્યા તેમજ (દુશ્મનોથી) દબાયા નહિ અને અલ્લાહપાક 
એવા અડગ રહેનારાઓને દીસ્ત રાખે છે. (૧૪૬૪) અને (તે વખતે) તેમની 
બીજી કંઈ વાત જ ન હતી, પણ તેમણે (એટલું જ) કહ્યું કે, હે અમારા 
પરવરદિગાર ! અમારા ગુનાહોને તેમજ અમે અમારા કામમાં હદથી વધ્યા 
તેને માફ કર અને (ભવિષ્યમાં શત્રુની સામે) અમારા પગ જમાવી રાખ અને 
કાફિરોની કોમ પર અમને ફતેહ આપ. (૧૪૭) તો અલ્લાહ તઆલાએ 
તેમને દુનિયાનો બદલો આપ્યો અને આખિરતનો પણ સરસ બદલો આપશે 
અને અલ્લાહ તઆલા એવા નેક કામ કરનારાઓને ચાહે છે. (૧૪૮) 


મોતની હકીકત તથા દુશ્મનોથી તકલીફ પહોંચવી : 


દરેક જીવને મોતની મજા ચાખવી (જરૂરી) છે. અને કિયામતના દિવસે 
તમને (તમારી કરણીનો) સંપૂર્ણ બદલો આપવામાં આવશે. પછી જે કોઈ (તે 
દિવસે) દોઝખથી દૂર રાખવામાં આવ્યો અને જજ્ઞતમાં દાખલ કરવામાં 
આવ્યો, તો તે ચોક્કસ સફળ થયો અને આ દુનિયાની જિંદગી તો ધોકાની પૂજી 
સિવાય કંઈ નથી. (૧ ૮૫) (હે ઈમાનવાળાઓ !) અવશ્ય તમારા માલ અને 
તમારા જાનો (ના નુકસાન)માં તમારી આજમાઈશ કરવામાં આવશે અને જે 
લોકોને તમારા પહેલાં કિતાબ આપવામાં આવી છે, તેઓથી તેમજ મુશ્રિકોથી 





[૧૮૫] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ ત્રીજી તરાવીહ 





તમે જરૂર ઘણી દુઃખદ વાતો સાંભળશો; પણ જો તમે (તે ૫ર) સબર કરશો 
અને પરહેઝગાર રહેશો તો એ (ઘણી) હિમ્મતની વાત છે. (૧૮૬) 
આકાશો પૃથ્વીમાં ચિંતન-મનન કરવું : 


બેશક, આકાશો અને પૃથ્વીના બનાવવામાં તેમજ રાત્રિ અને દિવસના 
ફેરફારમાં બુદ્ધિશાળીઓ માટે (તવહીદની) નિશાનીઓ છે (૧૯૦) કે 
જેઓ ઉભા રહી અને બેસી તેમજ પડખાં પર સૂઈ, અલ્લાહ તઆલાને 
યાદ કરે છે અને આકાશો તેમજ પૃથ્વીની બનાવટ વિશે વિચાર કરે છે, (અને 
કહે છે કે, હે અમારા પરવરદિગાર !) આપે આ બેકાર બનાવ્યું નથી, આપ 
સર્વ એબોથી પાક છો, આપ અમને દોઝખના અઝાબથી બચાવો. (૧૯૧) 
હે અમારા પરવરદિગાર ! બેશક, જેને આપ દોઝખમાં દાખલ કરો તો 
તેને આપે ખરેખર ફજેત કર્યો અને એવા અન્યાયીઓનો કોઈ પણ સાથ 
આપનાર નથી. (૧૯૨) હે અમારા પરવરદિગાર ! અમે એક મુનાદીને 
સાંભળ્યો; જે ઈમાન લાવવા માટે જાહેરાત કરતો હતો કે (હે લોકો !) તમે 
પોતાના પાલનહાર પર ઈમાન લાવો, જેથી અમે ઈમાન લાવ્યા. હે અમારા 
રબ ! હવે અમારા ગુનાહ માફ કરો અને અમારી બુરાઈઓને પણ અમારાથી 
દૂર કરો અને નેક લોકો સાથે અમને મોત આપો. (૧૯૩) હે અમારા 
રબ ! અને આપના રસૂલો મારફતે જે (જજ્ઞત)નો આપે અમારાથી વાયદો 
કર્યો છે, તે અમને આપો અને કિયામતના દિવસે અમને બેઆબરૂ કરશો 
નહિ. બેશક, આપ વાયદાથી વિરૂદ્ધ કરતા નથી. (૧૯૪) 


-ઇ ૪ 
95 5% 








ચોથી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૮૬] 


આજની ચોથી તરાવીહમાં ચોથા પારહ “લનતનાલુ'ના ૧રમાં રૂકૂઅથી પાંચમા 
પારહના અંત એટલે કે ૧૭માં રૂકૂઅ સુધી તિલાવત કરવામાં આવશે. 


સૂરએ નિસાઅ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરત આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ના મદીના શરીફ 
હિજરત કર્યા બાદના શરૂના વર્ષોમાં (બદ્રની લડાઈ બાદ) ઉતરી. આ તે 
સમય હતો, જેમાં મુસ્લિમો ઘણા વિવિધ પ્રશ્નોથી ઝજૂમી રહ્યા હતા. 
જીવનનો એક નવો દષ્ટિકોણ તથા અમલી ઢાંચો બની રહ્યો હતો. જેના માટે 
મુસ્લિમોએ પોતાની ઈબાદત (ઉપાસના)ની રીતો અને અખ્લાક (સંસ્કારો) 
તથા સામાજિક જીવન બાબતે વિગતવાર માર્ગદર્શનની જરૂરત હતી. ઈસ્લામ 
દુશ્મન તાકતો ઈસ્લામના આગળ ધપવામાં વિવિધ પ્રકારે રોડા અટકાવી 
રહી હતી. અને મુસ્લિમોને પોતાની ભૌગોલિક તથા વેચારિક સરહદોની 
રક્ષા કાજે નવા-નવા પ્રશ્નો અને રૂકાવટોનો સામનો કરવાનો હતો. 





સૂરએ નિસાઅમાં આ બધા વિભિન્ન પ્રકારના પ્રશ્નો બાબતે વિગતવાર 
માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે. 


એક મજબૂત કૌટુંબિક માળખાનું અસ્તિત્વ કોઈપણ સમાજ માટે અતિ 
મહત્વનું હોય છે. એટલા માટે આ સૂરતમાં કૌટુંબિક જીવનની સઘળી નાની- 
મોટી બાબતોનું વિગતવાર વર્ણન છે. કૌટુંબિક માળખાની રક્ષામાં સ્રીઓની 
આતિ વિશેષ ભૂમિકા અને તેમણે મહત્વની જવાબદારી સંભાળવાની હોય છે. 
માટે સ્ત્રીઓ બાબતે વિવિધ પાસાઓ અને ક્ષેત્રોને લગતા કાયદાઓ અને 
અહકામોનું સવિસ્તર વર્ણન કરવામાં આવ્યુ છે. અને એટલા જ માટે સૂરતનું 
નામ “નિસાઅ” (સ્ત્રીઓ) રાખવામાં આવ્યુ છે. 


ઉહુદની જંગમાં સિત્તેર મુસલમાનો શહીદ થયા હતા અને તેને લઈ 





[૧૮૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોથી તરાવીહ 





ઘણી સ્ત્રીઓ વિધવા અને બાળકો અનાથ થઈ ગયા હતા. માટે સૂરતના 
શરૂમાં જ અનાથોના હક્કોના રક્ષણની વ્યવસ્થા બાબતમાં અહકામો વર્ણન 
કરવામાં આવ્યા છે. 


અને આયત નં.૧૪ સુધી વારસા વહેંચણીના અહકામ વિગતવાર વર્ણન 
કર્યા છે. જેથી શક્તિશાળી તથા કમઝોર બજ્ઞેવને પોતાના હક્કો મળી શકે. 
આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના આગમન પૂર્વે (અજ્ઞાનતાયુગમાં) 
સ્રીઓ ઉપર વિવિધ પ્રકારે ઝુલ્મ, અત્યાચાર ગુજારવામાં આવતો હતો. તે 
બધા જ અત્યાચારોમાંથી એક એકનું અલગ-અલગ વર્ણન કરવામાં આવ્યુ. 
અને સમાજમાંથી તેનું સંપૂર્ણ નિકંદન કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો. 


નિકાહ અને તલાકના વિગતવાર મસઅલા વર્ણન કરવામાં આવ્યા છે. 
જે સ્રીઓ સાથે નિકાહ હરામ છે, તેમનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું. અને પતિ- 
પત્નીના હક્કો તથા જવાબદારીઓ પણ નક્કી કરવામાં આવી છે. 


માણસની વ્યક્તિગત આધ્યાત્મિક (આત્મા) અને સામાજિક સુધારણા 
પ્રત્યે પણ ધ્યાન દોરવવામાં આવ્યુ છે. 


અરબસ્તાનના રણોમાં સફર દરમ્યાન પાણીની તંગી સતાવતી હતી. તો 
આયત નં.૪૩માં તયમ્મુમ (માટીવાળો હલ્કો હાથ મોઢા તથા હાથ ઉપર 
ફેરવવો)ની પરવાનગી તથા તેની રીતો બતાવવામાં આવી. અને આયત 
નં.૧૦૧માં સફરમાં ચાર રકાઅતની જગ્યાએ બે રકાઅત નમાઝ પઢવાની 
સહુલત આપવામાં આવી. તથા દુશ્મનો સાથે લડાઈ દરમ્યાન પણ નમાઝ 
પઢવાની (ખોફની નમાઝ) રીત આયત નં. ૧૦૨-૧૦૩માં દર્શાવવામાં આવી. 


મદીના શરીફમાં રહેતા યહૂદીઓએ આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમ)થી સુલેહ કરાર કર્યા બાદ પણ મુસ્લિમો વિરૂધ્ધ ષડયંત્રો અને 
છૂપી લડાઈનો એક લાંબો સિલસિલો શરૂ કરી દીધો હતો. આયત ૪૭ થી 
૫૭ અને આયત ૧૫૩ થી ૧૭૫ સુધી તેમની આ શરારતોનો ઉલ્લેખ કરી 
તેમને કરારની પાબંદી કરવાની પ્રેરણા આપી છે. 


આયત નં. ૧૭૧ થી ૧૭૫માં તેમની સાથે ખ્રિસ્તીઓને પણ સંબોધવામાં 











ચોથી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૮૮] 


આવ્યા છે. અને તેમને “ત્રણ ખુદા'' માનવાની માન્યતાની જગ્યાએ ચોખ્ખી 
તોહીદ અપનાવવાની સલાહ-દઅવત આપવામાં આવી છે. તે સિવાય 


આયત નં. ૫૮-પ૯માં રાજકીય અને વહીવટી બાબતો વિશે માર્ગદર્શન 
આપવામાં આવ્યુ છે. 


મુનાફિકોના ખરાબ કૃત્યો આયત નં. €૦ થી ૭૦ અને આયત નં. 
૧૩૭ થી ૧૫૨ સુધી સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. અને તેમને સમજાવ્યા પણ 
છે. આયત નં. ૭૧ થી ૯૬માં જિહાદના અહકામનું વર્ણન કરી મુનાફિકોની 
છૂપી કારવાઈને સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે. એના અનુસંધાનમાં આયત 
૯૨-૯૩માં કતલ (ખૂન)ની સજાઓ નક્કી કરવામાં આવી છે. 


જે મુસ્લિમો મક્કા શરીફમાં રહી ગયા હતા અને દુશ્મનોનો અત્યાચાર 
સહન કરી રહ્યા હતા, તેમની હિજરતના મસઅલા (નિયમો) આયત નંબર 
૯૭ થી ૧૦૦ સુધીમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યા છે. તે જ દરમ્યાન ઘણા 
આપસી ઝઘડાઓ ફેંસલા માટે આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) સમક્ષ 
લાવવામાં આવ્યા. આયત નંબર ૧૦૫ થી ૧૧૫માં તેમના ફેંસલા બાબતે 
આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યુ. અને 
મુસ્લિમોને તે ફેંસલા (ચૂકાદા) ઓ દિલોજાનથી સહર્ષ સ્વીકારવાની તાકીદ 
કરવામાં આવી. 


આયત નં. ૧૧૬ થી ૧૨૬માં તોહીદ (એકેશ્વરવાદ)ની મહત્વતા સ્પષ્ટ 
કરવામાં આવી. કૌટુંબિક વ્યવસ્થા અને વારસા વહેંચણી બાબતે સહાબાએ 
કિરામે આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)થી સંખ્યાબંધ સવાલો કર્યા 
હતા. આયત નં. ૧૨૭ થી ૧૨૯ અને પછી ૧૭૬માં તે સવાલોના જવાબો 
આપ્યા છે. 


સમાજમાં અનાથો અને સ્ત્રીઓ સૌથી વધુ કમઝોર અને અશક્ત 
છે. તેમના હક્કો વેડફાઈ જવાની બીક હતી. માટે તેમના વિગતવાર 
હક્કો નક્કી કરી તેમના વડીલો અને સબંધીઓથી તેને પૂરા કરવાની તાકીદ 
કરવામાં આવી. 





[૧૮૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોથી તરાવીહ 





વારસા વહેંચણીના કાયદાઓ અને નિયમો નક્કી કર્યા. જેથી શક્તિવાન 
અને કમઝોર બધાના જ હક્કો નક્કી થઈ જાય. અને સામાજિક જીવનમાં 
કોઈનો હક્ક મારવામાં ન આવે. જેથી પરિણામ સ્વરૂપે લડાઈ-ઝઘડાથી 
બચી જવાય. 


સ્ત્રી-પુરૂષના હક્કો અને હદો નક્કી કરવામાં આવી તથા દરેકને તેનો 
ખ્યાલ રાખવાની તાકીદ કરી. 


મુનાફિકોથી વધુ ચેતવવામાં આવ્યા કે, હાલની જેમ ભવિષ્યમાં પણ 
તેમની શરારતો ચાલુ રહેશે. માટે તેમનાથી ચેતીને રહેજો. 

સારાંશ કે, પૂરી સૂરત અહકામ અને શિક્ષણ-કેળવણીથી ભરેલી છે. 
શરૂમાં તકવા (આત્મશુધ્ધિ)નો જે હુકમ આપ્યો હતો, સમગ્ર સૂરત તેની જ 
વિગતોથી ભરપૂર છે. અને ઈશારો પણ કરવામાં આવ્યો કે, તકવા (આત્મ- 
શુધ્ધિ)નો સબંધ ફક્ત ઈબાદતોથી જ સબંધિત નથી, બલ્કે સામાજિક, 
રાજકીય, આર્થિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય સબંધોથી પણ તેનો ખાસ સબંધ છે. 


સોપ્રથમ અલ્લાહપાકથી ડરતા રહેવાનું માર્ગદર્શન, જેણે સૌને એક જ 
જીવમાંથી પેદા કર્યા. બધા જ સ્ત્રી અને પુરૂષો એક જ આદમ અને હવ્વાના 
સંતાન છે. એ જ કારણે ખુદા અને લોહીનો સબંધ બધા જ મનુષ્યો દરમ્યાન 
સમાન છે. આ જ બે મૂળભૂત સિધ્ધાંતોના પાયા ઉપર ઇસ્લામી વ્યવસ્થાની 
ઈમારત ઉભી છે. અનાથોના હક્કો અદા કરવાની સૂચના આપવામાં આવી. 
આ સંદર્ભમાં કોઈ પણ જાતની કચાશ રાખવામાં સષ્ાઈથી મનાઈ કરવામાં 
આવી. આ પ્રસંગે અનાથોના હક્કોની સુરક્ષા ખાતર તેમની માતાઓ સાથે 
લગ્ન કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવી. આરબોમાં પત્નીઓની સંખ્યામાં 
કોઈ પ્રતિબંધ ન હતો. આ પ્રસંગે ચારની સંખ્યાને મર્યાદિત કરવામાં આવી 
અને એ શરત રાખવામાં આવી કે તેમના હક્કોની અદાયગી અને મહેરમાં 
ઘટાડો ન થવો જોઈએ. વારસા વહેંચણીના સિધ્ધાંતોની વિગતવાર ચર્ચા 
કરવામાં આવી, જેથી દરેકના હક્કો નિશ્ચિત થઈ જાય અને કોઈ શક્તિશાળી 
અશક્તને તેના હક્કોથી વંચિત ન કરી શકે અને આપસમાં જુલમ અને હક્ક 








ચોથી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૧૯૦] 





ઝૂંટવી લેવાના ઝઘડાઓને રોકી શકાય. એ વાતનું એલાન કે સ્ત્રીમાલ અને 
વારસો નથી. આરબોમાં રિવાજ હતો કે, ઓરમાન માં દિકરાને વારસામાં 
મળી જતી હતી, તેની મનાઈ કરવામાં આવી. અને એ પણ જણાવવામાં 
આવ્યું કે, ન્રીઓને આપવામાં આવેલો માલ તેમનાથી પાછો મેળવવા માટે 
તેમને હેરાન ન કરો. પછી તે સ્ત્રીઓની વિગત જેમની સાથે લગ્ન અવેધ 
(નાજાઈઝ) છે અને નિકાહના શરતોનું વર્ણન છે. જેથી સમાજ નિર્લજ્જતા, 
જુલમ અને વ્યભિચારથી પવિત્ર થઈ જાય. એ પણ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું 
કે, સુધારણા તેમજ મજબૂતાઈના તે મૂળ સિધ્ધાંતોમાં અલ્લાહ તઆલાએ 
તે સગવડતાની પણ તકેદારી રાખી છે, જે માનવ અશક્તિના દષ્ટિકોણથી 
જરૂરી છે. એટલા માટે ખબરદાર ! ઈચ્છાઓના ગુલામોના બહેકાવવામાં ન 
આવતા તેઓ તમને પવિત્રતાના માર્ગથી હટાવીને ઈચ્છાઓની ગુલામીના 
અંધકારમાં ભટકાવી દેવા ઈચ્છે છે. મુસલમાનોને એકબીજાના માલને 
નાજાઈઝ રીતે ખાવા અને એકબીજાનું લોહી વહેવડાવવાની મનાઈ કરવામાં 
આવી અતે જણાવ્યું કે, ખુદાપાક સ્વયં કૃપાળુ છે. એટલા માટે ઈચ્છે છે 
કે, તેના બંદાઓ પણ આપસમાં એકબીજાને માટે કૃપાળુ હોય. જે લોકો 
સમાજમાં જુલમના બીજ વાવશે, તે બધા જ જહન્નમમાં નાંખી દેવામાં 
આવશે. જો કે તે લોકોને જેઓ મોટા ગુનાહોથી જેને સામાન્ય રીતે ગુનાહે 
કબીરા કહેવામાં આવે છે, બચતા રહેશે તેમના નાના ગુનાહોને અલ્લાહપાક 
દરગુજર કરશે. ફરમાવ્યું કે, શરીઅતમાં સ્ત્રીઓ અને પુરૂષોને માટે જે 
મયાદાઓ અને હક્કો નિશ્ચિત કરી દેવામાં આવ્યા છે, બધાએ તેની અંદર 
રહેવું જોઈએ. પોતપોતાની હદમાં રહીને કરેલી દરેક મહેનતનો બદલો 
ખુદા તઆલાને ત્યાં મળશે. ખાનદાન અને સમાજમાં કેન્દ્રિય સ્થાન પુરૂષને 
આપવામાં આવેલું છે. કારણ કે પોતાના જન્મજાત ગુણ અને કુટુંબના ભરણ- 
પોષણનો જવાબદાર હોવાને કારણે તે જ તેના માટે યોગ્ય છે. નેક પત્નીઓ 
તેનું માન જાળવે અને જે સ્ત્રીઓથી દ્રોહની આશંકા હોય તો તેમના પતિ 
તેમને બોધ આપે. જો જરૂર લાગે તો યોગ્ય ચેતવણી પણ આપી શકાય છે. 
અને વિરોધ ખૂબ જ વધી જાય તો આવી સ્થિતિમાં પતિ અને પત્ની બંનેના 





[૧૯૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોથી તરાવીહ 





ખાનદાનમાંથી એક એક લવાદ નક્કી કરવામાં આવે, જે સંજોગોની સુધારણાને 
માટે પ્રયત્ન કરે. 


ખુદા, માતા-પિતા, ગરીબો, પાડોશી, મુસાફરો અને આશ્રિતો બધાના 
હક્કો પહોંચાડવા અને અદા કરવાની સૂચના આપવામાં આવી. ખુદાને તે જ 
બંદાઓ પસંદ છે, જે સ્વભાવે મૃદુ હોય. તે એ લોકોને પસંદ નથી કરતો, જે 
અકડનારા, કંજૂસ અને કંજૂસીની સલાહ આપનારા હોય. એ જ રીતે એ પણ 
પસંદ નથી જે ખુદાપાકની પ્રસજ્ઞતા કરતાં લોકોને દેખાડવા અને નામના માટે 
ખર્ચ કરે. યાદ રાખો ! લોકોના હક્કો અદા કરવાવાળા અને ખુદાપાકના 
માર્ગમાં ખર્ચ કરનારા ક્યારેય નુકસાનમાં નહીં રહે. તેમના માટે ખુદાપાકને 
ત્યાં મોટું વળતર છે. 

એ લોકોને માટે ખૂબ જ અફસોસ વ્યક્ત કર્યો, જે આખિરતથી તદ્દન 
લાપરવાહ થઈને તેના રસૂલ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ની નાફરમાની 
ઉપર હઠાગ્રહી છે. તેમજ સત્કાર્યોનો માર્ગ ન તો સ્વયં ગ્રહણ કરતા હતા અને 
ન જ બીજાઓને ગ્રહણ કરવા દેવા ઈચ્છતા હતા. પછી ચેતવણી આપી કે તે 
અંતિમ રસૂલ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ના માધ્યમથી તબ્લીગનો હક 
અદા થઈ ચૂક્યો છે. જેઓ અત્યારે પણ નહીં સાંભળે, તેઓ વિચારી લે કે 
એક દિવસ એવો આવશે, જે દિવસે અલ્લાહ તઆલા બધા જ રસૂલોને 
તેમના માટે સાક્ષી ઠેરવીને પૂછશે કે, અમે પોતાની ઉમ્મતને શું દાવત આપી 
અને તેમણે શું જવાબ આપ્યો. પછી આ જ સવાલ તે અંતિમ ઉમ્મતના 
સંદર્ભમાં અંતિમ રસૂલ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)થી પણ થશે. એ 
દિવસ એવો હશે કે ન તો કોઈના માટે કોઈ સુરક્ષિત જગ્યા હશે અને ન જ 
કોઈ વ્યક્તિ કોઈ વાત છૂપાવી શકશે. આ ચેતવણી પછી ખુદાપાકનો સૌથી 
મોટો હક નમાઝની કેટલીક શરતો અને ધ્યાન રાખવા યોગ્ય બાબતો જણાવી. 
યહૂદીઓની કેટલીક શરારતોનું વર્ણન કર્યું. ખાસ કરીને નબી વિશે એવા 
શબ્દો બોલવાની ટેવ કે જે દ્વિઅર્થી હોય અને મુસલમાનો જે અર્થ સમજે તે 
એનાથી વિરૂદ્ધ અર્થ કાઢે. જણાવ્યું કે આ હરકતો તેઓ ઈષાના કારણે કરે 
છે. પરંતુ અલ્લાહપાકે નિર્ણય કરી લીધો છે કે, તે રસૂલ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 








ચોથી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૯૨] 





વસલ્લમ) અને આપની ઉમ્મતને ગ્રંથ તેમજ હિકમત-બુધ્ધિમત્તા અને મહાન 
હુંકૂમત આપશે. અને આ ઈપ્યાંળુ તેમનું કાંઈ જ નહીં બગાડી શકે. પરિણામ 
સ્વરૂપે સંસારે જોયું કે આરબના બંધુઓ ઉઠયા, રસૂલનું અનુસરણ કર્યું 
અને ૮૦ વર્ષ સંસારનું નેતૃત્વ કર્યું. આ વિશાળ હુકૂમત ઈસ્લામી સમાજ 
સ્થાપવાનું પરીણામ હતું. મુસલમાનોને શિખામણ આપવામાં આવી કે, જ્યારે 
આ અમાનત યહૂદીઓથી લઈને તમને આપવામાં આવી રહી છે, તો તમે 
તેમની જેમ અમાનતમાં ખયાનત ન કરતા, બલ્કે તેનો હક યોગ્ય રીતે અદા 
કરજો અને દરેક સંજોગોમાં ન્યાય ઉપર તટસ્થ રહેજો. 

કમઝોરો સાથે ન્યાય, શફકત, રહમત આ સૂરતનો ખાસ વિષય છે. 
સૂ.બકરહમાં ખલીફા બનવાનો તરીકો બતાવ્યો. આલિ ઈમ્રાનમાં તેને વધુ 
સંગઠિત, મઝબૂત, પાકો કર્યો. આ સૂરતમાં ખલીફાએ કમઝોરોનો ખ્યાલ 
રાખવો જોઈએ, યતીમો, ગુલામો, ખાદિમો, વારિસો, ખાસ કરીને સ્રીઓનો 
તથા ગેરમુસ્લિમ ઝિમ્મી સાથે સારા વહેવારનો હુકમ કર્યો. બધી જ આયતોમાં 
વારંવાર ન્યાય-રહમતનું શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે. 


સૂરતનું નામ નિસાઅ રાખી પ્રથમ પોતાની પત્ની સાથે ન્યાય કરવાની 
તાકીદ કરી અને તેને માપદંડ બનાવ્યું કે, તેની સાથેનો ન્યાય બીજા સમાજ 
સાથે ન્યાય કરાવશે. આ પહેલાં આલિ ઈમ્રાનમાં પણ સ્્રીઓ (હઝ. મરયમ, 
વાલિદહ)નું વર્ણન હતું. 

પહેલી આયતથી માનવજાતની અસલ તરફ ઈશારો કર્યો. ઔરત મદથી 
બની. જેમકે હદીષમાં છે : અન્લિસાઉ શકાઈકુરરિજાલ. સૂરતની શરૂઆત 
અન્ઞાસના શબ્દથી કરી બતાવ્યું કે, ધર્મ (જાતિ-જ્ઞાતિ)ના ભેદભાવ વગર 
ન્યાય કરવાનો છે. ઈબ્ને તયમિયહ લખે છે કે, ન્યાય સાથે કાફિર હુકૂમત 
પણ બાકી રહેશે. પણ ઝુલ્મ અત્યાચાર સાથે ઇસ્લામી હુફૂમત પણ બાકી 
નહીં રહેશે. સૂરતનો આરંભ (૧) તકવાથી અને અંત પણ તકવાથી. (ર૦૦૭) 

અભણતાના યુગમાં યતીમ સાથે અન્યાય થતો હતો. યતીમ છોકરી સાથે 
વધારે થતો હતો. તેની મહેરમાં કમી થતી અથવા શાદી જલ્દી ન થતી હતી. 





[૧૯૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોથી તરાવીહ 





એકથી વધુ શાદીની પણ ન્યાયના આધારે જ પરવાનગી મળી. મહેર પણ 
મુહબ્બત અને ન્યાયની નિશાનીરૂપે છે. ઔરત ખુશીથી માફ કરે તો જાઈઝ. 
કમઅકલને માલ સુપરત ન કરો. (પ) તે વેડફી કાઢશે, પછી મોહતાજ થઈ 
જશે. યતીમની પુષ્ટ ઉમર થાય તો માલ સુપરદ કરો, સ્રીઓને હક્કે વિરાસત 
ન મળતો હતો. ફક્ત તાકાતવાળાને મળતો હતો. 

યતીમનો ખ્યાલ રાખવામાં સાઈકોલોજીકલ રીતે સુજાવ મૂક્યો કે 
તમો મરી જાવ અને પોતાની અવલાદ વિશે ફિકર કરો છો, તો બીજો પણ 
ફિકર કરતો હશે. ઘણા લોકો પોતાની અવલાદ માટે બીજાનો હક્ક મારે 
છે. નવમી આયતમાં ઈશારો છે કે, બીજાનો ખ્યાલ રાખશો તો તમારી 
અવલાદનો અલ્લાહપાક ખ્યાલ રાખશે. ઝુલ્મથી યતીમનો માલ ખાનાર 
જહજ્ઞમી છે. (૧૦) 


વારસાઈ પણ ન્યાયિક હોવી જોઈએ. કુર્‌આન શરીફ જવાબદારીના 
આધારે વારસો આપે છે, ફઝીલતના ધોરણે નહી. પુરૂષની જવાબદારી વધારે 
છે, ઔરતની નથી. કેમકે પુરૂષના માથે તેના ઘરવાળાઓના ભરણપોષણની 
જવાબદારી કાયમી લાગેલ છે, જ્યારે સ્ત્રીજવાબદાર નથી અને જ્યારે શાદી 
થઈ જાય તો તેની જવાબદારી તેના પતિના માથા પર છે. માણસ જ્યારે 
ન્યાયથી હટી જાય તો સૂ.નિસાઅ પઢ્યા કરે અને વિચારે. (૧૩-૧૪) 
વારસામાં ન્યાયની પધ્ધતિ અપનાવે. જેના બદલામાં જજ્ઞત મળશે અને જો 
અન્યાય કરશે, તો જહજ્ઞમની સષ્ઠ સજા થશે. (૧૭) સ્ત્રીઓ સાથે ન્યાય. 
(૧૯) સ્ત્રી તરફથી થતો અત્યાચાર પણ સખબ્રથી વેઠે અને નરમી કરે. કદાચ 
કોઈ આદત બીજી કરતાં સારી હોય. તલાક પછી મહેર પાછી ન માંગો. મહેર 
પાછી લેવા સ્ત્રી ઉપર વ્યભિચારની તોહમત ન મૂકો. મહેર કેવી રીતે પાછી 
માંગો છો, જ્યારે કે મુહબ્બતમાં રાત-દિવસ સાથે રહ્યા. કુર્‌આન શરીફમાં 
મીષાકન ગલીજા (પાક વચન) શબ્દ ત્રણ જગ્યાએ આવ્યો : (૧) નબીઓ 
માટે (સૂરએ અહઝાબ-૭) (૨) યહૂદીઓ માટે (નિસાઅ-૧૫૪) (૩) ધણી- 
ધણીયાણી માટે (નિસાઅ-૨૧). બાપની પત્ની સાથે નિકાહ કરવાનો રિવાજ 
અભણતા યુગમાં હતો. માનવીની કમઝોરીનો ખ્યાલ કરવામાં આવ્યો. 








ચોથી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૯૪] 





(૨૬-૨૭-૨૮) માલ વેપાર કરી ખાય, ઝુલ્મથી નહીં. કોઈની જાન ન લો. 
આપ (સલ.)એ કદી ખાદિમ કે સ્ત્રીને મારી નથી, તેનાથી નફરત વધે છે. 
શિક પોતાની ઉપર ઝુલ્મ છે. (૩૬) ન્યાયમાં કંજુસાઈ રૂકાવટ બને છે. માટે 
તેનાથી રોક્યા. (૩૮) રિયાકારીથી પણ બચાવ્યા. દરેક પ્રકારના ઝુલ્મથી 
રોક્યા. (૪૦) અમાનત સુપુદ કરવી. (૫૮) ન્યાયની ધરી અલ્લાહપાક અને 
રસૂલ (સલ.)ની પેરવી છે. (૫૯-૬૫) જિહાદ કમઝોર લોકોના રક્ષણ માટે 
છે. (૭૫) સ્રીઓ દરરોજ જિહાદ કરે છે, માટે સૂરએ નિસાઅમાં જિહાદના 
વધુ અહકામ છે કે, તું પણ ધણી સાથે જિહાદમાં છે. 


પ્રસાર માધ્યમો (મિડીયા)ને જૂઠથી રોક્યા કે તેનાથી ઝુલ્મ-અત્યાચાર 
ફેલાય છે. નિફાક સૌથી મોટો ઝુલ્મનો પ્રેરક છે. સમાજ વેરવિખેર થઈ જાય 
છે. જિહાદમાં પણ ન્યાયનો તાકીદી હુકમ કર્યો. કમઝોરોએ પણ ઝુલ્મથી 
બચવા હિજરત કરવી જોઈએ, બેસી ન રહેવું જોઈએ. (૯૭) 

નમાઝમાં કસરનો હુકમ પણ રહમત છે. યહૂદી અને મુનાફિકના કેસમાં 
યહૂદીનો પક્ષ લેવો લઘુમતિ સાથે ન્યાયની દલીલ છે. (૧૦૫) સાતમાં 
આસ્માનથી યહૂદી માટે ન્યાયનો હુકમ આવ્યો અને આપ (સલ.)ને તાકીદ 
કરી. સ્રીઓ સાથે ન્યાયનો ફરીથી હુકમ. (૧૨૯) ન્યાયની ફરી દુહાઈ (૧૩૫) 
ચાહે કોઈ પણ નજીકી સગો હોય. યહૂદીઓના ઝુલ્મને લઈ અહકામમાં સષ્યી 
કરવામાં આવી. (૧ ૬૦) ઝુલ્મથી હલાલમાં તંગી આવે છે. (૧૬૧) ખ્રિસ્તી- 
ઓને ખોટા અકીદાથી રોક્યા. પૂરી સૂરત ન્યાય દર્શાવે છે. માટે અલ્લાહના 
પાક નામો સિફાતનું ૪૨ વખત વર્ણન આવ્યું. જેમાં વધુ પ્રમાણમાં રહમત, 
કરૂણા, દયા અને મગફિરતનું વણન આવ્યું. સ્રીઓ સાથે નિકાહમાં પણ 
ઝુલ્મથી બચવા માટે નજીકી સ્ત્રીઓ તથા બે બહેનો, ફોઈ-માસીને નિકાહમાં 
ભેગા કરવાની મનાઈ ફરમાવી. 


પવિત્રતા અને વંશની હિફાઝત અને વાસના (શહવત) પૂરી કરવા માટે 
શરઈ કાયદા હેઠળ નિકાહનો માર્ગ પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. 


બહુપત્નિત્વ (એકથી વધુ ચાર સ્ત્રીઓ સાથે એક સમયે નિકાહ કરવા)ની 





[૧૯૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોથી તરાવીહ 





પરવાનગી છે. લગભગ દુન્યાના બધા જ ધર્મોમાં બહુપત્નિત્વની અનુમતીનું 
વર્ણન છે. જે ઈતિહાસજ્ઞાની માટે નવાઈની વાત નથી. હકીકત એ છે કે, 
માનવ ઈતિહાસમાં જ્યાં પણ કાયદા હેઠળ રહી એકથી વધુ શાદી પર રોક 
લાગી છે, ત્યાં ગેરકાનૂની રીતે બહુપત્નિત્વનું એવું તોફાન ઉઠ્યું કે કદાચ 
શૈતાન પણ જોઈ શરમાતો હશે. જેનો સ્પષ્ટ દાખલો યુરોપીયન સમાજ છે. 
એટલા માટે ઇસ્લામે પુરૂષની પ્રકૃતિ (સ્વભાવ-નેચર)ને લઈ કાયદા હેઠળ 
બહુપત્નિત્વની પરવાનગી આપી. પણ તેને વાજીબ કે જરૂરી નથી કહ્યું, બલ્કે 
એમાં એક શર્ત રાખી કે જો ડર-ભય હોય કે એકથી વધુ પત્ની રાખવાથી 
ન્યાય અને બરાબરી નહીં કરી શકે, તો એક પર જ સંતોષ પામે. 

ઇસ્લામથી પહેલાં અભણતાના યુગમાં સ્ત્રીને વારસાઈ હકથી વંચિત 
રાખવામાં આવતી અને કહેતા કે, જે ઘોડા પર સવાર ન થઈ શકે, ન તો 
તલવાર ઉઠાવી શકે અને ન દુશ્મનનો મુકાબલો કરી શકે, એને હક કેમ કરી 
આપીએ. ઔરતના વારસાઈ હકનું આયત ૧૧-૧૪માં વર્ણન કરી સ્ત્રી પર 
થતા અત્યાચારનો ખાત્મો કર્યો. 


વારસાઈ વહેંચણી બાબત એક આદેશ છે કે, મરનારના છોડેલ માલમાં 
વહેંચણી તેના કર્ઝ અને વસીય્યતની અદાયગી પછી થશે. વસીય્યતના 
કારણે કોઈનો હક ડૂબી ન જાય તે માટે નબી (સલ.)એ બે કાયદાકીય વાતોનો 
ઉલ્લેખ કર્યો કે, મરનારના છોડેલ કુલ માલના ત્રણ ભાગ કરી એક ભાગમાં 
વસીય્યત પૂરી કરવામાં આવે અને આ વસીય્યત વારસાઈ હકધારક માટે 
નહીં હોય શકે. 
ઘરની વ્યવસ્થા માટે અમુક મુદ્દાઓ : 

ઘરમાં પુરૂષ સરદાર અને જવાબદાર છે. જે ઘરમાં કોઈ જવાબદાર 
વ્યક્તિ ન હોય તો તે ઘર છિજ્ઞભિજ્ન-વિખેરાઈ જાય છે. હા, આનો અર્થ એમ 
નથી કે પુરૂષ સ્ત્રીને નોકરાણી સમજે, બલ્કે બન્ઞેવનો સબંધ એક બાદશાહ 
અને જનતા જેવો હોય. જો સ્ત્રી નાફરમાન હોય તો તેણીને નરમીથી 
સમજાવવામાં આવે, (ન માને તો) બિસ્તર (પથારી) અલગ કરી દે. (તેમ 








ચોથી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૧૯૬] 





છતાં પણ ન માને તો) સાધારણ મારે. હદીષમાં વર્ણન છે કે, માર અતિ 
સામાન્ય હોય એટલે કે નિશાન ન પડે, સોજો ન આવે. ઉપરોક્ત કામ 
કરવા છતાં પણ બજ્ઞેવમાં મેળમિલાપ ન થાય તો પતિના કુટુંબ તરફથી અને 
પત્નીના કુટુંબ તરફથી લવાદ-પંચ નક્કી કરો. જો બજ્ઞેવ સુલેહ કરાવવા 
ઈચ્છશે તો અલ્લાહપાક બશે વચ્ચે મેળમિલાપ કરાવી આપશે. 


અલ્લાહપાકે મુસલમાનોનું આ તરફ પણ ધ્યાન દોર્યું કે, કોઈ પણ 
વ્યક્તિનું ઈમાન ત્યાં સુધી પરિપૂર્ણ નથી, જ્યાં સુધી અલ્લાહપાક અને રસૂલ 
(સલ.)ના ફેંસલા પર રાજી નહીં થાય. 


જાઈઝ અને નાજાઈઝ ભલામણ વિશે બતાવ્યું. સલામ કરવાનો અદબ 
શિખવાડ્યો કે સલામનો જવાબ સારામાં સારી રીતે આપવામાં આવે. 
કિયામતના દિવસે હિસાબ-કિતાબને યાદ અપાવવા માટે ફરમાવ્યું કે, 
અલ્લાહપાકના સિવાય કોઈ ઈબાદતના લાયક નથી. તમને એવા દિવસમાં 
ભેગા કરશે, જેના આવવામાં કોઈ શંકા જેવું નથી. અલ્લાહ તઆલાથી વધુ 
સાચી વાત કોની હોય શકે ? 


નમાઝે ખોફનું વર્ણન કરી ખબર આપી કે જિહાદ જેવા ખાસ અમલના 
કારણે પણ નમાઝમાં ગફલત-સુસ્તીની ઈજાઝત નથી. તો નાના-મોટા બહાને 
નમાઝ છોડવાનો તો સવાલ જ ઉભો નથી થતો. બંદાની તવજ્જુહ હર હાલતમાં 
અલ્લાહ તઆલા તરફ જ રહે. માધ્યમો અને અસ્બાબનો ફક્ત ઉપાયની હદ 
સુધી ઉપયોગ કરે. નમાઝને તેના નક્કી સમય પર પઢવામાં આવે. 


સૂરએ નિસાઅની આયતોનો ખૂલાસો 


હઝરત આદમ (અલયહિસ્સલામ) અને હઝ. હવ્વા (અલે.)ની 
પૈદાઈશનું વણન : 

હે લોકો ! પોતાના પરવરદિગારથી ડરતા રહો કે જેણે તમને એક 
વ્યક્તિથી પૈદા કર્યા અને તેનાથી જ તેનું જોડું પૈદા કર્યું અને (પછી) તે 
બંનેથી ઘણા પુરૂષો અને સ્ત્રીઓને (દુનિયામાં) ફેલાવ્યા અને તે અલ્લાહ 





[૧૯૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોથી તરાવીહ 





તઆલાથી ડરો, જેનો વાસ્તો આપી એકબીજાથી (પોતાના હકોની) માંગણી 
કરો છો અને સગાંઓ (ના હકોનો નાશ કરવા)થી પણ ડરો. બેશક, અલ્લાહ 
તઆલા તમારી સોની ખબર રાખનાર છે. (૧) અને યતીમ બચ્ચાઓને 
તેમનો માલ (જુવાન થયા પછી) આપી દો અને તમે ખરાબ વસ્તુને સારી 
વસ્તુ સાથે અદલ બદલ કરો નહિ અને તેમનો માલ પોતાના માલ સાથે 
મેળવી ખાઓ નહિ; કારણકે એ મહા પાપ છે. (ર) 


વારસા વહેંચણીના નિયમો-કાયદાઓ : 


અલ્લાહ તઆલા તમારી અવલાદના (વારસા) બાબતમાં તમને હુકમ 
કરે છે કે, એક છોકરાનો હિસ્સો બે છોકરીઓના હિસ્સા બરાબર છે. 
અને જો એકલી છોકરીઓ જ હોય, તે બે થી વધુ હોય તો મરનાર જે માલ 
મૂકી ગયો તેના બે તૃતિયાંશ ભાગ તે છોકરીઓને મળશે અને જો એક જ 
છોકરી હોય તો તેણીને (સઘળા માલમાંથી) અડધું મળશે અને જો મરનારને 
કોઈ અવલાદ હોય તો તેના માં-બાપ બજ્ઞેમાંથી દરેકને તેણે જે કંઈ છોડ્યું 
હોય તેમાંથી છઠ્ઠો ભાગ મળશે, પણ જો તેને કોઈ અવલાદ ન હોય અને 
તેના માં-બઆપ જ (એકલા) વારિસ હોય તો તેની માંને એક તૃતિયાંશ મળશે, 
અને બાકીનું બાપને (મળશે.) પણ જો મરનારને એકથી વધુ ભાઈ (યા 
બહેન) હોય તો જે વસિય્યત કરી હોય તે બાદ કર્યા પછી અથવા દેવું (હોય 
તો તે) ચૂકવ્યા પછી તેની માને છઠ્ઠો ભાગ મળશે, (અને બાકીનું બાપને 
મળશે) તમારા બાપ (દાદા) અને દીકરા (પૌત્રા) તેઓમાંથી તમને લાભ 
પહોંચાડવામાં કોણ વધુ નજીક છે, તેની તમને ખબર નથી. આ હિસ્સા 
અલ્લાહપાક તરફથી નક્કી થયેલા છે. બેશક, અલ્લાહ તઆલા જાણનાર 
(અને) હિકમતવાળો છે. (૧૧) અને જો તમારી ઓરતોને કોઈ અવલાદ 
ન હોય તો તેણીઓ જે કંઈ મૂકી જાય તેમાંથી તમારૂં અડધું છે, પણ જો 
તેણીઓને અવલાદ હોય તો જે કંઈ મૂકી ગઈ હોય, તેમાંથી જે વસિય્યત કરી 
હોય તે બાદ કર્યા પછી અથવા દેવું (હોય તો તે) ચૂકવ્યા પછી તમારો ચોથો 
ભાગ છે. અને જો તમારે અવલાદ ન હોય તો તમે જે કંઈ મૂકી જાવ તેમાંથી 
(તમારી) ઓરતોનો ચોથો ભાગ છે, પણ જો તમારે અવલાદ હોય તો તમે 








ચોથી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૧૯૮] 





જેટલું મૂક્યું તેમાંથી જે વસિય્યત કરી છે તે બાદ કર્યા પછી અથવા કર્ઝ 
(હોય તો તે) ચૂકવ્યા પછી તેણીઓનો આઠમો ભાગ છે. અને જે પુરૂષની 
મીરાસ છે, તે જો બાપ કે દીકરા વિનાનો હતો અથવા એવી જ (બાપ કે 
દીકરા વિનાની) કોઈ સ્ત્રી હતી, પણ તેને એક ભાઈ અથવા એક બહેન (મા 
જણી) હોય તો બશ્ઞેમાંથી દરેકને છઠ્ઠો ભાગ મળશે, પણ જો એથી વધુ હોય 
તો જે વસિય્યત કરવામાં આવી હોય તે બાદ કર્યા પછી અથવા કર્ઝ (હોય તો 
તે ચૂકવ્યા પછી) ત્રીજા ભાગમાં સૌ ભાગિયા છે. એ શરતે કે (વસિય્યત 
કરનાર) બીજાઓનું નુકસાન ન કરે. આ હુકમ અલ્લાહ તઆલાનો છે. 
અને અલ્લાહપાક સઘળું જાણનાર (અને) સહનશીલ છે. (૧૨) આ (બધા 
હુકમો) અલ્લાહપાકના નક્કી કરેલા કાનૂનો છે. અને જે કોઈ અલ્લાહપાક 
અને તેના રસૂલનું સંપૂર્ણ ફરમાન બજાવશે, તો અલ્લાહ તઆલા તેને એવી 
જજ્ઞતમાં દાખલ કરશે, જેના (મહેલો) નીચે નહેરો વહેતી હશે. તેઓ તેમાં 
સદા રહેશે અને એ જ મહાન સફળતા છે. (૧૩) પણ જે કોઈ અલ્લાહપાક 
અને તેના રસૂલ (સલ.)ની નાફરમાની કરશે, એની સીમા ઓળંગી જશે, તો 
તેને એવી (દોઝખની) આગમાં નાખશે, જેમાં તે સદા રહેશે અને તેને માટે 
અપમાનજનક અઝાબ છે. (૧૪) 
જે સ્ત્રીઓથી નિકાહ જાઈઝ નથી તેમનું વર્ણન : 

તમારી માઓ, દીકરીઓ, બહેનો, ફોઈઓ, માસીઓ, ભત્રીજીઓ ને 
ભાણજીઓ તમારા ઉપર હરામ કરવામાં આવી છે. અને જે માંએ તમને 
ધવડાવ્યા છે, તે તથા દૂધ બહેનો તથા તમારી સાસુઓ તેમજ તમારી જે 
ઓરતો સાથે તમે સમાગમ કરી ચૂક્યા છો, તે ઓરતોની આગલા ઘરની 
છોકરીઓ, જે તમારી દેખરેખમાં છે; (તે પણ હરામ છે.) પણ જો તમે 
તેણીઓથી સોહબત નથી કરી, તો (તેણીઓની છોકરીઓ સાથે પરણવામાં) 
તમને કંઈ ગુનાહ નથી. અને તમારા વંશના છોકરાઓની વહુઓ તેમજ તમે 
બે બહેનોને એકઠી કરો (તો તે પણ હરામ છે); પરંતુ (આ હુકમ પહેલાં) જે 
થઈ ચૂક્યું (તે માફ છે). બેશક, અલ્લાહપાક અતિ માફી આપનાર (અને) 
મહા દયા કરનાર છે. (૨૩) 





[૧૯૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોથી તરાવીહ 





પતિ-પત્નીના આપસી સબંધો અને સબંધીઓની જવાબદારીઓ : 

પુરૂષો (બે કારણોથી) સ્ત્રીઓ પર સરદાર (જવાબદાર) છે. (એક) એ 
કારણે કે અલ્લાહપાકે એક (પુરૂષ વર્ગ)ને બીજા (સ્ત્રી વર્ગ) પર (સ્વાભાવિક) 
શ્રેષ્ઠતા આપી અને (બીજું) એ કારણે કે તેઓ (સ્ત્રી વર્ગ પાછળ) પોતાનો 
માલ ખર્ચ કરે છે; ફરી જે સ્રીઓ નેક છે, તે તાબેદારી કરે છે અને પતિની 
ગેરહાજરીમાં પણ અલ્લાહપાકની હિફાઝતથી (તેના માલ અને આબરૂની) 
સંભાળ રાખે છે. અને જે સ્રીઓની નાફરમાનીનો તમને ડર હોય તો (પ્રથમ) 
તેણીઓને (નરમીથી) સમજાવો, અને (ન માને તો) તેમને બિછાણાંમાંથી 
જુદી કરી દો, અને તે છતાં ન માને તો (સહેજ) મારો, પછી જો તમારું કહ્યું 
કરવા લાગે તો તેણીઓ પર (સતામણી માટે) બહાનાં ન શોધો. (કારણ કે) 
નિઃસંદેહ, અલ્લાહપાક સર્વોપરી (અને) મહત્તાવાળો છે. (૩૪) અને જો 
તમને (ઉપરવાળાઓને) તે બજ્ઞે (પતિ-પત્ની) વચ્ચે અણબનાવનો ડર હોય 
તો એક (લાયક) લવાદ પતિના કુટુંબ તરફથી અને એક પત્નીના કુટુંબ 
તરફથી નક્કી કરો. જો આ બજ્ઞે લવાદ (અંતઃકરણપૂર્વક) સુલેહ કરાવવા 
ચાહશે, તો અલ્લાહપાક તે બશે વચ્ચે બનાવ કરી આપશે. બેશક, અલ્લાહપાક 
જાણકાર અને સંપૂર્ણ માહિતીવાળો છે. (૩૫) 


ઈસ્લામી કાનૂનમાં ન્યાયની મહત્વતા : 
કુ. 


બેશક, અલ્લાહપાક તમને (આ વાતનો) હુકમ આપે છે કે, અમાનતોને 
તેમના હકદારો તરફ પહોંચતી કરો અને જ્યારે તમે લોકોમાં (કોઈ બાબતનો) 
ફેંસલો કરવા લાગો તો ન્યાયસર ફેંસલો કરો. બેશક, અલ્લાહપાક તમને 
ઘણો સારો બોધ આપે છે. ખરેખર, અલ્લાહપાક ઘણો સાંભળનાર (અને) 
જોનાર છે. (૫૮) 


ઈસ્લામી કાનૂનની મહત્વતા : 


મદીના શરીફમાં એક યહૂદી અને એક બિશ્ર નામનો મુનાફિક કોઈ 
બાબતમાં લડી પડયા. તે બાબતમાં યહૂદી સાચો હતો તેથી તેણે કહ્યું કે, ફેંસલા 
માટે મુહમ્મદ (સલ.) પાસે ચાલ. પણ મુનાફિકે કહ્યું કે, યહૂદી સરદાર 








ચોથી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૦૦] 





કંઅબ બિન અશરફ પાસે ચાલ. અંતે તેઓ હુઝૂર (સલ.) પાસે આવ્યા, તો 
આપે યહૂદીનો હક સાબિત કર્યો. તેથી મુનાફિકે નારાજ થઈ બહાર નીકળીને 
કહ્યું : ઉમર (રદી.) પાસે ચાલો, તેમના ફેંસલાને માન્ય રાખીશ. તે એમ 
સમજ્યો હશે કે, ઉમર (રદી.) કાફિરો પર ઘણા સખ્ત છે, તેથી નાહકમાં 
મારી તરફેણ કરશે. પછી તેઓ હઝરત ઉમર (રદી.) પાસે આવ્યા. આપ 
પણ હુંઝૂર (સલ.)ના હુકમથી મદીનામાં ફેંસલા કરતા હતા. આપની સમક્ષ 
યહૂદીએ જાહેર કર્યું કે, હુઝૂર (સલ.) પાસે ગયા હતા, હુઝૂર (સલ.)એ 
મારા લાભનો ફેંસલો કર્યો, તેથી આ અહી લાવ્યો છે. ત્યારે હઝરત ઉમર 
(રદી.)એ તે મુનાફિકની ગરદન ઉડાવી દીધી. તેથી તેના વારિસોએ હુઝૂર 
(સલ.) પાસે ખૂનનો દાવો કર્યો અને સોગંદ ખાવા લાગ્યા કે, અમે તો ઉમર 
(રદી.) પાસે એટલા માટે જ ગયા હતા કે, કદાચ તે ખાનગી રીતે સુલેહ 
કરાવી આપશે. આપના ફેસલાથી નારાજ ન હતા. ત્યારે આ આયત ઉતરી 
કે, તેઓ જૂઠા છે. અને ત્યારથી જ હઝરત ઉમર (રદી.)નું નામ “ફારૂક” 
(એટલે સત્ય-અસત્યમાં જુદાઈ કરનાર) પડયું. 


(હે નબી સલ. !) શું તે લોકોને આપે નથી જોયા, જેઓ (આ વાતનો) 
દાવો કરે છે કે, આપના તરફ જે કંઈ ઉતારવામાં આવ્યું (કુર્‌આન શરીફ) 
તથા આપના પહેલાં (તવરાત વગેરે) ઉતારવામાં આવ્યું, તે (સૌ)ના ઉપર 
તેઓ ઈમાન રાખે છે, (છતાં) તેઓ ચાહે છે કે, પોતાના મુકદ્દમાને (ફેંસલા 
માટે) શયતાન પાસે લઈ જાય, હાલાંકે તેઓને તો તે (શયતાન)ને નહિ માનવા 
સબંધી (પ્રથમથી) હુકમ થઈ ચૂક્યો છે. અને (એનું કારણ એ કે) શયતાન 
તેઓને બહેકાવી (હિદાયતથી) બહુ દૂર નાખવા ચાહે છે. (૬૦) અને જ્યારે 
તેઓને કહેવામાં આવે છે કે, અલ્લાહપાકે જે હુકમ (કુર્‌આનમાં) ઉતાર્યો છે, 
તેની તરફ અને રસૂલ (સલ.)ની તરફ (ફેંસલા માટે) આવો તો તે વખતે 
આપ મુનાફિકોને જોશો કે તમારી પાસે ફેંસલો કરાવવાથી અચકાઈ પાછા 
હઠે છે. (૬૧) ફરી જ્યારે તેઓ પર પોતાના હાથે કરેલા કુકર્મના કારણે કંઈ 
વિપત્તિ આવી પડે છે, ત્યારે કેવું બને છે ? ફરી (તો લાચારીએ) અલ્લાહપાકના 
સોગંદ ખાતા આપની પાસે આવે છે કે, (બીજા પાસે ઝઘડો લઈ જવામાં) 





[૨૦૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોથી તરાવીહ 





ભલાઈ અને મેળાપ (કરાવવા) સિવાય અમારો કંઈ હેતુ ન હતો. (૬૨) આ 
તે લોકો છે કે, જેઓના દિલોની વાતને અલ્લાહપાક જાણે છે; માટે આપ 
(પણ) તેઓ (ના કસૂર)થી અજાણ બની જાઓ અને તેઓને શિખામણ આપો 
અને તેઓના હકમાં ઘણી અસરકારક વાત તેઓને કહો. (૬૩) અને અમે 
પ્રત્યેક રસૂલને ખાસ એટલા માટે જ મોકલ્યા છે કે, અલ્લાહ તઆલાની 
આજ્ઞાનુસાર તેની તાબેદારી કરવામાં આવે અને તે (મુનાફિક) લોકોએ જ્યારે 
(ગુનાહ કરીને) પોતાના હકમાં બુરું કર્યું હતું તે જ વખતે જો તેઓ તમારી 
સેવામાં હાજર થઈ જાત, કરી અલ્લાહપાક પાસે (ગુનાહની) માફી માંગત 
અને રસૂલ (સલ.) પણ તેઓ માટે માફીની ભલામણ કરત, તો અવશ્ય તેઓ 
અલ્લાહને મોટો માફી આપનાર (અને) દયાળુ પામત. (૬૪) 


ત્યારે (હે નબી સલ. !) આપના પરવરદિગારના સોગંદ, તેઓ (અલ્લાહ 
તઆલાના નજીક) મુઅમિન થઈ શકતા નથી, જ્યાં સુધી કે તેઓ વચ્ચે 
ઉત્પજ્ઞ થતા ઝઘડાઓમાં આપને ન્યાયાધીશ બનાવે નહિ. પછી આપ જે 
ફેંસલો આપો તેથી તેઓનાં દિલોમાં (ઈન્કાર તરીકે) કંઈ નારાજી ન ઉત્પન્ન 
થાય અને (સંપૂર્ણ) ખુશીથી તેને માન્ય્‌ પણ રાખે. (૬૫) 


શિક મહાન ગુનોહ ઃ 


બેશક, અલ્લાહપાક આ વાત કદી પણ માફ કરશે નહિ કે તેની સાથે 
કોઈને શરીક કરવામાં આવે અને તેના સિવાય ચાહે તેને બખ્શી દેશે. અને 
જેણે અલ્લાહપાકનો શરીક બનાવ્યો, તો બેશક તે (સત્ય) માર્ગ ભૂલીને 
બહુ દૂરની ગુમરાહી (પથભ્રષ્ટતા)માં જઈ પડ્યો. (૧૧૬) એ (મુશ્રિક) 
લોકો તો અલ્લાહપાકને છોડી માત્ર નારી જાતિ (ની મૂર્તિઓ)ને જ પૂજે છે, 
તેમજ તે બદમાશ શયતાનને પૂજે છે, જેને અલ્લાહપાકે પોતાની રહમતથી 
દૂર કર્યો છે. (૧૧૭) 


અનાથ (યતીમ) બાળકીઓના હક્કો બજાવવા : 
અને (હે નબી સલ. !) લોકો આપને અમુક ઓરતોના (નિકાહ) સબંધી 


ન્‌ 


ફતવો માંગે છે; (તો જવાબમાં) ફરમાવી દો કે અલ્લાહ તઆલા તમને 








ચોથી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૦૨] 





તેણીઓના વિશે પરવાનગી આપે છે, અને (એ સબંધી) તમને કુર્‌આનમાં જે 
ઉરથમ નાઝિલ થયેલી) આયતો સંભળાવવામાં આવે છે, તે એવી યતીમ 
ઓરતો સબંધી હુકમ છે, જેણીઓ માટે (શરીઅત તરફથી) જે કંઈ (મીરાસ 
અને મહર) મુકર્રર થઈ છે, તે તેણીઓને આપતા નથી અને એવું ઈચ્છો છો 
કે, તેણીઓથી નિકાહ કરો. વળી, એ હુકમ અશક્ત બાળકો માટેનો છે, 
તેમજ એ વિશે છે કે, યતીમોના હકમાં ન્યાય પર કાયમ રહો; અને તમે જે 
કંઈ પણ ભલાઈ કરશો, તો તેને અલ્લાહપાક જાણે છે. (૧૨૭) 


પતિ-પત્ની દરમ્યાન શાંતિથી જીવવા માટે સમાધાન : 


અને જો કોઈ સ્ત્રીને પોતાના પતિ તરફથી કજિયા-કંકાસ અથવા 
બેપરવાઈનો ડર હોય તો કોઈ પણ પ્રકારે આપસમાં સુલેહ કરી લેવાનો બન્ઞે 
પર કંઈ ગુનાહ નથી અને સુલેહ કરવી જ બેહતર છે. વળી, (એવી સુલેહ 
સંભવિત પણ છે, કારણ કે) દિલોની સામે લાલચ મવજૂંદ છે. અને જો તમે 
(સ્રીઓ સાથે) ભલાઈથી વર્તો અને (લડાઈ-ઝઘડાથી) બચો તો જે કંઈ તમે 
કરો છો, તેનાથી અલ્લાહપાક સારી પેઠે વાકિફ છે. (૧૨૮) અને તમે (એકથી 
વધુ પત્નીઓ હોય તો સૌ) પત્નીઓમાં કદી પણ બરાબરી જાળવી શકશો 
નહિ, ભલેને તમે તેની અભિલાષા રાખતા હો. તેથી (તમારા ઉપર એટલું જ 
વાજિબ છે કે) તમે એક તરફ તદ્દન એવા ઢળી ન જાઓ કે એક પત્નીને 
અદ્ધર લટકતી છોડી મૂકો અને જો (ભૂતકાળના કજિયાથી ન્યાયસર) સમાધાન 
કરી લો, તેમજ (ભવિષ્યમાં તેણી પર ઝુલ્મ કરવાથી) બચતા રહો તો અલ્લાહ 
તઆલા (પાછલા ગુનાહોનો) બખ્શનાર (અને) મહા દયાળુ છે. (૧૨૯) 
અને જો તેઓ બધશ્ઞે છૂટાં પડી જાય, તો અલ્લાહપાક પોતાની ઉદારતાથી 
દરેકને (એકબીજાથી) બેપરવા કરી દેશે અને અલ્લાહ તઆલા ઘણો ઉદાર 
(અને) તદબીરવાળો છે. (૧૩૦) 


ન્યાયની જર્રત ઉપર ખાસ ઘ્યાન : 


હે ઈમાનવાળાઓ ! ન્યાય પર ખૂબ કાયમ રહી અલ્લાહપાક(ને ખુશ 
કરવા)ના માટે સાક્ષી આપો, પછી ભલેને (તેથી) તમારૂં અથવા માં-બાપનું 





[૨૦૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોથી તરાવીહ 





કે સગાઓનું નુકસાન થાય. જો કોઈ ધનવાન છે અથવા નિર્ધન છે, તો (તમારા 


હ. 


કરતાં) અલ્લાહપાક તે બશ્ઞેનો વધુ શુભેચ્છક છે, માટે તમે ન્યાય કરવામાં 


ન્‌ 


મનેચ્છાને તાબે ન થાઓ. અને જો તમે (સાક્ષી આપવામાં) જીભ ચાવશો 


અથવા બચાવ કરી જશો તો બેશક, અલ્લાહ તમારા સૌ કામોથી સારી પેઠે 
વાકિફ છે. (૧૩૫) 


ઈમાનના બુન્યાદી રથંભો : 


હે ઈમાનવાળાઓ ! (જરૂરી અકીદાઓ સબંધી સાંભળો કે) અલ્લાહ 
તઆલા ઉપર અને તેના રસૂલ (મુહમ્મદ સલ.) ઉપર યકીન રાખો તથા જે 
કિતાબ (કુર્‌આન) તેણે પોતાના રસૂલ (મુહમ્મદ સલ.) પર ઉતારી છે, તેના 
ઉપર તથા જે કિતાબ પ્રથમ (બીજા નબીઓ પર) ઉતારી હતી તેના ઉપર, 
(પણ યકીન રાખો) અને જે શખ્સ અલ્લાહપાક પર અને તેના ફરિશ્તાઓ 
પર તથા તેની કિતાબો પર તેમજ તેના રસૂલો પર અને કિયામતના દિવસ પર 
યકીન નહિ રાખે, તો તે શખ્સ માર્ગ ભૂલી બહુ દૂર જઈ પડ્યો. (૧૩૬) 
હઝરત ઈસા (અલેૈ.)ના કત્લ વિશે યહ્્‌દીઓ-ખિસ્તીઓના 
ભ્રમનુ ખડન : 

હે મુહમ્મદ (સલ.) ! કિતાબવાળાઓ (યહૂદીઓ) આપનાથી એ 
માંગણી કરે છે કે, તેઓની પાસે આપ આકાશથી એક લખાયેલી કિતાબ 
મંગાવી આપો, તો તેઓ મૂસા (અલેૈ.) પાસે એ કરતાંય મહાન વસ્તુ માંગી 
ચૂક્યા છે, (અર્થાત, એકે) તેમણે કહ્યું હતું કે, અમને રૂબરૂમાં અલ્લાહપાક 
દેખાડી આપો. તો તેઓની આ ગુસ્તાખીના કારણે તેઓના ઉપર વીજળી 
આવી પડી; ફરી તેઓની પાસે સ્પષ્ટ નિશાનીઓ (મુઅજિઝહ) પહોંચ્યા 
પછી પણ તેઓએ વાછરડાને (પૂજવા માટે) ઠેરવી લીધો, તો અમે તે પણ 
માફ કર્યું હતું, અને અમે મૂસા (અલૈ.)ને જાહેરી ફતેહમંદી આપી. (૧૫૩) 
અને અમે તેઓથી (તવરાત અનુસાર ચાલવાનો) કરાર લેવા માટે તેઓના 
ઉપર તૂર (પર્વત) ઉઠાવ્યો હતો અને અમે તેઓને હુકમ કર્યો હતો કે દરવાજામાં 
આજિજી કરતાં દાખલ થજો અને અમે તેઓને આ હુકમ (પણ) આપ્યો 








ચોથી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૦૪] 





હતો કે શનિવારે (શરીઅતની) હદથી આગળ ન વધજો, અને (એ ઉપરાંત 
ઘણી વાતોનો) અમે તેઓથી પાકો કરાર લીધો. (૧૫૪) (છતાં કરાર તોડ્યા) 
તો તેઓના કરાર તોડવાના કારણે અને અલ્લાહપાકના હુકમોનો ઈન્કાર 
કરવાના કારણે તથા નબીઓના નાહક ખૂન કરવાના કારણે તેમ તેઓના 
એમ કહેવાના કારણે (તેઓને શિક્ષા મળી) કે અમારા દિલોના ઉપર પરદા 
છે, (પણ ખરૂં જોતાં પરદા નથી) બલ્કે તેઓના કુફ્રના કારણે અલ્લાહપાકે 
તેઓના દિલો પર છાપ-મહોર મારી દીધી છે, જેથી ઘણા થોડાઓ સિવાય 
તેઓ ઈમાન લાવતા નથી. (૧૫૫) તેમજ તેઓના (એક ખાસ) કુક્રના કારણે 
અને મરયમ (અલે.)ના ઉપર (વ્યભિચારનો) ગંભીર આરોપ મૂકવાના 
કારણે (૧૫૬) તેમજ તેઓના એમ કહેવાના કારણે (શિક્ષા મળી) કે અમે 
મરયમ (અલે.)ના પુત્ર ઈસા મસીહ (અલેૈ.)ને કતલ કરી નાખ્યા, જે 
અલ્લાહપાકના રસૂલ (કહેવાતા) હતા, અને (ખરું જુઓ તો) તેઓએ 
તેમને નથી કતલ કર્યા કે નથી શૂળીએ ચડાવ્યા, પરંતુ તેઓની સમક્ષ તે (ના 
જેવું) જ સ્વરૂપ બની ગયું; એ વિષયમાં (યહૂદીઓ-ખ્રિસ્તીઓ)ના જે 
લોકો જુદી જુદી વાતો કરે છે તેઓ એ વિશે ખરેખર શંકામાં જ પડ્યા છે, 
તેઓને એ બાબતની કંઈ જ ખબર નથી, માત્ર અનુમાન ઉપર જ ચાલી રહ્યા 
છે. અને બેશક, તેઓએ તેમને કતલ કર્યા જ નથી. (૧૫૭) બલ્કે અલ્લાહ 
તઆલાએ તેમને પોતાના તરફ (આકાશ પર) ઉઠાવી લીધા, અને અલ્લાહ 
તઆલા જોરાવર (કુદરતવાળો તથા) હિકમતવાળો છે. (૧૫૮) 


ખિસ્તીઓની ગલત માન્યતાઓનું ખંડન : 


હે કિતાબવાળાઓ ! (ખ્રિસ્તીઓ) પોતાના ધર્મ(ની વાત)માં હદથી ન 
વધો અને અલ્લાહપાકના સબંધમાં સત્ય સિવાય કંઈ ન કહો. બેશક, મસીહ 
જે મરયમ (અલે.)ના પુત્ર ઈસા (અલે.) છે, તે અલ્લાહપાકના રસૂલ અને 
તેનો એક શબ્દ (એટલે તેના એક હુકમથી પેદા થયેલા) છે, જે (હુકમ)ને 
અલ્લાહ તઆલાએ મરયમ (અલે.)ના તરફ પહોંચાડયો હતો અને તે 
(અલ્લાહપાક)ના તરફથી એક રૂહ છે; માટે અલ્લાહપાકને તથા તેના રસૂલોને 
(તેમાંના શિક્ષણ અનુસાર) માનો અને એમ ન કહો કે ત્રણ ખુદા છે, (અને 





[૨૦૫] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ ચોથી તરાવીહ 





આ વાતથી) અટકી જાઓ (તો) તમારે માટે સારૂં છે. બેશક, અલ્લાહપાક 
એકલો જ મઅબૂદ છે, (અને) અવલાદના સબંધથી તે પાક છે. જે કંઈ 
આકાશોમાં અને જે કંઈ પૃથ્વીમાં છે, તે સૌ તેનું જ છે અને અલ્લાહપાક 
કરાર્યસાધક હોવામાં (એકલો જ) બસ છે. (૧૭૧) મસીહ (અલે.)ને આ 
વાતથી કદી પણ શરમ (અને ઈન્કાર) નથી કે તે અલ્લાહ પાકના બંદા બને 
અને ન તો મુકર્રંબ ફરિશ્તાઓને (આ વાતની શરમ) છે અને (કેવી રીતે 
શરમ કરે ? કારણ કે) જેને અલ્લાહપાકની બંદગીથી કલંક લાગે અને તે 
અભિમાન કરે તો (તેને યાદ રાખવું જોઈએ કે) તે અલ્લાહપાક સૌને (બદલો 
આપવા) પોતાની પાસે જરૂર એકઠા કરશે. (૧૭૨) 











પાંચમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૦૬] 


આજની પાંચમી તરાવીહમાં છઠ્ઠા પારહની શરૂથી સાતમા પારહના પાંચમા રૂકૂઅ 
સુધી તિલાવત કરવામાં આવશે. 


સૂરએ માઈદહ 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરત આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના મુબારક જીવનના 
બિલ્કુલ છેલ્લા સમયમાં ઉતરી છે. અલ્લામા અબૂ હય્યાન ફરમાવે છે કે, આ 
સૂરતનો અમૂક ભાગ સુલહ હુદૈબિય્યહ, અમૂક ફત્હે મક્કા અને અમૂક 
હજ્જતુલ્વિદાઅના મોકાસર ઉતર્યો હતો. તે સમયે ઈસ્લામની દઅવત 
અરબસ્તાનના પૂર્વ-પશ્ચિમમાં સારી રીતે ફેલાઈ ગઈ હતી. અને મદીના 
શરીફમાં કાયમી ઇસ્લામી હુકૂમત મજબૂત રીતે સ્થપાય ચૂકી હતી. માટે 
આ સૂરતમાં મુસ્લિમોને સામાજિક, રાજકીય અને આર્થિક વિષયો બાબતે 
ઘણા માગંદર્શનો આપવામાં આવ્યા છે. 





સૂરતની શરૂઆત આ બુન્યાદી હુકમથી કરવામાં આવી કે, મુસ્લિમોએ 
પોતાના કોલ-કરારની પાબંદી કરવી જોઈએ. આ બુન્યાદી હુકમમાં સમગ્ર 
શરીઅતના બધા જ અહકામોનો સમાવેશ થઈ ગયો છે. ચાહે તે અહકામ 
અલ્લાહપાકના હક્કોથી સબંધિત હોય અથવા બંદાઓના હક્કોથી સબંધિત 
હોય. આના અનુસંધાનમાં આ નિયમ ઘણો તાકીદી રીતે સમજાવવામાં 
આવ્યો કે, દુશ્મનો સાથે દરેક મામલો ન્યાયિક રીતે પૂર્ણ થવો જોઈએ. 


સાથે મુસ્લિમોને સાંત્વન (તસલ્લી) અને ખુશખબરી સંભળાવવામાં 
આવી કે, ઇસ્લામને દુશ્મનો નેસ્તનાબૂદ કરવાની જે નેમ રાખતા હતા, તે 
હવે કદી પૂરી કરી શકવાના નથી. અને અલ્લાહપાકે પોતાનો દીન ઈસ્લામ 
સંપૂર્ણ કરી દીધો છે. 


આ સૂરતમાં એ પણ દર્શાવવામાં આવ્યુ કે, ક્યા પ્રકારના ખાવા-પીવાની 





[૨૦૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પાંચમી તરાવીહ 





વસ્તુઓ હલાલ છે અને કઈ હરામ છે ? તે બાબતે શિકાર કરવાના નિયમોની 
પણ ચોખવટ કરવામાં આવી છે. 


ચોરી અને ધાડ પાડનારાઓની શરઈ સજાઓ પણ નક્કી કરવામાં 
આવી છે. કોઈ નિર્દોષ વ્યક્તિનું નાહક ખૂન કરવું કેટલો મોટો ગુનોહ છે, 
તેની સ્પષ્ટતા કરતાં હઝરત આદમ અલયહિસ્સલામના બજ્ઞેવ બેટાઓ 
(કાબીલ-હાબીલ)નો કિસ્સો વર્ણન ક્યો છે. 


દારૂ અને જુગારને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં હરામ ઠેરવવામાં આવ્યુ છે. 

વુઝૂ અને તયમ્મૂમ (પાકી-સ્વચ્છતા)ની રીત દર્શાવી ઇસ્લામી અહકામની 
સહુલતોનું વણન છે. 

યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓએ અલ્લાહપાકથી કરેલા વાયદા-કરાર કેવી 
રીતે તોડયા તેની વિગતો પણ વર્ણન કરી છે. જેથી મુસ્લિમો અલ્લાહપાક તથા 
બંદાઓ સાથેના કરારભંગથી ચેતીને રહે. 


“માઈદહ” અરબીમાં દસ્તરખ્વાન (ખાવાનું પાથરણું)ને કહે છે. આ 
સૂરતની આયત નં. ૧૧૪માં હઝ. ઈસા અલયહિસ્સલામના અનુયાયીઓની 
તે દુઆનું વર્ણન છે, જેમાં તેમણે અલ્લાહપાકથી દુઆ કરી હતી કે, તેમના 
માટે આકાશી ખાણા સાથે એક દસ્તરખ્વાન ઉતારે. આ કિસ્સાના અનુસંધાનમાં 
સૂરતનું નામ “માઈદહ”” રાખવામાં આવ્યુ છે. 


સુલેહ હુદયબિય્યહ (સંધિ) મક્કાના કાફિરોથી કરવામાં આવી હતી. 
તેની વિગત એ હતી કે, આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ ચોદસો સહાબાને 
લઈ ઉમરહ કરવા માટે મક્કા મુકર્રમહ તરફ રવાના થયા. પરંતુ મક્કાના 
કાફિરોએ ઉમરહ કરવાથી રોક્યા અને ઘણા વાદ-વિવાદ અને સંવાદો બાદ 
સંધિ કરવામાં આવી. જેમાં આવતા વર્ષે ઉમરહ માટે આવવાનું નક્કી થયું. 


તે મોકાસર મુસ્લિમોને કઅબહ શરીફ અને ઉમરહના અહકામ વણન 
કરવામાં આવ્યા. સાથે બતાવ્યું કે, ચાહે દુશ્મનોએ તમોને ગયા વર્ષે ઉમરહથી 
રોક્યા હતા, પરંતુ તમો તેમની સાથે નરમી, ધીરજ અને મહોબ્બતનો જ 
વર્તાવ કરશો. 








પાંચમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૨૦૮] 





આ વિગતો દર્શાવી મુસ્લિમોને સાવચેત કર્યા કે, તમો પણ યહૂદીઓ- 
ખ્રિસ્તીઓની જેમ અલ્લાહપાકના અહકામો બજાવવામાં તેમની ચાલે ન 
ચાલશો. અને આ વિષયે મુસ્લિમોને તે બહું જ ખતરનાક રસ્તાઓ અને નફસ 
(મનેચ્છાઓ) તથા શયતાનના બહેકાવવાના ચોર દરવાજાઓથી વાકેફ કરી 
દીધા. જેમાં પાછલી ઉમ્મતો ગુમરાહ થઈ ગઈ અને સમજાવ્યા કે, આ માર્ગે 
ઘણા સંભાળીને કદમ આગળ વધારશો. 


અને એટલા જ માટે યહૂદીઓ-ખ્રિસ્તીઓના વાયદાભંગની લાંબી 
દાસ્તાનનું વર્ણન કર્યું છે. તથા તેના કારણો અને મારણોની પણ ચોખવટ કરી 
દીધી. જેથી મુસ્લિમો માટે ઈબ્રત અને સબકનું કારણ બની જાય. 


સાથે સૂરતમાં વ્યક્તિગત તથા સામૂહિક જીવનના તે બારીક ખૂણાઓની 
પણ ચોખવટ કરવામાં આવી, જ્યાંથી શયતાન તથા તેના ચેલાઓને ઘુસવાનો 
મોકો મળે છે. અને તેનાથી ખતરનાક ફિત્નાઓ જન્મે છે. અને પરિણામસ્વરૂપે 
ઇસ્લામી સમાજ વાદ-વિવાદમાં પડી છિજ્ષભિજ્ઞ થઈ શકે છે. 


મુસલમાન અત્યાર સુધી ઝાલિમો-અત્યાચારીઓના સિકંજામાં હતા. 
અને મદીના મુનવ્વરહ હિજરત કર્યા બાદ પણ દુશ્મનોના હુમ્લાઓ અને 
ષડયંત્રોનો ભોગ બનતા હતા. હવે સૂલહ બાદ મક્કાવાસીઓથી નચિંત થઈ 
ગયા હતા. તેમની તાકત દિવસે દિવસે વધી રહી હતી. અને તાકત તથા 
દોૌલતની રેલમ-છેલનો નશો કોમોના અખ્લાક તથા સ્વભાવમાં બગાડ 
પેદા કરે છે. 

માટે મુસ્લિમોને દુશ્મનો સાથે ન્યાય કરવાની ખાસ તાકીદ કરવામાં 
આવી અને આગલી કોમોની જેમ તાકતના જનૂનમાં આવી અન્યો ઉપર 
ઝુલ્મ-અત્યાચાર ન કરે તેની ખાસ તાકીદ કરવામાં આવી. જેમ યહૂદીઓ 
અને ખ્રિસ્તીઓએ સત્તાના નશામાં એકબીજા ઉપર તથા અન્ય કૌમો ઉપર 
પણ અત્યાચાર કર્યા, તેનાથી મુસ્લિમો બચે અને પોતાના દરેક મામલાઓમાં 
અલ્લાહપાકની કિતાબના પાબંદ રહે. મુનાફિકોની વાતો ન માને. 


હવે યહૂદીઓનું જોર ઓછુ થઈ ગયુ હતું. તે મોકાસર ફરીથી તેમને 





[૨૦૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પાંચમી તરાવીહ 





ઈસ્લામની દઅવત (આમંત્રણ) આપવામાં આવી. તથા ખ્રિસ્તીઓને પણ વધુ 
વિગતથી તેમની ગલત માન્યતાઓ છોડી ઇસ્લામ સ્વીકારની દઅવત 
(આમંત્રણ) આપવામાં આવી. 


સૂરતની છેવટમાં દર્શાવવામાં આવ્યુ કે, કિયામતના દિવસે બધા જ 
નબીઓ પોતાની ઉમ્મતો વિશે ગવાહી આપશે. ખાસ કરીને હઝરત ઈસા 
અલયહિસ્સલામ ફરમાવશે કે, તેમણે અલ્લાહપાકના બધા જ આદેશો પોતાની 
ઉમ્મતોને પહોંચાડી આપ્યા. તથા કોલો-કરાર પણ લીધા. જેથી દલીલ કાયમ 
થઈ શકે. હવે ઉમ્મતોની કોઈ બુરાઈની જવાબદારી નબીઓ ઉપર આવશે 
નહીં. નબીઓ તો ફક્ત અલ્લાહપાકનો પયગામ પહોંચાડવાના જ જવાબદાર 
હતા. જે તેમણે પહોંચાડી દીધો. 


કુર્‌આન શરીફની ફક્ત એક જ સૂરત છે, જે “યા અય્યુહલ્લઝીન 
આમનૂ”'થી શરૂ થઈ છે. કુર્‌આન શરીફમાં કુલ ૮૮ વખતે આ શબ્દ છે. 
તેમાંથી માઈદહમાં ૧૬ વખત આવ્યો છે. હઝરત ઈબ્ને મસઉદ (રદી.) 
ફરમાવે છે કે, જ્યારે તમે “યા અય્યુહલ્લઝી આમનૂ” સાંભળો તો કાન 
સરવા કરી દો. કારણ કે કોઈ સારો હુકમ હશે જેનો હુકમ કર્યો હશે અથવા 
કોઈ બુરાઈ હશે જેનાથી રોકવામાં આવ્યા. મતલબ કે તમોને મુઅમિનથી 
સંબોધ્યા. (સૂ. બકરહમાં આમનૂથી ૧૦ વખતે સંબોધ્યા અને સૂ.માઈદહમાં 
૧૪ વખતે). 


સૌપ્રથમ વાયદા કરારની પાબંદીનો હુકમ કર્યો. આ કરાર ખુદાપાક 
સાથે હોય કે બંદા સાથે હોય. ઈબાદત, વેપાર કે ખાવા-પીવા બાબતે હોય. 


આ સૂરત છેલ્લી નાઝિલ થઈ, માટે હઝ. આયશા (રદી.)એ ફરમાવ્યું 
કે, એના હલાલ અને હરામને હલાલ-હરામ સમજો. આ જ સૂરતમાં દીનની 
તકમીલ સંપૂર્ણતા બાબતે પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી. માટે હવે કોઈ 
ફેરફાર નહીં થાય. એટલે જ હદીષ શરીફમાં છે કે, તમારા પુરૂષોને સૂરએ 
માઈદહ અને સ્રીઓને સૂરએ નૂર શિખવાડો. 


દરેક “યા અય્યુહલ્લઝીન”'માં વિષય બદલાય છે. ખાસ કરીને હલાલ- 








પાંચમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૧૦] 





હરામ અહકામનું વર્ણન છે. (૧) ખાવા-પીવા શિકાર, ઝબ્હ કરવું. (૨) 
કુટુંબ અને શાદી વગેરે (૩) કસમ કફફારા (૪) ઈબાદતો (પ) ફેંસલા, 
ગવાહી અને ન્યાય કાયમ કરવો. (૬) ગેરમુસ્લિમો યહૂદ-નસારા સાથે 
સબંધોની છણાવટ. 


ખાવા-પીવાના અહકામથી માઈદહ શબ્દનો જોડ છે કે, માઈદહ 
દસ્તરખ્વાનને કહે છે. ખાવા પ્રાથમિક જરૂરતોમાંથી છે. તેમાં જ્યારે હલાલ- 
હેરામના આદેશ છે, તો પછી જીવનના બીજા કામોમાં તો તેની વધારે તાકીદ 
હોવી જોઈએ. શરીઅત અસલ છે. અલ્લાહપાકના હુકમોનું પાલન જરૂરી 
છે. માટે હુકમના ઉલ્લંઘન કરવાવાળા માટે કાફિરૂન, ફાસિકૂન, ઝાલિમૂન 
(૪૪-૪૫-૪૭-૫૦)ના શબ્દોથી વર્ણન છે. 

સૂ.બકરહમાં ફક્ત યહૂદીઓને તબક્કાવાર ધીમેથી સંબોધન કર્યું. 

સૂ.આલિ ઈમ્રાનમાં તેમની ભૂલો તથા તેને સુધારવાની દાવત દીધી. 


સૂ.નિસાઅમાં તેમના કટ્ટરવાદ, ગુલુવ (કોઈ બાબતમાં હદથી વધી 
જવું) પર પકડ કરવામાં આવી. 


સૂ.માઈદહમાં સષ્ય રીતે ગલત અકીદાથી રોકવામાં આવ્યા. જેનાથી 
ઇસ્લામી અહકામ તથા અન્ય ધર્મીઓ સાથે તબક્કાવાર વાતચીતનો હુકમ 
શિખવાડ્યો. 

(૧) “અવફૂ બિલ્‌ઉકૂદ'થી સષ્ઠ હુકમનો ભાસ થતો હતો, પરંતુ 
“ઉહિલ્લત લકુમ' (હલાલ) શબ્દ લાવી રહમતનો ઈઝહાર માલૂમ પડ્યો. 
દીનના દાઈને શિખવાડ્યું કે, શરૂમાં નરમીથી કામ લો. હકારાત્મક દલીલોથી 
સમજાવો. હલાલ વસ્તુઓ વધારે હશે. યહૂદીઓની જેમ તેમના ગુનાહોને 
કારણે હરામની લિસ્ટ વધારે નહીં રહેશે. (૧૬૦-૧૪૬) માટે મુસ્લિમો 
ગુનાહથી બચે. કારણ કે ગુનાહ હલાલમાં તંગી લાવે છે. 


(૨) શઆઈર (ઈસ્લામી અઝમતવાળી વસ્તુઓ)ની હિફાઝત (આયત 
-૨), ન્યાય, એકબીજાની સારા કામમાં મદદની પ્રેરણા અને બુરાઈમાં મદદ 





[૨૧૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પાંચમી તરાવીહ 





કરવાથી મના કરવામાં આવ્યું. સૂરતની વધુ પડતી આયતો સખ્ત શબ્દોથી 
ખતમ થાય છે. પરંતુ મજબૂરીમાં હરામ ખાવાને વણન કરતાં ફરમાવ્યું કે, 
અલ્લાહપાક ઘણો માફ કરવાવાળો-રહમ કરવાવાળો છે. 


(૩) ખાવા, શાદી દુન્યવી લજ્જતો છે, તો હવે બાતિની રૂહની 
લજ્જતનું વર્ણન વુઝૂથી કર્યું. આ પ્રમાણે મામલાતનું વર્ણન ઈબાદતની સાથે 
કરવામાં આવ્યું. 


(૪) નેઅમતો (૧૧-૯) યહૂદીઓએ અલ્લાહપાકના આદેશ હેઠળ 
રહેવાનો કોલો કરાર કરી તેની પાબંદી ન કરી. (૧૨) તો પછી દિલો સષ્ય 
કરી દીધા. ગઝબ લઅનતતે પાત્ર ઠર્યા. અમાલિકા સાથે લડાઈમાં તોછડાઈ- 
પૂર્વક જવાબ આવ્યો. (૨૨) તો તેમની ઉપર બયતુલ્મુકદ્દસમાં પ્રવેશ ૪૦ વર્ષ 
માટે હરામ થઈ ગયો. વાયદાની પાબંદી, રાહત લાવે છે અને તેને તોડવું તંગી 
લાવે છે. યહૂદીઓ બુઝદિલીને લઈ લડાઈથી દૂર રહ્યા અને કાબિલે ભાઈને 
મારી નાંખ્યો. દાદાગીરી અને ઘમંડને લઈ બજ્ઞેવ કિસ્સાઓમાં વાયદો રહ્યો. 
ત્યાર બાદ ફસાદ (કાબિલનું કામ) અને આતંકની સષ્ઠ સજાઓનું વર્ણન કર્યું. 
એક કતલને સૌનું કતલ અને એકના જીવને સૌનો જીવ બતાવ્યો. આજે 
ફસાદનું કારણ સષ્ઠ સજા ન હોવું જ છે. ગુનો ફક્ત વ્યક્તિનો વાંક નથી, 
સમગ્ર સમાજ માટે ખતરો હોય છે. લોકોમાં ડર-ભયનું વાતાવરણ સર્જે છે. 


(૫) જિહાદના હુકમોની સાથે કારણો પણ દશાવે છે. (જૂરએ /જે૪/અ, 
અ/%૮-૭%) માઈદહમાં પણ ફસાદ ખતમ કરવાનો હુકમ આવ્યો. 


(૬-૦૭-૮) ઉમ્મત યહૂદ મુશ્રિકોના રસ્તા ઉપર આંધળી દોટ ન 
મુકે. મુર્તદોને ચેતવણી આપી તમારા દીન (ધર્મ) છોડવાથી મારૂં કોઈ 
નુકસાન નહીં થાય, બલ્હે હું તો તમારી જગ્યાએ બીજા લોકોને ઈમાનની 
તોફીક આપીશ. તેઓ દીન પર અમલ કરવાથી લોકોના મહેણાંની પરવા 
નહીં કરે. યહૂદીઓ સાથે બુરા સુલૂકનો હુકમ નથી કર્યો. પોતાની ઓળખ 
બાકી રાખવાનો આદેશ છે. 

(૯) હલાલને હરામ ન ઠેરવો. (૮૭) હલાલ-હરામનો હક્ક ફક્ત 








પાંચમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૧૨] 





અલ્લાહપાકને જ છે. હરામને હલાલ ઠેરવવું ગુનો છે, તેમ હલાલને હરામ 
ઠેરવવું પણ ગુનો છે. 

(૧૦) દારૂ વગેરે હરામ ઠેરવવું. (૯૦) પાકીઝહ વસ્તુઓને હલાલ 
ઠેરવ્યા બાદ ગંદકીને (આર્થિક, સામાજિક, વ્યક્તિગત) હરામ ઠેરવી દર્શાવ્યું 


ક્‌ 


કે, દુશ્મનીના બીજ વાવનાર વસ્તુઓ શરાબ, જુગાર તથા સત્તો છે. 


(૧૧) હલાલ વસ્તુઓમાં વધુ પૂછપરછ તંગી પેદા કરે છે. સહાબાએ 
હજ્જ વિશે પૂછ્યું કે, દર વર્ષે કર્ઝ છે ? જવાબ આપ્યો કે, હું હા કહી દેત, 
તો દર વર્ષે ફર્ઝ થઈ જતે. 

(૧૨) ૧૦૫ થી “અમ્ર બિલ્મઅરૂફ''થી રોક્યા નથી, બલ્કે પોતે જમી 
રહો. બીજા ન માને તો છોડી દો. (પોતાની ઉપર તંગી ન કરો અને બીજાઓથી 
અસર ન લઈ લો.) વાયદા કરાર વિશે કિયામતમાં પૂછ થશે. હઝ. ઈસા 
(અલૈ.)નો દાખલો કે આપ નસારાના અમલથી બરાઅત જાહેર કરે છે, તો 
એમની તકલીદ કરવાથી બચો. નસારાને માઈદહ (આસમાની ખાવા)ની 
નાશુક્રી ઉપર અઝાબની ધમકી આપી. ઉમ્મતે મુહમ્મદિય્યહને દીન અને 
ઈસ્લામ પરિપૂર્ણતાની નેઅમતની નાકદ્રી પર ડરાવ્યા. બધા જ કરાર એમાં 
આવી ગયા, જેની પાબંદી જરૂરી છે. 


સૌપ્રથમ અલ્લાહ તઆલા સાથે કરેલા પ્રણ કે વાયદાના પાલનની તાકીદ 
કરી, પછી હરામ મહિનાઓ અને દીની ઓળખ કે નિશાનીઓના આદરનો 
આદેશ આપ્યો અને ફરમાવ્યું કે, દરેક નેકી અને તકવાના કાર્યમાં એકબીજાની 
મદદ કરો અને ગુના તથા અતિશયોક્તિના કાર્યોમાં હરગિઝ કોઈની પણ 
મદદ ન કરો. ખાવાની જે વસ્તુઓ હરામ છે, તેને ગણાવી અને બતાવ્યું કે, 
બીજાઓના કહેવાની કોઈ પરવા ન કરજો. અલ્લાહપાકે ઠેરવેલ હરામ- 
હલાલની પરવા કરો. હવે આ દીન તમારા માટે સંપૂર્ણ કરી દેવાયો છે અને 
અલ્લાહપાકે શરીઅતની નેઅમત તમારા પર પૂણ કરી દીધી છે. બસ, તેનું 
જ અનુસરણ કરો. 


અલ્લાહપાકે બની ઈસરાઈલની એ ઘટના દોહરાવી કે તેણે પોતાની 





[૨૧૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પાંચમી તરાવીહ 





કુપાથી તેમને નવાઝ્યા અને વિજય તેમજ મદદના વાયદા સાથે ખુશખબરી 
આપી કે, ફલસ્તીનની પવિત્ર ભૂમિ તમારી રાહ જોઈ રહી છે કે જાવ અને 
તેના પર કબજો કરી લો. પરંતુ કોમમાં વાછરડાની પૂજા અર્થાત્‌ દુનિયા- 
પરસ્તીએ એટલી બુઝદિલી પેદા કરી દીધી હતી કે, તેઓ કહેવા લાગ્યા : 
“હે મૂસા (અલે.) ! તુ અને તારો રબ પહેલાં જઈને લડીને વિજય મેળવી 
લો, તો અમે આવી જઈશું.”' આના પરથી તો અલ્લાહપાકે ૪૦ વર્ષ માટે 
તેમના પર પવિત્ર ભૂમિને હરામ ઠેરવી દીધી અને તેમને ભટકવા માટે છોડી 
દીધા. અહીં જણાયું કે અલ્લાહપાકના ફેંસલાઓ પણ કૌમોના વલણોથી 
જોડાયેલ છે. મુસ્લિમોને તાકીદ કરી કે, અલ્લાહપાકની હદો ઉપર કાયમ 
રહે અને શરીઅતના પાલનને અલ્લાહપાકની નિકટતાનું સાધન બનાવે. મૂળ 
શબ્દો આ છે : “હે ઈમાનવાળાઓ ! અલ્લાહપાકથી ડરતા રહો અને તેની 
નિકટતાનું સાધન શોધતા રહો.” 


(સાધન અથાંત્‌ માધ્યમ એ જ છે, જેનું વર્ણન અલ્લાહપાકે “હુબ્બુલ્લાહ' 
અલ્લાહપાકનો પ્રેમના નામથી કર્યો છે.) એટલે કે ઇસ્લામને મજબૂતીથી 
મળીને પકડી લો અને સંપૂર્ણ સજાગતાથી અલ્લાહપાકના આદેશોનું પાલન 
કરો અને ખુદાપાકના માર્ગમાં પોતાની શક્તિઓ લગાવી દો. ખુદા તઆલાના 
અઝાબથી આ જ વસ્તુ છૂટકારો અપાવનારી છે. આના સિવાય કોઈ વસ્તુ 
ફાયદો નહીં પહોંચાડે. 

ચોરીની સજા જણાવી કે ચોરનો હાથ કાપી નાંખો અને એ સજાને કોઈ 
પણ પ્રકારની બાંધછોડ વિના લાગુ કરો. સોગંદોને પૂરી કરવાની તાકીદ કરી 
અને જો (કોઈ ઉચિત કારણથી) સોગંદ તોડવી પડે તો તેનો કફફારો (પ્રાયશ્ચિત) 
અદા કરવાનો હુકમ આપ્યો કે દસ મિસ્કીનોને મધ્યમ પ્રકારનું ખાવાનું 
ખવડાવો અથવા તેમને કપડા પહેરાવો અથવા એક ગુલામ આઝાદ કરો 
અથવા ત્રણ દિવસના રોઝા રાખો. પછી બતાવ્યું કે, દારૂ, જુગાર અને ખુદા 
સિવાય કોઈને પણ ઈબાદત માટે ઘડી કાઢવું એ બધા શયતાની કાર્યો 
છે. જેથી શયતાન આ વસ્તુઓ દ્વારા મુસલમાનોની વચ્ચે અદાવત અને ટ્ેષ 
નાંખી દે અને તમને ખુદાની યાદ અને નમાઝથી રોકી દે. 








પાંચમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૧૪] 





નેકી પરહેઝગારીમાં એકબીજાની મદદ કરો. ગુનાહ અને અત્યાચારમાં 
એકબીજાની મદદ ન કરો. આ આયતથી એ સ્પષ્ટ થયું કે, જે આદેશ અસ્લ 
(બુનિયાદ)નો હોય છે, તે જ તેના માધ્યમનો હોય છે. જે વાત દીનમાં પસંદીદા 
છે, તેમાં મદદ કરવાથી એટલા જ દરજ્જાનો સવાબ અને જે વાત ગુનાહની 
છે, તેમાં મદદ કરવાથી એટલા જ દરજ્જાનો ગુનોહ થશે. 


ખાવા-પીવાની ઘણી બધી એવી વસ્તુઓનું હરામ હોવાનું એલાન કરવામાં 
આવ્યું, જેને અભણતાયુગમાં હલાલ સમજવામાં આવતું હતું. 


હુરમતની હિકમતો : (૧) શરીર અને તંદુરસ્તીનું નુકસાન. (૨) ફિકરો- 
નઝર (દષ્ટિકોણ)નું નુકસાન. (૩) દીન-સંસ્કારનું નુકસાન. 

હરામ વસ્તુઓ : મુરદાર (જે જાનવર કુદરતી મૌત મરે અથવા જેને 
શરઈ કાયદાથી ઝબ્હ ન કર્યું હોય) વહેવાવાળુ લોહી, સુવ્વરનો ગોશ્ત અને 
જે જાનવરને અલ્લાહપાકને છોડી બીજા કોઈના નામ પર ઝબ્હ કર્યું હોય. 


ઈસ્લામી શરીઅત : આસાન શરીઅત છે. ડગલે ને પગલે બંદાની 
મજબૂરી (લાચારી)ઓનો ખ્યાલ રાખવામાં આવ્યો છે. છઠ્ઠા રુકૂઅમાં વણન 
છે કે, અલ્લાહપાક તમારા પર તંગી કરવાનું નથી ઈચ્છતો, પરંતુ તે ઈચ્છે 
છે કે, તમોને પવિત્ર કરે, અને તમારા પર ઉપકાર કરે. તમો આભાર વ્યક્ત 
કરવાવાળા બની જાવ. 


પાંચમાં રૂફૂઅમાં ઈસ્લામની પરિપૂર્ણતાનું એલાન છે. ઈશારો છે કે, 
મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ની નુબૂવ્વત કિયામત સુધી છે. 
કેમકે દીન સંપૂર્ણ થઈ ગયો, હવે શરીઅતના આદેશમાં કોઈ ફેરબદલ નહીં 
થાય. કિયામત સુધી આ સચોટ દીન પર પોતાની પસંદીદગીની મહોર લગાવી 
આપી. એટલા માટે હવે કોઈ નવા નબીની જરૂરત નથી. હવે કોઈ નબી 
હોવાનો દાવેદાર અને તેના સમર્થકો હશે તો તે બધા કાફિર છે. અને કિયામતના 
નજદીક હઝરત ઈસા (અલયહિસ્સલામ)ને અલ્લાહ તઆલા જમીન પર 
મોકલશે, તો તેઓ પણ મુહમ્મદી શરીઅત પર અમલ કરશે. 


કસમ વિષયક વર્ણન છે. માણસ પોતાની વાતને ઠોસ (મજબૂત) 





[૨૧૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પાંચમી તરાવીહ 





બતાવવા માટે કસમનો ઉપયોગ કરે છે. કસમનો એક પ્રકાર એવો છે, જેમાં 
માણસ પર કસમ તોડવાથી કફફારો આવે છે. તેને યમીને મુનઅકિદા 
(ભવિષ્યમાં કામ કરવા અથવા ન કરવા બાબત કસમ ખાવી) કહેવામાં 
આવે છે. 

કફફારો : દસ મુફલિસોને સવાર-સાંજનું ખાણું આપવું અથવા કપડાં 
પહેરાવવા અથવા એક ગુલામ આઝાદ કરવો. આ ત્રણમાંથી એકની પણ 
તાકાત ન હોય તો ત્રણ દિવસ રોઝા રાખે. નબી (સલ.)નો કસમને લગતો 
એક ઉપદેશ છે કે, જો કસમ ખાવી હોય તો ફક્ત અલ્લાહ તઆલાની કસમ 
ખાય, નહીં તો ચૂપ રહે. ("૪/૪ ૪ર) 


સૂરએ માઈદહની આયતોનો ખુલાસો 
હરામ પશુઓનું વણન : 


તમારા ઉપર હરામ કરવામાં આવ્યું મુરદાર જાનવર અને (વહેતું અથવા 
વહી શકે તેવું) લોહી અને ડુક્કરનું માંસ (તથા તેની સઘળી જ વસ્તુઓ) અને 
જે જાનવર પર અલ્લાહ તઆલાના સિવાય બીજાનું નામ પુકારવામાં આવે, 
અને જે જાનવર ગળુ દાબવાના કારણે કે મારના કારણે અથવા ઉંચેથી પડી 
જવાના કારણે કે શીંગડું વાગવાના કારણે મરણ પામે અને તે જાનવર જેને 
હિંસક પ્રાણી ફાડી ખાય; પરંતુ જેને તમે (પ્રાણ નીકળવા પહેલાં) ઝબહ કરી 
શક્યા (તે હલાલ છે.) તેમજ તે જાનવર જે કોઈ (મૂર્તિ વગેરેની) થાનક પર 
વધ થયું હોય, અને કાલના તીરોથી (ગોશ્તની) વહેંચણી કરવી પણ; એ બધુ 
ગુનાહનું કામ છે. (૩) 
ડુક્કરનું માંસ : 
ઇસ્લામમાં સવ્વરને હરામ ઠેરવવામાં આવ્ય છે. મોર્ડન ડોકટરી 
રિસર્ચે તેના ઘણા નુકસાનો જણાવ્યા. જેમ કે ઉપરોકત યુરિક એસીડ દરેક 


સજીવના લોહીમાં હોય છે. અને બીજા પ્રાણીઓના શરીરમાંથી તે નીકળી 
જાય છે, પરંત સવ્વરમાંથી નથી નીકળતુ. તેનુ કારણ એ કે, ગર્દા (મુત્રપિંડ) 








પાંચમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [૨૧૬] 





આ ઝેહરીલા પદાર્થને મુત્ર મારફતે કાઢી નાંખે છે. માનવશરીર આ પદાર્થને 
૯૦ ટકા કાઢી નાંખે છે, પરંતુ સુવ્વરના શરીરના અવયવોની બનાવટ કંઈક 
એ પ્રકારની છે કે, તેના યુરિક એસીડ ફકત બે ટકા જ નીકળી શકે છે. અને 
બાકી ભાગ શરીરમાં જ રહે છે. જેથી આ પ્રાણીના માંસનું સેવન કરનાર 
સાંધાના દુખાવાથી પીડાતા રહે છે. અત્રે એક સ્પષ્ટતા કરી લઈએ કે, આ 
ફક્ત સુવ્વરની ખાસિયત છે, તેની સાથે કોઈ એવો પદાર્થ લેવાય જે તેને 
દર્દથી મુકિત આપતો હોય, તો તે પદાર્થની ખાસિયત થઈ. સુવ્વર તો પોતાના 
બાહા અસર દેખાડવાનું જ છે. આ પ્રમાણના વૈજ્ઞાનિક રિસર્ચો ઘણા જ થઈ 
ચૂકયા છે. જેણે ઈસ્લામના સાચા હોવાને સૂર્યના પ્રકાશની જેમ ચોખ્ખુ કરી 
આપ્ય છે. અને કુરબાની દાવાને વિજ્ઞાનથી દલીલપૂર્વક સાબિત કરી આપ્યુ છે. 


ઈસ્લામની પરિપૂણતાનું એલાન : 


આજે કાફિરો તમારા દીન (ના વિનાશ કે નિર્બળ થવા)થી નિરાશ થઈ 
ગયા માટે તેમનાથી ડરો નહિ, પણ મારાથી ડરતા રહો. આજે મેં તમારા માટે 
તમારા ધમંને (દરેક રીતે) સંપૂર્ણ કર્યો છે અને (એથી મેં તમારા ઉપર) 
પોતાનો ઉપકાર પૂરો કર્યો છે અને મેં તમારા માટે ઇસ્લામ ધર્મને (સદાના 
માટે) પસંદ કર્યો છે. ફરી (એ પણ જાણી લો કે) જે કોઈ ભૂખનો માર્યો 
લાચાર થઈ જાય (અને હરામ વસ્તુઓ ખાઈ લે) એ શરતે કે ગુનાહના તરફ 
તેનું વલણ ન હોય તો બેશક, અલ્લાહપાક બખ્શનાર (અને) દયાળુ છે. (૩) 


ઈસ્લામી અહકામમાં સહુલતો અલ્લાહપાકનો મહાન ઉપકાર છે : 

અને જો તમે બીમાર હો (અને પાણીનો ઉપયોગ નુકસાન કરે) અથવા 
ચાલુ મુસાફરીમાં હો અથવા તમારામાંથી કોઈ (પેશાબ કરીને અથવા) 
જાજરૂથી (પરવારીને) આવેલો હોય અથવા તમે સ્ત્રીઓ સાથે મેળાપ કર્યો 
હોય, ફરી તમને પાણી ન મળે (અથવા ઉપયોગ ન કરી શકો) તો પાક 
માટીથી તયમ્મુમ કરો, એટલે તેના વડે (તેના ઉપર હાથ મારી) પોતાના મોઢા 
અને હાથો પર મસહ કરો, (હાથ ફેરવો) (આવા હુકમો આપી) અલ્લાહપાક 
તમારા પર તંગી કરવા ઈચ્છતો નથી; પરંતુ તે તો તમને પાક-સાફ રાખવા 





[૨૧૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પાંચમી તરાવીહ 





અને તમારા ઉપર પોતાનો ઉપકાર પૂર્ણ કરવા ચાહે છે, જેથી તમે (તેનો) 
આભાર માનો. (૬) 


દુશ્મનો પત્યે ન્યાયનો હુકમ : 


હે ઈમાનવાળાઓ ! અલ્લાહ તઆલાની ખાતર ન્યાયસર સાક્ષી આપવા 
ઉભા થઈ જાઓ અને કોઈ કૌમની દુશ્મની ઈન્સાફ નહિ કરવા પર તમને 
તૈયાર કરે નહિ. (અને દરેક મામલામાં અવશ્ય) ન્યાયથી વર્તો. (કારણ કે) એ 
જ વાત પરહેઝગારીથી વધારે નજીક છે. અને અલ્લાહપાકથી ડરતા રહો. 
બેશક, તમે જે કંઈ કરો છો તેનાથી અલ્લાહપાક સંપૂર્ણ માહિતગાર છે. (૮) 


ઈસ્લામમાં ભય-આતંક ફેલાવવો સોથી મોટો ગુનોહ : 

અને (હે નબી સલ. !) આપ તેઓને આદમ (અલે.)ના બે પુત્રોનો 
બનાવ સત્યતાપૂર્વક સંભળાવો (એટલે કે) જ્યારે બજ્ઞેએ એક-એક નિયાઝ 
(અલ્લાહના નામ પર) ભેટ ચઢાવી, ત્યારે તે બજ્ઞેમાંથી એક (હાબીલ)ની 
કબૂલ થઈ ગઈ અને બીજા (કાબીલ)ની કબૂલ થઈ નહિ; ત્યારે બીજાએ 
(ગુસ્સે થઈને) કહ્યું કે, હું તને જરૂર મારી નાખીશ. તે બોલ્યો (એમાં મારો 
શું વાંક ? નિયાઝ તો) અલ્લાહપાક પરહેઝગારોની જ કબૂલ કરે છે. (૨૭) 
(છતાં) જો તું મને કતલ કરવા માટે મારા ઉપર હાથ ચલાવીશ, તો પણ હું 
તને મારવા માટે તારા ઉપર હાથ ચલાવીશ નહિ, (કારણકે) હું કુલ જહાનના 
પરવરદિગાર અલ્લાહ તઆલાથી ડફૂં છું. (૨૮) હું એ ચાહું છું કે (તારા 
અત્યાચાર છતાં હું પાપમાં ન સપડાઉં તો) મારો ગુનોહ તેમજ તારા ગુનાહને 
તું જ પોતાના શિરે લઈ લે. પછી તું દોઝખીઓમાં શામિલ થઈ જાય અને 
અત્યાચારીઓની શિક્ષા એવી જ થાય છે. (૨૯) પછી તો તેનું મન (નિર્ભય- 
પણે) પોતાના ભાઈનું ખૂન કરવા પર રાજી થઈ ગયું, તો તેણે ભાઈને મારી 
જ નાખ્યો, જેથી તે નુકસાન ઉઠાવનારાઓમાં શામિલ થઈ ગયો. (૩૦) પછી 
(તેને લાશની વ્યવસ્થાની સૂઝ ન પડી તો) અલ્લાહપાકે એક કાગડો મોકલ્યો, 
જે (ચાંચ અને પંજાઓ વડે) જમીન ખોતરતો (અને મરેલા કાગડાને દાટતો) 
હતો કે જેથી તેને દેખાડી આપે કે પોતાના ભાઈની લાશ કેવી રીતે છુપાવે; 








પાંચમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૧૮] 





(ત્યારે) તે બોલ્યો ઃ હાય અફસોસ ! મારાથી એટલું ન બન્યું કે આ કાગડાની 
બરાબર થાત કે પોતાના ભાઈની લાશને છૂપાવી શકત ! ફરી તે બહુ 
ખસિયાણો થયો. (૩૧) એ જ (બનાવના) કારણથી (સૌના ઉપર ખાસ કરી) 
બની ઈસ્રાઈલ (યહૂદીઓ)ના ઉપર અમે લખી (મુકર્રર કરી) દીધું કે, 
કોઈએ (નાહક બીજાનો) પ્રાણ તેના બદલા વિના લીધો હોય અથવા દેશમાં 
તેના ફસાદ કર્યા વિના જ જે માણસ કોઈનો પ્રાણ લે, તો (અમુક રીતે તેને 
એવું પાપ થશે કે) જાણે તેણે સૌ માણસોને મારી નાખ્યા અને જેણે એક 
પ્રાણને બચાવી લીધો, તો (એટલો સવાબ થશે કે) જાણે તેણે સૌ માણસોને 
બચાવી લીધા અને તેઓ (યહૂદીઓ)ની પાસે (આ બાબત મુકર્રર કર્યા પછી) 
અમારા ઘણા રસૂલો સ્પષ્ટ મુઅજિઝા લઈ આવી ચૂક્યા છે, તે પછી પણ 
તેઓમાંના ઘણાખરા લોકો દુનિયામાં હદથી વધતા જ રહ્યા. (૩૨) 
કાબીલ હાબીલ : 

માણસે પોતાની ઝીંદગીમાં કોઈ ગુનાહનું માધ્યમ ન બનવુ જોઈએ તથા 
કોઈ ગુનોહ નવો શરૂ કરી લોકોને તેની આદત ન પાડવી જોઈએ. હઝરત 
આદમ અલયહિસ્સલામના એક પુત્રે બીજા પુત્રને કતલ કરી નાંખી આવનારી 
માનવ નસલ માટે ગુનાહનો એક નમૂનો રજૂ કર્યો. તો કિયામત સુધી 
એકબીજાને નિર્દોષ કતલ કરનારાના ગુનાહમાં પણ તે શરીક થઈ ગયો. તેની 
બુદ્ધિ પણ મારી ગઈ અને તેને એ સમજ ન પડી કે પોતાના ભાઈ હાબીલની 
લાશનું શું કરે ? છેવટે એક એવા પક્ષી (કાગડા) મારફતે બુદ્ધિ આપવામાં 
આવી, જે પોતે પણ લુચ્ચાઈમાં પ્રખ્યાત છે. અને કાબીલે પોતે કહેવુ પડયુ કે, 
અફસોસ ! હું કાગડા જેવો પણ ન બની શક્યો, જેણે બીજા કાગડાને મારી 
સામે ચાંચથી ખોડી દફન કર્યો. 


યહૂદીઓને લાંચ, ઝુલ્મ અને હરામ છોડી ઈસ્લામનું આમંત્રણ : 


(હે નબી સલ. !) આપ ફરમાવી દો કે, હે કિતાબવાળાઓ ! તમે (દીન 
સબંધી) અમારામાં એ સિવાય કઈ એબ જુઓ છો (જેના ઉપર હસો છો ?). 
માત્ર એ જ કે અમે અલ્લાહ તઆલા પર અને જે (કુર્‌આન) અમારા તરફ 





[૨૧૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પાંચમી તરાવીહ 





મોકલવામાં આવ્યું તથા જે (ખુદાઈ કલામ) પ્રથમ ઉતારવામાં આવ્યું તેના 
ઉપર ઈમાન લાવ્યા છીએ ? અને જુઓ તો તમારામાંના ઘણાખરા નાફરમાન 
છે. (૫૯) (હે નબી સલ. !) આપ ફરમાવી દો કે, શું હું તમને બતાવું કે આ 
કરતાંય વધુ બુરા લોકો સજાની રૂએ અલ્લાહપાકની નજીક ક્યા છે ? (આ તે 
લોકો જ છે) જેઓ ઉપર અલ્લાહ તઆલાએ લઅતત કરી અને તેઓના 
ઉપર ગુસ્સે થયો અને તેઓમાંથી કેટલાકને વાંદરા અને ડુક્કર બનાવી દીધા 
તથા જેઓએ શયતાનની બંદગી કરી; તે લોકોનું જ (આખિરતમાં) ખરાબ 
ઠેકાણું છે. અને (એ જ લોકો દુનિયામાં) સીધા માર્ગથી બહુ દૂર હટેલા છે. 
(૬૦) અને જ્યારે એ (મુનાફિક) લોકો તમારી પાસે આવે છે ત્યારે તેઓ કહે 
છે : અમે ઈમાન લાવ્યા છીએ, પણ ખરૂં જોતાં (તેઓ સાવ જૂઠા છે.) તેઓ 
કાફિર જ આવ્યા હતા અને કાફિર જ પાછા ફર્યા અને તેઓએ જે (કુફ) 
છુપાવ્યું હતું તેને અલ્લાહ તઆલા ખૂબ જાણે છે, (૬૧) અને આપ તે 
(યહૂદી)ઓમાંથી ઘણાઓને જોશો કે, પાપ (જૂઠ) તથા ઝુલ્મ તેમ હરામ 
(માલ) ખાવામાં દોડીને પડે છે. ખરેખર, તે કામ અતિ દુષ્ટ છે, જેને તેઓ 
કરી રહ્યાછે. (૬૨) તેઓના દુરવેશો અને આલિમો તેઓને ગુનાહની વાત 
(જૂઠું બોલવા વગેરે)થી અને હરામ (માલ) ખાવાથી કેમ રોકતા નથી ? 
અલબત્ત, તે બહુ ખોટાં કૃત્યો છે, જેને તેઓ કરી રહ્યા છે. (૬૩) 
ખિસ્તીઓને ખોટી માન્યતાઓ છોડી ઈસ્લામનું આમંત્રણ : 
બેશક, તે લોકો કાફિર થઈ જ ગયા; જેઓએ એમ કહ્યું કે અલ્લાહ 
તઆલા તો તે જ મરયમ (અલે.)નો પુત્ર મસીહ (અલૈ.) જ છે; (એટલે બજ્ઞે 
એક જ છે) પણ મસીહ (અલૈ.)એ તો પોતે કહ્યું હતું કે, હે બની ઈસ્રાઈલ 
(યહૂદીઓ) ! તમે અલ્લાહપાકની જ બંદગી કરો, જે મારો તેમજ તમારો 
પરવરદિગાર છે, (અને જાણી લો કે) બેશક, જે અલ્લાહપાકની સાથે (અન્ય 
ક્રોઈને) શરીક ઠેરવશે, તો અવશ્ય અલ્લાહપાક પણ તેના ઉપર જજ્ઞત હરામ 
કરી દેશે અને તેનું ઠેકાણું (સદા માટે) દોઝખ છે. અને એવા પાપીઓનો કોઈ 
સહાયક થશે નહિ. (9૨) બેશક, તે લોકો પણ કાફિર થઈ ગયા, જેઓએ 
એમ કહ્યું કે, અલ્લાહપાક ત્રણમાંનો એક છે. અને જુઓ તો એક જ (સાચા) 








પાંચમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૨૦] 





મઅબૂદના સિવાય બીજો કોઈ મઅબૂદ નથી. અને જો તેઓ જે (કુફ્રની) 
વાત કહે છે, તેથી અટકશે નહિ. તો તેઓમાંથી જેઓ કાફિર રહેશે, તેઓને 
(આખિરતમાં) દુઃખદાયક અઝાબ પહોંચશે. (૭૩) તો (આ બાબતો 
સાંભળવા) પછી તેઓ અલ્લાહ તઆલાની આગળ (શિકના અકીદહથી) કેમ 
તોબા કરતા નથી અને તેનાથી (ગુનાહોની) માફી ચાહતા નથી ? અને (જુઓ 
તો) અલ્લાહ તઆલા ઘણો માફી આપનાર (અને) આતિશય મહેરબાન છે. 
(9૪) મરયમ (અલે.)ના પુત્ર મસીહ (અલે.) (પોતે ખુદા કે ખુદાનો અંગ) 
કંઈ જ નથી, પરંતુ એક રસૂલ છે. ખરેખર તેમના પહેલાં પણ ઘણા રસૂલો 
થઈ ચૂક્યા છે. અને તેમની માં એક વલી બાઈ હતા; (તે બન્ઞેના ખુદા નહિ 
હોવાની એક દલીલ આ છે કે) તે બશ્ઞે (માં-દીકરો) ખોરાક ખાતા હતા; 
આપ જુઓ (તો ખરા) અમે તેઓ માટે કેવી દલીલો વર્ણવીએ છીએ. છતાં 
આપ જુઓ કે તેઓ ક્યાં અવળા જઈ રહ્યા છે ! (૭૫) (હે નબી સલ. ! 
તેઓને) આપ ફરમાવી દો કે, શું તમે અલ્લાહપાકને છોડી એવી વસ્તુને પૂજો 
છો કે જે તમારા નુકસાન કે લાભ ઉપર કંઈ જ અધિકાર ધરાવતી નથી. અને 
જુઓ તો અલ્લાહપાક જ મહાન સાંભળનાર, જાણનાર છે. (૭૬) (હે નબી 
સલ. ! તેઓને) આપ ફરમાવી દો કે, હે અહલે કિતાબ ! પોતાના દીન(ના 
મામલા)માં નાહક અતિશયોક્તિ ન કરો અને (એવી બાબતમાં) તે લોકોની 
મનેચ્છાઓ અનુસાર ન ચાલો કે જેઓ પ્રથમ પોતે પણ ગુમરાહ થયા અને 
(પોતાની સાથે બીજા) ઘણાઓને ગુમરાહ કર્યા અને તેઓ સીધા માર્ગથી 
(જાણી જોઈ) દૂર હટી ગયા. (૭૭) 


દારૂ, જુગાર અને સટ્ટાબાજીનું હરામ હોવુ : 


હે ઈમાનવાળાઓ ! આ શરાબ અને જુગાર તથા મૂર્તિઓ અને તીરનાં 
પાસાં એ સો ગંદા શયતાની કામ છે; માટે તેનાથી તદ્દન દૂર રહો કે જેથી તમે 
મુક્તિ મેળવો. (૯૦) મુદ્દો એ જ છે કે, શયતાન તો એમ ચાહે છે કે, શરાબ 
અને જુગાર વડે તમારા વચ્ચે શત્રુતા અને દ્રેષભાવ નાંખે અને તમને અલ્લાહ 
તઆલાની યાદ તથા નમાઝથી રોકે, તો શું હજુ પણ તમે (આ વસ્તુઓથી) 
અટકી જશો ? (કે નહિ ?) (૯૧) 





[૨૨૧] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ પાંચમી તરાવીહ 





નબીઓની ગવાહી : 


(તે દિવસ કેવો ભયાનક હશે ?) જે દિવસે અલ્લાહપાક સૌ રસૂલોને 
(તેમની ઉમ્મતો સહિત) એકઠા કરશે. ફરી પૂછશે કે તમને શું જવાબ 
આપવામાં આવ્યો હતો ? તેઓ અરજ કરશે કે (કોઈના અંતઃકરણની) અમને 
ખબર નથી. તું જ ગુપ્ત વાતોને ખૂબ જાણનાર છે. (૧૦૯) 


કિયામતમાં હઝ. ઈસા અલયહિસ્સલામની ગવાહી : 


અને (તે વખત પણ યાદ કરવા લાયક છે) જ્યારે અલ્લાહ તઆલા 
(કિયામતના દિવસે) ફરમાવશે કે, હે મરયમ (અલેૈ.)ના પુત્ર ઈસા 
(અલૈ.) ! શું આપે લોકોને એમ કહ્યું હતું કે અલ્લાહ તઆલાના સિવાય 
મને તેમજ મારી માં (મરયમ અલે.)ને પણ બે મઅબૂદ (પૂજવા લાયક) 
ઠેરવો ? (ઈસા અલૈ.) અરજ કરશે કે, તું (એવી બાબતોથી) પવિત્ર જ છે 
(તો પછી) મારા માટે લાયક ન હતું કે હું એવી વાત કરૂં, જેના કહેવાનો મને 
કંઈ જ હક ન હતો; (છતાં) જો મેં એવું કહ્યું હશે તો તને તેની જરૂર ખબર 
હશે; (કારણકે) મારા મનમાં જે વાત છે, તે સુદ્ધાં તું જાણે છે, પણ તારા 
ઈલ્મમાં જે કંઈ છે, તેને હું જાણતો નથી. બેશક, તું જ સઘળી ગુપ્ત વાતોને 
ખૂબ જાણનાર છે. (૧૧ ૬) મેં તેઓને બીજું કાંઈ કહ્યું નથી, પરંતુ જે વાતોનો 
તેં મને હુકમ કર્યો હતો, (તે જ કહ્યું હતું એટલે) કે અલ્લાહપાકની બંદગી 
કરો, જે મારો પરવરદિગાર તેમજ તમારો પણ પરવરદિગાર છે. વળી, હું 
તેઓમાં રહ્યો ત્યાં સુધી જ તેઓ (ની હાલત)થી માહિતગાર રહ્યો, પછી 
જ્યારે તેં મને ઉઠાવી લીધો તો તું જ તેઓ (ના હાલ)થી માહિતગાર હતો અને 
તું દરેક વસ્તુની સંપૂર્ણ ખબર રાખનાર છે. (૧૧૭) (હવે) જો તું તેઓને 
શિક્ષા કરે તો (વાજબી છે, કારણ કે) તેઓ તારા બંદા છે, અને જો તું તેઓને 
માફ કરી દે, તો (પણ તને સત્તા છે.) ખરેખર, તું જબરદસ્ત (અને) 
હિકમતવાળો છે. (૧૧૮) 


8 955 
વિ કને 
હ સડ 5524 











છઠ્ઠી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૨૨] 


આજની છઠ્ઠી તરાવીહમાં સાતમા પારહના છઠ્ઠા રૂકૂઅથી આઠમા પારહના 
સાતમા રૂકૂઅ સુધી તિવાલત કરવામાં આવશે. 


સૂરએ અવત્આમ 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 





આ સૂરત મક્કા મુકર્રમહમાં તે સમયે ઉતરી, જ્યારે આપ (સલ.)ની 
ઇસ્લામની દઅવત પોતાના પ્રારંભિક યુગમાં હતી. એટલા માટે ઈસ્લામના 
બુન્યાદી અકીદાઓ (માન્યતાઓ) તોહીદ, રિસાલત અને આખિરતને વિવિધ 
દલીલોથી સાબિત કરવામાં આવ્યા છે. તથા આ અકીદાઓ વિરૂધ્ધ દુશ્મનો 
તરફથી જે આક્ષેપો કરવામાં આવતા હતા, તેના જવાબો પણ આપવામાં 
આવ્યા છે. 


તે સમયે મક્કાના મુસ્લિમો ઉપર ઝુલ્મો-સિતમ અને અત્યાચારના 
રોજ-રોજ નવા-નવા પ્રકારો ઘડવામાં આવતા હતા. ઇસ્લામ પ્રત્યે થોડી 
પણ સહાનુભૂતિ દાખવનારની જાહેરમાં ક્રૂર મશ્કરી કરવામાં આવતી હતી. 
તેમને મ્હેણાં મારવામાં આવતા, શારીરિક યાતનાઓ તો રોજનો ક્રમ બની 
ગઈ હતી. તેની સાથે સામાજિક તથા આર્થિક બહિષ્કાર પણ ત્રણ વર્ષ સુધી 
વેઠી રહ્યા હતા. 

અરબી ભાષામાં “અન્આમ”' ઢોરો-પશુઓને કહે છે. અરબના મુશ્રિકો 
ઢોરોના હલાલ-હરામ હોવા વિશે ઘણી ગલત માન્યતાઓ ધરાવતા હતા. 
દા.ત. પશુઓને મૂર્તિઓના નામે વકફ (ધર્માદા) કરીને તેમનું ખાવુ હરામ 
સમજતા હતા. આ સૂરતમાં (આયત ૧૩૬ થી ૧૪૬) તેમના આ બેબુનિયાદ 
અકીદાઓનો રદ કરવામાં આવ્યો છે. માટે સૂરતનું નામ “અન્આમ”” 
રાખવામાં આવ્યુ છે. 


આ સૂરતના વિષયોને સાત મુખ્ય વિભાગોમાં વહેંચી શકાય છે. 
(૧) શિ્ક (ખુદાપાક સાથે ભાગીદારી)નો ૨૬ અને તવહીદ (એકેશ્વરવાદ)ની 





[૨૨૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ છઠ્ઠી તરાવીહ 





માન્યતામાં યકીન કરવાની દઅવત. 

(૨) મૃત્યુ બાદના જીવન તથા આખિરતની માન્યતાની દઅવત અને દુન્યાના 
જીવનને જ માત્ર જીવન સમજી લેવાની માન્યતાઓનું ખંડન. 

(૩) જાહિલિય્યત (અરબોના અજ્ઞાનતાકાળ)ના ગલત વહેમો (અંધ- 
શ્રદ્ધાઓ)નો ૨૬. 

() ઇસ્લામી ઉચ્ચ અખ્લાક (નૈતિક મૂલ્યો)ની તઅલીમ, જેના આધારે ઉચ્ચ 
ઈસ્લામી સમાજની રચના કરવાની હતી. 


(૫) આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ તેમજ આપની દઅવત (પ્રચાર) 
સામે ઉપસ્થિત કરવામાં આવતા વાંધાઓના જવાબો. 


(૬) દુશ્મનો તરફથી સષ્ધ સતામણીને લઈ આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમ તથા સહાબાએ કિરામને થતા રંજ અને ગમ બદલ આશ્વાસન 
અને ધીરજની તઅલીમ. 


(૭) ઈસ્લામના પ્રચાર-પ્રસારમાં વિરોધ કરનારાઓને તેમની શરારત અને 
ઘમંડ બાબતે ચેતવણી અને સુધરવાની શિખામણ. 


એક જ રાતમાં આપ (સલ.)ના દિલ ઉપર પૂરી સૂરત ઉતરી. જ્યારે કે 
બીજી સૂરતો થોડી થોડી ઉતરી. સાથે સિત્તેર હજાર ફરિશ્તા જોરથી તસ્બીહ 
પઢતા હતા (રાતના વખતે, રૃહાનિય્યતનો ટાઈમ). આ સૂરતના વિષયને 
શોધવા માટે આપણી ઉત્સુકતા વધારે છે. તોહીદથી સૂરતની શરૂઆત 
ગયરૂલ્લાહથી નફરત વધારે છે. સૂરતની ૪૯ આયતોમાં ૪૯ વખતે તોહીદને 
સાબિત કરતા અને શિકની વિરૂદ્ધ મસાઈલ વારંવાર આવ્યા છે. 


આ સૂરત બૂતના પૂજારી તથા ભોૌતિકવાદના ઈન્કારીઓ બજ્ઞેવને 
અલ્લાહ તઆલાની કુદરત, તાકાત અને અઝમત દર્શાવે છે. મુસલમાનોના 
ઈમાનમાં વધારો કરે છે. નાસ્તિક વેજ્ઞાનિકોનો પણ જવાબ વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં 
આપે છે તથા નામના મુસલમાનોને પણ દિલથી ઈમાન લાવવાની પ્રેરણા 
આપે છે. સૂ.માઈદહની છેલ્લી આયત જમીન-આસ્માન અને તેમાં રહેલ 








છઠ્ઠી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૨૪] 





દરેક વસ્તુ પર અધિકાર અલ્લાહપાકનો જ છે. સૂ.અન્‌આમની પહેલી આયત 
“સઘળા વખાણ અલ્લાહના માટે છે, જે આસ્માન-પૃથ્વીનો સર્જક છે''ની 
તમહીદ (પ્રસતાવના)રૂપે એકસરખો વિષય વર્ણન કરે છે. 

આ સૂરતની વધુ પડતી આયતો બે શબ્દો “કુલ” અને “હુવ”'થી શરૂ 
થાય છે. બજ્ઞેવ વચ્ચે શું સબંધ છે ? “હુવ”ના શબ્દથી શરૂ થતી આયતોમાં 
અલ્લાહપાકની કુદરતનું અલગ પ્રકારે વર્ણન જોશો. જ્યારે “કુલ”'નો શબ્દ 
કરાફિરોથી સંબોધન કરવા માટે આપ (સલ.)ને કહેવામાં આવ્યો છે. (૧૯- 
૬૩-૬૫) “કુલ'”વાળી આયતો કાફિરોનો શક દૂર કરવા માટે અને દિલને 
ઈમાન-તોહીદની મિઠાસથી તરબોર કરવા માટે વણન કરવામાં આવે છે. 


કુદરતનું વર્ણન પ્રથમ ત્રણ આયતોમાં છે. છતાં કાફિરોનો ઈન્કાર, તેમની 
ગુમરાહી અને આયતોના મુકાબલાની હિંમતને સ્પષ્ટ કરે છે. 


જમાનો, મકાન (સમય-જગ્યા) પર અલ્લાહ તઆલાનો જ કબ્જો છે, 
તેનું (૧૨-૧૩) વર્ણન. ત્યાર બાદ (૧૪-૧૫-૧ ૬)માં ગયરૂલ્લાહની ગુલામી 
અને તેમના ડરથી માનવીને આઝાદી અપાવે છે અને મઅરિફત તથા તસ્દીક 
તરફ આકર્ષે છે. પાછલી આયતોમાં “કુલ” પછી “મન” શબ્દનું લાવવું આ 
વાત તરફ નિદેશ કરે છે કે, તું અલ્લાહપાક વિશે વિચારવિમર્શ કરી મુહબ્બતે 
ખુદાવંદીથી દિલને ભરી દે. ત્યાર બાદ ઝબાનને હરકતમાં લાવ અને કહી દે 
કે, કોણ મઅબૂદ છે ? ત્યાર બાદ તેની તરફ લાગી જા. 


કાફિરોની એક જમાઅત તૌહીદ-રિસાલતની દલીલ માંગે છે અને કહે 
છે કે, આ બાબતે યહૂદીઓથી પૂછયું તો તેમની પાસે તમારા માટે ગવાહી 
દેવાની કોઈ દલીલ નથી. તો એમના જવાબમાં આયત ૧૯ ઉતરી કે, શું 
અલ્લાહપાકથી વધુ કોઈ સાક્ષીની જરૂર છે ? હરગીઝ નથી. સૂરતના પ્રાથમિક 
સંબોધિતો કાફિરો જ છે, પરંતુ સાથે યહૂદીઓને પણ (જેમણે નુબૂવ્વતે 
મુહમ્મદીની સઘળી દલીલો જાણવા છતાં ઈન્કાર કર્યો) ઈશારા કરવામાં 
આવ્યા છે. (૨૦) 


કિયામતનો પ્રત્યક્ષ નજારો, કાફિરો જહજ્ઞમની સામે ઉભા હશે ત્યારનું 





[૨૨૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ છઠ્ઠી તરાવીહ 





દેશ્ય આંખો સમક્ષ રજુ કર્યું. (૨૭) દરબારે ખુદાવંદીનું દશ્ય પણ દશાવ્યું. 
(૩૦) ત્યાર બાદ ગુનાહોના બોજનું દશ્ય બતાવ્યું. (૩૧) 

ક્રાફિરોના જવાબો ઉપર સબ્ર અડગતાની નસીહત. (૧૦-૩૪) વધુ 
અડગતા માટે ૩૩ આયતમાં સાફ ફરમાવ્યું કે, આ લોકો આપને નથી 
જુઠાડતા, બલ્કે અલ્લાહપાકની આયતોનો ઈન્કાર કરે છે. માટે અલ્લાહપાક 
જ આપનો મદદગાર છે. 


કુદરતની દલીલોને વારંવાર રજુ કરી, નબી તથા ઉમ્મતીઓને તસલ્લી 
અને રૂહાની તાકાત વધારવામાં આવે છે. (૩૮) કુર્‌આનના ઈન્કારના જવાબ 
“શું અલ્લાહ તઆલાનો અઝાબ આવી જાય અથવા કિયામત, તો શું 
અલ્લાહ તઆલાને છોડી બીજા કોઈને બોલાવશો”'માં સષ્ટીવાળી આયત 
૪૦-૪૪, અઝાબ આવવાવાળી “કુલ અરઅયતુકુમ''થી શરૂ થતી ૪૬- 
૪૭, આ સઘળી આયતો અલ્લાહપાક તરફ સંપૂર્ણ શોકની પ્રેરણા આપે છે. 
બદનના રૂવા રૂવા ઉભા કરીને અલ્લાહપાકની અઝમત અને કુદરતથી દિલને 
ભરપૂર કરી આપે છે. 


આપ (સલ.)ને દઅવતની નવી શેલી શિખવાડવામાં આવે છે. (૫૭) 
જેમાં દાઈ પોતાની દઅવત ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ પ્રગટ કરી સામેવાળાની 
દલીલને કમઝોર સાબિત કરે છે. 


અલ્લાહ તઆલાની સંપૂર્ણ કુદરત અને ઈલ્મ દર્શાવતી આયત (પ૯) 
પહાડો, જંગલો, મેદાનોમાં પડેલું એક પાન પણ તેના ઈલ્મથી બહાર નથી. 
કોણ મૌત આપે છે ? (૬૦) પછી કેવી રીતે શિકક કરો છો ? કોનું જ્ઞાન અને 
કુદરત બધી જ વસ્તુઓ ઉપર છે ? (૬૧) તેના ફરિશ્તા તમારી રક્ષા તથા 
હિસાબ પણ કરે છે. કોણ સમુદ્ર, મેદાનો અને જંગલોમાં રક્ષા કરે છે ? (૬૩) 
જો કોઈ શક કરે તો (£૫) ફરમાવ્યું કે કોણ તેની કુદરત અને જ્ઞાનથી છટકી 
શકે છે ? 

સૂરત બતાવે છે કે, ફરિશ્તા તસ્બીહ તકદીસના ગણગણાટ અને ઝમ- 
ઝમા સાથે નબી (અલયહિસ્સલામ)ની સાથે છે. અને પઢનાર માણસને પણ 








છઠ્ઠી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૨૬] 





આકાશ-પૃથ્વી, રાત-દિવસ, સૂરજ-ચાંદ, સમુદ્ર અને મેદાન, બાગ-બગીચા 
વગેરેમાં નજર ફેરવી અલ્લાહ તઆલાની કુદરત, તાકાત, જ્ઞાન વગેરેમાં 
વિચારવાની પ્રેરણા આપે છે. ત્યાં સુધી કે તેને કુદરતે ખુદાવંદીની આ આયત 
સુધી પહોંચાડે છે. (૭૩) 

હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલે.)નો તોહીદી સફર - આ કિસ્સો તૌહીદના 
વિષયને અનોખા અંદાજમાં રજૂ કરે છે. (2૫-૭૬-૭૮) જ્યારે તેની જ 
ખુદાઈ સાબિત થઈ ગઈ, તો પછી પોતાની સંપૂર્ણ જાતને તેના માટે રજૂ કરી 
દીધી. (૭૯) અને વધુ તાકાતથી તૌહીદને રજૂ કરવાના ઈમાની જોશ, 
વલવલો, ઈશ્કે ઈલાહીમાં તરબળતાથી પૂછે છે. (૮૦) સાથે જૂઠા બૂતો- 
મૂર્તિઓથી કોઈ જ ડર કે બીકનો સંપૂર્ણ ઈન્કાર કરી તૌહીદમાં એક કદમ 
ઓર આગળ વધે છે. (૮૦) અને ઈશારો કરે છે કે, જ્યારે ઈમાન-તોહીદ 
દિલમાં સમાય જાય છે, તો પછી જૂઠી મૂર્તિઓનો ડર દિલમાંથી નીકળી 
જાય છે. દઅવતના આ તરીકા-રીતને અલ્લાહ તઆલાએ ઘણો જ પસંદ કર્યો 
અને ૮૩૩માં તેનો સવિશેષ ઉલ્લેખ કર્યો. નબીઓના કિસ્સાઓનું વારંવાર 
પુનરાવર્તન હોવા છતાં તે પોતાના આગળ-પાછળના બયાન સાથે એવા સંકલિત 
અને મોકાસર હોય છે કે, દરેક વખતે તેની મિઠાસ અને તેની બંધબેસતા 
અજીબ પ્રકારની હોય છે. અને તે વિષય માટે મહત્વની હોય છે. 


શિકથી સષ્ઠ નફરત. (૮૨) ઝુલ્મથી શિક મુરાદ છે. નબીઓને પણ 
તેનાથી ડરાવ્યા. (૮૮) અલ્લાહપાકે પોતાની બેનિયાજી દર્શાવી કે જો અમારા 
છાટકણી કરેલ બંદાઓ પણ ગેરમાર્ગે જશે, તો તેમના કર્મો પર પણ પાણી 
ફરી જશે. (૧૦૦) આપ (સલ.) આ આયત પઢી એટલા જૂમવા લાગ્યા કે, 
સહાબાને મિમ્બર પડી જવાની બીક લાગી. સાથે ફરમાવ્યું કે, અલ્લાહપાક 
ફરમાવે છે કે, હું જ બાદશાહ છું, હું પવિત્ર છું, બરકતવંત છું. અસ્માએ 
હુસ્નાનો વિદ કરવા લાગ્યા. બીજી તરફ યહૂદીઓના દિલની સખ્યીનું વર્ણન 
ફરમાવ્યું. (૯૧) 

કુદરતની બીજી નીશાનીઓ, અનાજ, ફળફ્રુટ (૯૫-૯૬) દાણો ફાડવો 
(નાનો હોવા છતાં) અને રાતના અંધકારથી દિવસની રોશની પ્રભાતનું 





[૨૨૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ છઠ્ઠી તરાવીહ 





અજવાળુ ફાડવુ. આ બધી નિશાનીઓ જોઈ માણસની ફિતરત તોહીદનો 
સ્વિકાર કરે છે, પરંતુ શિકનો માહોલ તેને ફેરવી દે છે. માટે કાફિરોને 
સમજાવવા ફરમાવ્યું : અલ્લાહપાક આકાશ, પૃથ્વીને બનાવનાર છે. તેની 
અવલાદ-સંતાનો કેમ કરી હોય શકે ? તેની કોઈ પત્ની જ નથી. (૧૦૧) તે 
એકલો છે. (૧૦૩-૧૦૪) 

ઈમાન અને કુફ્રનો દાખલો આંધળા-દેખતાથી આપવા સાથે હવે વધારે 
સખત જીવન-મૌતથી આપ્યો. (૧૨૨) 


અન્આમ-જાનવરોનો તૌહીદથી સબંધ, અમુક લોકો દિલથી તો તોહીદને 
માને છે, પરંતુ અમલમાં બીજાને શરીક કરે છે. આરબ લોકો ઢોરોને જીવન 
જીવવાની મુખ્ય ધારા સમજતા હતા. તેમને અકીદા સાથે અમલમાં ગયરૂલ્લાહ 
માટે કુર્બાની (વધ) કરવાથી રોક્યા. 


હે નબી (સલ.) ! આમને પૂછો, તમે ક્યારેય આ પણ વિચાર્યું કે, તમારી 
જોવા અને સાંભળવાની શક્તિ તમારાથી ઝૂંટવી લે અને તમારા હૃદયો 
ઉપર મ્હોર મારી દે, તો અલ્લાહપાક સિવાય બીજો ક્યો ખુદા છે, જે આ 
શક્તિઓ પાછી અપાવી શકતો હોય. અમે જે રસૂલ મોકલીએ છીએ કે એ 
નેક ચારિત્યના લોકો માટે ખુશખબર આપનારા અને ખરાબ ચારિત્ર્યના 
લોકો માટે ડરાવનારા હોય છે. હે નબી (સલ.) ! તેમને કહો, હું તમને આ 
નથી કહેતો કે, મારી પાસે અલ્લાહપાકના ખજાના છે, ન હું ગેબનો ઈલ્મ 
ધરાવું છું, અને ન કહું છું કે હું ફરિશ્તો છું. હું તો ફક્ત એ વહીનું અનુસરણ 
કરૂં છું, જે મારા પર નાઝિલ (અવતરિત) કરવામાં આવે છે. પછી તેમને 
પૂછો કે આંધળો અને આંખોવાળો (જોઈ શકનાર) બંને સમાન હોઈ શકે 
છે ? શું તમે આટલું પણ વિચારતા નથી ? 

હે નબી (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) ! જ્યારે તમારી પાસે એ લોકો 
આવે, જેઓ અમારી આયતો ઉપર ઈમાન લાવે છે, તો તેમને કહો કે તમારી 
ઉપર સલામતી છે. તમારા રબે દયા અને કૃપાની ટેવ પોતાની ઉપર ફરજિયાત 
કરી લીધી છે. આ તેની દયા-કૃપા જ છે કે, જે તમારામાંથી કોઈ નાદાની સાથે 








છઠ્ઠી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૨૮] 





કોઈ બુરાઈ કરી બેસ્યો હોય. પછી ત્યાર બાદ તૌબા કરી લે અને સુધારણા 
કરી લે તો એ તેને માફ કરી દે છે અને નરમાશથી કામ લે છે. 


શિકના રદિયામાં હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલે.)ની ઘટના વર્ણવવામાં 
આવી છે કે, કઈ રીતે તેમણે તારાની પૂજાને રદ કરી કે, જે છૂપાઈ જાય 
અને પતન પામનાર (આથમનાર) હોય. એ ક્યારેય ખુદા હોઈ શકે નહી. 
મારો તો ખુદા એ જ છે, જેણે ધરતી અને આકાશને સર્જ્યા છે અને હું 
શિક કરનારાઓ પૈકીનો નથી. 


હે નબી (સલ.) ! કહી દો કે, જુઓ ! તમારી પાસે તમારા રબની 
તરફથી દષ્ટિ-પ્રકાશ આવી ગયા છે. હવે જે દષ્ટિથી કામ લેશે એ પોતાનું 
ભલું કરશે અને જે આંધળો બનશે એ પોતે જ નુકસાન ભોગવશે, હું તમારા 
પર કોઈ રખેવાળ નથી. 

બીજ અને ગોટલાને ફાડનાર પણ અલ્લાહપાક જ છે. એ જ જીવિતને 
મૃતમાંથી અને મૃતને જીવિતમાંથી કાઢે છે. સમગ્ર કાર્યો કરનાર તો અલ્લાહ 
તઆલા છે. તો પછી તમે કઈ તરફ બહેકીને જઈ રહ્યા છો. રાતના પરદાને 
ચીરીને એ જ સવાર કાઢે છે. તેણે જ રાત્રિને આરામનો સમય બનાવ્યો છે, 
તેણે ચંદ્ર અને સૂર્યના ઉદય અને અસ્ત થવાનો હિસાબ નિશ્ચિત કર્યો છે અને 
એ જ છે જેણે તમારા માટે તારાઓને રણ-જંગલ અને સમુદ્રોના અંધકારમાં 
રસ્તો (દિશા) જાણવાનું સાધન બનાવ્યા છે. અને એ જ છે, જેણે એક જીવ- 
માંથી તમને પેદા કર્યા, પછી દરેકને માટે ચેન-શાંતિની જગ્યા છે અને એક 
સોંપવા (મૃત્યુ)ની જગ્યા. પછી એ જ છે, જેણે આકાશથી પાણી વરસાવ્યું. 
પછી તેના દ્વારા દરેક પ્રકારની વનસ્પતિ ઉગાડી. તેણે લીલાછમ ખેતરો અને 
વૃક્ષો પણ ઉગાડ્યા. તેમાંથી પરત પર પરત ચઢેલા “દાણાં' કાઢ્યા અને 
ખજૂરના ઝૂમખામાંથી ફળોના ઘણા બધા ગુચ્છ પેદા કર્યા, જે વજનથી 
લચી પડે છે. દ્રાક્ષ, ઝેતુન અને દાડમના બગીચા ઉગાડ્યા. જેના ફળ 
એકબીજાથી મળતા પણ આવે છે અને છતાં પણ દરેકની વિશિષ્ટતાઓ 
અલગ-અલગ છે. આ વસ્તુઓમાં નિશાનીઓ છે એ લોકો માટે, જેઓ 
ઈમાન લાવે છે. આમ છતાં લોકોએ જિનજ્ઞાતોને અલ્લાહપાકના ભાગીદાર 





[૨૨૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ છઠ્ઠી તરાવીહ 





ઠેરવી દીધા છે. જો કે એ તેમનો સર્જનહાર છે. અને સમજ્યા-વિચાર્યા વિના 
અલ્લાહપાક માટે પુત્રીઓ અને પુત્રો ઘડી કાઢ્યા છે. જો કે પવિત્ર અને ઉચ્ચ 
છે તે એ વાતોથી, જે આ લોકો કહે છે. એ તો ધરતી અને આકાશોનો સર્જક 
છે. તેનો કોઈ પુત્ર કઈ રીતે હોઈ શકે છે. જ્યારે કે તેનો કોઈ જીવનસાથી 
જ નથી. તેણે દરેક વસ્તુને પેદા કરી અને એ દરેક વસ્તુનું જ્ઞાન ધરાવે છે. 

આ છે અલ્લાહ તઆલા, તમારો રબ, કોઈ ખુદા તેના સિવાય નથી. 
દરેક વસ્તુનો સર્જનહાર, આથી તમે તેની બંદગી કરો. દષ્ટિ તેને પામી શકતી 
નથી, અને એ દંષ્ટિને પામી લે છે. એ અત્યંત સુક્ષ્મદષ્ટા અને દરેક વસ્તુને 
જાણનાર છે. 

કાફિર અને મુઅમિનની નજરમાં ફર્ક : કાફિર કાયનાત (આકાશ- 
પાતાળ)માં જુએ છે, તો તે માદી માધ્યમ-અસ્બાબને આધારભૂત ગણે છે. 
જ્યારે મુસલમાન જુએ છે, તો તેને કુદરતની કારીગરી નજર આવે છે. દા.ત. 
ફળના આરંભ અને અંતમાં રંગ, આકાર, મીઠાશ અને કડવાશમાં ફેરબદલ. 


ઈમાન અને હિદાયત વિશે કાયદાકીય ઉલ્લેખ છે કે, ઈમાન અને હિદાયત 
ફક્ત અલ્લાહપાકના હાથમાં છે. જેને ચાહે આપે છે. દાઈનું કામ ફક્ત 
અલ્લાહપાકનો સંદેશ પ્રચારવાનું છે. 


મુશ્રિકોની બેવકૂફીઓ : 


૦ જમીનથી લીધેલ પાક અને જાનવરોમાં અલ્લાહપાકનો હિસ્સો અલગ 
કરતા હતા, તો બીજી બાજુ બનાવટી શરીકોનો પણ હિસ્સો રાખતા. 
પરંતુ જ્યારે વહેંચણીમાં બનાવટી શરીકોના ભાગે ઓછું આવતું તો 
અલ્લાહપાક માટે કાઢેલ ભાગમાંથી લઈ તેને પૂર્ણ કરતા હતા. 
છોકરીઓને તંગી અથવા શમંના ભયે મારી નાંખતા હતા. 
જાનવરોમાં મનગમતી વહેંચણી. 
પુરૂષો અને સ્ત્રીઓમાં હલાલ-હરામનો તફાવત. જેમકે જાનવરનું જીવિત 
જન્મેલ બચ્ચું પુરૂષો માટે હલાલ અને સ્ત્રીઓ માટે હરામ. જો મૃતક 
પેદા થાય તો પુરૂષ-સ્ત્રી બજ્ઞેવ માટે હલાલ. (ઉ ઝ્છ) ત્યાર બાદ અલ્લાહ 








છઠ્ઠી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૩૦] 





તઆલાએ ઉપકારો-નેઅમતોની યાદ અપાવી. 
દસ તાકીદી આદેશો : 


૦ એડ અલ્લાહ તઆલાની ઈબાદત કરવામાં આવે. તેની સાથે કોઈને 
ભાગીદાર ન બનાવવામાં આવે. 

૦ માં-બાપ સાથે સારો વતાવ કરવામાં આવે. તેમને કોઈ પણ જાતની 

તકલીફ ન પહોંચાડવામાં આવે. ભલે ઝબાનથી હોય કે અમલથી. 

અવલાદને તંગી અને મહેણાંના ભયે કત્લ ન કરવામાં આવે. 

દરેક જાતની બેહયાઈ અને ખરાબ કામોથી દૂર રહે (ભલે સંતાઈને કે 

પછી ખુલ્લમ ખુલ્લી રીતે). આમાં વ્યભિચાર-ઝિના, દારૂ, નાચ-ગાનની 

કલબો, ઈન્ટરનેટ પર નગ્ન ક્લીપ જોવી, અખ્લાક-સંસ્કારોને બગાડવા- 

વાળી સીડીઓ વગેરેનો સમાવેશ છે. 

નિર્દોષ વ્યક્તિને કંત્લ ન કરવામાં આવે. 

યતીમના માલમાં નાજાઈઝ હેરફેર ન કરે. 

માપ-તોલમાં દંડી ન મારે. (હકધારકને હક ન આપવો શામેલ છે.) 

દરેક વ્યક્તિ સાથે ન્યાય કરે, ભલે મિત્ર હોય કે દુશ્મન. 

અલ્લાહપાકના અહદ-વાયદાને પૂરો કરે. સીધા રસ્તા પર ચાલે. 


લોકો તમારી વાત સાંભળે છે, પરંતુ તેમના કુકર્મોના કારણે દિલો પર 
પડદા પડેલા છે, અને કાનોમાં દાટા લગાવેલ છે. જેના કારણે કુર્‌આનની 
વાતોનો અસર કબૂલ નથી કરતા. એનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, કુકર્મોના કારણે 
ઈન્સાનને નેક કામ કરવાનો મોકો મળતો નથી. 


જેને અલ્લાહપાક હિદાયત આપવા ચાહે છે, તો તેના સીનાને ઈસ્લામ 
માટે ખોલી આપે છે. અને જેની ગુમરાહી (પથભ્રષ્ટ)નો ફેસલો કરે છે. તેના 
સીનાને તંગ કરી આપે છે. જેવી રીતે કોઈ ઉંચાઈ તરફ જઈ રહ્યો હોય. 
સીનાની તંગીને ઉંચાઈ તરફ જવાવાળાથી જોડી એ વાતની પુષ્ટિ થાય છે કે, 
કુર્‌આન શરીફ અત્યંત ઉંચા પાયાનું પુસ્તક છે. કારણ કે નવી વેજ્ઞાનિક 
શોધથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, ઉંચાઈ પર ઓક્સીજનના ઓછા પ્રમાણના કારણે 





[૨૩૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ છઠ્ઠી તરાવીહ 





શ્વાસ રૂંધાવા લાગે છે, અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે. આજથી ૧૪૩૮ 
વર્ષ પહેલાં આ વૈજ્ઞાનિક સંશોધન તરફ ઈશારો કરવાથી એ સાબિત થયું કે 
કુર્‌આન કોઈ વ્યક્તિનું બનાવેલ નથી, અલ્લાહપાકનું કલામ છે. 


સૂરએ અન્આમની આયતોનો ખુલાસો 


અલ્લાહપાકની વિશાળ કુદરત : 


સર્વ વખાણ તે અલ્લાહપાકને જ લાયક છે, જેણે આકાશો અને પૃથ્વી 
ઉત્પશ્ન કર્યા તથા અંધકાર તેમજ પ્રકાશ બનાવ્યા. છતાં આ કાફિરો પોતાના 
પરવરદિગારની સાથે (બંદગીમાં) અન્યો (મૂર્તિઓ)ને સરખા ઠેરવે છે. (૧) 
તે (અલ્લાહપાક) તે જ છે, જેણે તમને માટીથી પેદા કર્યા. તે પછી (પ્રત્યેક 
માટે મૌતનો) એક વખત નક્કી કર્યો અને અલ્લાહપાકની પાસે (કિયામતની 
પણ) મુદ્દત નીમાયેલી છે, છતાં તમે (તેમાં) શંકા જ રાખો 
છો ? (૨) અને તે જ (અલ્લાહપાક) આકાશોમાં અને જમીનમાં પણ સાચો 
મઅબૃદ છે. તે તમારા ગુપ્ત (હાલ)ને જાણે છે. અને તમારા જાહેર (હાલ)ને 
પણ અને જે કંઈ તમે કરો છો, તેને પણ જાણે છે. (૩) 
કુર્‌આન શરીફની મઝાક-મશ્કરી કરનારાઓને ચેતવણી : 

શું તેઓએ જોયું નથી કે અમે તેઓના પૂર્વ કેટલી એવી કૌમોનો નાશ 
કરી નાખ્યો, જેઓને અમે પૃથ્વી પર એટલી બધી સત્તા આપી હતી કે 
તેટલી સત્તા તમને આપી નથી, અને અમે તેઓના ઉપર આકાશને ખૂબ 
વરસતું છોડી દીધું હતું, તેમજ અમે તેઓ (ના ખેતર-વાડીઓ)ની નીચેથી 
નહેરો વહેતી કરી દીધી હતી. ફરી અમે તેઓનાં પાપોના કારણે તેઓનો 
નાશ કર્યો અને તેઓના પછી અમે બીજી કોમ પૈદા કરી દીધી. (૬) 


અલ્લાહપાકની કુદરતની નિશાનીઓ દ્વારા શિ્કથી રોકવુ તથા 
તક્લીક-રાહત તેના જ કબ્ઝામાં હોવુ ઃ 


અને જે કંઈ રાત અને દિવસમાં આરામ લે છે, તે અલ્લાહ તઆલાનું 
જ છે અને તે જ સઘળુ સાંભળનાર, જાણનાર છે. (૧૩) પછી આપ 








છઠ્ઠી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૩૨] 





ફરમાવી દો કે, શું હું તે અલ્લાહ તઆલાના સિવાય અન્ય કોઈને પોતાનો 
મદદગાર બનાવી લઉં કે જે આકાશો અને પૃથ્વીનો સર્જનહાર છે. વળી, તે સૌને 
ખવડાવે છે, પણ તેને કોઈ ખવડાવતું નથી. (હે નબી સલ. !) આપ ફરમાવી 
દો કે બેશક, મને એ હુકમ થયો છે કે, ઈસ્લામ સ્વીકારનારાઓમાં સૌથી 
પહેલો હું જ રહું અને (એ હુકમ થયો છે કે) હું શિક કરનારાઓ માંહેનો થઈશ 
નહિ. (૧૪) (હે નબી સલ. !) આપ ફરમાવી દો કે, જો હું પોતાના પરવર- 
દિગારની નાફરમાની કરૂં તો હું એક મહાન દિવસ (કિયામત)ના અઝાબથી 
ડડૂં છું. (1૫) તે દિવસે જેના ઉપરથી તે અઝાબ હટાવી દેવામાં આવશે, તો 
તેના ઉપર ખરેખર તેણે ઘણી કૃપા કરી અને એ જ સ્પષ્ટ સફળતા છે. (૧ ૬) 
અને (હે માનવી!) જો અલ્લાહ તઆલા તને કંઈ તકલીફ પહોંચાડે તો (તેને પણ 
કોઈ રોકનાર નથી, કારણ કે) તે દરેક વસ્તુ પર કાબૂ ધરાવનાર છે. (૧૭) 
અને તે જ પોતાના બંદાઓ પર સત્તાવાન છે, અને તે જ મહાન હિકંમતવાળો 
અને સંપૂર્ણ ખબર આપનાર છે. (૧ ૮) (હે નબી સલ. ! તેઓને) આપ પૂછો 
કે સાક્ષીની રૂએ સૌથી મહાન કઈ વસ્તુ છે ? આપ ફરમાવી દો કે મારી અને 
તમારી વચ્ચે અલ્લાહ તઆલા સાક્ષી છે, અને મારા ઉપર આ કુર્‌આન શરીફ 
એટલા માટે ઉતારવામાં આવ્યું છે કે, તેના વડે હું તમને તથા જે કોઈને તે 
પહોંચે, તે સોને ડરાવું. (છતાં) શું તમે આ વાતની સાક્ષી આપો છો કે, અલ્લાહ 
તઆલાની સાથે બીજા પણ મઅબૂદો છે ? આપ ફરમાવી દો કે, હું તો 
એવી સાક્ષી નહિ જ આપું (બલ્કે) આપ ફરમાવી દો કે, માત્ર તે અલ્લાહપાક 
એકલો જ મઅબૂદ છે અને બેશક, હું તમારા શિકને ધિક્કારૂં છું. (૧૯) જે 
લોકો (થહૂદીઓ-ખ્રિસ્તીઓ)ને અમે કિતાબ આપી છે, તેઓ રસૂલને એવી જ 
રીતે ઓળખે છે, જેવી રીતે કે પોતાના પુત્રોને ઓળખે છે; જે લોકો પોતાનું 
નુકસાન કરી ચૂક્યા છે, તેઓ તો ઈમાન લાવશે જ નહિ. (૨૦) 
કિયામતના ઈન્કારીઓને ચેતવણી : 


જે લોકોએ અલ્લાહ તઆલાની હુજૂરમાં હાજર થવાને જૂઠાડયુ, ખરેખર 
તેઓ ખરાબીમાં પડ્યા; એટલે સુધી (તેઓનો ઈન્કાર રહેશે)કે કિયામત 
આવી લાગે અને જ્યારે તેઓના ઉપર કિયામત અચાનક આવી લાગશે, ત્યારે 





[૨૩૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ છઠ્ઠી તરાવીહ 





તેઓ બોલી ઉઠશે : હાય અફસોસ ! તે (કિયામત)ના વિષયમાં અમે કેવી 
ભૂલ કરી ! અને તેઓની એ સ્થિતિ હશે કે પોતા (ના ગુનાહો)નો બોજો પોતાની 
પીઠો ઉપર લાદેલો હશે. સાંભળી લો કે, જે બોજો તેઓ ઉપાડશે તે અતિશય 
ખરાબ હશે ! (૩૧) અને આ જગત જીવન (ના ધંધા તો વિનાશી હોવાના 
કારણે) રમત અને ગમત સિવાય કંઈ જ નથી અને આખિરતનું ઘર (જજ્ઞત) 
પરહેઝગારો માટે શ્રેષ્ઠ છે; તો શું તમે સમજતા (વિચારતા) નથી ? (૩૨) 
લોકોના જૂઠાડવા બાબતે આપ (સલ.)ની દિલગીરી : 

(હે નબી સલ. !) અમે ખૂબ જાણીએ છીએ કે તેઓ (કાફિરો)ની વાતો 
આપને દિલગીર કરે છે, તો તેઓ આપને જૂઠાડતા નથી, પરંતુ એ ઝુલ્મીઓ 
તો અલ્લાહપાકની આયતોનો ઈન્કાર કરે છે. (૩૩) અને ઘણા રસૂલોને 
આપનાથી પહેલાં પણ જૂઠાડવામાં આવ્યા છે, તો તેઓ જૂઠાડવા તેમજ ઈજા 
પહોંચાડવા ઉપર સબ્ર કરતા રહ્યા, એટલે સુધી કે તેઓની પાસે અમારી મદદ 
આવી પહોંચી, અને અલ્લાહપાકની વાતો (વાયદાઓ)ને કોઈ બદલી શકતું 
નથી, અને થોડાક રસૂલોનો કંઈક અહેવાલ આપને (કુર્‌આન દ્વારા) પહોંચી 
ચૂક્યો છે. (૩૪) 
મુસીબતમાં કોને પુકારો છો ? : 

અને જેઓ અમારી આયતોને જૂઠાડે છે, તેઓ (સત્ય સાંભળવાથી) 
બહેરા અને મૂંગા (સમાન) હોઈ (કુક્રના) અંધકારોમાં સપડાયેલા છે; (એ 
ઉપરાંત) અલ્લાહપાક જેને ચાહે તેને ગુમરાહ રાખે છે અને જેને ચાહે તેને 
સીધા માર્ગ પર લગાડી દે છે. (૩૯) આપ ફરમાવી દો કે (હે કાફિરો !) 
બતાવો તો ખરા કે અગર તમારા ઉપર અલ્લાહપાકનો કોઈ અઝાબ આવી 
પડે અથવા તમારા પર કિયામત જ આવી પહોંચે ત્યારે શું (એવી હાલતમાં) 
તમે અલ્લાહપાકના સિવાય અન્ય કોઈને પુકારશો ? અગર તમે સાચા છો 
(તો બતાવો). (૪૦) (પણ તેવું નથી) બલ્કે સાધારણ મુસીબતમાં (પણ) તમે 
તેને જ પુકારો છો. પછી જો તે ચાહે છે તો જે મુસીબત (ટાળવા) માટે પુકારો 
છો, તેને દૂર કરે છે, તે વખતે તમે જેઓને (અલ્લાહપાકના) શરીક બનાવતા 








છઠ્ઠી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૩૪] 





હતા તેઓને તો ભૂલી જ જાઓ છો. (૪૧) 
શરીરના અવયવો ઉપર જરા વિચાર કરો ! : 


(હે નબી સલ. !) આપ (તેઓને એ પણ) ફરમાવી દો કે બતાવો, 
અગર અલ્લાહપાક તમારા કાન અને આંખો ખૂંચવી લે અને તમારા દિલો 
પર સીલ મારી દે તો અલ્લાહપાકના સિવાય (બીજો) એવો ક્યો મઅબૂદ 
છે, જે તમને એ વસ્તુઓ પાછી આપે ? આપ જુઓ કે અમે કેવી રીતે 
પોતાની (તવહીદની) દલીલો વર્ણવીએ છીએ, છતાં તેઓ (તેથી) મુખ 
ફેરવે છે. (૪£) આપ ફરમાવી દો કે સારૂં, એ બતાવો, અગર તમારા 
ઉપર અલ્લાહપાકનો અઝાબ ઓચિંતો અથવા ખુલ્લી રીતે આવી પડે તો 
શું ઝાલિમ લોકો સિવાય કોઈ બીજો પણ હલાક કરવામાં આવશે ? (નહીં, 
બલ્કે ઝાલિમોને જ હલાક કરવામાં આવશે.) (૪૭) 


આકાશ-પૃથ્વીની કોઈ વરતુ અલ્લાહપાકથી છૃપી નથી : 


અને અલ્લાહપાકની જ પાસે તમામ ગૈબની વસ્તુઓના ખઝાના છે, 
જેને તેના સિવાય કોઈ જાણતું નથી. અને જે કંઈ ખુશકી (પૃથ્વીની ઉપર)માં 
છે અને જે કંઈ સમુદ્રમાં છે, તે સર્વને તે જાણે છે. અને કોઈ પાંદડું ખરતું 
નથી, પરંતુ તેને પણ તે જાણે છે. અને પૃથ્વીના અંધકારોમાં કોઈ દાણો 
પડતો નથી તેમજ કોઈ લીલી-સૂકી વસ્તુ નથી; પરંતુ તે સ્પષ્ટ કિતાબ 
(લવ્હે મહફૂઝ)માં (લખાયેલી) છે. (૫૯) અને તે જ (અલ્લાહપાક) છે, જે 
રાત્રે (ઉંઘમાં) તમારી રૂહને કબ્ઝે કરી લે છે. અને જે કંઈ તમે દિવસમાં કરો 
છો, તેને પણ જાણે છે, ફરી તમને (નિંદ્રાવશથી) દિવસે ઉઠાડી દે છે કે 
જેથી નક્કી થયેલી મુદ્દત પૂરી કરી દેવામાં આવે, પછી તેની જ તરફ તમે 
લઈ જવામાં આવશો. ફરી તે બાબતોની અલ્લાહપાક તમને ખબર આપશે, 
જે કંઈ તમે કર્યા કરતા હતા (£૦) અને તે જ (અલ્લાહ તઆલા) પોતાના 
બંદાઓ ઉપર ગાલિબ છે. અને તે તમારા ઉપર રક્ષકો (ફરિશ્તા) મોકલે 
છે. એટલે સુધી કે જ્યારે તમારામાંથી કોઈને મૌત આવી પહોંચે છે, તો 
અમારા મોકલેલા (રક્ષકો સિવાયના ફરિશ્તા) તેની રૂહ કબ્જે કરી લે છે 





[૨૩૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ છઠ્ઠી તરાવીહ 





અતે તેઓ (આજ્ઞાપાલનમાં) કંઈ કમી કરતા નથી. (૬૧) પછી (કિયામતના 
દિવસે) સોને પોતાના ખરા માલિક અલ્લાહપાકની તરફ પહોંચાડવામાં 
આવશે; સાંભળી લો ! (તે વખતે) તેનો જ હુકમ હશે અને તે બહુ જ જલ્દી 
હિસાબ લેનાર છે. (૬૨) (હે નબી સલ. ! તેઓને) આપ પૂછો કે તમને 
જંગલ અને સમુદ્રના અંધકારો (આફતો)થી તે વખતે કોણ બચાવે છે ? 
(જ્યારે) કે તમે તેને (કદી) ગદ્‌ગદ્‌ કંઠે અને (કદી) છાની રીતે પુકારો 
છો (અને કહો છો) કે અગર તું અમને આ (વિપત્તિ)થી ઉગારીશ તો જરૂર 
અમે આભાર માનનારા થઈ જઈશું. (૬૩) આપ ફરમાવી દો કે, અલ્લાહ 
તઆલા જ તમને તે (સંકટમાં)થી તેમજ દરેક સષ્ીમાંથી છૂટકારો આપે 
છે. તે છતાં પણ તમે શિક કરવા લાગો છો. (૯૪) (હે નબી સલ. !) આપ 
(એ પણ) ફરમાવી દો કે તે જ આ વાત ઉપર પણ શક્તિમાન છે કે, તમારા 
પર તમારા ઉપરથી અથવા તમારા પગો તળે (જમીનમાં)થી અઝાબ મોકલે 
અથવા તમને જુદા જુદા પક્ષો પાડી સૌને લડાવી દે અને તમારા એકને બીજાની 
લડાઈની મજા ચખાડે; આપ જુઓ કે અમે કેવી કેવી ઢબથી (તવહીદની) 
દલીલો બયાન કરીએ છીએ કે કદાચ તેઓ સમજી શકે. (૬૫) અને આપની 
કૌમે આ (કુર્‌આન)ને જૂઠાડ્યું, જ્યારે કે તે તો સત્ય જ છે. આપ ફરમાવી 
દો કે હું તમારા ઉપર રક્ષક નથી. (૯૬) દરેક થનાર વાતનો એક વખત 
મુકર્રર છે. અને તમે (પરિણામને) બહુ જલ્દી જાણી લેશો. (૬૭) 


મહાન શક્તિશાળી ઝાતને છોડી નિર્જીવને પૂજવા કેટલી મોટી 
બેવકૂફી : 


(હે નબી સલ. !) આપ ફરમાવી દો કે, શું અલ્લાહપાકના સિવાય જે 
વસ્તુ અમને ફાયદો કે નુકસાન કંઈ ન પહોંચાડી શકે તેની અમે બંદગી 
કરીએ ? અને જ્યારે અલ્લાહપાક અમને સીધો માર્ગ બતાવી ચૂક્યો છે, તો 
પછી શું અમે (ઇસ્લામથી) ઉલટા પગે પાછા ફરી જઈએ ? (ત્યારે તો એવું 
જ થાય) જેમકે કોઈ માણસને શયતાનોએ જંગલમાં રસ્તો ભૂલવી દીધો, 
જેથી ભટકતો ફરતો હોય. (અને) તેના સાથીઓ તેને સીધા રસ્તા તરફ 








છઠ્ઠી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૩૬] 





બોલાવતા હોય કે અમારી પાસે ચાલ્યો આવ (છતાં તે આવતો નથી). આપ 
ફરમાવી દો કે, ચોક્કસ અલ્લાહપાકે જે માર્ગ બતાવ્યો તે જ (ઈસ્લામ) સીધો 
માર્ગ છે. વળી, અમને એ હુકમ થયો છે કે સમગ્ર જહાન (બ્રહ્માંડ)ના 
પરવરદિગારના પૂરા તાબેદાર બની જઈએ. (૭૧) 


તોહીદની સ્પષ્ટતા દશવિનાર કિસ્સો : 


અને (તે સમય પણ યાદ કરવાને પાત્ર છે) જ્યારે ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)એ 
પોતાના બાપ આઝરને કહ્યું કે, શું તમે મૂર્તિઓને મઅબૂદ ઠેરવો છો ? 
બેશક, હું તમને તથા તમારી કોમને ખુલ્લી ગુમરાહીમાં જોઉં છું. (9૪) અને 
એ જ પ્રમાણે અમે ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)ને આકાશો તથા પૃથ્વીની અજાઈબ 
ચીજો (મઅરિફતની દષ્ટિએ) દેખાડવા લાગ્યા કે જેથી તે સંપૂર્ણ યકીન 
રાખનારાઓ માંહેના થઈ જાય. (૭૫) પછી જ્યારે તેમના ઉપર રાત્રિનો 
અંધકાર છવાઈ ગયો ત્યારે તેમણે (આકાશમાં ઝગમગતો) એક તારો જોયો 
તો (કોમને ઉદ્દેશી) બોલ્યા ઃ (તમારા ધારવા મુજબ) આ મારો રબ છે, પછી 
જ્યારે તે અસ્ત થયો ત્યારે બોલ્યા કે હું અસ્ત થનારાઓને પસંદ કરતો નથી. 
(૭૬) પછી જ્યારે ચંદ્રને ચળકતો જોયો ત્યારે કહ્યું : (તમારા ધારવા મુજબ) 
આ મારો રબ છે, પછી જ્યારે તે પણ અસ્ત થયો ત્યારે કહ્યું કે, જો મારો 
પરવરદિગાર મને હિદાયત નહિ આપે તો બેશક, હું (પણ) ગુમરાહ લોકોમાંથી 
થઈ જઈશ. (૪૭) પછી જ્યારે સૂર્યને પ્રકાશિત જોયો ત્યારે બોલ્યા : (તમારા 
ધારવા મુજબ) આ મારો રબ છે (વળી) એ સોથી મોટો છે; પછી જ્યારે તે 
(પણ) અસ્ત પામ્યો ત્યારે (કોમને ઉદ્દેશી) બોલ્યાઃ હે મારી કૌમ ! હું તે 
વસ્તુઓથી નારાજ છું, જેમને તમે (અલ્લાહપાકની) શરીક બનાવો છો. (૭૮) 
જેણે આકાશો અને જમીન બનાવી, તેની જ તરફ સૌથી અલગ થઈ મે પોતાનું 
મુખ કરી લીધું છે. અને હું શિ્ક કરનાર નથી. (૭૯) અને તેમની કૌમ તેમની 
સાથે (એ વિશે) ઝઘડો કરવા લાગી; ત્યારે તે બોલ્યા કે શું તમે મારાથી 
અલ્લાહ તઆલાના સબંધી ઝઘડો કરો છો ? જ્યારે કે તે મને સીધો માર્ગ 
બતાવી ચૂક્યો છે. અને જે વસ્તુઓને તમે તેની સાથે શરીક બનાવો છો, 
તેનાથી હું ડરતો નથી, પરંતુ એ (જુદી વાત છે) કે મારો પરવરદિગાર જ કંઈ 





[૨૩૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ છઠ્ઠી તરાવીહ 





(ઈજા પહોંચાડવા) ચાહે; મારા પરવરદિગારે પોતાના ઈલ્મમાં સૌ ચીજોને 
ઘેરી લીધી છે; ફરી શું તમે વિચારતા નથી ? (૮૦) અને જે વસ્તુઓને તમે 
તેની શરીક બનાવી તેનાથી હું કેવી રીતે ડડૂં ? જ્યારે કે તમે એ વાતથી નથી 
ડરતા કે તમે અલ્લાહપાકંની સાથે એવી ચીજોને શરીક બનાવી છે કે, જેની 
અલ્લાહ તઆલાએ તમારા પર કોઈ દલીલ ઉતારી નથી. હવે બજ્ઞે પક્ષોમાંથી 
શાંતિનો વધુ હકદાર કોણ છે ? જો તમે સમજતા હો, (તો બતાવો.) (૮૧) 
(લ્યો, સાંભળો !) જે લોકો ઈમાન લાવ્યા અને પોતાના ઈમાનને શિક સાથે 
ભેળસેળ કર્યું નથી, તો એવા લોકોને જ માટે (આખિરતમાં) સલામતી છે 
અને તેઓ જ (દુનિયામાં) સીધા માર્ગ પર છે. (૮૨) અને આ અમારી 
(અપણ કરેલી) દલીલ હતી, જે અમે ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)ને તેમની કોમના 
મુકાબલામાં આપી હતી. અમે જેને ચાહીએ છીએ તેની પદવી વધારીએ 
છીએ. બેશક, આપનો પરવરદિગાર હિકમતવાળો સઘળું જાણનાર છે. (૮૩) 


હઝરત ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામના કિસ્સામાં બોધપાઠ : 


જ્યારે માણસ અલ્લાહ તઆલાની કુદરત ઉપર સંપૂર્ણ યકીન કરી 
તેના આજ્ઞાંકિત (ફરમાંબરદાર) બંદો બની જાય છે, તો પછી તેના માટે 
સઘળી મુસીબતો અને તકલીફો વેઠવી આસાન થઈ જાય છે. તે મુહબ્બત 
અને ઈશ્કની બધી જ પરીક્ષાઓમાં સફળ થાય છે. પછી તે આગની સઝા 
પણ ખતરા વગર વેઠી લે છે. સમુદ્રમાં છલાંગ લગાડવી પણ તેના માટે 
આસાન થઈ જાય છે. અને ફાંસીના માંચડે પણ તે ડર વગર ચઢી જાય છે. 
હઝરત ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામ, હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામ અને 
બીજા નબીઓ (અલ.) તથા નેક બંદાઓનું જીવન આપણા સમક્ષ તેનું જીવંત 
ઉદાહરણ છે. 


હક્કના હિમાયતીએ હક્કને સાબિત કરવા માટે વિરોધીઓ સમક્ષ 
એવી તકંબદ્ધ દલીલો રજુ કરવી જોઈએ કે તે તેમના હૃદયમાં ઉતરી જાય. 
અને ચાહે તે હક્કનો જબાનથી સ્વીકાર ન કરે, પરંતુ તેનું દિલ હક્કને કબૂલ 
કરી ચૂક્યુ હોય. તે હક્કની વિરૂદ્ધ નરમ પડી જાય, બલ્કે અમૂક સંજોગોમાં 








છઠ્ઠી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૨૩૮] 





જબાનથી તેનો સ્વીકાર પણ કરી લે. 


અંબિયાએ કિરામ (અલ.)નો આ જ તરીકો (પદ્ધતિ) હતો. તે વાદ- 
વિવાદ અને સંવાદની લોજિક દલીલો અપનાવતા ન હતા, બલકે સાદી, 
સરળ અને રાત-દિવસના અનુભવ આધારિત દલીલો, ઉદાહરણો અને 
કિસ્સાઓ ટાંકીને સમજાવતા હતા. કારણકે તેમનો હેતુ લોકોને હિદાયતની 
રાહનું માર્ગદર્શન આપવાનો હતો. લોકોને તકબદ્ધ દલીલથી ખામોશ કરી 
પોતાના જ્ઞાનનું પ્રદર્શન કરવાનો ન હતો. હઝ. ઈબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામનો 
પોતાની કવમથી સંવાદ અને તારાઓ, ચંદ્ર, સૂર્ય જોઈને તેમના અસ્ત થવા 
પર ખુદા હોવાનો ઈન્કાર તથા નમરૂદ બાદશાહ સાથે સૂર્યને પશ્ચિમથી 
ઉગાડવાનું ચેલેન્જ તેના ખુલ્લા ઉદાહરણો છે. તેમની દલીલને ચલાવી લઈ 
તે જ પ્રમાણે પ્રથમ તારાઓ પછી ચંદ્ર અને છેલ્લે સૂર્યના ખુદા હોવાનો ઈન્કાર 
એ પણ એક પ્રકારે તેમને વાત સમજાવવાનો જ પ્રયાસ હતો. એટલે જ કવમ 
તથા નમરૂદ બજ્ઞેવ તેનાથી લાજવાબ થઈ ગયા. 


એ જ પ્રમાણે માં-બાપ મુશ્રિક હોવા છતાં તેમની સાથે પ્યાર મુહબ્બત 
અને સ્નેહનો વર્તાવ કરી તેમને સમજાવવાના છેલ્લે સુધીના પ્રયાસો જારી 
રાખ્યા. પરંતુ તેમનો ધર્મ ગલત હોવાને લઈ તેને સ્વીકારી મહાન ઉપકારી 
ખુદાપાકને નારાજ કર્યા નહીં. જે પાક પરવરદિગાર અને મખ્લૂક (સૃષ્ટિ) 
વચ્ચેનો ફર્ક પણ દશાવે છે. 
કિયામતમાં માનવીની અવદશા : 


અને (કિયામતમાં અલ્લાહપાક ફરમાવશે કે) જેવી રીતે અમે તમને 
પહેલીવાર (માના પેટમાંથી) પેદા કર્યા હતા, તેવી જ રીતે આજે એકલા અમારી 
પાસે આવી ગયા અને જે કાંઈ અમે તમને આપ્યું હતું, તેને પોતાની પાછળ 
જ મૂકી આવ્યા, અને જે ભલામણ કરનારાઓ સબંધી તમે દાવો કરતા હતા 
કે, તેઓ તમારા મામલામાં ભાગીદાર છે, તેમને તો અમે તમારી સાથે જોતા 
પણ નથી. અલબત્ત, (આજે) તમારો આપસનો સર્વ સબંધ તૂટી ગયો અને 
તમે જે દાવા કર્યા કરતા હતા, તે સૌ ભૂંસાઈ ગયા. (૯૪) 





[૨૩૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ છઠ્ઠી તરાવીહ 





સજીવ-નિર્જીવ, સૂર્ય-ચંદ્ર અને ખેતીવાડીમાં અલ્લાહ તઆલાની 
નિશાનીઓ : 


બેશક, અલ્લાહપાક જ દાણા અને ઠળિયાને ફાડે છે. તે જ નિર્જીવ 
(વસ્તુમાં)થી જીવંત (વસ્તુ)ને અને જીવંત (વસ્તુમાં)થી નિર્જીવ (વસ્તુ)ને 
કાઢનાર છે. એ જ તો અલ્લાહ તઆલા છે, પછી તમે ક્યાં અવળા જઈ રહ્યા 
છો. (૯૫) તે જ (રાતના અંધકારમાંથી) સવારનો પ્રકાશ ફાડી કાઢે છે 
અને તેણે જ રાતને આરામની વસ્તુ બનાવી છે અને સૂર્ય તથા ચંદ્ર(ની ચાલ)ને 
હિસાબથી રાખી છે. આ અંદાજો તે (અલ્લાહ તઆલા)નો રાખેલો છે, જે 
કુદરતવાળો (અને) ઈલ્મવાળો છે. (૯૬) અને તે (અલ્લાહ તઆલા) છે કે 
જેણે તમારા માટે તારાઓ બનાવ્યા કે જેના આધારે જંગલો અને સમુદ્રના 
અંધકારોમાં તમે રસ્તો મેળવી શકો. અલબત્ત, જ્ઞાનીઓ માટે અમે (પોતાની) 
દલીલો સ્પષ્ટ કરીને વર્ણવી છે. (૯૭) અને તે જ (અલ્લાહ તઆલા) છે કે 
જેણે તમને એક વ્યક્તિથી પેદા કર્યા. ફરી (તમારા માટે) એક થોભવાની 
જગ્યા (દુન્યા) છે અને એક સોંપવાની જગ્યા (આખિરત) છે. અલબત્ત, 
સમજુ લોકો માટે અમે (પોતાની) દલીલો સ્પષ્ટ કરીને વર્ણવી છે. (૯૮) 
અને તે જ (અલ્લાહપાક) છે કે જે આકાશથી વરસાદ વરસાવે છે. ફરી 
અમે જ તે વડે દરેક પ્રકારની વનસ્પતિ ઉગાડીએ છીએ. ફરી તેમાંથી લીલા 
ફણગાં કાઢીએ છીએ. જે(ની કંટીઓ)થી અમે એકબીજા સાથે જોડાયેલા 
દાણાં કાઢીએ છીએ, અને ખજૂરીના ગાભામાંથી ફળોના (ભારથી) નમેલા 
ઝુમખાં તેમજ દ્રાક્ષના બગીચા તથા ઝયતૂન અને દાડમ (નાં ઝાડ પેદા કર્યા) 
જે એકબીજાથી (રંગમાં) મળતાં હોય છે, પણ (લિજ્જતમાં) મળતાં નથી, એ 
ચીજો જ્યારે ફળે છે, તો એના ફળોને અને (પાકે છે ત્યારે) એના પાકવાને 
જુઓ. એ ચીજોમાં (પણ) ઈમાનવાળા લોકો માટે (કુદરત)ની ઘણી નિશાનીઓ 
છે. (૯૯) અને તે (મુશ્રિક) લોકોએ જિનજ્ઞાતને અલ્લાહ તઆલાના શરીક 
ઠેરવ્યા છે. અને (ખરી રીતે) જુઓ તો અલ્લાહપાકે જ તેઓને પેદા કર્યા 
છે, તેમજ અલ્લાહપાકને માટે એ લોકોએ નાદાનીથી પુત્રો અને પુત્રીઓ 


જ્‌ 


ઘડી રાખ્યા છે, તે પવિત્ર છે, અને જે વાત (પુત્રો-પુત્રીઓ હોવી) એ લોકો 








છઠ્ઠી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૪૦] 





વર્ણન કરે છે, તેનાથી (તેની શાન) ઘણી ઉચ્ચ છે. (૧૦૦) તે જ આકાશો 
અને પૃથ્વીનો સર્જનહાર છે, તેને પુત્ર ક્યાંથી હોય? જ્યારે કે તેને કોઈ પત્ની 
જ નથી; અને તેણે જ દરેક ચીજને ઉત્પજ્ઞ કરી છે. અને તે દરેક ચીજથી 
માહિતગાર છે. (૧૦૧) એ જ અલ્લાહપાક તમારો પાલનહાર છે, તેના 
સિવાય કોઈ મઅબૂદ નથી, દરેક ચીજનો સર્જનહાર છે, માટે તેની જ બંદગી 
કરો, અને તે દરેક ચીજનો રક્ષક છે. (૧૦૨) 
ઈમાન અને કુફનો દાખલો : 

શું એક માણસ જે પ્રથમ મરેલો (ગુમરાહ) હતો, પછી અમે તેને જીવતો 
(ઈમાન આપ્યુ) કર્યો અને તેને અમે એવો (ઈમાનનો) પ્રકાશ આપ્યો કે 
જેને લઈ લોકોમાં હરેફરે છે, તે માણસ શું તેના સરખો થઈ શકે છે કે જે 
(ગુમરાહીના) અંધકારોમાં (ઘેરાયેલો) હોય અને તેમાંથી નીકળી શકતો ન 
હોય ? એવી જ રીતે કાફિરોને તેઓના કામ રૂપાળાં દેખાય છે. (૧૨૨) 
ઈમાન અલ્લાહ તઆલાની મહાન નેઅમત-ઈનામ છે, તે ગર્વ- 
ઘમંડની વસ્તુ નથી : 


જે માણસને અલ્લાહપાક સીધો માર્ગ બતાવવા ચાહે છે, તેનું હૃદય 
ઈસ્લામ (સ્વીકારવા) માટે ખોલી દે છે અને જેને ગુમરાહ રાખવા ચાહે છે, 
તેનું હૃદય તંગ (અને) વધુ સંકુચિત કરી દે છે (અને ઇસ્લામ સ્વીકારવું 
તેને એવું અસહ્ય લાગે છે) કે જાણે તેને આકાશ પર ચઢવું પડે છે. એવી જ 
રીતે જે લોકો ઈમાન લાવતા નથી, તેઓના ઉપર અલ્લાહ તઆલા ફિટકાર 
નાખે છે. (૧૨૫) 
શાકભાજી, ફળો અને પશુઓ અલ્તાહપાકની અપાર નેઅમતો : 

અને તે જ (અલ્લાહપાક) છે, જેણે માંડવાઓ પર ચઢેલા (વેલા) તેમજ 
નહિ ચઢેલા (વેલા, છોડવા વગેરેના) બગીચા પેદા કર્યા અને ખજૂરીઓ 
તેમજ ખેતરો જેમાં જાતજાતની ખાવાની ચીજો થાય છે. અને ઝયતૂનને તેમજ 
દાડમને, કે જે એકબીજાથી મળતાં પણ હોય છે; તેમજ જુદા જુદા પણ 
હોય છે; જ્યારે તે પાકે ત્યારે તે ફળોને ખાઓ, પણ કાપવાના દિવસે તેનો 





[૨૪૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ છઠ્ઠી તરાવીહ 





(શરઈ) હક અદા કરો અને નકામો ખર્ચ ન કરો; કારણ કે અલ્લાહપાક 
ઉડાઉ લોકોને પસંદ કરતો નથી. (૧૪૧) અને ઢોરોમાં બોજો ઉઠાવનાર 
(ઉંચા કદના) તથા જમીનથી લાગેલા (નીચા કદના) પેદા કર્યા, તો અલ્લાહ 
પાકની આપેલી રોજીમાંથી ખાઓ અને શયતાનના પગલે ન ચાલો. ખરેખર, 
તે તમારો ખુલ્લો શત્રુ છે. (૧૪૨) 


માનવહક્કોનું રક્ષણ કરતા ઉચ્ય અખ્લાક-સભ્યતાઓ : 


આપ ફરમાવી દો કે, (હે લોકો !) અહીં આવો, હું તમને તે ચીજો પઢી 
સંભળાવું કે જેને તમારા પરવરદિગારે તમારા પર હરામ કરી છે, તે એ છે 
કે, તમે અલ્લાહપાકની સાથે કોઈ વસ્તુને શરીક ન કરો અને માં-બાપની સાથે 
ભલાઈ કરો અને પોતાની અવલાદને નાદારીના કારણે મારી નાખો નહિ; 
(કારણ કે) અમે જ તમને તથા તેમને રોજી આપીએ છીએ. અને બેશરમીના 
કામો પાસે પણ ન જાઓ, પછી તે ખુલ્લા હોય કે છુપા હોય; અને જેનું મારી 
નાખવું અલ્લાહપાકે હરામ કર્યું છે, તેને (શરીઅતના) હક વિના મારી નાખો 
નહિ. આ છે જેનો તેણે તમને તાકીદી હુકમ આપ્યો છે કે, જેથી તમે સમજો. 
(૧૫૧) અને યતીમના માલની નજીક પણ ન જાઓ; પરંતુ એવી રીતે કે જે 
(તેના હકમાં) બેહતર હોય. એટલે સુધી કે તે યતીમ પોતાની જુવાનીએ 
પહોંચી જાય અને માપ તથા તોલને ઈન્સાફની સાથે પૂરૂં કરો. અમે કોઈ 
માણસને તેના ગજા ઉપરાંત તકલીફ આપતા નથી; અને જ્યારે તમે (ફેંસલા 
કે સાક્ષી વગેરેમાં) કોઈ વાત કરો તો (તેમાં) ન્યાય (નો ખ્યાલ) રાખો. પછી 
ભલેને (મુકાબલામાં તમારો) નજીકનો સગો હોય, અને અલ્લાહ તઆલા 
સાથેના કરાર પૂરા કરો; આ છે જેનો અલ્લાહ તઆલાએ તમને તાકીદી હુકમ 
આપ્યો છે કે, જેથી તમે નસીહત પકડો. (૧૫૨) અને એ (પણ ફરમાવી દો) 
કે આ દીન (ઇસ્લામ) મારો રસ્તો છે, જે (તદ્દન) સીધો છે, માટે તેના ઉપર 
જ ચાલો અને બીજા રસ્તાઓ પર ન ચાલો; કે તે તમને અલ્લાહપાકના 
રસ્તાથી વિખુટા કરી દેશે. તેણે તમને આ તાકીદી હુકમ કર્યો છે કે જેથી તમે 
પરહેઝગાર બનો. (૧૫૩) 








સાતમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૨૪૨] 


આજની સાતમી તરાવીહમાં આઠમા પારહના આઠમા રૂકૂઅથી નવમા પારહના 
૧૪માં રૂકૂઅ સુધી (સૂરએ અલુ-અઅરાફ આખી) તિલાવત કરવામાં આવશે. 


સૂરએ અઅરાફ 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરત પણ મક્કી છે. આ સૂરતનો બુન્યાદી વિષય આપ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમની રિસાલત (રસૂલ હોવુ) અને આખિરત (મૃત્યુ બાદનું 
જીવન)ને સાબિત કરવાનો છે. તેની જ સાથે તોહીદની દલીલોનું પણ વર્ણન 
છે. હઝરત આદમ અલયહિસ્સલામ અને શયતાનનો કિસ્સો પણ છે. અને 
ઘણા નબીઓ અલયહિમુસ્સલામના કિસ્સાઓ પણ સવિસ્તર વર્ણન થયેલ 
છે. ખાસ કરીને હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામનો તૂર પહાડ ઉપર તશરીફ 
લઈ જવાનો કિસ્સો વધુ વિગતવાર આ સૂરતમાં દર્શાવવામાં આવ્યો છે. 
જજ્ઞતીઓ અને જહનજ્ઞમીઓની વાતચીત પણ નકલ કરી છે. 


“અઅરાફ”નો શબ્દ ઉંચાઈ-બુલંદી માટે વપરાય છે. અને ઈસ્લામી 
પરિભાષામાં તે જગ્યાનું નામ છે, જે જજ્ઞત અને દોઝખના વચમાં છે. જે 
લોકોના સારા-ખરાબ અમલો બશ્ઞેવ સરખા હશે તેમને થોડીક મુદ્દત માટે 
અહિંયા રાખવામાં આવશે. પછી તેમને જશતમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે. 


આ સૂરતમાં તેમનું વર્ણન છે. માટે સૂરતનું નામ “અઅરાફ” રાખવામાં 
આવ્યુ છે. સૂરતના મુખ્ય વિષય રિસાલત સબંધી વણન કરતાં લોકોને 
રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)નું અનુકરણ કરવા માટે તૈયાર 
કરવાનો છે. આગલી સૂરત (અન્આમ)માં દઅવત અને સમજાવવાનો અંદાજ 
હતો. આ સૂરતમાં વધુ પડતી ડરાવવા-ચેતવવાની શૈલી અપનાવવામાં 
આવી છે. કારણ કે મક્કાવાસીઓને સમજાવવાનો સમય ઘણો લાંબો થઈ 
ગયો હતો. છતાં તેમના તરફથી હઠધર્મીમાં કોઈ ફર્ક પડતો ન હતો. તેમનો 
હઠાગ્રહ તેમજ વિરોધ વંટોળ એટલા પ્રમાણમાં વધી ગયો હતો કે, હવે 








[૨૪૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સાતમી તરાવીહ 





રિસાલતના આમંત્રણ કબૂલ ન કરવાના માઠા પરિણામો બાબતે તેમને 
ચેતવવા જરૂરી હતા. 


માટે આગલી કૌમો જે પોતાના નબીઓની રિસાલતનો ઈન્કાર કરી તેના 
દુષ્પરિણામો ભોગવી ચૂકી હતી, તેમના દાખલાઓ આપવામાં આવ્યા. 
સાથે વાતચીતનો અંદાજ અને રૂખ તેમના (યહૂદીઓ-ખ્રિસ્તીઓ) તરફ 
ફેરવવામાં આવ્યુ. 

ખાસ કરીને યહૂદીઓને તેમના બાપદાદાઓએ કરેલ કૃત્યો અને 
તેની સજા બાબતે સજાગ કરવામાં આવ્યા. અને ઇસ્લામની દઅવત પણ 
આપવામાં આવી. 


અંતમાં આપ (સલ.) તથા આપના સાથીઓને સાંત્વન અને તસલ્લી 
આપતા ઇસ્લામની તબ્લીગ-પ્રચારમાં ધીરજ, મક્કમતા અને ડહાપણની 
શિખામણ આપવામાં આવી કે, વિરોધીઓની ઉશ્કેરણીજનક પ્રવૃત્તિઓથી 
ઉશ્કેરાય ન જતાં સંયમ અને શાંતિ જાળવવી જરૂરી છે. માટે ઉશ્કેરણીમાં 
આવી જઈ કોઈ એવુ પગલું ન ભરશો, જે અસલ હેતુમાં નુકસાનકર્તા હોય. 


મુસ્લિમો અને કાફિરો વચ્ચે મક્કી જીવનમાં ઘણો સંઘર્ષ વધી ગયો. 
સષ્ઠ તકલીફો આપવા માંડ્યા, ઇસ્લામનો વિરોધ સષ્ટીથી કરવા લાગ્યા. 
આપ (સલ.)ની દઅવત પણ હવે ઘરની બહાર નીકળી ખુલ્લેઆમ થવા 
માંડી હતી. આ એ નિર્ણાયક દૌર હતો, તેવા વાતાવરણમાં સૂરત ઉતરી, જેનો 
બુન્યાદી વિષય “રિસાલતનું મહત્વ” તથા હક્ક-બાતિલની જંગના લગાતાર 
હોવા તરફ ઈશારો હતો. અને છેવટે હક્કની ફતહ-કામ્યાબી-સફળતા હોય 
છે, તે પણ સાબિત કરવાનો છે. હઝ. આદમ (અલે.) અને શયતાનથી આ 
જંગની શરૂઆત થઈ, માટે આ કિસ્સાથી પ્રારંભ કર્યો. જજ્ઞતી-જહનજ્ઞમી 
રસ્તાઓ સ્પષ્ટ કર્યા. મુસલમાનને સૂરત પૂછી રહી છે કે, તું ક્યાં છે ? તારૂં 
સ્થાન નક્કી કર. દરેક યુગમાં આવા હાલાત આવશે. સહાબાથી લઈ કિયામત 
સુધી. માનવીઓ તેના નફસ વચ્ચે કશમકશ ચાલતી રહેશે. નબીઓના 
કિસ્સાઓમાં આ વાત વધારે સ્પષ્ટ રીતે રજુ કરવામાં આવી છે. હઝ. નૂહ 








સાતમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૪૪] 





(અલેૈ.) અને તેમની કૌમ સામે-સામે હતી, વચલો કોઈ નિફાકવાળો રસ્તો 
નથી. કારણ કે માનવીનો કોઈ મુખ્ય-ચોક્કસ ધ્યેય હોવો જરૂરી છે, જે તેની 
માન્યતા-અકીદાને સ્પષ્ટ કરે. (૬૪-૭૨ર-૮૨-૮૮-૭૫) બે જ જમાઅતોનું 
વર્ણન કર્યું. જજ્ઞતી (સુઅમિન), જહન્ઞમી (કાફિર) સૂરતનો પ્રારંભ જ સ્પષ્ટ 
ધ્યેયથી કર્યો. (ર) કોઈથી શરમાયા વગર, બાતિલથી દબાયા વગર, કોઈની 
તકલીફથી ડર્યા વગર ઈમાની દઅવત કબૂલ કરી. લોકોને દઅવત આપવાની 
છે. ત્રીજી આયત આ જ વિષયને વધુ પાકી કરે છે. (૩) 


અધવચ્ચે લટકાવી છોડી મૂકવાને “ફદલ્લાહુમા'' ડોલ કુવામાં અધવચ્ચે 
લટકાવાને કહે છે. માટે મુસ્લિમે અકીદામાં પાક્કુ બનવું જોઈએ, નહીં તો 
શયતાની ફંદામાં ગુંચવાઈ જશે. 


શયતાનનું સૌથી મોટું હથિયાર નાગા કરવાનું છે. બેશર્મી, નગ્નતા. 
(૨૦-૨૨) અને એટલા જ માટે સતર છૂપાવવા (નગ્નતાથી બચવા)ને મહત્વ 
આપવામાં આવ્યું. (૨૬-૨૭-૩૧) મુસ્લિમોએ વર્તમાનકાળમાં આ ગુનાહનું 
મહત્વ સમજવું જોઈએ. મુસ્લિમ બાનુઓએ-નવયુવાન છોકરીઓએ 
સમજવું જોઈએ કે, શયતાની ચાલનો સૌથી પહેલો અસર નગ્નતાથી થયો. 
તેનું કામ જ આપણી બુરાઈ-એબ જાહેર કરવાનું છે. પરદાનું મહત્વ, 
આદમની અવલાદમાં કપડાં-સતર છૂપાવવું જજ્ઞતથી જ શામેલ છે. હઝરત 
આદમ (અલૈ.) અને હઝરત હવ્વા (અલે.) સૌપ્રથમ સતર છૂપાવવાની 
કોશિશમાં લાગ્યા. (૩૩) 


જજ્ઞતી અને જહન્ઞમી બે જમાઅતો અને અઅરાફવાળા તે બજ્ઞેવની 
વચ્ચેની જમાઅત છે. (નેક-બુરા અમલ કરનારા) જજ્ઞતીઓને સલામ 
કરશે. જહજ્ઞમીઓથી પનાહ માંગશે. બક્ેવનો હાલ જોશે. હક્ક-બાતિલ 
વચ્ચે હંમેશા જંગ રહી. તેમાં હક્કની ફતહ થઈ અને બાતિલની હારનું 
કારણ. તેમના અલ્લાહ તઆલાને નારાઝ કરનારા અમલો હતા. અકીદાઓ 
(અખ્લાક), પાંચ નબીઓના કિસ્સાનું વર્ણન અને તેમની દઅવત તથા 
શૈલી એક જ હતી. (૫૯-૬૯૮-૬૯૯-૬૯૦-૬૬) 





[૨૪૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સાતમી તરાવીહ 





દરેક કૌમને તેના ગુનાહ પ્રમાણે સજા, સમૂદે ચેનઅમન અને પહાડોથી 
ઘર બનાવવા વગેરે શાંતિવાળા જીવનને લઈ ઘમંડ કર્યો તો સજામાં ખોફ- 
ડરવાળો અઝાબ (ચીખ, રજફહ), કૌમે લૂતે સૃષ્ટિ વિરૂદ્ધ કામ કર્યું તો 
વરસાદની જગ્યાએ પથ્થરનો વરસાદ વરસાવ્યો. કૌમે શુઅયૂબનો આર્થિક 
માપતોલમાં કમી તથા ચોરી-લૂંટનો ગુનો હતો. ૮૫, સમૂદ મદયનવાળામાં 
ઘમંડ પણ હતો, તેમને ઘમંડથી રોક્યા. (9૪-૩૬-૪૦) 

આ કિસ્સા વણન કર્યા બાદ નસીહત. (૯૬) ઈમાન બરકતોનું નિમિત્ત, 
ફક્ર બરબાદીનું નિમિત્ત, હક્ક સાથે રહો, નહીં તો બાતિલના હિમાયતી 
સમજવામાં આવશે. તમારી ખામોશી કાફિરોને ઉત્તેજન અને મુસ્લિમોને 
નુક્સાન કરી રહી છે. હઝ. મૂસા (અલેૈ.)નું કુલ ૨૯ સિપારામાં વર્ણન છે. 
(૧૦ સિપારા જેટલું) સૂ.અઅરાફમાં મિસ્રથી નીકળ્યા પછીનું વિગતવાર 
વર્ણન, હક્ક-બાતિલ, જાદુગરોનું વર્ણન. (૧૧૮-૧૨૦) જાદુગરોના ઈમાનમાં 
કોઈ પણ જાતની પીછેહઠ ન હતી. (૧૨૫-૧૨૬) ફિરઔની ફસાદના 
જવાબમાં ખુદાઈ સઝા ઉતરી. (૧૩૩) તુફાન, તીડ, જૂ, દેડકા, ખૂન વગેરે 
એક પછી એક સજા, પરંતુ સુધર્યા નહીં તો પછી ડુબાડી દીધા. (૧૩૬) 


યહૂદીઓની પીછેહઠ, શંકાના વમળમાં, બયતુલ્મુકદ્સની ખુશખબરી 
અને સબ્રની તલ્કીન છતાં જવાબ ઉંધો. (૧૨૯) અકીદામાં પણ પીછેહઠ, 
શંકા-કુશંકા, અસ્પષ્ટતા, સમુદ્ર પાર કરતાં વાર લાગી નથી કે મૂર્તિની પૂજાની 
વાત કરવા માંડ્યા. (૧૩૮) વારંવાર અલ્લાહપાકના આદેશના પાલન અને 
અડગતાનો આગ્રહ. (૧૪૫-૧૭૫)નો હુકમ અકાઈદની મઝબૂતી, સાબિત- 
કદમી, અડગતાનું વર્ણન છતાં સામરીના કહેવાથી વાછરડાની ઈબાદત-પૂજા. 
(૧૪૮) ક્યાં મિસરી જાદુગરો અને ક્યાં યહૂદીઓ ? જાદુગરો સામે સત્ય 
ઉજાગર થઈ ગયું તો ઈમાન લઈ આવ્યા તેના કારણે ફિરઔને ધમકીઓ 
આપી. જેના જવાબમાં જાદુગરોએ કહ્યું કે, તારાથી થાય તે કરી લે. તો બીજી 
બાજુ બની ઈસ્રાઈલને જ્યારે ધીરજતા રાખવા કહ્યું તો હઝ. મૂસા (અલે.)ને 
લઈને અનાપ-શનાપ બકવા લાગ્યા કે, તારા આવવા પહેલાં પણ મુસીબત 
વેઠી અને આવ્યા બાદ પણ. (૭૨ર-૧૨૯ ફક) જાદુગરોએ નિઃસંકોચ રબનો 








સાતમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૪૬] 





સ્વીકાર કર્યો, તો બીજી તરફ બની ઈસ્રાઈલે પોતાની ઉપાસના માટે રબને 
છોડી બીજા ઉપાસ્ય લાવવાનો આગ્રહ કર્યો. (૧૨૧-૧૩૮) શનિવારવાળા 
(૧૯૪-૧૬૮) નેક અને બુરા શરૂમાં હતા, પરંતુ પાછળથી બુરાઈ અને 
શકવાળા વધી ગયા. (૧૬૯) દુન્યા ખાતર દીન વેચવાવાળા અને મગફિરતનો 
ભરોસો કરનારા હતા. એના પછીની આયત ૧૭૦ દીન ઉપર મઝબૂતીથી 
અડગ રહેનારાઓને ખુશખબરી (અજ) સંભળાવે છે. ઈકામતે સલાતથી 
ઈશારો છે કે, ફક્ત પોતે નમાઝ પઢનારા ન હતા, બલ્કે બીજાઓને દઅવત 
આપનારા હતા. 


અલસ્ત તરફ ઈશારો, ગફલત મોટો ગુનો છે. (૧૭૨-૧૭૯-૨૦૫) 
માટે ઈત્તેબાએ નબવી જરૂરી છે કે, જેની બરકતથી આ બિમારી (ગફલત)થી 
બચી શકાય. દુઆ પણ માંગવી જોઈએ અને સૂ.અઅરાફ વારંવાર પઢવી 
જોઈએ સમજ સાથે. બલ્‌અમ બાઉરાહને હઝરત મૂસા (અલૈ.)એ મદયનના 
બાદશાહ તરફ પ્રચાર માટે મોકલ્યો. લોકો તો ઈમાન ન લાવ્યા, પરંતુ લોકોએ 
તેને એટલી માલ-મત્તા આપી કે તે મુર્તદ થઈ હઝરત મૂસા (અલૈ.) અને 
તેમના અનુયાયીઓ માટે બદ્દુઆ કરવા લાગ્યો તો જેમ જેમ શબ્દ મુખથી 
નીકાળતો તેની ઝુબાન બહાર નીકળતા નીકળતા છાતી સુધી આવી ગઈ. 
આલિમો, બુઝુર્ગોએ દરેકે ફિકરમંદ રહેવું જોઈએ કે, ખબર નહીં ક્યારે 
ઈમાનથી મહરૂમ થઈ જાય. કુતરાથી દાખલો દરેક ગાફિલ અને બેદરકારને 
જાગૃત કરવા માટે છે. સજદહનો હુકમ, પહેલો સજદહ, જાદુગરોના સજદહની 
યાદ તાજા કરી ઈમાનને મઝબૂત રાખીએ. ફિરઔનીઓ (કુરેશીઓ) જેવો 
ઘમંડ ન રાખીએ. 


કુરેશને અને તેમના દ્વારા સૌને વાકેફ કરવામાં આવ્યા કે, તમને જે સત્તા 
પ્રાત થઈ છે, એ ખુદાપાકની અપેંલી છે. તેણે જ તમારા માટે જીવન અને 
તેની સામગ્રી પેદા કરી છે. પરંતુ શયતાને તમારા પર વર્ચસ્વ મેળવીને તમને 
અપકારના માર્ગ પર નાંખી દીધા છે. હઝ. આદમ (અલે.) અને ઈબ્લીસની 
ઘટના વણવીને સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું કે, જે રીતે તેણે હઝ. આદમ (અલે.) 
અને હઝ. હવ્વાને ધોખો આપીને જજ્ઞતમાંથી કઢાવ્યા હતા, એ જ રીતે તેણે 





[૨૪૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સાતમી તરાવીહ 





પોતાનો ફરેબ પાથરીને તમને પણ ફસાવી લીધા છે. તમે તેની ચાલોમાં 
આવીને તેની આશાઓ પૂરી કરવાની તકો પૂરી ન પાડો. ખુદાપાકે દરેક 
બાબતમાં સત્ય અને ન્યાયનો હુકમ આપ્યો છે. પોતાની ઈબાદતનો હુકમ 
આપ્યો અને તોહીદનો આદેશ આપ્યો. જ્યારે કે શયતાન નિર્લજ્જતાનો માર્ગ 
દેખાડે છે અને તમે તેના અનુસરણમાં પોતાની જાતને ફિત્નાઓમાં નાંખી દીધી 
છે. અને દાવો કરો છો કે આ જ સીધો માર્ગ છે. ખુદાપાકે નિર્લજ્જતાને 
લોકોના હક્કો મારવા અને બંડ પોકારવાને, શિર્ક અને અલ્લાહ તઆલાનું 
નામ લઈને પોતાના મનથી હરામ-હલાલ કરી લેવાને હરામ ઠેરવ્યું છે. પરંતુ 
આજે તમે આ બધી હરકતો કરી રહ્યા છો. જો આ છતાં તમને તક-સમય 
મળી રહે છે, તો તેનું કારણ આ છે કે ખુદાને ત્યાં દરેક ઉમ્મતની તબાહી માટે 
એક સમય નિશ્ચિત છે. 


હઝરત નૂહ (અલૈ.), હઝરત સાલેહ (અલે.), હઝરત લૂત (અલે.) 
અને હઝરત શુએબ (અલૈ.)ની કૌમોની વિગતો સંભળાવી. આ એ વાતનો 
એતિહાસિક પુરાવો છે કે, જે કોમો ધરતી પર બગાડ ફેલાવે છે અને પોતાના 
રસૂલની દઅવત (આમંત્રણ)ને જૂઠાડી દે છે, અલ્લાહ તઆલા અંતે તેમને 
નષ્ટ કરી દે છે. જુલ્મી કૌમોને નષ્ટ કરવાની ખુદાપાકની કેટલીક રીત છે, 
તેને સવિસ્તાર બતાવી કે, ક્યારેય એવું નથી બન્યું કે અમે કોઈ વસ્તીના 
લોકોને પ્રથમ તંગી અને સષ્થીમાં સપડાવ્યા ન હોય. એ વિચારે કે કદાચ 


સ... 


તેઓ નમ્રતા અપનાવે. પછી અમે તેમની બદહાલીને સમૃદ્ધિમાં પલ્ટી નાંખ્યા. 
એટલે સુધી કે તેઓ ખૂબ જ ફાલ્યા-ફૂલ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે, અમારા 
પૂર્વજો ઉપર પણ સારા અને નરસા બંને પ્રકારના સમય આવતા રહ્યા છે. 
અંતે અમે તેમને એકાએક પકડી પાડ્યા. જો વસ્તીના લોકો ઈમાન લાવતા 
અને “આુદા-ખૌફી'નું વલણ અપનાવતા, તો અમે તેમના માટે આકાશમાંથી 
અને ધરતીમાંથી બરકતોના દ્વાર ખોલી આપત. પરંતુ તેમણે તો જુઠાડી દીધા. 
શું આજના લોકો આનાથી નિભિક થઈ ગયા છે કે અમારી પકડ અચાનક, 
રાતના સમયે જ્યારે તેઓ ઉંઘી રહ્યા હોય અથવા દિવસના સમયે જ્યારે 


તેઓ પોતાની રમતો (પ્રવૃત્તિઓ)માં વ્યસ્ત હોય, નહીં આવી જાય ? અલ્લાહ 








સાતમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૪૮] 





તઆલાની પકડથી એ જ કૌમ નિભિક થઈ જાય છે, જે બરબાદ થનારી હોય. 


હઝરત મૂસા (અલૈ.) અને ફિરઓનની વાતચીત વર્ણવવામાં આવી 
કે, ફિરઓને હઝરત મૂસા (અલેૈ.)ને પરાજિત કરવા માટે એ તમામ 
રીતો અજમાવી, જે તેના હાથમાં હતી. તેણે જાદૂગરોને ભેગા કર્યા, બની 
ઈસ્રાઈલના પુત્રોની હત્યા કરી, પુત્રીઓને દાસીઓ બનાવી અને જબર- 
દસ્તી સત્તાનું પ્રદર્શન કર્યું. પરંતુ પરિણામ શું આવ્યું ? અમે એવો 
બદલો લીધો કે મોટા લશ્કર સાથે સમુદ્રમાં ડૂબાડી દીધા અને જે લોકોને 
કમજોર બનાવીને રાખવામાં આવ્યા હતા, તેમને પૂર્વ અને પશ્ચિમના 
બાદશાહ બનાવી દીધા. 


અને હે નબી (સલ.) ! લોકોને યાદ દેવડાવો એ દિવસ, જ્યારે તમારા 
રબે આદમની સંતાનના વંશોમાંથી તેમના વંશને કાઢ્યો હતો અને પૂછયું 
હતું કે, “શું હું તમારો રબ નથી ?”' તેમણે કહ્યું હતું કે હા, અવશ્ય. તું જ 
અમારો રબ છે. અમે આ વાતની સાક્ષી આપીએ છીએ. અલ્લાહ તઆલા 
ફરમાવે છે કે, શું એ એલાનને ભૂલી ગયા, જેથી અન્યોને ખુદાઈમાં ભાગીદાર 
ઠેરવવા લાગ્યા છો ? અત્રે આ બતાવવાનો હેતુ છે કે, દરેક વ્યક્તિ પ્રાકૃતિક 
રીતે અલ્લાહના રબ હોવાને જાણે છે, તો પછી તેના આદેશોની વિરૂદ્ધ તેમના 
(અથાત્‌ જૂઠા ખુદાઓના) હુકમો પર ચાલવાની ભૂલ શા માટે કરે છે. મૂળ 
કારણ નફસપરસ્તી છે. અને નફસની પાછળ ચાલનારાઓને અલ્લાહપાકે 
કૂતરા સાથે સરખાવ્યા છે, જેની જીભ હંમેશ લટકતી જ રહે છે. (એટલે 
કે ભૂખ અને જાતીય ઈચ્છા એમ બંને વસ્તુઓથી તેને સૌથી વધારે લગાવ 
છે.) મારા ભાઈઓ અને બહેનો ! અલ્લાહ તઆલાએ આ ઉદાહરણ દ્વારા 
પશ્ચિમી સભ્યતા અને સંસ્કૃતિની પોલ ખોલી નાંખી છે. તેને ચાહનારાઓનું 
પણ ઉદાહરણ આવું જ છે. અલ્લાહ તઆલા અમને અને અમારા વંશોને 
આનાથી સુરક્ષિત રાખે, આમીન ! 


ઉ 


હકીકત આ છે કે, અલ્લાહ જ છે, જેણે તમને એક જીવમાંથી પેદા કર્યા 


ન 


અને તેની જાતિમાંથી જ એક જોડી બનાવી, જેથી એ તેની પાસે રાહત મેળવે. 





[૨૪૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સાતમી તરાવીહ 





પછી જ્યારે સ્ત્રી ભારે થઈ ગઈ તો સ્ત્રી અને પુરૂષ બંનેએ મળીને અલ્લાહ 
તઆલા પાસે દુઆ કરી કે, જો તે અમને સારૂં બાળક આપ્યું તો અમે તારા 
આભારી થઈશું. પરંતુ જ્યારે અલ્લાહપાકે તેમને એક સારૂં બાળક આપ્યું 
તો તેઓ તેને આપવા બાબતે બીજાઓને સામેલ કરવા લાગ્યા કે, આ તો 
ફલાણાંએ આપ્યો છે. કેવા નાદાન (મૂર્ખ) છે આ લોકો ! તેમને ખુદાનો 
ભાગીદાર ઠેરવે છે, જેઓ કોઈ પણ વસ્તુને પેદા નથી કરતા. બલ્કે ખુદ 
તેમને પેદા કરવામાં આવે છે. જેઓ ન તો તેમની મદદ કરી શકે છે, અને 
ન તેઓ ખુદ પોતાની મદદ કરવા માટે શક્તિમાન છે. તેમ છતાં હે નબી 
(સલ.) ! નરમાશ અને દરગુજરની રીત અપનાવો. નેકીઓની તાકીદ કરતા 
જાવ અને જાહિલોથી ન ઉલઝો. જો ક્યારેક શયતાન ઉશ્કેરે તો અલ્લાહ 
તઆલાની પનાહ માંગો. એ બધું જ સાંભળનાર અને જાણનાર છે. 


તબ્લીગની હિકમત (બુદ્ધિમત્તા, ડહાપણ) વણંવ્યા અને વિરોધીઓનો 
મુકાબલો ધૈર્ય અને સંયમ સાથે કર્યા બાદ અલ્લાહ તઆલા સાથે પોતાનો 
સબંધ વધારવાનો ઉપદેશ આપ્યો કે, “પોતાના રબને સવાર-સાંજ યાદ કર્યા 
કરો, મનમાં ને મનમાં અને ધીમા સાદે ઝબાનથી પર રુદન અને ખોફ સાથે. 
તમે એ લોકો પૈકી ન થઈ જાવ, જે ગફલતમાં પડેલા છે. જે ફરિશ્તા તમારા 
રબની સમક્ષ નિકટતાનું સ્થાન ધરાવે છે, તેઓ ક્યારેય પોતાની મોટાઈના 
ઘમંડમાં આવીને તેની ઈબાદતથી વિમુખ નથી થઈ જતા. અને તેનું સ્મરણ 
કરતાં તેની આગળ ઝૂકેલા રહે છે. આથી તેમની જ રીત અપનાવો. 


ઈન્સાનોના આપસી ભેદભાવ-જાતિવાદનો ખાત્મો કરતા વર્ણન કર્યું કે, 
તમો એક જ બાપની અવલાદ છો. તમો એકબીજાની મદદ કરો. 


અલ્લાહપાકે ઈન્સાનને પોતાના તરફથી પેદા કરી તેમાં રૂહ ફૂંકી. 
ફરિશ્તાઓને તેની સામે ઝુકાવીને તેની ઉચ્ચતા અને ઈજ્જત વ્યક્ત કરી. 
કિયામતના દિવસે જેની નેકીઓનું વજન વધી જશે, તે કામયાબ અને 


જેના કુકર્મો-બુરાઈઓનું વજન વધી જશે, તે નાકામ થશે. આ આયતનો અર્થ 
એ નથી કે નેકી અને બૂરાઈઓની અલ્લાહપાકને ખબર નથી, બલ્કે આ નેક 








સાતમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૫૦] 





લોકોના સન્માનમાં વધારો અને કુકર્મોની રૂસ્વાઈ-ધિક્કારમાં વધારો કરવા 
માટે થશે. 

આજ સુધી જેટલા ગ્રહો પયપ્તિ થયા છે, તેમાં ફક્ત પૃથ્વી જ એવો ગ્રહ 
છે, જેમાં મનુષ્ય અને જાનવરની ઝિંદગીની જરૂરિયાત પૂરતા પ્રમાણમાં છે. 
આનાથી અનુમાન કરી શકાય છે કે, ઈન્સાન પર આ અલ્લાહપાકનો કેટલો 
મોટો ઉપકાર છે. 


શયતાનને તેના અભિમાન (ઘમંડ)ના કારણે જમીન પર ઉતારવામાં 
આવ્યો. તે વખતે શયતાને અલ્લાહપાકથી કિયામત સુધી દુન્યામાં રહેવાની 
દરખ્વાસ્ત કરી. અલ્લાહપાક તરફથી તેને છૂટ મળી ગઈ. આનાથી અલ્લાહ 
તઆલાની અપાર રહમતનો અંદાજો આવે છે. એ સ્પષ્ટ થયું કે, શયતાનની 
દુઆ પણ કબૂલ કરી, તો દુન્યામાં વસનાર મુસ્લિમો અને નેક લોકોની જેમ 
કાફિરોની પણ દુઆ કબૂલ થઈ શકે છે. 


સૂરએ અઅરાફની આયતોનો ખુલાસો 


રિસાલતનું વણનિ : 


(હે રસૂલ સલ. !) આ કિતાબ આપના ઉપર એટલા માટે ઉતારી છે 
કે તે વડે આપ (લોકોને) ડરાવો; તો આપના મનમાં એના (પહોંચાડવા)થી 
તંગી ન થવી જોઈએ અને આ (કિતાબ) ઈમાનવાળાઓ માટે નસીહત છે. 
(૨) (હે લોકો !) જે (કુર્‌આન) તમારી પાસે તમારા પરવરદિગાર તરફથી 
આવ્યું છે; તે પ્રમાણે જ ચાલો અને અલ્લાહ તઆલાને છોડી બીજા મિત્રોનું 
અનુકરણ ન કરો; (અને) તમે બહું જ થોડું ધ્યાન આપો છો. (૩) 
કિયામતમાં અઅમાલ (સારા-નરસા કૃત્યો)નું વજન થશે : 

અને તે દિવસે (કરણીનો) તોલ ચોક્કસ હશે, ફરી જેનું (ઈમાનનું) 


પલ્લું ભારે થશે, તો તેવા લોકો જ છૂટકારો મેળવશે. (૮) અને જેનું પલ્લુ 


હલકું થશે, તો આ તે લોકો હશે કે જેઓએ પોતે પોતાનું નુકસાન કર્યું, કારણ 
કે તેઓ અમારી આયતોનો ઈન્કાર કરતા હતા. (૯) અને બેશક, અમે જ 





[૨૫૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સાતમી તરાવીહ 





પૃથ્વી પર તમારૂ ઠેકાણું બનાવ્યું અને તેમાં તમારા માટે જીવનના સાધનો પેદા 
કર્યા, (પણ) તમે બહુ જ થોડો આભાર માનો છો. (૧૦) 
હઝરત આદમ અલયહિસ્સલામ અને શયતાનનો કિસ્સો : 


અને અમે જ તમને પ્રથમ (માટીથી) પૈદા કર્યાં, ફરી તમને સ્વરૂપ 
આપ્યું, પછી અમે ફરિશ્તાઓને કહ્યું કે, આદમ (અલૈ.)ને સિજદો કરો, તો 
ઈબ્લીસના સિવાય સૌએ સિજદો કર્યો. તે સિજદો કરનારાઓમાં શામિલ 
ન થયો. (૧૧) અલ્લાહપાકે ફરમાવ્યું કે, જ્યારે મેં (પોતે) તને (સિજદાનો) 
હુકમ કર્યો, તો કઈ વસ્તુએ તને સિજદો કરવાથી અટકાવ્યો ? તે બોલ્યો કે હું 
તેમનાથી શ્રેષ્ઠ છું, (કારણકે) તે મને આગથી બનાવ્યો છે અને તેમને માટીથી 
બનાવ્યા છે. (૧૨) અલ્લાહપાકે ફરમાવ્યું કે, (જ્યારે તું એવો નાફરમાન છે) 
ત્યારે આકાશથી ઉતરી જા ! તને આ લાયક નથી કે તું અત્રે ગર્વ કરે. બસ, તું 
(અહીંથી) નીકળી જા ! બેશક, તું (એ ગર્વના કારણે) તુચ્છ ગણનારાઓમાં થઈ 
ગયો. (૧૩) તેણે અરજ કરી : મને તે દિવસ સુધી મોહલત આપ, જે દિવસે 
લોકોને (કબરોથી) ઉઠાડવામાં આવશે, (૧ ૪) અલ્લાહપાકે ફરમાવ્યું : (વારૂં) 
તને મોહલત આપવામાં આવે છે. (૧૫) (ફરી) તે બોલ્યો : તેં મને ગુમરાહ 
કર્યો છે, તેથી હું પણ અવશ્ય તારા સીધા માર્ગ પર તેમની તાકમાં બેસીશ. 
(૧૪) પછી તેમની ઉપર તેમની આગળથી તેમજ પાછળથી અને જમણી 
બાજુથી તેમજ ડાબી બાજુથી હુમલો કરીશ અને તું તેઓમાંના ઘણાને શુક્ર- 
ગુઝાર પામીશ નહિ. (૧૭) અલ્લાહ તઆલાએ ફરપમાવ્યું : અહીંથી બુરા 
હાલથી મરદૂદ થઈને નીકળી જા, (પછી) તેઓમાંથી જે કોઈ તારે રસ્તે 
ચાલશે, તો હું (પણ) જરૂર તમારા સૌથી જહનજ્ઞમને ભરી દઈશ. (૧ ૮) અને 
(અમે કહ્યું) હે આદમ (અલે.) ! તમે અને તમારી બીવી જજ્ઞતમાં રહો અને 
જ્યાંથી ચાહો ત્યાંથી ખાઓ, પણ આ ઝાડ પાસે ન જશો; નહિ તો તમે બલે 
ગુનેહગાર થઈ જશો. (૧૯) પછી શયતાને બજ્ઞેના દિલમાં વસવસો નાખ્યો કે 
જેથી તેમના ગુપ્ત ભાગો, જે એકબીજાથી છૂપા હતા તે તેમના માટે જાહેર કરી 
દે અને તે કહેવા લાગ્યો કે, તમારા પરવરદિગારે તમને આ ઝાડથી માત્ર એટલા 
માટે રોક્યા છે કે તમે બજ્ઞે (તે ખાઈને) ફરિશ્તા ન થઈ જાઓ યા (જજ્ઞતમાં) 








સાતમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૫૨] 





સદાના રહીશ ન બની જાઓ. (૨૦) અને તે બશ્ષેને સોગંદ ખાઈ કહ્યું કે, હું 
તો તમારા બશેનું ભલું ચાહનાર જ છું. (૨૧) પછી તે બજ્ઞેને ધોકો આપી 
(ગુનાહની તરફ) ખેંચી લીધા. પછી જ્યારે તેમણે તે ઝાડ (ના ફળ)ને ચાખ્યું; 
ત્યારે તેમના ગુમ ભાગ એકબીજાથી રૂબરૂ જાહેર થઈ ગયા અને તેઓ જજ્ઞતના 
(ઝાડોના) પાંદડાં પોતાના ઉપર વળગાડવા (એટલે નગ્નતા ઢાંકવા) લાગ્યા 
અને તેમના પરવરદિગારે તેમને પોકારીને કહ્યું કે, શું મે તમને આ (ઝાડ પાસે 
જવા)ની મનાઈ કરી ન હતી અને ચેતવ્યા ન હતા ? કે ચોક્કસ શયતાન તમારા 
બશેનો ખુલ્લો શત્તુ છે. (૨૨) બન્ને અરજ કરવા લાગ્યા કે, હે અમારા પરવર- 
દિગાર ! અમે અમારી જાન પર બહુ ઝુલ્મ કર્યો અને જો તું અમને માફ નહિ 
કરે અને અમારા પર દયા નહિ કરે તો અમે જરૂર તબાહ થઈ જઈશું. (૨૩) 
અલ્લાહપાકે ફરમાવ્યું : તમે સો (પૃથ્વી ૫ર) ઉતરી જાઓ, (ત્યાં) તમે માંહોમાંહે 
એકબીજાના દુશ્મન રહેશો અને તમારા માટે અમુક વખત સુધી જમીન પર 
રહેવાનું ઠેકાણું અને (જીવનનું) સાધન (બનાવ્યું) છે. (ર૪) (વળી) ફરમાવ્યું 
કે, તેમાં જ તમે જીવન ગાળશો અને તેમાં જ મરશો તથા તેમાંથી જ (કેયામતના 
દિને) બહાર કાઢવામાં આવશો. (રપ) 


બાહા તથા આંતરિક પોશાકના કાયદાઓ : 


હે આદમની અવલાદ ! અમે તમારા માટે પોશાક ઉત્પજ્ઞ કર્યો કે, જે 
તમારી નગ્નતાને ઢાંકે છે અને (તે તમારા શરીરનો) શણગાર પણ છે; 
પરંતુ (જે) પરહેઝગારીનો પોશાક (છે) તે સૌથી સારો છે. આ (પોશાકની 
ઉત્પત્તિ પણ) અલ્લાહપાકની (કુદરતની) નિશાનીઓમાંથી છે કે જેથી લોકો 
વિચાર કરે. (૨૬) 


શયતાનથી બચવાની નસીહત : 

હે આદમ (અલે.)ના વંશજો ! (જો જો) શયતાન તમને (ખુદા તઆલાના 
માર્ગથી) બહેકાવે નહિ, જેમકે તમારા માં-બાપને (બહેકાવી) જન્નતથી 
બહાર કઢાવ્યા (અને) તેઓથી તેમના કપડાં પણ ઉતરાવ્યાં કે જેથી તેમને 
એકબીજાની નગ્નતા દેખાડે, તે અને તેનું લશ્કર તમને એવી રીતે જુએ છે કે, 





[૨૫૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સાતમી તરાવીહ 





તમે તેઓને જોતાં નથી. ખરેખર, અમે શયતાનોને તે લોકોના જ દોસ્ત થવા 
દઈએ છીએ કે જેઓ ઈમાન લાવતા નથી. (૨૭) 
શિક અને બેશર્મી (નિર્લજ્જતા)ની વાતો હરામ છે : 

(હે રસૂલ સલ. !) આપ (એ પણ) ફરમાવી દો કે, મારા પરવરદિગારે 
તો બેશરમીની વાતોને જે તેમાંથી ખુલ્લી હોય અને જે છૂપી હોય તે હરામ 
કરી છે, તથા ગુનાહને તેમજ નાહકના જુલ્મને અને આ વાતને હરામ કરી છે 
કે તમે એવી વસ્તુને અલ્લાહ તઆલાની શરીક બનાવો, જેની તેણે એવી 
દલીલ ઉતારી નથી અને આ વાતને (પણ હરામ કરી) કે તમે અલ્લાહપાકના 
ઉપર એવી વાતો થોપો, જેની તમને કંઈ ખબર નથી. (૩૩) 


જન્નતીઓ અને જહન્નમીઓનું વણન : 


બેશક, જેઓએ અમારી આયતોને જૂઠાડી અને તેના (માનવા)થી અહંકાર 
કર્યો, તેઓના માટે ન તો આકાશના દરવાજા ઉઘાડવામાં આવશે, અને ન 
તેઓ કદી જજ્ઞતમાં દાખલ થશે, એટલે સુધી કે સોયના નાકામાં ઉંટ ન પેસી 
જાય અને અમે પાપીઓને એવો જ બદલો આપીએ છીએ. (૪૦) તેમના 
માટે જહનજ્ઞમની આગનું બિછાણું હશે અને તેમના ઉપર ઓઢવાનું પણ તેનું 
જ હશે; અને અમે એવા ઝુલ્મીઓને એવો જ બદલો આપીએ છીએ. (૪૧) 
પણ જેઓ ઈમાન લાવ્યા અને નેક કામો કરતા રહ્યા, તો અમે (અમલ માટે) 
કોઈ વ્યક્તિને તેના ગજા ઉપરાંત તકલીફ આપતા જ નથી. (મતલબ કે) 
એવા જ લોકો જજ્ઞતી છે, (અને) તેઓ તેમાં સદા રહેશે. (૪૨) અને જે કંઈ 
તેમના દિલોમાં નારાજી હશે તે અમે કાઢી નાખીશું. તેમ (ના મહેલો)ની નીચે 
નહેરો વહેતી હશે અને તેઓ કહેશે : અલ્લાહ તઆલાનો શુક્ર છે કે જેણે 
અમને અહી સુધી પહોંચાડ્યા અને જો અલ્લાહ તઆલા અમને હિદાયત ન 
આપત તો અમે કદી માર્ગ મેળવી શકત નહિ. બેશક, અમારા પરવરદિગારના 
રસૂલો સત્ય વાત લઈને આવ્યા હતા અને (તે સમયે) તેમને પુકારી કહેવામાં 
આવશે કે, આ જજ્ઞત છે, પોતાના સદ્કર્મોના બદલે તમે એના વારિસ થયા 
છો. (૪૩) અને જજ્ઞતવાળા જહન્ઞમવાળાઓને પુકારી કહેશે કે, અમારા 








સાતમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૫૪] 





ક. મ; 


પરવરદિગારે અમારી સાથે જે વાયદો કર્યો હતો, અમે તો તેને સત્ય જોયો. 
શું તમે પણ પોતાના રબના વાયદાને સત્ય જોયો ? તેઓ કહેશે : હા, ફરી 


એક પુકારનાર તેઓની વચ્ચે પુકારશે કે, ઝુલ્મીઓ પર અલ્લાહ તઆલાની 
લઅતનત હજો. (૪૪) 


અઅરાકવાળાની વાતચીત : 


અને એ બશ્ષેની વચ્ચે (અઅરાફ નામની) એક દીવાલ હશે અને એ 
અઅરાફના ઉપર ઘણા માણસો હશે; જે દરેકને તેઓની નિશાનીથી ઓળખી 
લેશે અને એ (અઅરાફવાળા) જજ્ઞતીઓને પુકારી કહેશે કે, તમારા ઉપર 
સલામતી થાઓ, આ અઅરાફવાળા હજુ સુધી જજ્ઞતમાં દાખલ થયા ન 
હશે, પણ તેની અભિલાષા રાખતા હશે. (૪૬) અને જ્યારે તેમની નિગાહ 
દોઝખીઓ તરફ ફરશે, ત્યારે તેઓ (ગભરાઈને) અરજ કરશે કે, હે અમારા 
પરવરદિગાર ! અમને આ પાપી લોકો સાથે રાખીશ નહિ. (૪૭) અને 
અઅરાફવાળા તે (કાફિર) લોકોને પુકારશે, જેમને તેમની નિશાનીથી 
ઓળખી લેશે. તેઓને પુકારી કહેશે : તમારૂં સંગઠિત જૂથ તેમજ તમારૂં 
પોતાને (ગર્વથી) વડા સમજવું તમને કંઈ જ કામ ન લાગ્યું. (૪૮) (પણ 
જુઓ) હવે આ તે જ લોકો છે, જેમના વિશે તમે સોગંદ ખાઈ કહ્યા કરતા 
હતા કે, એમને અલ્લાહપાકની રહમત પહોંચનાર નથી; (પણ તેઓ માટે તો 
હુંકમ થઈ ગયો કે) તમે જજ્ઞતમાં ચાલ્યા જાઓ (જ્યાં) તમને ન કોઈ ડર 
હશે, અને ન તમે દિલગીર થશો. (૪૯) 


જહન્નમીઓની તમન્તાઓ જે કદી પૂર્ણ થશે નહી : 


અને દોઝખવાળા જજ્ઞતીઓને પુકારી : કહેશે કે, અમારા ઉપર થોડુંક 
પાણી રેડો અથવા અલ્લાહપાકે તમને જે રોજી અર્પણ કરી છે, તેમાંથી કંઈક 
(અમને પણ) આપો. જજ્ઞતીઓ કહેશે કે, અલ્લાહ તઆલાએ એ બક્ષે વસ્તુઓ 
કરાફિરો માટે હરામ કરી છે, (૫૦) જેઓએ (દુનિયામાં) પોતાના દીનને 
રમતગમત બનાવ્યો હતા અને જેઓને દુનિયાના જીવને ધોકામાં નાખ્યા હતા; 
(પછી અલ્લાહ તઆલા ફરમાવશે) તો જે પ્રમાણે તેઓ આ દિવસના આવવાને 





[૨૫૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સાતમી તરાવીહ 





ભૂલી ગયા હતા અને જે પ્રમાણે અમારી આયતોનો ઈન્કાર કરતા હતા, તે જ 
પ્રમાણે આજે અમે પણ તેઓને ભૂલી જઈશું. (૫૧) અને બેશક, અમે તેમની 
પાસે એવું એક પુસ્તક (કુર્‌આન શરીફ) પહોંચાડ્યું જેને અમે જ્ઞાનપૂર્વક 
વિગતવાર બયાન કર્યું છે. (અને) તે ઈમાન લાવનારા લોકો માટે માર્ગદર્શક 
અને રહમત છે. (પર) 


આકાશો અને પૃથ્વી બનાવી તેમને પોતાની આજ્ઞાને તાબે કરવાઃ 


બેશક, તમારો પરવરદિગાર તે જ અલ્લાહ તઆલા છે કે, જેણે 
આકાશો અને પૃથ્વીને છ દિવસમાં બનાવ્યા. પછી તે અર્શ પર કાયમ થયો. 
તે જ રાતથી દિવસને એવી રીતે ઢાંકે છે કે, તે ઘણી ઝડપથી તેની પાછળ 
આવી લાગે છે. અને તેણે જ સૂર્ય, ચંદ્ર તથા બીજા તારાઓને પોતાની 
આજ્ઞાને આધિન પેદા કર્યા. યાદ રાખો કે ઉત્પન્ઞ કરવું તેમજ હુકમ કરવો 
ખાસ તેનું જ કામ છે. અલ્લાહ તઆલા બહુ ખૂબીવાળો છે, જે આખા જગતનો 
માલિક છે. (૫૪) 


જરૂરતો માટે ફક્ત એક અલ્લાહપાકને જ પુકારો : 


(તેથી) તમે પોતાના પરવરદિગારની પાસે આજિઝીપૂર્વક તેમજ 
છાનામાના દુઆ માંગ્યા કરો. બેશક, (દુઆમાં) હદથી વધનાર તેને ગમતા 
નથી. (૫૫) અને પૃથ્વી પર તેનો સુધારો કર્યા પછી ખરાબી ન ફેલાવો અને 
તેને ડર તથા આશા સહિત પુકારો. બેશક, અલ્લાહપાકની રહમત નેકી 


કરનારાઓથી નજીક છે. (૫૬) 
વરસાદની નેઅમતથી મૃત્યુ બાદ સજીવનનો દાખલો : 


અને તે જ (અલ્લાહ તઆલા એવો) છે, જે પોતાની રહમત (વરસાદ) 
પહેલાં ખુશખબર લાવનાર પવન ચલાવે છે; એટલે સુધી કે જ્યારે તે પવન 
ભારે વાદળોને ઉઠાવી લાવે છે, તો અમે તેને અમુક સૂકા પ્રદેશ તરફ 
હાંકીએ છીએ. ફરી તેમાંથી પાણી વરસાવીએ છીએ. પછી અમે તે પાણી વડે 
દરેક જાતના ફળ કાઢીએ છીએ, એવી જ રીતે અમે મુરદાઓને (જમીનથી) 
પાછા કાઢીશું કે જેથી તમે બોધ ગ્રહણ કરો. (૫૭) 








સાતમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૫૬] 





નબીઓના કિસ્સા (હઝરત નૂહ, હૂદ, સાલેઠ, લૂત, શુએબ, 
મૂસા અલયહિમુસ્સલામ, મડ્કાવાસીઓ) : 


બેશક, અમે નૂહ (પયગમ્બર)ને તેમની કૌમ તરફ મોકલ્યા, તો તેમણે 
(તેઓને) કહ્યું કે, હે મારી કોમ ! તમે અલ્લાહપાકની જ બંદગી કરો, તેના 
સિવાય તમારો કોઈ મઅબૂદ નથી, (છતાં તમે માનતા નથી તો) મને તમારા 
માટે એક મહાન દિવસના અઝાબનો ખતરો છે. (૫૯) તેમની કોમના આગેવાનો 
બોલ્યા કે ખરેખર, અમે તમને ચોખ્ખી ભૂલમાં જોઈએ છીએ. (૬૦) (નૂહ 
અલેૈ.એ) કહ્યું કે, હે મારી કોમ ! હું જરાય ભૂલમાં નથી, પરંતુ સૃષ્ટિ 
(કાયનાત)ના પરવરદિગારનો રસૂલ છું. (૬૧) (તેથી) તમને મારા પરવર- 
દિગારના સંદેશા પહોંચાડું છું તેમજ તમારી ભલાઈ ચાહું છું અને અલ્લાહ 
તઆલાના તરફથી જે વાતો હું જાણું છું, તે તમે જાણતા નથી. (૬૨) શું તમે 
આ વાતથી અચરજ પામો છો કે તમારી પાસે તમારા પરવરદિગાર તરફથી 
તમારા માંહેના એક માણસની મારફતે બોધ આવ્યો, એટલા માટે કે તે તમને 
ડરાવે અને એ માટે કે તમે (નાફરમાનીથી) બચો અને એ માટે કે કદાચને 
તમારા ઉપર દયા થાય. (૬૩) છતાં તે લોકો નૂહ (અલૈ.)ને જુઠાડતા રહ્યા 
તો અમે તેમને તથા તેમની સાથે જે લોકો વહાણમાં હતા તેમને બચાવ્યા અને 
જે લોકો અમારી આયતોને જૂઠાડતા હતા, તેઓને ડૂબાડી દીધા. બેશક, તે 
લોકો (છતી આંખે) આંધળા બન્યા હતા. (૬૪) 
હઝરત હૂદ અલયહિસ્સલામ : 

અને (એવી જ રીતે) અમે આદ કૌમની તરફ તેઓના ભાઈ હૂદ 
(પયગમ્બર)ને મોકલ્યા. તેમણે કહ્યું કે, મારી કોમ ! તમે અલ્લાહ તઆલાની 
જ બંદગી કરો, તેના સિવાય તમારો કોઈ મઅબૂદ નથી; તો શું તમે 
(અઝાબથી) ડરતા નથી ? (૬૫) તેમની કૌમમાંના સરદારો જેઓ કાફિર 
હતા તેઓ બોલ્યા : અમે તો જોઈએ છીએ કે તમે બેવકૂફ છો અને બેશક, 
અમે તમને જૂઠા લોકો માંહેના ધારીએ છીએ. (૬ ૬) (હૂદ અલૈ.એ) કહ્યું કે, 
હે મારી કોમ ! મારામાં જરાય મૂર્ખાઈ નથી, પરંતુ હું તો સમગ્ર જહાનના 





[૨૫૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સાતમી તરાવીહ 





પરવરદિગારનો (મોકલેલો) રસૂલ છું. (૬૭) પોતાના પરવરદિગારના સંદેશા 
(અને હુકમો) તમને પહોંચાડું છું અને હું તમારો વિશ્વાસુ શુભેચ્છક છું. 
(૬૮) શું તમે આ વાતથી અચરજ પામો છો કે, તમારી પાસે તમારા 
પરવરદિગાર તરફથી તમારા માંહેના એક માણસ મારફતે નસીહત આવી 
કે જેથી તે તમને ડરાવે. વળી, (તે હાલત) યાદ કરો, જ્યારે (અલ્લાહપાકે) 
તમને નૂહ (અલૈ.)ની કોમ પછી (દેશમાં) સરદાર બનાવ્યા અને તમારા 
શરીરનો ફેલાવો વધારી દીધો; માટે તમે અલ્લાહપાકના ઉપકારોને યાદ 
કરો કે જેથી તમે સફળ થાઓ. (૬૯) તેઓ બોલ્યા, શું અમારી પાસે આપ 
એટલા જ માટે આવ્યા છો કે અમે એક જ અલ્લાહપાકની બંદગી કરીએ 
અને અમારા બાપદાદા જેઓને પૂજતા હતા તેઓને છોડી દઈએ ? બસ, જો 
આપ સાચા છો તો જે અઝાબથી અમને ડરાવો છો, તે અમારી પાસે લઈ 
આવો. (૭૦) તેમણે કહ્યું : તમારા ઉપર તમારા પરવરદિગાર તરફથી 
અઝાબ અને કોપ આવવાની તેયારીમાં જ છે, (છતાં) શું તમે મારી સાથે 
એવા નામો વિશે ઝઘડો કરો છો કે જેને તમે તથા તમારા વડીલોએ (પોતાના 
તરફથી) રાખી લીધાં છે ? (અને ખરું જોતાં) અલ્લાહપાકે તો તેઓની (બંદગી 
માટે) કોઈ પણ દલીલ ઉતારી નથી, માટે તમે (અઝાબની) રાહ જુઓ, હું 
પણ તમારી સાથે રાહ જોઉં છું. (૭૧) છેવટે અમે હૂદ (અલૈ.)ને તથા તેમની 
સાથે જે લોકો હતા તેમને પોતાની કૃપાથી બચાવ્યા અને તે લોકોનાં મૂળ સુદ્ધાં 
કાપી નાંખ્યા કે જેઓ અમારી આયતોને જુઠાડતા હતા અને તેઓ ઈમાન 
લાવનાર જ ન હતા. (૭૨) 


હઝરત હૂદ અલયહિસ્સલામ (કવમે આદ) : 


જે માણસ કવમે આદનો કિસ્સો પઢે છે, તેની આંખો સમક્ષ હઝરત 
હૂંદ (અલૈ.) જેવી એક એવી વ્યક્તિનો ચહેરો સામે આવે છે, જે અત્યંત 
સહનશીલ, ખામોશ અને સંપૂર્ણ નેકી-તકવાવાળુ જીવન જીવનારી વ્યક્તિ છે. 
જે કાંઈ બોલે છે, તે તોલીને બોલે છે કે, આનું પરિણામ શું આવશે ? પોતાની 
કૌમની ઠઠ્ઠા મશ્કરીનો જવાબ અત્યંત શાંતચિત્તે ધીરજથી આપે છે. ઈખ્લાસ 
અને નિય્યતની પાકીઝગી તેમની પેશાની ઉપરથી ઝલકતી નજર આવે છે. 








સાતમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૫૮] 





આ ધીરજ દીનની દઅવત (તબ્લીગ) આપનારાઓને ધ્યાન અપાવે છે 
કે, લોકોની ઠઠ્ઠા-મશ્કરી તેમની દઅવતના ઉચ્ચ હેતુમાં રૂકાવટ બનતી નથી. 
અને નબીઓની આ સુન્નત છે કે, તે બુરાઈનો બદલો ભલાઈ અને સષ્છીનો 
જવાબ મીઠા શબ્દોથી જ આપે છે. 


આગળ આદ કૌમની એક જાતિનું વર્ણન થયું, અત્રે તેવી બીજી જાતિનું 
વર્ણન કર્યું. એ કૌમ નૂહ (અલયહિસ્સલામ)ના પોત્ર ઈરમના પૌત્ર સમૂદની 
અવલાદમાં હોવાથી તેમનું નામ આદે સાનેયહ તથા સમૂદ પડ્યું. આદ 
કૌમના હલાક થયા બાદ થોડી જ મુદ્દત પછી એ લોકો અરબસ્તાનના પૂર્વ 
અને ઉત્તર વિભાગમાં ફેલાયા. તેઓની હિદાયત માટે તેમના જ પિતરાઈઓ- 
માંથી હઝરત સાલિહ (અલે.)ને નબી બનાવી મોકલ્યા, પણ સમૂદ કોમે 
તાબેદારીને બદલે તેમની સાથે ઠઠ્ઠા-મશ્કરી અને ગેરવર્તણૂંક કરી, જેથી 
અલ્લાહપાકે તેઓના ઉપર ધરતીકંપનો તેમજ એક કારમી ચીસનો અઝાબ 


કફ. 2 


મોકલી તેઓને નેસ્ત નાબૂદ કર્યા. 


તે લોકોએ પોતાની ઈચ્છા અનુસાર મુઅજિઝહ દેખાડવા પર ઈમાન 
લાવવાનો વાયદો કર્યો હતો. તેથી તેઓના કહેવા મુજબ તેઓની સાથે તેઓની 
ઈદના દિવસે હઝરત સાલિહ (અલે.) જંગલમાં ગયા. ત્યાં તે લોકોએ 
મુકાબલાના હેતુથી પોતાની મૂર્તિઓ પાસે ચમત્કાર દેખાડવાની માંગણી કરી, 
પણ કંઈ વળ્યું નહિ ત્યારે ખસિયાણા થયા અને જુન્દૂઆ નામના સરદારે 
હઝ. સાલિહ (અલે.)થી માંગણી કરી કે, જંગલમાં પડેલા સંગીન પથ્થરમાંથી 
જ અબઘડી એક ગાભણ ઉંટણી કાઢો તો તમારા ઉપર ઈમાન લાવીશું, જેથી 
હઝરત સાલિહ (અલૈ.)એ વુઝૂ કરી નમાઝ પઢીને દુઆ માંગી, તો અલ્લાહ 
તઆલાના હુકમથી તરત જ પથ્થર હાલ્યો અને અવાજ થઈ ફાટી ગયો. 
તેમાંથી એક ઉંટણી માંગણી મુજબ નીકળી આવી અને તે જ પળે તેણે બચ્ચાને 
જન્મ આપ્યો. તરત જ તે બચ્ચું પણ તેના જેવડું થઈ ગયું. આ અદ્ભુત 
બાબત સૌએ પ્રત્યક્ષ નિહાળી, પણ તે સરદાર સિવાય બીજું કોઈ ઈમાન 
લાવ્યું નહિ. તે ઉટણી માટે ફરમાવ્યું કે, અલ્લાહ તઆલાની જમીનમાં ચરતી 





[૨૫૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સાતમી તરાવીહ 





ન્‌ 


રહેશે અને વારીના દિવસે પાણી પીશે, પરંતુ કોઈએ છેડછાડ કરવી નહિ. 
એનો એ મતલબ નથી કે જોઈએ તેનું ખેતર ખાઈ જાય, બલ્કે જ્યાં કોઈની 
માલિકીની જમીન નથી, ત્યાં ચરતા કોઈ તેને અટકાવે નહિ. 

અને અમે સમૂદ કૌમ તરફ તેઓના ભાઈ સાલિહ (પયગમ્બર) (અલે.)ને 
મોકલ્યા. તેમણે કહ્યું કે, હે મારી કોમ ! અલ્લાહપાકની જ બંદગી કરો, તેના 
સિવાય તમારો કોઈ મઅબૂદ નથી; તમારા પરવરદિગાર તરફથી તમારી 
પાસે એક સ્પષ્ટ દલીલ પહોંચી ગઈ છે. (એટલે) અલ્લાહપાકની આ ઉટણી 
તમારા માટે નિશાની છે, તો તેણીને (આઝાદ) છોડી દો, કે અલ્લાહપાકની 
જમીનમાં ચરતી ફરે અને તમે તેણીને બુરી નિય્યતે હાથ પણ લગાડતા નહિ. 
(જો છેડશો તો) ફરી તમને દુઃખદાયક અઝાબ પડડી લેશે. (૭૩) અને (તે 
હાલતને) યાદ કરો, જ્યારે તેણે તમને આદ (કોમના) પછી આબાદ કર્યા 
અને તમને જમીન પર (રહેવાનું સરસ) ઠેકાણું આપ્યું કે નરમ જમીન પર 
મહેલ બાંધો છો અને પહાડોને કોતરી કોતરીને ઘર બનાવો છો, તો અલ્લાહ 
તઆલાના ઉપકારો યાદ કરો અને દેશમાં ફસાદ ન મચાવો. (૭૪) તેની 
કોમના આગેવાનો કે જેઓ ઘમંડી હતા, તેઓએ પોતાનામાંથી જે ગરીબો 
ઈમાન લાવ્યા હતા, તેમને પૂછયું કે, શું તમને આ વાતનું યકીન છે કે સાલિહ 
(અલેૈ.) પોતાના પરવરદિગારના મોકલેલા (રસૂલ) છે ? તેઓએ કહ્યું કે, 
તેમને જે વસ્તુ આપી મોકલવામાં આવ્યા છે, તેના ઉપર અમને તો સંપૂર્ણ 
યકીન છે. (૭૫) (તો) તે અભિમાની લોકો કહેવા લાગ્યા કે જેના ઉપર તમે 
યકીન લાવ્યા છો તેને અમે માનતા નથી. (૭૬) પછી તેઓએ તે ઉંટણીને 
કાપી નાખી અને પોતાના પરવરદિગારના હુકમનું ઉલ્લંઘન કર્યું અને કહેવા 
લાગ્યા કે, હે સાલિહ (અલૈ.) ! જો આપ રસૂલ છો, તો જે (અઝાબ)થી આપ 
અમને ડરાવતા હતા, તે લઈ આવો. (૭૭) પછી તેઓને ધરતીકંપે પકડી 
લીધા, જેથી તેઓ પોતાના ઘરોમાં ઉંધા પડેલા જ રહી ગયા. (૭૮) ફરી 
સાલિહ (અલૈ.)એ તેઓથી મોઢું ફેરવ્યું અને કહ્યું કે, હે મારી કોમ ! મે 
તમને મારા પરવરદિગારનો સંદેશો પહોંચાડી દીધો અને તમારૂં ભલું ચાહ્યું; 
પણ તમે (એવા છો કે) પોતાના શુભેચ્છકોને મિત્ર રાખતા જ નથી. (૭૯) 








સાતમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૬૦] 





હઝરત સાલેહ અલયહિસ્સલામ (કવમે સમૂદ) : 


નવ મહિનાની ગાભણ ઉટડી પેદા કરવી અલ્લાહ તઆલાની અપાર 
કુદરતની નિશાની અને હઝ. સાલિહ (અલૈ.)નો મોઅજિઝહ (ચમત્કાર) 
તથા કવમે સમૂદ જેણે આ ચમત્કારની માંગણી કરી હતી, તેમના માટે 
આકરી પરીક્ષા અને છેવટે બરબાદ થવાનુ કારણરૂપ હતી. 


અલ્લાહપાકનો આ તરીકો રહ્યો છે કે, જરૂરી નથી કે નબીની વાત ન 
માનનારા લોકોને હલાક કરી આપે. પરંતુ જો કોઈ કવમ પોતાના નબીથી 
ચમત્કારની માંગણી કરે અને તે ચમત્કારિક વસ્તુ અલ્લાહ તઆલા 
તરફથી બતાવવામાં આવે, અને છતાં તે ઈમાન ન લાવે તો તે કવમની 
બરબાદી ચોક્કસ કરવામાં આવે છે. તેમને ખુદાપાક માફ કરતા નથી. 
હૉ, જો તવબહ-માફી કરી લે તો માફ કરે છે. 


પરંતુ આ આદતથી આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ની લાવેલ 
દઅવતનો અપવાદ રહ્યો છે. અને તે પણ આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમની દુઆઓને લઈને જ થયુ છે. આપ રહમતે આલમ “વિશ્વ 
રહમત” છે. માટે આપે પોતે જ દુઆ કરી હતી. અને અલ્લાહપાકે પણ 
કબૂલ ફરમાવી કે, નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની હયાતીમાં 
તેમના ઉપર સામાન્ય સમગ્ર કવમને હલાક કરનાર અઝાબ નહીં આવ્યો. 


સુ. જ્યા 


આ માનવીનો ધોકો છે કે, ફક્ત માલદોલત અને વેભવી જીવનને 
અલ્લાહ તઆલાની રજામંદીનું કારણ સમજી લે. અલ્લાહ તઆલાની 
નારાઝગીવાળુ જીવન ગમે તેટલુ વૈભવી હોય, એક દિવસ તો જરૂર 
પકડમાં આવી જશે. અને અલ્લાહપાકની રાજીખુશીવાળુ જીવન ગમે 
તેટલું કષ્ટદાયક હોય, એક દિવસ તો (દુન્યા નહીં તો આખિરત) જરૂર 
સફળતા આપશે. એનાથી આ પણ માલૂમ પડયુ કે, હુફૂમત, સલ્તનત 
ફક્ત અલ્લાહ તઆલાની ખુશ્નૂદીની નિશાની નથી, જ્યાં સુધી તેની 
રઝામંદીવાળા અમલો ન કરવામાં આવે. 





[૨૬૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સાતમી તરાવીહ 





હઝરત લૂત અલયહિસ્સલામ : 


અને (એવી જ) રીતે જ્યારે અમે લૂત (અલૈ.)ને પયગમ્બર બનાવી 
મોકલ્યા; ત્યારે તેમણે પોતાની કૌમને કહ્યું કે તમે એવું બેશર્મીવાળુ કામ 
શાને કરો છો કે જગતમાં એના જેવું કામ તમારાથી પહેલાં કોઈએ કર્યું નથી. 
(૮૦) (એટલે) તમે તો મનોકામના પૂરી કરવા સ્ત્રીઓને છોડી પુરૂષો તરફ 
દોડો છો; બલ્કે તમે (મનુષ્યતાની) હદથી વધનાર લોકો છો. (૮૧) અને 
તેમની કૌમે કંઈ જવાબ ન આપ્યો, પરંતુ (આપસમાં) એ જ કહ્યું કે, એમને 
પોતાના શહેરમાંથી કાઢી મૂકો, (કારણ કે) એ લોકો તો બહુ પવિત્ર રહેવા 
ચાહે છે. (૮૨) ફરી અમે (અઝાબ ઉતાર્યો અને) લૂત (અલૈ.)ને તથા તેમના 
ઘરવાળાઓને બચાવી લીધા; પણ તેમની પત્ની (ન બચી) કે તે પાછળ રહી 
જનારાઓ માંહેની હતી. (૮૩) અને અમે તેઓ પર એક નવા પ્રકારનો 
(એટલે પથ્થરોનો) વરસાદ વરસાવ્યો, તો જોઈ લો કે પાપીઓનો અંત કેવો 
આવ્યો ? (૮૪) 
હઝરત શુએબ અલયહિસ્સલામ : 


આપણી સામાન્યપણે આ ભૂલ થાય છે કે, આપણે ઇસ્લામી જીવનના 
મુખ્ય સ્થંભોમાં ફક્ત ઈબાદતોને જ મહત્વતા આપી છે. તે સિવાય સામાજિક 
અને આર્થિક વહેવારિક કાયદાઓને મહત્વ આપ્યુ નથી. હઝરત શુએબ 
અલયહિસ્સલામની કવમના વિશે કુર્‌આન શરીફ વારંવાર માપતોલની કમીને 
વર્ણન કરી દર્શાવે છે કે, અલ્લાહપાકના અઝાબનું એક કારણ માપતોલની 
કમી પણ થઈ શકે છે. માટે તેમાં પણ સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. 


હઝરત શુએબ અલયહિસ્સલામની કોમનો બીજો રૂહાની (આધ્યાત્મિક) 
રોગ અત્યાચાર, ઘમંડ, લૂંટફાટ, કત્લ અને વ્યભિચાર જેવા ગુનાહો પણ 
હતા. જેને કુર્‌આન શરીફમાં ફસાદ ફેલાવવાથી સંબોધવામાં આવ્યા છે. 
બાતિલ (ગલત) લોકોની માનસિકતા છે કે, તે પોતે હક્ક કબૂલ કરતા નથી 
અને હક્કની દલીલોની પણ વેઠી શકતા નથી. બધા જ નબીઓના પાક જીવનથી 
સાબિત થાય છે કે, તેમણે હક્કની દલીલો સાથે અલ્લાહપાકની નિશાનીઓ 








સાતમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૨૬૨] 





બતાવી પ્યાર-મુહબ્બતથી સમજાવ્યા. પોતાના પ્રચાર અને તબ્લીગ માટે લોકોને 
વારંવાર સંતોષ અપાવ્યો. હમે આના કારણે કોઈ માલી ફાયદો ઉઠાવવા 
માંગતા નથી, છતાં બાતિલ પરસ્તો તરફથી કદી દેશ નિકાલની ધમકીઓ મળે 
છે. કદી પથ્થરો મારી મારી નાંખવાની ધમકીઓ મળે છે. નબીઓ બિચારા 
એમ કહે છે કે, તમે હમારી વાત ન માનવી હોય તો ન માનો, પરંતુ હમોને 
બીજા બંદાઓ સુધી દઅવત તો પહોંચાડવા દો. તો તે પણ બરદાસ્ત કરી 
શકતા નથી. 


હક્ક અને બાતિલનો આ છેલ્લો તબક્કો હોય છે. ત્યાર બાદ અલ્લાહ 
તઆલા તરફથી આવી ઘમંડી અને અત્યાચારી કવમ ઉપર અઝાબ આવે છે. 
અને આવનાર નવી પેઢીને ઈબ્રત તથા સબક શિખવાડવાનો હોય છે. 


અને મદયનવાળા તરફ તેઓના ભાઈ હઝરત શુએબ (અલે.)ને 
(પયગમ્બર બનાવી) મોકલ્યા. તેમણે કહ્યું કે, હે મારી કોમ ! તમે અલ્લાહ 
તઆલાની જ બંદગી કરો, તેના સિવાય તમારો કોઈ મઅબૂદ નથી. ચોક્કસ 
તમારા પરવરદિગાર તરફથી તમારી પાસે (મારા નબી હોવાની) સ્પષ્ટ દલીલ 
આવી ગઈ છે; માટે (મારૂં કહ્યું માની) માપ અને તોલ પૂરેપૂરાં કરો અને 
લોકોને તેમની ચીજો ઓછી ન આપો અને પૃથ્વી પર તેના સુધારા પછી 
ખરાબી ન ફેલાવો. આ વાત તમારા માટે (દુનિયા-આખિરત બજ્ઞેમાં) બેહતર 
છે, જો તમે ઈમાન રાખતા હો. (૮૫) અને તમે રસ્તાઓ પર એ હેતુએ ન 
બેસો કે (લોકોને) ડરાવો અને અલ્લાહપાક પર ઈમાન લાવનારાઓને તેના 
માર્ગથી અટકાવો તથા તે (અલ્લાહ તઆલા)તી રાહમાં ખામી શોધો. અને (તે 
હાલતને) યાદ કરો, જ્યારે કે તમે થોડા જ હતા ત્યારે અલ્લાહપાકે તમને 
વધારી દીધા અને જુઓ કે ફસાદ કરનારાઓનું કેવું પરિણામ આવ્યું ? 
(૮૬) અને જો તમારામાંથી એક જૂથ મારી મારફતે જે (હુકમ) મોકલવામાં 
આવ્યો તેની ઉપર ઈમાન લાવ્યું છે અને એક જૂથ ઈમાન લાવ્યું નથી તો 
આપણી વચ્ચે અલ્લાહ તઆલા ફેસલો કરે ત્યાં સુધી તમે ધીરજ પકડો અને 
તે સૌથી બેહતર ફેસલો કરનાર છે. (૮૭) તેમની કોમના ઘમંડી સરદારો 
બોલ્યા : હે શુએબ (અલયહિસ્સલામ) ! તમને તથા તમારી સાથે જે ઈમાન- 





[૨૬૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સાતમી તરાવીહ 





વાળા છે, તેમને અમે અમારા શહેરમાંથી અવશ્ય કાઢી મૂકીશું અથવા તો 
તમે અમારા ધર્મમાં પાછા આવી જાઓ. શુએબ (અલયહિસ્સલામ)એ કહ્યું 
કે, શું અમે (તમારા ધર્મથી) નારાજ હોઈએ તો પણ ? (૮૮) અલ્લાહપાકે 
તે (જૂઠા ધર્મ)થી અમને બચાવ્યા પછી જો અમે તમારા ધર્મમાં પાછા આવીએ 
તો બેશક, અમે અલ્લાહ તઆલા પર જૂઠું તોહમત મૂક્યું (ગણાય) અને 
અમારૂં એ કામ નથી કે તમારા ધર્મમાં પાછા આવીએ; પરંતુ એ (જુદી વાત 
છે) કે અમારો પરવરદિગાર અલ્લાહ તઆલા (એમ જ) ચાહે; અમારા 
પરવરદિગારે દરેક વસ્તુને પોતાના ઈલ્મમાં ઘેરી લીધી છે, અલ્લાહપાકના 
જ ઉપર અમે તો ભરોસો રાખીએ છીએ. હે અમારા માલિક ! અમારી અને 
(અમારી આ) કૌમ વચ્ચે ન્યાયપૂર્વક ફેંસલો કર અને તું સોથી બેહતર ફેંસલો 
કરનાર છે. (૮૯) અને તેમની કોમમાંના (તે જ) કાફિર સરદારો (લોકોને) 
કહેવા લાગ્યા : (બંધુઓ !) જો તમે શુએબ (અલયહિસ્સલામ)ની તાબેદારી 
કરશો તો બેશક, બહુ નુકસાન ઉઠાવશો. (૯૦) ફરી તેઓને ધરતીકંપે આવી 
પકડ્યા તો પોતાના ઘરોમાં ઉંઘા પડેલા જ (મરેલા) રહી ગયા. (૯૧) જે 
લોકોએ શુએબ (અલે.)ને જુઠાડ્યા હતા તેઓનો એ હાલ થયો કે જાણે તેઓ 
ત્યાં (શહેરમાં) કદી વસ્યા જ ન હતા; (મતલબ કે) જે લોકોએ શુએબ 
(અલયહિસ્સલામ)ને જુઠાડ્યા તેઓ જ નુકસાનમાં પડયા. (૯૨) તે વખતે 
શુએબ (અલયહિસ્સલામ)એ તે લોકોથી મોં ફેરવ્યું અને બોલ્યા કે, હે મારી 
કૌમ ! મેં તમને મારા પરવરદિગારના હુકમો પહોંચાડ્યા અને તમારી ઘણી 
ખેરખ્વાહી કરી, (છતાં તમે ન માન્યું તો) હવે એવા કાફિરો પર (અઝાબ 
ઉતરવાથી) હું શા માટે અફસોસ કરૂં ? (૯૩) 
નાકરમાનો ઉપર અલ્લાહપાકના અઝાબ ઉતરવાના નિયમો : 
અને અમે કોઈ વસ્તીમાં કોઈ પણ એવો રસૂલ મોકલ્યો નથી કે (તેમને 
જુઠાડયા પછી ચેતવણી તરીકે) ત્યાંના લોકોને અમે મોહતાજી અને બીમારીમાં 
પકડયા ન હોય કે જેથી તેઓ ઢીલા પડીને આજિઝી કરે. (૯૪) ફરી અમે 
તે બુરી હાલતને ભલી હાલતથી બદલી નાખી. એટલે સુધી કે તેઓ (માલ 
અને સંખ્યામાં) વધી ગયા. તો (નાશુક્રીથી) કહેવા લાગ્યા કે અમારા વડીલોને 








સાતમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૬૪] 





પણ (એ જ રીતે) દુઃખ અને સુખ પહોંચ્યું હતું. ત્યાર પછી અમે તેઓને 
ઓચિંતા પકડયા અને તેઓને (અઝાબ આવવાની) ખબર જ ન હતી. (૯૫) 
પણ જો એ વસ્તીઓવાળા ઈમાન લાવત અને પરહેઝગારી કરત; તો અમે 
તેઓના ઉપર આકાશ અને પૃથ્વીની બરકતો (ના દ્વાર) ખોલી નાખત, પરંતુ 
તેઓએ (રસૂલોને) જુઠાડયા, જેથી અમે પણ તેઓની (બુરી) કરણીના 
કારણે તેઓને (અઝાબમાં) પકડયા. (૯૬) શું પછી પણ એ વસ્તીઓવાળા 
(જે હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ને જૂઠાડે છે,) એથી 
નીડર થઈ ગયા કે તેઓ પર અમારો અઝાબ તેઓ ઉંઘતા હોય તે હાલતમાં 
રાતો રાત આવી લાગે ? (૯૭) અથવા એ વસ્તીઓવાળા શું એથી નિર્ભય 
બન્યા છે ? કે તેઓની પાસે અમારો અઝાબ દિવસ ચઢતાં તેઓ રમત- 
ગમતમાં હોય તેવી સ્થિતિમાં આવી લાગે ? (૯૮) તો શું અલ્લાહપાકના 
દાવ (યુક્તિ)થી તેઓ નચિંત થઈ ગયા ? તો (યાદ રાખો કે) ખરાબીમાં 
પડનારા લોકો સિવાય અલ્લાહપાકના દાવથી કોઈ નીડર થતું નથી. (૯૯) 
અને જે લોકો તે સ્થળવાળાઓના (હલાક થયા) પછી જમીનના વારિસ થયા 
છે, શું તેઓ પર આ વાત (હજુ) જાહેર નથી થઈ કે જો અમે ધારીએ તો 
તેઓના ગુનાહોના કારણે તેઓને પકડી લઈએ ? પણ અમે તેઓના દિલો પર 
મહોર મારી છે, તેથી તેઓ (સત્યને) સાંભળતા જ નથી. (૧૦૦) 
હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામનો કિસ્સો : 


આ વર્ણિત (ઉપર જણાવેલ) વસ્તીઓનો થોડો થોડો અહેવાલ અમે 
આપને સંભળાવીએ છીએ અને તે સૌની પાસે તેઓના રસૂલો મુઆજિઝહ 
લઈને આવ્યા હતા, છતાં જે વાતને તેઓ પહેલા (એક વખત) જુઠાડી ચૂક્યા 
હોય તેને માની લેવાનું કદી બન્યું નથી; એવી જ રીતે અલ્લાહ તઆલા 
કાફિરોના દિલો પર મહોર મારી દે છે. (૧૦૧) અને તેઓમાંના ઘણાઓને 
અમે વચન પાળતાં ન જોયા અને તેઓમાં ઘણા લોકોને અમે નાફરમાન જ 
જોયા. (૧૦૨) ફરી તેઓ (મજફૂર નબીઓ)ના પછી અમે મૂસા (અલે.)ને 
અમારી નિશાનીઓ (મુઅજિઝહ) આપી ફિરઓન અને તેના સરદારો પાસે 
મોકલ્યા; પરંતુ તેઓએ તે (મુઅજિઝહનો) તદ્દન ઈન્કાર કર્યો; તો જુઓ 





[૨૬૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સાતમી તરાવીહ 





એવા ફસાદીઓનું કેવું (માઠું) પરિણામ આવ્યું ? (૧૦૩) અને મૂસા 
(અલયહિસ્સલામ)એ કહ્યું કે, હે ફિરઓન ! હું તમામ જગતોના પરવર- 
દિગારનો રસૂલ છું. (૧1૦૪) એ વાત પર મક્કમ છું કે અલ્લાહ તઆલાના 
તરફથી સત્ય સિવાય કંઈ ન કહું. હું તારી પાસે મારા પરવરદિગાર તરફથી 
એક મહાન નિશાની પણ લાવ્યો છું, માટે (મારી તાબેદારી કર. વળી) 
બની ઈસ્રાઈલને મારી સાથે (ઈજીપ્તથી સિરિયા) જવાની પરવાનગી આપ. 
(૧૦૫) ફિરઔને કહ્યું કે, જો આપ (અલ્લાહપાક તરફની) કોઈ નિશાની 
લાવ્યા હો તો તેને રજૂ કરો. જો આપ (આ દાવામાં) સાચા હો. (૧૦૬) 
ત્યારે મૂસા (અલૈ.)એ પોતાની લાકડી (જમીન પર) નાખી દીધી તો તરત જ 
તે એક જાહેરી અજગર બની ગઈ. (૧૦૭) અને (બીજા મુઅજિઝહ તરીકે) 
પોતાનો હાથ (બગલમાં મૂકી) બહાર કાઢ્યો તો તે જ પળે તે સો જોનારાઓની 
રૂબર્‌ ઘણો જ ચળકતો થઈ ગયો. (૧૦૮) તો ફિરઓનની કોમના સરદાર 
બોલ્યા કે આ તો કોઈ અનુભવી જાદૂગર છે. (૧૦૯) જે તમને તમારા (આ) 
દેશમાંથી કાઢી મૂકવા ચાહે છે, હવે તમે શું કહો છો ? (૧૧૦) તેઓએ 
(ફિરઔનને) કહ્યું : એમને તથા એમના ભાઈને મુદ્ત આપ અને પરગણા- 
ઓમાં એકઠા કરનાર માણસોને મોકલ (૧૧૧) કે તારી પાસે સઘળા પ્રવીણ 
જાદૂગરોને લાવી હાજર કરે. (૧૧૨) (તો તેવું જ કર્યું) અને જાદૂગરો ફિરઓન 
પાસે આવ્યા (અને) કહેવા લાગ્યા કે જો અમે (મૂસા અલયહિસ્સલામ પર) 
વિજયી બનીએ તો અમને જરૂર કંઈ બદલો મળવો જોઈએ. (૧૧૩) તેણે 
કહ્યું : હા, (ઘણું ઈનામ મળશે) અને તમે મારા ખાસ માનીતા થઈ જશો. 
(૧૧૪) જાદૂગરોએ કહ્યું કે, હે મૂસા (અલયહિસ્સલામ) ! કાં તો આપ 
(જાદૂની ચીજ) નાખો અથવા અમે જ (પ્રથમ) નાખીએ છીએ. (૧ ૧૫) મૂસા 
(અલૈ.)એ (તેઓનો હોંશ જોઈ) કહ્યું : તમે જ નાખી લ્યો, ફરી જ્યારે 
તેઓએ (જાદૂની વસ્તુઓ) નાખી તો (જાદૂ વડે) લોકોની નજરબંદી કરી દીધી 
તેમજ સૌને ડરાવી દીધા અને એક પ્રકારનો મહાન જાદૂ દેખાડ્યો. (૧૧ €) 
અને (તે વેળા) અમે મૂસા (અલયહિસ્સલામ)ને (વહીથી) હુકમ મોકલ્યો કે 
આપ પણ પોતાની લાકડી નાખી દો, પછી (નાખતાં જ) તેણે (અજગર બની) 








સાતમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૬૬] 





જાદૂગરોના બનાવેલા સાપોને ગળી જવાનું શરૂ કર્યું. (૧૧૭) ત્યારે સત્ય 
જાહેર થયું અને તેઓએ જે કંઈ બતાવ્યું હતું, તે ખોટું ઠર્યું. (૧૧૮) તો તે 
લોકો તે મોકા પર હારી ગયા અને ખૂબ હલકા પડ્યા. (૧૧૯) અને જાદૂગરો 
સિજદહમાં (કુદરતી રીતે) પડી ગયા. (૧૨૦) (અને પુકારીને) કહેવા 
લાગ્યા કે, અમે આખા જગતના માલિક પર ઈમાન લાવ્યા, (૧૨૧) જે મૂસા 
(અલયહિસ્સ્લામ) અને હારૂન (અલયહિસ્સલામ)નો પણ પરવરદિગાર 
છે. (૧૨૨) ફિરઔન બોલ્યો : તમે મારી પરવાનગી સિવાય તેમના ઉપર 
ઈમાન લાવ્યા ! ખરેખર, એ તો એક દાવ જ છે, જે તમે સૌએ આ શહેરમાં 
એટલા માટે રચ્યો છે; કે અહીં (મિસર)થી તેના રહીશોને કાઢી મૂકો, તો 
(ઠીક) હવે તમને ખબર પડશે. (૧૨૩) (એટલે) જરૂર હું તમારા (એક 
તરફના) હાથ અને બીજી તરફના પગ કાપી નાખીશ, પછી તમને સોને 
શૂળીએ ચઢાવીશ. (૧૨૪) તેમણે (બેધડક) કહ્યું : અમે તો (મરીને) અમારા 
માલિક પાસે જ જનાર છીએ (તો શા માટે ડરીએ)? (૧૨૫) પણ તને 
અમારાથી એ જ અદાવત છે કે અમારા પરવરદિગારની નિશાનીઓ જ્યારે 
અમારી પાસે આવી તો અમે તેને માની લીધી; (ફરી દુઆ માંગી) હે અમારા 
પરવરદિગાર ! તું અમારા પર ધીરજ (ની ચાદર) ઠાલવી દે અને ઈમાનની 
હાલતમાં જ અમને મૃત્યુ આપ. (૧૨૬) 


આપ (સલ.)નું વર્ણન બાઈબલના જૂના કરાર (તવરાત) અને 
નવા કરાર (ઈન્જીલ)માં : 

મારી રહમત (દુનિયામાં) દરેક વસ્તુને શામિલ છે. તો જે લોકો 
ગુનાહોથી બચે છે અને ઝકાત આપે છે અને જેઓ અમારી આયતો પર 
યકીન રાખે રાખે છે, ખાસ તેમના જ માટે (આખિરતમાં) એ રહમત લખીશ. 
(૧૫૬) જેઓ એવા રસૂલ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ની તાબેદારી 
કરે છે, જે નબી ઉમ્મી છે, જે(ના નામ અને ગુણ)ને તેઓ પોતાની પાસે 
તવરાત અને ઈન્જીલમાં લખેલાં જુએ છે. તે તેઓને નેકીનો હુકમ કરે છે અને 
બુરાઈથી રોકે છે તથા તેઓને માટે સૌ પવિત્ર વસ્તુઓને હલાલ બતાવે છે 





[૨૬૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સાતમી તરાવીહ 





અને તેઓ પર નાપાક વસ્તુઓને હરામ કરે છે. તેમજ તેઓના ઉપર 
(આગલી શરીઅતોના) જે બોજ તથા બંધનો હતા તેને તેઓથી દૂર કરે છે; 
તો જે લોકો આ (મજફૂર) નબી પર ઈમાન લાવ્યા અને તેમની સાથે (સહાયક 
તરીકે) થયા તથા તેમની મદદ કરી તેમજ જે નૂર (કુર્‌આન) તેમની સાથે 
મોકલવામાં આવ્યું છે, તેની તાબેદારી કરી, તો તે જ લોકો (સંપૂર્ણ રીતે) 
સફળ થનાર છે. (૧૫૭) (હે નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ !) આપ 
ફરમાવી દો કે, હે (જગતના) લોકો ! હું તમારા સૌની તરફ તે અલ્લાહપાકનો 
રસૂલ છું, જેની આકાશો અને પૃથ્વીમાં સત્તા છે, તેના સિવાય કોઈ બંદગીના 
લાયક નથી. તે જ જીવન અર્પણ કરે છે અને તે જ મૌત આપે છે, માટે 
અલ્લાહ તઆલાના ઉપર તથા તેના મોકલેલા નબી ઉમ્મી પર જે (પોતે 
પણ) અલ્લાહ તઆલા પર અને તેના સો હુકમો પર યકીન રાખે છે, તેના 
ઉપર ઈમાન લાવો અને તેની તાબેદારી કરો કે જેથી તમે (સીધા) માર્ગ પર 
આવી જાઓ. (૧૫૮) 
નાકરમાનો ઉપર અલ્લાહપાકની સખ નારાઝગી : 

અને અમે એવા ઘણા જિન્ઞાતો અને ઈન્સાનો દોઝખ (માં જ રહેવા) 
માટે પેદા કર્યા છે, જેઓનાં દિલ એવા છે કે, તે વડે તેઓ (સત્ય હકીકતને) 
સમજતા નથી અને આંખો એવી છે કે તે વડે (સત્યને) જોતા નથી અને કાન 
એવા છ કે તે વડે (કુર્‌આન શરીફને) સાંભળતા નથી. તેઓ (આખિરતના 
વિષયમાં) પશુઓ જેવા છે, બલ્કે તે પશુઓથી પણ વધુ બદતર છે; (કારણ 
કે) એ લોકો (લક્ષ દોરવા છતાં) બેખબર છે. (૧૭૯) 
મૂર્તિઓની કમઝોરી-લાચારી : 

ખરેખર, અલ્લાહપાકને છોડી તમે જેઓની બંદગી કરો છો; તે પણ 
તમારા જેવા જ બંદા છે, છતાં જો તમે (તમારા દાવામાં) સાચા છો, તો તમે 
તેઓને પુકારો (અને) તે પછી તેઓને જોઈએ કે તમારૂં કહેલું કરી આપે. 
(૧૯૪) શું તેઓના પગ છે કે જે વડે (તમારી માફક) ચાલતા હોય અથવા 
તેઓના હાથ છે કે જે વડે (કોઈ વસ્તુ) પકડી શકે યા તેઓની આંખો છે કે 








સાતમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [૨૬૮] 





જે વડે (તમારી માફક) જોતા હોય અથવા તેઓના કાન છે કે જે વડે સાંભળતા 
હોય ? આપ (એ પણ) ફરમાવી દો કે તમે તમારા સઘળા શરીકોને બોલાવી 
લો, પછી (સઘળા મળી) મારી સામે કાવતરૂં રચો અને મને (સહેજ પણ) 
મોહલત ન આપો. (પછી જુઓ કે તેઓ મારૂં શું બગાડે છે ?) (૧૯૫) 
બેશક, મારો મદદગાર તો અલ્લાહ તઆલા જ છે કે જેણે આ (સત્ય) કિતાબ 
ઉતારી છે અને તે તો નેક બંદાઓની મદદ કર્યા જ કરે છે, (૧1૯૬) પણ 
અલ્લાહ તઆલાને છોડી તમે જેઓની બંદગી કરો છો, તેઓ ન તમારી કંઈ 
મદદ કરી શકે છે, અને ન પોતાની જ મદદ કરી શકે છે. (૧૯૭) અને જો 
તમે તેઓને સીધા રસ્તા તરફ બોલાવો તો કંઈ સાંભળશે નહિ અને તેઓને 
આપ જુઓ છો કે (જાહેરમાં) આપના તરફ તાકી રહ્યા છે, પણ તેઓ કંઈ 
જ જોતા નથી. (૧૯૮) 








[૨૬૯] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ આઠમી તરાવીહ 


આજની આઠમી તરાવીહમાં નવમા પારહના પંદરમા રૂકૂઅથી દસમા પારહના 
૧૭માં રૂકૂઅ છેલ્લે સુધી તિલાવત કરવામાં આવશે. આ તરાવીહ સૂરએ 
અન્ફાલથી શરૂ થાય છે. અને આજે દસ સિપારા પૂરા થશે. 


સૂરએ અન્કાલ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરત બદ્રના યુધ્ધ પછી તરત હિજરી-રમાં ઉતરી છે. આ સૂરતમાં 
મુસ્લિમો અને તેમને પંદર વર્ષથી લગાતાર સતાવનાર દુશ્મનો વચ્ચે થયેલ 
પ્રથમ યુદ્ધની વિગતવાર ચચાં-સમીક્ષા કરવામાં આવી છે. તેમાં દુશ્મનોએ 
હાર ખાધી અને તેમનો માલે ગનીમત મુસ્લિમોના કબ્ઝામાં આવ્યો. આ 
સૂરતમાં બદ્રના સ્થળે થયેલ લડાઈ તથા માલે ગનીમતના કાયદાઓ-હુકમોનું 
વર્ણન છે. માટે સૂરતનું “અન્ફાલ” (માલે ગનીમત) નામ આપવામાં આવ્યુ. 





આગલી સૂરતમાં વિશેષ કરી મુશ્રિકોની અજ્ઞાનતા અને દુશ્મનીનું અને 
કંઈક અહલે કિતાબના કુફ્ર અને ફસાદનું વર્ણન હતું. તે સબંધી હવે આ 
સૂરતમાં તેઓની હઠધર્મી અને દુશ્મની તથા કુફ્ર અને ફસાદની તેઓને દુનિયામાં 
મળેલી શિક્ષા અને તેના વબાલનું વર્ણન થયું. અહી સુધી જગતની સઘળી 
કૌમો સમક્ષ ઈસ્લામની તબ્લીગ પણ થઈ ચૂકી હતી. સૂરએ બકરહમાં 
યહ્‌દીઓને, સૂરએ આલિ ઈમરાનમાં ઈસાઈઓને, સૂરએ નિસાઅ અને 
માઈદહમાં અરબોને, સૂ.અન્આમમાં પારસીઓને તેમજ સૂરએ અઅરાફમાં 
જગતની બાકી કૌમોને ઈસ્લામ અને તવહીદનું આમંત્રણ આપી દેવામાં આવ્યું 
અને ગૈર મુસ્લિમોને તબ્લીગ વડે મુસ્લિમ બનાવવાનો કાનૂન બતાવ-વામાં 
આવ્યો. પરંતુ મુસ્લિમો ગમે તેવી હિકમતથી કામ કરે અને સારામાં સારી 
ઢબથી બોધ આપે, છતાં તેમની વાતોથી પરધર્મીઓનું ઉશ્કેરાવું, તેઓના 
તરફથી હુમલાઓ થવા એ સ્વાભાવિક બાબત હતી. તો એવી સ્થિતિમાં 
મુસ્લિમોએ શું કરવું ? તે સબંધી કાનૂનની પણ જરૂર હતી. તો આ સૂરતમાં 








આઠમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૭૦] 





બતાવવામાં આવ્યું કે શત્રુઓના મુકાબલા વખતે મુસ્લિમો માટે લડાઈના 
અમુક નિયમો હોવા જોઈએ અને તેમાં એવી તેર કલમો બયાન કરવામાં 
આવી, જે જગતની કોઈપણ કૌમના લડાઈના નિયમોથી બહાર નીકળી વધુ 
પડતી થઈ શકતી નથી. “અન્કાલ' એ નફલનું બહુવચન છે. જેનો મૂળ અર્થ 
વધારાની વસ્તુ હોઈ, અત્રે એથી મુરાદ ગનીમતનો માલ છે. ગનીમતના 
માલને વધારાની વસ્તુ કહેવાનું કારણ એ છે કે, અલ્લાહપાક અને રસૂલ 
(સલ.)ની વિરૂદ્ધતા કરનારાઓ ખુદાઈ દીનને કચડી અને દબાવી દેવાના જે 
પ્રયાસો કરે છે, તેની સામે મરણિયા બની મુકાબલો કરી તેઓને નિષ્ફળ 
અને અલ્લાહના બોલને ઉંચો કરવો એ જ જિહાદ કરનારનો મૂળ હેતુ છે. 
એ હેતુમાં સફળ થતાં જે કંઈ માલ હાથ લાગે તે મૂળ હેતુથી વધારે જ છે. 


મક્કાનો એ સમય પણ યાદ રાખવા લાયક છે, જ્યારે સત્યના ઈન્કારીઓ 
તમારી વિરૂદ્ધ ઉપાયો વિચારી રહ્યા હતા કે તમને કેદ કરી લે અથવા કત્લ 
કરી નાંખે. તેઓ પોતાની ચાલો ચાલી રહ્યા હતા અને અલ્લાહપાક પોતાની 
ચાલ ચાલી રહ્યા હતા. અને અલ્લાહપાક સોથી સારી ચાલ ચાલનારો છે. એ 
વખતે તેઓ આ વાત પણ કરી રહ્યા હતા કે, “હે ખુદા ! જો ખરેખર હકીકત 
આ જ છે, અને તારા તરફથી છે, તો અમારા પર પથ્થર વરસાવી દે અથવા 
કોઈ બીજો અઝાબ લઈ આવ !”' એ સમયે તો અલ્લાહ તઆલા તેમના પર 
અઝાબ લાવનાર ન હતો, કેમકે તમો એમનામાં મોજૂદ હતા. આ અલ્લાહ 
તઆલાનો કાનૂન નથી કે તેનાથી તોબા-ઈસ્તિગફાર કરનારા મૌજૂદ હોય 
અને તે એમને અઝાબ આપી દે. પરંતુ હવે શા માટે એ તેમના પર અઝાબ 
ન મોકલે, જ્યારે કે તેઓ મસ્જિદુલ હરામનો રસ્તો રોકી રહ્યા છે. જો કે તેઓ 
એ મચ્જિદના જાઈઝ (ખરા) ટ્રસ્‍ટી નથી. આના જાઈઝ કે સાચા મુતવલ્લી 
(ટ્રસ્‍ટી) તો ફક્ત તકવાવાળા (સંયમી) લોકો જ હોઈ શકે છે. હે ઈમાન 
લાવનારાઓ ! આ કાફિરોથી જંગ કરો, એટલે સુધી કે ફિત્નો બાકી ન રહે 
અને દીન પૂરેપૂરો અલ્લાહ તઆલા માટે થઈ જાય. પછી જો તેઓ ફિત્નાથી 
રોકાઈ જાય, તો અલ્લાહપાક તેમના કર્મ જોનાર છે. અને જો ન માને તો 
જાણી લો કે અલ્લાહ તમારો વાલી છે અને એ શ્રેષ્ઠ મદદગાર છે. 





[૨૭૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ આઠમી તરાવીહ 





આ પ્રસંગે આ પણ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું કે, માલે ગનીમત વાસ્તવમાં 
લડનારાઓની પોતીકી મિલ્કત નથી, બલ્કે અલ્લાહપાકનું ઈનામ છે. આથી 
પોતાની મરજીથી તેના માલિક ન બનો. આથી તેનો પાંચમો ભાગ અલ્લાહ, 
તેના રસૂલ (સલ.) અને તેમના સબંધીઓ, અનાથો, મિસ્કીનો અને મુસાફરો 
માટે છે. બાકીના ચાર ભાગ યુદ્ધમાં ભાગ લેનારાઓ માટે છે. હે ઈમાન 
લાવનારાઓ ! જ્યારે કોઈ જૂથ સાથે તમારો મુકાબલો થાય તો અડગ રહો 
અને અલ્લાહને મોટા પ્રમાણમાં યાદ કરતા રહો. અલ્લાહપાક અને તેના 
રસૂલ (સલ.)નું આજ્ઞાપાલન કરો અને પરસ્પર લડો નહીં. નહીંતર તમારામાં 
કમજોરી આવી જશે અને તમારી સાખ-ધાક ખતમ થઈ જશે. ધૈર્યથી કામ 
લો, ચોક્કસપણે અલ્લાહપાક ધૈર્ય કરનારાઓની સાથે છે. અલ્લાહપાકની 
આ સુન્નત (રીત) છે કે, એ કોઈ પણ નેઅમતને જે તેણે કોઈ કોમને આપી 
હોય, ત્યાં સુધી નથી બદલતો, જ્યાં સુધી એ કૌમ સ્વયં પોતાના વલણને 
બદલી નથી નાખતી. 

ગઝવએ બદ્ર પછી સૂરત ઉતરી. જેમાં મુસ્લિમોની સંખ્યાબળ તથા 
હથિયારોની કમી છતાં ફતહ થઈ અને તે પણ વેપારી કાફલાની જગ્યાએ 
અચાનક કાફિરોના મોટી તેયારીવાળા વિરાટ સૈન્ય સાથે થઈ. અન્ફાલ ગનીમત 
સૂરતમાં રબ્બાની (તકદીર) અને ભૌતિક બજ્ઞેવ મદદનું વર્ણન છે. અલ્લાહપાક 
ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ સાથે ભૌતિક સામાન તેયાર કરવો. અમુક લોકો ફક્ત 
ભૌતિકતાનો સહારો લે છે, તો અમુક અસ્બાબને બિલ્કુલ છોડી દે છે. 


સહાબાએ ગનીમતની વહેંચણીનો સવાલ કર્યો તો ૪૦ આયતો બાદ 
દસમા સિપારાની પહેલી આયતથી જવાબ મળ્યો, જેનાથી બતાવ્યું કે, તમે જે 
જિહાદનો બદલો માંગી રહ્યા છો, તે તો અલ્લાહપાક તરફથી છે. જેથી પહેલી 
આયતમાં તરબિયત કરતાં ફરમાવ્યું કે, ગનીમતના માલ વિશે પ્રશ્નો કરે છે. 
માલ તો અલ્લાહ અને રસૂલનો છે. અલ્લાહથી ડરો, પરસ્પરના સબંધો ઠીક- 
ઠીક રાખો, જો તમો ઈમાન રાખો છો. સૂરતની છેલ્લે તેને હલાલ ફરમાવ્યું. 
(૬૯) સૂરતના અડધા હિસ્સામાં ખુદાઈ મદદનું વારંવાર વર્ણન છે અને 
બીજા અડધામાં ભૌતિક અસબાબ તરફ પણ ઈશારો કર્યો. 








આઠમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૨૭૨] 





રબ્બાની મદદનું વણન : 


(૧) મુસ્લિમોની એક જમાઅત લડાઈ ચાહતી ન હતી. -૫) અલ્લાહપાકે 
એવી તરતીબ બનાવી કે, હક્ક-બાતિલ સાથે ટક્કર લઈ તેને ખોખળુ કરી 
આપે. ૭-૮) (૨) લડાઈ પહેલાં ઉંઘ આવવી, વરસાદ, દિલોને અડગ કરવા. 
-૧૧) (૩) લડાઈની રૂહાની તેયારી બજ્ઞેવ લશ્કર એકબીજાને થોડી સંખ્યામાં 
સમજે છે. જેથી લડવા તૈયાર થાય. જો વધારે દેખાડતે તો મુસ્લિમોમાં 
કમહિંમતી પેદા થાત. (૪) ફરિશ્તાઓ ઉતારવા. ૯-૧૨) કેવી શાનદાર 
આયતો. (૫) મુસલમાનોની લડાઈની જગ્યા પણ રેતી તરફ, જે રેતીને 
વરસાદે જમાવી દીધી. જ્યારે કાફિરોને કીચડ નડ્યો. (£) લડાઈની નિસ્બત 
(સબંધ) પોતાના તરફ કરી ૧૭-૧૦) અને મદદની નિસ્બત પણ અલ્લાહ 
તઆલા તરફ જ કરી. માટે તેનો હુકમ માનવો જરૂરી. -૨૪) 


ભૌતિક મદદનું વણન : 


(૧) ભોતિક તેયારીનો હુકમ -૬૦) હથિયાર, નકશો તૈયાર કરવો, 
તેની તૈયારી કરી બનાવવા, તેની ફઝીલત, ઘોડાની ફઝીલત પણ વર્ણન કરી. 
હથિયાર લડવા કરતાં દુશ્મનને ડર પેદા કરવા માટે છે. અને એટલા જ માટે 
લડાઈમાં પણ સુલેહની દરખ્વાસ્ત કબૂલ કરવાનો હુકમ કર્યો. -૬૧) (૨) 
ભૌતિક સંખ્યાબળ દસ ગણાથી લડવાનો હુકમ. -£૫) ત્યાર બાદ બે ગણાથી 
લડવાનો હુકમ. -૬૬) અને તેમાં સબ્ર કરનારાનું વર્ણન, અસબાબ તરફ 
ઈશારો છે. (૩) દુશ્મનોની હારનું એક કારણ જંગી સમજનું ન હોવું પણ 
મુરાદ થઈ શકે છે. કેમકે યુદ્ધમાં જે વસ્તુ અડગતા માટે કાર્યસાધક બને છે, 
તે આખિરત પર યકીન છે. તેનાથી તેઓ વંચિત છે. (૪) અહકામ માનવા 
તથા ભાઈચારો -૪૬-૬૨-૪૩) (પ) રિયાકારી, દંભ, ઘમંડ ન કરવો. - 
૪૭) (૬) ઈમાની સિફાતમાં ૭૪-૪૫ નંબરની આયતમાં બજ્ઞેવ રૂહાની- 
માદી અસબાબ જમા કર્યા. કુફ્ર હારનું કારણ છે. ફિરઓનનો દાખલો. -૫૨) 
તો આયત પ૭ ઝુલ્મને હારનું કારણ દર્શાવે છે. સૂરતમાં છ વખતે આમનૂથી 
સંબોધ્યા છે. 





[૨૭૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ આઠમી તરાવીહ 





અડગતા, ઈતાઅત (આજ્ઞાપાલન), ખિયાનત ન કરે, દીની-દુન્યવી 
હુંકૂકમાં ખોફે ખુદાવંદી અને તકવો હોય, કુર્‌આન પર અમલ , જે ઝિંદગી 
અપણ કરનાર છે. (૨૩) ઝિક્ર કરનાર, એકતા, ઘમંડ ન હોય, વાદ-વિવાદ 
ન કરે, અડગતા સબ્રથી કામ લે. કાફિરો માટે શયતાન આવ્યો, પછી ફરિશ્તા 
જોઈને (મુસ્લિમો માટે) ભાગી ગયો. જ્યારે કોઈ કૌમ નાશુક્રી-કુફ્ર કરે છે, 
આજ્ઞાની જગ્યાએ નાફરમાની કરે છે, તો અલ્લાહ નેઅમતથી વંચિત કરી દે 
છે. કેદીઓનો ફિદયો, અન્સાર-મુહાજિરીનની તારીફ પર સૂરત ખતમ કરી. 


સૂરએ અન્ફાલની આયતોનો ખુલાસો 


આ સૂરત બદ્રની લડાઈ પછી નાઝિલ થઈ. મક્કામાં ૧૩ વર્ષ સુધી 
મુશ્રિકોએ મુઠ્ટીભર મુસ્લિમો પર જે જે દુઃખદાયક અને હૃદયદ્રાવક અત્યાચારો 
કર્યા અને મઝ્લૂમ મુસ્લિમોએ અડગતા અને ધૈર્યતાપૂર્વક અલ્લાહપાકના 
ખાતર લાગલગાટ તેર તેર વર્ષ સુધી જે સંકટો અને કષ્ટો વેઠયા તેનું ઉદાહરણ 
જગતનો ઈતિહાસ રજૂ કરવા અસમર્થ છે. કુરેશીઓ તથા તેના મદદગારોએ 
અત્યાચારનો કોઈ પ્રકાર છોડયો નહિ અને ઝુલ્મ કરવામાં જરા પણ કચાશ 
રાખી નહિ, તે છતાં અલ્લાહ તઆલાએ મુસ્લિમોને તે હિંસક પ્રાણીઓ સમાન 
જાલિમોના મુકાબલામાં હાથ ઉઠાવવાની પરવાનગી આપી નહિ. એ વિશે 
મુસ્લિમોની ઈચ્છા અને માંગણી છતાં તેઓને રોકવામાં આવ્યા. અંતે સબર 
અને ધીરજની કસોટીની અંતિમ હદ એવી રીતે પૂર્ણ થઈ કે મુસ્લિમો પોતાનું 
પવિત્ર વતન, બાલ-બચ્ચાં, સગાવહાલા, ઘરબાર, ધન-દૌલત સર્વસ્વ છોડીને 
માત્ર અલ્લાહપાક અને તેના રસૂલ (સલ.)ની ખુશ્નૂદી ખાતર હિજરત કરી 
મદીનહ મુનવ્વરહ ચાલ્યા આવ્યા. આ પ્રમાણે જ્યારે મુશ્રિકોનો ઝુલ્મ અને 
ગર્વ હદપાર થઈ ગયા અને મુસ્લિમોની તકલીફ હદ વટાવી ગઈ. વળી, 
મુસ્લિમોના દિલ, વતન અને કૌમ, પત્ની અને પરિવાર, ધનદૌલત વગેરે 
અલ્લાહપાકના સિવાય બીજી બધી વસ્તુઓના સબંધથી ખાલી અને પાક 
થઈને માત્ર અલ્લાહપાક અને રસૂલ (સલ.)ની મુહબ્બત અને તવહીદ તથા 
ઈખ્લાસની દોલતથી એવા ભરપૂર થઈ ગયા કે જાતે અલ્લાહપાકના સિવાય 
અન્ય કોઈ વસ્તુની તેમાં ગુંજાઈશ ન રહી. ત્યારે તેર તેર વર્ષથી કાફિરોના 








આઠમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૭૪] 





દરેક પ્રકારના હુમલાઓને સહન કરતા મઝલૂમ મુસ્લિમો જેઓ વતનને 
છોડવા છતાં શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શક્યા ન હતા, તેઓને ઝાલિમો સાથે લડવા અને 
બદલો લેવાની પરવાનગી આપવામાં આવી. જેમકે એ સબંધી આયત સૂરએ 
હજ્જમાં છે. તો મુસ્લિમો માટે મક્કા પર પ્રાથમિક ચઢાઈ કરવામાં મક્કાની 
પવિત્રતા અંતરાયરૂપ હતી, તેથી હિજરતના પછી લગભગ દોઢ વર્ષ સુધી 
આ કાર્યક્રમ રહ્યો કે, મક્કાના મુશ્રિકોના શામ તથા યમન વગેરે સાથેના 
વ્યાપારી વ્યવહારોમાં વિધ્નો નાંખી ઝાલિમોની આર્થિક સ્થિતિ કમજોર અને 
મુસ્લિમોની માલી હાલત મજબૂત કરવામાં આવે, તો “અબ્વા”, “બોવાત”, 
“ઓશૈરહ”' વગેરે નાની નાની લડાઈઓ જેનું વર્ણન હદીસો અને સીરતની 
કિતાબોમાં છે, તે એ જ પ્રમાણે થવા પામી. 
બદ્રની જંગ (લડાઈ) : 

અને તે (વખતને યાદ કરો) જ્યારે અલ્લાહપાક (વહી દ્વારા) તમારી 
સાથે વાયદો કરતો હતો કે, બે જૂથમાંથી એક જૂથ જરૂર તમારા હાથ લાગશે 
અને તમે એમ ચાહતા હતા કે, હથિયાર વિનાનું (જૂથ) તમારા હાથ ચઢી 
જાય, પણ અલ્લાહ તઆલાને એ જ મંજૂર હતું કે પોતાના ફરમાનો વડે 
સત્ય (વાયદાને) જાહેર કરે અને કાફિરોનું મૂળ કાપી નાખે. (૭) કે જેથી 
સત્યને સત્ય અને જૂઠને જૂઠ પુરવાર કરી દેખાડે. (પછી) ભલેને એ પાપીઓ 
નારાજ થાય. (૮) 


અલ્લાહપાકે સહાબાએ કિરામ પર કરેલ એહસાનનું વણન : 


હે ઈમાનવાળાઓ ! જ્યારે રસૂલ તમને એવા (દીનના) કામ તરફ 
બોલાવે, જે તમારા દિલોને જિંદગી બક્ષનાર છે, તો તમે અલ્લાહપાક અને 
તેના રસૂલ (સલ.)નો હુકમ બજાવી લાવો અને યકીન રાખો કે અલ્લાહપાક 
માણસથી તેના દિલને રોકી લે છે. અને એ (પણ યકીન રાખો) કે તેની જ 
પાસે તમે (બદલા માટે) એકઠા કરવામાં આવશો. (૨૪) અને તે વબાલથી 
બચતા રહો; જે ખાસ કરી ફક્ત તે લોકોના ઉપર જ નહિ પડે કે જેઓએ 
તમારામાંથી પાપ કર્યા છે (બલ્કે તેનાથી ન રોકનારને પણ લપેટી લેશે) અને 





[૨૭૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ આઠમી તરાવીહ 





જાણી લો કે અલ્લાહપાક સખત શિક્ષા આપનાર છે. (રપ) અને (તે હાલતને) 
યાદ કરો કે જ્યારે તમે થોડાક હોઈ (મક્કાની) ભૂમિમાં દબાયેલા હતા (અને 
આ વાતથી) ડરતા હતા કે (શત્રુ) લોકો તમને ઝડપી લેશે ત્યારે અલ્લાહપાકે 
તમને (મદીનામાં) આશ્રય આપ્યો અને પોતાની મદદ વડે તમને બળ આપ્યું 
અને તમને (ગનીમતના માલ વડે) સારી સારી વસ્તુઓની રોજી આપી કે 
જેથી તમે (તેનો) આભાર માનો. (૨૬) 

મડ્કાવાસીઓનું કત્લનું કાવતરૂ અને અલ્લાહપાક તરફથી બચાવઃ 


અને (હે નબી સલ. ! તે વખતને યાદ કરો) જ્યારે કાફિરો આપના માટે 
કરાવતરૂં કરતા હતા કે આપને કેદ પકડે અથવા મારી નાખે અથવા (વતનથી) 
કાઢી મૂકે અને તેઓ દાવ કરતા હતા, પણ અલ્લાહપાક (તેઓના) દાવ 
નકામા કરવા પોતાની યુક્તિ કરતો હતો અને અલ્લાહપાકનો દાવ સોથી 
બેહતર છે. (૩૦) 


જંગ બાદ પણ ઈમાનની દઅવત જંગના અસલ હેતુઓ દશવિ છે : 


(હે નબી સલ. !) આપ કાફિરોને ફરમાવી દો કે જો તેઓ (શરારતથી) 
અટકી જશે તો (ઈમાન લાવવા પહેલાં) જેટલા ગુનાહ થઈ ચૂક્યા છે, તે સો 
માફ કરી દેવામાં આવશે અને જો ફરી પણ તે જ (દુશ્મની) કરશે તો (શિક્ષામાં) 
આગલા લોકોનો (જે) ધારો પડી ચૂક્યો છે, તે જ વર્તન તેઓ સાથે થશે. 
(૩૮) અને (હે મુસ્લિમો !) તમે એ (અરબના) કાફિરો સાથે એટલે સુધી 
લડો કે કંઈ ફિત્નો બાકી રહે નહિ અને હુકમ સઘળો અલ્લાહ તઆલાનો જ 
થઈ જાય. પછી જો તેઓ (કુ્રથી) અટકી જાય તો અલ્લાહપાક તેઓના 
કામને જોઈ રહ્યો છે. (૩૯) અને જો તેઓ (ઈમાનથી) મોઢું ફેરવે તો 
(મુસ્લિમો) જાણી લો કે અલ્લાહ તઆલા તમારો હિમાયતી છે (અને) તે કેવો 
સારો હિમાયતી અને કેવો સારો મદદગાર છે. (૪૦) 


જંગમાં પણ ઝિકની દઅવત અતે ઘમંડથી બચવાની તાકોદ : 


હે ઈમાનવાળાઓ ! જ્યારે તમે (કાફિરોની) કોઈ ફોજથી લડાઈમાં 
મુકાબલો કરો તો અડગ રહો અને (દિલ તેમજ જીભથી) અલ્લાહપાકને ખૂબ 








આઠમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૭૬] 





યાદ કરો કે જેથી તમે કામિયાબ થાઓ. (૪૫) અને અલ્લાહ તઆલાનો તથા 
તેના રસૂલ (સલ.)નો હુકમ માનો અને આપસમાં ઝઘડો ન કરો, નહિ તો 
(કુસંપથી) હિમ્મત હારી જશો અને તમારી હવા બગડી જશે. અને (લડાઈમાં) 
ધીરજ રાખો. બેશક, અલ્લાહપાક(ની મદદ) સબ્ર કરવાવાળાઓની સાથે 
છે. (૪૪) અને તે (કાફિરો)ના જેવા ન થાઓ, જેઓ પોતાના ઘરોથી ઘમંડ 
અને (શાન તથા) સાધનો લોકોને દેખાડતાં (બદ્ર તરફ) નીકળ્યા અને લોકોને 
અલ્લાહપાકના માર્ગ (ઈસ્લામ)થી રોકતા હતા, પણ તેઓ જે કંઈ કરે છે, તે 
અલ્લાહના કાબૂમાં છે. (૪૭) 


સુલહની તાકીદ, મુસ્લિમોનો સંપ એ અલ્લાહ તઆલાની મહાન 
નેઅમત છે : 


અને જો તે (કાફિરો) સુલેહ તરફ વળે તો આપ પણ તે તરફ ઢળી જાવ 
અને અલ્લાહ તઆલા પર ભરોસો રાખો. બેશક, તે સાંભળનાર (અને) 
જાણનાર છે. (૬૧) અને જો તેઓ (સુલેહ કરી) આપને ધોકો આપવા ચાહે 
તો અલ્લાહપાક આપના માટે (સહાયક) કાફી છે; તેણે જ પોતાની મદદ 
(ફરિશ્તાઓ) વડે તથા મુસલમાનો (ના સંગઠન) વડે આપને બળ આપ્યું. 
(૬૨) અને (એ હેતુથી) તેઓના દિલોમાં પ્રેમ ઉતાર્યો, અગર આપ સર્વ 
જગતનું સઘળુ ધન ખર્ચી નાખત, તો પણ તેમના દિલોમાં એક્યતા નાખી 
શકત નહિ, પરંતુ અલ્લાહપાકે જ તેઓમાં પ્રેમ ઉતાર્યો. બેશક, તે જબરદસ્ત 
(અને) હિકમતવાળો છે. (૬૩) હે નબી (સલ.) ! અલ્લાહપાક તથા જેટલા 
મુઅમિનો આપની સાથે છે; તેઓ જ આપના માટે પૂરતા છે. (૬૪) 


એક હદીષ શરીફમાં આવ્યું છે કે, “મસલમાન તે છે જેના હાથ તથા 
જીભથી લોકો સલામત (સુરક્ષિત) રહે.” ઈસ્લામ મુજબ મુલાકાત વેળા 
“અસ્સલામુ અલયકુમ” કહેવાનો આદેશ છે. જેનો અર્થ થાય છે : “તમે 
સલામત રહો.” જાણે કે સલામ કરનાર એમ કહે છે કે, “તું મારાથી સુરક્ષિત 
છે.” અને સામેવાળો તેનો જવાબ વાળી એ જ ભાવના દર્શાવે છે, જેનાથી 
સમાજમાં શાંતિને વેગ મળે છે. 





[૨૭૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ આઠમી તરાવીહ 





એક હદીષ શરીકમાં છે કે, “શાંતિ ઇસ્લામનો એક અંશ છે.” 


ફરમાંબરદાર બંદાઓ માટે જજ્ઞતનો વાયદો કરવામાં આવ્યો છે. તેનં 
એક નામ કુર્બાન શરીફમાં “દારૂસ્સલામ”' આવ્યું છે. અર્થાત્‌ સલામતીનું 
ઘર. જન્નતમાં જન્નતીઓને જે શબ્દ વડે આવકારવામાં આવશે તે શબ્દ હશે 
“સલામુન અલયકુમ”' ૨/%/જ તમારા પર સલામતીની વર્ષા થાય. 


અલ્લાહ તઆલાના અનેક નામો કુર્બાન શરીફ-હદીષ શરીફમાં આવેલ 
છે. તેમાં એક નામ છે, “અસ્સલામ” ૨૪%/૪ સાક્ષાત સલામતી. 

નમાઝ પૂર્ણ કર્યા પછી એક દુઆ માંગવામાં આવે છે, જેનો અર્થ થાય 
છે, “હે અલ્લાહ તઆલા ! તુ સાક્ષાત સલામતી છે. અને સલામતી તારી 
પાસેથી (જ મળે) છે. તુ બરકતવંત છે, હે અમારા પ્રભાવશાળી તથા 
સન્માનનીય પાલનહાર !” 


કુર્ઓાન શરીફથી જાણવા મળે છે કે, દર વર્ષે એક મૂલ્યવાન રાત્રી 
“લયલતુલ કદ્ર' આવે છે. તે આખી રાતે સલામતીની વર્ષા થતી રહે છે, એમ 
કુરઆન શરીફનું વર્ણન છે. 

કુરબાન શરીફમાં ઇસ્લામને સલામતીનો માર્ગ કહ્યો છે. (૪/ઈકહ : ૭?) 
અલ્લાહ તઆલાના રસૂલ સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમના ઘણાંખરા પત્રોમાં 
એવુ લખાણ છે કે, ઇસ્લામ સ્વીકાર કરી લ્યો, સલામતી મળશે. 


ઉપરોકત પ્રયોગો જોતાં જણાય આવે છે કે, ઇસ્લામ વાસ્તવમાં સલામતી 
પ્રેરક ધર્મ છે. 

જ્યારે એક સહાબીએ મક્કા શરીફની અજંપાભરી સ્થિતિની આપ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ સમક્ષ શિકાયત કરી તો અલ્લાહપાકના રસૂલ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે જવાબ આપ્યો કે, એક સમય એવો આવશે, 
જ્યારે “'સનઆ' (યમન)થી મદીના શરીફ સધી એક વૃધ્ધા હાથમાં સોનું લઈ 
પ્રવાસ કરશે, અને તેને ખુદા સિવાય કોઈનો ભય નહીં હશે. 


આનાથી સાબિત થાય છે કે, ઈસ્લામ શાંતિ સ્થાપવા માંગે છે. દૂષણો 











આઠમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૨૭૮] 


હ. / 


ડામી અશાંતિ દૂર કરવા માંગે છે. અશાંતિને ઈસ્લામ સાંખી નથી લેતો. તેના 
પ્રત્યે તે દંભ નથી આચરતો. તે શાંતિ માટે નિષ્ઠાપૂર્વકના પ્રયાસો કરે છે. 


કુરબાન શરીફ કહે છે, “એક નિર્દોષને મારી નાંખવો સમગ્ર માનવજાતને 
મારી નાંખવા બરાબર છે. અને એક નિર્દોષની જાન બચાવવી સમગ્ર 
માનવજાતને જીવતદાન આપવા બરાબર છે.” 

કુરબાન શરીફમાં છે કે, “વિશ્વમાં દૂષણ (ફસાદ) ન ફેલાવો.” તેમજ 
કહયું છે કે, “અલ્લાહપાક ફસાદ ફેલાવનારાઓને પસંદ નથી કરતો.” 
(%ચરહ: ૮૪)? બીજી એક આયતમાં છે કે અલ્લાહ તઆલા યુધ્ધની સ્થિતિને 
પસંદ નથી કરતો. તેથી જ લોકો જ્યારે યુધ્ધવી આગ ભડકાવવા માંગે છે 
તો અલ્લાહપાક તેને ઘણી વખત બુઝાવી દે છે. (%/ઈટ્હ : ૪) 


આ આયતથી શીખ મળે છે કે જ્યારે અલ્લાહ તઆલા યધ્ધને નાપસંદ 
કરે છે, તો તેના ફરમાંબરદારોએ પણ અયોગ્ય યધ્ધને નાપસંદ કરવું 
જોઈએ, અને શાંતિ ઈચ્છવી જોઈએ. જો શાંતિ ન હોય તો તેને સ્થાપવાની 
ક્રોશિશ કરવી જોઈએ. શાંતિ, યુઘ્ધથી કોઈ પણ સંજોગમાં બહેતર છે. 
શાંતિકાળમાં ઇસ્લામનો પ્રચાર-પ્રસાર કાર્ય શક્ય બને છે. કુરાનમાં છે કે, 
ઝઘડો બંધ કરો અને દઅવત આપો. શબ્દો છે, “એ લોકો ધર્મભેદના મદ 
તારી સાથે બાખડવા ન લાગે (તેનું ઘ્યાન રાખજે) અને તું પોતાના પરવર- 
દિગાર તરફ બોલાવતો રહેજે. (૯9૪ : 4૭) 


ધર્મના પ્રચાર સબંધી એક આચારસંહિતા કુરઆન શરીફમાં એ છે કે, 
ડહાપણભરી તથા બોધપ્રદ શૈલીમાં લોકોને ખદાપાકના માર્ગે બોલાવો. જો 
ચર્ચામાં ઉતરવાની જરૂર પડે તો સ્વસ્થ-સુંદર ચર્ચા (જિદાલે અહસન) કરો. 

જો કોઈ નકારાત્મક પ્રતિસાદ મળે તો પણ ઇસ્લામ જવાબી કારવાઈમાં 
શાંતિભંગને પસંદ નથી કરતો. તે બરાઈનો ભલાઈ વડે પ્રતિકાર કરવાની 
વાત કરે છે. આ કાર્યશૈલીનો ફાયદો પણ તે દર્શાવે છે કે તેનાથી દુશ્મની 
મૈત્રીમાં બદલાય જાય છે. (ઉ/સ્૪૯૪ : ૭૪») 


કુર્ઓાન શરીફમાં વારંવાર ધીરજ રાખવાની શીખ આપવામાં આવી છે. 





[૨૭૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ આઠમી તરાવીહ 





ધીરજ કે સબ્રનો અર્થ થાય છે, પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પણ શાંતિ જાળ 
વવાનો પ્રયત્ન કરવો. તેમાં જો કંઈક વેઠવાનં આવે તો તેને વેઠી લેવું. સબ્ર 
નપુંસકતા નથી, સબ્ર બહાદુરી છે. સબ્ર દ્વારા કમજોર સ્થિતિને મજબૂત 
સ્થિતિમાં ફેરવવાનો સમયગાળો મળી રહે છે. સબ્રના કારણે કપરો સમય 
પસાર થઈ અનફૂળતા મળી જાય છે. 


સબ્ર બહુ મોટી શક્તિ છે. તે લાંબા ગાળાની શાંતિ માટે અત્યંત આવશ્યક 
કાર્યશૈલી છે. સબ્ર એક ખામોશ હથિયાર છે, તે શત્રુના હુમલાને નિષ્ફળ 
બનાવી મૂકે છે. સબ્ર મોટા હેત સિધ્ધ કરવા માટે માણસને તેયાર કરે છે. 


શાંતિને ચોક્કસ બનાવવા માટે ઈસ્લામે અન્ય હકારાત્મક સાધનો કે 
યુક્તિઓ પણ અખત્યાર કરી છે. દા.ત. શાંતિભંગ માટે ક્યારેક આર્થિક 
અસમાનતા પણ જવાબદાર હોય છે. એટલે ઈસ્લામે અસમાનતાને પણ 
સહા બનાવવાની કોશિશ કરી. અને ગરીબો માટે ઝકાત સ્વરૂપે ફરજીયાત 
દાનની વ્યવસ્થા કરી. શાંતિભંગ પાછળ એક જવાબદાર પરિબળ ધર્મઝનૂન 
પણ છે. તેને નિર્મૂળ કરવા તેણે નિયમ જ બનાવી કાઢયો કે, ધર્મની બાબતમાં 
કોઈ બળજબરી નથી. બીજી એક આયતમાં છે કે, સત્ય માર્ગ ખુદા તરફથી 
આવી ચૂકયો, જેણે માનવં હોય તે માને, જેણે ન માનવું હોય તે ન માને. 
(શૂ.કહ# : ર૯) એક અન્ય આયતમાં છે કે, આ કુરબાન શરીફ (ભૂલાય ગયેલું 
સત્ય) યાદ અપાવવા માટે તમારી ઉપર ઉતારવામાં આવ્યું છે અને તમારું 
કાર્ય માત્ર પહોંચાડવાનું છે. (બળજબરી કરવાનું તમારું કાર્ય નથી.) 


ઇસ્લામ એક દઅવતી (પ્રચારલક્ષી) ધર્મ છે. એટલે તે સ્વભાવિક જ 
શાંતિ ઈચ્છે છે. યધ્ધની સ્થિતિમાં પ્રચારકાર્ય ખોરંભે ચઢી જાય છે. એટલે 
ઇસ્લામમાં યુઘ્ધ અનિવાર્ય થઈ જાય તે સ્થિતિમાં પણ યઘ્ધ ટાળવાનું 
અભિગમ જોવા મળે છે. કુરઆન શરીફમાં છે કે, “સુલેહ (સંધિ) બહેતર 
છે.” એક હદીષે પાકમાં છે કે, “દૃશ્મનથી મળવાની (ઘર્ષણની) તમન્ના ન 
કરો.” એક હદીપે પાકમાં યુધ્ધને ફિત્નો કહેવામાં આવ્યો છે. અને એને 
જગાડનાર ઉપર ફિટકાર વરસાવવામાં આવ્યો છે. 








આઠમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૮૦] 





ઇસ્લામમાં યઘ્ધ કરવું એ કોઈ અધિકાર નથી, બલ્કે અનિવાર્ય સંજોગોમાં 
અપાયેલી પરવાનગી છે. અને તે પણ કેટલીક શરતોને આધિન છે. કર્આાન 
શરીફમાં યુધ્ધના આદેશ સબંધી જે સર્વપ્રથમ આયત ઉતરી તેના શબ્દો 
આ છે કે, “જે લોકો સાથે યુધ્ધ કરવામાં આવી રહયું છે તેઓને (યધ્ધ 
કરવાની) પરવાનગી આપી દેવામાં આવી છે.” (૪9૪%: ઝ) 


પરવાનગીનો શબ્દ સૂચવે છે કે ઈસ્લામે પોતાના અનુયાયીઓને એક 
સમય સુધી યધ્ધથી રોકી રાખ્યા હતા. જો કે અન્ય સામાજિક નિયમો મુજબ 
પણ યુધ્ધ કરવાનું જરૂરી થઈ પડયું હતું. 

ઇસ્લામે યઘ્ધની પરવાનગી આપતાં એવી પૂર્વ શરતો પણ લગાડી છે 
કે, યુધ્ધ ઈસ્લામી રાજ્યના વડા-ઈમામની આગેવાની હેઠળ લડાવવું જોઈએ. 
રાજ્યના વડા (ઈમામ) વગર યઘ્ધ જાઈઝ નથી. હદીષ શરીફમાં છે કે, 
“ઈમામ ઢાલ હોય છે. તેની પાછળ રહી યુધ્ધ કરવામાં આવે છે.” એટલે 
જ્યાં સુધી ઈમામ નિયુક્ત ન હોય ત્યાં સુધી યુધ્ધ કરી શકાય નહીં. તેમજ 
યુઘ્ધની ઘોષણા કરવાનો અધિકાર પણ એવા ઈમામ પાસે છે, જેનો આદેશ 
લાગ થતો હોય. યુધ્ધની આ પરવાનગી એક અપવાદ છે. એટલે કે તેની 
એક સીમા છે. યુધ્ધ ત્યાં સુધી જ છે, જ્યાં સુધી શત્તુ યુધ્ધ કરે. જો તે હારી 
જાય કે હથિયાર હેઠા મૂકી દે ત્યારે યુઘ્ધ ખત્મ થઈ જશે. 


જો યઘ્ધે ચઢેલ શત્રુ સંધિની પેશકશ કરે તો તેનો સ્વીકાર જરૂરી છે. 
ક્રારણ કે સુલહ (સંધિ) દ્વારા જ શાંતિ સ્થપાય છે. (૪ અન્‍/% : £?) 

ઇસ્લામ યુધ્ધ પહેલાં યુધ્ધને ટાળવાની કે યઘ્ધ પછી યુઘ્ધને જલ્દી 
સમાપ્ત કરવાની કોશિશ કરવાનં કહે છે. જો ચાલ યુધ્ધમાં કોઈ મુસલમાન 
કોઈ શત્રુને અમાન (સુરક્ષા કવચ) પુરૂ પાડી દે તો પછી કોઈ તેને હાથ 
અડાડી નહીં શકે. આનાથી જાણવા મળે છે કે, યુધ્ધ ઈસ્લામમાં કેટલું 
અનિચ્છનીય છે, અને શાંતિ કેટલી ઈચ્છનીય. 


જો મુસ્લિમો સંયુક્ત સમાજમાં હોય ત્યારે તો યૃઘ્ધની જરા પણ ઈજાઝત 
નથી. મક્કા શરીફમાં આપ (સલ.)એ લોકોની ઈચ્છા હોવા છતાં યઘ્ધની 





[૨૮૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ આઠમી તરાવીહ 





પરવાનગી ન આપી. જો કે સામા પક્ષે દુશ્મનો હતા. અને સામા પક્ષે મસ્લિમો 
હોય, યાને ગૃહયધ્ધ ફાટી નીકળે ત્યારે પણ આપ (સલ.)એ તલવારતને 
મ્યાનમાં રાખવાનો આદેશ આપ્યો છે, બલ્કે એક હદીષમાં તો એમ કહયું છે 
કે, ગૃહયુધ્ધ ટાણે જો કોઈ મુસ્લિમ હમલો કરે તો તેનો પ્રતિકાર પણ ન કરે. 
અને આમ કરી આદમના બે પુત્રો પૈકી સારો પુત્ર બની જાય. 


મુસ્લિમ શાસકોમાં જો સ્વાર્થવૃત્તિ કે અનિચ્છનીય વર્તણૂંક જુઓ તો 
પણ હુકમ એ છે કે, શાસકોના હક્કો તેમને અદા કરી દો. અને તમારા હક્કો 
ખદા તઆલાથી માંગો. (%»૪/ર ૪૪૭) 


ઇસ્લામે શાંતિ જાળવવા માટે જે કેટલાક સૂચનો કર્યા છે, તેનાથી 
સાબિત થાય છે કે, ઇસ્લામ ખરેખર શાંતિનો ધર્મ છે. આ શાંતિ તલવારના 
જોરે નથી સ્થપાતી. તે ધીરજ તથા બલિદાન વડે સ્થપાય છે. આવી શાંતિ 
કાયમી હોય છે. અને તે જ શાંતિ ઈચ્છનીય છે. 


ઇસ્લામ નિર્દોષોની થતી હત્યાનું કયારેય સમર્થન કરતો નથી. આ રીતે 

થતી જાનહાનીનું પ્રમાણ ભલે ઓછું હોય, આવા અત્યાચારનો ભોગ બનનાર 
એક જ વ્યક્તિ કેમ ન હોય ? ઇસ્લામ તેને સમગ્ર માનવજાત માટે હાનિકારક 
ગણે છે. તેની દષ્ટિએ આવી વ્યક્તિગત હત્યા પણ સામૂહિક હત્યા સમાન 
છે. તેના સભ્ય સમાજમાં આવા કલંકિત કૃત્યનું કોઈ જ સ્થાન નથી. કુર્ખાન 
શરીફમાં સ્પષ્ટ આદેશ છે કે, જેણે કોઈ વ્યકિતની, ખૂનના બદલે અથવા 
પૃથ્વી ઉપર અશાંતિ કે બગાડ સર્જવાના ગુનાહ સિવાય અન્ય કારણસર 
હત્યા કરી તો જાણે તેણે સમગ્ર માનવજાતની હત્યા કરી અને જેણે કોઈ એક 
વ્યક્તિની જિંદગી બચાવી તો જાણે તેણે સમગ્ર માનવજાતની જિંદગી બચાવી. 
(શૂ.અ૬ જ/ઈટહ, અ/%૪૮-૭ર) 

ઉપરોકત આયતથી ફલિત થાય છે કે વિશ્વ શાંતિ માટે ઇસ્લામ કેટલો 
સજાગ અને સભાન છે. કોઈ પણ ધર્મ કે જાતિભેદ વગર આ દિશામાં તેણે 
ઉઠાવેલ પગલાં કેટલાં અસરકારક છે. નિર્દોષની હત્યાને રોકવા અને 
સમાજની શાંતિ ડહોળવાના પ્રયાસ સામે શાંતિ સ્થાપવામાં રહેલી તેની 











આઠમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૮૨] 


ચાવીરૂપ ભૂમિકા તથા એ દિશામાં થતાં પ્રયાસો પ્રત્યે તેની નિષ્ઠા, આ 
આયતમાં સ્પષ્ટ ઝળકે છે. 


પૃથ્વી ઉપર થતી અનિચ્છનીય ઊથલ-પાથલ, અરાજકતા અને બગાડ 
વિશે તેના અન્યાયીઓ ઉપર થતા આક્ષેપોનું તે ભારપૂર્વક ખંડન કરે છે 
અને અશાંતિનું નિમિત્ત બનતા મૂળ પરિબળો તરફ અંગૂલિ નિદેશ કરે છે. 


કુર્ઓાન શરીફની એક આયતમાં છે કે, જ્યારે એમને કહેવામાં આવે છે 
કે, પૃથ્વી ઉપર બગાડ ન સર્જો તો તેઓ કહે છે કે અમે તો સુધારકો છીએ. 
જાણી લો કે તેઓ જ બગાડના સર્જકો છે. (છૂ. જકરહ, અ ??/ 

આયતમાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું છે કે બગાડના સર્જકો જ સુધારણાના 
નામ ઉપર આવા માનવતા વિરૃદ્ધ કૃત્યો આચરી રહયા છે. શાંતિના 
લોભામણા નામ ઉપર અશાંતિ ફેલાવી રહયા છે, પણ પૃથ્વીનો મૂળ સર્જક 
અને માલિક તેમની આવી દ્વિઅર્થી વ્યાખ્યાઓથી અજાણ નથી. તે તેમની 
પોલ ખોલી હકમ કરે છે કે પૃથ્વી ઉપર અશાંતિ અને અસામાજિક વાતાવરણનું 
મંડાણ ન કરો. 


કુઓન શરીફમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “તિલ્કદ્દારુલ આખિરતુ નજ્‌- 
અલુહા લિલ્લઝી-ન લા યુરીદૂ-ન ઉલુવ્વન ફીલ અર્દિ વલા ફસાદા.” 
અર્થ : તે સ્વર્ગ (આખિરત)નું રહેઠાણ તો એવા લોકો માટે છે, જે પૃથ્વી 
ઉપર ઘમંડ કે અભિમાન ઈચ્છતા નથી અને ન તો ફસાદ-બગાડને પસંદ 
કરે છે. (ભૂ. અ% ક૪૪ અ. ૮૭) 


મહાન પયગમ્બર હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ)એ 
કુરઆનના આદેશ અને માગંદર્શન ઉપર ચસ્ત રીતે આચરણ કરી વિશ્વમાં 
એક શાંતિપ્રિય-સુંદર સમાજની સ્થાપના કરી. અને ભવિષ્યમાં આવા શાંતિ 
પ્રયાસો સામે ઊભા થતા ખતરારૂપ પરિબળોને ચેતવણી આપવામાં આવી 
કે તેઓ શાંતિની સ્થાપના બાદ તેને ડહોળવાનો પ્રયાસ ન કરે. 


કુરઆન શરીફમાં આદેશ છે કે : “વલા તુફસિદૂ ફિલ અર્દિ બઅદ 
ઈસ્લાહિહા” અર્થ : પૃથ્વી ઉપર બગાડ ન કરો, જ્યારે કે તેની સુધારણા 





[૨૮૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ આઠમી તરાવીહ 





થઈ ચૂકી છે. (લૂ. ૪% અઅર/ક અ# ૮૪) 

આતંકવાદના ફલવા-કાલવા પાછળનું એક કારણ ઝુલ્મ અને 
અન્યાય પણ છે. ન્યાય પ્રણાલી શાંતિ સર્જવામાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે 
છે. નિર્દોષ લોકો ઉપર અત્યાચાર કરનારા અધમ તત્ત્વોને અદાલતમાં 
ઢસડી તેમનો ખટલો ચલાવવામાં આવે તો “આતંકવાદ” ઉપર આપો- 
આપ અંકુશ આવી શકે છે. ઇસ્લામે વિશ્વમાં સર્વોત્તમ ન્યાય પ્રણાલી રજૂ 
કરી છે. ન્યાય માટે તેનો આગ્રહ, ઉપદેશ, પ્રોત્સાહન અને આદેશો આ 
હકીકતને પુરવાર કરે છે. 


કુર્ઓાને પાકની એક આયત છે : “ઈન્નલ્લા-હ યઅમુરુ બિલ અદ્લિ 
વલ ઈહ્સાન...” અર્થ : અલ્લાહ તઆલા અદ્લ-ઇન્સાફ કરવાનો આદેશ 
આપે છે. (હૂ. ૪-૪૯૬-૯૦) 


અન્ય એક આયતમાં છે કેઃ “વલા યજરિમલ્નકુમ શનઆનુ કવ્‌મિન 
અલા અલ્લા તઅદિલુ ઈઅદિલુ. ” અર્થ : અને કોઈ કોમની અદાવત તમને 
અન્યાય કરવા પ્રત્યે ન ઉશ્કેરે. તમે ઈન્સાફ કરો. (જૂ. %/ઈકૅહ, અ/ ૮) 


ઉપરોક્ત આયત મુજબ કર્આાને એ વાતની પણ પોતાના અનુયાયીઓને 
ખૂબ તાકીદ કરી છે કે પરધર્મીઓની અદાવત અને દુશ્મની પણ તમોને 
તેમના ઉપર અત્યાચાર કે અન્યાય તરફ દોરી ન જાય. ન્યાય અને ઈન્સાફનો 
હંમેશા ખ્યાલ રાખવામાં આવે. 


સૂરએ તવબહ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરત પણ મદની છે. અને આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના 
જીવન મુબારકના છેલ્લા સમયમાં ઉતરી છે. વિષયો પ્રમાણે આગલી સૂરત 
“સૂરએ અન્ફાલ”'ના વિષયોને વધુ છણાવટ સાથે સંપૂર્ણ કરવામાં આવેલ 
છે. “બિસ્મિલ્લાહ'' ન લખવાના કારણોમાં એક કારણ આ પણ દશાવ્યુ છે. 
પરંતુ અસલ કારણ એ છે કે, ફક્ત આ એક સૂરતના શરૂમાં આપ સલ્લલ્લાહુ 








આઠમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૨૮૪] 





અલયહિ વસલ્લમે પોતે બિસ્મિલ્લાહ લખાવી નથી. અને સહાબાએ પણ 
બિસ્મિલ્લાહ લખી નથી. આ એ વાતનો વધુ પુરાવો છે કે, આપ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમે આપ ઉપર જેવુ કુર્‌આન શરીફ ઉતાર્યું, તે પ્રમાણે જ 
સુરક્ષિત ઉમ્મત સુધી પહોંચાડયુ. અને ઉમ્મતે પણ તે જ પ્રમાણે કાળજી 
રાખવાની વ્યવસ્થા કરી છે. 


મક્કા મુકર્રમહ અને હુનેનની ફતહ બાદ તે આરબ કબીલાઓ પણ જે 
કુરેશની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, હવે ઈસ્લામ સ્વીકારવા માંડયા. સૂરતમાં 
હુનૈનની જંગના કિસ્સાઓનું વર્ણન છે. 

રોમ (સિરિયા)ના બાદશાહ હિરકલના ગવર્નરો તથા તેમના લશ્કરે 
અમૂક મુસ્લિમોને નિર્દોષ મારી નાંખ્યા હતા. અને આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમના એલચી હારિસ બિન ઉમૈરને કત્લ કરી નાંખ્યા હતા. તથા “મૂતા” 
નામી જગ્યાએ મુસ્લિમો તથા રોમનો દરમ્યાન જંગ પણ થઈ હતી. 


ત્યાર બાદ ફરીથી અરબસ્તાન અને સિરિયાની સરહદે હિરકલનું 
લશ્કર જમા થઈ હુમલો કરવાની તેયારી કરતુ હતું, તો આપ (સલ.)એ ત્રીસ 
હજાર સહાબાએ કિરામને લઈ તબૂક નામી જગ્યાએ પડાવ નાંખ્યો. 


આ સૂરતમાં “તબૂક”ના કિસ્સાનું પણ વર્ણન છે. તથા તે દરમ્યાન 
મુનાફિકોએ મદીના શ.માં એક જગ્યાએ ફિત્નાના અડ્ડા તરીકે મકાન બનાવ્યુ. 
અને તેનું નામ મસ્જિદ રાખ્યુ. તેનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. 


એ સાથે હવે જ્યારે સમગ્ર અરબસ્તાનનો વહીવટ સંપૂર્ણપણે મુસ્લિમોના 
હાથમાં આવી ગયો હતો. અને બધા જ શત્રુઓ તથા આડખીલીરૂપ શક્તિઓ 
લાચાર થઈ ગઈ હતી, ત્યારે અમૂક નિતીઓ નક્કી કરવી જરૂરી હતી. 
અમૂક કબીલાઓ સાથે સંધિ હતી, અમૂક સાથે ન હતી. તો તે વિશેની ચોખવટ 
કરવામાં આવી. 

આ નિતીઓમાં મહત્વની નિતી અરબસ્તાનમાંથી શિક (અનેકેશ્વરવાદ)ને 
સંપૂર્ણપણે મિટાવી દેવાની હતી. તથા મુશ્રિકોની પૂરાણી વ્યવસ્થાની જગ્યાએ 
શુધ્ધ ઇસ્લામી તોહીદવાળી વ્યવસ્થા બાકી રહે, કોઈ બાહ્ય તથા આંતરિક 





[૨૮૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ આઠમી તરાવીહ 





શક્તિઓ તેમાં ખલલ ન નાંખી શકે. આ કારણસર મુશ્રિકો સાથે કરવામાં 
આવેલા કરારોની સમાપ્તિનું એલાન કરવામાં આવ્યુ. 


કઅબા શરીફનો વહીવટ મુસ્લિમોના હાથમાં આવી ગયા બાદ પણ 
અલ્લાહપાકનું આ ઘર મુશ્રિકોના સંચાલનમાં રહે તે બિલ્કુલ અયોગ્ય હતું. 
માટે મુસ્લિમો મારફતે તેમાં અજ્ઞાનતાયુગની બધી જ શિકવાળી વિધિઓ 
બળપૂર્વક બંધ કરાવી દીધી. એ જ પ્રમાણે જે મહિનાઓમાં લડવાની મનાઈ 
હતી, તે મહિનાઓને આગળ-પાછળ કરી આપસી લડાઈઓ કરતા હતા. 
તેનાથી પણ રોકવામાં આવ્યા. 


સાચા ઈમાનવાળાની સિફાત : અલ્લાહપાકનો ડર-ભય, કુર્‌આનની 
તિલાવતથી ઈમાન (યકીન)માં વધારો, રહમાન પર ભરોસો, નમાઝની 


ત 


હિફાઝત (પાબંદી) અને અલ્લાહપાકના બંદાઓ સાથે સારો વર્તાવ. 


કૌમોનું સાષ્રાજ્ય સ્થાપવા ચઢતી અને પતન થવાનો કાયદો બયાન કર્યો 
કે, અલ્લાહપાક કોઈ પણ કોમને ત્યાં સુધી ખતમ નથી કરતો, જ્યાં સુધી 
તેઓ પોતાની અમલી ઝિંદગીમાં બરાબર અડગતાની સાથે રહે છે. 


બદ્રમાં ૭૦ કાફિર કત્લ થયા, ૭૦ કેદી બન્યા. હુઝૂર (સલ.)એ આદત 
મુજબ સહાબાથી ભશ્વરો કર્યો. મશ્વરામાં બે પ્રકારની વાત આવીઃ (૧) કત્લ 
કરી દેવામાં આવે. (૨) ફિદયો લઈ છોડી મૂકવામાં આવે. બીજી વાત પર 
અમલ કરવામાં આવ્યો. એ વાત પર અલ્લાહપાક તરફથી નિંદા કરવામાં 
આવી. આ પ્રમાણેની આયતોનું કુર્‌આનમાં હોવું એ કુર્‌ૂઆનની સચ્ચાઈની 
દલીલ છે. 


આયત-૭ર૨ થી ૭૫ માં મુસ્લિમોના વિવિધ વર્ગોનું વર્ણન છે. 

લોકો પરસ્પર એકબીજાના મિત્ર-દોસ્ત છે, જે અલ્લાહપાકની રજામંદી 
(ખુશ્નૂદી) માટે હિજરત, જિહાદ કરે છે. એકબીજાને સારૂ ઠેકાણું આપે છે 
અને એકબીજાની મદદ કરે છે. 

સર્વે ગેરમુસ્લિમ એક જ માર્ગ પર છે. જે ગેરમુસ્લિમો યુદ્ધના મુડમાં 
અને અખાડામાં છે, તેઓથી દોસ્તી રાખવી ફિત્નાનો સબબ છે. 








આઠમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૮૬] 





ગઝવએ તબૂક કાળઝાળ ગરમીની ત્રકતુમાં થઈ. લાંબો સફર, વૃક્ષો ૫ર 
ફળો પાકી ગયેલા, જે અરબોની જીવન જરૂરિયાત માટે કાર્યસાધક અને 
સામનો એવી હુકૂમતથી જે તે સમયે મહાસત્તા હતી. ટૂંકમાં એ કે ઈમાનવાળા 
માટે તેમની સચ્ચાઈ અને ઈખ્લાસની સષ્ધ પરીક્ષા હતી. તેનાથી મુઅમિનો 
અને મુનાફિકો વચ્ચે ફક પણ થઈ ગયો. 


અલ્લાહપાકે કાફિરોની નાફરમાનીના કારણે આસમાનથી સજા-પ્રકોપ 
ઉતારવાની જગ્યાએ મેદાને જિહાદમાં મુસ્લિમોના હાથે કત્લ કરાવવાનું ચાહ્યું 
કે તેમને સજા પણ મળી જાય, તેઓ ધિક્કારપાત્ર બને. અને મુસ્લિમોના 
દિલનો ગુસ્સો ઉતરી જાય. અને અમુક કાફિર આ શિખામણપાત્ર અંજામથી 
બોધપાઠ લઈ ઇસ્લામનો તાજ પહેરી લે (ઈસ્લામ કબૂલ કરી લે). 


મુનાફિકોના નીચ કૃત્યોના લઈ અલ્લાહપાકે રસૂલ (સલ.)ને હુકમ કર્યો 
કે, તમો તેમના માટે ૭૦ વખત પણ માફીની દરખ્વાસ્ત કરશો, તો પણ માફ 
નહીં કરૂં. (૦ જો તેમાંથી કોઈનું મૃત્યુ થાય તો જનાઝહની નમાઝ પણ ન 
પઢો. (૯૪) 

મુખ્લિસ મુસ્લિમોનું વર્ણન કરતાં ફરમાવ્યું કે, જે વૃદ્ધ હોવાના કારણે, 
બીમારીના લઈ અને પાસે પૂરતી વ્યવસ્થા ન હોવાથી જિહાદમાં ભાગ ન લઈ 
શક્યા, તેમના ઉપર કોઈ ગુનોહ નથી. (૯?) 


કોઈ પણ આલિમને એટલું સન્માન ન આપવામાં આવે કે, લોકો 
અલ્લાહપાકના આદેશો ત્યાગી તેના આદેશોનું પાલન જરૂરી સમજે. હા, 


આલિમના આદેશો ત્યાં સુધી માન્ય છે, જ્યાં સુધી કે તે લોકોને કુર્‌ૂઆન- 
હંદીષની રોશનીમાં રસ્તો બતલાવતા રહે. 


તોબા માટે ત્રણ શરતો : (૧) ગુનાહ પર પસ્તાવો. (ર) ગુનાહને છોડી 
આપવું. (૩) બીજા વખત ગુનાહ ન કરવાનો પાકો ઈરાદો. 

સૂરએ અન્ફાલ બદ્રની લડાઈ વખતે, તો સૂરએ તોબા તબૂકના યુદ્ધ વેળા 
નાઝિલ થઈ. બદ્રમાં ૩૧૩ તો તબૂકમાં ૩૦ હજાર લશ્કરના સભ્ય હતા. 
તબૂકમાં નિફાક ખૂલી ગયો. આ સૂરતને કાઝિહ પણ કહેવામાં આવે છે. તેમાં 





[૨૮૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ આઠમી તરાવીહ 





કાફિરો તથા મુનાફિકોના પંચાવન દુર્ગુણોનું વર્ણન છે. આ સૂરતને કાફિરો, 
મુનાફિકોના વર્ણન છતાં તોબા પણ કહેવામાં આવી. કારણ કે આ છેલ્લી 
સૂરત છે. માટે શાને રહીમીથી હજુ પણ તોબાનો દરવાજો ખુલ્લો રાખ્યો. 
એટલા સુધી કે આ સૂરતમાં ૧૭ વખત તોબાનો ઉલ્લેખ કર્યો, જ્યારે કે 
સૂ.બકરહમાં ૧૩, સૂ.આલિ ઈમ્રાનમાં ૩, સૂ.નિસાઅમાં ૧૨, સૂ.માઈદહમાં 
પ, સૂ.હ્દમાં દ અને સૂ.અન્‌આમમાં એક વખતે કર્યો. અને સૂ.તોબામાં 
બધા જ ધર્મો, વર્ગોવાળાને; ત્યાં સુધી કે આપ (સલ.)ને પણ હુકમ કર્યો. 
(૧૧૭-૧૮) મુનાફિકોને તોબાની દઅવત આપી એ ખુલાસા સાથે કે તમારી 
બધી જ પોલ ખૂલી ગઈ, નજાત માટે ફક્ત તૌબાનો રસ્તો છે. સૂરતની શરૂની 
સષ્ધી પણ તોબા માટે જ છે. શરૂની દરેક આયતમાં પણ તૌબાની તલ્કીન 
(સણી હોવા છતાં) મોજૂદ છે. (૧૧) તૌબા કરી અલ્લાહનો આજ્ઞાંકિત બની 
જાય તો તે તમારા દીની ભાઈ છે કહી તેમને પણ ભાઈ કહ્યા, તો પછી 
ગુનેગાર મુસલમાન માટે કેટલો રહીમ હશે ? ૧૭ વખતે તૌબાનો ઉલ્લેખ ! 
જિહાદથી ફક્ત લડાઈ મકસૂદ નથી, બલ્કે દીનની મદદ-સગાઈ પણ અલ્લાહ 
તઆલા માટે. તૌબાનો એક અલગ પ્રકાર ગુનાહોથી નહીં, બલ્કે જીહાદમાં 
જવાથી સુસ્તી કરવાથી છે. પરંતુ આગળ ચેતવણીભર્યો સંદેશ પાઠવ્યો કે, તે 
પોતાના દીન માટે કોઈનો મોહતાજ નથી. (૩૯-૪૦-૪૧) તમારો જિહાદ 
પણ કાફિરોને તૌબા માટે આકર્ષવા માટે છે. તવક્કુલની કમી-હુનેનમાં. સન 
૮ હિજરીમાં હુનૈેનની જંગ થઈ. લગભગ આ લડાઈમાં મુસલમાનો સાથે 
૧૨ થી ૧૬ હજારનું લશ્કરીબળ હતું. સ્વાભાવિક રીતે બીજી લડાઈઓની 
તુલનામાં લશ્કરી બહુમતી હતી, જેથી તેમને ખ્યાલ ઉદ્ભવ્યો કે બીજી 
લડાઈઓમાં ઓછા લશ્કરે જીત મેળવી છે તો આજે આપણી પાસે વધુ લશ્કર 
છે માટે જીત પાક્કી છે. પરંતુ અલ્લાહપાકને આ અદા પસંદ ન આવી કે, 
મારા બંદાઓએ મારા પરથી ભરોસો ઓછો કરી દીધો. (૨૫) એના માટે 
પણ તૌબાનું વર્ણન. (૨૭) 


મુનાફિકોથી નારાઝગીને લઈ તેમને જિહાદથી પણ મહરૂમ કર્યા. તો 
મુસ્લિમોએ પણ વિચારવું જોઈએ કે, કોઈ નેકીથી મહરૂમી કોઈ ગુનાહને 








આઠમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૮૮] 





કારણે ન હોય ? જૂઠા બહાના મુનાફિકોના દીનની મદદથી મહરૂમીનું કારણ 
બન્યા. તોબા શરૂમાં પણ હોય છે (ઈમાન કબૂલ કરતી વખતે) તે પ્રમાણે 
છેલ્લે પણ હોય છે. (૧૧૭) આપ (સલ.)ના એક દિવસમાં ૧૦૦ વખતે 
ઈસ્તિગફારથી સમજમાં આવે છે. ત્રણ સહાબાની તોબા, સૂરતના શરૂમાં 
ધમકી અને છેલ્લે રહમતનું વણન બલ્કે રહમતુલ લિલ આલમીનનું વણન. 
સૂરતુલ્વદાઅ તૌબા ઉપર ખતમ થઈ. ઝિંદગીની છેલ્લી (આપ સલ.ની) 
છેલ્લી આયત પણ. (૧૨૯) “લા ઈલાહ'' પર ખતમ, દરેકને તોબા તરફ 
બોલાવ્યા. સૂ. તોબા અને અન્ફાલે સમાજશાસ્ત્રી અને વિશ્લેષકો માટે સમાજો 
વચ્ચેના તફાવતના પાલન અને ઉત્ક્રાંતિના વિશ્લેષણનું ખુલ્લુ મેદાન છોડ્યું. 


સૂરએ તવબહની આયતોનો ખુલાસો 
મુશ્રિકોનો કરારભંગ છતાં સુલહની તાકીદ અતે ઈસ્લામની દઅવત 


અલ્લાહ તઆલા અને તેના રસૂલ (સલ.)ની નજીક (આવા) મુશ્રિકો 
માટે કેવી રીતે કોલ-કરાર રિઆયત (છૂટછાટ)ને પાત્ર હોઈ શકે ? (એટલે 
નથી.) પરંતુ જે કોઈની સાથે તમે મસ્જિદે હરામ (ખાનએ કઅબહ) પાસે 
કરાર કર્યો હતો, તો જ્યાં સુધી તે લોકો તમારી સાથે સીધા રહે, તો તમે પણ 
તેઓની સાથે સીધા રહો. બેશક, અલ્લાહપાક પરહેઝગારોને ચાહે છે. (૭) 
કેવી રીતે (સુલેહ કરી શકે ?) અને તેઓની હાલત તો એવી છે કે જો તેઓ 
તમારા ઉપર કાબૂ મેળવે, તો તમારા સગપણ કે કોલ-કરારનો પણ ખ્યાલ 
કરે નહિ; એ લોકો પોતાના મોંની વાતો (ઈમાનના વાયદા)થી તમને રાજી 
કરી રહ્યા છે, પણ તેમના દિલ ઈન્કાર કરે છે. અને તેઓમાંના ઘણાખરા 
લોકો શરારતવાળા (વચનભંગ કરનારા) છે. (૮) તેઓએ અલ્લાહ તઆલાના 
હુકમો થોડી કિંમત પર વેચી નાખ્યા. ફરી તેઓએ અલ્લાહ તઆલાના માર્ગથી 
(લોકોને) રોક્યા; ખરેખર તેઓ જે કંઈ કરે છે, તે અતિશય બુરા કામ છે. 
(૯) એ લોકો કોઈ મુસલમાનના હકમાં સગાઈનો કે કોલ-કરારનો તદ્દન 
ખ્યાલ રાખતા જ નથી અને એ લોકો જ (શરારતમાં) હદથી વધી રહ્યા છે. 
(૧૦) પછી જો તેઓ (કુક્રથી) તોબા કરે અને નમાઝ પઢવા લાગે તેમજ 





[૨૮૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ આઠમી તરાવીહ 





ઝકાત આપવા માંડે, તો શરીઅતના હુકમમાં તમારા ભાઈ થઈ જશે; અને 
સમજુ લોકો માટે અમે હુકમોને સ્પષ્ટ રીતે બયાન કરીએ છીએ. (૧૧) 


હુનેનની જંગ અતે મદદે ખુદાવંદી ઃ 


અલબત્ત, અલ્લાહપાક (લડાઈના) ઘણા મેદાનોમાં તમારી મદદ કરી 
ચૂક્યો છે, તેમજ હુનેનના દિવસે પણ (મદદ કરી) જ્યારે કે તમે પોતાની વધુ 
સંખ્યા પર ફૂલાઈ ગયા હતા તો તે (સંખ્યા) તમને કંઈ કામ ન લાગી અને 
(ગભરાટથી) પૃથ્વી પોતાના વિશાળ હોવા છતાં તમારા ઉપર તંગ થઈ ગઈ, 
પછી તમે પૂઠ ફેરવી હઠી ગયા. (રપ) તે પછી અલ્લાહ તઆલાએ પોતાના 
રસૂલ (સલ.) પર અને મુસલમાનો (ના દિલો) પર પોતાના તરફથી ધેર્યતા 
(સુકૂન) મોકલી તેમજ (સહાયતા માટે) એવી ફોજો ઉતારી, જેને તમે જોઈ નથી 
તથા કાફિરોને શિક્ષા આપી, અને આ તો તે કાફિરોની (દુનિયામાં) શિક્ષા હતી. 
(૨૬) ફરી એના પછી અલ્લાહપાક ચાહશે તેને તોબા નસીબ કરશે અને 
અલ્લાહપાક બહું જ બખ્શનાર (અને) મહા દયાળુ છે. (૨૭) 


ઝકાત ન આપનારની સજા : 

જે દિવસે તે માલ પર જહજ્ઞમની આગ તપાવવામાં આવશે. ફરી તે વડે 
તેઓની પેશાનીઓ તથા પડખાંઓ અને પીઠોને ડામવામાં આવશે, (અને 
કહેવામાં આવશે કે) આ તે જ (ધન) છે, જેને તમે તમારા માટે સંગ્રહ કર્યું 
હતું, માટે હવે પોતાના સંગ્રહ કરવાની મજા ચાખો. (૩૫) 
ઝકાતના હેતુઓ અને સામૃહિક સામાજિક જીવન ઉપર તેની 
અસરો : 

ઝકાતના સામૂહિક હેતુઓ ઝકાતના હંકદારો બાબતની આયત પર વિચાર 
કરવાથી જ માલૂમ પડે છે. જેમાં ગરીબો, મોહતાજો, ગુલામો, કર્જદારો અને 
મુસાફિરોની મદદ થાય છે. જેના મારફતે સમાજમાંથી ગરીબી દૂર થાય છે. 


ઝકાત ઇસ્લામી આર્થિક નિતીનો મહત્વનો અંગ છે. જે બાહ્ય તથા 
આંતરિક જીવનના બધા જ પાસાઓ (સંરક્ષણ, રાજકારણ, નેતિકંતા, ઈબાદતો 








આઠમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૯૦] 





(ઉપાસના), સંસ્કૃતિ અને અથંતંત્ર) માટે મદદરૂપ થઈ બધી જ બાબતોએ 
પગભર થવા તથા સ્વાવલંબી બનવા માટે સહયોગ આપે છે. 


ઝકાતનો બીજો ફાયદો આધ્યાત્મિક (રૂહાની) બાબતે પણ છે. ઇસ્લામે 


રૂહાની વ્યવસ્થાને પરિપૂર્ણ કરવા માટે ત્રણ બાબતોને બુન્યાદી મહત્વની 
ગણી છે. 


(૧) સમાજના બધા જ માણસોને સ્વતંત્રતા હોવી જોઈએ. અને કુર્બાન 
શરીફમાં ઝકાતના હકદારોમાંથી એક “ગુલામોની મુક્તિ” ના શબ્દોથી 
સંબોધી તેને ઉચ્ચ દરજ્જો આપ્યો. 

(૨) સમાજની દરેક વ્યક્તિમાં એવી ભાવના અને જઝબો પેદા કરવામાં 
આવે કે તે પોતાનો કિંમતી માલ સમાજના અખ્લાકી અને ભૌતિક (માદી) 
ફાયદાઓ માટે ખર્ચ કરવા તત્પર રહે. આ હુકમ ઝકાતવાળી આયતમાં 
“કર્ઝદારો”ના શબ્દથી વર્ણન કરવામાં આવ્યો છે. 


(૩) તે અકીદાઓ (માન્યતા) અને શિક્ષણની રક્ષા કરવામાં આવે, જે માનવીની 
આધ્યાત્મિક (રૂહાની) સફાઈ માટે ઉતારવામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને 
અલ્લાહ તઆલાથી સબંધ મજબૂત કરનારા અહકામોથી એનો સીધો 
સબંધ છે. માટે તેને ઝકાતના હકદારો દર્શાવતી આયતમાં “અલ્લાહ 
તઆલાના રસ્તામાં”'ના પવિત્ર શબ્દોથી સંબોધવામાં આવ્યુ છે. 


ઝકાત જાહેરી દષ્ટિએ એક માલી વ્યવસ્થા છે. પરંતુ તેનો સબંધ 
માન્યતાઓ (અકાઈદ), ઈબાદતો (ઉપાસના), અખ્લાક (નૈતિકતા) અને 
રાજકારણ વગેરે બધાથી જ છે. 


માલદાર-ગરીબનો કુક : 


ઝકાતનો હેતુ ફક્ત મદદ કરી કોઈની ટાઈમપરવારી ગરીબી-મોહતાજી 
દૂર કરવાનો નથી, બલ્કે માલિક બનાવવા (0૦0/1૧૦1-૬[1[0)ના કાયદાને 
વિશાળતા અપણ કરી વસ્તુના માલિકોની સંખ્યા વધારવી પણ ઝકાતનો 
ખાસ હેતુ છે. અથાત્‌ સમાજમાંથી ગરીબી દૂર કરી સમાજને માલદાર 
બનાવવો પણ છે. 





[૨૯૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ આઠમી તરાવીહ 





અલ્લાહપાકની બંદાઓશથી બેપરવાઈ : 

જો તમે રસૂલ (સલ.)ની મદદ નહિ કરો તો (કંઈ પરવા નથી). 
અલ્લાહપાકે એવા વખતે આપની મદદ કરી છે; જ્યારે કે કાફિરોએ આપને 
કાઢી મૂક્યા હતા, તો બે માણસોમાંના એક તે પોતે હતા, જ્યારે તે બજ્ઞે (પોર 
નામની) ગુફામાં હતા તે વેળા તે (રસૂલ) પોતાના સાથી (હઝ. અબૂબક્ર 
રદી.)ને કહી રહ્યા હતા કે, તમે (કંઈ પણ) ચિંતા ન કરો. બેશક, અલ્લાહ 
તઆલા #ની મદદ) આપણી સાથે છે. ફરી અલ્લાહ તઆલાએ તેમના ઉપર 
પોતાની શાંતિ ઉતારી અને તેમની મદદે એવા (ફરિશ્તાઓના) લશ્કરો 
મોકલ્યા, જેમને તમે જોયા નથી અને કાફિરોની વાત (નિષ્ફળ કરી) હેઠી 
પાડી અને અલ્લાહપાકની વાત જ સદા ચઢિયાતી રહે છે. અલ્લાહપાક 
જબરદસ્ત, હિકમતવાળો છે. (૪૦) 


મુનાફિકોની બહાનાબાઝી-ચાલબાઝીનું વર્ણન : 


અલ્લાહપાકે આપને (મુનાફિકોને મદીના મુનવ્વરહમાં રહી જવાની 
પરવાનગી આપવાથી) માફી આપી, (પરંતુ) શા માટે આપે તેઓને (બેસી 
રહેવાની) છૂટ આપી. એટલા સુધી (કેમ ન થોભ્યા) કે આપને સાચું બોલનાર 
જાહેર થઈ જાત અને આપ જૂઠાઓને જાણી લેત. (૪૩) જે લોકો અલ્લાહ 
તઆલા પર અને આખિરતના દિવસ પર ઈમાન રાખે છે, તેઓ પોતાના માલ 
અને જાન વડે લડવાથી આપની પાસે (કદી પણ) છૂટ્ટી માંગતા નથી અને 
અલ્લાહપાક (તેનાથી) ડરનારાઓને ખૂબ જાણે છે. (૪૪) ખરેખર, તે લોકો 
જ આપની પાસે છુટ્ટી માંગે છે, જેઓ અલ્લાહપાક પર અને આખિરતના 
દિવસ પર ઈમાન રાખતા નથી. અને તેઓના દિલ શંકામાં પડેલાં છે. તો 
તેઓ પોતાની શંકામાં જ ભમી રહ્યા છે. (૪૫) અને જો તેઓ (જિહાદ માટે) 
નીકળવા ધારત, તો જરૂર તેનો કંઈ પણ સામાન તેયાર કરી લેત, પરંતુ 
અલ્લાહપાકે તેઓના જવાને પસંદ ન કર્યું, તેથી તેઓને તવફીક આપી નહિ 
અને તેઓને કહેવામાં આવ્યું કે (ઘરોમાં) બેસી રહેનારાઓ (અશક્તો) સાથે 
તમે પણ બેસી રહો. (૪૬) જો તેઓ તમારી સાથે આવત તો તેઓ તમારા 








આઠમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૨૯૨] 





માટે ખરાબી સિવાય કાંઈ વધારત નહિ અને તમારામાં (ચુગલખોરી વડે) 
ફસાદ કરાવવાની ફિકરમાં દોડતા ફરત અને (હમણાં પણ) તમારામાં થોડાક 
તેઓના જાસૂસ મૌજૂદ છે અને એ જુલ્મીઓને અલ્લાહપાક ખૂબ જાણે છે. 
(૪૭) તે લોકો એના પહેલાં પણ (ઉહુદના દિવસે) ફિત્નાની શોધમાં રહી 
ચૂક્યા છે અને આપના (નુકસાન) માટે ઘણા કાર્યોને ઉલટ પુલટ કરતા રહ્યા 
છે. એટલે સુધી કે સાચો વાયદો આવી પહોંચ્યો અને અલ્લાહ તઆલાનો 
હુકમ ગાલિબ રહ્યો, પણ તેઓ તો નારાજ જ રહ્યા. (૪૮) અને તેઓમાં કોઈ 
એવો પણ છે, જે કહે છે કે, મને (ઘરે રહેવાની) રજા આપો અને મને 
આફતમાં ન નાખો. હા, તેઓ તો પોતે જ આફતમાં પડી ચૂક્યા છે અને 
બેશક, જહન્ઞમ એવા કાફિરોને ઘેરી રાખનાર છે. (૪૯) 


ઝકાતના હકદાર ગરીબ-નાદાર મુસ્લિમો, ન કે શરારતખોર 
મુનાફિકો : 


ઝકાત તો માત્ર ગરીબો અને મોહતાજો તેમજ ઝકાતના કામે જનારા- 
ઓનો હક છે. અને તે લોકોનો જેમનું દિલ લોભાવવું છે તથા ગરદનો 
છોડાવવામાં અને કર્ઝદારોના કર્ઝ (અદા કરવા)માં તથા અલ્લાહપાકના 
માર્ગ (જિહાદ)માં અને મુસાફિરો (ની મદદ)માં (પણ એ માલ ખર્ચ કરવો 
જોઈએ.) આ હુકમ અલ્લાહ તઆલાના તરફથી મુકર્રર કરેલો છે. અને 
અલ્લાહપાક બહુ જાણનાર (અને) હિકમતવાળો છે. (૬૦) 


મુનાફિકોનો ડર : 


એ મુનાફિકો (રસૂલ મારફતે) મુસલમાનો પર કોઈ એવી સૂરત (કે 
આયત) ઉતરવાથી ડરતા રહે છે, જે એવી વાત મુસ્લિમો સમક્ષ જાહેર 
કરી દે જે તેઓના દિલોમાં (છૂપી) છે; (હે નબી સલ્લલ્લાહું અલયહિ 
વસલ્લમ !) આપ ફરમાવી દો કે (ભલે) તમે ઠઠ્ઠા કરતા રહો; ચોક્કસ 
જે વાતથી તમે ભય પામો છો તેને અલ્લાહ તઆલા કરીને જ રહેશે. (૬૪) 
અને જો આપ તેઓથી (તેનું કારણ) પૂછશો તો કહેશે કે અમે તો માત્ર 
વાતચીત અને ગમ્મત કરતા હતા, આપ ફરમાવી દો કે શું તમે અલ્લાહ 





[૨૯૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ આઠમી તરાવીહ 





તઆલા અને તેના હુકમો તથા તેના રસૂલની મજાક કરતા હતા ? (૬૫) તમે 
હવે બહાનાં ન બતાવો. ચોક્કસ તમે ઈમાન જાહેર કર્યા પછી કાફિર થઈ 
ગયા છો, જો અમે તમારામાંથી કેટલાકને (ઈમાન લાવવાથી) માફ કરી 
દઈશું તો પણ કેટલાકને તો (જરૂર) શિક્ષા આપીશું. કારણ કે તેઓ (મૂળથી 
જ) ગુનેહગાર હતા. (૬૬) 
મુનાફિકોની રોજીંદી ખરાબ આદતો ઉપર સસ ધમકી : 

મુનાફિર પુરૂષો અને મુનાફિક સ્રીઓ સૌનું એક ચલણ છે કે, તેઓ 
બુરી વાત (કુફ્ર) શીખવે છે અને ભલી વાત (ઈમાન)થી રોકે છે અને (ખેરાત 
કરવાથી) પોતાની મુઠ્ઠી બંધ રાખે છે. તેઓ અલ્લાહપાકને ભૂલી ગયા તેથી 
અલ્લાહપાક પણ (પોતાની કૃપામાં) તેઓને ભૂલી ગયો. બેશક, એ મુનાફિકો 
ઘણા જ નાફરમાન છે. (૬૭) અલ્લાહપાકે મુનાફિક મર્દો અને મુનાફિક 
સ્રીઓથી તેમજ કાફિરોથી દોઝખની આગનો વાયદો કર્યો છે. તેઓ તેમાં 
જ સદા પડ્યા રહેશે, તેઓને તે જ (શિક્ષા) બસ છે. અને અલ્લાહપાકે 
તેઓ પર ફિટકાર કરી છે અને તેઓના માટે કાયમી અઝાબ છે. (૬૮) (હે 
મુનાફિકો ! તમે) તમારા અગાઉ થઈ ગયેલા લોકો જેવા છો, તેઓ તમારા 
કરતાં બળમાં વધુ હતા અને માલ તથા અવલાદમાં પણ વધુ હતા, તો તેઓ 
પોતાના ભાગ્યથી (દુનિયામાં) લાભ ઉઠાવી ગયા, પછી તમે પણ પોતાના 
ભાગ્યથી લાભ ઉઠાવી ચૂક્યા, જેવી રીતે કે તમારા પહેલાંના લોકોએ પોતાના 
નસીબથી લાભ ઉઠાવ્યો હતો અને તમે પણ તેઓની ચાલ મુજબ જ ચાલો 
છો, તે લોકોના સદ્કર્મો દુનિયા અને આખિરતમાં વ્યર્થ (બેકાર) ગયા અને 
તે લોકો બહુ નુકસાનમાં છે. (૬૯) શું તેઓને તે લોકો (ના અઝાબ)ની 
ખબર પહોંચી નથી, જે એમના પહેલાં થઈ ગયા છે, (એટલે) નૂહ (અલે.) 
તથા આદ અને સમૂદની કોમ તથા ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)ની કોમ અને 
મદયનવાળાઓ તથા તે વસ્તીઓ જે ઉંધી મારવામાં આવી, કે તેઓની પાસે 
તેમના રસૂલો સ્પષ્ટ નિશાનીઓ લઈને આવ્યા હતા, તો અલ્લાહપાક એવો 
નથી કે તેમના ઉપર જુલ્મ કરત, પરંતુ તેઓ પોતે જ પોતાના ઉપર જુલ્મ 
કરતા હતા. (૭૦) 











આઠમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૯૪] 


મુસ્લિમોની સારી આદતોના વખાણ-પશંશા : 


અને ઈમાનવાળા પુરૂષો તથા ઈમાનવાળી સ્ત્રીઓ એકબીજાની 
(નેકીઓમાં) મદદગાર છે. તેઓ નેક વાત શીખવે છે અને બુરી વાતોથી રોકે 
છે અને નમાઝની પાબંદી રાખે છે અને ઝકાત આપે છે તેમજ અલ્લાહ 
તઆલાના તથા તેના રસૂલ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ના હુકમ અનુસાર 
ચાલે છે. એવા લોકોના પર અલ્લાહ તઆલા જરૂર રહમ કરશે. બેશક, 
અલ્લાહ તઆલા જબરદસ્ત હિકમતવાળો છે. (૭૧) અલ્લાહપાકે મુઅમિન 
પુરૂષો અને મુઅમિન સ્ત્રીઓને એવા બગીચાઓનો વાયદો આપ્યો છે, 
જેમની નીચે નહેરો વહેતી હશે, જેમાં તેઓ સદા રહેશે તેમજ સદા રહેવાના 
બગીચાઓમાં સરસ મહેલોનો પણ (વાયદો આપ્યો છે) અને (એ નેઅમતો 
ઉપરાંત) અલ્લાહ તઆલાની ખુશ્નૂદી સૌથી મહાન (નેઅમત) છે, એ જ 
મહાન સફળતા છે. (૭૨) 


મુનાફિકોની કંજુસાઈ અને સખી મુર્લિમો પત્યેની અદેખાઈનું 
વણન : 

એ મુનાફિકો એવા છે કે, ઉદાર દિલે ખેરાત કરનારા મુસલમાનોને 
ખેરાતના વિશે મેણાં મારે છે અને ખાસ (કરી) એવા લોકોને જેઓ કે પોતાની 
મહેનત (ની આવક) સિવાય કંઈ રાખતા નથી. પછી તેમના ઉપર હસે છે, 
અલ્લાહ તઆલા તેઓને આ ઠઠ્ઠા (મશ્કરી)નો બદલો આપશે અને તેઓના 
માટે દુઃખદાયક અઝાબ છે. (૭૯) તે મુનાફિકો માટે આપ બખ્શિશ માંગો 
અથવા ન માંગો, (સૌ) સરખું જ છે. જો આપ તેઓના માટે સિત્તેર વખત 
બખ્શિશ માંગશો તો પણ અલ્લાહ તઆલા તેઓને હરગિઝ નહિ બખ્શે. એનું 
કારણ એ છે કે તેઓએ અલ્લાહપાક અને તેના રસૂલ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમ) સાથે કુફ્ર કર્યું અને અલ્લાહપાક એવા નાફરમાનોને સીધો માર્ગ 
દેખાડતો નથી. (૮૦) 


મુખ્લિસ સહાબાએ કિરામની પ્રશંશા : 
અને જે મુહાજિરો તથા અનસાર (ઈમાન લાવવામાં) પહેલ કરનાર છે, 





[૨૯૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ આઠમી તરાવીહ 





તેઓથી તથા જે લોકો ઈખ્લાસપૂર્વક (ઈમાનમાં) તેમના પગલે ચાલ્યા, તે 
સૌથી અલ્લાહ તઆલા રાજી થયો અને તેઓ સૌ તેનાથી રાજી થઈ ગયા 
છે. અને તેમના માટે અલ્લાહ તઆલાએ એવા બગીચા બનાવ્યા છે, જેમની 
નીચે નહેરો વહે છે. તેમાં જ તેઓ સદા રહ્યા કરશે (અને) એ જ મહાન 
સફળતા છે. (૧૦૦) 


મુનાફિકોની શરારતથી મરિજિદનું નિમણિ : 


અને કેટલાક એવા પણ છે, જેઓએ એક મસ્જિદ (ઈસ્લામને) નુકસાન 
પહોંચાડવા અને કુફ્ર કરવા તથા મુસલમાનોમાં ફૂટ નાખવા અને તે માણસના 
ઉતારા માટે બનાવી છે, જે અલ્લાહ તઆલા અને તેના રસૂલ (સલ.) સાથે 
પ્રથમથી જ વિરૂદ્ધતા કરી રહ્યો છે અને તેઓ (એ સબંધી પૂછતાં) સોગંદો 
ખાશે કે અમે તો (એ વડે) માત્ર ભલાઈ જ ઈચ્છી હતી, પણ અલ્લાહપાક 
સાક્ષી આપે છે કે, તેઓ તદ્દન જૂઠા છે. (૧૦૭) (તો હે રસૂલ સલ. !) આપ 
તેમાં (નમાઝ માટે) કદી ઉભા ન થજો. અલબત્ત, જે મસ્જિદ (કુબા)નો 
પાયો પ્રથમ દિવસથી જ તકવા (પરહેઝગારી) પર નાખવામાં આવ્યો છે, તે 
ખરેખર, એ લાયક છે કે આપ તેમાં (નમાઝ માટે) ઉભા રહો. તેમાં એવા 
(નેક) પુરૂષો છે કે જેઓ ખૂબ પાક રહેવાને પસંદ કરે છે અને અલ્લાહપાક 
ખૂબ પવિત્ર રહેનારાઓને જ ચાહે છે. (૧૦૮) 


આ મરચ્જિદનો પાયો માત્ર જિદ, કુફ્ર, નિફાક અને ઈસ્લામની દુશ્મની 
તેમજ અલ્લાહપાક અને રસૂલ (સલ.)ની વિરૂદ્ધતા ઉપર રાખવામાં આવ્યો 
છે, માટે તેમાં આપ કદી નમાઝ માટે ઉભા રહેશો નહિ. આપની નમાઝને 
લાયક તે મસ્જિદ છે, જેનો પાયો પ્રથમ દિવસથી જ તકવા અને પરહેઝગારી 
પર કાયમ થયો છે. (પછી તે મસ્જિદે નબવી હોય કે મસ્જિદે કુબા) તેના 
નમાઝીઓ એવા છે કે, ગુનાહો અને શરારતો તેમજ દરેક પ્રકારની નાપાકીથી 
પોતાનું જાહેર અને બાતિન પવિત્ર રાખવાની કાળજી રાખે છે. અને એટલા 
જ માટે અલ્લાહપાક તેઓને ચાહે છે. 


હદીષ શરીફમાં છે કે, આપ (સલ.)એ કુબાવાળાઓને પૂછયું કે તમે 








આઠમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૯૬] 





કેવી રીતે પવિત્રતા રાખો છો કે, અલ્લાહપાકે તમારા વખાણ કર્યા ? તેમણે 
જવાબ આપ્યો કે, ત્રણ ઢેલાથી ખડુ ક્યા પછી અમે હાથપાણી લઈએ છીએ 
અને ગુસલની હાજત હોવાની હાલતમાં ગુસલ કર્યા વિના ઉંઘતા નથી. 


સારાંશ કે, જે કામનો પાયો માત્ર યકીન તથા પરહેઝગારી ઉપર અને 
અલ્લાહપાકને ખુશ કરવા ખાતર જ રચાયો હોય, તે ખરેખર મજબૂત અને 
અચળ છે, નિફાક તથા દગાબાજી અને ચાલાકી પર રચાયેલું કામ જાહેરમાં 
ગમે તેવું સફળતાપૂર્ણ અને સરસ દેખાય, પરંતુ ખરી રીતે તે અસ્થિરતા અને 
નિષ્ફળતામાં અમૂક ભેખડના કિનારે ચણાયેલી ઈમારત સમાન જ છે, કે 
પાણીના વહેણ અથવા મોજાઓના ધસારાથી કે બીજા કોઈપણ કારણસર 
સહેજ પણ જમીન ધસી પડતાં સઘળી ઈમારતનો નાશ થઈ જશે અને અંતે 
તે દોઝખના ખાડામાં જઈ પડશે. 


જાન-માલ અલ્લાહપાકની અમાનત છે, તેને કુબાન કરનારા- 
ઓના ઉમદા ગુણોનું વણન : 


બેશક, અલ્લાહપાકે મુસલમાનોથી તેમની જાનો તથા માલને ખરીદી 
લીધા આ વાતના બદલામાં કે તેમના માટે જજ્નત છે. તેઓ અલ્લાહપાકના 
માર્ગમાં લડે છે, જેમાં (કદી) તેઓ મારે છે અને (કદી) માર્યા પણ જાય છે; 
તવરાત અને ઈન્જીલ (બાઈબલ જુના-નવા કરાર)માં તેમજ કુર્‌આને 
કરીમમાં એ (જિહાદ)ના ઉપર (જજ્ઞતનો) સત્ય વાયદો થયો છે અને અલ્લાહ 
તઆલા કરતાં વધારે વચન પાળનાર કોણ છે ? માટે જે સોદો તમે અલ્લાહ 
તઆલાની સાથે કર્યો છે, તેના ઉપર ખુશ થઈ જાઓ અને એ જ (સોદો) 
મહાન સફળતા છે. (૧૧૧) તે (જિહાદ કરનારા)ઓ (અલ્લાહ તઆલાથી) 
તોબા કરનારા, બંદગી કરનારા, હમ્દ (વખાણ) કરનારા, રોઝહ રાખનારા, 
રુફૂઅ કરનારા, સિજદા કરનારા, નેક કામનો હુકમ કરનારા, બૂરી વાતોથી 
રોકનારા અને અલ્લાહપાકની (મુકરર કરેલી) હદો (હુકમો)ને જાળવનારા 
છે. અને (હે નબી સલ. !) એવા ઈમાનવાળાઓને (જજ્ઞતની) ખુશખબર 
સંભળાવી દો.(૧૧૨) 





[૨૯૭] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ આઠમી તરાવીહ 





નેક લોકોની સોહબત-સંગ જરૂરી છે : 


હે ઈમાનવાળાઓ ! અલ્લાહપાકથી ડરતા રહો અને (કરણીમાં) 
સાચાઓનો સંગ રાખો. (૧૧૯) 


ઈલ્મ-જ્ઞાનની પાતિ અને લોકોને ડરાવવા : 


અને મુસલમાનોને એ પણ યોગ્ય નથી કે (જિહાદ માટે) સઘળા જ 
નીકળી પડે; તો એવું શા માટે ન કરવામાં આવે કે તેમના દરેક મહાન 
જૂથોમાંથી એક નાનું જૂથ (જિહાદમાં) જાય કે જેથી (બાકીના લોકો) દીનનું 
જ્ઞાન મેળવતા રહે અને જ્યારે તે (લડવા ગયેલા) લોકો તેમની તરફ પાછા 
ફરે તો તેઓ પોતાની કોમને (અલ્લાહપાકની નાફરમાનીથી) ડરાવે કે જેથી 
તેઓ (બુરાઈઓથી) બચતા રહે. (૧૨૨) 
આપ (સલ.)ના શ્રેષ્ઠ ગુણોનું વર્ણન : 

(હે લોકો !) તમારી પાસે તમારામાંથી જ એક એવા રસૂલ આવ્યા છે 
કે તમને ઈજા પહોંચવું તેમને બહુ ભારે લાગે છે (અને) તમારી ભલાઈના 
ઘણા જ ચાહક છે (તેમજ) ઈમાનવાળાઓ પર તે બેહદ માયાળુ અને દયાળુ 
છે. (૧૨૮) છતાં પણ જો તે મુનાફિકો મોઢું ફેરવી લે તો (હે નબી સલ. !) 
આપ ફરમાવી દો કે મારા માટે અલ્લાહપાક બસ છે, જેના સિવાય કોઈ 
મઅબૂદ નથી. તેના જ ઉપર મારો વિશ્વાસ છે, ને તે જ અર્શે અઝીમનો 
માલિક છે. (૧૨૯) 








નવમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૨૯૮] 


આજની નવમી તરાવીહમાં ૧૧માં પારહની શરૂથી ૧રમાં પારહના ૧/૪ સુધી 
તિલાવત કરવામાં આવશે. 

શરૂઆતમાં સૂરએ તોબાના બાકીના સાડા પાંચ રૂફૂઅ પઢવામાં આવ્યા. 
જેમાં “જંગે તબૂક' પ્રસંગે મુનાફિકો (દંભીઓ)એ જે વલણ અપનાવ્યું અને 
કેટલાક એવા મુસ્લિમોનું જે હતા તો નિખાલસ, પરંતુ સુસ્તીને કારણે જંગમાં 
સામેલ થવાથી પાછળ રહી ગયા, એ સૌનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. પ્રથમ આ વર્ણન 
કરવામાં આવ્યું કે, જ્યારે તમે તબૂકના સફરથી પાછા ફરશો તો આ દંભીઓ 
પોતાના વલણ અંગે તમને સંતુષ્ટ કરવા માટે ઉપજાવી કાઢેલા બહાના રજૂ 
કરશે. તેમને સ્પષ્ટપણે કહી દેજો કે, અમે તમારા ઉપજાવી કાઢેલા બહાના 
માનવાના નથી. હવે અલ્લાહપાક અને તેના રસૂલ (સલ.) તમારા અમલને 
જોશે. તમે પોતાના અમલથી આ પુરવાર કરવાની કોશિશ કરો કે તમે ખરેખર 
અલ્લાહપાક અને રસૂલ (સલ.) ઉપર ઈમાન રાખો છો. હમણાં તો ઈસ્લામ 
માટે બુરૂં ઈચ્છવા અંગે તેમની હાલત આ છે કે, પહેલાં તો તેઓ તેના માર્ગમાં 
કંઈ ખર્ચ જ નથી કરતા. અને જો સંજોગવશ મજબૂર થઈને કંઈ ખર્ચવું પણ 
પડે તો તેને પોતાના પરનો જબરદસ્તીનો દંડ સમજે છે. અને ઈચ્છે છે કે, 
મુસ્લિમો ઉપર એવી મુસીબત આવી પડે કે જેથી તેમના જીવ તેઓથી છૂટી 
જાય. જો કે ખરેખર તો મુસીબત તો ખુદ તેમના પર છે અને મુસીબત પણ 
ખૂબ જ ખરાબ મુસીબત (અથાંત્‌ આખિરતમાં મુક્તિથી વંચિતતા). 





કેટલાક અન્ય લોકો હતા, જેમણે પોતાના ગુનાહોનો એકરાર કરી લીધો 
હતો. ફરમાવ્યું કે, તેમની નેકીઓ અને બુરાઈઓ બંને પ્રકારની કમાણી છે, 
તેમના પર આશા છે કે પોતાની રહમત-કુપા કરશે. હે નબી (સલ.) ! આપ 
તેમનાથી સદકો લઈને તેમને પાક કરી દો અને તેમના માટે દુઆ કરો. 
આપની દુઆ તેમના માટે રાહતનું સાધન બનશે. અને તેમને આ પણ કહો 
કે હવે અલ્લાહપાક, તેના રસૂલ (સલ.) અને મુઅમિનો (મુસ્લિમો) તમારા 
વલણને જોશે અને દરેક સ્થિતિમાં તમને અલ્લાહ તઆલા સમક્ષ રજૂ કરશે. 





[૨૯૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ નવમી તરાવીહ 





દંભીઓમાં એ લોકો પણ છે, જેમણે એક મસ્જિદ બનાવી છે ઇસ્લામને 
નુકસાન પહોંચાડવા, ઈમાનવાળાઓમાં ભાગલા પડાવવા અને એ લોકો માટે 
એક ગુપ્ત મથક પુરૂં પાડવા માટે જેઓ અલ્લાહપાક અને તેના રસૂલ (સલ.) 
સાથે અગાઉ લડી ચૂક્યા છે. આપ તેમાં ક્યારેય ઉભા ન રહો. તમારા ઉભા 
રહેવા માટે સૌથી વધારે એ મસ્જિદ હકદાર છે, જેનો પાયો પ્રથમ દિવસથી 
જ તકવા-સંયમ ઉપર નાખવામાં આવ્યો છે. 


દંભ ઉપર બાંધવામાં આવેલ ઈમારતનું ઉદાહરણ એવું છે, જાણે કોઈએ 
સમુદ્ર તટમાં નીકળેલ કોર ઉપર ઈમારત બાંધી હોય. એ ગમે તે સમયે 
પોતાના રહેવાસી સાથે દોઝખમાં જઈ પડશે. 


મુઅમિનોની સિફાત : તોબામાં મક્કમ, ઈબાદત, હમ્દ (તઅરીફ), 
રોઝા, રૂફૂઅ, સજદામાં લાગેલ, નેકીઓ કરનાર, ખરાબ વાતોથી રોકવા- 
વાળા અને અલ્લાહપાકની હદોની હિફાઝત કરવાવાળા. (0 ?ર) ઉપરોક્ત 
સિફતો દરેક મુસ્લિમે પેદા કરવી જોઈએ. 

હઝરત કંઅબ બિન માલિક, હિલાલ બિન ઉમય્યા અને મુરારહ બિન 
રબિઅ (રદી.)ની તોબાની પરિપૂર્ણતાનું વર્ણન છે. 

મુઅમિનોને સાચાઓના સંગે રહેવાનો આદેશ છે. (૪ ?૯) 


અમુક લોકો જિહાદ માટે જાય અને અમુક દીનનું જ્ઞાન મેળવવા હુઝૂર 
(સલ.) પાસે રહે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અજાણ (અજ્ઞાન) લોકો સુધી દીનનું જ્ઞાન 
પહોંચાડે. આથી ઈલ્મે દીનની મહત્તા તરફ ઈશારો છે કે, જિહાદ જેવી 
ઈબાદતમાં શરીક ન થવાની છૂટ મળી ગઈ. 


મુનાફિકો (દંભી લોકો) સાથે અત્યાર સુધી નરમી અને આંખ આડા 
કાન કરવાનો વ્યવહાર ચાલતો હતો. હવે તેમની સાથે સષ્ઠ વ્યવહાર કરવાનો 
આદેશ આપવામાં આવ્યો અને એ સબંધે એમની ફિત્ના માટે બનાવેલી 
“મસ્જિદે ઝિરાર” જમીનદોસ્ત કરવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો. 


સૂરતમાં તબૂકની જંગમાં પાછળ રહી જનારા ત્રણ સહાબીઓનો 


કસૂર માફ કરવાનો ઉલ્લેખ છે. માટે સૂરતનું નામ “અત્‌ તવબહ” છે. અને 








નવમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૦૦] 





શરૂમાં મુશ્રિકો સાથે સંધિ સમાપ્ત કરી જવાબદારીમાંથી મુક્તિનું એલાન 
કરવામાં આવ્યુ, તેથી સૂરતનું નામ બરાઅત (જવાબદારીમાંથી મુક્તિ) પણ 
રાખવામાં આવ્યુ છે. 


સરએ યનસ 
જે ૬૧૫ 
સૂરતના વિષયોનો ખુલાસો : 
આ સૂરત મક્કા મુકર્રમહમાં ઉતરી. સૂરતની આયત નં. ૯૮માં હઝરત 


યૂનુસ (અલૈ.)ના નામનો ઉલ્લેખ છે. જેની મુનાસબતથી સૂરતનું નામ 
“યૂનુસ'” રાખવામાં આવ્યુ છે. 


સૂરતના મક્કી હોવાને લઈ તૌહીદ, રિસાલત, કુર્‌આન શ. અને પાછલી 
કૌમોના ઈબ્રતવાળા કિસ્સાઓ તથા કિયામતનું વર્ણન કરવામાં આવ્યુ છે. 


શરૂમાં કુર્‌આન શરીફ તથા આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ બાબતે 
નબૂવ્વતનો સંદેશો રજૂ કરવાથી મુશ્રિકોના આશ્ચર્ય તથા તેના જાદુઈ વાણી 
હોવાના આક્ષેપનું વર્ણન છે. તેનો જવાબ આપતા ફરમાવ્યું કે, આ કોઈ જાદુ- 
જ્યોતિષ તથા વિચિત્ર વસ્તુ નથી. બલ્કે આ વાણીમાં તમને બે મહત્વની 
હકીકતોથી વાકેફ કરવામાં આવી રહ્યા છે. એક એ આ સમગ્ર સૃષ્ટિનો સર્જક 
જે સર્વ જગતનો પાલનહાર અને તારણહાર છે, તે જ તમારા સૌનો માલિક 
એક ખુદાપાક છે. માટે તેની જ બંદગી કરવામાં આવે. 


અને બીજુ એ કે, વર્તમાન દુન્યવી જીવન પછી આખિરત (પરલોક)નું 
હંમેશાનું (શાશ્વત) જીવન આવવાનું છે. જેમાં બધાને ફરીથી સજીવન કરવામાં 
આવશે. અને હિસાબ-કિતાબના આધારે જજ્ઞત કે જહન્ઞમ નક્કી થશે. 


તોહીદ અને આખિરતથી અજ્ઞાન પણ તેને જાણવા આતુર લોકોને 
પોતાની દુન્યા-આખિરતનું જીવન બનાવવા માટે બુધ્ધિપૂર્વક અંતરાત્માને 
સંતોષ તથા શાંતિ આપતી વિવિકબદ્ધ દલીલો તથા આ બશેવ અકીદાઓ 
સ્વીકારવામાં અવરોધરૃપ ગેરસમજોનું નિવારણ અને સાથે આ માન્યતાઓ 
બાબતે નિષ્કાળજી ધરાવતા લોકોને ચેતવણીનું પણ આ સૂરતમાં વર્ણન છે. 





[૩૦૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ નવમી તરાવીહ 





એ જ પ્રમાણે આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના રસૂલ હોવા બાબતે 
તથા આપના લાવેલ સંદેશાઓ વિશે વાંધાઓ અને શંકાઓના જવાબોનો 
પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. 


આખિરત વિશે પૂર્વ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. જેથી પાછળથી 
પસ્તાવાનો વારો ન આવે. કારણ કે આ જીવન જ હકીકતમાં કસોટીનું જીવન 
છે. ત્યાર બાદ બીજી તક મળવાની નથી. 


મક્કાના મુશ્રિકોને ચેતવવામાં આવ્યા છે કે, જેમ હઝરત નૂહ (અલે.), 
હઝરત યૂનુસ (અલૈ.) અને હઝરત મૂસા (અલેૈ.)ને તેમની કૌમોએ સતાવ્યા. 
અને તમારી જેમ તેમણે પોતાના નબીઓ સાથે વ્યવહાર કર્યો તો હઝરત નૂહ 
(અલે.)ની કૌમને મહા જળપ્રલય (રેલ સંકટ) દ્વારા ડુબાડી દેવામાં આવી 
તથા ફિરઓન અને તેના લશ્કરને પણ રાતા સમુદ્રમાં ડુબાડી દેવામાં આવ્યા 
તે પ્રમાણે તમારી ઉપર પણ હમારો અઝાબ વિવિધ સ્વરૂપે આવી શકે છે. 


અને તમે એ ધોકામાં ન રહેશો, જેમ આગલી કોમોએ પોતાના સમયના 
નબીઓ અને તેમના અનુયાયીઓને નિઃસહાય અને નિર્બળ સ્થિતિમાં સમજી 
સતાવ્યા, પરંતુ ખુદાવંદે કુદુસે હઝરત નૂહ અલયહિસ્સલામ તથા હઝરત 
મૂસા અલયહિસ્સલામને બચાવી લીધા. અને તેમની કોમોને જાહેરી ધન- 
દૌલત અને સરકારી બધી જ મશીનરી હોવા છતાં અઝાબમાં સપડાવ્યા 
ત્યારે એમની કોઈ સહાય કરનાર ન હતું. 


માટે આગલી કોમોથી ઈબ્રત પકડો. અને તમને આપેલી મોહલતને 
ગુમાવશો નહીં કે પછી તૌબા ન કરવાને લઈ અને માફી ન આપવાને લઈ 
પસ્તાવાનો પાર રહેશે નહીં. 


આ સાથે આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ના અનુયાયીઓને 
તસલ્લી અને સાંત્વન આપ્યુ કે, તમો દુશ્મનોના મુકાબલામાં તમારી 
નિઃસહાયતા અને લાચારીથી નિરાશ થશો નહીં. જેમ પહેલાના નબીઓ અને 
તેમના અનુયાયીઓની હમે મદદ કરી, તેમ તમારી પણ મદદ કરીશું. આ 
ખુદાઈ ફેંસલો અટલ અને અફર છે. 








નવમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૦૨] 





હઝરત યૂનુસ અલયહિસ્સલામ : 


કૌમોની હિદાયત-માર્ગદર્શન વિશે અલ્લાહપાકની સુન્નત છે કે, જ્યારે તે 
કૌમ નબીની દઅવતનો લગાતાર ઈન્કાર કરવા લાગે અને ઝુલ્મ-અત્યાચારને 
પોતાનો જીવનધ્યેય બનાવી લે, અને નબી તે લોકો માટે અઝાબની આગાહી 
આપી દે, તો પછી તે કૌમ માટે ફક્ત બે રસ્તાઓ બાકી રહે છે. (૧) અઝાબ 
આવ્યા પહેલા ઈમાન લઈ આવે અને અઝાબથી સુરક્ષિત થઈ જાય અથવા 
(૨) અઝાબથી હલાક-બરબાદ થઈ જાય. અને આ અશક્ય છે કે, નબીની 
અઝાબની ખબર આપ્યા બાદ તે લોકો અઝાબ પહેલા ઈમાન ન લાવે અને 
છતાં અઝાબથી બચી જાય. 


હઝરત નૂહ અલયહિસ્સલામ, હઝ. સાલિહ અલયહિસ્સલામ, હઝ. 
લૂત અલયહિસ્સલામ, હઝરત હૂદ અલયહિસ્સલામ વગેરેની કૌમો ઉપર 
અઝાબની ખબર બાદ પણ ઈમાન ન લાવવાને લઈ અઝાબો આવ્યા અને તે 
લોકો હલાક થઈ ગયા. ફક્ત હઝરત યૂનુસ (અલયહિસ્સલામ)ની કોમનો 
દાખલો એવો છે કે, તેમણે અઝાબ આવ્યા પહેલા તૌબા કરી લીધી અને 
અલ્લાહપાકે તેમની તોબા કબૂલ કરી તેમને અઝાબથી બચાવી લીધા. 


અંબિયાએ કિરામ સાથે અલ્લાહપાકનો મામલો ઘણો જ નાઝુક હોય છે. 
તેમને વહીના માગંદર્શન હેઠળ બધા કામો કરવાના હોય છે. વહીની રાહ 
જોયા વગર નાનુ સરખુ કામ પણ તે કરી શકતા નથી. તેમાં જરા પણ આગળ- 
પાછળ થઈ જવાથી અલ્લાહપાક તરફથી સષ્ઠ કસોટી કરવામાં આવે છે. 
પરંતુ સાથે મુહબ્બત અને મદદ પણ શામેલ રહે છે. અને તે નબી પણ 
પોતાની એ નાની સરખી ભૂલ થવા ઉપર માફી અને તૌબા-ઈસ્તિગફાર 
કરવા માંડે છે. હઝરત આદમ (અલૈ.), હઝરત નૂહ (અલૈ.) અને હઝરત 
યૂનુસ (અલૈ.) પોતાની ભૂલોને લઈ તરત જ માફી માંગવા માંડે છે. અને 
અલ્લાહપાક તે માફ કરી પોતાના ખાસ બંદાઓ તરીકે તેમનું વર્ણન પણ 
કરે છે. જો લોકો કુર્‌આન શરીફની આ વર્ણનશૈલીથી વાકેફ નથી હોતા, તે 
આમાં ધોકો ખાય જાય છે, અને નબીઓ વિશે એલફેલ બકવાસ કરી દે છે. 
અલ્લાહ તઆલા તો તેમને માફ કરી મુખ્લિસ બંદા તરીકે સંબોધે છે, અને 





[૩૦૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ નવમી તરાવીહ 





બંદાઓ તેમની વિશે લખવામાં અંકુશ રાખતા નથી. 


સૂરએ યૂનુસમાં કુરેશની એ સ્થિતિ ઉપર અફસોસ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો 
કે, અલ્લાહપાકે તેમનામાંથી જ એક વ્યક્તિની ઉપર આ હિકમત (ડહાપણ) 
-વાળો ગ્રંથ ઉતાર્યો. હોવું તો એ જોઈતું હતું કે, તેઓ આની કદર કરતા અને 
ઈમાન લાવતા. અલ્લાહ તઆલા બંડખોરોને ઢીલ આપે છે. તેનું કારણ આ 
છે કે, એ રહમત કરવામાં તો ઝડપ કરે છે, પરંતુ પ્રકોપ કરવામાં જલ્દી નથી 
કરતો. તે એવા લોકોને પૂરી તક આપે છે કે, તેઓ બંડખોરીમાં પૂરી રીતે 
ભટકી લે, કોઈ તમજ્ઞા બાકી ન રહી જાય અને તેના માટે અલ્લાહ તઆલા 
સમક્ષ કરવા કોઈ દલીલ બાકી ન રહે. નહીંતર એ જ્યારે ઈચ્છે તેમનો ખેલ 
ખતમ કરી દે. આ લોકો પાછલી ઉમ્મતોના અંજામથી બોધ કેમ નથી લેતારર 


કુરેશની એક માંગણી આ હતી કે આ કુર્‌આન ઉપરાંત કોઈ બીજું 
કુર્‌આન લાવો, જેમાં કેટલીક અમારી વાતો પણ માનવામાં આવી હોય અથવા 
હવે સુધારો કરી લો અને “કંઈ આપો તથા કંઈ લો”ના સિદ્ધાંત ઉપર મામલો 
કરી લો. આનો જવાબ આપવામાં આવ્યો કે, તમે બતાવી દો કે મને સુધારો 
કે ફેરફારની કોઈ સત્તા નથી. આ તો ખુદાપાકના આદેશો છે, જેને અમલમાં 
મૂકવા માટે હું આવ્યો છું. જો અલ્લાહ તઆલાનો આદેશ ન હોત તો હું 
હરગિઝ આને રજૂ ન કરત. 


હુંઝૂર (સલ.)ને સાંત્વન આપવામાં આવ્યું કે, જેમનામાં કાબેલિયત છે, 
તેઓ આ ગ્રંથ ઉપર ઈમાન લાવી રહ્યા છે. રહ્યા એ લોકો, જેઓ આંધળા 
અને બહેરા બની ચૂક્યા છે. તો આ ખુદ એમના પોતાના કર્મોને કારણે આ 
હાલતે પહોંચ્યા છે. ખુદાએ તેમની સાથે કોઈ અન્યાય નથી કર્યો. જે અઝાબ 
અને આખિરતની તેમને ધમકી આપવામાં આવી રહી છે, તેના વિશે માંગણી 
કરી રહ્યા છે કે એ વહેલી તકે કેમ આવી નથી જતી ? જો કે એ જ્યારે આવી 
જશે તો અનુભવશે કે એક પળ કે ક્ષણથી વધુ અમે દુનિયામાં સમય નથી 
વિતાવ્યો. હકીકત આ છે કે, દરેક ઉમ્મત માટે એક માપદંડ નિશ્ચિત છે. 
જ્યારે એ માપદંડ ભરાઈ જશે તો તેને એક મિનિટની પણ મહેતલ નહીં મળે. 


છ. 


આ લોકો જો આટલી બધી ઉતાવળ કરી રહ્યા છે, તો તેમને પૂછો કે ખુદા 








નવમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૩૦૪] 





તઆલાના અઝાબ (પ્રકોપ)નો સામનો કરવા માટે તેમણે શું સામાન તેયાર 
કરી રાખ્યો છે ? એ વખતે તો તેમનું ઈમાન લાવવું પણ બેકાર નીવડશે. આ 
લોકો આખરે પોતાના દુર્ભાગ્યને શા માટે નોતરી રહ્યા છે. અલ્લાહપાકની એ 
મહાન નેઅમત અને રહમતને શા માટે અપનાવતા નથી, જે કુર્‌આનના 
રૂપમાં નાઝિલ થઈ છે અને જેની સામે દુનિયાના તમામ ખજાના તુચ્છ છે. 


સૂરતનો મુખ્ય વિષય તકદીરે ખુદાવંદીનો અકીદો સાબિત કરવાનો છે. 
કૌમે યૂનુસ (અલૈ.) અને ફિરઔન બાબતે અલ્લાહ તઆલાના ઈલ્મમાં 
ફિરઓનનું જહન્ઞમી હોવું સાબિત હતું. માટે એને અઝાબ આવ્યા બાદ મોહલત 
ન મળી અને કોમે યૂનુસ (અલૈ.)ને મળી, જેમણે તોબા પછી જીવન સુધારી 
લીધું. જ્યારે ફિરઓને ઘણી દલીલો, પાંચ અઝાબો બાદ પણ ઈબ્રત ન પકડી 
હતી, માટે ડૂબાડવામાં આવ્યો. હકીમ ઝાતનું કોઈ કામ હિકમતથી ખાલી 
નથી. કાયનાતના આ નિઝામમાં ઘણી તદબીર, ડહાપણ વગેરે છે. કાફિરો 
આપ (સલ.)ની રિસાલત પર આક્ષેપ કરતા હતા, તો દર્શાવ્યું કે આ ઈલાહી 
ફેંસલો છે. ત્યાર બાદ પોતાની શાને કુદરત બતાવી. (૩) હક્ક બેકાર વ્યર્થ 
શબ્દનો વિરોધાભાસ છે. માટે આ સૂરતમાં ૨૩ વખતે વપરાયો. આલિ 
ઈમ્રાનમાં ૧૩ વખતે. હક્ક એટલે વ્યવસ્થિત રીતે, પ્રોગ્રામ સાથે, સબબરૂપ 
નહીં. (૬) રાત-દિવસ, ચાંદ-સૂરજની વ્યવસ્થિત રફતાર-ચાલ, વર્ષોની 
ગણતરી, જે લોકો માને છે તેમને કોઈ તઅજ્જુબ અને ઈશ્કાલ નજર આવતો 
નથી. શંકા-કુશંકા કરનાર અને ન માનનાર હઠધર્મીઓ છે. તો પછી બીજા 
વખત જીવીત કરવું અલ્લાહપાક માટે કેમ કરી મુશ્કેલ હોઈ શકે ? (૩૧) 
રોઝી, આંખ, કાન, જીવંતથી મુદા, મુર્દાથી જીવંત (સજીવ-નિર્જીવ). આ 
બધાનો બનાવનાર જ્યારે અલ્લાહપાક છે, તો પછી શક કેમ ? (૩૨-૩૩) 
તમારા મઅબૂદોમાં વિચારો ? હક્ક રાહ બતાવવાની પોજીશનમાં છે ? કે 
કોઈ એમને બતાવે છે ? (૩૪-૫૩-૫૫) 

માનવી પોતે ખુદાને માનતો નથી, મુસીબત વખતે તેને જ પુકારે છે, 
પાછો ફરી જાય છે, ખુદગર્જ (મતલબી-સ્વાર્થી) છે. (૧૨-૨૧-૨૨-૨૩) 
તકદીર પર આક્ષેપ કરો છો, પોતાના અમલ જોતા નથી. હિકમતે તકદીર 





[૩૦૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ નવમી તરાવીહ 





શોધવાની જગ્યાએ અલ્લાહપાક પર ભરોસો અને નેક અમલ કરવો જોઈએ. 
નબીઓનો પોતાની કૌમને દઅવત સમયે તવક્કુલ. હઝ. નૂહ (૭૧), હઝ. 
મૂસા (૮૪-૮૫)માં વર્ણન, ફિરઓન-કૌમે યૂનુસનો ફર્ક (૯૦-૯૧-૯૮), 
ઘણી સૂરતોમાં હઝ. યૂનુસ (અલૈ.)નું એકથી વધારે નામ આવ્યું છતાં 
તે સૂરતનું નામ યૂનુસ ન રાખ્યું અને આ સૂરતમાં એક વખત આવ્યું છતાં 
સૂરતને યૂનુસ નામથી સંબોધી. તેની હિકમત પણ એ જ છે કે, કઝાએ ઈલાહીથી 
આ કૌમ બચી ગઈ, ફિરઔન ગર્ક થયો. માટે સૂરતના અંતમાં ત્રણ વાતો 
ફરમાવી : તસ્લીમ, અલ્લાહપાક ઉપર જ ભરોસો, તેના સિવાય કોઈની 
પનાહ નહીં (૧૦૫-૧૦૬), ઈમાન કમઝોર ન કર, બલ્કે કઝાએ ઈલાહીને 
ખુશદિલીથી કબુલ કરી લે.(૧૦૭) 


સૂરએ હૂદના ચાર રૂકૂઅ પઢવામાં આવ્યા. તેમાં પ્રથમ તો પ્રસ્‍તાવના- 
રૂપે કુરૂઆનની આ વિશિષ્ટતા વર્ણવવામાં આવી કે લોકોના શિક્ષણ-પ્રશિક્ષણ 
માટે અલ્લાહપાકે તેને આ રૂપમાં ઉતારી છે કે, પ્રથમ ફક્ત સિદ્ધાંતો અને 
મૂળભૂત વાતો ખૂબ જ વ્યવસ્થિત શૈલીમાં વર્ણવવામાં આવી. એટલે કે 
પ્રારંભિક સંપૂર્ણ સૂરતો પાછળથી તબક્કાવાર વિસ્તૃત વર્ણવાઈ. 


પ્રસ્‍તાવનારૂપે વાક્યો બાદ હુંઝૂર (સલ.)ના મુબારક મુખે આ પયગામની 
સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી કે, એકમાત્ર અલ્લાહપાકની બંદગી અને તૌબા- 
ઈસ્તિગફાર કરીને એક અલ્લાહ તરફ પલટશે. અલ્લાહ તઆલા એક નિશ્ચિત 
મુદ્દત સુધી તેમને જીવનની નેઅમતો અને પોતાની કૃંપાઓથી સમૃદ્ધ બનાવશે. 
અને જે લોકો આનાથી વિમુખ થશે, તેમના માટે એક મોટા અઝાબનો દિવસ 
સામે છે. દુનિયામાં પણ અને આખિરતમાં પણ. (દુનિયામાં અઝાબથી મુરાદ 
ઇસ્લામના મુકાબલે પરાજયની આગાહી છે.) હિસાબ અને સજાના ઈન્કારી- 
ઓને તેમજ અઝાબનો મજાક ઉડાવનારાઓને ચેતવણી આપી કે, આ દુનિયા 
બાળકોની રમત નથી. અલ્લાહપાકે આને એટલા માટે બનાવ્યા છે કે, તેઓ 
જુએ કે લોકો કેવા અમલ કરે છે. માનવીની વિચિત્ર સ્થિતિ છે કે, જ્યારે 
ખુદાપાકની પકડમાં આવી જાય છે, તો સંપૂર્ણપણે નિરાશ અને માત્ર એ 
લોકોને મળશે જેમની પ્રકૃતિ વિકૃત નથી થઈ. તેઓ કુર્‌આનને પોતાના દિલનો 








નવમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૦૬] 





અવાજ સમજશે. રહ્યા એ લોકો, જેમની પ્રકૃતિનો પ્રકાશ ઓલવાઈ ગયો છે. 
તો તેઓ દોઝખને જોઈને જ માનશે. આ બંને જૂથોનું ઉદાહરણ એવું છે, જાણે 
એક જૂથ આંધળાઓ અને બહેરાઓનું હોય અને બીજું જૂથ એ આંખો અને 
કાન ધરાવનારાઓનું. શું આ બંને સમાન હોઈ શકે છે ? 

સૂરએ યૂનુસની આયતોનો ખુલાસો 


નબૃવ્વતથી મુશ્રિકોને આશ્ચર્ય : 


આ (સૂરત) હિકમતથી ભરપૂર કિતાબ (કુર્‌આન)ની આયતો છે. (૧) 
શું આ (મક્કાના) લોકોને એ વિશે તઅજ્જુબ થયો કે અમે તેઓમાંથી જ એક 
માણસ પાસે વહી મોકલી કે (નાફરમાન) લોકોને (અઝાબની) ચેતવણી 
આપે અને જેઓ ઈમાન લાવ્યા છે, તેમને આ ખુશખબર સંભળાવે કે તેઓ 
માટે તેમના પરવરદિગારને ત્યાં સંપૂર્ણ રૂત્બો છે, (પણ) કાફિરો કહેવા 
લાગ્યા કે ખરેખર, એ તો ખુલ્લો જાદૂગર જ છે. (ર) બેશક, તમારો પરવર- 
દિગાર અલ્લાહપાક જ છે, કે જેણે આકાશો અને પૃથ્વીને છ દિવસ (જેટલા 
સમય)માં બનાવી પછી અર્શ પર ગાલિબ થયો. તે જ દરેક કામની (યોગ્ય) 
વ્યવસ્થા કરે છે. (તેની સામે) તેની પરવાનગી વિના કોઈ ભલામણ કરી 
શકતો નથી. એ જ અલ્લાહપાક તમારો (ખરો) માલિક છે. માટે તેની જ 
બંદગી કરો; (તે છતાં) શું તમે ધ્યાન નથી આપતા ? (૩) 
અલ્લાહપાકની વિશાળ કુદરત અને શક્ત્તિ : 


તે જ અલ્લાહપાક છે, જેણે સૂર્યને તેજસ્વી અને ચંદ્રને પ્રકાશિત બનાવ્યો 
તથા તેની મંઝિલો મુકર્રર કરી કે જેથી તમે વર્ષોની ગણતરી અને (કામોનો) 
હિસાબ જાણી લો. અલ્લાહપાકે આ બધું નકામું બનાવ્યું નથી. તે (અલ્લાહ 
તઆલા) આ દલીલોને તે લોકો માટે સ્પષ્ટ જાહેર કરે છે, જેઓ સમજે છે. 
(૫) બેશક, રાત અને દિવસના એક પછી એક આવવામાં તેમજ આકાશો 
અને પૃથ્વીમાં જે કંઈ અલ્લાહપાકે પેદા કર્યું છે, તે સૌમાં તે લોકો માટે 
(તવહીદની) ઘણી દલીલો છે, જેઓ (અલ્લાહપાકથી) ડરે છે. (€) અલબત્ત, 
જેઓ અમારી પાસે આવવાની આશા રાખતા નથી અને દુનિયાની જિંદગી પર 





[૩૦૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ નવમી તરાવીહ 





જ રાજી થઈ ગયા છે અને તેના પર જ સંતોષ માની બેઠા છે તથા જેઓ 
અમારી (તવહીદની) નિશાનીઓથી તદ્દન ગાફિલ છે (૭) એવાઓનું જ ઠેકાણું 
તેમની કરણીના બદલે દોઝખ છે. (૮) બેશક, જે લોકો ઈમાન લાવ્યા અને 
નેક કામ કરતા રહ્યા તેઓને તેમનો પરવરદિગાર તેમના ઈમાનના કારણે 
(આખિરતમાં જશ્ઞતનો) માર્ગ દેખાડશે. (તે) આરામના બગીચાઓમાં તેમ(ના 
મહેલો)ની નીચે નહેરો વહેતી હશે. (૯) તેમની દુઆ ત્યાં આ હશે કે, 
સુબ્હાનકલ્લાહુમ્મ (હે અલ્લાહ તઆલા ! તારી ઝાત પાક છે) અને તેમની 
મુલાકાતની દુઆ (એકબીજાને) સલામ હશે અને (તે મોકા પર) તેમની 
દુઆનો અંત એ વાત પર થશે કે સઘળી ખૂબી અલ્લાહ તઆલાને જ લાયક 
છે, જે કુલ જહાનનો માલિક છે. (૧૦) 


માનવ સ્વભાવની કમઝોરી-સ્વાર્થવૃત્તિ : 


અને જ્યારે મનુષ્યને કંઈક ઈજા પહોંચે છે તો પડ્યા પડ્યા અથવા બેઠા 
બેઠા અથવા ઉભા ઉભા અમને પુકારે છે. ફરી જ્યારે અમે તેનાથી તે ઈજા 
ટાળી દઈએ છીએ ત્યારે (મૂળ સ્થિતિ પર) ચાલ્યા જાય છે. જાણે કે તેને જે 
ઈજા પહોંચી હતી તેના (ટાળવા) માટે તેણે અમને કદી યાચના કરી જ ન 
હતી. એવી જ રીતે એવા બેપરવા લોકોને જે કંઈ તેઓ કરી રહ્યા છે, તે ભલાં 
દેખાય છે (૧૨) અને અલબત્ત, તમારા પહેલાં કેટલીક ઉમ્મતોને અમે હલાક 
કરી ચૂક્યા છીએ. જ્યારે કે તેઓએ ઝુલ્મ (શિક) કર્યું, એવી હાલતમાં પણ 
કે તેઓની પાસે તેઓના રસૂલો સ્પષ્ટ નિશાનીઓ લઈને આવ્યા હતા અને 
તેઓ કદી ઈમાન લાવનારા જ ન હતા. ગુનેહગાર લોકોને અમે એવી જ રીતે 
શિક્ષા આપીએ છીએ. (૧૩) ફરી તેઓના પછી આ પૃથ્વી પર અમે તમને 
(તેઓના) નાયબ બનાવ્યા કે જેથી અમે (સ્પષ્ટ રીતે) જોઈ લઈએ કે તમે 
કેવી કરણી કરો છો ? (૧૪) 


ખદાઈ મહેરબાની અને માનવીનં નગણાપણં : 
૧૭ ર? હે ર? હે ૧૭ 


તે જ અલ્લાહ તઆલા તમને પૃથ્વીની સપાટી અને સમુદ્રમાં ફેરવે 
છે. એટલે સુધી કે જ્યારે (કોઈ વખત) તમે વહાણોમાં બેસો છો અને તે 








નવમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૦૮] 





લોકોને લઈ અનુકૂળ પવન વડે ચાલતા હોય છે અને તેથી લોકો ઘણા ખુશ 
થાય છે કે (ઓચિંતો) જોશભેર પવન તેઓને આવી લાગે છે અને બધી જ 
બાજુથી તેઓના ઉપર (સમુદ્રના) મોજા ઉછળતાં આવવા લાગે છે અને 
તેઓ સમજે છે કે (હવે તો) મોજાઓમાં ઘેરાઈ ગયા ત્યારે સૌ ખાલિસ 
અકીદહ રાખીને અલ્લાહપાકને જ પુકારવા લાગે છે કે (હે અલ્લાહપાક !) 
જો તેં અમને આ (આફત)થી બચાવ્યા તો જરૂર અમે (તારા) શુક્રગુઝાર 
(તોહીદવાળા) રહીશું. (૨૨) પછી જ્યારે અલ્લાહપાક તેમને બચાવી લે છે 
કે તરત જ તેઓ પૃથ્વી પર નાહકની શરારત (શિર્ક અને ગુનાહ) કરવા 
લાગે છે. હે લોકો ! આ તમારી શરારત તમારા જ ઉપર વબાલ છે. એથી 
માત્ર દુનિયાની જિંદગીનો (થોડોક) લાભ ઉઠાવી લ્યો. ફરી અમારી પાસે 
જ તમારે પાછા આવવાનું છે. પછી જે કંઈ તમે કર્યા કરતા હતા, તે બધું 
અમે તમને જણાવી દઈશું. 


દુન્યવી જીવનની હકીકત દર્શાવતો દાખલો : 


બસ, દુનિયાની જિંદગીની હાલત એવી જ છે, જેવી રીતે કે અમે 
આકાશથી પાણી વરસાવ્યું, ફરી તે વડે જમીનની તે લીલોતરી ગીચ રીતે 
ઉગી નીકળી, જેમાંથી માણસો અને પશુઓ ખાય છે; એટલે સુધી કે જ્યારે 
તે પૃથ્વીએ સંપૂર્ણ ખૂબસુરતી પકડી અને અતિ સુશોભિત થઈ ગઈ અને 
તેના માલિકોએ ધારી લીધું કે તે (નો પાક) અમારા હાથ લાગશે કે અચાનક 
તેના ઉપર રાત્રે અથવા દિવસે અમારો વિનાશનો હુકમ આવી પહોંચ્યો. 
પછી અમે તેને એવી સાફ કરી નાખી કે જાણે ગઈ કાલે (ત્યાં) કાંઈ જ ન 
હતું. એવી જ રીતે અમે તે લોકો માટે દલીલોને સ્પષ્ટ વર્ણવીએ છીએ કે 
જેઓ વિચાર કરે છે. (ર૪) 

જાહેરમાં ખેતી તૈયાર થતાં માલિકોને સંપૂર્ણ ભરોસો થઈ ગયો કે હવે 
અમે એથી પૂરેપૂરો લાભ લઈ શકીશું. તેવામાં અલ્લાહ તઆલાના હુકમથી 
રાત્રે એટલે ગફલતના વખતે અથવા દિવસે એટલે હોશિયારીના વખતે 
કોઈ આફત આવી પહોંચી એટલે હીમ વગેરેથી બળી ગઈ અથવા તીડ ખાઈ 





[૩૦૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ નવમી તરાવીહ 





ગયા અથવા કોઈ શત્તુની ફોજે આવી તેને કાપી કે બાળી નાખી તો તેનું 
નિશાન પણ રહેવા પામ્યું નહિ. એવી જ રીતે આજીવિકાને સમજો કે તે ગમે 
તેવી સરસ અને સફળ દેખાય, પરંતુ થોડી મુદ્દતમાં મૃત્યુ થતાં તેની સઘળી 
ખૂબીઓ ધૂળધાણી ને વા પાણી થઈ જશે. હઝરત શાહ અબ્દુલ કાદિર 
દહેલવી (રહ.)એ આ મિસાલને અતિશય સરસ ઢબથી માનવજીવન ઉપર 
બંધ બેસાડી છે. તેઓ લખે છે કે, આકાશથી પાણી આવે છે તે મુજબ રૃહ 
પણ આકાશ ઉપરથી (આત્મિક જગતમાંથી) આવી અને માટીના શરીરમાં 
પ્રવેશ કરી શક્તિવાન બની અને એક માનવી તરીકે જીવન ગાળતાં માનુષી 
અને ગેર માનુષી કામો કર્યા. જ્યારે દરેક બાબતમાં માનવી પ્રવિણ બન્યો 
અને તેના સગા-સબંધીઓને તેનાથી પૂરતો લાભ લેવા સબંધી તેના ઉપર 
સંપૂર્ણ ભરોસો થયો કે અચાનક મોત આવી પહોંચતા સઘળી બાજી બગડી 
જાય છે. ફરી એવો નામાનિશાન વગરનો થઈ જાય છે કે, જાણે તે કોઈ કાળે 
પૃથ્વી પર વસતો જ ન હતો. 


જન્નતી-જહતબ્લમી બંદાઓનો હાલ : 


અને અલ્લાહપાક સલામતીના ઘર (જજ્ઞત) તરફ બોલાવે છે અને જેને 
ચાહે છે તેને સીધો માર્ગ દેખાડે છે. (ર૫) જેમણે નેકી કરી છે તેમના માટે 
ખૂબી (જજ્ઞત) અને વધારો (અલ્લાહપાકનો દીદાર) છે. વળી, તેમના મુખો 
પર (ચિંતાની) ન કાળાશ છવાયેલી હશે અને ન રૂસ્વાઈ; એઓ જ 
જજ્ઞતવાસીઓ છે, તેઓ તેમાં સદા રહેશે (૨૬) અને જેઓ બુરાઈઓ 
કમાયા તો બુરાઈનો બદલો તેના પ્રમાણમાં જ છે અને તેઓના ઉપર રૂસ્વાઈ 
છવાઈ જશે. તેઓને અલ્લાહપાક(ના અઝાબ)થી કોઈ બચાવનાર ન હશે. 
તેઓના મોં પર (કાળાશ એવી છવાઈ જશે) જાણે કે અંધારી રાતના કટકા 
ઓઢાવી દેવામાં આવ્યા છે, એઓ જ જહજ્ઞમવાસીઓ છે. તે લોકો તેમાં જ 
સદા રહેશે. (૨૭) 
મહાન સર્વશક્તિમાનની અપાર કુદરત : 

(હે નબી સલ. !) આપ પૂછો કે આકાશ અને પૃથ્વીમાંથી તમને કોણ 








નવમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૧૦] 





છ. 


રોજી આપે છે ? અથવા તે કોણ છે, જે (તમારા) કાન અને આંખો પર સંપૂર્ણ 
અધિકાર રાખે છે ? અને તે કોણ છે, જે સજીવ વસ્તુને નિર્જીવ (વસ્તુથી) કાઢે 
છે ? અને તે કોણ છે જે નિર્જીવ વસ્તુને સજીવ (વસ્તુ)થી કાઢે છે ? અને 
તે કોણ છે, જે (તમારા) સઘળા કામોની વ્યવસ્થા કરે છે ? તો જરૂર તેઓ 
(જવાબમાં) એ જ કહેશે કે, અલ્લાહપાક (સઘળુ કરનાર છે.) તો આપ 
ફરમાવી દો કે ફરી તમે કેમ ડરતા નથી ? (૩૧) તો (યાદ રાખો) એ જ 
અલ્લાહ તઆલા તમારો સાચો પરવરદિગાર છે. ફરી સત્યના (સાબિત 
થવા) પછી ગુમરાહી સિવાય બીજું શું રહ્યું ? તો ક્યાં પાછા (અસત્ય તરફ) 
જાઓ છો ? (૩ર) 
મર્તિઓની સંપૂર્ણ અસમર્થતા : 

વળી, (હે નબી સલ. !) આપ પૂછો કે તમારા શરીકોમાં કોઈ એવો 
છે કે મખ્લૂકને ઉત્પન્ન કરે (અને) ફરી બીજા વખત (કિયામતમાં) જીવતા 
કરે ? આપ ફરમાવી દો કે, અલ્લાહપાક જ પહેલી વખત પેદા કરે છે. ફરી 
બીજી વખત પણ તે જ પેદા કરશે, તો તમે ક્યાં (સત્યથી) પાછા ફરો છો ? 
(૩૪) (હે નબી સલ. !) આપ પૂછો કે તમારા શરીકોમાં કોઈ એવો પણ છે, 
જે સત્યનો માર્ગ દેખાડે ! આપ ફરમાવી દો કે અલ્લાહપાક જ સત્યનો માર્ગ 
દેખાડે છે. તો હવે જે કોઈ સત્યનો માર્ગ બતાવે તે તાબેદારી માટે વધુ લાયક 
છે અથવા તે (મૂર્તિઓ) કે જેને ખુદ બીજાના દેખાડ્યા વિના માર્ગની સૂજ ન 
પડે તો (હે મુશ્રિકો !) તમને શું થઈ ગયું ! કેવો ઈન્સાફ કરો છો ? (૩૫) 


કુર્‌આની ચેલેન્જ : 


અને આ કુર્‌આન એવું નથી કે અલ્લાહપાકના સિવાય બીજો કોઈ 
બનાવી શકે, બલ્કે એ તો આગલી (આકાશી) કિતાબોને સત્ય બતાવે છે 
અને જરૂરી બાબતોને સ્પષ્ટ વર્ણન કરે છે, જેમાં જરાયે સંદેહ(ની વાત) નથી 
(કે) એ કુલ જહાનના પરવરદિગાર તરફથી (ઉતરેલું છે.) (૩૭) (તે છતાં) 
શું એ લોકો એમ કહે છે કે, એમણે (હઝ. મુહમ્મદ સલ.) પોતાના તરફથી 
ઘડી કાઢ્યું છે ? આપ ફરમાવી દો કે તો પછી તમે પણ તેના જેવી એક જ 





[૩૧૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ નવમી તરાવીહ 





સૂરત (બનાવી) લાવો અને અલ્લાહપાક સિવાય જેને (મદદમાં) બોલાવી 
શકતા હો તેને બોલાવી લ્યો, જો તમે સાચા છો. (૩૮) 


કુર્‌આન શરીફ દિલોના રોગોની શિફા અને મહાન નેઅમત : 


હે લોકો ! તમારી પાસે તમારા પરવરદિગાર તરફથી નસીહત અને 
દિલોના રોગ માટે શિફા આવી છે અને ઈમાનવાળાઓ માટે હિદાયત અને 
રહમત છે. (૫૭) આપ ફરમાવી દો કે અલ્લાહ તઆલાના ફઝલ અને 
તેની રહમતથી (કુર્‌આન આવ્યું છે) માટે એના જ ઉપર તેઓએ ખુશ થવું 
જોઈએ. (દુનિયાની) જે વસ્તુઓને તેઓ સંગ્રહ કરે છે તેનાથી એ બહુ જ 
બહેતર છે. (૫૮) 


અલ્લાહપાકની અપાર કુદરત-તાકત અને બંદાઓની લાચારી : 


અને આપ કોઈ પણ હાલતમાં હોવ અને તે પેકી આપ કુર્‌આનની કોઈ 
પણ આયત પઢતા હોવ અને (હે લોકો !) તમે કોઈ પણ કામ કરતા હોય 
અમને તે સૌની ખબર રહે છે. જ્યારે કે તમે તે કામને કરવાનું શરૂ કરો 
છો અને આપના પરવરદિગારથી એક રજકણ બરાબર પણ પૃથ્વીમાં કે 
આકાશમાં છૂપું રહેતું નથી અને કોઈ વસ્તુ તે કરતાં પણ નાની કે મોટી એવી 
નથી જે સ્પષ્ટ કિતાબ (લવ્હે મહફૂઝ)માં (લખાયેલી) ન હોય. (£૧) જાણી 
લો કે જેઓ અલ્લાહપાકના દોસ્ત છે તેમને (આખિરતમાં) ન કંઈ ડર હશે 
અને ન તેઓ દિલગીર થશે. (૬૨) (અને) અલ્લાહ તઆલાના (દોસ્ત) તે છે, 
જે ઈમાન લાવ્યા અને (ગુનાહોથી) બચતા રહ્યા. (૬૩) ખાસ તેઓ માટે 
દુનિયાની જિંદગીમાં તેમજ આખિરતમાં પણ ખુશખબર છે. અલ્લાહ 
તઆલા (ના વાયદા)ની વાતો બદલાની નથી; એ (બશારત) મહાન સફળતા 
છે. (૬૪) અને (હે નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ !) તેઓની વાતો 
આપને નારાજ ન કરે, (કારણકે) અસલમાં સઘળુ જોર અલ્લાહ તઆલાનું 
જ છે. તે જ (તેઓની વાતોને) સાંભળનાર (અને હાલતોને) જાણનાર છે (તો 
બદલો લઈ લેશે.) (£૫) જાણી લો કે જે કાંઈ આકાશોમાં અને જે કાંઈ 
જમીનમાં છે, તે સો અલ્લાહ તઆલાનું જ છે અને અલ્લાહ તઆલાને છોડી 








નવમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૧૨] 





બીજા શરીકોની બંદગી કરનાર જે (વસ્તુ)ની પાછળ પડ્યા છે, તો એ 
કંઈ નથી, પરંતુ પોતાના ખ્યાલો પાછળ પડયા છે અને કંઈ નથી પણ તેઓ 
અનુમાનો બાંધે છે. (૬ €) 

તોહીદની સ્પષ્ટ દઅવત : 


(હે રસૂલ સલ. !) આપ ફરમાવી દો કે, હે લોકો ! જો તમે મારા દીન 
વિશે શંકામાં હો તો (જાણી લો કે) તમે અલ્લાહપાકને છોડી જેઓને પૂજો 
છો તેઓની હું બંદગી કરતો નથી; પરંતુ હું તે અલ્લાહ તઆલાની જ બંદગી 
કરૂં છું કે જે તમને (તમારા પ્રાણને) ખેચી લે છે. તેમજ મને હુકમ થયો છે 
કે (તેના જ ઉપર) ઈમાન રાખવાવાળાઓમાં રહું (૧૦૪) અને એ (પણ 
હુંકમ છે) કે આપ પોતાની ઝાતને આ દીન (ઈસ્લામ) પર એવી રીતે કાયમ 
રાખો કે સો તરીકાઓથી જૂદો થઈ જાય અને કદી મુશ્રિકોમાં શામિલ થશો 
નહિ (૧૦૫) અને (એ પણ હુકમ થયો છે કે) આપ અલ્લાહ તઆલાના 
સિવાય એવાઓને પુકારશો નહિ, જે આપનું ન ભલું કરી શકે અને ન 
બુરૂં કરી શકે. છતાં જો આપ (કદાચ) એવું કરો તો તે વખતે આપ પણ 
જુલ્મીઓ માંહેના થઈ જશો. (૧૦૬) વળી, (મને કહેવામાં આવ્યું છે કે) જો 
અલ્લાહ તઆલા આપને કોઈ ઈજા પહોંચાડે તો તેના સિવાય તેને ટાળનાર 
પણ કોઈ જ નથી અને જો તે કંઈ ભલાઈ આપને પહોંચાડવા ચાહે તો તેની 
કુપાને કોઈ હટાવનાર પણ નથી. તે પોતાના બંદાઓમાં ચાહે તેના ઉપર 
પોતાની કૃપા પહોંચાડી દે અને તે જ ઘણો બખ્શનાર મહા દયાળુ છે. (૧૦૭) 
આપ (આ પણ) ફરમાવી દો કે હે લોકો ! તમને તમારા પરવરદિગાર 
તરફથી સત્ય (દીન) પહોંચી ગયો છે. હવે જે કોઈ ખરા માર્ગ પર આવશે, 
તો તે પોતાના (ભલા) માટે જ ખરા માર્ગ પર આવશે અને જે કોઈ (હજુ 
પણ) ભટકતો ફરે તો તેનો વબાલ તેની જ જાન પર છે. અને હું તમારા 
ઉપર રક્ષક નથી. (૧૦૮) અને (હે નબી સલ. !) જે હુકમ આપને પહોંચે 
છે, તે મુજબ જ તમે ચાલો અને અલ્લાહ તઆલા ફેંસલો કરે ત્યાં સુધી 
(તેઓની ઈજા ૫૨) સબર કરો અને તે (અલ્લાહ તઆલા) સૌથી બહેતર 
ફેંસલો કરનાર છે. (૧૦૯) 





[૩૧૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ નવમી તરાવીહ 





સૂરએ હદ 
૬૧ વષ 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો : 


આ સૂરત મક્કી છે. અને એના વિષયો પણ સૂરએ યૂનુસના વિષયોથી 
મળતા આવે છે. પરંતુ સૂરએ યૂનુસમાં જે નબીઓના કિસ્સા ટૂંકમાં વર્ણન 
કર્યા છે, તે આ સૂરતમાં વિગતવાર વર્ણન થયા છે. ખાસ કરીને હઝરત નૂહ 
અલયહિસ્સલામ, હઝરત હૂદ અલયહિસ્સલામ, હઝરત સાલિહ અલયહિ- 
સ્સલામ, હઝરત શુઅયબ અલયહિસ્સલામ અને હઝરત લૂત અલયહિ- 
સ્સલામના કિસ્સાઓ વધુ વિગતો સાથે ઘણી જ સરળ અને સરસ શૈલીમાં 
અસરકારક ઢબથી વણન કરવામાં આવ્યા છે. સાથે સમજાવટની દલીલો 
કરતાં શિખામણો અને ઉપદેશો વધુ છે. અને ચેતવણીઓ વિગતવાર તથા 
જોરદાર શૈલીમાં છે. 


દઅવત એ છે કે, આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની વાત માનો, 
અને શિક ત્યજી દો. સૌની બંદગી છોડી એક અલ્લાહ તઆલાના બંદા બનો. 
અને પોતાની સમગ્ર જીવનશૈલી આ એહસાસ સાથે ગુઝારો કે, તમારે 
આખિરતમાં હિસાબ આપવાનો છે. 


નબીઓના કિસ્સાઓનો હેતુ એ છે કે, અલ્લાહ તઆલાની નાફરમાની 
મોટી-મોટી સલ્તનતો અને તાકતવર કૌમોને તબાહ-બરબાદ કરી ચૂકી છે. 
અને જ્યારે માણસ નાફરમાનીને લઈ અલ્લાહ તઆલાના ગુસ્સા અને 
અઝાબને લાયક થઈ જાય છે, ત્યારે તે કોઈ નબી અલયહિસ્સલામથી ગમે 
તેટલો નજીકની સગાઈ-સબંધ રાખતો હોય, તો પણ આ સગાઈ તેને 
અલ્લાહપાકના અઝાબથી બચાવી શકતી નથી. અને અઝાબમાં વિલંબ 
હકીકતમાં મહેતલ છે. જે અલ્લાહપાક પોતાની કૃપાથી તમને આપી રહ્યા છે. 


હઝરત નૂહ અલયહિસ્સલામના બેટા અને હઝરત લૂત અલયહિ- 
સ્સલામની પત્નીના કિસ્સાઓ આ જ બોધપાઠ આપે છે. આ સૂરતમાં 
અઝાબે ઈલાહીના કિસ્સાઓ એટલા અસરકારક અંદાજમાં વર્ણન કરવામાં 
આવ્યા છે. અને દીન ઉપર મજબૂતીથી જમી રહેવા (અડગતા-ઈસ્તિકામત)ની 








નવમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૧૪] 





તાકીદ કરવામાં આવી છે કે, આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે ફરમાવ્યું 
કે, મને સૂરએ હૂદ અને તેના જેવા વિષયો ધરાવતી સૂરતોએ ઘરડો બનાવી 
દીધો છે. 

આ સૂરતોમાં જે ચેતવણી આપવામાં આવી છે. તેને લઈ રસૂલુલ્લાહ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ને પોતાની ઉમ્મત વિશે ડર લાગતો હતો કે, 
તે પણ આ પ્રકારની નાફરમાની કરવાને લઈ આ પ્રકારના સષ્ય અઝાબમાં 
સપડાય ન જાય. 


કરાયનાત (બ્રહ્માંડ) પોતાના અસ્તિત્વ માટે અલ્લાહપાકની મોહતાજ છે. 
તો પછી કોઈ પણ મખ્લૂકને કાયનાતમાં ઈષ્િયાર અને કુદરતની વાત તો 
દૂરની છે. અલ્લાહપાક સામે સિફારીશ-ભલામણની પણ હિંમત નહીં થાય. 
હા, અલ્લાહપાક જેને ઈજાઝત આપશે, તે જ ભલામણ કરનાર બનશે. 


જજ્ઞતીઓની સદા “સુબ્હાનકલ્લાહુમ્મ' તેમની મુલાકાતનો આરંભ 
સલામથી અને વાતચીતનો અંત “અલ્હમ્દુલિલ્લાહ'થી થશે. (૪૦) 


બંદાની ત્રણ હાલતો ઃ જ્યારે તકલીફ-પરેશાની આવે છે, તો કાં તો સૂઈ 
જાય છે અથવા બેસે છે અથવા ઉભો થઈ જાય છે. ઈન્સાનની આંતરિક 
કમજોરી બતાવી કે, જ્યારે આરામ અને ખૂશીની પળો આવે છે, તો તે પોતાની 
પાછળની પળોને ભૂલી જાય છે. હદ તો ત્યાં સુધી કે તે પોતાના ઉપકારીઓ 
(સુહસિનો)ને પણ ભૂલી જાય છે. (૪ર) 

જ્યારે કોઈ કોમને સંપૂર્ણ રીતે દીની દઅવત પહોંચાડવામાં આવે છે, 
ત્યાર બાદ પણ ઈમાન ન લાવે, તો પછી અલ્લાહપાકનો પ્રકોપ ઉતરે છે. 

કુર્‌આનની ચાર સિફાત (ગુણો) : (૧) શીખામણથી ભરપુર (૨) 
શિફા (૩) હિદાયત (૪) રહમત. 

મખ્લૂકની રોઝીનું વર્ણન કર્યું કે, પૃથ્વી પર ચાલનાર મખ્લૂકની રોઝી 
અલ્લાહપાકે પોતાની ઝિમ્મેદારીમાં રાખી છે. અલ્લાહપાક તેમનું કાયમી 
રહેઠાણ અને અસ્થાયી (આરજી) રહેઠાણને પણ જાણે છે. જમીન, આસમાન 





[૩૧૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ નવમી તરાવીહ 





ન્‌ 


અને પાણી વગેરેને મખ્લૂક માટે બનાવવા પાછળ અલ્લાહપાકનો હેતુ તેમાં 
તેમની પરીક્ષા લેવાનો છે કે, કોણ સારા કૃત્ય (અમલ) કરીને આવશે ? 


ઈન્સાનોના બે જૂથ : (૧) જેની ઝિંદગી, પ્રયત્ન અને મહેનતનો 
મકસદ ફક્ત દુન્યા છે. (૨) જે દુન્યા માટે તો દોડધામ (કોશિશ) કરે જ છે, 
પણ તેની મહેનતનો મકસદ આખિરત છે. તે પરલોકના હિસાબ-કિતાબ 
પોતાની સમક્ષ રાખી જીવન પુરૂ કરે છે. 


દીનના દાઈ માટે કિંમતી કાયદા : દીન-ધર્મના નામે માલ-દોલત 
જમા કરવાનું નથી ઈચ્છતો. દીનમાં ગરીબ-માલદાર એક સમાન છે. 
ગરીબને તેની ગરીબી દીનથી વંચિત નથી રાખતી. અને માલદારને તેની 
માલ-દૌલત દીનના ઠેકેદાર (નેતા) નથી બનાવતી. અલ્લાહપાકનો વર્તાવ 
બંદાના અમલ (કાર્યો) અને નિય્યત સાથે હોય છે. અડગતા, હુદૂદ (ધર્મ- 
શાસ્રની સીમાઓ)ની પાબંદી, સબ્ર-ધીરજ, અત્યાચારોની તરફેણથી બચવું, 
સવાર-સાંજ ઈબાદતમાં તલ્લીન રહેવુ. 


ઇસ્લામી મુઆશરા માટે કૌમ, સ્વદેશી હોવું, દૂર-નજીકના સગા- 
સબંધી હોવું જરૂરી નથી. બલ્કે ઈમાન અને સારા કાર્યોની જરૂરત છે. 


કોઈ પણ કૌમ પર અલ્લાહ તઆલાનો પ્રકોપ બે કારણસર આવી 
શકે છે : (૧) ઇસ્લાહના કાર્યકરો ન રહે, જે ફિત્ના-ફસાદથી લોકોને રોકે. 
(૨) કૌમ હદથી વધુ અય્યાશ અને ગુનાહોમાં ડૂબી જાય. (0 ? £) 


ત્રણ સૂરતોમાં ત્રણ નબીઓના નામ (હઝરત યૂનુસ, હઝરત હૂદ, 
હઝરત યૂસુફ) આવ્યા છે. ત્રણેવ સૂરતો મક્કા મુકર્રમહના સષ્ધ હાલાતમાં 
ઉતરી અને મુસ્લિમોને તસલ્લી આપી. જે સૂરતો નબીઓના નામથી છે, તે 
સૂરતનો હેતુ પણ દર્શાવે છે. જેમકે સૂરએ યૂનુસ તકદીરે ઈલાહી દર્શાવે છે. 
એ જ પ્રમાણે સૂરએ હૂદ, સૂરએ યૂસુફના કિસ્સાના અંતમાં કોઈ ન કોઈ હેતુ 
આગળ-પાછળની ઈબારતો (વાક્યરચના)થી ખબર પડી જાય છે. સૂરએ 
હૂંદ અબૂ તાલિબ અને હઝરત ખદીજા (રદીયલ્લાહુ અન્હા)ના ઈન્તિકાલ, 
સહાબાની હબ્શા હિજરત, આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ની તાઈફ 








નવમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૩૧૬] 





હિજરત અને મુત્ઈમ બિન અદીની પનાહમાં મક્કા પાછા ફરવાના સંગીન 
હાલાતમાં ઉતરી. જ્યારે ઉમ્મત ઉપર આવા હાલાત ઉતરે ત્યારે આ સૂરતમાં 
ધ્યાન આપી તિલાવત કરે. મખ્લૂકથી ઉમ્મીદ ખતમ થઈ ગઈ હોય તો માણસ 
આવા હાલાતમાં યા તો અડગ રહે, ઈસ્તિકામતથી રહે. (૨) દુશ્મનોની 
તકલીફોથી નિરાશ થઈ તેમની વાત માની લે. (૩) દુશ્મનો ઉપર અત્યાચાર 
શરૂ કરી દે. આ સૂરત સબક આપે છે કે, અડગતા અને દેઢતાપૂર્વક પ્રચાર 
કરતો રહે અને આવનાર મુસીબતો પર ગભરાઈ નહીં. અત્યાચારથી બચે. 
આવા સમયે વચલો રસ્તો અડગતા, સબ્ર-ધીરજનો છે. ન તેમની વાતોમાં 
આવે, ન ગભરાઈને કોઈ અત્યાચારી પગલું ભરે. આ સૌથી મુશ્કેલ કામ છે. 
એટલા જ માટે “ફસ્તકિમ' ફરમાવ્યું. હઝરત હસન બસરી (રહમતુલ્લાહ 
તઆલા અલયહ)એ આને તવાઝુન (સમતોલપણું) ફરમાવ્યું. આ સૂરત 
વર્તમાનકાળના મુસ્લિમોને પણ આતંક અને બુઝદીલીથી વચલી રાહ બતાવે 
છે. સૂરએ યૂનુસ હિકમતે ખુદાવંદી તકદીર માટે દર્શાવતી હતી. સૂરએ હૂદ 
કુર્‌આન શરીફની આયતોમાં વિચાર કરવાની દઅવત આપે છે. જેથી સહ્ય 
હાલતમાં પણ સહીહ માર્ગદર્શન મળે. 


દઅવત પર એએઅતેદાલથી જમી રહેવું. હઝરત નૂહ (અલયહિ- 
સ્સલામ)ની ૯૫૦ વર્ષની અડગતા, કૌમ થાકી ગઈ. પરંતુ આપ અડગ 
રહ્યા. તે આપણને તસ્કીન આપે છે. (૨) ગભરાહટ-આતંકથી દૂર. શાંતિથી 
જવાબ આપવો, ચિર-ચિરાપન, અકળાઈ જવાથી દૂર રહ્યા. કશ્તી બનાવવાનો 
અમલ લાંબી મુદ્દત ચાલ્યો. ક્યાંથી લાકડા લાવ્યા ? વગેરેનો જવાબ ધીરજ- 
પૂર્વક આપ્યો. (૪૬-૪૭) હઝરત શુએબ (અલયહિસ્સલામ) તથા હઝરત 
હૂંદ (અલયહિસ્સલામ) પણ આ ત્રણેવ બાબતમાં અડગ રહ્યા. સૂરતની છેલ્લી 
આયતો ૧૦૩-૧૦૮ એવું દશવિ છે કે, દુન્યાના ત્રાસદાયક, મુસીબત- 
વાળા દિવસો હંમેશા રહેવાના નથી, આખિરતની રાહતો મળશે. છેલ્લે પાછી 
અડગતા દોહરાવવામાં આવી. અને તેના મુખ્ય કારણોમાં નમાઝ, નેક અમલો 
અને સબ્રનો ખાસ ફાળો છે. વર્તમાન સંજોગો પણ એવા જ છે, માટે મુસ્લિમોએ 
આ ત્રણેવ સૂરતોના મુખ્ય વિષયો ઉપર અમલ કરવો જોઈએ. 





[૩૧૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ નવમી તરાવીહ 





સરએ હદની આયતોનો ખલાસો 
€૧ દ ક? 


દરેક વસ્તુની અલ્લાહપાકને જાણકારી અને દરેકની રોજીની 
પણ તેણે જવાબદારી લીધી છે : 


અલ્લાહપાકની જ પાસે તમો સર્વેને પાછા જવાનું છે અને તે દરેક વસ્તુ 
પર સંપૂર્ણ શક્તિમાન છે. (૪) ખબરદાર થાઓ ! તેઓ અલ્લાહ તઆલાથી 
(પોતાની વાતો) છુપાવવા માટે પોતાની છાતી બેવડી કરી દે છે. ખબરદાર 
થાઓ ! જ્યારે તેઓ પોતાના કપડાં ઓઢે છે, તો (તે હાલતમાં) તેઓ જે કંઈ 
છૂપી વાતો કરે છે અને જે જાહેર કરે છે, તેને પણ અલ્લાહ તઆલા જાણે છે. 
બેશક, તે તો દિલોના ભેદ જાણનાર છે. (૫) અને કોઈ પણ પૃથ્વી પર 
ચાલનાર પ્રાણી એવું નથી કે જેની રોજી અલ્લાહપાકના જિમ્મે ન હોય અને 
તે દરેકના રહેઠાણને તેમજ જ્યાં સોંપવામાં આવે છે તે (સ્થાન)ને પણ જાણે 
છે; સઘળું સ્પષ્ટ કિતાબમાં (લખાયેલું) છે. (€) 


માનવ સ્વભાવની કમઝોરી : 


અને જો અમે માણસને અમારા તરફથી રહમતની મજા ચખાડ્યા 
પછી તેનાથી તે ખૂંચવી લઈએ છીએ તો તે નિરાશ (અને) નાશુક્રો બની જાય 
છે. (૯) અને જો તેને કોઈ તકલીફ પહોંચ્યા પછી અમે તેને સુખનો સ્વાદ 
ચખાડીએ છીએ તો (હર્ષથી) બોલી ઉઠે છે કે, મારૂં સૌ દુઃખ-દઈ દૂર થયું 
(તેથી) ખરેખર, તે ઈતરાજીવાળો અને ઘમંડી બને છે; (૧૦) પરંતુ જેઓ 
ધીરજવાન છે અને સત્કાર્યો કરે છે (તાઓ એવા હોતા નથી.) તેમના જ માટે 
બખ્શિશ અને મહાન સવાબ છે. (૧૧) 


હઝરત નૂહ અલયહિસ્સલામની દઅવત : 

અને અલબત્ત, અમે નૂહ (અલૈ.)ને તેમની કોમ તરફ (રસૂલ બનાવી) 
મોકલ્યા. (તેમણે તેઓને કહ્યું કે) બેશક, હું તમને આ વાતથી જાહેરી રીતે 
ડરાવનાર છું (૨૫) કે અલ્લાહપાકના સિવાય કોઈની ઈબાદત ન કરો (અને 
આ વાત નહિ માનો તો) હું તમારા પર દુઃખદાયક દિવસના અઝાબથી ડડૂં 








નવમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૧૮] 





છું. (૨૬) તો તેમની કોમના સરદારો જે કાફિર હતા તે બોલ્યા કે અમે તો 
તમને અમારા જેવો જ માણસ જોઈએ છીએ અને અમે જોઈએ છીએ કે તે 
જ લોકો તમારા તાબે થયા છે, જે દેખીતી રીતે અમારામાં નીચ અલ્પ બુદ્ધિના 
છે અને અમે અમારી ઉપર તમારા સૌની કંઈ શ્રેષ્ઠતા જોતા નથી; બલ્કે અમે 
ધારીએ છીએ કે તમે સૌ જૂઠા છે. (૨૭) નૂહ (અલૈ.)એ કહ્યું કે, હે મારી 
કૌમ ! સારૂં, એ તો બતાવો કે જો હું મારા પરવરદિગારના તરફથી દલીલ 
પર હોઉં અને તેણે મને પોતાની પાસેથી રહમત (નુબૂવ્વત) અપણ કરી હોય 
છતાં તે તમને સૂજતી ન હોય તો શું અમે તમને તેના (માનવા) ઉપર મજબૂર 
કરી શકીએ છીએ, જ્યારે કે તમે તેનાથી તિરસ્કાર કરતા રહો ? (૨૮) અને 
હે મારી કૌમ ! (તબ્લીગ)ના ઉપર હું તમારાથી કંઈ દૌલત માંગતો નથી. 
મારો બદલો તો માત્ર અલ્લાહપાકના ઝિમ્મે છે અને (તમારી ઈચ્છાથી) હું 
ઈમાનવાળાઓને કાઢી મૂકનાર નથી, (કારણકે) એ લોકો પોતાના માલિકથી 
(ઈઝઝત સાથે) મળનાર છે; પરંતુ હું જોઉં છું કે તમે લોકો નાદાની વાપરો 
છો (૨૯) અને હે કૌમ ! જો હું (કદાચ) તેમને કાઢી પણ મૂકું તો અલ્લાહપાકની 
પકડથી મને કોણ છોડાવશે ? શું તમે એટલું પણ સમજતા નથી ? (૩૦) 
વળી, હું તમને એમ નથી કહેતો કે મારી પાસે અલ્લાહ તઆલાના સઘળા 
ખઝાના છે અને ન (એમ કહીશ કે) હું તમામ ગૈબની વાતો જાણું છું અને ન 
આ કહું છું કે હું ફરિશ્તો છું અને ન એમ કહીશ કે જેઓ તમારી નજરોમાં 
નીચ છે તેમને અલ્લાહપાક કદી ભલાઈ (સવાબ) નહિ આપે. તેઓના મનમાં 
જે કંઈ છે, તેને અલ્લાહ તઆલા ખૂબ જાણે છે. એવી વાત કહું ત્યારે તો હું 
અન્યાયી થઈ જાઉં. (૩૧) 

હઝરત નૂહ અલયહિસ્સલામ : 


કફ દરેક માણસ પોતાના અમલનો જવાબદાર છે. એટલા માટે બાપની 
બુઝુર્ગી-નેકી બેટાના ગુનાહનો કફફારો-ઈલાજ બની શકતી નથી. એ જ 
પ્રમાણે બેટાની નેકી બાપને કામ લાગી શકતી નથી. હઝરત નૂહ 
અલૈહિસ્સલામની નુબૃવ્વત આપના બેટા કન્આનને કામ ન લાગી શકી. 
અને હઝ. ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામની નુબૂવ્વત પોતાના બાપ આઝર 





[૩૧૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ નવમી તરાવીહ 





માટે છૂટકારાનું કારણ ન બની શકી. 

કૈક માણસ માટે જેમ નેક-સારી દોસ્તી જરૂરી છે, તેમ બૂરા લોકોની સોહબત 
-સંગથી દૂર રહેવુ જરૂરી છે. હઝરત નૂહ અલયહિસ્સલામના ફરઝંદને 
બૂરી દોસ્તીએ જ નુકસાન કર્યું. 

જંક અલ્લાહપાક ઉપર સહીહ ભરોસા સાથે જાહેરી અસબાબ (માધ્યમ) 
વાપરવા તવક્કુલના વિરૂદ્ધ બલ્કે માધ્યમનો વપરાશ તવક્કુલની સહીહ 
રીત છે, અને તે જ કારણે તૂફાનથી બચવા અલ્લાહપાકે હઝરત નૂહ 
અલયહિસ્સલામને સ્ટીમ્બર (કશ્તી) બનાવવાનો હુકમ કર્યો. 


કક અલ્લાહ તઆલા તરફથી સારા-ખરાબ કૃત્યોની સજા અસલ તો 
આખિરતમાં મળશે. પરંતુ અમૂક વખતે દુન્યામાં પણ અત્યાચારીઓને 
તેમના અમલની સજા મળી જાય છે. જેમકે તૂફાને નૂહ (અલૈ.) તથા 


કે 


આદ, સમૂદ, ફિરઔન, નમરૂદ વગેરેને દુન્યામાં પણ સઝા મળી ગઈ. 
હઝ. હૂદ અલયહિસ્સલામની દઅવત અને કૌમના જવાબો : 

અને અમે આદ (કૌમ)ના તરફ તેઓના ભાઈ હૂદ (અલેૈ.)ને મોકલ્યા. 
તેમણે કહ્યું કે, હે મારી કૌમ ! (માત્ર) અલ્લાહપાકની જ બંદગી કરો. તેના 
સિવાય તમારો કોઈ મઅબૂદ નથી. તમે સો (શરીક ઠેરવવામાં) જૂડું કહો 
છો. (૫૦) હે મારી કૌમ ! હું તમારાથી એના ઉપર કંઈ જ બદલો માંગતો 
નથી. મારી મજૂરી તેના જ ઉપર છે કે જેણે મને પેદા કર્યો. છતાં શું તમે 
સમજતા નથી ? (૫૧) અને હે મારી કૌમ ! પોતાના માલિકથી પોતાના ગુનાહ 
બખ્શાવો. ફરી (ઈમાન લાવી) તેના તરફ રજૂ થાઓ તો તે તમારા ઉપર 
આસમાનથી (વરસાદની) ધારો છોડી દેશે અને તમને વધુ શક્તિ આપી 
(હાલની) શક્તિમાં વૃદ્ધિ કરશે અને પાપી રહી મોઢું ન ફેરવો. (પર) તેઓએ 
કહ્યું કે હૂદ (અલૈ.) ! આપ અમારી પાસે કંઈ દલીલ લાવ્યા નથી અને અમે 
(માત્ર) આપના કહેવાથી અમારા દેવતાઓને છોડનાર નથી તેમજ આપને 
કોઈ રીતે અમે માનનારા નથી. (૫૩) અમે તો એમ જ કહીએ છીએ કે 
અમારા કોઈ દેવતાએ આપને બૂરી રીતે નડતર કરી છે. હૂદ (અલૈ.)એ 








નવમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૨૦] 





ફરમાવ્યું : હું અલ્લાહપાકને સાક્ષી રાખું છું અને તમે પણ સાક્ષી રહો કે જે 
વસ્તુઓને તમે (અલ્લાહપાકના) શરીક બનાવો છો, તેથી હું બેઝાર છું. (૫૪) 
તે અલ્લાહપાકના સિવાય, તેથી તમે સઘળા મળી મારા હકમાં દાવ રચો. 
ફરી મને (જરા પણ) મોહલત ન આપો. (પપ) મેં તો અલ્લાહપાક પર 
ભરોસો કર્યો છે, જે મારો અને તમારો પણ માલિક છે. પૃથ્વી પર કોઈ 
ચાલનાર (પ્રાણી) નથી; પરંતુ અલ્લાહપાકના જ કબ્જામાં તેની પેશાની છે. 
બેશક, મારો પરવરદિગાર સીધા માર્ગ પર (મળે) છે. (૫૬) છતાં જો તમે 
મોઢું ફેરવશો તો મારા દ્વારા જે સંદેશો તમારા તરફ મોકલવામાં આવ્યો છે, 
તે હું તમને પહોંચાડી ચૂક્યો અને મારો પરવરદિગાર તમારા સિવાય બીજા 
લોકોને તમારી જગ્યાએ આબાદ કરશે, પણ અલ્લાહપાકનું તમે કંઈ બગાડી 
શકશો નહિ. ચોક્કસ મારો પરવરદિગાર દરેક વસ્તુ પર રક્ષક છે. (૫૭) 
અને જ્યારે અમારો હુકમ પહોંચ્યો ત્યારે અમે હૂદ (અલૈ.)ને તથા જે લોકો 
તેમની સાથે ઈમાન લાવ્યા હતા, તેમને પોતાની કૃપાથી બચાવી લીધા અને 
તેમને અતિ સખત અઝાબથી સુરક્ષિત રાખ્યા (૫૮) અને આ (તે જ) આદ 
કૌમ છે કે જેઓએ પોતાના માલિકની આયતોનો ઈન્કાર કર્યો અને તેના 
રસૂલોને માન્યા નહિ, પણ એવાઓના હુકમને તાબે થયા જેઓ બળજબરી 
કરનાર (અને) વિરોધી હતા (૫૯) અને (તેથી જ) આ દુનિયામાં પણ લઅનત 
તેઓની પાછળ લાગેલી રહી અને કિયામતના દિવસે પણ (લાગેલી રહેશે.) 
સાંભળી લો ! આદે પોતાના માલિકનો ઈન્કાર કર્યો (અને) સાંભળી લો ! 
આદને ફિટકાર છે જે હૂદ (અલૈ.)ની કોમ હતી. (૯૦) 
હઝરત સાલિહ (અલૈ.)ની દઅવત અને કૌમની બરબાદી : 
(સાલિહ અલૈ.એ) કહ્યું કે, હે મારી કૌમ ! જરા જુઓ તો જો હું પોતાના 
માલિક તરફથી સ્પષ્ટ દલીલ પર હોઉં અને તેણે પોતાના તરફથી મને 
રહમત (નુબૂવ્વત) અપણ કરી હોય છતાં જો હું તેની નાફરમાની કરૂં તો ફરી 
મને તેના (અઝાબ)થી કોણ બચાવશે ? તમે તો મારા માટે નુકસાન સિવાય 
કંઈ જ વધારતા નથી. (૬૩) અને હે મારી કૌમ ! આ અલ્લાહ તઆલાની 
ઊંટણી તમારા માટે એક નિશાની (મુઅજિઝો) છે. માટે તેને છોડી મૂકો કે 





[૩૨૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ નવમી તરાવીહ 





અલ્લાહપાકની જમીનમાં (જ્યાં ચાહે) ચરતી ફરે અને તેને બુરાઈથી કદી 
અડકવું પણ નહિ. નહિ તો તમને બહુ જલ્દી અઝાબ આવી પકડશે. (૬૪) 
છતાં તેઓએ તેના પગ કાપી નાખ્યા તો (સાલિહ અલૈ.એ) કહ્યું કે, ત્રણ દિવસ 
પોતાના ઘરોમાં લાભ ઉઠાવી લો. આ વાયદો એવો છે, જે જૂઠો નહિ થાય. 
(૬૫) પછી જ્યારે અમારો (અઝાબનો) હુકમ આવી પહોંચ્યો, ત્યારે અમે 
સાલિહ (અલયહિસ્સલામ)ને તથા જે લોકો તેમની સાથે ઈમાન લાવ્યા હતા 
તેમને પોતાની કૃપાથી બચાવી લીધા અને તે દિવસની હલકાઈથી પણ 
(બચાવ્યા.) બેશક, આપનો પરવરદિગાર જ બળવાન, વર્ચસ્વવાળો છે. 
(૬૯૪) અને તે જાલિમોને એક ભયંકર અવાજે પકડી લીધા, જેથી તેઓ 
સવારે પોતાના ઘરોમાં ઉંધા પડેલા રહી ગયા, (૬૭) જાણે તે ઘરોમાં તેઓ 
કદી વસ્યા જ ન હતા. સાંભળી લો ! સમૂદે પોતાના માલિકનો ઈન્કાર કર્યો. 
હા, (તેથી જ) સમૂદને ફિટકાર છે. (૬૮) 
હઝરત શુએબ (અલે.)નો કૌમ સાથેનો સંવાદ : 

તે લોકોએ કહ્યું કે, હે શુએબ (અલૈ.) ! શું આપની નમાઝ આપને એ 
શીખવે છે કે, જે વસ્તુઓને અમારા બાપદાદા પૂજતા આવ્યા તેને અમે છોડી 
દઈએ અથવા પોતાના માલમાં ચાહીએ તેમ કરવાનું છોડી દઈએ ? આપ જ 
મોટા બુદ્ધિશાળી, સદાચારી છો. (૮૭) તેમણે કહ્યું : હે મારી કૌમ ! જુઓ, 
જો મને મારા માલિક તરફથી (સત્ય માર્ગની) સમજ આવી ગઈ હોય અને 
તેણે મને ભલી દીૌલત-નુબૂવ્વત અર્પણ કરી હોય (તો પછી કેમ તબ્લીગ ન 
કૂં ?) અને હું એવું નથી ચાહતો કે જે કામથી તમને રોકું છું, તેને પાછળથી 
પોતે જ કરવા લાગું. હું તો સુધારો જ કરવા ચાહું છું. જેટલા પ્રમાણમાં 
મારાથી બની શકે. અને મને જે કંઈ તવફીક થાય છે તે અલ્લાહ તઆલાની 
મદદથી જ છે; તેની જ ઉપર મેં ભરોસો કર્યો અને તેની જ તરફ રૂજૂઅ 
(પેશ) થાઉ છું. (૮૮) અને હે કૌમ ! મારી વિરૂદ્ધતા તમારા માટે એ વાતનું 
કારણ ન બને કે તમારા ઉપર પણ તેવી જ આફત આવી પડે જેવી કે નૂહ 
(અલે.)ની કૌમ અથવા હૂદ (અલૈ.)ની કોમ યા સાલિહ (અલે.)ની કોમ પર 
આવી પડી હતી. વળી, લૂત (અલૈ.)ની કોમ તો તમારાથી દૂર જ નથી. (૮૯) 








નવમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૨૨] 





અને પોતાના માલિક પાસે પોતાના ગુનાહ બખ્શાવો અને તેની તરફ રૂજૂઅ 
(ધ્યાનથી) રહો. બેશક, મારો પરવરદિગાર ઘણો દયાળુ (અને) પ્રેમ રાખનાર 
છે. (૯૦) તેઓએ કહ્યું : હે શુએબ (અલૈ.)! આપ કહો છો તેમાંથી ઘણી 
વાતો તો અમે સમજતા જ નથી અને અમે તો આપને અમારામાં અશક્ત 
જોઈએ છીએ. જો આપનું કુટુંબ ન હોત તો જરૂર અમે આપને પથ્થરો વડે 
મારી નાખત અને અમારી સમક્ષ તમારૂં કંઈ માન નથી. (૯૧) તેમણે કહ્યું 
કે, હે મારી કોમ ! અલ્લાહપાક કરતાં મારા સગાવહાલાનો મોભો તમારા 
નજીક વધુ છે ? અને તે (ના હુંકમ)ને તમે પોતાની પીઠ પાછળ નાખી દીધો. 
બેશક, જે કંઈ તમે કરો છો તે મારા પરવરદિગારના કાબૂમાં છે. (૯ર) અને 
હે મારી કૌમ ! તમે પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે કામ કરતા રહો. હું પણ (પોતાની 
રીતે) કામ કરૂં છું. આગળ તમે જાણી લેશો કે હલકાઈ (રૂસ્વાઈ) કરનારો 
અઝાબ કોના ઉપર આવે છે અને એ (પણ જાણી લેશો) કે જૂઠો કોણ છે અને 
(અઝાબની) તમે રાહ જોતા રહો. હું પણ તમારી સાથે રાહ જોઉં છું. (૯૩) 
અને જ્યારે અમારો (અઝાબનો) હુકમ આવી પહોંચ્યો ત્યારે અમે શુએબ 
(અલયહિસ્સલામ)ને તથા જે લોકો તેમની સાથે ઈમાન લાવ્યા હતા તેમને 
પોતાની કૃપાથી બચાવી લીધા અને તે જાલિમોને એક ગર્જનાએ પકડી લીધા, 
જેથી તેઓ પોતાના ઘરોમાં ઉંધા પડેલા રહી ગયા. (૯૪) જાણે તેઓ તો તેમાં 
કદી વસ્યા જ ન હતા. જાણી લો કે મદયનને ફિટકાર થઈ, જેવી કે સમૂદને 
ફિટકાર થઈ હતી. (૯૫) 
આગલી કૌમોના પરિણામ જોઈ વર્તમાન લોકોને નસીહત : 
આ તે વસ્તીઓનો થોડોક અહેવાલ છે, જે અમે આપને સંભળાવીએ 
છીએ. તેમાંની કેટલીક હજુ કાયમ છે અને કેટલીકના મૂળ કપાઈ ગયા. 
(૧૦૦) અને અમે તેઓના ઉપર જુલ્મ કર્યો ન હતો, પરંતુ તેમણે પોતે જ 
પોતાની જાન પર જુલ્મ કર્યો હતો. પછી જ્યારે આપના પરવરદિગારનો 
હુકમ આવી પહોંચ્યો, ત્યારે તેઓ અલ્લાહપાકને છોડી જે દેવતાઓને પુકાર્યા 
કરતા હતા, તે સૌ તેઓને કંઈ કામ ન લાગ્યા અને તે (દેવતા)ઓએ તે 
લોકોના હકમાં હલાકી સિવાય કંઈ વધાર્યું નહિ. (૧૦૧) આ જ પ્રમાણે 





[૩૨૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ નવમી તરાવીહ 





જ્યારે તે વસ્તીઓને તેઓના જુલ્મ (કુફ્ર) કરવાની હાલતમાં પકડે છે, તો 
આપના પરવરદિગારની પકડ એવી જ હોય છે. બેશક, તેની પકડ દુઃખદાયક, 
સખત છે. (૧૦૨) બેશક, જે કોઈ આખિરતના અઝાબથી ડરે છે, તેના માટે 
આ બનાવોમાં ભારે ઈબ્રતનો પાઠ છે. આ એક એવો દિવસ છે, જેમાં સૌ 
લોકો એકઠા થશે અને તે દિવસ સોની હાજરીનો છે. (૧૦૩) અને અમે તેમાં 
જે વાર લગાડીએ છીએ, તે મુકર્રર વાયદા માટે જ છે. (૧૦૪) જે દિવસે 
તે (કેયામત) આવશે, તો કોઈ વ્યક્તિ અલ્લાહ તઆલાની પરવાનગી વિના 
કંઈ બોલી જ નહિ શકે, પછી તેઓમાં કેટલાક કંમભાગ્ય (કાફિર) હશે અને 
કેટલાક ભાગ્યશાળી (ઈમાનવાળા) હશે. (૧૦૫) તો જેઓ કમભાગ્ય છે, 
તેઓ તો આગમાં એવી સ્થિતિમાં હશે કે તેઓને ત્યાં બરાડા પાડવા અને બૂમો 
પાડવાનું છે. (1૦૬) તેઓ સદા તેમાં જ રહેશે. જ્યાં સુધી આકાશ અને 
પૃથ્વી કાયમ રહે, પરંતુ જો આપનો પરવરદિગાર ચાહે. બેશક, આપનો 
પરવરદિગાર જે કંઈ ધારે છે, તે કરી નાખે છે. (૧૦૭) પણ જેઓ ભાગ્યશાળી 
છે, તો તેઓ જજ્ઞતમાં હશે. તેઓ તેમાં સદા રહેશે. જ્યાં સુધી આકાશ અને 
પૃથ્વી કાયમ રહે, પરંતુ જો આપનો પરવરદિગાર ચાહે, એ (તેની) અનંત 
બખ્શિશ છે. (૧૦૮) 
ઈર્તિકામત : દીન ઉપર મઝબૃતીથી જમી રહેવુ : 

તો (હે નબી સલ. !) આપ (દીનના માર્ગે) સીધા ચાલ્યા જાવ, જેવો કે 
આપને હુકમ થયો છે, તેમજ જેઓ તૌબા કરી આપની સાથે થયા છે તેઓ 
પણ (સીધા ચાલે) અને (દીનની) હદથી ન વધે. બેશક, તમે જે કંઈ કરો છો 
તેને તે નિહાળે છે. (૧૧૨) અને (હે મુસ્લિમો !) એવા જુલ્મીઓના તરફ 
વલણ ન રાખો, નહિ તો દોઝખની આગ તમને લાગી જશે અને અલ્લાહપાકના 
સિવાય કોઈ તમારા હિમાયતી થનાર નથી. ફરી તમને જરા પણ સહાય નહિ 
મળે. (૧૧૩) અને દિવસના બજ્ઞે છેડાઓ પર તથા રાતના અમુક ભાગમાં 
નમાઝ કાયમ રાખો. બેશક, નેકીઓ બુરાઈઓને દૂર કરી દે છે; બોધ ગ્રહણ 
કરનારાઓ માટે આ નેક (ઉત્તમ) બોધ છે. (૧૧૪) અને સબર કર્યાં કરો. 
અલબત્ત, અલ્લાહપાક નેકીવાળાઓના સવાબને બેકાર કરતો નથી. (૧૧૫) 








નવમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [૩૨૪] 





નબીઓના કિસ્સા વણન કરવાનું કારણ આશ્વાસન અને 
બોધપાઠ : 


અને રસૂલોના અહેવાલમાંથી આ સઘળું આપની આગળ અમે બયાન 
કરીએ છીએ કે તે વડે આપના દિલને ધીરજ આપીએ અને આ કિસ્સાઓમાં 
આપની પાસે સત્ય પહોંચ્યું છે અને ઈમાનવાળાઓ માટે બોધ અને શિખામણ 
છે. (૧૨૦) અને જે લોકો (આવી દલીલો છતાં) ઈમાન નથી લાવતા તેઓને 
ફરમાવી દો કે તમે પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે કામ કરતા રહો. અમે પણ (પોતાની 
રીતે) કામ કરીએ છીએ. (૧૨૧) અને તમે (પરિણામની) રાહ જુઓ, અમે 
પણ રાહ જોઈએ છીએ. (૧૨૨) અને આકાશો તથા પૃથ્વીની સર્વ ગૈબની 
વાતોનું ઈલ્મ અલ્લાહપાકને જ છે. વળી, દરેક કામ તેની જ તરફ રુજૂઅ 
થશે. માટે તેની જ બંદગી કરો અને તેના જ ઉપર ભરોસો રાખો અને તમે 
જે કંઈ કરો છો તેનાથી આપનો પરવરદિગાર બેખબર નથી. (૧૨૩) 





[૩૨૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ દસમી તરાવીહ 


આજની દસમી તરાવીહમાં બારમા પારહના ૧/૪ થી તેરમા પારહના અડધા 
પારહ સુધી તિલાવત કરવામાં આવશે. 

હઝરત નૂહ (અલૈ.)ની કોમનો અંજામ વર્ણવ્યા બાદ હવે હઝરત હૂદ 
(અલૈ.)ની કોમ આદ અને હઝ. સાલેહ (અલૈ.)ની કોમ સમૂદના ઈબ્રતનાક 
અંજામને વણંવવામાં આવ્યા. જેથી કુરેશને ઈબ્રત અને કિયામત સુધી 
આવનારા બંડખોરોને બોધ મળે. પછી હઝરત લૂત (અલે.)ની કોમનો ઉલ્લેખ 
કરવામાં આવ્યો. એ હિસાબે કે કુરેશના લોકો ફરિશ્તાઓને ઉતારવાની 
માંગણી કરી રહ્યા હતા. બતાવ્યું કે, ફરિશ્તાઓનું આવવું કોઈ સાધારણ વસ્તુ 
નથી હોતી. તેઓ જ્યારે કાફિર કોમોની માંગણી પર આવે છે, તો પોતાની 
સાથે અઝાબ લાવે છે. પછી હઝરત શુએબ (અલેૈ.) અને હઝરત મૂસા 
(અલે.)ની ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કરતાં એ કિસ્સાઓને વર્ણવવાની તક આ 
શબ્દોમાં સ્પષ્ટ કરી : 





“આ વસ્તીઓના કેટલાક બનાવો છે, જે અમે તમને સંભળાવી રહ્યા 
છીએ. તેમનામાંથી કેટલીક હજુ બાકી છે અને કેટલીક ખતમ થઈ ચૂકી છે. 
અમે તેમના પર જુલમ નથી કર્યો, બલ્કે ખુદ તેમણે પોતાના પર જુલમ કર્યો, 
તો તેમના બનાવટી ખુદા જેમને તેઓ અલ્લાહ સિવાય પોકારતા હતા, તારા 
રબનો અઝાબ આવ્યે તેમના કોઈ પણ કામ ન આવ્યા. તારા રબની પકડ કે 
જ્યારે તે એ વસ્તીઓને તેમના જુલમમાં પકડે છે, તો આવી જ હોય છે. 
નિઃશંક, તેની પકડ ખૂબ જ પીડાકારી અને સખત છે.” 


“અમે રસૂલોની દાસ્તાનોમાંથી એક તમને સંભળાવી રહ્યા છીએ. જેથી 
તમારા હૃદયને બળ મળે અને તેમની સ્થિતિનું ખરૂં જ્ઞાન મળી શકે અને 
મુઅમિનો માટે તેમનામાં બોધ અને સ્મૃતિ છે. તમે સૌ તેની જ બંદગી કરતા 
રહો અને તેના પર ભરોસો રાખો. જે કંઈ તમે કરી રહ્યા છો, તમારો રબ 
તેનાથી અજાણ નથી.” 








દસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૨૬] 





સૂરએ યૃસુક 
વજ ઘ્ષ્ષ્ઝ 
સૂરતના વિષયોનો ખુલાસો : 


આ સૂરત પણ મક્કા મુકર્રમહમાં ઉતરી. અમૂક રિવાયતોમાં છે કે, 
યહૂદીઓએ આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમથી મક્કાના મુશ્રિકો મારફતે 
સવાલ કરાવ્યો હતો કે, હઝરત યઅકૂબના પુત્રો તો પેલેસ્ટાઈનમાં રહેતા 
હેતા, તે ઈજીપ્ત (મિસર) જઈને કેમ વસ્યા? 


તેમનો ખ્યાલ હતો કે, આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની પાસે 
યહૂદીઓનો ઈતિહાસ જાણવાનો કોઈ સ્રોત નથી. માટે હમારા સવાલનો 
જવાબ આપી શકશે નહીં. અને એ રીતે આપ સલ્લલ્લાહું અલયહિ વસલ્લમ 
વિરૂદ્ધ ઉશ્કેરવાનો મોકો મળી જશે, કે આપ સાચા રસૂલ નથી. 


તો આ સવાલના જવાબમાં અલ્લાહપાકે પૂરી સૂરત નાઝિલ ફરમાવી. 
જેમાં સંપૂર્ણ વિગત સાથે હઝરત યૂસુફ (અલૈ.)નો કિસ્સો વર્ણન કર્યો. સાથે 
તેને કુરેશીઓના તે વર્તન સાથે સાંકળી લીધો, જે તે યૂસુક અલયહિસ્સલામના 
ભાઈઓની જેમ આપ સાથે કરી રહ્યા હતા. 

વાત એમ હતી કે, હઝ. યઅકૂબ (અલૈ.)નું નામ ઈસ્રાઈલ હતું. તેમના 
બાર પુત્રો હતા. એમની નસલથી યહૂદીઓના બાર કબીલા થયા. આ સૂરતમાં 
બતાવ્યુ કે, યઅફૂબ (અલૈ.) પોતાના બાર પુત્રો સાથે પેલેસ્ટાઈનમાં રહેતા 
હતા. જેમાં આપના ફરઝંદ હઝ. યૂસુફ (અલૈ.) અને તેમના ભાઈ બિન્યામીન 
પણ શામેલ હતા. બીજા ભાઈઓની માં અલગ હતી. તો સાવકા ભાઈઓએ 
મશ્વેરો કરી હઝ. યૂસુફ (અલૈ.)ને એક કૂવામાં નાંખી દીધા. જ્યાંથી એક 
કાફલો પસાર થઈ રહ્યો હતો, તેમણે આપને કૂવામાંથી કાઢી મિસરમાં એક 
વઝીરને વેચી દીધા. ત્યાં વઝીરની પત્ની આપની ખૂબસુરતીથી અંજાઈ ગઈ 
અને આપને ખરાબ કૃત્ય કરવા મજબૂર કરવા લાગી. આપે અલ્લાહપાકથી 
દુઆ માંગી કે, મને આ ગુનાહ કરતાં જેલમાં જવુ વધુ પસંદ છે. અલ્લાહપાકે 
જાહેરી અસબાબ એવા પેદા કર્યા કે, આપને જેલ મોકલવામાં આવ્યા. 





[૩૨૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ દસમી તરાવીહ 





અલ્લાહપાકનું એવુ કરવું કે, મિસરના રાજાને ખ્વાબ (સ્વપ્ર) આવ્યુ. 
અને તેની સાચી તઅબીર બતાવવાને લઈ તેણે આપને જેલથી છૂટકારો આપ્યો. 
હઝરત યૂસુક અલયહિસ્સલામે જેલમાં જવાની ચોખવટ કરાવી. ત્યાર બાદ 
આપને મિસ્રના નાણામંત્રી બનાવ્યા. અને પછી સરકારના બધા જ પાવરો 
(અધિકારો) આપને સોંપી દીધા. હઝરત યૂસુક અલયહિસ્સલામે પોતાના 
માં-બાપ તથા ભાઈઓને મિસર બોલાવી લીધા. અને આ રીતે તેમની નસલ 
(યહૂદીઓ) પેલેસ્ટાઈનથી મિસર પહોંચી ગઈ. 


સૂરએ યૂસુફની આ ખૂબી છે કે, તેમાં હઝરત યૂસુફ અલયહિસ્સલામનો 
પૂરો કિસ્સો લગાતાર વિગતવાર વર્ણન કરવામાં આવ્યો છે. આ કિસ્સો બીજી 
કોઈ સૂરતમાં વર્ણન થયો નથી. આ કિસ્સાથી આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમની નુબૃવ્વતનો પુરાવો અને તે પણ વિરોધીઓનો મોં માંગ્યો પુરાવો 
પૂરો પાડી તેમને લપડાક આપી કે, આ વાતો જેને અરબસ્તાનમાં કોઈ જાણતુ 
ન હતું. આપ (સલ.)એ તેને યહૂદીઓની જાણકારીથી પણ વધુ વિગત સાથે 
શાનદાર શૈલીમાં સંભળાવ્યો. એ વાત આપને વહી (ખુદાઈ વાણી) મારફતે 
જ્ઞાન મળ્યુ તેના આધારે કહેવામાં આવ્યો છે. આપે પોતે નથી ઘડી કાઢયો. 
આયત ૧૦૨-૧૦૩માં આ બાબતની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે. 


આ સાથે હઝરત યૂસુફ અલયહિસ્સલામના ભાઈઓનો કિસ્સો આપ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના ભાઈઓ (કુરેશ કબીલા)ને સંભળાવી તેમને 
યૂસુક અલયહિસ્સલામના ભાઈઓની જેમ પરિણામ ભોગવવા માટે પણ 
ચેતવી દીધા કે, ભાઈઓએ અત્યંત નિદયતાપૂર્વક કૂવામાં નાંખ્યા, પરંતુ 
અલ્લાહ તઆલાએ ફક્ત બચાવ્યા જ નહીં, બલ્કે મિસરની હુફૂમતના માલિક 
બનાવ્યા. એ જ રીતે આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ પણ જેમને તમે 
મક્કા મુકર્રમહથી હિજરત કરવા મજબૂર કર્યા, તેમને કતલ કરવા બધા 
મક્કાવાસીઓએ તેમના ઘરનો ઘેરો કર્યો, પરંતુ અલ્લાહપાકે તેમને સહી 
સલામત મદીના શરીફ પહોંચાડી આપ્યા. 


અને હઝરત યૂસુક અલયહિસ્સલામના ભાઈઓએ જેવી રીતે મજબૂર 








દસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૨૮] 





થઈ ભીખ માંગવા હઝરત યૂસુફ અલયહિસ્સલામ સમક્ષ આજીઝી કરવી 
પડી, તેવી જ રીતે મક્કાના દુષ્કાળ વખતે કુરેશીઓએ તે દુકાળ રોકવાની 
દુઆ કરવા આપ સલ્લલ્લાહું અલયહિ વસલ્લમ સમક્ષ દરખ્વાસ્ત કરવી 
પડી. અને જેમ હઝરત યૂસુકફ અલયહિસ્સલામ મિસરના બાદશાહ બન્યા 
અને ભાઈઓએ તેમની સમક્ષ માફી માંગી તે જ રીતે ફત્હે મક્કાના દિવસે 
તમારે પણ આપ (સલ.) સમક્ષ જીવનદાન માંગવુ પડશે. 


હઝરત યૂસુફ અલયહિસ્સલામે નબી હોવાને લઈ ઉચ્ચ અખ્લાક રાખી 
ભાઈઓને માફ કરી દીધા અને ફરમાવ્યું કે, “આજે તમારી કોઈ પકડ 
થવાની નથી. અલ્લાહપાક તમને માફ કરે, તે સૌ દયાળુઓમાં સોથી શ્રેષ્ઠ 
દયાળુ છે.” એવી જ રીતે આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે નામોશીભરી 
હાર ખાધેલા કુરેશીઓને ફરમાવ્યું કે, હું પણ તમને તે જ જવાબ આપું છું, 
જે હઝરત યૂસુક અલયહિસ્સલામે પોતાના ભાઈઓને આપ્યો હતો કે, આજે 
તમારી કોઈ પકડ થવાની નથી, જાઓ ! મેં તમને માફ કર્યા. આજનો દિવસ 
રહમ કરવાનો દિવસ છે, કતલ કરી (બદલો લેવાનો) નથી. 


આ કિસ્સામાં એ પણ દર્શાવવામાં આવ્યુ છે કે, હઝરત ઈબ્રાહીમ 
અલયહિસ્સલામ, હઝ. ઈસ્હાક અલયહિસ્સલામ, હઝ. યઅકૂબ અલયહિ- 
સ્સલામ અને હઝરત યૂસુફ અલયહિસ્સલામનો દીન (ધર્મ) તે જ હતો, જે 
હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમનો દીન (ધર્મ) છે. હઝરત 
મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ આજે જે તૌહીદ, રિસાલત અને 
આખિરતની માન્યતાઓ તરફ બોલાવે છે, તે જ માન્યતાઓ તરફ આ બધા 
નબીઓ પોતાના સમયમાં બોલાવતા હતા. 


કુર્‌આન શરીફ એક તરફ હઝરત યઅકૂબ (અલૈ.) અને હઝરત યૂસુફ 
(અલૈ.)ના ચારિત્ર્ય અને બીજી તરફ હઝરત યૂસુક (અલૈ.)ના ભાઈઓ, 
વેપારી કાફલાવાળા, મિસરના વઝીર અઝીઝ, તેની પત્ની, મિસરની બેગમો 
અને મિસરના સત્તાવાળાના ચારિત્ર્ય અને સંસ્કાર પણ દર્શાવે છે. અને 
પોતાની વર્ણનશૈલી મારફતે વાંચકો સમક્ષ આ મૂક (મૂંગો) પ્રશ્ન રજૂ કરે છે 





[૩૨૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ દસમી તરાવીહ 





કે, જુઓ પહેલા પ્રકારના ઉચ્ચ સંસ્કારો અને અખ્લાકી ચારિત્ર્ય કયા ગુણોથી 
પેદા થાય છે ? અથાત્‌ તોહીદ, રિસાલત, હિસાબ-કિતાબ ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ 
અને અલ્લાહપાકની બંદગીવાળા અમલોના પ્રતાપે માણસ આ અખ્લાકી 
શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરે છે. જ્યારે કુક, અજ્ઞાનતા, ભૌતિક જીવનને જ સમગ્ર જીવન 
સમજવુ અને ખુદાપાક તથા આખિરતથી ગફલતને લઈ માણસ પોતાની 
સામાજિક અખ્લાકી પડતી અને પતનના માર્ગે જ ધકેલાતો જાય છે, તે માણસ 
મટી જંગલી જાનવરથી પણ બૂરો બની જાય છે. સામાન્ય રીતે લોકો પ્રેમ- 
મુહબ્બતની કહાણી ઘણી દિલચસ્પીથી સાંભળે છે, પરંતુ તેનાથી ચારિત્ર્ય- 
અખ્લાક બગડે છે. જ્યારે આ પુરો કિસ્સો મુહબ્બતની દાસ્તાન વર્ણન કરવા 
સાથે ઉચ્ચ અખ્લાક-ચારિત્ર્ય અને અલ્લાહપાકની કુદરત, તાકત, ભેદો અને 
હઝરત યૂસુક (અલૈ.)ની ધીરજ, માફી વગેરે શ્રેષ્ઠ અખ્લાક સાબિત કરે છે. 


કુર્‌આન શરીફના બધા જ કિસ્સાઓમાં અને વિશેષ કરીને સૂ. યૂસુકમાં 
અલ્લાહે તઆલા માનવદિમાગમાં આ વાત દેઢ યકીન અને વિશ્વાસ સાથે 
ઠસાવવા માંગે છે કે, અલ્લાહ તઆલા જે કામ કરવા માંગે છે, તે કોઈપણ 
સંજોગોમાં સફળ થઈને રહે છે. માણસ પોતાની મર્યાદિત યુક્તિઓ મારફતે 
તેને રોકવા કોઈપણ રીતે સમર્થ અને સફળ થતો નથી. 


હોં, એવુ ઘણીવાર બને છે કે, માનવી એક કામ પોતાની યોજના પ્રમાણે 
કરવા માંગે છે અને તેના બાહ્ય તથા આંતરિક બધા જ રસ્તાઓ ઈષ્નિયાર કરે 
છે, પરંતુ અલ્લાહપાકની મરજી ન હોવાને લઈ તેમાં કાંઈને કાંઈ રૂકાવટ 
તથા વિધ્નો આવી જાય છે. અને માનવી તેમાં અસફળ રહે છે. 


ભાઈઓએ હઝરત યૂસુક અલયહિસ્સલામને કૂવામાં નાંખતી વખતે એમ 
સમજ્યુ હતું કે, હવે અમારા માર્ગના આ કાંટાને કાયમ માટે દૂર કરી રહ્યા 
છીએ. પરંતુ તે જ વખતે હકીકતમાં અલ્લાહપાક તેમને નુબૃવ્વતની સૌથી 
ઉચ્ચ પદવી અપણ કરવાની બશારત આપી રહ્યા છે. અને છેવટે ભાઈઓએ 
પણ પોતાના ગુનાહોનો સ્વીકાર કરી માફી માંગવી પડી. 


મિસરના વઝીર અઝીઝની પત્ની હઝરત યૂસુફ (અલયહિસ્સલામ)ને 








દસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૩૦] 





જેલમાં પહોંચાડી હઝરત યૂસુફ અલયહિસ્સલામે પોતાની વાત ન સ્વીકાર 
કરવાની સજા આપી રહી હોવાનો ગર્વ અને ઘમંડ અનુભવી રહી હતી, પરંતુ 
તેને ખબર ન હતી કે, આ જેલ મારફતે જ તે બાદશાહના સ્વપ્રની તઅબીર 
વર્ણન કરી મિસરના નાણાંપ્રધાન અને છેવટે બધા જ ખાતાઓના વઝીર 
બનવાના હતા. અને એક દિવસે અઝીઝની પત્નીએ પોતે જ પોતાની ખિયાનત 
-અપ્રમાણિકતાની કબૂલાત કરતાં હઝરત યૂસુક (અલૈ.)ને બાદશાહના ભરા 
દરબારમાં નિર્દોષ સાબિત કરવાની ફરજ અદા કરવી પડશે. 


આ પ્રકારના બનાવો અલ્લાહના સર્વશક્તિમાન હોવા અને માનવીના 
લાચાર હોવાની સાબિતીઓ પૂરી પાડી માનવીને અલ્લાહપાકના તાબે રહેવાની 
પ્રેરણા આપે છે. અલ્લાહપાક જેને બુલંદીના શિખરે પહોંચાડવા માંગે છે, તેને 
કોઈ નીચો પાડી શકતુ નથી. અને અલ્લાહપાક જેને અપમાનિત કરવા માંગે 
છે, તેને કોઈ સ્વમાન આપી શકતુ નથી. અને આ બધાનો સબંધ અલ્લાહની 
ફરમાંબરદારી (આજ્ઞા) અને નાફરમાની સાથે જોડવાયેલો છે. ફરમાંબરદાર 
(આજ્ઞાંકિત) બંદાઓ માટે તે ગમે ત્યાંથી રસ્તાઓ કાઢી આપે છે. 


હઝરત યૂસુફ અલયહિસ્સલામ : 


હઝરત યૂસુક અલયહિસ્સલામનો પુરો કિસ્સો ઈમાની શક્તિ, અડગતા, 
ખ્વાહિશ (મનેચ્છાઓ) પર સંપૂણ કંટ્રોલ, ધીરજ, શુક્ર, પાકદામની (ઉચ્ચ 
ચારિત્ર્ય), પ્રમાણિકતા, માફી-દરગુજર, અલ્લાહ તઆલાના દીનની દઅવત 
પહોંચાડવાનો સાચો જઝબો (જેલમાં પણ), સાચા અને ખોટા અકીદાઓ 
(માન્યતા) શ્રદ્ધાઓ વચ્ચે ઉદાહરણો આપી ફક કરવો અને તેમાં અલ્લાહપાક 
સાથે શિક કરવાની બુરાઈઓનું વર્ણન એ અલ્લાહપાક સાથે સાચા ઈશ્ક અને 
મુહબ્બતની દલીલ હોવુ તથા ઉચ્ચ પરહેઝગારી જેવા મહાન અખ્લાક 
(નૈતિકતા) અને સંસ્કાર વગેરેના નમુના રજુ કરે છે. 


આ જ ઉચ્ચ અખ્લાકી કેરેકટરને લઈ આપના માટે આ પહાડ તૂટી 
પડવા જેવી મહાન મુસીબતો પણ આસાન થઈ ગઈ. જે તકવા, પ્રમાણિકતા 
અને ધીરજના સારા પરિણામો આવે છે તેનો દેઢ વિશ્વાસ આપણા દિલોમાં 





[૩૩૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ દસમી તરાવીહ 





જન્માવે છે. અને હર હાલમાં અલ્લાહપાકને રાજી રાખવાના મીઠા ફળો 
બતાવે છે. 


ભાઈઓની તકલીફો ઉપર સબ્ર, આઝાદ હોવા છતાં ગુલામ બનાવવા 
બલ્કે વેચાય જવા ઉપર પણ ધીરજ, વઝીરની પત્નીની લાલચો, ધમકીઓ, 
જેલની કોટડી વગેરે બધા જ પ્રસંગોએ આપનો અલ્લાહ તઆલા ઉપર સંપૂર્ણ 
વિશ્વાસ અને પોતાની દુઆઓ ફક્ત એક અલ્લાહ તઆલાથી માંગવી, વગેરે 
અલ્લાહપાકની રઝામંદીની જ દલીલો છે. 


હસદ, ઈર્ષા કરનારને જ છેવટે નુકસાન થાય છે. જેમકે હઝ. યૂસુફ 
(અલયહિસ્સલામ)ના ભાઈઓને તથા મક્કાના મુશ્રિકોને ફત્હે મક્કાના 
સમયે માફી માંગવી પડી. 


બાઈબલમાં કિરઓન બાબતે એતિહાસિક ભૂલ : 


હઝરત યૂસુફ અલયહિસ્સલામના સમયમાં મિસરમાં જે રાજા હતા, તે 
મિસરના ઈતિહાસમાં “ભરવાડ બાદશાહો” (॥1/16૦ડ ।લ૧ટડ)ના નામથી 
ઓળખાતા હતા. આ લોકો સિરિયાના અરબવંશ (અમાલિક)ના હતા. ઈ.સ. 
પૂર્વે પંદરમી સદી સુધી આ લોકોનું રાજ હતું. ત્યાર બાદ મિસરમાં એક 
રાષ્ટ્રવાદી આંદોલન છેડાયુ. અને તેમાં આ અરબ “અમાલિકો”'ની સત્તા 
છીનવી લઈ મિસરના અસલ વતનીઓનો દેશની સત્તા ઉપર કબ્ઝો થઈ 
ગયો. અને હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામ આ જ મિસરી (ફિરઔન) 


બાદશાહોના સમયમાં પેદા થયા. 


હઝરત યૂસુફ અલયહિસ્સલામના યુગમાં અરબ બાદશાહ હતા. જ્યારે 
હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામના સમયમાં કિબ્તી (મિસરી) રાજા હતા. 


ફરાન્સીસી વિદ્દાન ડો. મોરિસ બોકાઈ લખે છે કે, કુર્‌આન શરીફની 
સચ્ચાઈની દલીલ છે કે, હઝરત યૂસુફ (અલૈ.)ના કિસ્સામાં તેણે ફિરઓનનો 
શબ્દ બિલ્કુલ વાપર્યો નથી, બલ્કે મલિક (રાજા)નો શબ્દ વાપર્યો છે. અને 
હઝરત મૂસા (અલેૈ.)ના કિસ્સામાં કુર્‌ૂઆને ફિરઓનનો શબ્દ વાપરી બન્ઞેવ 
બાદશાહો વચ્ચે ફર્ક કર્યો છે. 








દસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૩૩૨] 





જ્યારે બાઈબલના સંપાદકો (માનવીય હસ્તક્ષેપો) જેમણે બાઈબલમાં 
ઘણો ફેરફાર કરી આપ્યો છે. તેમણે બજ્ઞેવ કિસ્સાઓમાં મિસરના બાદશાહને 
ફિરઔનના ઉપનામથી સંબોધ્યો છે. જે તેમની એતિહાસિક ઘણી મોટી ભૂલ 
છે. આ ખુદાઈ કલામની (નઉઝુબિલ્લાહ) ભૂલ નથી, બલ્કે માનવભૂલ છે. 
જે માનવ હસ્તક્ષેપને લઈ થઈ. જ્યારે કુર્‌ૂઆનમાં માનવ હસ્તક્ષેપની કોઈ 
ગુંજાઈશ ન હોવાને લઈ તે આ એતિહાસિક ભૂલથી સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત રહ્યું. 


અમુક વખતે મુસીબત જ નેઅમત-રાહત સુધી પહોંચવાનું કારણ બને 
છે, તો અમુક રાહતો-નેઅમતો મુસીબતનું કારણ બને છે. માં-બાપની 
મુહબ્બત, ભાઈઓના હસદ અને કૂવામાં ફેંકવાનું કારણ, ફૂવાની તકલીફ 
અઝીઝે મિસ્રના મહેલમાં લઈ ગઈ. મહેલમાં ઝુલેખાંની ખરાબ નિય્યત 
જેલમાં જવાનું કારણ બન્યું. અને જેલની તકલીફ બાદશાહનો ખ્વાબ અને 
શાહી નોકરી અને અઝીઝ બનવાનું નિમિત્ત બની. 


હંસદની બીમારી ખતરનાક છે. પોતાની નેઅમત જાહેર કરવામાં 
એહતેયાત કરવો જોઈએ, છૂપાવી જોઈએ. સારા સંસ્કાર-અખ્લાક પોતાનો 
રંગ દેખાડે છે. મુસીબતોમાં સબ્ર કરાવે છે. દીન ઉપર અડગ-જમાવી રાખે 
છે. દીન ઈઝઝત આપે છે. સ્ત્રી-પુરૂષનું એકાંતમાં મળવું ગુનાહનું નિમિત્ત બને 
છે. માટે ઈસ્લામે એનાથી રોક્યા. તૌહીદ-યકીનના પાકા હોવાથી માનવી 
ગુનાહથી બચી જાય છે. ગુનાહ કરવા કરતાં મુસીબત વેઠવી બેહતર છે. હઝ. 
યૂસુક (અલૈ.) ગુનાહ કરવા કરતાં જેલમાં જવાને પસંદ કરે છે. સાચા દાઈ 
ગમે તેવી હાલતમાં સબ્રની સાથે દઅવતનો મોકો ચૂકતા નથી. તોહીદની 
દઅવત, ખ્વાબની તઅબીર પૂછનારાને પણ આપી દીધી. સાથે ઉચ્ચ અખ્લાકે 
બીજા ઉપર અસર કરી તેમને પણ મુસલમાન બનાવ્યા. દાઈએ ઉચ્ચ 
ચારિત્ર્યવાળુ હોવું જોઈએ અને પોતાની (ગુનોહ ન હોવાની) સફાઈ પણ 
કરાવવી જોઈએ. આપે બધા જ મોકાઓ ઉપર સબ્રથી કામ લીધું તો કામ્યાબ 
થઈ ગયા. રાહતો-નેઅમતો-ઈઝઝત, રઝાએ ઈલાહીનું કારણ બન્યા. 


પાકદામનીની શહાદત ખુદ અલ્લાહપાકે આપી. શયતાનનો દાવ ન 
ચાલ્યો, માટે એની પણ ગવાહી રહી. પોતાની (જેલમાં જવાને તરજીહ- 





[૩૩૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ દસમી તરાવીહ 





પ્રાધાન્ય આપવી) ગવાહી, ઝુલેખાંની ગવાહી, નાના બાળકની ગવાહી, મિસ્રી 
સ્રીઓની ગવાહી, પૂરા કિસ્સામાં તકદીરે ઈલાહીનો જલ્વો વારંવાર થાય છે. 
હઝ. યૂસુક (અલૈ.)નો કિસ્સો બતાવે છે કે, માનવજીવન રાહત-તકલીફના 
ચક્કરનું નામ છે. પરંતુ બશ્નેવ હાલતોમાં માણસે ઉચ્ચ અખ્લાક, સબ્ર, 
અડગતા, ઉમ્મીદ, માયુસ ન હોવું, હર હાલને અલ્લાહ તઆલાની તરફથી 
સમજવું, તેમાં ખેર સમજવી જરૂરી છે. હઝ. યઅકૂબ (અલે.)ને હઝ. યૂસુફની 
દુન્યવી તકલીફની ઓછી ફિકર હતી, તેમના દીનની ફિકર વધારે હતી. ગમ 
તેનો જ વધારે હતો કે, કોઈ કાફિરની સોહબતે શિ્ક ન કરવા લાગે. આપ 
(સલ.)થી ઘણી બાબતોમાં હઝ. યૂસુફનો કિસ્સો મેળ ખાય છે. હઝ. યૂસુફ 
વાલિદથી દૂર થઈ ગયા તો આપ (સલ.) હઝ. ખદીજા (રદી.) અને અબૂ 
તાલિબથી દૂર થઈ ગયા. હઝ. યૂસુફે ફલસ્તિન છોડવું પડ્યું તો આપ (સલ.)એ 
મક્કા છોડવું પડ્યું. આ સૂરત આપ (સલ.) તથા સહાબાને તેયારી અને 
તસલ્લીની તઅલીમ આપી. સૌથી વધુ ઈબ્રત એ કે, આ કિસ્સો માયુસીથી 
બચાવે છે કે, હઝ. યૂસુક (અલૈ.) કેટલા પ્રકારના હાલાતથી ગુઝયા, પરંતુ 
સબ્ર અને ઉમ્મીદ-ભરોસો (અલ્લાહપાક ઉપર) નહીં છોડ્યો. હઝ. યઅકૂબ 
(અલૈ.)એ પણ આ જ ફરમાવ્યું. (૮૭) બાદશાહ બન્યા બાદ પણ વિનમ્રતા 
તથા આખિરતની યાદ બાકી રહી. નેક લોકોની સોહબત દુઆમાં પણ ઝલકી 
રહી છે. છેલ્લે આયત ૧૧૦, આયત ૯૦ માં ખાસ ખુલાસો છે. તકવો અને 
સબ્ર તથા દરેક કામમાં ચોકસાઈ, ખંત વગેરે ગુણો કદરપાત્ર બનાવે છે. 
જેણે ખાધપ્રધાન બનાવ્યા. પબ્લીક રીલેશનથી દઅવત આસાન થઈ ગઈ. 
ગુનાહ, ખાસ કરીને ઝીનાકારી માણસને તબાહ-ઝલીલ કરે છે. પાકદામની 
ઈઝઝત આપે છે. 

સૂરએ યૂસુફથી પહેલો બોધ માનવીને આ મળે છે કે, તેણે પોતાના હેતુ 
અને યુક્તિ બંનેમાં અલ્લાહપાકની નક્કી કરેલ હદોથી આગળ વધવું નહીં 
જોઈએ. સફળતા અને નિષ્ફળતા બંને વાસ્તવમાં અલ્લાહ તઆલાના હાથમાં 
છે. જે વ્યક્તિ પવિત્ર હેતુ માટે સીધી સીધી જાઈઝ યુક્તિઓ અપનાવશે, તો 
એ અહીં સફળ ન પણ થાય, તો પણ કોઈ અપમાનનો સામનો કરવો નહીં 








દસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૩૪] 





પડે. પરંતુ જે વ્યક્તિ નાપાક હેતુ માટે ખોટી યુક્તિ અપનાવશે, તેને આખિરતમાં 
ચોક્કસપણે અપમાનનો સામનો કરવો પડશે. 


બીજો બોધ આ કિસ્સાથી આ મળે છે કે, અલ્લાહપાક પર સંપૂર્ણ ભરોસો 
રાખો અને પોતાની જાતને તેને હવાલે કરી દો. જે લોકો હક અને સત્ય માટે 
પ્રયત્નો કરે છે, ચાહે દુનિયા તેમને મિટાવવા માટે તમામ રીતો અપનાવી લે, 
તો પણ તે આ વાતને સામે રાખે છે કે, બધું જ અલ્લાહપાકના હાથમાં છે. 
આ વિશ્વાસથી તેમને અસાધારણ સંતોષ-રાહત મળે છે અને તેઓ તમામ 
મુશ્કેલીઓ અને અડચણોના મુકાબલે પોતાના કાર્યો સતત કર્યે જાય છે. 


સૌથી મોટો બોધ આ કિસ્સાથી આ મળે છે કે, એક મુઅમિન જો સાચી 
ઈસ્લામી સીરત અને ચારિત્ર્ય ધરાવતો હોય અને ડહાપણ (હિકમત)નો ગુણ 
પણ તેનામાં હોય, તો એ એકલો પણ આખા દેશને ફતેહ કરી શકે છે. હઝ. 
યૂસુફ (અલૈ.)ને જુઓ ! સત્તર વર્ષની વય, એકલા-અટૂલા, સાધન-સામગ્રી 
વિહોણા, અજનબી દેશ અને પછી કમજોરીની ચરમસીમા એ કે ગુલામ 
બનાવીને વેચવામાં આવ્યા. તેના પર વધુ જુલમ આ કે એક ખૂબ જ ધૃણાસ્પદ 
નૈતિક ગુનાનો આરોપ મૂકીને તેમને કારાવાસમાં પૂરી દેવાયા, જેની કોઈ 
મુદ્ત પણ ન હતી. આટલી હદે પાડી દેવાયા છતાં તેઓ માત્ર પોતાના ઈમાન 
અને નેતિકતાના આધારે ઉઠે છે અને આખા દેશ પર કબજો મેળવી લે છે. 

સૂરહ યૂસુફ પછી સૂરએ રઅદના બે રૂકૂઅમાં બતાવવામાં આવ્યું કે, 
આ અલ્લાહપાકના ગ્રંથની આયતો છે, કોઈ હવામાંની વાતો નથી. આની 
દરેક વાત એક હકીકત છે. અને જે વાતોના સમાચાર આપવામાં આવી રહ્યા 
છે, એ એક-એક કરીને પૂરી થઈને રહેશે. પરંતુ મોટાભાગના લોકો જીદ પર 
અડેલા છે, એવા લોકો ઈમાન નહી લાવે. 

પછી સૃષ્ટિની એ નિશાનીઓ પ્રત્યે ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું, જે કુરૂઆન 
દ્વારા વર્ણવાયેલ હકીકતોને સ્પષ્ટ કરનારી છે. અને આ વિશ્વાસ દેવડાવવા 
માટે પૂરતી છે કે, એક દિવસે તેની સમક્ષ હાજર થવાનું છે. જાહેર અને છૂપી 
દરેક વસ્તુથી એ વાકેફ છે. દરેક વ્યક્તિની આગળ અને પાછળ તેના નક્કી 





[૩૩૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ દસમી તરાવીહ 





કરેલા નિરીક્ષકો લાગેલા છે, જે અલ્લાહ તઆલાના હુકમથી તેની દેખરેખ 
કરી રહ્યા છે. 


કૌમોને બદલવા વિશે આ હકીકત છે કે, અલ્લાહપાક કોઈ પણ કોમની 
હાલતને ત્યાં સુધી નથી બદલતો, જ્યાં સુધી એ પોતે પોતાના ગુણોને નથી 
બદલી નાખતી. અને જ્યારે અલ્લાહ તઆલા કોઈક કૌમ ઉપર મુસીબત 
લાવવાનો નિર્ણય લઈ લે, તો પછી કોઈના ટાળ્યે એ ટળી શકતી નથી. શું 
અલ્લાહ તઆલાના મુકાબલે કોઈ કોઈનો મદદગાર હોઈ શકે છે ? સત્ય 
અને અસત્યના સંઘર્ષને વિચિત્ર ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવ્યા કે અલ્લાહપાકે 
આકાશમાંથી પાણી વરસાવ્યું અને નદી-નાળાં પોતાની શક્તિ મુજબ તેને 
લઈને ચાલી નીકળ્યા. પછી જ્યારે પૂર આવ્યું તો સપાટી ઉપર ફીણ પણ 
આવી ગયા અને આવા જ ફીણ એ ધાતુઓ ઉપર પણ ઉઠે છે, જેમને ઘરેણાં 
અને વાસણ બનાવવા માટે ઓગાળવામાં આવે છે. જે ફીણ છે એ અર્થાત્‌ 
અસત્ય એ અંતે ઉડી જ જાય છે. અને જે વસ્તુ માનવી માટે નફાકારક છે 
એટલે કે હક-સત્ય એ ધરતીમાં રોકાઈ જાય છે. આ રીતે અલ્લાહ તઆલા 
ઉદાહરણો દ્વારા પોતાની વાત સમજાવે છે. 


સૂરએ યૂસુફની આયતોનો ખુલાસો 


સૌથી શ્રેષ્ઠ કિસ્સાનું વર્ણન : 


(હે નબી સલ. !) અમે આપની પાસે આ કુર્‌આન મોકલ્યું છે. એના 
વડે અમે આપની સમક્ષ એક બહું સરસ કિસ્સો બયાન કરીએ છીએ અને 
બેશક, આપ એથી પહેલાં (એ વિશે) તદ્દન બેખબર હતા. (૩) 
અઝીઝે મિસરની પત્ની તરફથી ગુનાહ તરફ આકર્ષિત કરવા 
અને અલ્લાહપાક તરકથી બચાવ : 


અને જે સ્રીના ઘરમાં તે રહેતા હતા તે (તેમના પર મોહિત થઈ) તેનાથી 
પોતાની વાસના પૂર્ણ કરવા તેમને લલચાવવા લાગી અને સો બારણાં બંધ 


ન 


કરીને કહેવા લાગી કે (યૂસુક અલે. !) જલ્દી આવો. તેમણે કહ્યું : અલ્લાહ 








દસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૩૬] 





તઆલાની પનાહ ! (વળી) તે મારો મુરબ્બી છે, તેણે મને સારી રીતે રાખ્યો 
છે. (માટે મારાથી એવું નહિ બને.) બેશક, નાશુક્રાઓ (કદી) સફળતા પામતા 
નથી. (૨૩) અને તે સ્રીએ તેમની ફિકર કરી અને તેમણે પણ ઓરતની 
ફિકર કરી. જો તેમણે પોતાના પરવરદિગારની દલીલ જોઈ ન હોત (તો બચી 
શકત નહિ), એ જ પ્રમાણે અમે તેમને બુરાઈ અને નિર્લજ્જતાથી દૂર 
રાખીએ. બેશક, તે અમારા ચુનંદા બંદાઓ માંહેના હતા. (૨૪) અને (તે 
પછી) બજ્ઞે આગળ-પાછળ દરવાજા તરફ નાઠાં અને તેણીએ તેમનું પહેરણ 
પાછળથી (ખેંચી) ફાડી નાખ્યું અને દરવાજા પાસે તેણીના ધણીથી બજ્ઞેનો 
ભેટો થઈ ગયો; (તેથી ગભરાઈને) બોલી કે જે માણસ તારી પત્ની સાથે 
ખોટી દાનત કરે તેની એ સિવાય બીજી શી શિક્ષા (હોય શકે) છે કે તેને કેદ 
કરવામાં આવે યા તેને દુઃખદાયક શિક્ષા આપવામાં આવે. (રપ) યૂસુફ 
(અલૈ.)એ કહ્યું કે, એણે જ મને પોતાના તરફ વાળવા ઈચ્છયું હતું અને 
તેણીના કુટુંબમાંથી એક સાક્ષીએ પુરાવો આપ્યો કે, જો તેમનું પહેરણ 
આગળથી ફાટેલું હોય તો ઔરત સાચી છે અને તે જૂઠા છે (૨૬) અને જો 
તેમનું પહેરણ પાછળથી ફાટેલું હોય તો ઓરત જૂઠી અને તે સાચા છે. (૨૭) 
પછી જ્યારે (અઝીઝે) તેમનું પહેરણ પાછળથી ફાટેલું જોયું ત્યારે (ગુસ્સાથી) 
બોલ્યો કે બેશક, આ (તારી વાત) તમો સ્ત્રીઓનું ફરેબ છે. ખરેખર, તમારા 
ફરેબ પણ ગજબનાં જ હોય છે. (૨૮) (અઝીઝે કહ્યું કે) હે યૂસુક (અલે.)! 
આ વાતને જવા દો અને હે સ્ત્રી ! તું પોતાના ગુનાહની માફી માંગ. બેશક, તું 
જ કસૂરવાન છે. (૨૯) 
હઝરત યૂસુક (અલૈ.) તરફથી ગુનાહથી બચવા જેલમાં જવાને 
પસંદગી આપવી : 

યૂસુક (અલૈ.)એ દુઆ કરી કે, હે પરવરદિગાર ! જે (દુષ્ટ) કામ તરફ 
એ સ્ત્રીઓ મને બોલાવે છે, તેના કરતાં જેલ મને વધુ ગમે છે અને જો તું 
તેણીઓના પ્રપંચ (દાવ)ને મારાથી દૂર નહિ કરે તો હું તેણીઓ તરફ ઢળી 
પડીશ અને નાદાનોમાં થઈ જઈશ. (૩૩) ફરી તેમના પરવરદિગારે તેમની 





[૩૩૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ દસમી તરાવીહ 





દુઆ કબૂલ કરી લીધી અને તેણીઓનાં પ્રપંચને તેમનાથી દૂર કર્યો. બેશક, તે 
જ (દુઆનો) સાંભળનાર (અને હાલતનો) જાણનાર છે. (૩૪) પછી તે 
લોકોને નિશાનીઓ જોવા બાદ એમ (યોગ્ય) લાગ્યું કે, યૂસુક (અલૈ.)ને એક 
મુદ્દત સુધી કેદ રાખીએ. (૩૫) 


જેલના સાથીઓનું સ્વપ્ન અને તેમને દીનની દઅવત : 


અને તેમની સાથે જેલમાં બીજા બે યુવકો પણ દાખલ થયા. તેઓમાંથી 
એકે (હઝરત યૂસુફ અલે.ને) કહ્યું કે, હું (સ્વપ્નામાં) જોઉં છું કે શરાબ 
(બનાવવા દ્રાક્ષ) નીચોવી રહ્યો છું અને બીજો બોલ્યો : હું (સ્વપ્નામાં) જોઉં 
છું કે, પોતાના માથા પર રોટલા ઉઠાવી રહ્યો છું, જેમાંથી પક્ષીઓ ખાઈ રહ્યા 
છે (તો) અમને એની તઅબીર બતાવો. અમે આપને નેક માણસ જોઈએ 
છીએ. (૩૬) યૂસુક (અલૈ.)એ કહ્યું કે, જે ખોરાક તમને દરરોજ મળે છે, 
તે તમારી પાસે (આજે) આવતા પહેલાં જ હું તમને તેની હકીકત બતાવી 
આપીશ. આ (બતાવવું) તે જ્ઞાનના પ્રતાપે છે, જે મારા પરવરદિગારે મને 
શીખવ્યું છે. (તેથી જ કહું છું કે) મે તે લોકોનો ધર્મ (પ્રથમથી જ) છોડી દીધો 
છે, જેઓ અલ્લાહપાક પર ઈમાન લાવતા નથી અને તેઓ આખિરતનો પણ 
ઈન્કાર કરે છે. (૩૭) અને મેં મારા બાપદાદા ઈબ્રાહીમ (અલે.) તથા 
ઈસ્હાક (અલૈ.) અને યાકૂબ (અલે.)નો દીન ગ્રહણ કર્યો છે. તેથી અમને એ 
લાયક નથી કે કોઈ વસ્તુને અલ્લાહપાકની શરીક ગણીએ. આ (દીન) અમારા 
ઉપર તેમજ સો લોકો પર અલ્લાહપાકની કૃપા છે, પરંતુ ઘણા લોકો આભાર 
માનતા નથી. (૩૮) હે મારા જેલના સાથીઓ ! શું જુદા જુદા અનેક મઅબૂદો 
બેહતર છે અથવા એકલો જોરાવર અલ્લાહપાક ? (૩૯) તમે લોકો તેને 
છોડી માત્ર એવા નામોને જ પૂજો છો, જેને તમે તથા તમારા બાપ-દાદાએ 
રાખી લીધાં છે. અલ્લાહપાકે તો તેઓની (પૂજાની) કોઈ દલીલ ઉતારી નથી 
(અને) અલ્લાહપાક સિવાય કોઈ (ને હુકમ કરવા)ની સત્તા નથી. તેણે તો એ 
જ હુકમ આપ્યો છે કે, તેના સિવાય કોઈની પૂજા ન કરો. એ જ સીધો માર્ગ 
છે, પરંતુ ઘણાખરા લોકો જાણતા નથી. (૪૦) હે મારા જેલના સાથીઓ ! 
તમારા બજ્ષેમાંનો એક તો પોતાના માલિકને શરાબ પિવડાવશે અને બીજો જે 








દસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૩૮] 





છે, તે શૂળીએ ચઢશે. પછી તેના માથામાંથી પક્ષીઓ (ભેજું) ખાઈ જશે; જે 
બાબત વિશે તમે મને પૂછતા હતા, તેનો ફેંસલો થઈ ચૂક્યો છે. (૪૧) 
બાદશાહનું સ્વપ્ન અને તેની તઅબીર તથા તદબીર : 

તેણે જેલમાં જઈ અરજ (કરી કે) હે યૂસુફ (અલેૈ.) ! હે સત્યવાદી ! 
અમને આ (સ્વપ્ના)નો જવાબ આપો કે સાત તાજી (માતેલી) ગાયો છે કે 
તેમને સાત દુબળી ગાયો ખાઈ રહી છે અને સાત કંટીઓ લીલી અને બીજી 
સાત સૂકી છે, કે જેથી હું તે (શોકલનાર) લોકો પાસે પાછો જાઉં (અને 
તઅબીર કહું) તો કદાચ તેઓને (તમારી કદર) જણાય. (૪૬) તેમણે 
કહ્યું : તમે સાત વર્ષ (સતત) ખૂબ મહેનતથી ખેતી કરજો. ફરી જે ફસલ કાપો 
તેને તેની કંટી (અને ડુંડાં)માં જ રહેવા દેજો, પરંતુ ખાવા પૂરતું થોડુંક (કાઢી 
લેજો.) (૪૭) ફરી એના પછી સાત વર્ષ એવા સખત (દુકાળના) આવશે, તો 
તે વર્ષો માટે તમે જેટલું એકઠું કર્યું હશે તે ખાઈ જશો, પરંતુ થોડુંક (બચશે) 
જેને તમે (બી માટે) રોકી રાખશો. (૪૮) ફરી એના પછી એક વર્ષ એવું 
આવશે, જેમાં લોકો પર ખૂબ વરસાદ પડશે અને જેમાં તેઓ દ્વાક્ષનો) રસ 
પણ નીચોવશે. (૪૯) 
જેલમાંથી છૂટકારા પહેલા જેલમાં જવાની ચોખવટ અને 
નિદપિતા સાબિત કરાવવી : 


અને બાદશાહે (સ્વપ્નની તઅબીર-તદબીર સાંભળી) હુકમ કર્યો કે, 
યૂસુક (અલૈ.)ને મારી પાસે લાવો. પછી જ્યારે તેમની પાસે કાસિદ પહોંચ્યો, 
ત્યારે (યૂસુક અલૈ.એ) કહ્યું કે, તું પોતાના માલિક પાસે પાછો જા અને તેને 
પૂછ કે તે સત્રીઓની શી દશા થઈ, જેણીઓએ પોતાના હાથ કાપ્યા હતા ? 
બેશક, મારો પરવરદિગાર તેણીઓના પ્રપંચને ખૂબ જાણે છે. (૫૦) બાદશાહે 
(સ્્રીઓને) પૂછયું : તમારી શું બીના છે, જ્યારે તમે યૂસુક (અલૈ.)ને પોતાના 
તરફ વાળવા ચાહ્યું ? સ્રીઓએ કહ્યું કે, અલ્લાહપાક માટે જ સૌ પાકી છે. 
અમે તેમનામાં જરા પણ બુરાઈ જોઈ નથી; (ત્યાર પછી) અઝીઝની પત્ની 


બોલી : હવે તો સત્ય ઉઘડી જ ગયું. (મૂળ વાત એ છે કે) મેં જ તેમને પોતાના 





[૩૩૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ દસમી તરાવીહ 





તરફ વાળવા ચાહ્યું હતું અને તે તો (એ બાબતમાં) તદ્દન સાચા છે. (૫૧) 
યૂસુક (અલૈ.)એ (કહ્યું) : મેં એમ કર્યું એનું કારણ એ કે અઝીઝ (સોની) 
રૂબરૂ જાણી લે કે મે તેની પીઠ પાછળ તેની (અમાનતમાં) ખયાનત કરી નથી 
અને એ પણ #જાણી લે) કે, અલ્લાહપાક દગાબાજોના પ્રપંચને ચાલવા દેતો 
નથી. (પ૨) અને હું મારા નફસને પાક બતાવતો નથી. બેશક, (દરેકનો) 
નફસ તો બુરાઈ જ શીખવે છે, પરંતુ જેના ઉપર મારા પરવરદિગારે કૃપા 
કરી. બેશક, મારો પરવરદિગાર ઘણો બખ્શનાર (અને) દયાળુ છે. (૫૩) 
બાદશાહ તરફથી સંપૂર્ણ સત્તા આપવી ખુદાઈ મહાન ઈન્આમ 

અને (આ સાંભળી) બાદશાહે કહ્યું કે, તેમને મારી પાસે લઈ આવો. હું 
તેમને ખાસ પોતાના (કામ) માટે રાખીશ. પછી જ્યારે બાદશાહે તેમની સાથે 
વાતચીત કરી ત્યારે તેમને કહ્યું કે ખરેખર, આજથી આપ અમારી પાસે 
માનવંત અને વિશ્વાસપાત્ર છો. (૫૪) યૂસુક (અલેૈ.)એ કહ્યું કે, મને દેશના 
ખઝાનાઓ તનાણા મંત્રાલય) પર મુકર્રર કરો. હું રક્ષણ કરનાર, માહિતગાર 
છું. (૫૫) અને એ રીતે અમે યૂસુફ (અલૈ.)ને તે દેશમાં કાબૂ આપ્યો કે તેમાં 
ચાહે ત્યાં રહી શકતા હતા; અમે જેને ચાહીએ છીએ તેને અમારી રહમત 
પહોંચાડીએ છીએ અને અમે નેકી કરનારાઓનો બદલો વ્યર્થ કરતા નથી. 
(પ૬) અને જેઓ ઈમાન લાવ્યા અને પરહેઝગાર રહ્યા તેમના માટે 
આખિરતનો સવાબ બહુ જ બહેતર છે. (૫૭) 


ભાઈઓ તરકથી માકી માંગવી : 
મડ્કાના મુરશ્રિકોને માર્મિક ઈશારો કે એક દિવસ તમારે પણ 
હઝ. મુહમ્મદ (સલ.) પાસે માફી માંગવી પડશે : 

યૂસુક (અલૈ.)એ કહ્યું : કંઈ તમને યાદ છે કે, યૂસુક (અલૈ.) અને 
તેમના ભાઈની જ્યારે તમને સમજણ ન હતી, શું શું કર્યું હતું ? (૮૯) તેઓ 
બોલ્યા : ખરેખર, શું તમે જ યૂસુફ (અલૈ.) છો ? તેમણે કહ્યું : હા, હું જ 
યૂસુક (અલૈ.) છું. અને આ (બિનયામીન) મારો ભાઈ છે. અલ્લાહપાકે 
અમારા ઉપર ઘણો ઉપકાર કર્યો. અલબત્ત, જે કોઈ (ગુનાહોથી) બચે છે 








દસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૪૦] 





અને (મુસીબત પર) સબર કરે છે, તો અલ્લાહ તઆલા એવા નેકી કરનારા- 
ઓના હકને બાતિલ કરતો નથી. (૯૦) તેમણે કહ્યું : અલ્લાહ તઆલાના 
સોગંદ ! અલબત્ત, અલ્લાહપાકે અમારા ઉપર તમને શ્રેષ્ઠતા આપી અને 
બેશક, અમે કસૂરવાન હતા. (૯૧) યૂસુફ (અલૈ.)એ કહ્યું : આજે (મારા 
તરફથી) તમારા ઉપર કંઈ પકડ નથી; તમને અલ્લાહપાક માફ કરે અને તે 
જ સૌ દયાળુઓનો દયાળુ છે. (૯૨) 
બાદશાહીમાં પણ ફકોરી, યૂસુફ (અલૈ.)ની દુઆમાં આજીઝી : 
હે પરવરદિગાર ! તેં મને અમુક દેશની સત્તા આપી તેમજ મને 
સ્વપ્નાની તાબીર શીખવી. હે આકાશો અને પૃથ્વીના રચનાર ! તું જ દુનિયા 
અને આખિરતમાં મારો કાર્યસાધક છે. તું મને સંપૂર્ણ ફરમાંબરદારીની જ 
હાલતમાં મોત આપ અને મને નેકબષ્યો સાથે મેળવી દે. (૧૦૧) (હે મુહમ્મદ 
સલ. !) આ (કિસ્સો પણ) ગૈબની ખબરો પૈકી જ છે, જેને આપની પાસે 
વહી દ્વારા મોકલીએ છીએ અને (આ સ્પષ્ટ છે કે) જ્યારે તેઓ (યૂસુફ અલે. 
વિશે) પોતાનો ઈરાદો મજબૂત કરવા લાગ્યા અને (કૂવામાં નાખવા) ચાલબાજી 
કરવા લાગ્યા ત્યારે આપ તેમની પાસે ન હતા. (૧૦૨) અને ઘણા લોકો ભલેને 
આપ ગગષે તેટલું ચાહો, પણ (કુર્‌આન શરીફને) માનનાર નથી. (૧૦૩) 
અને આપ એના ઉપર તેઓથી કંઈ બદલો પણ માંગતા નથી. આ (કુર્‌આન) 
તો સર્વ જગતજનો માટે માત્ર એક નસીહત છે. (૧૦૪) 


કિસ્સાથી મડ્કાના મુશ્રિકો તથા સમગ્ર માનવજાતને બોધપાઠ 


અને આકાશો તથા પૃથ્વીમાં ઘણી નિશાનીઓ છે, જેના ઉપરથી તેઓ 
પસાર થતા રહે છે, પણ તેઓ તે પ્રત્યે લક્ષ આપતા નથી. (૧૦૫) અને ઘણા 
લોકો અલ્લાહ તઆલા પર તેનો શરીક બનાવ્યા વિના ઈમાન લાવતા નથી. 
(૧૦૬) તો શું તેઓ આ વાતથી નીડર થઈ ગયા કે તેઓના ઉપર 
અલ્લાહપાકના અઝાબ પૈકી કોઈ ઘેરી લેનાર આફત આવી પડે અથવા 
અચાનક કિયામત આવી પડે અને તેઓને ખબર પણ ન પડે ? (૧૦૭) (હે 
નબી સલ. !) આપ ફરમાવી દો કે આ (તવહીદનું શિક્ષણ) મારો માર્ગ છે. 





[૩૪૧] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ દસમી તરાવીહ 





અલ્લાહપાક (ના દીન)ની તરફ હું (દલીલ સાથે) સોચી-સમજીને બોલાવું 
છું, તેમજ જેઓ મારી સાથે છે તે પણ, અને અલ્લાહપાક (શિકથી) પાક છે 
અને હું શિક કરનારાઓ માંહેનો નથી. (૧૦૮) 
નબીઓના કિસ્સાઓ ઈબ્રત માટે હોય છે : 

અલબત્ત, તે પૂર્વે(વાળા)ઓના કિસ્સાઓમાં બુદ્ધિશાળીઓ માટે બોધ- 
પાઠ છે; આ કુર્‌આન (જેમાં આ કિસ્સા છે તે) કાંઈ કલ્પિત વાર્તા નથી, પણ 
એના પહેલાંની (આકાશી) કિતાબોને સત્ય બતાવનાર છે અને દરેક (જરૂરી) 
વસ્તુનું વર્ણન કરનાર છે અને જે લોકો ઈમાન લાવે છે તેમના માટે (ખાસ 
રીતે હિદાયત અને રહમત છે). (૧૧૧) 








અગિયારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૪૨] 


અગિયારમી તરાવીહ 


આજની અગિયારમી તરાવીહમાં તેરમા પારહના નવમા રૂકૂઅથી ચોદમાં પારહના 
અઢારમાં રૂકૂઅ સુધી તિલાવત કરવામાં આવશે. સૌથી પહેલાં પવિત્ર કુરૂઆનની 
દઅવત સ્વીકારીને અલ્લાહપાકના માગ્માં ચાલી નીકળનારાઓ માટે પરિણામરૂપે 
સફળતાની માહિતી આપી. અને એના વિરોધી અને અવરોધ કરનારાઓ ઉપર 
અલ્લાહપાકના ધિક્કારની ખબર આપી. 


સરએ રઅદ 
દ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરત પણ હિજરતથી પહેલાં ઉતરી હતી. એનો ખાસ વિષય 
ઇસ્લામના બુન્યાદી અકીદાઓ તૌહીદ, રિસાલત અને આખિરતની સાબિતી 
તથા તેમના વિશે મુશ્રિકો તરફથી થતી શંકાઓ અને આક્ષેપોના જવાબો 
આપવાનો છે. 

સૂરએ યૂસફમાં (આયત-૧૦૫) અલ્લાહપાકે ફરમાવ્યુ છે કે, આકાશ 
અને ધરતીમાં અલ્લાહપાકના સર્વશક્તિમાન હોવા અને તેના સિવાય કોઈ 
આ શક્તિમાં ભાગીદાર ન હોવાની ઘણી નિશાનીઓ ફેલાયેલી છે. પરંતુ 
નાફરમાન બંદાઓ તેના તરફ ધ્યાન આપતા નથી. 


હવે આ સૂરતમાં આકાશ-પાતાળમાં ફેલાયેલી અલ્લાહ તઆલાની 
નિશાનીઓની અમૂક વિગતો દર્શાવવામાં આવી છે, જે પુકારી-પુકારીને કહી 
રહી છે કે, જે સર્વશક્તિમાન અલ્લાહપાકે આ સમગ્ર સૃષ્ટિ બનાવી છે, અને 
તેનો સંપૂર્ણ વહીવટ ફક્ત અને ફક્ત તેના જ કબ્ઝામાં છે. આ વહીવટમાં 
કોઈ પણ શક્તિ તેની કોઈપણ પ્રકારે ભાગીદાર નથી. 


અને આ આખી બ્રહ્માંડ (કાયનાત) તેણે હેતુ વગર પેદા કરી નથી. 
ચોક્કસ જ તેનો એક ઉચ્ચ હેતુ છે. અને તે એ કે, આ ફાની જગતમાં કરેલા 
સારા-ખરાબ કૃત્યોનો એક દિવસ હિસાબ-કિતાબ આપવાનો છે. અને તેના 
આધારે જ સજા કે ઈન્આમ મળશે. આ પ્રમાણે આપોઆપ આખિરતનો 








[૩૪૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ અગિયારમી તરાવીહ 





અકીદો સાબિત થાય છે. 


એ સાથે નેકી-બુરાઈ નક્કી કરવાનો માપદંડ માનવીની બુધ્ધિના આધારે 
નથી રાખ્યો, બલ્કે અલ્લાહપાક તરફથી નેકી-બુરાઈ બજ્ઞેવનું સ્પષ્ટીકરણ 
થઈ ચૂકયુ છે. આ હિદાયત અને અહકામો વહી મારફતે આપ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમ ઉપર ઉતારવામાં આવ્યા. જેનાથી રિસાલતનો અકીદો 
સાબિત થઈ ગયો. 


કરાયનાત (બ્રહ્માંડ)ની જે નિશાનીઓ આ સૂરતમાં વર્ણન કરવામાં આવી 
છે, તેમાં વાદળોની ગાજવીજ અને વિજળીની ચમક (આયત ૧૩માં)નું પણ 
વર્ણન છે. અરબીમાં ગાજવીજને (રઅદ) કહેવામાં આવે છે. માટે સૂરતનું 
નામ પણ “રઅદ” રાખવામાં આવ્યુ. 


સૂરતનો આશય પહેલી જ આયતમાં રજૂ કર્યો છે કે, હઝરત મુહમ્મદ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ જે કાંઈ રજૂ કરી રહ્યા છે, એ જ સાચુ છે. જે 
લોકો તેને માનતા નથી, તે ભૂલમાં છે. વારંવાર તોહીદ, રિસાલત અને 
આખિરતનું વર્ણન કરવામાં આવ્યુ છે. તથા તેના ઉપર યકીન કરનારાઓને 
અખ્લાકી (નૈતિક) તથા રૂહાની (આધ્યાત્મિક) લાભોની સમજ આપવામાં 
આવી છે. અને તેને ન માનનારાઓને વિવિધ પ્રકારે જે નુકસાનો થશે, તે પણ 
દર્શાવવામાં આવ્યુ છે, અને બતાવવામાં આવ્યુ છે કે, આ શિક-કુક્ર સંપૂર્ણપણે 
અજ્ઞાનતા અને મૂર્ખાઈનું કામ છે. આ સમજાવવા માત્ર તાકિંક દાખલાનો જ 
ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી, બલ્કે દિલોને આકર્ષિત કરવા માટે એક-એક 
દલીલ અને પુરાવો રજૂ કરવાની સાથે વિવિધ રીતે ઉઊઊત્સાહન અને ધમકીઓ 
સાથે) લોકોને શીખ આપવામાં આવી છે. સાથે મુસ્લિમોને પણ આશ્વાસન 
આપવામાં આવ્યુ છે કે, અલ્લાહપાકની મદદ જરૂર આવશે. 

સૂરતનો ખુલાસો એ છે કે, હક્ક તાકતવર, મઝબૂત છે, ચાહે જાહેરમાં 
ન દેખાય. અને બાતિલ કમઝોર અને હારી જનાર છે, ચાહે બહારથી 
શક્તિશાળી લાગે. ઘણા લોકો આનાથી ગાફિલ છે. અને બાતિલની જાહેરી 
ચમકદમકથી અંજાઈ જાય છે. ધોકાથી વેપાર વધે છે, જૂઠથી ફાયદો થાય છે, 








અગિયારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૪૪] 





ખિયાનતથી લોકોને છેતરી શકાય છે. વ્યક્તિને આ પ્રમાણે ધોકો આપતા જોઈ 
બીજા લોકો પણ સચ્ચાઈ, અમાનત, પ્રમાણિકતા વગેરેને મહત્વ નથી આપતા. 
સૂરત આ પ્રકારના લોકોને ચેતવે છે કે આ વસ્તુઓ ટેમ્પરવાળી સારી લાગે 
છે, લાંબી ચાલતી નથી. એના મૂળિયા મઝબૂત નથી હોતા. સૂરતની પહેલી 
આયતમાં જ અલ્લાહપાક તથા તેની કિતાબના હક્ક હોવા સાથે તેની સ્પષ્ટતા 
કરવામાં આવી છે. ત્યાર બાદ કુદરતની નિશાનીઓથી કિતાબે મકરૂઅ 
(કુર્‌આન શરીફ)ની સાથે કિતાબે મન્ઝૂર (કુદરત)ના દાખલાઓ આપવામાં 
આવ્યા. (૩-૪) આ સઘળી વ્યવસ્થા કોની કુદરત, વ્યવસ્થા અને તાકાતથી 
થઈ રહી છે ? આયત-૪માં વધુ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, 
પૃથ્વી, નહેરો, ખેતીવાડી, અલગ-અલગ ફળો, શાકભાજીઓ વગેરેથી એવી 
રીતે દર્શાવ્યું, જેમકે કોઈ વ્યક્તિ ઉપરથી નીચે જોઈ રહી હોય. આ દલીલો 
જાણ્યા પછી પણ કેવા બેવકૂફ છે કે, મૃત્યુ બાદના જીવનને અજૂગતુ સમજે 
છે. આટલી વિશાળ કુદરત, શક્તિ ધરાવનાર ખુદાપાક માટે આ કેટલું આસાન 
છે. ત્યાર બાદ ૩૨ વિરોધાભાસ વસ્તુઓનો ઉલ્લેખ કર્યો કે એક સાથે તેમની 
ઉપર કંટ્રોલ કરવો અલ્લાહપાક સિવાય કોઈની કુદરતમાં નથી. (૮ થી ૩૯) 


ત્રણ દાખલાઓથી હક્ક અને બાતિલ વચ્ચેની ભેદરેખા સમજાવવામાં 
આવી. (૧) એ જ પ્રમાણે બાતિલની બાહ્ય ચમકદમકથી અંજાઈ જે લોકો 
અલ્લાહ તઆલાને છોડી બીજે ફાંફા મારે છે, તે એમ કે પાણીથી એવી આસ 
બાંધે કે હું બોલાવીશ અને તે આવી મારી તરસ છુપાવશે. તો આ આસ અને 
પુકાર અયોગ્ય છે. એનાથી ધોકો ન ખાવો, હરામ હરામ જ રહેશે. (૨) ૧૭ 
માં પાણીની ઉપર રહેતી ઝાકનો દાખલો, તે ઉપર રહે છે, ખતમ થનાર છે. 
મોતી અંદર રહે છે, બાકી રહેશે. આમાં હક્કને મોતીના સાથે સરખાવ્યું 
અને બાતિલને ઝાક સાથે. (૩) આગમાં અસલી સોનુ બાકી રહે છે, કચરો 
નીકળી જાય છે. 

રઅદ-ચમકમાં બન્ઞેવ ફાયદો (ખેતી-વરસાદ) અને નુક્સાન (વિજ 
પડવી) પણ છે. વસ્તુઓને અંદરથી જુઓ, બધી જ હરકતો. (૩૧) કુર્‌આનના 
પ્રતાપે છે, માટે દરેકે સૂ.૨અદ પઢીને તે દરેક વાતોને અમલમાં લાવવી 





[૩૪૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ અગિયારમી તરાવીહ 





જોઈએ, જે કુર્‌ૂઆનમા છે. કેમકે કુર્‌આન સાચું છે અને તે તેના પઢનારને 
બાતિલથી ધોકો ખાવાથી બચાવે છે. 


સૂરએ રઅદની આયતોનો ખુલાસો 
થાંભલા વગરનું વિશાળ આકાશ અને સૂર્ય-ચંદ્રની નિયમિતતા : 


અલ્લાહપાક તે જ છે, જેણે આકાશોને ટેકા વિના જ ઉંચે થોભાવ્યા 
જેમને તમે જુઓ છો, ફરી પોતે અર્શ પર કાયમ થયો અને સૂર્ય તથા ચંદ્રને 
કામે લગાડી દીધા, (જે) દરેક નિયમિત વખત પર ચાલે છે; તે જ (અલ્લાહ 
તઆલા) દરેક કામની વ્યવસ્થા કરે છે કે, જેથી તમે પોતાના પરવરદિગારની 
સામે જવાનું યકીન કરો. (૨) અને તે જ (અલ્લાહપાક) છે, જેણે પૃથ્વીને 
ફેલાવી અને તેમાં પર્વતો અને નદીઓ બનાવી અને તેમાં દરેક પ્રકારના ફળો 
બે-બે જાતના પેદા કર્યા. તે રાત(ના અંધકાર)થી દિવસને ઢાંકી દે છે. બેશક, 
એમાં તે લોકો માટે (તવહીદની) નિશાનીઓ છે જેઓ લક્ષ આપે છે. (૩) 
અને (એ ઉપરાંત) જમીનમાં પાસે પાસે એકબીજાથી વિરૂદ્ધ ટુકડાઓ છે 
અને દ્રાક્ષની વાડીઓ અને (જુદી જુદી) ખેતીઓ તથા એવી ખજૂરીઓ છે કે 
(થોડીકમાં) એકબીજાના મૂળ જોડાયેલા અને (બીજા) જોડાયા વગરના પણ 
છે. તે સૌને એક જ પ્રકારનું પાણી આપવામાં આવે છે, પણ અમે જ એકને 
બીજાથી ફળોમાં વધારી દઈએ છીએ. બેશક, આ વસ્તુઓમાં પણ તે લોકો 
માટે (તવહીદની) નિશાનીઓ છે, જેઓ વિચાર કરે છે. (૪) 


દરેક જાહેર અને ગુસની જાણકારી, વીજળી અને કડાકા, રક્ષક 
ફરિશ્તા, સત્યનું ઉદાહરણ અને તેનાથી ઉમદા બોધપાઠ : 


પ્રત્યેક માદાને જે કંઈ ગર્ભ રહે છે અને ગર્ભાશયમાં જે કંઈ વધઘટ 
થાય છે તેને (પણ) અલ્લાહપાક જાણે છે અને તેની પાસે દરેક વસ્તુનો એક 
અંદાજો છે. (૮) તે ગુપ્ત અને જાહેરનો જાણકાર, સૌથી મોટો (અને) સર્વોપરી 
છે. (૯) તમારામાંથી જે કોઈ ધીમે વાત કરે અને જે કોઈ જોરથી બોલે તે 
તથા જે માણસ રાત્રે સંતાઈ રહે અને જે કોઈ દિવસે ગલીઓમાં હરેફરે તે 
સો (અલ્લાહપાકના ઈલ્મમાં) સરખા જ છે. (૧૦) (વળી) માનવજાતિ માટે 








અગિયારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૪૬] 





તેની આગળ અને પાછળ રહેતા વારાફરતી આવનાર ચોકીદારો (ફરિશ્તાઓ) 
છે, જે અલ્લાહપાકના હુકમ અનુસાર તેની રક્ષા કરે છે. બેશક, અલ્લાહપાક 
કોઈ કૌમની (સારી) હાલત બદલતો નથી, જ્યાં સુધી કે તેઓ પોતાના મનમાં 
જે (ભલી વાતો) છે તેને બદલે નહિ, અને જ્યારે અલ્લાહ તઆલા કોઈ કોમ 
પર આફત નાખવા ચાહે છે, તો ફરી તે ટળતી નથી. અને અલ્લાહ તઆલા 
સિવાય તેઓનો કોઈ બેલી રહેતો નથી. (૧૧) તે જ (અલ્લાહપાક) છે, જે 
તમને વીજળી દેખાડે છે. જેમાં બીક અને આશા સમાયેલી છે. અને તે જ 
પાણીથી ભરેલા વાદળોને ચઢાવી લાવે છે. (૧૨) અને રઅદ (ફરિશ્તો) તેની 
ખૂબીઓ વર્ણવે છે તેમજ સઘળા ફરિશ્તા પણ અલ્લાહ તઆલાથી ડરતા 
(તસ્બીહ પઢે છે) અને તે જ વીજળીઓને (પથ્વી તરફ) મોકલે છે. ફરી ચાહે 
તેના ઉપર નાખે છે. છતાં એ લોકો અલ્લાહ તઆલા (ની તવહીદના) વિષયમાં 
ઝઘડો કરે છે, જ્યારે કે તેની પકડ બહુ સખત છે. (૧૩) (વળી તે એવો છે 
કે) તેને જ પુકારવું સત્ય છે. અને અલ્લાહ તઆલાના સિવાય જેઓને તેઓ 
પુકારે છે, તે તેઓના જરાય કામ આવતા નથી; પરંતુ જેમ કે કોઈ પોતાના 
બજ્ઞે હાથ પાણી તરફ ફેલાવે કે પાણી તેના મોં સુધી આવી પહોંચે, પણ તેના 
મોં સુધી તે પહોંચનાર જ નથી અને કાફિરોની જેટલી દરખાસ્ત છે, તે નરી 
ગુમરાહી જ છે. (૧૪) અને જે કાંઈ આકાશો તથા પૃથ્વીમાં છે, તે ખુશીથી 
કે લાચારીથી અલ્લાહપાકની સામે શિર નમાવે છે તેમજ તેઓના પડછાયા 
પણ સવારે અને સાંજે (સિજદો કરે છે.) (૧૫) (હે નબી સલ. !) આપ પૂછો 
કે આકાશો તથા પૃથ્વીનો માલિક કોણ છે ? આપ ફરમાવી દો કે, અલ્લાહ 
તઆલા જ છે. (પછી) કહો કે શું ફરી પણ તમે અલ્લાહપાકના સિવાય એવા 
મદદગારો બનાવ્યા છે કે જે પોતે પોતાના લાભ કે નુકસાનનો અધિકાર 
રાખતા નથી ? આપ ફરમાવી દો કે શું આંધળો અને દેખતો બરાબર થઈ શકે 
છે ? અથવા અંધકાર અને પ્રકાશ સરખા થઈ શકે છે ? શું તેઓએ અલ્લાહ 
તઆલાના માટે એવા ભાગીદાર ઠેરવ્યા છે, જેઓએ અલ્લાહપાકના પેદા 
કરવા મુજબ કંઈક પેદા કર્યું હોય. ફરી તેઓની નજરમાં તે (બશેનું) ઉત્પન્ન 
કરવું ભેળસેળ થઈ ગયું ? આપ ફરમાવી દો કે એકલો અલ્લાહપાક જ દરેક 





[૩૪૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ અગિયારમી તરાવીહ 





વસ્તુનો ઉત્પન્ઞનકર્તા છે. અને તે જ એકલો (અજોડ હોય સૌથી) જબરદસ્ત છે. 
(૧૬) તેણે જ આકાશથી પાણી વરસાવ્યું. પછી નદી-નાળાં પોતપોતાના 
પ્રમાણમાં વહેવા લાગ્યા. પછી તે વહેણ ફુલેલું ફીણ ઉપર લાવ્યું તેમ જે 
વસ્તુને ઘરેણાં કે બીજો સામાન બનાવવા માટે આગમાં તપાવે છે, તેમાં પણ 
એવો જ મેલ ઉપર આવે છે. એવી જ રીતે અલ્લાહપાક સત્ય (ઈમાન) અને 
અસત્ય (કુફ્)ને મિસાલ આપી બયાન કરે છે. તો તે ફીણ સૂકાઈને જતું રહે 
છે અને જે વસ્તુ લોકોને કામ આવે છે, તે જમીનમાં રહી જાય છે. એવી જ 
રીતે અલ્લાહ તઆલા (ખરા અને ખોટાના) ઉદાહરણો વર્ણન કરે છે. (૧૭) 
જે લોકોએ પોતાના પરવરદિગારનો હુકમ માન્યો તેમના માટે ભલાઈ (જજ્ઞત) 
છે, અને જે લોકોએ તેનો હુકમ માન્યો નહિ, તેઓની પાસે (કિયામતના 
દિવસે) કદાચ પૃથ્વીમાં જે કાંઈ છે, તે સઘળુ હોય અને તેની સાથે તેટલું બીજું 
પણ હોય તો તે સઘળું પોતાના છૂટકારા માટે આપી દે (પણ કંઈ વળે નહિ) 
તે લોકો માટે જ સષ્ઢ હિસાબ છે. અને તેઓનું ઠેકાણું જહન્નમ છે અને તે 
બહું ખરાબ રહેઠાણ છે. (૧૮) 


દાખલો : આકાશ તરફથી વરસાદ પડતાં નદી-નાળા પોતપોતાના 
પ્રમાણમાં ભરાઈને ઉભરાઈ જતા, વહેણમાં પૃથ્વી પરની માટી તથા કચરો 
ભળી જવાથી પાણી ડહોળુ થઈ કચરો તથા ફીણ ફુલીને ઉપર આવી જાય 
છે. તેવી જ રીતે સોનું, ચાંદી, તાંબુ, લોખંડ વગેરે ધાતુઓને ઘરેણાં કે વાસણ, 
હથિયાર વગેરે બનાવવા ખાતર આગમાં પીગળાવે છે, ત્યારે તેમાં પણ 
તેવી જ રીતે ફીણનો જોશ આવે છે, પરંતુ થોડીવારમાં તે ફીણ સુકાઈને કે 
વિખેરાઈને નાશ પામે છે. અને મૂળ ઉપયોગી વસ્તુ પાણી તેમજ ઢાળેલી 
ધાતુઓ રહી જાય છે. અને તેના વડે લોકો અનેક પ્રકારે લાભ ઉઠાવે છે. એ 
જ પ્રમાણે સત્ય-અસત્યને સમજો કે જ્યારે આકાશી વહી સત્ય દીનને લઈ 
ઉતરે છે, તો પ્રત્યેક માનવીનું દિલ પોતે પોતાની લાયકાતના પ્રમાણમાં લાભ 
મેળવે છે. પછી સત્ય અને અસત્ય ભેળસેળ થઈ જતાં અસત્ય રૂપી મેલ થોડા 
માટે ઉભરાઈ આવે છે અને જાહેરમાં ફીણની માફક સત્યને ઢાંકી દે છે. પણ 
અંતે તેનો જોશ નાબૂદ થઈ તેમાં ઢંકાયેલી સત્ય બાબત તરી આવે છે. જુઓ, 








અગિયારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૪૮] 





અલ્લાહપાકની બયાન કરેલી મિસાલો કેવી હોય છે ! કેવી અસરકારક ઢબથી 
સમજાવ્યું કે, દુનિયામાં જ્યારે મુકાબલો થાય છે, ત્યારે ભલેને થોડા દિવસ 
માટે અસત્ય તરતું દેખાય, પરંતુ આખરે અસત્યને વિખેરી નાખી સત્ય જ 
જાહેર થઈને રહે છે. તેથી કોઈ મુસ્લિમે અસત્યના ભપકાથી ધોકામાં ન પડવું 
જોઈએ. એવી જ રીતે કોઈના દિલમાં સત્ય પ્રવેશ થતાં થોડી વાર માટે 
વસવસાઓનું જોર વધે તો ગભરાવું પણ ન જોઈએ. અંતે તે જોશ ઠંડો પડી 
સત્ય જ કાયમ રહી જશે. પ્રથમ તવહીદ અને શિકનું ઉદાહરણ આપી અત્રે 
સત્ય અને અસત્યના મુકાબલાની બાબત સમજાવી. 


કુર્‌આન શરીફને માનનારાઓના ઉચ્ય સંસ્કારો : 


જે કોઈ (મુસલમાન) એમ જાણે છે કે, જે કાંઈ આપના ઉપર આપના 
પરવરદિગાર તરફથી ઉતર્યું તે સત્ય છે (તો) શું એવો માણસ તેના જેવો હોઈ 
શકે છે, જે (આ ઈલ્મથી) આંધળો (એટલે કાફિર) છે, (એથી) તો માત્ર 
બુદ્ધિશાળીઓ જ નસીહત પકડે છે. (૧૯) આ (બુદ્ધિશાળી) લોકો એવા છે 
કે અલ્લાહપાકનો કરાર પૂર્ણ કરે છે અને તે કરારને તોડતા નથી. (૨૦) 
વળી, એ લોકો એવા છે કે, અલ્લાહપાકે જે (સબંધો)ને જોડવાનો હુકમ કર્યો 
છે, તેને જોડે છે તથા પોતાના પરવરદિગારથી ડરે છે અને સખત હિસાબની 
બીક રાખે છે (૨૧) તેમજ એ લોકો એવા છે કે, પોતાના પરવરદિગારની 
ખુશી પ્રાત કરવા માટે સબર કરી તથા નમાઝ કાયમ રાખી અને અમારા 
આપેલામાંથી છૂપી અને જાહેર રીતે દાન કર્યું અને બુરાઈના મુકાબલામાં 
ભલાઈથી વર્તે છે, તેમના માટે જ આખિરતની ભલાઈ છે. (૨ર) (એટલે) 
સદા રહેવાના બગીચા છે, જેમાં તેઓ દાખલ થશે તથા તેમના માતા-પિતા 
તથા પત્નીઓ અને (તેઓની) અવલાદમાં જેઓ નેક હશે, તે પણ (તેમાં 
દાખલ થશે) અને ફરિશ્તા તેમની પાસે દરેક (બાજુના) દરવાજાથી આવશે 
(૨૩) (અને સલામ કરી કહેશે) તમે સબર કરી તેના બદલે તમારા ઉપર 
સલામતી છે. બસ, આખિરતનું પરિણામ ઘણુ જ સારૂં મળ્યું. (૨૪) 


અલ્લાહપાકની યાદથી જ દિલોને શાંતિ મળે છે : 
તે લોકો છે કે જેઓ ઈમાન લાવ્યા અને તેમના દિલોને અલ્લાહપાકની 





[૩૪૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ અગિયારમી તરાવીહ 





યાદ (કુર્‌આન) વડે શાંતિ મળે છે. યાદ રાખો કે, અલ્લાહપાકની યાદથી જ 
દિલોને શાંતિ મળે છે. (૨૮) જેઓ ઈમાન લાવ્યા અને સદ્કર્મો કર્યા તેઓ 
માટે (દુનિયામાં) ખુશહાલી અને (આખિરતમાં) સરસ ઠેકાણું છે. (૨૯) 


શિક કરવાની પેરણા કેમ થાય છે ? : 


અને આપના પહેલાં પણ રસૂલો સાથે (તે સમયના કાફિરો) મજાક કરી 
ચૂક્યા છે, છતાં મે તે કાફિરોને ઢીલ આપી, પછી તેઓને પકડી લીધા તો 
(જુઓ) મારી શિક્ષા કેવી હતી ? (૩૨) શું તે (અલ્લાહપાક) કે જે પ્રત્યેક 
વ્યક્તિની કરણીથી માહિતી રાખનાર હોય (તેની શિક્ષાથી તેઓ બચી શકે 
છે ?) અને (તેમ છતાં) તેઓ અલ્લાહપાકના ભાગીદાર ઠેરવે છે ! આપ 
ફરમાવી દો કે, તમે તેઓના નામ બતાવો, શું તમે અલ્લાહપાકને એવી વાત 
બતાવો છો જે(ની હસ્તી)ને તે (આખી) દુનિયામાં જાણતો જ નથી અથવા 
ઉપર ઉપરથી જ વાતો કરો છો; બલ્કે (હકીકત આ છે કે) તે કાફિરો માટે 
તેઓના પ્રપંચો શોભીતાં દેખાડવામાં આવ્યા છે અને (સીધી) રાહથી તેઓને 
રોકવામાં આવ્યા છે અને અલ્લાહપાક જેને ગુમરાહ રાખે તેને કોઈ સીધો 
માર્ગ બતાવનાર નથી. (૩૩) તેઓને દુનિયાની જિદગીમાં માર પડે છે 
અને આખિરતની શિક્ષા તો બહુ જ સખત છે અને અલ્લાહ તઆલા(#ના 
અઝાબ)થી તેઓને કોઈ બચાવનાર નથી. (૩૪) જે જજ્ઞતનો પરહેઝગારોથી 
વાયદો કરવામાં આવ્યો છે, તેનો હાલ એ છે કે, તેના (મહેલો) નીચે નહેરો 
વહેતી હશે; તેના ફળો તથા તેની છાયા સદા રહેશે. આ તે લોકોનું પરિણામ 
છે, જેઓ (અલ્લાહ તઆલાથી) ડરતા રહ્યા અને કાફિરોનું પરિણામ 
(જહજ્ઞમની) આગ છે. (૩૫) 


સૂરએ ઈબ્રાહોમ 
સૂરતના વિષયોનો ખુલાસો : 


બીજી મક્કી સૂરતોની જેમ આ સૂરતમાં પણ ઇસ્લામના બુન્યાદી 
અકીદાઓ સાબિત કરવાની સાથે તેનો ઈન્કાર કરવાના ખતરનાક પરિણામોથી 
માહિતગાર કરવામાં આવ્યા છે. અને ઈમાન તથા કુફ્રને ઘણા જ સરસ 








અગિયારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [૩૫૦] 





ઉદાહરણથી સ્પષ્ટ કર્યા છે. આપ (સલ.)ને ફરમાવ્યું કે, લોકોને કુક્-શિર્કના 
અંધકારથી કાઢી ઈમાન અને નેક કૃત્યોના અજવાળા તરફ લાવો. 


હઝરત મૂસા (અલૈ.) તથા બીજા નબીઓના કિસ્સાઓ દ્વારા આપ 
(સલ.)ને તસલ્લી આપી કે તેમને પણ લોકોનો વિરોધ તથા દુશ્મની વેઠવી 
પડી, તેવી રીતે આપને પણ વેઠવી પડશે, પરંતુ પરિણામ સારૂ આવશે. 


અરબના મુશ્રિકો હઝ. ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)ને માનતા હતા. માટે સૂરતના 
છેવટમાં તેમની અસરકારક દુઆ નકલ કરી છે. જેમાં શિર્ક અને મૂર્તિપૂજાની 
સ્પષ્ટ શબ્દોમાં આપે બુરાઈ વર્ણન કરવાની સાથે અલ્લાહ તઆલાથી 
દરખ્વાસ્ત કરી છે કે, તેમને (હઝરત ઈબ્રાહીમ અલે.) અને તેમના પુત્રોને 
મૂર્તિપૂજાથી દૂર રાખે. એટલા માટે સૂરતનું નામ “ઈબ્રાહીમ” રાખવામાં 
આવ્યુ છે. 

ઈમાનની નેઅમત સૌથી મોટી અને કુફ્રની બરબાદી સૌથી મોટી બરબાદી 
છે. લોકોની નજરમાં આ પ્રમાણે નથી, તે દુન્યવી અવલાદ, બીવી, માલ, 
ઘરને મોટી નેઅમત સમજે છે અને એના નુકસાનને મોટું નુકસાન સમજે છે. 
સૂરએ ઈબ્રાહીમ આ હકીકતને દર્શાવે છે કે, ઈમાન સૌથી મોટી નેઅમત છે. 
(૧) કુર્‌આન અંધારાથી રોશની તરફ લાવનાર છે. બશ્ઞેવમાંથી તુ નૂરને 
પસંદ કર. હઝ. મૂસા (અલેૈ.)ના કિસ્સામાં પણ સબ્ર, શુક્ર તરફ ઈશારો. 


શુક્રની હકીકતનો ખુલાસો એ છે કે, અલ્લાહપાકે આપેલી નેઅમતોને 
તેની નાફરમાની અને હરામ કામોમાં ખર્ચ ન કરે અને જીભથી પણ અલ્લાહ 
તઆલાનો શુક્ર અદા કરે અને પોતાના આચરણ અને પ્રવૃત્તિઓને પણ તેની 
મરજી પ્રમાણે બનાવે. 

સબ્રનો ખુલાસો એ છે કે, સ્વભાવ વિરૂદ્ધના હુકમોથી પરેશાન ન થાય, 
પોતાના નિવેદનો અને કર્મોમાં નાશુક્રીથી બચે અને અલ્લાહપાકની રહમતનો 
દુનિયામાં પણ આશાવાદી રહે અને આખિરતમાં સબ્રના મહાન બદલાનો 
વિશ્વાસ રાખે. 


(€) નેઅમતો યાદ કરાવી. (9) શુક્ર. (૮) નાશુક્રી।, બધા જ નબીઓ 





[૩૫૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ અગિયારમી તરાવીહ 





તરફથી સંબોધન કરાવી બતાવ્યું કે, આ બાબતો બધા જ નબીઓની તાલીમમાં 
શામેલ છે. (૧૦) બેનિયાઝ ઝાત મગફિરત કરવાનો વાયદો કરે છે. (૧૧) 
૧૪-૧૪-૧ ૮માં ધમકાવી લગાતાર સમજાવ્યા કે, જેઓ અલ્લાહ તઆલાનો 
ઈન્કાર કરે છે, તેમના કર્મોની દુદશા એવી રાખોડી માફક છે, જેને પવન 
આમ-તેમ ઉડાડી ફેંકી દે છે. પોતે ઈબ્લીસ પણ કિયામતમાં કહેશે કે, સાચે 
જ અલ્લાહે સાચા વચનો કર્યા હતા. પરંતુ મેં તમોને જુઠા વાયદા કર્યા. પરંતુ 
તેમાં કોઈ જબરદસ્તી નથી કરી, બલ્કે મેં બોલાવ્યા અને તમે ચાલ્યા આવ્યા. 
માટે તમો પોતે દોષી છો. (ર૨) આનાથી વધારે બદબષ્ી-અપમાન બીજું 
શું હશે. સોથી મોટી નેઅમતનો દાખલો આપી વિચારશેલી બદલાવી કે, 
નેઅમત કોને સમજવી? ર૪ થી ર૬ એ જ પ્રમાણે સૌથી મોટી મુસીબત, 
ખોટનો પણ દાખલો આપી સમજાવ્યા. ૨૮ થી ૩૦, નેઅમતનો શુક્ર કેવી રીતે 
બજાવવો ? (૩૧) નેઅમતોને ગણી શકતા નથી. ૩ર થી ૩૪, નેઅમત શબ્દ 
એકવચન લાવી ઈશારો કર્યો કે, એકનો પણ શુક્ર અદા કરી શકતા નથી. 


છેલ્લે બે દાખલા આપ્યા. (૧) હઝ. ઈબ્રાહીમ (અલે.) તોહીદના પ્રતિક, 
સાચા દાઈ શુક્ર અદા કરે છે. પોતે તથા અવલાદ માટે ઈમાન અને નમાઝની 
પાબંદીની દુઆ માંગે છે. (૩૯-૪૧) (૨) શિક કરનાર ઝાલિમોને છોડવામાં 
નહી આવે. (૪ર થી ૫૦) હઝ. ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)એ ઈમાનની નેઅમત માટે 
કુર્બાનીઓ આપી. પૂરી ઝિંદગી શિકની સામે જજૂમ્યા; માટે સૂરતનું નામ 
ઈબ્રાહીમ રાખવામાં આવ્યું. 

સૂરએ ઈબ્રાહીમમાં અલ્લાહ તઆલાએ શિક અને ઈસ્લામના તફાવતને 
શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ આપી સ્પષ્ટ કર્યું કે, શિર્કની જે વ્યવસ્થા ઉપર તમે જીવન 
વિતાવી રહ્યા છો (કે પોતાના મન-માન્યા આદેશો ચલાવી રહ્યા છો) તેનો કોઈ 
આધાર ન તો ધરતીમાં છે, અને ન જ આકાશમાં... તેનું ઉદાહરણ ગંદકીના 
ઢગલા પર ઉગેલા એક નાપાક અને કાંટાળા છોડ સમાન છે, જે નાની સરખી 
હેરકતથી ઉખેડી ફેંકી શકાય છે. હવે અલ્લાહ તઆલાએ એ હાથ પેદા કરી 
દીધા છે, તો તમે જોશો કે કેટલી જલ્દી બધું ખતમ થઈ જશે. આની 
સરખામણીમાં ઈસ્લામની દઅવતનું ઉદાહરણ એક પવિત્ર ફળાઉ વૃક્ષ 











અગિયારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૩પર] 


સમાન છે, જેના મૂળિયાં પાતાળમાં ઉતારેલા છે અને શાખાઓ આકાશમાં 
ફેલાયેલ છે. અલ્લાહ તઆલા ઈમાનવાળાઓને દુનિયામાં મજબૂત અને દઢ 
કરશે અને આખિરતમાં સફળતા આપશે. શરત એ કે, તેઓ ધૈર્ય અને 
મજબૂતીથી સત્ય પર અડગ રહે અને આ માગમાં આવનારી અજમાયશોનો 
અલ્લાહ તઆલા પર ભરોસો રાખી સામનો કરે. આ હકીકતને ઈતિહાસના 
પ્રકાશમાં સ્પષ્ટ કરવા માટે હઝરત મૂસા (અલયહિસ્સ્લામ) અને બીજા 
અંબિયાએ કિરામના એ બનાવો રજૂ કરવામાં આવ્યા, જેનાથી આ પાસા 
ઉપર પ્રકાશ પડે છે કે, ધૈર્ય કરનારાઓ અને સત્ય માર્ગમાં અડગ રહેનારાઓ 
સર્વોપરી રહ્યા અને વિરોધીઓને તબાહ કરી દેવાયા. પરંતુ આ પણ બતાવાયું 
કે, સર્વોપરિતા એમને જ પ્રાતત થશે, જેઓ પ્રથમ તબક્કામાં ધૈર્ય અને 
દઢતા દાખવે. 


ક્‌ 


ઇસ્લામના વિરોધીઓનો આખિરતમાં જે હાલ થશે, તેને વર્ણવ્યો કે 
તેમનું બધું જ કર્યું-કરાવ્યું ધૂળ અને રાખ થઈને ઉડી જશે. અગ્રણીઓ અને 
તેમના અનુયાયીઓ બધા જ એકબીજાને લા'નત મોકલશે. એટલે સુધી કે 
શયતાન પણ પોતાનું અનુસરણ કરનારાઓ સાથે પોતાનો કોઈ જ સબંધ ન 
હોવાનું એલાન કરી દેશે અને કહેશે કે, મેં તો ફક્ત તમને મારી તરફ બોલાવ્યા 
હતા. આ તો તમે જ હતા કે મારી વાત માની લીધી, હવે મને ધિક્કૃત ન કરો. 
ખુદ પોતાની જાતને જ ધિક્કારો. ન તો હું તમારા કોઈ કામમાં આવી શકું 
છું અને ન તમે મારા કામમાં આવી શકો છો. નિઃશંક પોતાના પ્રાણો પર 
જુલમ કરનારાઓનો અંજામ પીડાકારી પ્રકોપ છે. 


કુરેશના અગ્રણી સરદારોને ચેતવવામાં આવ્યા કે, તેમણે અલ્લાહપાકે 
આપેલ નેઅમતોને કુકર અને શિકના સાધન કે માધ્યમ બનાવી લીધા છે. અને 
આ રીતે પોતાની કૌમને જહનજ્ઞમના ઘાટ પર લાવી ઉભી કરી દીધી છે. 
આમાં આજના આગેવાનો માટે પણ શિખામણ છે. કાશ ! તેઓ કુર્‌આનને 
સમજે. મુસલમાનોને શિખામણ આપવામાં આવી કે તેઓ નમાઝનું નિયમિત 
પાલન કરે, આ પહેલાં કે એ દિવસ આવી જાય, જેમાં ન તો ખરીદ-વેચાણ 





[૩૫૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ અગિયારમી તરાવીહ 





હશે અને ન જ મિત્રતા કામ લાગશે. અલ્લાહપાકને એ જુલ્મીઓના કરતૂતોથી 
અજાણ ન સમજો. એ તેમને બસ એ જ દિવસ માટે ટાળી રહ્યો છે, જે દિવસે 
નજરો ફાટેલી ને ફાટેલી રહી જશે. અને તેઓ માથું ઉઠાવી ભણી રહ્યા હશે, 
કીકીઓ થંભી ગઈ હશે અને તેઓ ગભરાયેલા હશે અને ફરિયાદ કરશે કે, 
“...હે અમારા રબ ! અમને થોડીક મહેતલ વધુ આપી દે, અમે તારી દઅવત 
કબૂલ કરી લઈશું, અને રસૂલોનું અનુસરણ કરીશું...'' અલ્લાહપાક સર્વોપરી 
અને બદલાની શક્તિ ધરાવનાર છે. એ દિવસને યાદ રાખો, જ્યારે આ ધરતી 
બીજી ધરતીથી બદલી નાંખવામાં આવશે અને આકાશ પણ. અને સૌ એક 
અલ્લાહ અને કોપાયમાનની સામે હાજર થશે અને તમે ગુનેહગારોને એ 
દિવસે સાંકળોમાં જકડાયેલા જોશો. તેમના પોષાક ડામરના હશે અને 
તેમના મોઢા પર આગ છવાયેલી હશે, જેથી અલ્લાહ તઆલા દરેક જીવધારીને 
તેની કમાણીનો બદલો આપે. અને અલ્લાહપાકને હિસાબ ચૂકતે કરતા કોઈ 
વાર નહીં લાગે. આ લોકો માટે એક એલાન છે, જેથી તેમને આના દ્વારા 
વાકેફ કરી દેવાય અને તેઓ જાણી લે કે એ જ એક માત્ર મઅબૂદ (ઉપાસ્ય) 
છે અને બુદ્ધિ ધરાવનારાઓ આનાથી ભૂલેલું યાદ કરી લે. 


સૂરએ ઈબ્રાહીમની આયતોનો ખુલાસો 


નબીઓને સતાવનારાનો અંજામ : 

અને તે કાફિરોએ પોતાના રસૂલોને કહ્યું કે, ચોક્કસ અમે તમને અમારા 
દેશમાંથી કાઢી મૂકીશું અથવા તો (એમ થાય કે) તમે અમારા ધર્મમાં પાછા 
આવો ત્યારે તેમના પરવરદિગારે તેમના તરફ વહી મોકલી કે અમે એ 
જુલ્મીઓનો ચોક્કસ જ નાશ કરી નાખીશું. (૧૩) અને તેઓના પછી એ 
જ દેશમાં જરૂર તમને વસાવીશું. આ (વાયદો) તેના માટે છે, જે મારી 
રૂબરૂમાં ઉભા રહેવાથી ડરે છે અને મારા અઝાબના વાયદાથી ડરે છે (૧૪) 
અને પયગમ્બરો ફતેહ માંગવા લાગ્યા અને દરેક ઘમંડી, ઝઘડો કરનાર 
(દુનિયામાં) નિષ્ફળ થયો (૧૫) એની આગળ જહજ્ઞમ છે. અને (તેમાં) 


ન્‌ 


તેને એવું પાણી પિવડાવવામાં આવશે, જે પુરૂ જેવું હશે. (૧૬) તેને એકેક 








અગિયારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૫૪] 





ઘૂંટ કરી પીશે, પણ તે ગળામાં સહેલાઈથી ઉતારી શકશે નહિ અને દરેક 
તરફથી તેના ઉપર મોત (નાં સાધનો) આવી પહોંચશે પણ તે મરનાર નથી 
અને તેની આગળ સખત અઝાબ હશે. (૧૭) 


ઈમાન તયા કુફનું શાનદાર ઉદાહરણ : 


શું આપને ખબર નથી કે અલ્લાહપાકે કલિમએ તય્યિબહ (તોહીદ)નું 
કેવું ઉદાહરણ બયાન કર્યું ? કે જાણે એક ઘણુ સારૂં ઝાડ છે કે જેનું મૂળ 
(જમીનમાં) મજબૂત હોય અને તેની ડાળીઓ આકાશમાં હોય. (૨૪) તે 
અલ્લાહ તઆલાના હુકમથી દરેક ફસલ વખતે પોતાનું ફળ આપતું હોય 
અને અલ્લાહપાક લોકો માટે એવા ઉદાહરણો બયાન કરે છે કે જેથી તેઓ 
શીખામણ લે. (૨૫) અને નાપાક વાત (એટલે કુફ્ર અને શિક)ની મિસાલ એક 
ખરાબ છોડ જેવી છે કે જેને જમીન ઉપરથી જ ઉખેડી લેવામાં આવે, તેની 
કંઈ પણ મજબૂતી ન હોય. (૨૬) અલ્લાહપાક ઈમાનવાળાઓને તે પાકી 
વાત (કલિમહની બરકત)થી દુનિયામાં તેમજ આખિરતમાં મજબૂત રાખે છે 
અને અલ્લાહપાક જુલ્મીઓને (કુફ્રના કારણે) માર્ગ ભૂલવી દે છે અને 
અલ્લાહપાક (હિકમત અનુસાર) જે ચાહે છે (તે) કરે છે. (૨૭) 


અલ્લાહ તઆલાનું મહાન ઈનામ : સમગ કાયનાત (સૃષ્ટિ) 
માનવીની સેવામાં : 


અલ્લાહપાક એવો છે કે જેણે આકાશો અને પૃથ્વીને પેદા કરી અને 
આકાશ (તરફ)થી પાણી ઉતાર્યું. ફરી તે (વરસાદ) વડે તમારા માટે રોજી 
તરીકે કેટલાક પ્રકારના ફળો પેદા કર્યા અને વહાણોને તમારા કામે લગાડ્યાં 
કે જેથી તેના હુંકમસર સમુદ્રમાં ચાલે અને તમારા માટે નદીઓને કામે લગાડી 
(૩૨) અને સૂર્ય તથા ચંદ્રને તમારા માટે કામે લગાડ્યાં, જે બજ્ઞે સદા ચાલ્યા 
જ કરે છે અને રાત તથા દિવસને પણ તમારા માટે કામમાં લગાડ્યાં. (૩૩) 
અને તમે જે કંઈ માંગ્યું તે દરેકમાંથી તમને આપ્યું અને જો તમે અલ્લાહપાકની 
નેઅમતોને ગણવા લાગો તો પૂરી ગણી શકતા નથી; સત્ય એ છે કે, માણસ 
ઘણો જ અન્યાયી (અને) નાશુક્રો છે. (૩૪) 





[૩૫૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ અગિયારમી તરાવીહ 





હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)ની દુઆ : 

અને (તે સમયને યાદ કરો) જ્યારે ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)એ દુઆ કરી કે, 
હે મારા પરવરદિગાર ! આ શહેર (મક્કા)ને સલામતીવાળુ બનાવ તેમજ 
મને તથા મારી અવલાદને મૂર્તિઓના પૂજવાથી બચાવી લે. (૩૫) હે મારા 
પરવરદિગાર ! એ મૂર્તિઓએ ઘણા લોકોને ગુમરાહીમાં નાંખ્યા છે, તો જે 
કોઈ મારી તાબેદારી કરશે તો તે મારો જ છે, પણ જે કોઈ મારી નાફરમાની 
કરશે તો બેશક, તું ઘણો બખ્શનાર, મહા દયાળુ છે. (૩૬) 


હે અમારા પરવરદિગાર ! જે કંઈ અમે છૂપાવીને કરીએ છીએ અને જે 
કંઈ જાહેરમાં કરીએ છીએ તેને બેશક, તું જાણે છે અને અલ્લાહપાકથી 
કોઈપણ વસ્તુ પૃથ્વીમાં તેમજ આકાશમાં છૂપી નથી. (૩૮) 


હે મારા પરવરદિગાર ! મને નમાઝ કાયમ રાખનાર બનાવ અને મારી 
અવલાદમાંથી પણ. હે અમારા પરવરદિગાર ! અને મારી દુઆ કબૂલ કર. 
(૪૦) હે અમારા પરવરદિગાર ! જે દિવસે હિસાબ કાયમ થાય મને તેમજ 
મારા માં-બાપને તથા સૌ ઈમાનવાળાઓને બખ્શી દેજે. (૪૧) 
દુન્યાની ગફલતમાં પડેલાઓને સખ ચેતવણી : 

અને (હે મુઅમિનો !) આ જુલ્મીઓ (કાફિરો) જે કામો કરે છે, તેથી 
અલ્લાહપાકને બેખબર જાણશો નહિ; તેઓને તો માત્ર તે દિવસ (કિયામત) 
સુધી ઢીલ આપી છે કે જેમાં આંખો (ભયથી) ફાટેલી રહી જશે. (૪૨) (લોકો 
હિસાબ આપવા) દોડતા હશે. (આશ્ચર્ય પામી) પોતાના માથાં ઉંચા રાખશે 
(અને) તેઓની નિગાહ તેઓ તરફ પાછી ફરશે નહિ અને તેઓના દિલ 
(હોશ) ઉડી ગયેલા હશે. (૪૩) અને (હે નબી સલ. !) લોકોને તે દિવસથી 
ડરાવો કે જેમાં તેઓના ઉપર અઝાબ આવી પડશે ત્યારે જુલ્મીઓ કહેશે કે, 
હે અમારા પરવરદિગાર ! અમને થોડીક મુદ્ત-મોહલત આપ કે અમે તારૂં 
ફરમાન કબૂલ કરીએ અને તારા રસૂલોની તાબેદારી કરીએ. (ફરિશ્તા કહેશે 
કે) શું પહેલાં તમે સોગંદ ખાતા ન હતા ? કે તમારે (દુનિયામાંથી) ક્યાંયે 
(આખિરતમાં) જવાનુ જ નથી. (૪૪) અને તે લોકોની જ વસ્તીઓમાં તમે 








અગિયારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૫૬] 





રહેતા હતા, જેઓએ પોતાની જાન પર જુલ્મ કર્યો હતો અને તમારા પર એ 
પણ જાહેર થઈ ચૂક્યું હતું કે, તેઓની સાથે અમે કેવું વર્તન કર્યું હતું અને સૌ 
અહેવાલ અમે તમને બતાવ્યા હતા. (૪૫) અને એ લોકો પોતાના દાવ કરી 
ચૂક્યા છે, પણ તેઓના દાવ અલ્લાહપાકની સમક્ષ છે. જો કે તેઓના દાવ 
એવા ખતરનાક હતા કે જેનાથી પહાડો પણ હટી જાય. (૪૬) તેથી આપ 
એમ સમજશો નહિ કે, અલ્લાહ તઆલા પોતાના રસૂલોને આપેલા વાયદા 
વિરૂદ્ધ કરશે. બેશક, અલ્લાહ તઆલા જબરદસ્ત (અને) બદલો લેનાર છે; 
(૪૦) જે દિવસે આ પૃથ્વીની જગ્યાએ બીજી પૃથ્વી તેમજ આકાશો પણ 
બદલી નાખવામાં આવશે અને સૌ કોઈ એકલા જોરાવર અલ્લાહપાકની 
સમક્ષ નીકળી ઉભા થશે. (૪૮) અને તે દિવસે આપ પાપીઓ (કાફિરો)ને 
સાંકળોમાં જકડાયેલા જોશો. (૪૯) તેઓનો પોશાક ગંધકનો હશે અને તેઓના 
ચહેરાઓને આગ ઢાંકી લેશે. (૫૦) આ એટલા માટે કે અલ્લાહ તઆલા 
દરેક જીવને તેની કરણીનો બદલો આપે. બેશક, અલ્લાહપાક ઝટપટ હિસાબ 
લઈ લેનાર છે. (૫૧) આ (કુર્‌આન) લોકો માટે સંદેશો છે અને એટલા માટે 
(ઉતારવામાં આવ્યું) કે તે વડે તેમને (અઝાબથી) ડરાવવામાં આવે અને 
એટલા માટે કે તેઓ આ વાતનું યકીન કરી લે કે તે અલ્લાહપાક એકલો જ 
મઅબૂદ છે અને એટલા માટે કે બુદ્ધિશાળીઓ નસીહત પકડે. (પર) 


સૂરએ હિજ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતની આયત-૯૪થી માલૂમ પડે છે કે, આ સૂરત મક્કા મુકર્રમહમાં 
આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની નુબૃવ્વતના પ્રારંભિક સમયમાં ઉતરી 
હતી. કારણ કે આ આયતમાં પ્રથમવાર ખુલ્લમખુલ્લા ઈસ્લામની દઅવત 
ઉ્રચાર)નો આપને હુકમ આપવામાં આવ્યો છે. 

સૂરતના શરૂમાં આ હકીકત વણન કરી છે કે, કુર્‌આન અલ્લાહ તરફથી 
ઉતરેલ કિતાબ છે. અને જે લોકો તેનો વિરોધ કરી રહ્યા છે, એક વખત 
આવશે કે પસ્તાવો અને તમજ્ઞા કરશે કે, કાશ ! હમો ઇસ્લામ સ્વીકારી લેતે! 





[૩૫૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ અગિયારમી તરાવીહ 





આ લોકો આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને કદી નઉઝુબિલ્લાહ 
પાગલ કહેતા, તો કદી કાહિન (ભવિષ્યવેત્તા) કહેતા હતા. તેમની વાતોને રદ 
કરી કહાનતની હકીકત આયત નં. ૧૭-૧૮માં વર્ણન કરી. આ લોકોના 
ઈન્કાર કરવાનું અસલ કારણ ઘમંડ હતુ. માટે સૌથી મોટા ઘમંડી શયતાનનું 
આયત ૨૪૬ થી ૪૪માં વર્ણન કરવામાં આવ્યુ કે, ઘમંડ અને ગર્વને લઈ તે 
અલ્લાહ તઆલાની રહમતથી કેવી રીતે વંચિત (મહરૂમ) કરવામાં આવ્યો. 


મુશ્રિકોની ઈબ્રત-બોધપાઠ માટે હઝરત ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામ, 
હઝ. લૂત અલયહિસ્સલામ, હઝ. શુઅયબ અલયહિસ્સલામ અને હઝરત 
સાલિહ અલયહિસ્સલામના કિસ્સાઓ ટૂંકમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા. 


આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ અને મુસ્લિમોને તસલ્લી (સાંત્વન) 
આપવામાં આવી કે, દુશ્મનોની હઠધર્મીને લઈ તે એમ ન સમજે કે, અમારી 
મહેનત બેકાર થઈ રહી છે. તમારૂ કર્તવ્ય એ છે કે, તમે અસરકારક શૈલીમાં 
તબ્લીગ ઉરચાર) કરો. જેમકે અત્યાર સુધી કરી રહ્યા છો. પરિણામની 
જવાબદારી તમારા ઝિમ્મે નથી. 


સૂરતનું નામ મદીના શરીફથી સિરિયા તરફ જતી સડક ઉપર હિજ 
નામી ગામ (સમૂદ કૌમના ગામડાઓ)ના નામ ઉપર “હિજ” રાખ્યુ છે. જેનું 
વર્ણન આયત-૮૦માં આવ્યુ છે. 


આ સૂરત મક્કાના સષ્ટ તકલીફભર્યા જીવન સંઘર્ષના તબક્કામાં 
ઉતરી. લોકો ઈસ્લામને શક, વહેમ, ઠઠ્ઠા-મશ્કરી અને આક્ષેપોના ભરમારથી 
બદનામ કરી રહ્યા હતા. (વર્તમાન સમયની જેમ) શારીરિક તકલીફ કરતાં 
ઠઠ્ઠા-મશ્કરી અને આક્ષેપબાઝી વધારે દુઃખ-દર્દ અને પિડાજનક હોય 
છે. સૂરએ હિજ ઈમાનવાળાઓને તસલ્લી આપે છે કે, દુશ્મનોનો ઠઠ્ઠા, 
મિડીયાના આક્ષેપોની ઝડી અને વર્ષા તમારૂ કાંઈ જ બગાડી શકશે નહી. 
ઇસ્લામના દાઈ-પ્રચારકો અને તેની તબ્લીગ કરનારા તથા તેનાથી મુહબ્બત 
કરનારા બધાને જ તસલ્લી અને સાંત્વના આપે છે કે, ઈસ્લામની તાલીમ, 
પરદા, જિહાદ, તલાક વગેરે ઉપર આક્ષેપ કરનારાથી હિંમત ન હારો. અલ્લાહ 








અગિયારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૫૮] 





તઆલા પોતાના દીનની અને તમારી પણ રક્ષા કરશે. સૂરતના પ્રારંભમાં જ 
ફરમાવ્યું (૩) અને છેલ્લે પણ ફરમાવ્યું. (૯૮-૯૯) 

હિફાઝત દર્શાવતી આયતો, કુર્‌આનની રક્ષા (૯) આકાશી હિફાઝત 
(૧૬ થી ૧૮) પૃથ્વીની રક્ષા (૧૯) જ્યારે પૃથ્વી અને આકાશ સુરક્ષિત છે, 
તો પછી અલ્લાહપાક પોતાના દીન અને કિતાબની કેવી રક્ષા કરતા હશે ? 
રોઝીની વ્યવસ્થા (૧૯ થી ૨૧) મુસ્લિમની રક્ષા (૪ર) જજ્ઞતમાં પણ સલામતી 
સાથે (૪૬-૪૮) ઈબ્લીસનો કિસ્સો (હઝ. આદમ અલેૈ.ના વર્ણન વગર) 
ખાસ આ વિષયને સ્પષ્ટ કરે છે કે, નેક લોકોને છેડી નહીં શકે. અલ્લાહ 
તઆલાએ પણ ફરમાવ્યું અને ઈબ્લીસે પણ કબૂલ્યું. (૩૬ થી ૪૦-૪૧- 
૪૨) આ સૂરતમાં હિફાઝતની બધી જ શકલોનું વર્ણન કર્યું. સૂરતનું નામ 
હિજ તે જગ્યા જ્યાં કોમે સમૂદ આબાદ હતી તેના નામથી રાખ્યું. ત્યાં તેમણે 
મઝબૂત પહાડોને ચીરીને પાકા મકાનો બનાવ્યા હતા અને એમ સમજતા 
હતા કે, આને લઈ અમોને કોઈ નુકસાન નહીં પહોંચાડે. તો અલ્લાહપાકે તે 
મકાનો તો બાકી રાખ્યા, પરંતુ સવારના પહોરમાં જ (ન કે રાત્રે કે રાત્રે બીક 
વધારે લાગે છે, દિવસે શાંતિ હોય છે) જોરથી ચીસના અઝાબથી નેસ્તો નાબૂદ 
કરી દીધા. મુસલમાનોને બતાવ્યું કે, હિફાઝત કરનાર કરોડીયાની જાળ અને 
કબૂતરીના ઈંડા મારફત પણ રક્ષા કરી શકે છે. અને સષ્ઠ પકડનાર ઝાત 
પહાડોની રક્ષામાંથી પણ પકડી અઝાબ આપી શકે છે. એટલા માટે સૂરતની 
શરૂમાં પોતાની કુદરતના દશ્યો બતાવ્યા. 


હઝ. લૂત (અલૈ.)નો કિસ્સો પણ અલ્લાહ તઆલાની તાકાતનો પરિચય 
કરાવે છે. (૭૨-૬૪૬-૭૩) સવારના જ તેમને પણ અઝાબથી હલાક કર્યા. 
અંતમાં દાઈ હઝરાતને બતાવ્યું કે, તમોને સૂ.કાતિહા અને કુર્‌આન શરીફ 
જેવી મહાન નેઅમત આપી છે. માટે કાફિરોની ચહલપહલ, ટેકનોલોજી, 
સંસ્કૃતિ તથા વેભવશાળી જીવનથી જરા પણ સંકોચ અનુભવ્યા વગર પોતાની 
દઅવતમાં લાગેલા રહો. અલ્લાહપાકની કુદરત હિજવાળાની જેમ એમને 
પણ તબાહ કરવા શક્તિમાન છે. (૯૪-૯૫) છેલ્લો ઈલાજ તસ્બીહ, નમાઝ 
અને ઈબાદતો છે. (૯૭ થી ૯૯) 





[૩૫૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ અગિયારમી તરાવીહ 





સૂરએ હિજની આયતોનો ખૂલાસો 
કિયામતમાં કાકિરો અકસોસ કરશે : 


આ એક (કામિલ) કિતાબ અને સ્પષ્ટ કુર્‌આન શરીફની આયતો છે. 
(૧) એક વખતે (કિયામતમાં) કાફિરો બહુ જ ચાહશે કે જો અમો મુસલમાન 
હોત તો કેવું સારૂં થાત ! (૨) (હે નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ !) આપ 
તેઓને તેઓના હાલ પર છોડી દો કે તેઓ (ખૂબ) ખાઈ લે તથા (સંસારિક) 
લાભ ઉઠાવી લે અને લાંબી ઉમ્મીદો તેમને ગફલતમાં નાખી રાખે. પછી 
આગળ જતાં તેઓ (વસ્તુસ્થિતિ) જાણી લેશે (૩) અને અમે કોઈ વસ્તીને 
હલાક કરી નથી, પરંતુ તેના માટે એક મુકર્રર વખત લખેલો હતો. (૪) કોઈ 
કૌમ પોતાના નિયુક્ત વખતથી ન આગળ વધી શકે છે અને ન પાછળ રહી 
શકે છે. (૫) 
ખુૂદાપાકના અપાર ઉપકારો : 

અને અમે પૃથ્વીને ફેલાવી અને તેમાં ભારે ભારે પર્વતો નાંખી દીધા 
અને તેમાં દરેક (જરૂરી) વસ્તુ એક અંદાજથી ઉગાડી (૧૯) અને અમે 
તમારા માટે તેમાં જીવનનિર્વાહના સાધનો બનાવ્યા તથા તેના માટે પણ 
બનાવ્યા જેમને તમે રોજી આપતા નથી (૨૦) અને દરેક વસ્તુના અમારી 
પાસે (ભરપૂર) ખજાના છે અને અમે (હિકમત અનુસાર) તેને મુકર્રર 
કરેલા અંદાજા મુજબ ઉતારતા રહીએ છીએ. (૨૧) અને અમે જ હવાઓ 
ચલાવીએ છીએ, જે વાદળને પાણીથી ભરી દે છે. પછી અમે જ આકાશથી 
પાણી વરસાવીએ છીએ. પછી તે તમને પિવડાવીએ છીએ અને તમારી 
પાસે તેના ખજાના નથી. (૨ર) અને અમે જ જિવાડીએ છીએ તથા મારીએ 
છીએ અને અમે જ છેલ્લે (બાકી) રહેનાર છીએ. (૨૩) અને બેશક, અમે 
તમારા આગલાઓને જાણીએ છીએ તેમજ તમારા પાછલાઓને પણ 
જાણીએ છીએ. (૨૪) અને બેશક, આપનો પરવરદિગાર જ તે સૌને 
(કિયામતમાં) એકઠા (ભેગા) કરી લાવશે. બેશક, તે જ હિકમતવાળો સઘળુ 
જાણનાર છે. (૨૫) 








અગિયારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [૩૬૦] 





હક વાતના ઈન્કારનું કારણ : માનવી તથા શયતાનનો ઘમંડ : 


અને અમે ઈન્સાન (આદમ અલયહિસ્સલામ)ને સડેલા કાદવથી બનેલી 
ખણખણાટવાળી માટીથી પેદા કર્યા. (૨૬) અને અમે તેના પહેલાં ગરમ 
હેવામાંની આગથી જાજ્ઞ (જિજ્ઞાતના બાપ)ને બનાવ્યો હતો. (૨૭) અને (તે 
વખતને યાદ કરો) જ્યારે કે આપના પરવરદિગારે ફરિશ્તાઓને કહ્યું કે, 
બેશક, હું એક બશરને સડેલા કાદવથી બનેલી ખણખણાટવાળી માટીથી 
પેદા કરનાર છું. (૨૮) પછી જ્યારે હું તેને પૂરેપૂરો બનાવી લઉં અને તેમાં 
પોતાની (ખાસ) રૂહ નાખી દઉં તો તમે સૌ તેની આગળ સિજદામાં પડી જજો. 
(૨૯) તો (બનાવ્યા પછી) ફરિશ્તાઓએ સૌએ મળી સિજદો કર્યો; (૩૦) 
પરંતુ શયતાને માન્યું નહિ કે તે સિજદો કરનારાઓની સાથે થાય. (૩૧) 
(અલ્લાહપાકે) ફરમાવ્યું : હે ઈબ્લીસ ! તને શું થયું કે તું સિજદો કરનારાઓમાં 
શામિલ ન થયો ? (૩૨) તે બોલ્યો કે હું એવો નથી કે માનવીને સિજદો કરૂં 
કે જેને તે સડેલા કાદવથી બનેલી ખણખણાટવાળી માટીથી પેદા કર્યા છે. 
(૩૩) ફરમાવ્યું : ત્યારે તું અહીં (આકાશ)થી નીકળી જા, કારણ કે તું મરદૂદ 
થઈ ગયો છે (૩૪) અને બેશક, તારા ઉપર ઈન્સાફના દિવસ (કિયામત) 
સુધી લા'નત રહેશે. (૩૫) 
નેક લોકોને જન્નતની નેઅમતો : 

બેશક, પરહેઝગારો બગીચાઓમાં અને નહેરોમાં (વસતા) હશે. (૪૫) 
(તેમને કહેવામાં આવે કે) એમાં સલામતી સાથે વગર ખટકે દાખલ થાઓ. 
(૪૬) અને તેમના દિલોમાં (એકબીજાથી) જે નારાજી હશે તે અમે કાઢી 
(સાફ કરી) નાખીશું. (તો જાણે) તેઓ ભાઈ (સમાન) બની રહેશે (અને) 
તેઓ ગાદીઓ પર સામસામા બેસતા રહેશે. (૪૭) ત્યાં તેમને ન કંઈ ઈજા 
પહોંચશે અને ન તેમને ત્યાંથી કાઢી મૂકવામાં આવશે. (૪૮) (હે નબી 
સલ. !) મારા બંદાઓને ખબર આપી દો કે હું જ ખરો બખ્શનાર (અને) 
દયાળુ છું. (૪૯) અને એ પણ (જાહેર કરી દો) કે મારો અઝાબ ખરેખર 
જ દુઃખદાયક અઝાબ છે. (૫૦) 





[૩૬૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ અગિયારમી તરાવીહ 





સૂરએ નહ્‌લ 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતનો બુન્યાદી વિષય અલ્લાહ તઆલાની તે બધી નેઅમતોનું 
વિગતવાર વર્ણન છે, જે અલ્લાહપાકે આ કાયનાત (બ્રહ્માંડ)માં માનવીઓના 
ફાયદા માટે પેદા કરી છે. એટલા જ માટે આ સૂરતને નેઅમતોની સૂરત પણ 
કહેવામાં આવે છે. 


અરબના મુશ્રિકો સામાન્ય રીતે એમ સમજતા હતા કે, આ બધી નેઅમતો 
અલ્લાહપાકે પેદા કરી છે. તે છતાં આ માન્યતા પણ રાખતા હતા કે, અલ્લાહ 
પાકની ખુદાઈમાં તે મૂર્તિઓ પણ ભાગીદાર છે, જેની તે લોકો પૂજા કરે છે. 


અલ્લાહપાકની આ અલગ-અલગ નેઅમતોનો વારંવાર ઉલ્લેખ કરી 
મુશ્રિકોને તોહીદ સ્વીકારવા માટે સમજાવવામાં આવી રહ્યા છે. તેમના તરફથી 
થતા આક્ષેપોના જવાબો પણ આપવામાં આવ્યા છે. અને ઇસ્લામ ન 
સ્વીકારવાને લઈ તેમને અલ્લાહપાકના અઝાબથી ડરાવવામાં આવી રહ્યા 
છે. અને સમજાવવામાં આવે છે કે, અલ્લાહપાકની રહમત-કૃપાથી લોકોની 
શરારતો-બદમાશીઓ કરવા છતાં તેમના ઉપર અઝાબ આવતો નથી. 


આ સૂરત તે દિવસોમાં ઉતરી, જ્યારે મક્કા શરીફના મુસલમાનો ત્યાંના 
મુશ્રિકોના ઝુલ્મ-અત્યાચારથી તંગ આવી હબશા (એબિસિનિયા) તરફ 
હિજરત કરવા મજબૂર થઈ ગયા હતા. આયત-૪રમાં તેમને તસલ્લી આપવામાં 
આવી છે કે, તેમની તકલીફ અને મુસીબતોનો સમય પૂરો થઈ રહ્યો છે. અને 
દુન્યામાં સારી રીતે જીવન જીવવાના દિવસો હવે નજીક આવી રહ્યા છે. તથા 
આખિરતમાં પણ તેમના માટે ઘણો મોટો અજ (બદલો) સવાબ મળશે. 
પરંતુ થોડી ધીરજ રાખવી પડશે. અને ફક્ત એક અલ્લાહ તઆલા ઉપર જ 
ભરોસો કરવો પડશે. 


સૂરતની છેવટમાં ઇસ્લામી અહકામોનું પણ વર્ણન કરવામાં આવ્યુ છે. 
જેના પ્રમાણે એક મુસલમાને પોતાનું જીવન ગુઝારવું જોઈએ. 








અગિયારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૬૨] 





“નહલ” અરબીમાં મધમાખીનું નામ છે. સૂરતનતી આયત ૬૮માં 
અલ્લાહપાકની નેઅમતોના વર્ણનમાં મધમાખીનો પણ હવાલો આપવામાં 
આવ્યો છે કે, તે કેવી રીતે અલ્લાહપાકના હુકમથી પહાડો અને જંગલોમાં 
પોતાનો પુડો બનાવી મધ તેયાર કરે છે. સૂરતનું નામ પણ તેના આધારે 
“નહલ”' રાખવામાં આવ્યુ છે. 


સૂરતની શરૂઆત પણ એક ચેતવણીરૂપ વાક્ય સાથે થાય છે. કારણકે 
મક્કાના મુશ્રિકો વારંવાર કહેતા હતા કે, જ્યારે અમે તમને ખોટા ઠેરવી 
ચૂકયા છીએ, અને તમારો ખુલ્લો વિરોધ કરી રહ્યા છીએ, તે છતાં અલ્લાહ 
તઆલા તરફથી હમારી ઉપર તે કોઈ મુસીબત-આપત્તિ કેમ આવતી નથી, 
જેની તમો અમોને ધમકી આપો છો ? 


આ વાત તેઓ આપ (સલ.)ને સાચા પયગમ્બર ન હોવાના પુરાવા રૂપે 
રજૂ કરતા હતા. તો તેમને જવાબ આપવામાં આવ્યો કે, હવે તમે ઉતાવળ ન 
કરો. અલ્લાહપાક તરફથી આવનાર મુસીબતો તમારી રાહ જ જોઈ રહી છે. 
માટે પોતાને સુધારવાની છેલ્લી તકો જતી ન કરો. એના માટે તમારી પોતાની 
હસ્તી અને આ સૃષ્ટિની નિશાનીઓના સ્પષ્ટ પુરાવા મારફતે અસરકારક 
રીતે તમને સમજાવવામાં આવે છે કે, શિક એ ખોટી માન્યતા છે, અને તૌહીદ 
જ સત્ય છે. ખુદાપાકને માનવાનો તમે જે દાવો કરો છો, તે માત્ર માનવા 
પૂરતો જ મયાંદિત ન હોવો જોઈએ, બલ્કે તેના તકાદાઓને વ્યવહારિક 
જીવનમાં ઉતારવા પડશે. 


સૂરએ નહ્્‌લની શરૂઆત જ જબરજસ્ત ચેતવણીથી થઈ છે. બસ, 
આવવાની તેયારીમાં જ છે અલ્લાહપાકનો ચૂકાદો ! હવે તેના માટે ઉતાવળ 
ન કરો. પાક છે અને ઉચ્ચતર છે એ શિકથી, જે આ લોકો કરી રહ્યા છે. તે 
એ રૂહ અથાંત્‌ વહીને પોતાના જે બંદાઓ ઉપર ચાહે છે, પોતાના હુકમથી 
ફરિશ્તાઓ દ્વારા નાઝિલ ફરમાવી (ઉતારી) દે છે કે, ચેતવી દો કે મારા 
સિવાય કોઈ મઅબૂદ નથી. આથી તમે મારાથી જ ડરો. ખરેખર, તેણે જ 
આકાશ અને ધરતીને પેદા કર્યા છે. તેણે માનવીને નાની સરખી બૂંદ (ટીપાં)થી 





[૩૬૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ અગિયારમી તરાવીહ 





પેદા કર્યો અને જોતજોતામાં એ સ્પષ્ટરૂપે એક ઝઘડાખોર હસ્તી બની ગયો. 
અને એ તમામ નિશાનીઓને અવગણી નાંખી કે અલ્લાહપાકે તેના ખોરાક 
અને વિવિધ પ્રકારના અસંખ્ય લાભો માટે પ્રાણી પેદા કર્યા. સમુદ્ર જેવી 
મહાન અને ખતરાઓથી ભરેલ વસ્તુને તેને તાબે કરી દીધી. તો શું એ જેણે 
આ વસ્તુઓને પેદા કરી અને એ જેઓ કંઈ પણ પેદા નથી કરતા બંને સમાન 
છે ? ખુદાને છોડીને લોકો જેમને પોકારે છે, તેઓ પોતે જ મખ્લૂક (પેદા 
કરાયેલ) છે. તેઓ મૃત છે નહીં કે જીવંત, અને તેમને કંઈ જ ખબર નથી કે 
તેમને ક્યારે બીજીવાર જીવતા કરી ઉઠાવવામાં આવશે. 


અમે દરેક ઉમ્મતમાં એક રસૂલ મોકલી દીધા અને તેમના દ્વારા સૌને 
ચેતવી દીધા કે અલ્લાહપાકની બંદગી કરો અને “તાગૂત'ની બંદગીથી બચો. 
ત્યાર બાદ તેમનામાંથી કોઈને અલ્લાહ તઆલાએ માગંદર્શન આપ્યું અને 
કોઈના પર ગુમરાહી છવાઈ ગઈ. જરા ધરતી ઉપર હરી-ફરીને જોઈ લો કે 
જૂઠાડનારાઓનો શો અંજામ આવી ચૂક્યો છે ? 


શું આ લોકો અલ્લાહપાકની પેદા કરેલી કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર વિચાર- 
મનન નથી કરતા કે તેનો પડછાયો કેવી રીતે અલ્લાહ તઆલા સમક્ષ સિજદો 
કરતાં ડાબે-જમણે પડે છે ? તમામે તમામ આ રીતે પોતાની વિનમ્રતા વ્યક્ત 
કરે છે. ધરતી અને આકાશમાં જેટલી પણ મખ્લૂક (સૃષ્ટિ) છે અને જેટલા 
પણ ફરિશ્તા છે, બધા અલ્લાહ તઆલા સમક્ષ માથું નમાવેલ છે. તેઓ 
કદાપિ બંડ નથી કરતા. પોતાના એ રબથી જે તેમની ઉપર છે, ડરતા રહે છે. 
અને જે કંઈ હુકમ એ આપે છે, તે મુજબ જ કાર્ય કરે છે. 

આખિરતના અંજામથી ન ડરનારાઓને ચેતવવામાં આવ્યા છે. જો 
અલ્લાહપાક ક્યાંક લોકોને તેમના જુલ્મ-અત્યાચારો ઉપર તરત જ પકડી 
લેતો તો આખી ધરતી ઉપર કોઈ પણ જીવધારીને જીવતો ન રહેવા દેત. પરંતુ 
એ સૌને એક નિશ્ચિત મુદ્દત સુધી મહેતલ આપે છે. પછી જ્યારે એ સમય 
આવી જાય છે, તો એક પળ પણ આગળ-પાછળ નથી થઈ શકતી. 


આ ઈન્કારીઓને કંઈ ભાન પણ છે કે, એ દિવસે શું થશે જ્યારે કે અમે 








અગિયારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૬૪] 





દરેક ઉમ્મતમાંથી એક સાક્ષી ઉભો કરીશું, પછી ન તો ઈન્કારીઓને ન તો 
દલીલો રજૂ કરવાની તક આપવામાં આવશે, અને ન જ તૌબા-ઈસ્તિગફાર 
(ક્ષમા)ની. અને ન જ તેમના અઝાબમાં કોઈ કમી કરવામાં આવશે. હે 
મુહમ્મદ (સલ.) તેમને એ દિવસથી ચેતવી દો, જ્યારે આપને તેમની સામે 
સાક્ષી માટે ઉભા કરવામાં આવશે. આ એ જ સાક્ષીની તેયારી છે કે, અમે આ 
ગ્રંથ તમારા પર નાઝિલ (અવતરિત) કરી દીધો છે, જે હિદાયત-માર્ગદર્શન, 
રહમત અને ખુશખબરી છે એ લોકો માટે જેમણે પોતાનું માથું આજ્ઞાપાલનમાં 
ઝુકાવી દીધું છે. 


આ સૂરતને ઉલમાએ કિરામ નેઅમતોની સૂરત કહે છે. આ બધી 
નેઅમતોને તેના હેતુ માટે વાપરવાની છે. એટલા માટે નેઅમતોના વર્ણન 
પછી તેનો ગલત વપરાશથી મના કર્યા. (૨૪-૨૫) વહીની નેઅમતનો ગલત 
વપરાશ. (૨૪૬) સારી જગ્યાએ વાપરનારાની તઅરીફ પણ કરી. (૨૪-૩૨) 
સૌથી મોટી નેઅમત નબીઓ અને તેમના મારફત હિદાયત (૩૬-૪૩-૪૪- 
૫૩) માનવીય બુધ્ધિ, ટેક્નોલોજી બધું જ તેનું આપેલ છે. રાહત પછી 
નેઅમતને ભૂલનારાનું વર્ણન. (૫૩ થી ૫૫) છોકરીઓને જીવતી દાટી દેવી. 
(પ૮-૫૯) લોકોને માફ કરવા પણ મોટી નેઅમત. માણસને વિચારવામાં 
મજબૂર કરે છે કે, જો અલ્લાહપાક પોતાની સત્તારીનો પરદો ઉઠાવી લે તો 
કેટલી ફઝીહત થઈ જાય. માટે ગુનાહોનું છુપાવવું પણ અલ્લાહપાકની કેટલી 
મોટી નેઅમત છે. (૬૧) 


સૂરએ નહલની આયતોનો ખુલાસો 


અઝાબ માંગનાર મુશ્રિકોને ચેતવણી : 


અલ્લાહ તઆલાનો (શિક્ષા માટે) હુકમ આવી પહોંચ્યો છે માટે (હે 
મુન્કિરો !) તેમાં તમે ઉતાવળ ન કરો. લોકો જે શિર્ક કરે છે, તેનાથી અલ્લાહ 
તઆલા પાક અને ઉચ્ચ છે. (૧) તે પોતાના બંદાઓમાંથી ચાહે તેના ઉપર 
પોતાના હુકમથી ફરિશ્તાઓને વહી આપીને ઉતારે છે કે (લોકોને) ખબરદાર 
કરી દે કે મારા સિવાય અન્ય કોઈ મઅબૂદ નથી. માટે મારાથી જ ડરતા 





[૩૬૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ અગિયારમી તરાવીહ 





રહો. (૨) તેણે જ આકાશો અને પૃથ્વીને હિકમતપૂર્વક બનાવ્યા (અને) આ 


લોકો જે શિક કરે છે તેનાથી તે પાક છે. (૩) 
હિજરત અને સબ્ર (ઘીરજ)ના સારા પરિણામો : 


અને જે લોકોએ તેમના ઉપર જુલ્મ થવા પછી અલ્લાહ તઆલાની જ 
ખાતર પોતાનું વતન (મક્કા) છોડ્યું. અલબત્ત, તેમને અમે દુનિયામાં જ 
સારૂ ઠેકાણું આપીશું અને આખિરતનો સવાબ બહું જ મોટો છે. જો તેઓ 
(કાફિરો આ વાત) જાણી લેત (તો કેવું સારૂં થાત). (૪૧) તેઓ એવા છે કે 
(વતન છોડતી વખતે) ધીરજ રાખી અને પોતાના પરવરદિગાર પર ભરોસો 
કર્યો. (૪૨) 


આકાશ-પૃથ્વીની બધી જ વસ્તુઓ અલ્લાહ તઆલા આગળ જ 
ઝૂડે છે: 

જે લોકો (નબી માટે) બુરા પ્રપંચો કરે છે તેઓ શું આ વાતથી નીડર થઈ 
ગયા છે કે, અલ્લાહપાક તેઓને જમીનમાં ધસાવી દે અથવા તેમના ઉપર 
એવા સ્થળેથી અઝાબ આવી પડે કે જેની તેઓને ધારણા પણ ન હોય. (૪૫) 
અથવા તેઓને ચાલતાં-ફરતાં (કોઈ આફતમાં) પકડી લે તો એ લોકો 
અલ્લાહપાકને કદી થકવી શકનાર નથી (૪૬) અથવા તેઓને ડરાવવા પછી 
પકડી લે; છતાં (ઢીલ આપે છે.) બેશક, તમારો પરવરદિગાર બેહદ માયાળુ 
(અને) દયાળુ છે. (૪૭) શું તેઓ અલ્લાહપાકની પેદા કરેલી તે વસ્તુઓને 
જોતા નથી કે જેઓના પડછાયા કદી જમણી બાજુ તો કદી ડાબી બાજુ નમીને 
અલ્લાહપાકને સિજદો કરતા રહે છે અને તે વસ્તુઓ (પોતે પણ) આજિઝી 
કરે છે (૪૮) અને જે કંઈ આકાશોમાં અને જે કંઈ પૃથ્વીમાં પ્રાણીઓમાંથી 
છે તે સૌ તથા ફરિશ્તાઓ પર અલ્લાહપાકને જ સિજદો કરે છે અને તેઓ 
અભિમાન કરતા નથી. (૪૯) (અને) પોતાનો પરવરદિગાર કે જે તેમનો 
ઉપરી છે તેનાથી ડરતા રહે છે અને તેમને જે હુકમ કરવામાં આવે છે, તેને 
બજાવી લાવે છે. (૫૦) અને અલ્લાહપાકે (રસૂલો મારફતે) ફરમાવ્યું છે કે, 
બે (અથવા વધુ) મઅબૂદ બનાવો નહિ. બસ, તે એક જ મઅબૂદ છે. માટે 








અગિયારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૬૬] 





મારાથી જ ડરો. (૫૧) અને જે કંઈ આકાશો તથા પૃથ્વીમાં છે, તે સૌ તેનું 
જ છે અને સદાની બંદગી તેના જ માટે છે; છતાં શું તમે અલ્લાહપાકના 
સિવાય બીજાથી ડરો છો ? (પર) અને તમારી પાસે જે કંઈ નેઅમત છે, તે 
સૌ અલ્લાહપાકના જ તરફથી છે, પછી જ્યારે તમને કાંઈ સષ્ટી પહોંચે છે, 
ત્યારે તેની જ તરફ ફરિયાદ કરો છો. (૫૩) પછી જ્યારે તે સખીને તમારાથી 
હટાવી દે છે, તો તરત જ તમારામાંથી એક જૂથ પોતાના પરવરદિગારની 
સાથે (પ્રથમ મુજબ) શિર્ક કરવા લાગે છે. (૫૪) કે જેથી તે વસ્તુનો ઈન્કાર 
કરી નાખે જે અમે તેઓને આપી છે; તો થોડા દિવસ લહેર કરી લો. આખરે 
(મરતાં જ) તમે જાણી લેશો. (૫૫) અને એ લોકો અમારી આપેલી રોજીમાંથી 
અમુક ભાગ તેઓનો નક્કી કરે છે, જેમના વિશે તેઓને કંઈ જ્ઞાન નથી. 
અલ્લાહપાકના સોગંદ ! તમે જે બોહતાન બાંધો છો, તે વિશે જરૂર તમને 
પૂછવામાં આવશે. (૫૬) વળી, અલ્લાહપાકના માટે દીકરીઓ ઠેરવે છે 
(પણ) તે એવા સબંધથી પાક છે અને પોતાના માટે દિલ જે ચાહે છે તે (ઠેરવે 
છે) (૫૭) અને જ્યારે તેઓમાંથી કોઈને દીકરી (પેદા થવા)ની ખુશખબર 
મળે છે, તો (આખો દિવસ) તેનું મોં કાળુ રહે છે અને મનમાં મૂંઝાતો રહે છે. 
(૫૮) (અને) જે વાતની ખુશખબર આપવામાં આવી તેના કલંકનો માર્યો 
લોકોથી સંતાતો ફરે છે (અને વિચારે છે) કે, નામોશી સહન કરી એને રહેવા 
દેવી યા માટીમાં દાબી દેવી ? સાંભળી લો તેમનો એ ફેંસલો અતિશય ખરાબ 
છે. (૫૯) જે લોકો આખિરત પર ઈમાન રાખતા નથી તેમનો બૂરો હાલ છે. 
અને અલ્લાહપાકની શાન તો સૌથી ચઢિયાતી છે. અને તે જબરદસ્ત 
હિકમતવાળો છે. (૬૦) 
ગુનેહગાર માણસોને ઢીલ આપવામાં આવે છે : 

અને અગર અલ્લાહપાક લોકોને તેઓની બેઈન્સાફી પર (સંપૂર્ણ રીતે) 
પકડે તો પૃથ્વી પર એક પણ ચાલનારને છોડે નહિ; પરંતુ એક નક્કી થયેલા 
વખત (મૌત) સુધી ઢીલ આપે છે; પછી જ્યારે તેઓનો વાયદો (મૌત) આવી 
પહોંચશે, ત્યારે તેથી એક ઘડી ન પાછળ ખસી શકશે અને ન આગળ વધી 
શકશે. (૬૧) અને અલ્લાહ તઆલા માટે તે વસ્તુ તજવીજ કરે છે જેને 





[૩૬૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ અગિયારમી તરાવીહ 





(પોતાના માટે) નાપસંદ કરે છે અને પોતાની જીભથી જૂઠા દાવા કર્યે જાય છે 
કે, તેઓના માટે (કિયામતના દિવસે) દરેક પ્રકારની ભલાઈ છે. (એમાં) કંઈ 
જ શંકા નથી કે તેઓના માટે જહન્ઞમ છે અને બેશક, તે લોકો (જહનજ્ઞમ 
તરફ) આગળ વધારવામાં આવે છે. (૬૨) 


મઘમાખીઓ મારફતે ફળો-કૂલોમાંથી મધ અને પશુઓના છાણ 
તથા લોહીની વચ્ચેથી સ્વચ્છ દૂધ, અલ્લાહ તઆલાની મહાન 
નેઅમતો : 


અને અલ્લાહપાકે આકાશથી પાણી વરસાવ્યું. ફરી તે વડે જમીનને તેના 
મરી (સૂકાઈ) જવા પછી જીવતી કરી, એમાં તે લોકો માટે મહાન નિશાની 
છે, જેઓ સાંભળે છે. (૯૫) અને તમારા માટે પશુઓમાં પણ વિચારવા જેવું 
છે. તેઓના પેટમાં જે છાણ ને લોહી (બનવાનું સાધન) છે તેની વચ્ચેથી 
સ્વચ્છ દૂધ તમને પિવડાવીએ છીએ, જે પીનારાઓ માટે સહેલાઈથી ગળામાં 
ઉતરનાર છે. (૬૬) અને ખજૂરી તથા દ્રાક્ષના ફળોથી પણ તમે કેફી વસ્તુ 
તેમજ ઉમદા રોજી બનાવો છો. બેશક, એમાં તે લોકો માટે મહાન નિશાની 
છે, જેઓ સદબુદ્ધિ રાખે છે. (૬૭) અને આપના પરવરદિગારે મધમાખીને 
હુંકમ આપ્યો કે, તું પહાડોમાં કે ઝાડોમાં તેમજ જ્યાં (દ્રાક્ષના વેલા ચઢાવવા) 
માંડવા બાંધે છે, તેમાં ઘર (મધપૂડા) બનાવી લે. (૬ ૮) ફરી દરેક પ્રકારના 
ફળમાંથી (મનગમતો રસ) ચૂસતી ફર. પછી (પૂડાઓમાં આવવા) તારા 
પરવરદિગારના સહેલા બનાવેલા રસ્તાઓમાં ચાલ; (પછી) તેના પેટમાંથી 
એક પીવાની વસ્તુ (મધ) નીકળે છે, જેના રંગ જુદા જુદા હોય છે, તેમાં લોકો 
માટે શિકા છે. બેશક, એમાં પણ તે લોકો માટે નિશાનીછે, જેઓ ઉંડો વિચાર 
કરે છે. (૬૯) અને અલ્લાહપાકે તમને પેદા કર્યા. ફરી તે જ તમને મૌત આપે 
છે અને તમારામાં કેટલાક તે છે, જે નકામી (વૃદ્ધાવસ્થા) ઉંમર સુધી 
પહોંચાડવામાં આવે છે. જેની અસર એ થાય છે કે એક વસ્તુને જાણી લેવા 
પછી અજાણ્યા થઈ જાય છે. બેશક, અલ્લાહપાક સઘળુ જાણનાર (અને) 
મહાન કુદરતવાળો છે. (૭૦) 








અગિયારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૩૬૮] 





તોહીદ અને શિકનો આસાન દાખલો : 


અલ્લાહપાક એક મિસાલ વર્ણવે છે કે, એક ગુલામ છે, જે બીજાની 
મિલ્કત છે, તે કોઈ વસ્તુનો અધિકાર રાખતો નથી અને એક એવો માણસ છે, 
જેને અમે પોતાના તરફથી ભલી રોજી આપી છે, જેથી તે તેમાંથી છૂપી તેમજ 
જાહેર રીતે ખર્ચ કરે છે; શું તેઓ (બજ્ઞે) સરખા થઈ શકે છે ? (કદી નહિ.) 
સઘળા વખાણ અલ્લાહપાકને જ લાયક છે, પણ ઘણાખરા લોકો જાણતા 
નથી. (૭૫) અને અલ્લાહપાક એક બીજી મિસાલ વર્ણવે છે કે, બે માણસો 
છે, એક તેમાંથી (ગુલામ હોવા ઉપરાંત) ગૂંગો (પણ છે કે, કાંઈ કામ કરી 
શકતો નથી) અને (તેથી) તે પોતાના માલિકના ઉપર બોજા (સમાન) છે. તેને 
જ્યાં મોકલે છે, કોઈ કામ સીધુ કરી લાવતો નથી; શું તે માણસ અને એવો 
માણસ સરખા થઈ શકે છે, જે ભલી વાતોનું શિક્ષણ આપે છે અને પોતે પણ 
સીધા માર્ગ પર છે ? (૭૬) 


ઉદાહરણ : એક ગુલામ જેને કંઈ અધિકાર નથી, વાતવાતમાં માલિકની 
પરવાનગીનો મોહતાજ હોય છે. તે બીજા એવા આઝાદ માણસની બરાબર 
થઈ શકતો નથી, જેને પોતાનું ધન ખર્ચ કરવામાં કોઈ અટકાવનાર નથી. તો 
એવી જ રીતે સમજો કે અલ્લાહપાક દરેક વસ્તુનો મૂળ માલિક છે. સઘળા 
વખાણ અને ખૂબીઓ તેના ખજાનામાં છે. જેને કંઈ આપવા ચાહે તેને ફાવે 
ત્યારે ચાહે તેટલા પ્રમાણમાં આપી શકે છે. તેને કોઈ અટકાવનાર નથી. છતાં 
જે મૂર્તિઓ કોઈ વસ્તુની માલિક નથી, બલ્કે બીજાની મિલ્કત હોઈ કોઈ 
પ્રકારનો કંઈ જ અધિકાર રાખતી નથી. તેને ખુદાઈમાં શરીક ઠેરવવી કેટલો 
બધો અન્યાય અને જુલ્મ છે ! તેવી જ રીતે અલ્લાહપાકે જેને ઈમાન અને 
ઈલ્મ આપ્યું હોય અને તે આ નેઅમત લોકોમાં વહેંચતો હોય તે એવા મુશ્રિકની 
બરાબર થઈ શકતો નથી જેની કોઈ નેકી કબૂલ થતી નથી. 

એટલે અલ્લાહ તઆલાના બે બંદા છે. એક તો મૂર્તિ જે હાલી કે ચાલી 
શકતી નથી. જાણે ગૂંગો-બહેરો ગુલામ અને બીજો બંદો રસૂલ છે. જે હજારો- 
લાખોને અલ્લાહપાકની રાહ બતાવે છે. અને પોતે પણ અલ્લાહ તઆલાની 





[૩૬૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ અગિયારમી તરાવીહ 





બંદગી પર કાયમ છે. તો એ બજ્ઞે સરખા થઈ શકતા નથી. ફરી રસૂલને તાબે 
થવું બહેતર છે અથવા મૂર્તિને તેમજ એ પણ જણાયું કે જ્યારે મૂર્તિઓ 
અલ્લાહપાકના મકબૂલ બંદાની જ બરાબરી કરી શકતી નથી, તો અલ્લાહ 
તઆલાની બરાબરીની વાત જ ક્યાં રહી ? 


માના પેટમાંથી અભણ પેદા કરી કોણે જ્ઞાન આપ્યું ? પક્ષીઓને 
આકાશમાં અઘ્ધર કોણ થોભાવે છે ? પાણીઓના ચામડા, 
ઉન તથા વાળથી ફાયદાની વસ્તુઓ કોણે આપી ? : 


આકાશો તથા પૃથ્વીના છૂપા ભેદ અલ્લાહપાકની જ પાસે છે. અને 
કિયામતનો મામલો તો એવો છે, જાણે આંખનો ઝબકારો, બલ્કે તેથી પણ 
જલ્દી. બેશક, અલ્લાહપાક દરેક વસ્તુ પર શક્તિમાન છે. (૭૭) અને 
અલ્લાહપાકે તમને તમારી માંઓના પેટમાંથી એવી સ્થિતિમાં કાઢયા કે તમે 
કંઈ પણ જાણતા ન હતા. વળી, તેણે જ તમને કાન તથા આંખો અને દિલ 
(તથા બીજા અવયવો) આપ્યા કે જેથી તમે ઉપકાર માનો. (૭૮) શું તેઓએ 
ઉડતા પક્ષીઓને આકાશની (નીચે) હવામાં (તેના) હુકમથી બાંધેલા નથી 
જોયા ? અલ્લાહપાકના સિવાય તેમને કોઈ થોભાવતું નથી. બેશક, એમાં તે 
લોકો માટે (કુદરતની) નિશાનીઓ છે, જેઓ યકીન લાવે છે. (૭૯) અને 
અલ્લાહપાકે તમારા ઘરોને તમારા માટે રહેવાની જગ્યા બનાવી અને ચોપગાં 
ઊઊણી)ના ચામડાંથી તમારા માટે ઘર (એટલે તંબુ) બનાવ્યા કે જેને તમે 
પોતાના કૂચ કરવાના દિવસે તથા મુકામ કરવાના દિવસે હલકા જુઓ છો 
(એક પડાવથી બીજા ઠેકાણે લઈ જઈ શકો છો) અને તેમના ઉનથી તથા 
ટૂંવાટાથી અને વાળથી ઘરની સામગ્રી તથા એક મુદ્દત સુધીના ફાયદાની 
વસ્તુઓ બનાવી. (૮૦) અને અલ્લાહ તઆલાએ તમારા માટે પોતાની પેદા 
કરેલી વસ્તુઓ (માંથી અમુક)નો પડછાયો બનાવ્યો અને પહાડોમાં તમારા 
માટે પનાહ લેવાની ગુફાઓ બનાવી અને તમારા માટે એવા કપડાં બનાવ્યા, 
જે તમને ગરમીથી બચાવે છે અને એવા પહેરણ (બષ્થર બનાવ્યા) કે જે 
તમારા માટે લડાઈમાં બચાવ છે; એવી જ રીતે (અલ્લાહપાક) તમારા ઉપર 








અગિયારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૭૦] 





પોતાનો ઉપકાર પૂર્ણ કરે છે કે, જેથી તમે હુકમ બજાવી લાવો. (૮૧) છતાં 
જો તેઓ (ઈમાનથી) મોં ફેરવે તો (હે નબી સલ. !) તમારૂં કામ તો માત્ર 
સાફ-સાફ સંભળાવી દેવું છે. (૮૨) તે લોકો અલ્લાહ તઆલાની નેઅમતોને 
ઓળખે છે, પણ (વર્તનમાં) તેનો ઈન્કાર કરે છે અને તેઓમાં ઘણાખરા 
નાશુક્રા છે. (૮૩) 


ગાગરમાં સાગર સમી ઈસ્લામી અખ્લાકનો સંપૂર્ણ ખલાસો કરનાર 
આયત : 


બેશક, અલ્લાહ તઆલા તમને ન્યાય તથા એહસાન અને સગા- 
સબંધીઓને આપવાનો હુકમ કરે છે, અને નિર્લજ્જતા તેમજ બુરા કામોથી 
તથા અભિમાન કરવાથી રોકે છે. તે તમને શિખામણ આપે છે કે, જેથી તમે 
બોધ ગ્રહણ કરો. (૯૦) 


ઈન્સાનોની પાસે જે કાંઈ છે તે મૃત્યુ પછી ખતમ થઈ જશે : 
રત્રી-પુરૂૃષના નેક કામોનો બન્નેવને સરખો બદલો મળશે : 


જે કંઈ તમારી પાસે છે, તે ખૂટી જશે અને જે કંઈ અલ્લાહપાકની પાસે 
છે, તે સદા રહેનાર છે. અને અલબત્ત, અમે સબર કરનારાઓને તેઓ જે 
સારા કામ કરતા હતા તેના બદલે તેમનો હક જરૂર આપીશું. (૯૬) જે કોઈ 
પુરૂષ હોય કે સ્ત્રી પોતાના ઈમાન પર હોવાની હાલતમાં નેક કામ કરશે, તો 
અમે તેને (દુનિયામાં) જરૂર સરસ જિંદગી આપીશું અને જે બહેતર કામ 


ન 


તેઓ કરતા હતા તેના બદલે (આખિરતમાં) તેમનો હક તેમને આપીશું. (૯૭) 
કફનો દાખલો અને અંજામ : 


૧૭ 
અને અલ્લાહપાક (કુક્રનો વબાલ જાહેર કરવા) એક મિસાલ વણંવે 
છે કે, એક વસ્તીવાળા સુખચેનથી હતા, તેઓની પાસે તેમની મનમાની 


ન્‌ 


રોજી ચારે બાજુથી ચાલી આવતી હતી. પછી તેઓએ અલ્લાહ તઆલાની 


ન્‌ 


નેઅમતોની નાશુક્રી કરી તો તેઓ જે કંઈ કરતા હતા તેના બદલે અલ્લાહપાકે 


ક. 


તેમને એવી મજા ચખાડી કે ભૂખ અને ડર તેમનો પોશાક થઈ ગયો. (ઘેરી 


46 





[૩૭૧] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ અગિયારમી તરાવીહ 





લીધા) (૧૧૨) અને તેમની પાસે તેઓમાંથી એક રસૂલ આવ્યા છતાં 
તેઓએ તેને જૂઠાડ્યા, જેથી તેઓને અઝાબે એવી હાલતમાં પકડી લીધા કે 
તેઓ જુલ્મ પર જ કેડ બાંધેલા હતા. (૧૧૩) 


દીનનો પ્રચાર-પસાર સમજદારીપૂર્વક તકલીફ વેઠી ધીરજથી 
કરવો જોઈએ : 


(હે નબી સલ. !) તમે તમારા પરવરદિગારના માર્ગ તરફ સચોટ વાતો 
(દલીલો) સમજાવીને અને ભલી નસીહત સંભળાવીને બોલાવો તેમજ 
એવી રીતે તેઓની સાથે વાદવિવાદ કરો, જે બેહતર હોય. જે કોઈ અલ્લાહ 
તઆલાના માર્ગ (ઇસ્લામ)થી રખડી ગયો તેને આપનો પરવરદિગાર ખૂબ 
જ જાણે છે. અને જે હિદાયત પર છે, તેમને પણ તે ખૂબ જ જાણે છે. (૧૨૫) 
અને જો તમે બદલો લો તો જેટલી તકલીફ તમને પહોંચાડવામાં આવે તેટલો 
જ બદલો લઈ લો અને જો સબર કરો તો સબર કરનારાઓ માટે એ જ 
બેહતર છે. (૧૨૬) અને (હે નબી સલ. !) તમે સબર કરો અને તમારૂં 
સબર કરવું માત્ર અલ્લાહ તઆલાની મદદથી થઈ શકે છે અને તેઓ (ની 
વિરૃદ્ધતા) પર દિલગીર ન થાઓ અને તેઓ જે પ્રપંચ કરે છે, તેથી મૂંઝવણમાં 
ન પડો. (૧૨૭) બેશક, અલ્લાહપાક (ની મદદ) તે લોકોની સાથે હોય છે, જે 
પરહેઝગાર છે અને જેઓ નેકી કરે છે. (૧૨૮) 








બારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૭૨] 


આજની બારમી તરાવીહમાં ચૌદમાં પારહના તેરમા રૂકૂઅથી પંદરમાં પારહના 
ખતમ સુધી તિલાવત કરવામાં આવશે. 


સૂરએ બની ઈસ્રાઈલ 





સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતની સૌથી પહેલી આયતમાં આપ (સલ.)ની મેઅરાજ (મક્કા 
મુકર્મહથી બયતુલ્મુકદ્સ) અને ત્યાંથી સાતો આસમાન વગેરેના સફરના બનાવનું 
વર્ણન છે. આ બનાવ હિજરતથી ત્રણ વર્ષ પહેલા મક્કા મુકર્રમહમાં બન્યો. 
ત્યાં સુધીમાં ઈસ્લામની દઅવત મુશ્રિકો સાથે સાથે યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ 
સુધી પણ પહોંચી ચૂકી હતી. 


આ સૂરતમાં મેઅરાજના આ મહાન બનાવના વણંન સાથે આપ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના રસૂલ હોવાની નક્કર સાબિતી રજૂ કરવામાં 
આવી રહી છે. 


ત્યારબાદ યહૂદીઓનો પાછલો ઈતિહાસ રજૂ કરી તેમાં બનેલા બે મહાન 
એતિહાસિક બનાવોનું વર્ણન કરી મક્કાના મુશ્રિકોને ચેતવવામાં આવ્યા કે, 
અલ્લાહપાકની નાફરમાનીને લઈ યહૂદીઓ ઉપર બે વખતે દુશ્મનોનો સખ્ય 
હુમ્લો થયો. જેમાં તેમને જાની-માલી જંગી નુકસાન વેઠવુ પડયુ. માટે તમે 
પણ કુર્‌આન શરીફનો વિરોધ કરવાથી ચેતી જાઓ. નહીં તો તમારૂ પરિણામ 
પણ ઘણુ ખરાબ આવશે. 

સાથે સાથે યહૂદીઓને પણ જે મદીના શરીફમાં રહેતા હતા, ઈશારો 
કરવામાં આવ્યો કે, હવે નજીક ભવિષ્યમાં હમારા નબીને મદીના શરીફ 
હિજરત કરવાનો હુકમ કરવામાં આવશે. તેવા સમયે તમારો પાછલો 
એતિહાસિક અનુભવ નજરો સમક્ષ રાખશો. અને હમારા નબી સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમ તથા કુર્‌આન શરીફનો વિરોધ ન કરશો. નહિં તો પાછલા 
ઈતિહાસના પુનરાવર્તન માટે તેયાર રહેવું પડશે. કારણ કે આ કુર્‌આન 





[૩૭૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બારમી તરાવીહ 





શરીફ જ હવે સીધો રસ્તો બતાવનાર કિતાબ છે. જેનું આયત-૯માં વર્ણન 
કરવામાં આવ્યુ છે. અને છેવટે મક્કાના મુશ્રિકો તથા યહૂદીઓ માટે પણ 
તે જ થયુ, જે તેમનાથી પહેલા સમયના યહૂદીઓ માટે થયુ હતું. અને તેમને 
પણ હાર ખાવી પડી. 

ઘણા જ સરસ અને સરળ અંદાજમાં તોહીદ, રિસાલત અને કુર્‌આન 
શરીફના સાચા હોવાની દલીલો વર્ણન કરી માણસની સઆદત (સફળતા) 
તથા શકાવત (નિષ્ફળતા)નું રહસ્ય પણ છતુ કર્યું અને દુશ્મનોના આક્ષેપોના 
જવાબો આપ્યા. ત્યાર બાદ આયત ૨ર થી ૩૮ સુધી મુસ્લિમોને તેમના 
દીની, સામાજિક અને અખ્લાકી જીવન બાબતે ઘણી મહત્વની નસીહતો 
કરવામાં આવી છે. અને મુશ્રિકોની દુશ્મનાવટ તથા બુધ્ધિવિહિન દલીલોના 
વ્યવસ્થિત રીતે જવાબો આપ્યા છે. અને મુસ્લિમોને નસીહત કરવામાં આવી 
છે કે, તે અલ્લાહપાક ઉપર ભરોસો કરી તેની જ ઈબાદત કરે. ધીરજ અને 
સંયમતાથી કામ લે. હવે હિજરતનો સમય નજીક આવી ગયો છે. 


સૂરતના પ્રારંભમાં યહૂદીઓ (બની ઈસ્રાઈલ)ના બે બનાવોનું વર્ણન છે. 
તેથી સૂરતનું નામ “બની ઈસ્રાઈલ” (અર્થાત્‌ યઅકફૂબ અલ.ના છોકરાઓ) 
રાખવામાં આવ્યુ. અને મેઅરાજના વર્ણનને લઈ આ સૂરતને “ઈસ્રાઅ” 
પણ કહેવામાં આવે છે. 


સૂરએ બની ઈસરાઈલમાં તેમને તેમના પોતાના ઈતિહાસના પ્રકાશમાં 
બતાવવામાં આવ્યું કે, જો તમે આ ઘમંડમાં સપડાયેલા છો કે અલ્લાહપાકના 
મહેબૂબ અને પ્રિય છો, તો આ આત્મછલના છે. તમારો પોતાનો ઈતિહાસ 
સાક્ષી છે કે, જ્યારે તમે ખુદા તઆલા સામે બંડ પોકાર્યો, તો તમારા પર માર 
પણ પડી અને ખુદાની કૃપાના હકદાર તમે ત્યારે બન્યા, જ્યારે તમે સુધારણાનો 
માર્ગ અપનાવ્યો. સાથે જ મેઅરાજની ઘટના વણંવીને મુશ્રિકો અને બની 
ઈસરાઈલ બંનેવ ઉપર આ સ્પષ્ટ કરી દીધું કે, હવે મસ્જિદે હરામ અને 
મસ્જિદે અકસા બંનેની અમાનત તમે ખયાનત (બેઈમાની) કરનારાઓથી 
ઝૂંટવીને આ જ નબીએ ઉમ્મી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને સોંપવાનો 
નિર્ણય થઈ ચૂક્યો છે. જેણે સફળતા મેળવવી હોય એ પોતાનું વલણ બદલીને 








બારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૭૪] 





આ રસૂલના માગંદર્શન મુજબ કરી લે, નહીંતર પોતાની જીદ અને બંડના 
પરિણામો ભોગવવા માટે તેયાર થઈ જાય. આ જ સંદર્ભમાં નૈતિકતા અને 
સભ્યતાના એ મોટા મોટા સિદ્ધાંતો વર્ણવ્યા, જેમના પર જીવન-વ્યસ્તતા 
પ્રસ્થાપિત કરવા માટે મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને આ અંતિમ 
ગ્રંથ આપવામાં આવ્યો. આ જાણે કે ઇસ્લામનો “મેનિફેસ્ટો' છે, જેને મદીનામાં 
ઇસ્લામી રાજ્યની સ્થાપના કરવાથી એક વર્ષ પહેલાં સૌની સામે રજૂ કરી 
દેવામાં આવ્યો. મક્કાના કાફિરો સામે પણ અને ગ્રંથવાળાઓ સામે પણ 
(અને હવે તમામ માનવો માટે કિયામત સુધીના સમય માટે પણ આ જ 
“સેનિફેસ્ટો' પૂરતો છે). 

ફરમાવવામાં આવ્યું કે, તમારા રબે નિર્ણય કરી દીધો છે : (૧) ઈબાદત 
માત્ર અલ્લાહપાકની કરો. (૨) માતા-પિતા સાથે સદ્વર્તન કરો. (૩) સગા- 
સબંધીઓ, મિસ્કીનો અને મુસાફરોને તેમનો હક આપો. (૪) ફાલતુ ખર્ચ 
ન કરો. (૫) જો કોઈની હાજત (જરૂરત) પૂરી ન કરો તો નમ્રતાથી જવાબ 
આપો. (૬) ન તો કંજૂસાઈ કરો, ન જ ફાલતુ ખર્ચ, મધ્યમ માર્ગ અપનાવો. 
(૭9) ગરીબીની બીકે પોતાની ઔલાદની હત્યા ન કરો. (૮) વ્યભિચારની 
નજીક પણ ન જાવ. (૯) કાનૂની-શરઈ ઔચિત્ય વિના કોઈને કત્લ ન કરો. 
(૧૦) કાનૂની હદોની બહાર જઈ અનાથના માલની પાસે પણ ન જાવ. 
(૧૧) પરસ્પરના સંધિ-કરારનું પાલન કરો. (૧૨) માપ-તોલમાં ઓછું-વત્તુ 
ન કરો. (૧૩) જે વાતનું તમને જ્ઞાન ન હોય તેની પાછળ ન પડો. (૧૪) 
ઘમંડ અને મોટાઈની ચાલ ન ચાલો, આ એક હિકમત (ડહાપણ-બુદ્ધિમત્તા)ની 
વાત છે, જે તમારા રબે તમારા પર વહી કરી છે. 


આ આખિરતના ઈન્કારીઓ આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરે છે કે, માટી થઈ ગયા 
પછી કેવી રીતે પેદા કરવામાં આવીશું. કહો જે રીતે પહેલીવાર પેદા કરવામાં 
આવ્યા હતા. તેમને અમારા અઝાબ (પ્રકોપ)નો વિશ્વાસ નથી. કહી દો ! કોઈ 
વસ્તી એવી નથી કે એક સમય આવ્યે અમે તેને નષ્ટ કરી દીધી ન હોય 
અથવા તેમના પર અઝાબ મોકલ્યો ન હોય. ત્યાર પછી શયતાનના કાયમી 
શત્તુ હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો, જેથી સમજમાં આવી શકે કે કુફ, 





[૩૭૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બારમી તરાવીહ 





નાફરમાની અને અપકારનું વલણ એ શયતાનનું વલણ છે. તેમજ જે કોઈ 
આના પર ચાલશે એ જાણે કે શયતાનનું અનુસરણ કરશે. 


જો કે આ વલણ ધોખા સિવાય કંઈ નથી. ચાલવું તો જોઈએ એ રબના 
કહેવા ઉપર જે તમો સહુનો ખરો રબ છે, જે સમુદ્રોમાં નોકા ચલાવે છે, જેથી 
રોજી મેળવી શકો. શું તમે આ વાત પ્રત્યે નીડર થઈ ગયા છો કે એ સૂકા ઉપર 
ધરતીમાં દાટી દે અથવા તમારા પર પથ્થર વરસાવનાર કોઈ આંધી મોકલી 
દે અને તમે કોઈ સમર્થક ન જુઓ. 

સીધા માર્ગ ઉપર દઢતા માટે નમાઝના નિયમિત પાલનની તાકીદ કરી 
અને ફરમાવ્યું કે, નમાઝ કાયમ કરો, સૂરજ ઢળવાથી લઈને રાત્રિના અંધકાર 
સુધી. અને ફજના કુર્‌આન (પઠન)ની વ્યવસ્થા કરો. કારણ કે ફજમાં 
પઢવામાં આવનારા કુર્‌આન માટે વિશિષ્ટપણે ખુદાપાકના ફરિશ્તા સાક્ષી 
બને છે. અને રાત્રે તહજ્જુદ પઢો. આ તમારા માટે નફલ છે. જેથી તમારો 
ખુદા તમને ઉચ્ચ સ્થાને બેસાડે. અને દુઆ કરો કે, પરવરદિગાર ! તુ મને 
જ્યાં પણ લઈ જા સત્ય સાથે લઈ જા, અને જ્યાંથી પણ કાઢે સત્ય સાથે કાઢ. 
અને પોતાની તરફથી એક સત્તાને મારી સહાયક બનાવ અને એલાન કરાવડાવ 
કે સત્ય આવી ગયું છે અને અસત્ય મટી ગયું. અસત્ય તો છે જ મટવા માટે. 


દરેક યુગની અજ્ઞાનતાઓમાંથી એક આ છે કે, લોકો આ ગેરસમજમાં 
પડેલા રહ્યા છે કે “બશર” (ઈન્સાન) ક્યારેય પયગમ્બર હોઈ શકે નહી. 
આથી જ જ્યારે પણ કોઈ રસૂલ આવ્યો તો તેમણે આ જોઈને કે આ તો ખાય- 
પીએ છે, બાળ-બચ્ચાં ધરાવે છે, હાડ-માંસનો બનેલો છે, નિર્ણય કરી લીધો 
કે આ પયગમ્બર નથી. કારણ કે “બશર” છે. અને જ્યારે એ વફાત પામ્યા 
(ગુજરી ગયા) તો એક સમય પછી તેના માનનારાઓમાં એવા લોકો પેદા 
થયા, જે કહેવા લાગ્યા કે એ બશર ન હતા. કારણ કે એ પયગમ્બર હતા. 
આથી કોઈએ તેને ખુદાપાકનો પુત્ર કહ્યો અને કોઈએ તેને ખુદા બનાવી 
લીધો. કોઈએ કહ્યું કે, ખુદા આમાં “હુલૂલ' (પ્રવેશ) કરી ગયો છે. ટૂંકમાં આ 
કે “બશરિયત' (ઈન્સાન હોવું) અને પયગમ્બરીનું ભેગા થવું (એકીકરણ) 








બારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૭૬] 





આ અજ્ઞાનીઓ સમીપ એક કોયડો બનેલો રહ્યો. જો કે વાત તદ્દન સ્પષ્ટ છે 
કે, જો ધરતી ઉપર ફરિશ્તા હરતા-ફરતા હોત તો અમે ચોક્કસપણે આકાશથી 
કોઈ ફરિશ્તાને જ પયગમ્બર બનાવીને મોકલતા. જ્યારે “બશર” (માનવી) 
ધરતી ઉપર વસે છે, તો તેમના માર્ગદર્શન માટે બશરને જ રસૂલ બનાવ્યા છે. 

સૂરહને પૂરી કરતાં ફરમાવ્યું કે, હે નબી (સલ.) ! આમને કહો, અલ્લાહ 
કહીને પોકારો કે રહમાન કહીને, જે નામથી પણ પોકારો તેના માટે સૌ સારા 
જ નામ છે. અને કહો પ્રશંસા છે એ અલ્લાહ તઆલા માટે, જેણે ન તો કોઈને 
પુત્ર બનાવ્યો અને ન જ કોઈ તેની બાદશાહીમાં સામેલ છે. અને ન તે 
(નઉઝુબિલ્લાહ) વિવશ છે કે કોઈ તેનો સહારો બને. અને તેની મોટાઈ 
વણવો, સંપૂર્ણ કક્ષાની મોટાઈ. 


મેઅરાજનો કિસ્સો. માનવ ઈતિહાસમાં સૌથી મહાન ઈજતિમાઅ. હઝ. 
આદમ (અલૈ.)થી લઈ હઝ. ઈસા (અલેૈ.) સુધી બધા જ નબીઓ આપની 
ઈમામતની રાહ જોતા હતા. જે જવાબદારી અત્યાર સુધી યહુદીઓને સોંપી 
હતી તે હવે ઉમ્મતે મુહમ્મદિય્યહને સોંપવામાં આવી રહી હતી. દરેક નબીએ 
પોતાની કૌમને અલ્લાહપાકની કિતાબ તથા અહકામ પર અમલ કરવાનો 
આદેશ આપ્યો હતો. પરંતુ ઉમ્મતોએ તેના ઉપર અમલ ન કર્યો. જેમાં યહુદી 
છેલ્લી ઉમ્મત હતી જેણે કિતાબને ફેરફાર-કાપકુપ કરી ઈલાહી આદેશોની 
અવગણના કરી. એટલા માટે સૂરતનું નામ બની ઈસ્રાઈલ રાખવામાં આવ્યું. 
શરૂમાં એમના એતિહાસિક બનાવોથી એમને તથા સાથે મુસ્લિમોને પણ 
ચેતવવામાં આવ્યા. 


સૂરએ ઈસ્રાઅમાં સૌથી વધુ કુર્‌આન શરીફનું વણન છે, જે કુર્‌આન 
શરીફની અહમિયતને ઉજાગર કરે છે અને માનવજગતને એની જરૂરત તરફ 
પ્રકાશ નાંખે છે અને મુસ્લિમોને ઈશારો કરે છે કે, યહુદીઓની જેમ કુર્‌આન 
શરીફ સાથે મામલો ન કરશો. દરેક ફિત્નાથી નજાત-છૂટકારો કુરૂઆન શરીફ 
દ્વારા મળશે. તૌરાતથી વાતની શરૂઆત (ર) યહુદીઓ સુધી અમાનત કેવી 
રીતે પહોંચી ? (૩) એમણે શું કર્યું ? (૪ થી ૭) મુસ્લિમોએ શું કરવાનું 





[૩૭૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બારમી તરાવીહ 





છે ? (૯-૧૦) કુર્‌આન શરીફ નામએ અઅમાલ (આખિરતની કિતાબ)નું 
વર્ણન કરે છે. જેથી કુર્‌આન શરીફ છોડનારાનું પરિણામ બતાવે. (૧૩) 
કુર્‌આન શરીફની અઝમતની દલીલ તે અહકામ છે, જે હિકમતથી ભરપૂર 
છે. જેમાં માં-આપની ખિદમત, માલ ખર્ચ કરવાની ઉત્તમ જગા, તેમાં વચલો 
માર્ગ અપનાવવો, ત્યાર બાદ નેચર અને ફિતરતની આવાજ મારફતે વધુ 
અહકામ. (૩૧ થી ૪૦ સુધી) આયત ૪૧ થી ૪૬ સુધી કુર્‌આનના ઈન્કારી- 
ઓનો અહેવાલ. આયત ૫૮માં ઈતિહાસના ભેદો તરફ ઈશારો. કુર્‌આની 
આયતો જશ્ઞતના દરજાની ગણત્રી બતાવે છે. જેટલી આયતો એટલા દરજા 
હશે. કુર્‌આન પઢનારને કિયામતના દિવસે કુર્‌આન શરીફ પઢી પોતાના 
દરજા સુધી પહોંચાડવામાં આવશે. શું તમે જજ્ઞતના ઉંચા દરજા નથી 
માંગતા ? તો પછી કુર્‌આન શરીફને પકડી રાખો. ખાસ કરીને તહજ્જુદ અને 
ફજરની નમાઝમાં. (9૮-૭૯) કુર્‌આન શરીફ શિફા છે, રહમત છે. (૮૨) 
કુર્‌આન શરીફ જેવી કિતાબ લાવી આપવાનું ચેલેન્જ. (૮૮) કુર્‌આને પાકમાં 
સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મૌજુદ છે, પરંતુ વધુ પડતા લોકો ઈન્કારી છે. (૮૯) 
જ્યારે હક સાથે જ આ કિતાબ ઉતરી છે, તો મુસ્લિમોએ તેને ફક્ત રમઝાનમાં 
જ નહીં, બલ્કે આખું વર્ષ પઢવી જોઈએ. છેલ્લે કુર્‌આન શરીફથી મુહબ્બત 
કરનાર લોકોનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. (૧૦૭-૧૦૮) જો આપણે કુર્‌આન 
શરીફ સાથે આ પ્રમાણે મુહબ્બત નહીં કરીએ તો આ આયત (તમે કુર્‌આન 
શરીફ પર ઈમાન લાવો કે ન લાવો) આપણને ચેતવણી આપે છે કે, જેમ 
પાછલી ઉમ્મતોએ આસમાની કિતાબોની હિફાઝત, તિલાવત તથા અમલમાં 
કોતાહી કરી અને એમની પાસેથી કિતાબ લઈ લેવામાં આવી. આ ઉમ્મત જો 
કોતાહી કરશે, તો કિયામતમાં સષ્ઠ હિસાબ લેવામાં આવશે. કારણ કે હવે 
કોઈ ઉમ્મત આવવાની નથી. હવે રોશની ફક્ત કુર્‌આન શ.થી જ પ્રાપ્ત થશે. 


કુર્‌આનની ફઝીલત : (૧) નબી (સલ.)એ ફરમાવ્યું કે, જે કોઈ 
કુર્‌આનનો એક શબ્દ પણ પઢશે, એક નેકી તેના કર્મપત્રકમાં એક નેકીનો 
સવાબ દસ ગણો લખવામાં આવશે. (૨) દિલોને પણ કાટ લાગી જાય છે, 
જેવી રીતે લોખંડને પાણીના કારણે કાટ લાગી જાય છે. નબી (સલ.)એ તેની 








બારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૭૮] 





સફાઈનો ઉપાય બતાવ્યો કે, મૌતને વધુમાં વધુ યાદ કરો અને કુર્‌આન 
શરીફની તિલાવત કરો. (૩) કુર્‌આન શરીફની ત્રણ આયતો પઢવી ત્રણ 
હામીલા (ગાભણ) ઉટણીઓથી વધુ મૂલ્ય ધરાવે છે. (૪) બે માણસો 
હકીકતમાં ઈર્ષ્યાના લાયક છે. એક જેને કુર્‌આનની દોલત મળી હોય અને 
રાત-દિવસ તેની તિલાવત કરતો હોય. અને બીજો જેને માલ-દોલત મળી 
હોય અને તેને અલ્લાહપાકના રસ્તામાં ખર્ચ કરતો હોય. (૫) લોકોમાં શ્રેષ્ઠ 
માણસ એ છે, જે કુર્‌આન શિખે અને શિખવાડે. (૬) જે માણસના દિલમાં 
કુર્‌આનનો કોઈ એક હિસ્સો મહફૂઝ ન હોય તે વેરાન ઘરના માફક છે. 


સૂ.ઈસ્રાઅની છેલ્લી આયતોમાં કુર્‌આન શરીફની મિઠાસ અને તેના 
પઢનારની કેફીયત તથા અલ્લાહપાકના ખોફથી રડવાનું વર્ણન આવ્યું તો 
સૂ.કહફની શરૂઆત પણ આ નેઅમત ઉપર હમ્દ-વખાણથી કરવામાં આવી. 


સૂરએ બની ઈસ્રાઈલની આયતોનો ખૂલાસો 


મેઅરાજનું વર્ણન : 


પાક છે તે ઝાત, કે જે રાતોરાત પોતાના બંદા (હઝ. મુહમ્મદ સલ.)ને 
મસ્જિદે હરામ (બયતુલ્લાહ)થી મસ્જિદે અકસા (બયતુલ મુકદ્દસ) સુધી કે 
જેને અમારી બરકતોએ ઘેરી રાખી છે (ત્યાં સુધી) લઈ ગયો કે જેથી અમે 
તેમને પોતાની કુદરતના કંઈક નમૂના દેખાડીએ. બેશક, તે જ અલ્લાહપાક 
સઘળુ સાંભળનાર (અને) જોનાર છે. (૧) 

આ આયતમાં મેઅરાજનું વર્ણન છે, પરંતુ માત્ર બયતુલ મુકદ્દસ સુધી 
જવાનું છે. બાકી આસમાન પર જવાનું વર્ણન ૨૭માં સીપારામાં છે. ઉલમાએ 
કિરામ મક્કાથી બયતુલ મુકદ્દસ સુધીના સફરને “ઈસરાઅ”' અને ત્યાંથી 
આસમાનો પર જવાને “મેઅરાજ” કહે છે. અને ઘણી વખત બલ્ઞે માટે 
સામટી રીતે એક જ શબ્દ “ઈસરાઅ” અથવા “મેઅરાજ” બોલવામાં 
આવે છે. મતલબ કે અલ્લાહ તઆલાએ પોતાના સૌથી વધુ મુકરરબ અને 
ખાસ બંદા હઝરત મુહમ્મદ (સલ.)ને એક રાતના થોડાક જ ભાગમાં આ 
મુસાફરી એટલા માટે કરાવી કે પોતાની કુદરતની મહાન નિશાનીઓ અને 





[૩૭૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બારમી તરાવીહ 





હિકમત અનુસાર બંદોબસ્ત દેખાડે. આ મેઅરાજ જાગૃતિની હાલતમાં 
શરીરની સાથે હતી. જેમ કે હદીસોથી સાબિત છે, જે લગભગ ત્રીસ સહાબી- 
ઓથી ઘણી ખુલાસાવાર રિવાયત કરવામાં આવી છે. બયતુલ મુકદ્દસ સુધી 
શરીર સાથે જવાનો ઈન્કાર કરનાર કાફિર છે. કારણ કે તેણે કુર્‌ૂઆનનો 
ઈન્કાર કર્યો અને મેઅરાજની બાકીની બીજી બાબતોનો ઈન્કાર કરનાર 
ગુમરાહ છે. અને આ મેઅરાજ પહેલાં આપને સ્વપ્નામાં રૂહાની મેઅરાજો 
થઈ હતી. તે પછી હિજરતથી એક વર્ષ પહેલાં આ મેઅરાજ થઈ. 

જેનું ટૂંકુ વર્ણન આ છે કે, એક રાત્રે હઝરત જિબ્રઈલ (અલૈ.) કેટલાક 
ફરિશ્તાઓ સહિત જજ્ઞતથી એક બુરાક જે લગભગ ખચ્ચર જેટલું, સફેદ 
નૂરાની જાનવર છે. અને બહુ જલ્દીથી ચાલનાર છે, તેને લઈ આવ્યા અને 
હુંઝૂર (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ને આપના કાકાની દીકરી બીબી ઉમ્મે 
હાનીના ઘેરથી ઉઠાવી મસ્જિદમાં લાવ્યા. અને ત્યાંથી બુરાક પર સવાર કરી 
બયતુલ મુકદ્દસમાં લઈ ગયા. ત્યાં હુઝૂર (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)એ 
સૌ નબીઓ તથા ફરિશ્તાઓને નમાઝ પઢાવી. ફરી ત્યાંથી આસમાન પર 
ગયા અને દરેક આસમાનમાં ફર્યા. નબીઓની મુલાકાત લીધી. જ્યારે સિદ્રતુલ 
મુન્તહા જે એક બોરડીનું ઝાડ છે ત્યાં સુધી પહોંચ્યા તો હઝરત જિબ્રઈલ 
(અલૈ.) પણ રહી ગયા. ત્યાંથી હુઝૂર (સલ.) એકલા આગળ વધ્યા. ફરી 
બુરાક પણ રહી ગયો. ત્યાંથી રફરફ પર સવાર થઈ એટલા સુધી આગળ 
ગયા કે કોઈ સમજી શકતું નથી, પરંતુ એટલું જ કે અલ્લાહ તઆલાની પાસે 
ગયા અને કેટલીક ભેદની વાતો થઈ. ફરી ત્યાંથી વિદાય થઈ પાછા ફરતા 
જજ્ઞત અને દોઝખ જોઈ. ફરી બયતુલ મુકદ્દસમાં આવી મક્કા તરફ રવાના 
થયા. રસ્તામાં કુરેશીઓના કાફલાને જોયો. ફરી જે મકાનમાંથી ગયા હતા, 
ત્યાં આવ્યા તો દરવાજાની સાંકળ હાલતી હતી અને બિછાણું ગરમ હતું. 
મતલબ કે એટલા થોડા જ સમયમાં આ બધો બનાવ બન્યો. 


ફરી સવારમાં હુઝૂર (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)એ રાતની સો 
હકીકત લોકોને કહી સંભળાવી, તો મુસલમાનોએ માની લીધું. પણ કાફિરો 
તદ્દન જૂઠું જાણી બયતુલ મુકદ્દસના મકાનોની બાંધણી વિશે પૂછવા લાગ્યા. 








બારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૮૦] 





અલ્લાહ તઆલાએ બયતુલ મુકદ્દસને હુઝૂર (સલ.)ની સામે કરી દીધું અને 
પડદા ઉઠાવી લીધા, તો તેને જોઈ કાફિરોએ જે કંઈ પૂછયું તે સો આપે બતાવી 
દીધું. ફરી કાફિરોએ કાફલાનો હાલ પૂછયો તે પણ હુઝૂર (સલ.)એ બરાબર 
બતાવ્યો, તો પણ ઘણાઓને ઈમાનની તવફીક થઈ નહિ. સારાંશ કે કુર્‌આન 
મજીદમાં “ઈસરાઅ”'ના બનાવને જે મહત્તાથી ખાસ અનેરી ઢબ સાથે વર્ણન 
કર્યો છે અને વિરોધી પક્ષ જે દિલેરી અને કોશિશપૂર્વક તેના ઈન્કાર કરવા 
અને જૂંઠાડવા તૈયાર થઈ મેદાને પડયા હતા, તે જ વાતની દલીલ છે કે આ 
બનાવ કંઈ આશ્ચર્યજનક સ્વપ્નું અથવા રૂહાની સહેલ નથી. જો એમ જ હોત 
તો નુબૃવ્વત વગેરે બીજા દાવાઓ કરતાં વધુ અચરજ પામી ખાસ રીતે એને 
જૂઠાડવા અને મશ્કરી કરવા તેયાર ન થાત અને બીજા લોકોને એમ કહી ન 
બોલાવત કે આવો, આજે નુબૃવ્વતનો દાવો કરનારની એક તદ્દન અનોખી 
વાત સાંભળો. તેમજ હુઝૂર (સલ.) પોતે પણ બનાવને જાહેર કરવા માટે 
વિચાર અને ફિકરમાં ન પડત, જેમકે કેટલીક સહીહ હદીસોમાં આવ્યું છે. 
તદુપરાંત જો મેઅરાજ રૂહાની થઈ હોત તો આપ મક્કાથી ગાયબ જ ક્યાં 
થયા કે આપની શોધ કરવામાં આવી ? જેમ કે સદ્દાદ બિન ઓસ વગેરેની 
રિવાયતમાં છે કે અમૂક સહાબીઓએ હુઝૂર (સલ.)ને પૂછયું હતું કે રાત્રે 
આરામ કરવાની જગ્યાએ ન હતા. આપ ક્યાં તશરીફ લઈ ગયા હતા? એ 
બધી જ બાબતો જિસ્માની મેઅરાજની દલીલ છે, છતાં જો કોઈ “અસ્રા 
બિઅબ્દિહી”ના અર્થ એમ કરે કે અલ્લાહ તઆલા પોતાના બંદાને સ્વપ્નામાં 
કે રૂહાની રીતે લઈ ગયો તો તે એવા માણસના જેવો જ ગણાશે, જે માણસ 
“ફ-અસ્રિ બિઈબાદી”ના અર્થ એમ કરવા લાગે કે, “હે મૂસા (અલે.) ! 
મારા બંદાઓ (બની ઈસ્રાઈલ)ને સ્વપ્નામાં અથવા રૂહાની રીતે લઈને 
શમિસરથી નીકળી જાઓ.” જેવી રીતે આ આયતમાં એવા અર્થ તદન ખોટા 
છે, તેવી જ રીતે મેઅરાજની આયતમાં પણ ખ્વાબ કે રૂહાની રીતે લઈ 
જવાના અર્થ તદ્દન ખોટા છે. 


બાકી રહ્યો એ સવાલ કે એક રાતમાં લાંબી મુસાફરી કેવી રીતે થઈ 
શકે ? અથવા ઉપરની ઠંડીમાંથી કેવી રીતે પસાર થઈ શકાય ? અથવા 





[૩૮૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બારમી તરાવીહ 





યુરોપના સાયન્સ મુજબ આકાશ જ નથી, તો પછી આકાશો પર જવાની વાત 
જ ક્યાં રહી ? તો જવાબ એ છે કે, આકાશની હસ્તી નહિ હોવાની આજ સુધી 
કોઈ દલીલ કાયમ થઈ નથી. જો તેઓનો આ દાવો માની લેવામાં આવે કે આ 
વાદળી રંગની જે વસ્તુ દેખાય છે, તે આકાશ નથી તો પણ તેનાથી ઉંચે 
આસમાન નહિ હોવાની શું સાબિતી છે ? એક વસ્તુનું ન દેખાવું તેના મવજૂદ 
નહિ હોવાની દલીલ નથી, એ તો સ્પષ્ટ છે. હવે રહ્યું એક રાતમાં આટલી 
લાંબી મુસાફરી કરવું, તો આજે વરાળ અતે વીજળી શક્તિથી બનેલી 
સવારીઓનો કેટલો બધો ઝડપી વેગ છે. ચાલીસ હજાર ફૂટ ઉંચે સુધી એરોપ્લેન 
ઉડી શકે છે અને તેમાં ઉપરની ઠંડીથી બચવાના સાધનો ગોઠવવામાં આવે 
છે. ત્યારે શું અલ્લાહ તઆલાની કુદરત એ સાયન્ટીસ્ટો કરતાં પણ ઓછી 
થઈ ગઈ કે તે ઠંડીમાંથી બચાવ કરી ઉપર ન લઈ જઈ શકે ! વળી, કેટલાક 
ગ્રહો અતિશય મોટા હોવા છતાં કુદરતે કેટલો બધો વેગ મૂક્યો છે ? પ્રકાશના 
કિરણો એક મિનિટમાં ક્યાંથી ક્યાં સુધી પહોંચે છે ? વાદળમાંની વીજળી 
પૂર્વમાં ઝબકારો મારી પશ્ચિમમાં જઈ પડે છે, તો એવી વસ્તુઓને ઉત્પન્ઞ 
કરનાર સર્વ શક્તિમાન અલ્લાહપાક માટે બુરાકમાં પણ વીજળી વેગ યંત્રો 
તથા રક્ષણના સાધનો ગોઠવી હુઝૂર (સલ.)ને થોડાક વખતમાં એટલી લાંબી 
મુસાફરી કરાવવું શું મુશ્કેલ છે ? જે લોકો સંકુચિત દષ્ટિ અને અલ્પ બુદ્ધિથી 
અલ્લાહ તઆલાની અપાર કુદરતને પોતાના વિચારોની સીમામાં બંધ કરવા 
ચાહે છે, તેઓએ પોતાની બેઅદબીઓ પર શરમાવું જોઈએ. 
યહૂદીઓ ઉપર દુશ્મનોના સસ હુમ્લાઓનું વર્ણન અને બધાને 
બોધપાઠ : 

અને અમે બની ઈસ્રાઈલને કિતાબમાં (ભવિષ્યવાણી તરીકે) સ્પષ્ટ 
કહી સંભળાવ્યુ હતું કે, તમે (સિરીયા) દેશમાં બે વાર ખરાબી કરશો અને 
(અન્ય ઉપર) ઘણું જોર ચલાવવા લાગશો. (૪) પછી જ્યારે તે બજ્ઞેમાંથી 
પહેલો વાયદો આવશે ત્યારે અમે તમારા (બની ઈસ્રાઈલ) પર પોતાના 
એવા (કાફિર) બંદા મોકલીશું, જે સખત લડવેયા હશે. ફરી તેઓ શહેર 
વચ્ચે ઘૂસી પડશે અને એ વાયદો પૂરો થઈને જ રહેશે. (૫) પછી અમે 








બારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૮૨] 





તેઓના ઉપર તમારી (જીતની) વારી ફેરવી નાખીશું અને માલ તથા દીકરાઓ 
વડે અમે તમને બળવાન બનાવીશું અને તમારૂં લશ્કર (પહેલાં હતું તેથી) 
વધારી દઈશું, (૬) જો તમે (ભવિષ્યમાં) સારા કામ કરશો તો પોતાના જ 
લાભ અર્થે કરશો અને જો બુરા કામ કરશો તો તે પણ પોતાને જ માટે. પછી 
જ્યારે બીજો વાયદો આવશે (ત્યારે બીજા લોકો મોકલીશું) કે તેઓ તમારા 
મોઢા બગાડી નાખે અને જેવી રીતે કે મસ્જિદ (બયતુલ મુકદ્દસ)માં પહેલી 
વાર પેલા (આગલા) લોકો ઘૂસી ગયા હતા, એ લોકો પણ તેમાં ઘૂસી જાય 
અને જે જે વસ્તુ પર કાબૂ મળે તેને સંપૂર્ણ રીતે નાશ કરી નાખે. (9) બનવાજોગ 
છે કે, તમારો પરવરદિગાર તમારા ઉપર રહમ કરે અને જો તમે ફરી તે જ 
(શરારત) કરશો તો અમે પણ તેવું જ (શિક્ષાનું વર્તન) કરીશું અને અમે એવા 
કાફિરો માટે જહન્ઞમને કેદખાનું બનાવ્યું છે. (૮) બેશક, આ કુર્‌આન એવો 
રસ્તો બતાવે છે કે, જે સૌથી સીધો છે. અને જે ઈમાનવાળા નેક કામ કરે છે 
કે તેમને આ વાતની ખુશખબર આપે છે કે, તેમને માટે બહુ મોટો સવાબ છે. 
(૯) અને આ (પણ બતાવે છે) કે, જે લોકો આખિરતને માનતા નથી, તેઓના 
માટે અમે દુઃખદાયક અઝાબ તેયાર કર્યો છે. (૧૦) 
દુનિયા અને આખિરતની ચાહત વચ્ચે ફક : 

જે કોઈ દુનિયાને ચાહે છે, તો અમે તેમાંથી જેટલું ચાહીએ (અને) જેને 
માટે ચાહીએ છીએ, જલ્દી આપી દઈએ છીએ. પછી અપે તેના માટે જહજ્ઞમને 
નક્કી કરીએ છીએ, જેમાં તે બુરા હાલથી ધક્કા ખાતો દાખલ થશે. (૧૮) 
અને જે કોઈ આખિરત (ના સવાબ)ની ઈચ્છા રાખશે અને તે (આખિરત 
માટે) તેને ઘટતી કોશિશ કરશે, એ શરતે કે મુઅમિન પણ હોય તો એવા 
લોકોની એ કોશિશ કબૂલ થશે. (૧૯) અને એમને તથા તેમને સોને આપના 
પરવરદિગારની બખ્શિશમાંથી (દુનિયામાં) મદદ પહોંચાડીએ છીએ અને 
આપના પરવરદિગારની (આ દુનિયાની) બખ્શિશ (કોઈના ઉપર પણ) બંધ 
નથી. (૨૦) આપ જોઈ લો, અમે એકની બીજા પર કેવી રીતે શ્રેષ્ઠતા આપી 
છે અને અલબત્ત, આખિરતમાં બીજા મહાન દરજા અને મહાન ફઝીલત છે. 
(૨૧) અલ્લાહપાકની સાથે બીજો કોઈ મઅબૂદ ન બનાવો, નહિ તો આપ 





[૩૮૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બારમી તરાવીહ 





બુરા હાલના મદદગાર વિનાના થઈ જશો. (ર૨) 


ઉચ્ય અખ્લાક અને માનવ હક્કોનું સવિસ્તર વર્ણન : 
માં-બાપ સાથે સદ્વર્તન, સગાવહાલા, ગરીબો અને મુસાફરોના 
હક્ક અદા કરવા તથા પૈસા ઉડાવવાની મનાઈ : 


અને આપનો પરવરદિગાર હુકમ કરી ચૂક્યો છે કે, તેના સિવાય કોઈની 
બંદગી કરો નહિ અને (પોતાના) માં-બાપની સાથે ભલાઈથી વર્તો; અગર તે 
બન્નેમાંથી એક અથવા બજ્ઞેવ આપની સામે વૃદ્ધાવસ્થાએ પહોંચી જાય તો 
તેમને “હું' પણ કહેવું નહિ અને તેમને તરછોડો નહિ અને તેમની સાથે બહુ 
અદબથી વાત કરો. (૨૩) અને તેમની આગળ માયાળુપણે નમ્રતાથી ઝૂકીને 
જ રહો અને એવી દુઆ માંગ્યા કરો કે, હે પરવરદિગાર! એ બન્ઞેવ પર 
રહમ કર કે જેવી રીતે કે એમણે મને નાનપણમાં (દયાભાવથી) ઉછેર્યો છે. 
(૨૪) તમારા દિલોમાં જે કંઈ છે તેને તમારો પરવરદિગાર ખૂબ જાણે છે. 
જો તમે ભલાઈ કરનાર હશો તો બેશક, (તૌબા કરી) રજૂ થનારાઓને તે 
બખ્શનાર છે. (૨૫) અને સગા-વહાલાંને તેનો હક આપો તથા મોહતાજો અને 
મુસાફિરોને પણ અને (માલને) નકામો ઉડાવો નહિ. (૨૬) (કેમ કે) બેશક, 
ઉડાઉ લોકો શયતાનોના ભાઈબંધ છે. અને શયતાન પોતાના પરવરદિગારનો 
બહું નાશુક્રો છે. (૨૭) 
નાદારીને લઈ અવલાદને ક્તલ કરવી, વ્યભિચાર, નાહક ખૂન 
કરવુ, યતીમનો માલ ખાવો, કોલ-કરારની પાબંદી ન કરવી, 
માપ-તોલમાં કમી કરવી, ગીબત, આક્ષેપો કરવા, ઘમંડથી અક્કડ 
થઈ ચાલવા વગેરેની મનાઈ : 


અને મોહતાજીની બીકથી પોતાની અવલાદને મારી નાખો નહિ, (કારણ 
કે) અમે જ તેમને પણ તથા તમને પણ રોજી આપીએ છીએ. બેશક, તેમને 
મારી નાખવું બહુ મોટો ગુનોહ છે. (૩૧) અને વ્યભિચારની પાસે પણ ન 
જાઓ. બેશક, તે બહુ બેશરમીની વાત છે અને ખોટો માર્ગ છે. (૩ર) અને 
જે જીવને મારવું અલ્લાહપાકે હરામ કર્યું છે, તેને કતલ ન કરો, પરંતુ જાઈઝ 








બારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૮૪] 





રીતે. અને જે કોઈ નાહક માર્યો જાય તો અમે તેના વારિસને (કિસાસનો) 
અધિકાર આપ્યો છે. તો તે (ખૂનીને) કતલ કરવાના વિષયમાં (શરીઅતની) 
હદથી વધે નહિ. બેશક, તે તરફદારીના પાત્ર છે. (૩૩) અને યતીમના 
માલની પાસે પણ ન જાઓ, પરંતુ એવી રીતે કે જે (યતીમ માટે) બેહતર 
હોય, એટલે સુધી કે તે પોતાની જુવાનીએ પહોંચી જાય. અને (શરીઅત 
મુજબના) કરારને પૂરો કરો. બેશક, (એવા) કરાર વિશે પૂછપરછ થશે. 
(૩૪) અને જ્યારે (કોઈ ચીજ) માપીને આપો તો માપ પૂરૂં ભરી આપો 
અને (જ્યારે) તોલીને આપો તો સીધી (ખરી) તરાજુ (ત્રાજવું)થી તોલો; એ 
બેહતર છે અને પરિણામે પણ સારૂં છે. (૩૫) અને જે વાતની આપને ખબર 
ન હોય તેની પાછળ ન પડો, (કારણ કે) બેશક, કાન અને આંખ તથા દિલ 
એ સૌની (કિયામતમાં) તેના (કામો) વિશે પૂછ થશે. (૩૬) અને જમીન પર 
ઈતરાઈને ચાલ નહિં. બેશક, તું ધબકારા સાથે (ચાલી) જમીનને ફાડી-ચીરી 
શકીશ નહિ તેમજ (અકડવાથી) લાંબો થઈ પર્વતોને કદી પહોંચી શકીશ 
નહિ. (૩૭) આ સઘળા બુરા કામ આપના પરવરદિગારની નજીક તદ્દન 
નાપસંદ છે. (૩૮) (હે નબી સલ. !) આ વાતો તે હિકમતની વાતો માંહેની 
છે, જેને આપના પરવરદિગારે આપના તરફ વહી દ્વારા મોકલી છે. અને 
(હે માનવી !) અલ્લાહપાકની સાથે બીજા કોઈને મઅબૂદ ઠેરવજો નહિ, 
નહિ તો ઠપકા સાંભળી ધક્કા ખાતા દોઝખમાં નાખવામાં આવશે. (૩૯) 
શિકની નહુસત : કુર્‌આન શરીફ સમજવાથી મહરૂમી અને 
જુઠી દલીલો : 

અને અલબત્ત, અમે આ કુર્‌આનમાં (તવહીદ વિશે) અનેક પ્રકારે 
સમજાવ્યા કે જેથી તેઓ વિચાર કરે, પણ તેઓને તો (તવહીદથી) અણગમો 
જ વધતો જાય છે. (૪૧) (હે નબી સલ. !) આપ ફરમાવી દો કે, અગર એ 
લોકોના કહેવા મુજબ તેની (અલ્લાહપાક) સાથે બીજા પણ મઅબૂદો હોત 
ત્યારે તો એ લોકો અર્શવાળા (અલ્લાહપાક)ની તરફ (મુકાબલાનો) માર્ગ 
શોધી લેત. (૪૨) તે અલ્લાહ તઆલા પાક છે અને એ લોકો જે કંઈ (શિક 
બાબતે) કહે છે, તેનાથી તે બહુ જ ચઢિયાતો છે. (૪૩) સાતેવ આકાશો અને 





[૩૮૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બારમી તરાવીહ 





પૃથ્વી તથા જે કંઈ એ સૌમાં છે, તે અલ્લાહપાકની પવિત્રતા બયાન કરે છે 
અને કોઈ પણ વસ્તુ એવી નથી કે જે ખૂબીઓ સાથે તેની પવિત્રતા બયાન 
કરતી ન હોય. પણ તમે તેની પવિત્રતા બયાન કરવાને સમજતા નથી. બેશક, 
તે અલ્લાહપાક ઘણો સહનશીલ (અને) બખ્શનાર છે. (૪૪) અને જ્યારે 
આપ કુર્‌આન પઢો છો, તો જે લોકો આખિરતને માનતા નથી, તેઓની અને 
આપની વચ્ચે અમે એક અદશ્ય પડદો કરી દઈએ છીએ. (૪૫) અને અમે 
તેઓના દિલો પર તેના સમજવાથી પડદા અને તેઓના કાનોમાં બોજો નાખી 
દઈએ છીએ અને જ્યારે કુર્‌ૂઆનમાં આપ આપના પરવરદિગારને એકલા 
વર્ણન કરો છો ત્યારે તેઓ તિરસ્કાર દર્શાવી પૂઠ ફેરવી ચાલતી પકડે 
છે. (૪૬) જ્યારે એ લોકો આપના તરફ કાન ધરે છે, તો જે હેતુથી તેઓ 
(કુર્‌આન) સાંભળે છે, તેને અમે ખૂબ જાણીએ છીએ તેમજ (તેની પણ 
અમને ખબર છે) જ્યારે તેઓ ખાનગી મસલત કરે છે ત્યારે એ જુલ્મીઓ 
એમ કહે છે કે, તમે એક એવા માણસની તાબેદારી કરો છો કે, જેના પર જાદૂ 
કરવામાં આવ્યુ છે. (૪૭) (હે નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ !) 
જોઈ લો, આપના ઉપર કેવા કેવા દાખલાઓ બંધ બેસાડે છે ! તો (એમ કરી) 
તેઓ ભટકતા ફરે છે, જેથી (હવે ખરો) માર્ગ મેળવી શકતા નથી. (૪૮) 
અને એ લોકો કહે છે કે, જ્યારે અમે હાડકાં અને ચૂરેચૂરો થઈ જઈશું તો 
શું અમે નવેસરથી પેદા થઈને ફરીથી ઉઠીશું ? (૪૯) આપ ફરમાવી દો કે 
તમે પથ્થર અથવા લોખંડ બની જાઓ (પ૦) અથવા કોઈ એવી મખ્લૂક 
જેને તમે પોતાના દિલમાં બહુ જ મુશ્કેલ સમજો તે થઈ જાઓ (તો પણ 
સજીવન થશો) તો ફરી હવે તેઓ પૂછશે કે (તે હાલતમાં) અમને કોણ પાછા 
સજીવન કરશે ? આપ ફરમાવી દો કે, તે જ જેણે તમને પહેલી વાર પેદા 
કર્યા. તો પછી તેઓ (અચંબાથી) આપની આગળ પોતાના માથાં હલાવશે 
અને પૂછશે કે, એ ક્યારે થશે ? આપ ફરમાવી દો કે, તેનું નજીક જ હોવું 
સંભવિત છે. (૫૧) એવું તે દિવસે થશે કે અલ્લાહપાક (ફરિશ્તા મારફતે) 
તમને પુકારશે તો તમે તેના વખાણ કરતા ચાલ્યા આવશો અને એમ ધારશો 
કે તમે બહુ જ થોડી વાર થોભ્યા હતા. (પર) 








બારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૮૬] 





ખુદાઈ ઢીલ માનવીને અઝાબપાત્ર ન બનાવી દે ! : 


તમારો પરવરદિગાર એવો (ઉપકારક) છે, જે તમારા માટે સમુદ્રમાં 
વહાણ ચલાવે છે, કે જેથી તમે તેના ફઝલ (રોજી)ની તલાશ કરો. બેશક, તે 
તમારા ઉપર બહુ દયાળુ છે. (૬ ૬) અને જ્યારે સમુદ્રમાં તમારા ઉપર કોઈ 
આફત આવે છે (એટલે ડૂબવાનો ભય હોય છે) ત્યારે અલ્લાહપાકના સિવાય 
જેટલાઓને તમે પુકારો છો, તે સો ગુમ થઈ જાય છે. પછી જ્યારે તે અલ્લાહપાક 
તમને બચાવી ખુશકી (જમીન) તરફ લાવે છે, ત્યારે તમે મોઢું ફેરવી લો છો 
અને ઈન્સાન બહુ જ નાશુક્રો છે. (૬૭) તો શું તમે આ વાતથી નિર્ભય થઈ 
ગયા કે તમને ધરતી પર કિનારે લાવી જમીનમાં ધસાવી દે અથવા તમારા 
ઉપર પથ્થર વરસાવનાર વાવાઝોડું મોકલી આપે. ફરી તમે પોતાનો કોઈ 
બચાવ કરનાર મેળવો નહિ (૬૮) અથવા તમે આ વાતથી નિર્ભય થઈ ગયા 
કે તમને બીજી વખત સમુદ્રમાં જ લઈ જાય; પછી તે તમારા પર પવનનું સખ 
તોફાન મોકલી આપે. પછી તમારી નાશુક્રીના બદલે તમને ડૂબાડી દે. તો પછી 
એ વિશે તમારા તરફથી અમારો પીછો કરનાર તમને કોઈ નહિ મળે. (૬૯) 
અને અમે આદમ (અલે.)ની અવલાદને ઈઝઝત આપી અને અમે તેમને 
જમીન તથા સમુદ્રમાં સવારી આપી અને અપે તેમને સ્વચ્છ વસ્તુઓથી રોજી 
આપી અને અમે તેમને અમારી મખ્લૂકમાંથી ઘણાઓ કરતાં શ્રેષ્ઠતા આપી 
વધારી દીધા. (૭૦) (તે વખત યાદ કરો) જે દિવસે અમે તમામ માણસોને 
તેઓના સરદારો સહિત (હશ્રના મેદાનમાં) બોલાવીશું, પછી જે માણસને 
તેનું અઅમાલનામું તેના જમણા હાથમાં આપવામાં આવશે, તો તે લોકો પોતાનું 
અઅમાલનામું (હરખભેર) વાંચશે અને તેમનું જરા બરાબર પણ નુકસાન 
નહિ થાય. (૭૧) અને જે કોઈ આ જગતમાં (નજાતનો માર્ગ જોવાથી) 
આંધળો રહ્યો, તો તે આખિરતમાં પણ આંધળો જ અને (મુક્તિના માર્ગથી) 
બહુ દૂર પડેલો રહેશે. (૭૨) 
ઈમાન કબૂલ ન કરવા જૂઠી દલીલોનો સહારો લેવો : 


અને અમે લોકોને (સમજાવવા) માટે આ કુર્‌આનમાં દરેક દાખલાને 
અનેક પ્રકારે બયાન કર્યો છે, છતાં ઘણા લોકો નાશુક્રી કર્યા વિના રહેતા 





[૩૮૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બારમી તરાવીહ 





નથી. (૮૯) અને એ લોકો કહે છે કે, આપના ઉપર અમે કદી ઈમાન નહિ 
લાવીએ, જ્યાં સુધી કે આપ અમારા માટે (આ મક્કાની) જમીનથી એક 
નહેર વહેતી ન કરી દો (૯૦) અથવા ખાસ આપના માટે ખજૂરી તથા દ્રાક્ષનો 
એક બગીચો થઈ જાય. ફરી આપ તેની વચ્ચે ઠેર ઠેર અનેક નહેરો વહેતી 
કરી દો (૯૧) અથવા જેવું કે આપ કહ્યા કરો છો અમારા ઉપર આકાશના 
ટુકડે ટુકડા (કરી) પાડી નાખો અથવા અલ્લાહપાકને તથા ફરિશ્તાઓને 
(અમારી) રૂબરૂ લઈ આવો (૯ર) અથવા આપના માટે એક સોનેરી ઘર 
થઈ જાય અથવા આપ (અમારી સામે) આકાશ પર ચઢી જાવ અને અમે તો 
આપના ચઢી જવાને પણ નહિ માનીએ, જ્યાં સુધી કે (ત્યાંથી) અમારી પાસે 
એક પાવતી ન લઈ આવો જેને અમે વાંચી લઈએ. આપ ફરમાવી દો કે, 
સુબ્હાનલ્લાહ ! હું કોણ છું. માત્ર (નબી બનાવી) મોકલવામાં આવેલો 
માણસ છું. (૯૩) 

અલ્લાહપાકની કોઈ અવલાદ અને ભાગીદાર નથી : 


અને ફરમાવી દો કે સઘળી ખૂબીઓ (ખાસ) અલ્લાહપાકના જ માટે 
છે, જે અવલાદ રાખતો નથી અને જેનો બાદશાહીમાં કોઈ ભાગીદાર નથી 
અને તે એવો નથી કે નબળાઈના કારણે તેનો કોઈ મદદગાર હોય અને આપ 
અલ્લાહપાકને મોટો ગણી તેની ખૂબ વડાઈ બયાન કર્યા કરો. (૧૧૧) 


સૂરએ ક્હ્ક 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


હાફિઝ ઈબ્ને જરીર તબરી (રહ.) હઝ. અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને અબ્બાસ 
(રદી.)ના હવાલાથી ફરમાવે છે કે, મક્કાના સરદારોએ મદીના શરીફના 
યહૂદીઓ પાસે પોતાના બે માણસો મોકલ્યા કે તમો પાછલી કિતાબો 
(બાઈબલ)ના આલિમો છો. તમે લોકો આ નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમના નબી હોવાના દાવા વિશે શું અભિપ્રાય ધરાવો છો ? તો મદીના 
શરીફના યહૂદીઓએ મક્કાના સરદારોને જણાવ્યુ કે, તમે આપ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમથી ત્રણ સવાલો કરો. જો તેનો સાચો જવાબ આપે, તો એ 








બારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૩૮૮] 





પો. ક 


સાચા નબી છે. અને જો સાચો જવાબ ન આપી શકે, તો એમનો નુબૃવ્વતનો 
દાવો જૂઠો છે. 

પહેલો સવાલ એ કે, તે નવયુવાનોનો અજીબ કિસ્સો શું બન્યો હતો, 
જે પોતાના સમયના બાદશાહ અને લોકોના શિક કરવાથી તંગ આવી જઈ 
પોતાના શહેરથી નીકળી જઈ એક ગુફામાં છુપાઈ ગયા હતા. 


બીજો સવાલ એ કે, તે વ્યક્તિનો કિસ્સો વર્ણન કરે, જેણે પૂર્વ-પશ્ચિમના 
દેશોનો સફર કર્યો હતો. 

ત્રીજો સવાલ એ કે, તેમનાથી રૂહ-આત્માની હકીકત બાબતે પૂછવામાં 
આવે. આ લોકોએ મદીનાથી મક્કા પાછા આવી આપ (સલ.)થી આ ત્રણ 
સવાલો કર્યા. જેમાંથી રૂહ-આત્મા બાબતનો જવાબ તો આગલી સૂરત (બની 
ઈસ્રાઈલ)માં આવી ગયો. અને બીજા બે સવાલોના જવાબમાં આ સૂરત 
ઉતરી, જેમાં ગુકામાં છૂપાઈ જનારાઓનો કિસ્સો વિગતવાર રજૂ થયો છે. 
તેમને જ અસ્હાબે કહફ કહેવામાં આવે છે. “કહફ”' અરબીમાં ગુફાને કહે 
છે. અને એ જ નામથી સૂરતનું નામ રાખવામાં આવ્યુ છે. 

બીજા સવાલનો જવાબ સૂરતના છેલ્લે વર્ણન કર્યો છે. જેમણે 
(ઝુલ્કરનૈન) પૂર્વ-પશ્ચિમનો સફર ખેડયો હતો. તે સિવાય આ સૂરતમાં હઝરત 
મૂસા અલયહિસ્સલામના કિસ્સાનું પણ વર્ણન છે. જેમાં આપ હઝરત ખિઝર 
અલયહિસ્સલામની પાસે તશરીફ લઈ ગયા હતા. 


આ ત્રણેવ કિસ્સાઓ આ સૂરતના બુન્યાદી વિષયો છે. તે સિવાય 
ખ્રિસ્તીઓની હઝરત ઈસા અલયહિસ્સલામને ખુદાપાકના (નઉઝુબિલ્લાહ) 
બેટા હોવાની માન્યતાનો રદિયો આપ્યો અને હક્ક વાત (તોહીદ)નો ઈન્કાર 
કરનારાઓને માઠા પરિણામથી ધમકાવવામાં આવ્યા છે. તથા હક્ક વાત 
માનનારાઓને સારા પરિણામની ખુશખબરી આપવામાં આવી છે. 


આ સૂરતની તિલાવતની ઘણી ફઝીલતો હદીષોમાં આવી છે. ખાસ 
કરીને શુક્રવાર (જુમ્આ)ના રોજ તિલાવતથી દજ્જાલના ફિત્નાથી હિફાઝતનો 
વાયદો કરવામાં આવ્યો છે. 





[૩૮૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બારમી તરાવીહ 





આ ત્રણેય સવાલોનો સબંધ યહૂદી અને ખ્રિસ્તીઓના ઈતિહાસ સબંધિત 
હતો. અરબસ્તાનમાં આ અંગે કોઈ જાણકારી ન હતી. એટલા જ માટે 
યહૂદીઓએ પરીક્ષા લેવા આ સવાલો પસંદ કર્યા હતા. જેથી આપ (સલ.)ના 
નબી અને રસૂલ હોવાની સાબિતી મળી જાય. અલ્લાહ તઆલાએ ફક્ત 
તેમના સવાલોના જવાબો જ નહીં આપ્યા, બલ્કે આ ત્રણેવ કિસ્સાઓને એ 
રીતે વર્ણન કર્યા કે, મક્કા મુકર્રમહના મુશ્રિકો અને મુસ્લિમો દરમ્યાન 
ઉપસ્થિત થયેલ સ્થિતિ ઉપર પણ તે સંપૂર્ણપણે બંધબેસતા આવી ગયા. જેથી 
અસલ સવાલના વિગતવાર સંપૂર્ણ જવાબની સાથે તેમને આ કિસ્સાઓથી 
પોતે જ ઈબ્રત-નસીહત પ્રાપ્ત કરવાનું આહ્વાન કરવામાં આવ્યુ. અને તેમના 
સવાલો જ તેમના માટે ભારે પડી ગયા. તથા સમજદાર માટે તેમાં મહાન 
સબકો લેવાનું પણ છોડી ગયા. કારણ કે આ તે સમય હતો, જ્યારે મક્કાના 
મુશ્રિકો મુસલમાનોને ઘણા જ સતાવી-તંગ કરી રહ્યા હતા. તો અસ્હાબે 
કંહફના બનાવથી તેમને ગભિત ચેતવણી અપાઈ રહી હતી. અને મુસ્લિમોને 
તસલ્લી અપાઈ રહી હતી કે, અસ્હાબે કહફની જેમ તમારો પણ છૂટકારો 
થઈ જશે. 

આ પછી સૂરએ કહફ છે. યહૂદીઓની જેમ ઈસાઈઓએ પણ કુરૈશને 
ઉશ્કે્યા કે, તેમનાથી જરા કહફવાળાઓ અથાંત્‌ ગુફાવાળાઓ વિશે પૂછો. 
તેમણે હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને તેમના હાલથી વાકેફ 
કર્યા કે, કેટલાક નવયુવાનો જે ખુદાપાકની તૌહિદ ઉપર ઈમાન લાવ્યા હતા. 
પોતાના મુશ્રિક સમાજના જુલ્મ-અત્યાચારોથી કંટાળીને વસ્તીમાંથી નીકળી 
પડ્યા અને પહાડની એક ગુફામાં શરણ લીધી. અલ્લાહપાક દ્વારા તેમના પર 
લાંબી ગાઢ નિદ્રા છવાઈ ગઈ અને ગુફાના મુખ આગળ તેમનો કૂતરો પણ 
નિદ્રામાં એ જ રીતે બેસી રહ્યો કે જોનારાઓ તેને જીવતો સમજીને તેની નજીક 
પણ ન જઈ શક્યા. વર્ષો બાદ જ્યારે મુશ્રિક અને જુલ્મી હુકૂમત બદલાઈ 
ગઈ તો અલ્લાહપાકે તેમને નિદ્રામાંથી જગાડ્યા અને બહારની સ્થિતિથી 
વાકેફ થયા બાદ ફરીથી તેમના પર મૌત છવાઈ ગઈ. 


આ ઘટનાની આરસીમાં અલ્લાહ તઆલાએ નબી (સલ.) અને આપના 








બારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૯૦] 





સહાબા (રદી.)ને બતાવી દીધું કે, તમે અત્રે દઅવતના જે તબક્કામાં છો, એ 
તબક્કામાંથી કહફવાળાઓને પણ પસાર થવું પડ્યું હતું. જો તમે ધૈયપૂર્વક 
આ જ માર્ગ પર ચાલતા રહ્યા તો અલ્લાહપાક તમારા માટે પણ આ જ રીતે 
માર્ગ કાઢશે, જે રીતે તેમના માટે કાઢ્યો હતો. અલ્લાહપાક પોતાના માર્ગમાં 
ચાલનારાઓને ક્યારેય વેડફી નથી નાખતો. 


નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમનું આ પ્રસંગે ધ્યાન દોર્યું કે, આ 
દુનિયાના લાલચુઓની સરખામણીમાં પોતાના ગરીબ અને નિર્ધન સાથીઓ 
તરફ વધુ ધ્યાન આપો, જેઓ જો કે દુનિયાની દોલતથી તો વંચિત છે, પરંતુ 
ઈમાનની દૌલત તેમની પાસે બેહિસાબ છે. રાત-દિવસ અલ્લાહ તઆલાની 
યાદમાં અને આ દીનની દઅવતમાં સક્રિય છે. જે લોકો આ જ દુનિયાની 
સફળતાને સાચી અને વાસ્તવિક સફળતા સમજી બેઠા છે, તેમને ખેતીના 
લીલાછમ થવા અને અંતે સૂકાઈને ભૂરું બની જવાના ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવ્યા 
કે આ દુનિયા અને તેની વસંત ત્ક્તુઓ થોડાક દિવસોની છે. આમાંથી કોઈ 
વસ્તુ સાથે જનારી નથી. સાથે ફક્ત ઈમાન અને નેક અમલ કે સદ્કાર્યો જશે. 
આથી આ ધનને એકત્ર કરવાની ચિંતા કરો. 


ફઝીલત : રસૂલ (સલ્લલ્લાહું અલયહિ વસલ્લમ)નું ફરમાન છે કે, જે 
કોઈ સૂરએ કહફની આરંભની દસ આયતો મોઢે યાદ કરી લેશે, તે ઇજ્જાલના 
ફિત્નાથી બચી જશે. અને એક રિવાયત આ જ ફઝીલત છેલ્લી દસ આયતો 
માટે આવેલ છે. અને બીજી એક રિવાયત પૂરી સૂરએ કહફમાંથી દસ આયતો 
પઢવાનું વર્ણન છે. અર્થાત્‌ સૂરએ કહફ દજ્જાલના ફિત્નાથી રક્ષણ માટે ઘણી 
જ ફાયદા-કારક છે. રસૂલ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)એ વિશેષરૂપે 
જુમ્આના દિવસે અને જુમ્આની રાત્રે પઢવાનો સદુપદેશ આપ્યો. જે માણસ 
જુમ્આના દિવસે સૂ.કહફની તિલાવત કરે છે, તેના માટે બન્ઞેવ જુમ્આના 
વચગાળામાં રોશની રહે છે. 


સૂરએ કહફના ચારેય કિસ્સાઓમાં આપસમાં જોડ-મુનાસબત : 
સૂરએ કહફના ચારે કિસ્સાઓ ફિત્ના અને આઝમાઈશના સંયુક્ત બંધનથી 





[૩૯૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બારમી તરાવીહ 





બંધાયેલા છે. ચારેવ કિસ્સાઓના તે હિસ્સાને જ વધારે સ્પષ્ટતાથી વર્ણન 
કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં આઝમાઈશ અને મદદે ખુદાવંદીનું વર્ણન છે. જેમકે 
હઝરત મૂસા (અલૈ.)નો બનાવ વધુ પડતી જગ્યાએ ફિરઓન સાથે વર્ણન 
થયેલો છે. પરંતુ સૂરએ કહફમાં હઝરત ખિઝર (અલૈ.) સાથે ખાસ અલગ 
પ્રકારની આઝમાઈશ જોડાયેલી હતી. માટે તેનું જ વર્ણન કરવામાં આવ્યું. 


(૧) દીનની આઝમાઈશ (પરિક્ષા) : દીનની નિસ્બતથી આઝમાઈશ 
આવે. ચાહે તકલીફ આપવી, સતાવવા અથવા ડર અને ખૌફ પેદા કરવામાં 
આવે. જેવી રીતે ગુફાવાળાની પરિક્ષા થઈ. 


(૨) માલનો ફિત્નો-આઝમાઈશ : માણસને પોતાના માલ-દોલત, 
બાગ-બગીચાઓ ઉપર ઘમંડ આવે અને તે અલ્લાહપાકનો શુક્ર અદા ન કરે. 
બલ્કે પોતાની મહેનતનું જ ફળ સમજે અને ગરીબોને હકીર સમજે. જેમકે 
બાગવાળાએ ઘમંડ કર્યો અને બરબાદ થઈ ગયા. 


(૩) ઈલ્મ અને જ્ઞાનનો ફિત્નો-આઝમાઈશ : પોતાના ઈલ્મ-જ્ઞાન- 
ટેકનોલોજી અથવા કોઈ પણ લાયકાત ઉપર ઘમંડ કરવો. પોતાને બીજા લોકોથી 
વધુ જ્ઞાની સમજવો અથવા એવો ઈલ્મ-જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવો જેનાથી સમાજને 
કોઈ ફાયદો ન પહોંચે, બલ્કે લોકોને નુકસાન કરે. હઝરત મૂસા (અલયહિ- 
સ્સલામ) નમ્રતા સાથે હઝરત ખિઝર (અલયહિસ્સલામ) પાસે જાય છે. સોથી 
વધુ જ્ઞાની હતા, પરંતુ અલ્લાહપાક એમના મારફતે બધા જ જ્ઞાની લોકોને 
નમ્રતા શીખવી રહ્યા છે. હઝરત મૂસા (અલયહિસ્સલામ) કેવી નમ્રતાથી હઝ. 
ખિઝર (અલયહિસ્સલામ)ને કહી રહ્યા છે કે, શું હું આપનો સેવક (ખાદિમ) 
બની આપથી તે ઈલ્મ પ્રાપ્ત કરી શકું છું જે અલ્લાહપાકે આપને આપ્યો છે? 


(૪) તાકાત (હુકૂમત) અને હુજ્નર (કારીગરી)ની આઝમાઈશ : 
કોઈ વ્યક્તિને હુકૂમત, ટેક્નોલોજી અને પ્રગતિ-વિકાસની લાયકાત મળે 
અને તે આ શક્તિઓને લોકો ઉપર ઝુલ્મ-અત્યાચાર કરવામાં વાપરે અને 
પોતાના પાલનહારની નાફરમાની તથા કુફ્રમાં વાપરે. હઝ. ઝુલ્કરનેનને આ 
બધી જ શક્તિઓ-લાયકાતો હોવા છતાં તે વિનમ્રતા, પબ્લિકના ફાયદા અને 








બારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૯૨] 





રાહત માટે વાપરી રહ્યા છે. અને આ લાયકાત હુકૂમતને પોતાનો કોઈ કમાલ 
નથી દર્શાવતા, બલ્કે અલ્લાહનો ફઝલ, રહમત અને ઈન્આમ દશાવે છે. 


આ ફિત્નાઓથી બચવા માટે આયત ૫૦માં કારણ પણ દશાવ્યું છે કે, 
મને છોડીને તમારા દુશ્મન શયતાનને દોસ્ત બનાવશો ર? જ્યારે કે તે તમારો 
દુશ્મન છે. (શયતાન) દજ્જાલના ફિત્નાઓ પણ ચાર હશે : (૧) તે પોતાની 
ઈબાદતનો પ્રચાર કરશે, શહીદ કરશે, પાછો જીવંત કરશે. જેથી એની 
ખુદાઈય્યત માનવામાં આવે. (૨ર) સાથે માલનો ફિત્નો પણ હશે. વરસાદ 
લાવશે, રેતીના રણને હરિયાળા કરી દેશે. (૩) એવી એવી ખબરો બયાન 
કરી લોકોને તઅજ્જુબમાં નાંખશે, જેથી લોકો તેના ઉપર ઈમાન લાવે. (૪) 
મક્કા મુકરંમહ, મદીના મુનવ્વરહ સિવાય આખા જગતમાં ફરી વળશે. 


કુર્‌આન શરીફ દરેક કિસ્સાના અંતમાં તેનાથી બચવાનો ઈલાજ પણ 
બતાવે છે. ફક્ત કિસ્સાઓ વણન નથી કર્યા. 


(૧) નેક સોહબત, દીનનો ફિત્નો ગુફાવાળા સાથે થયો. ફિત્નાથી બચી 
દીન ઉપર મઝબૂતીથી રહેવા માટે નેક સોહબત જરૂરી છે. આયત-૨૮માં 
તેના તરફ ઈશારો કર્યો. સબ્ર અને સોહબત, આખિરતની યાદી, કાફિરોનું 
ઠેકાણું જહન્ઞમ છે. ફિત્નાથી બચવા માટે આ ઉત્તમ દવા છે કે, માણસ 
જહન્ઞમને યાદ કરે. (આયત-૨૯ માં જહન્ઞમનું વર્ણન છે.) 

(૨) દુન્યાથી દૂરી, માલનો ફિત્નો, દુન્યાની હકીકત સમજવી. જેને 
આયત ૪૫થી દાખલો આપી સમજાવી. તેનાથી દુન્યાના જલ્દી ખતમ થવા 
તરફ ઈશારો કરવામાં આવ્યો. સાથે આખિરતની યાદ દરેક ફિત્નામાં યાદ 
રાખવી જરૂરી છે. (આયત ૪૭ થી ૪૯ માં આખિરતનું વર્ણન છે.) 


(૩) ઈલ્મના ફિત્નાથી બચવા, તવાઝુઅ (નમ્રતા) ઉસ્તાદ શાગીદ 
બજ્ેવે ઘમંડથી બચવું. આયત ૬૯ થી તેના તરફ ઈશારો. જ્યારે અલ્લાહના 
કલીમ આ શબ્દો નમ્રતા સાથે ફરમાવે છે કે, હે ખિઝર ! આપ ઈલ્મના 
સફરમાં મને ધીરજ, સબ્ર કરવાવાળો જોશો. અને કોઈ વાતમાં આપથી 
વિરૂદ્ધ કૃત્ય નહીં કરીશ. તો પછી આપણી ડીગ્રીઓ-સનદોની શું વિસાત ? 





[૩૯૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બારમી તરાવીહ 





(૪) હુકૂમતના ફિત્નાથી બચવા માટે ઈખ્લાસ, નમ્રતા અને દરેક કામને 
અલ્લાહ તઆલાનો ફઝલ સમજવો. ઝુલ્કરનૈન તરફથી ઈખ્લાસની તાકીદ 
તથા ઈખ્લાસ ન હોવાની હકીકત તરફ આયત ૧૦૩-૧૦૫ થી ઈશારો. આ 
આયત શરીફમાં મુશ્રિકોનું વર્ણન કરે છે અને આયત ૧૧૦ મુઅમિનીનના 
ઈખ્લાસને વર્ણન કરે છે. 


સૂરએ કહફના કિસ્સા હરકત, મહેનત, ધગશને દર્શાવે છે. મુઅમિને 
હિજરત પણ કરવી પડે તો તૈયાર રહે. અસ્હાબે કહફની હરકત, હઝરત 
મૂસા (અલૈ.), હઝરત ખિઝર (અલેૈ.)નો લાંબો સફર. હઝ. ઝુલ્કરનૈનનો 
પૂર્વ-પશ્ચિમનો સફર. ફિત્નાથી બચવા માટે હકારાત્મક હરકતો હિજરત 
વગેરે જરૂરી છે. 

સૂરતની શરૂઆત તથા અંત પણ કુર્‌આન શરીફથી કરી બતાવ્યું કે, 
ફિત્નાથી બચવાનું સૌથી મોટું સાધન કુર્‌આન શરીફ છે. સૂરતના કિસ્સાઓ 
દઅવતના બધા જ તરીકા બતાવે છે. (૧) ગુકાવાળાની બાદશાહને તોહીદની 
દાવત. (૨) દોસ્ત તરફથી (બાગવાળા) દોસ્તને દઅવત (૩) ઉસ્તાદ હઝરત 
ખિઝર તરફથી શાગીદ હઝરત મૂસા (અલે.)ને. (૪) બાદશાહ (ઝુલ્કરનેન) 
પબ્લીકને દાવત આપે. 


આનાથી ઈશારો છે કે, કુર્‌ૂઆનની દઅવત બધા જ ફિત્નાઓનો ઈલાજ 
છે. સૂરતના કિસ્સાઓ ઈમાન બિલ્ગયબની વારંવાર તલ્કીન કરે છે. માણસને 
સવાલ પેદા થાય છે કે, ગારવાળા કેવી રીતે, કેટલા વર્ષ ગુફામાં રહ્યા. 
(આયત-ર૨), યાજૂજ-માજૂજની દીવાલ, હઝરત ખિઝરનો કિસ્સો એની 
હકીકત શું છે. આ બધા કિસ્સાઓ આપણને બતાવી રહ્યા છે કે ગૈબ અને 
પરલોક (આખિરત) તથા દુન્યામાં પણ જેટલા બનાવો બની રહ્યા છે તેની 
અસલ હકીકત ફક્ત અલ્લાહ તઆલાને જ ખબર છે. અને અમૂક વખતે 
વસ્તુની જાહેરી શકલ કંઈક હોય છે અને અસલ હકીકત બીજી જ હોય છે. 
જાહેરી નફામાં નુકસાન અને નુકસાનમાં ફાયદા હોય છે. માટે ફક્ત 
અલ્લાહપાક ઉપર જ ભરોસો કરો, તેનાથી જ મદદ માંગો. તેના સિવાય કોઈ 
મદદગાર નથી. 








બારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૩૯૪] 





સૂરએ કહફની આયતોનો ખુલાસો 


અસ્હાબે કહકનો કિસ્સો : 
અલ્લાહપાકની અપાર કુદરત અને આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમ)નો મુઅજિઝહ (ચમત્કાર) : 


જ્યારે બંદો પોતાને અલ્લાહપાકના હુકમને તાબે કરી આપે છે, તો 
અલ્લાહપાક આકાશ-પાતાળની વસ્તુઓ તેને તાબે કરી આપે છે. 

(હે નબી સલ. !) અમે તેમનો ખરેખરો બનાવ તમને સંભળાવીએ 
છીએ. તેઓ કેટલાક યુવકો હતા, જે પોતાના પરવરદિગાર પર ઈમાન લાવ્યા 
હેતા અને અમે તેમની હિદાયતમાં વધારો કર્યો હતો. (૧૩) અને અમે 
તેમના દિલોને પાકા કર્યા. જ્યારે તેઓ (દીન માટે) ઉઠ્યા તો કહેવા લાગ્યા 
કે, અમારો પરવરદિગાર તે જ છે, જે આકાશો અને પૃથ્વીનો માલિક છે, 
તેના સિવાય કોઈ મઅબૂદની અમે બંદગી કરીશું નહિ, (એવું કરીએ) ત્યારે 
તો ખરેખર અમે આતિશય અયોગ્ય વાત કહી નાખી. (૧૪) આ અમારી 
કૌમે અલ્લાહપાકને છોડી બીજા મઅબૂદો ઠેરવી લીધા છે. (તો) એ લોકો તે 
(જૂઠા) મઅબૂદો પર કોઈ સ્પષ્ટ દલીલ કેમ લાવતા નથી ? તો તેનાથી વધુ 
જાલિમ કોણ હશે કે જે અલ્લાહપાક પર જૂઠી તોહમત મૂકે ? (૧૫) અને 
(આપસમાં કહ્યું કે) જ્યારે તમે તે લોકોથી તથા જે મઅબૂદોને તેઓ 
અલ્લાહપાકના સિવાય પૂજે છે, તે સૌથી અલગ થઈ ગયા છો, તો હવે 
(કોઈ) ગુકાનો આશ્રય લો. તમારા ઉપર તમારો પરવરદિગાર પોતાની રહમત 
ફેલાવી દેશે અને તમારા માટે તમારા કામમાં સફળતાના સાધનો પણ 
બનાવી આપશે. (૧૬) અને (તે ગુફા એવી ઢબ પર છે કે) જ્યારે તડકો 
નીકળે છે ત્યારે આપ જોશો કે તે ગુફાથી જમણી તરફ કતરાઈને ચાલ્યો 
જાય છે અને જ્યારે અસ્ત થાય છે ત્યારે તેમનાથી ડાબી બાજુએ હટી જાય 
છે અને તેઓ તે ગુફાની એક ખુલ્લી જગ્યામાં છે. આ અલ્લાહ તઆલાની 
(કુદરતની) નિશાનીઓ માંહેની છે. અલ્લાહપાક જેને હિદાયત આપે તે જ 
રાહ પર આવે છે. અને જેને તે અવળે માર્ગે રાખે, તો તેના માટે માર્ગ પર 





[૩૯૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બારમી તરાવીહ 





લાવનાર કોઈ મદદગાર હરગિઝ આપને મળશે નહિ. (૧૭) અને આપ 
તેઓને (જુઓ તો) એમ સમજો કે તેઓ જાગૃત છે. જો કે તેઓ ઉંઘી રહ્યા 
છે. અને અમે તેમના જમણી અને ડાબી તરફ પાસાં ફેરવતા રહીએ છીએ 
અને તેમનો ફૂતરો ઉંબરા પર પોતાના આગલા બજ્ઞેવ પગ પ્રસારી (સૂઈ) 
રહેલો છે; જો આપ તેમને ઝાંકીને જુઓ તો તેઓથી પીઠ ફેરવીને નાસો 
અને આપના અંદર તેમની ધાક પેસી જાય. (૧ ૮) અને એ જ પ્રમાણે અમે 
(અમારી કુદરતથી પાછા) તેમને જગાડી દીધા કે જેથી તેઓ અંદર-અંદર 
એકબીજાને પૂછપરછ કરે. તેઓમાંથી એક કહેનારે કહ્યું કે, અમે (નિદ્રા- 
વસ્થામાં) કેટલો વખત થોભ્યા હશે ? કેટલાક બોલ્યા, આપણે એક દિવસ 
અથવા એક દિવસથી કંઈક ઓછું થોભ્યા હોઈશું. બીજા બોલ્યા : જેટલો 
પણ વખત તમે થોભ્યા તેને તમારો પરવરદિગાર ખૂબ જાણે છે. હવે 
આપણામાંથી એકને આ રૂપિયો આપી શહેરમાં મોકલો. ફરી તે તપાસ કરે 
કે ક્યું ખાણું હલાલ છે, પછી તેમાંથી કંઈક ખાવાનું તમારી પાસે લઈ આવે 
અને સારી યુક્તિથી કામ કરે અને કોઈને તમારી ખબર પડવા ન દે, (૧૯) 
(કારણ કે) જો તે લોકોને તમારા વિશે ખબર પડી જશે તો તમને પથ્થરોથી 
મારી નાખશે અને તમને (બળજબરીથી) પોતાના ધર્મમાં પાછા ફેરવી નાખશે 
(અને એવું થાય) ત્યારે તો કદી પણ તમારૂં ભલું નહિ થાય. (૨૦) અને 
આવી રીતે અમે (લોકોને) તેઓ (ની હાલત)થી ખબરદાર કરી દીધા કે જેથી 
તેઓ જાણી લે કે અલ્લાહ તઆલાનો વાયદો સાચો છે અને કિયામતના 
આવવામાં કંઈ સંદેહ નથી. 
બે બાગવાળાઓનો કિસ્સો, આજ્ઞાંકિત અને નાકરમાન વચ્ચે કક 
અને આપ એ લોકોને બે માણસોનો હાલ બતાવો કે તે બજ્ઞેમાંથી એકને 
માટે અમે દ્રાક્ષના બે બગીચા બનાવી દીધા તથા તે બજ્ઞે (બગીચા)ને ખજૂરીઓ 
વડે ઘેરી લીધા હતા અને તે બજ્ઞેની વચ્ચે ખેતી પણ રાખી હતી. (૩૨) (અને) 
બજ્ઞે બગીચા પોતાના પૂરતાં ફળો આપતા હતા અને કોઈના ફળમાં જરાયે 
કમી રહેતી ન હતી અને તે બજ્ઞેની વચ્ચે અમે નહેર વહેતી કરી હતી. (૩૩) 
અને તેને ફળ મળ્યું, તે પછી (એક વાર) પોતાના સાથી જોડે આમતેમની વાતો 








બારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૯૬] 





કરતાં કહેવા લાગ્યો : હું તારા કરતાં માલ (દોલત)માં વધારે છું અને જથ્થાની 
રૂએ પણ વધુ માનવંત છું. (૩૪) અને તે પોતાના ઉપર જુલ્મ (કુફ્ર) કરવાની 
હાલતમાં (પોતાના) સાથીને લઈ પોતાના બગીચામાં પહોંચ્યો (અને) કહેવા 
લાગ્યો કે આ બગીચો કદી પણ બરબાદ થાય એમ હું ધારતો નથી. (૩૫) 
વળી, હું એ પણ ધારતો નથી કે કિયામત આવનાર છે અને જો હું મારા 
પરવરદિગારની પાસે પહોંચાડવામાં આવીશ તો ત્યાં એનાથી ઉત્તમ જગ્યા 
મેળવીશ. (૩૬) (આ સાંભળી) તેના સાથીએ તેની સાથે વાતો કરતાં કહ્યું કે, 
શું તું તે ઝાતની સાથે કુફ્ર કરે છે ? જેણે તને માટીથી પેદા કર્યો, પછી વીર્યના 
ટીપાંથી, પછી તને પૂરો મરદ બનાવી દીધો ! (૩૭) (તું ચાહે તેમ કર); પરંતુ 
હું તો એમ જ કહું છું કે, તે જ અલ્લાહ તઆલા મારો પરવરદિગાર છે અને 
હું કોઈને પણ મારા પરવરદિગારનો શરીક માનતો નથી. (૩૮) અને જ્યારે 
તું પોતાના બાગમાં આવ્યો ત્યારે તેં એમ કેમ ન કહ્યું કે અલ્લાહપાક જે ચાહે 
તે થાય છે. અલ્લાહપાક(ની મદદ) વિના (કોઈમાં) કંઈ જ શક્તિ નથી. 
અગર તું મને જુએ છે કે તારા કરતાં હું માલ તથા અવલાદમાં ઓછો છું 
(૩૯) તો મને આશા છે કે, મારો પરવરદિગાર (ટૂંક સમયમાં) મને તારા 
બગીચા કરતાં બેહતર આપી દે અને આ (તારા બગીચા) ઉપર આકાશથી 
કોઈ આફત મોકલી આપે, જેથી તે બગીચો અચાનક ઉજ્જડ મેદાન થઈને 
રહી જાય (૪૦) અથવા તે (નહેર)નું પાણી છેક ઉંડું (જમીનમાં) ઉતરી જાય. 
ફરી તું તે(ને કાઢવા)ની કોશિશ પણ કરી શકે નહિ. (૪૧) અને (તે પછી 
એવું બન્યું કે) તેના ફળો (આફતથી) ઘેરાઈ ગયા. પછી તેણે તે બગીચા પર 
જે કંઈ ખર્ચ કર્યો હતો તેના ઉપર હાથ મસળતો રહી ગયો અને તે બગીચો 
પોતાની ટટ્ટીઓ પર પડેલો હતો અને તે કહેતો હતો કે, કાશ ! મે જો કોઈને 
મારા પરવરદિગારનો શરીક બનાવ્યો ન હોત તો કેવું સારૂં થાત ! (૪૨) અને 
તેની પાસે કોઈ એવી મંડળી ન થઈ જે અલ્લાહપાકના સિવાય તેની મદદ કરે 
અને એમ પણ ન થયું કે, પોતે જ બદલો લઈ શકે. (૪૩) એવા મોકા પર 
સાચા અલ્લાહપાકનો સૌ અધિકાર છે. તેનું જ ઈનામ બેહતર ને તેનો જ 
આપેલો બદલો સારો છે. (૪૪) 





[૩૯૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બારમી તરાવીહ 





સૂરએ કહફ : 

મુઅમિન-કાફિરનો દાખલો : આ કિસ્સો તે બે વ્યક્તિઓ દરમ્યાન 
સંવાદનો છે, જેમાં એક મુઅમિન છે, જે અલ્લાહપાક ઉપર ઈમાન લાવી 
હિસાબ-કિતાબના દિવસ ઉપર સંપૂર્ણ યકીન ધરાવે છે. અને માલદોલતને 
અલ્લાહપાક તરફથી પરિક્ષા-કસોટી સમજી તકબ્બુર-ઘમંડ કરતો નથી. 
બીજો દુન્યવી જીવનને જ હકીકી (વાસ્તવિક) જીવન સમજે છે. મૃત્યુ બાદના 
હિસાબનો ઈન્કાર કરે છે. માલદોલત મળવાને પોતાની સફળતા સમજે 
છે. પહેલાનું પરિણામ સારૂ આવ્યુ અને બીજાએ અફસોસ અને શરમીંદગી 
ઉઠાવવી પડી. 
દુન્યવી જિંદગીની હકીક્ત ઉદાહરણ સાથે : 

અને (હે નબી સલ. !) તે લોકોને દુનિયાની જિંદગીની હાલત વર્ણવી દો 
કે તે એવી છે, જાણે અમે આકાશથી પાણી વરસાવ્યું. ફરી તેના વડે જમીનની 
લીલોતરી ખૂબ નીકળી. પછી તે (સૂકાઈને) ચૂરેચૂરા થઈ ગઈ કે જેને હવા 
ઉડાવતી ફરે અને અલ્લાહપાક દરેક વસ્તુ પર સંપૂર્ણ કાબૂ ધરાવે છે. (૪૫) 
માલ તથા અવલાદ દુન્યવી જીવનની શોભા છે અને બાકી રહેનાર નેકીઓ 
આપના પરવરદિગારની નજીક બદલાની રૂએ બહુ બેહતર તેમજ આશાની 
ર્‌એ પણ ઘણી જ બેહતર છે. (૪૬) (તે વખત યાદ કરો) જે દિવસે અમે 
પર્વતોને (તેની જગ્યાએથી) હઠાવી (ઉડાવી) દઈશું અને આપ પૃથ્વીને સપાટ 
મેદાન જોશો અને અમે તેઓ સૌને (કબરોથી ઉઠાવી) એકઠા કરીશું. ફરી 
તેઓમાંથી એકને પણ છોડીશું નહિ. (૪૭) અને તે સઘળા આપના 
પરવરદિગારની રૂબર્‌ હારબંધ હાજર કરવામાં આવશે. (પછી કહેવામાં 
આવશે કે) જુઓ, આખરે તમો અમારી પાસે આવી પહોંચ્યા, જેવી રીતે કે 
અમે તમને પહેલી વાર (દુનિયામાં) પેદા કર્યા હતા, પણ તમે તો એવું સમજતા 
હતા કે, તમારા માટે અમે કોઈ વાયદો કરેલો વખત લાવીશું નહિ. (૪૮) 
અને હિસાબની બુક (ખુલ્લી) મૂકવામાં આવશે ત્યારે આપ ગુનેહગારોને 


ન 


જોશો કે તેમાં જે કંઈ (લખાયેલું) હશે, તેનાથી તેઓ ડરતા હશે અને તેઓ 








બારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૩૯૮] 





કહેતા હશે કે, હાય અમારી કમબષ્યી ! આ કર્મપોથીની અજબ હાલત છે કે, 
એણે ન કોઈ નાની વાત છોડી, ન મોટી વાત (છોડી); પરંતુ સોને લખી રાખી 
છે અને તેઓએ જે કંઈ (દુનિયામાં) કર્યું હશે, તે સઘળું (નોંધ થયેલું) સામે 
ને આપનો પરવરદિગાર કોઈના ઉપર જુલ્મ કરશે નહિં. (૪૯) 
હઝરત મૂસા (અલૈ.) અને હઝરત ખિઝર (અલે.)નો કિસ્સો : 
અલ્લાહ તઆલાની વ્યવસ્થાના અનોખા દાખલા-તકદીરના 
અકોદાને પાકો કરવો : 

અને (તે વખતને યાદ કરો) જ્યારે મૂસા (અલૈ.)એ પોતાના સેવકને 
કહ્યું કે, હું (આ મુસાફરીમાં) પાછો નહિ હટું. એટલા સુધી કે બે સમુદ્ર મળે 
છે ત્યાં પહોંચી ન જાઉં અથવા એમ જ લાંબા સમય સુધી ચાલતો રહીશ. 
(૬૦) ફરી જ્યારે તેઓ બજ્ઞે સમુદ્રના મેળાપની જગ્યાએ પહોંચ્યા તો તેઓ 
પોતાની માછલીને ભૂલી ગયા અને માછલીએ સુરંગ બનાવી સમુદ્રમાં પોતાનો 
રસ્તો લીધો. (૬૧) પછી જ્યારે બન્ઞે આગળ વધ્યા ત્યારે મૂસા (અલૈ.)એ 
પોતાના સેવકને કહ્યું કે, આપણું ભાથુ લાવ; આપણને (આજની) આ 
મુસાફરીમાં બહુ થાક લાગ્યો છે. (૬૨) સેવકે કહ્યું : લો જુઓ ! (અજબ વાત 
થઈ) જ્યારે આપણે તે પથ્થર પાસે થોભ્યા હતા ત્યારે હું માછલીને ભૂલી 
ગયો અને શયતાને જ મને તેનું વર્ણન કરવું ભૂલાવી દીધું અને તેણે તો 
સમુદ્રમાં અજબ રીતે પોતાનો માર્ગ બનાવ્યો. (૬૩) મૂસા (અલેૈ.)એ કહ્યું : 
એ જ તો તે (જગ્યા) છે, જેને આપણે શોધીએ છીએ. ફરી પોતાના પગલાં 
ઓળખતા પાછા ફર્યા. (૯૪) ફરી (ત્યાં પહોંચી) તેમને અમારા બંદાઓમાંનો 
એક બંદો મળ્યો, જેને અમે પોતાની પાસેથી રહમત આપી હતી અને તેને 
અમે પોતાની પાસેથી એક ખાસ રીતનું ઈલ્મ શીખવ્યું હતું. (૬૫) મૂસા 
(અલેૈ.)એ તેમને (સલામ કરી) કહ્યું : શું હું આપની સાથે એ શરતે રહી શકું 
છું કે, જે કંઈ લાભદાયક જ્ઞાન (અલ્લાહ તઆલા તરફથી) આપને શીખવવામાં 
આવ્યું છે, તેમાંથી કંઈક મને પણ શીખવી દો ? (૬૬) ખિઝર (અલૈ.)એ 
કહ્યું : આપ મારી સાથે (રહી) ધીરજ રાખી શકશો નહિ. (૬૭) અને જે 





[૩૯૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બારમી તરાવીહ 





વસ્તુનું સમજવું આપના કાબૂમાં નથી તેને જોઈ આપ કેવી રીતે ધીરજ રાખી 
શકશો ? (૯૮) મૂસા (અલૈ.)એ કહ્યું કે, અગર અલ્લાહપાકે ચાહ્યું તો આપ 
મને ધીરજ રાખનાર જોશો અને હું આપના કોઈ હુકમને ટાળીશ નહિં. 
(૬૯) ખિઝર (અલે.)એ કહ્યું : જો આપ મારી સાથે રહેવા ચાહો છો તો 
મારાથી કોઈ વસ્તુ વિશે પૂછશો નહિ, જ્યાં સુધી કે હું પોતે જ તે વિશે તમારી 
આગળ વણંન શરૂ ન કરૂં. (૭૦) કરી બશ્ઞે (એક તરફ) ચાલ્યા, એટલે સુધી 
કે જ્યારે બજ્ઞે હોડીમાં સવાર થયા તો ખિઝર (અલેૈ.)એ તેમાં કાણું પાડી 
દીધું. મૂસા (અલૈ.)એ કહ્યું : શું આપે એના સવારોને ડૂબાવવા માટે એમાં 
કાણું પાડ્યું ? ખરેખર, આ તો આપે એક ગંભીર કામ કરી નાખ્યું. (૦૧) 
ખિઝર (અલે.)એ કહ્યું : શું મે તમને કહ્યું ન હતું કે, તમે મારી સાથે ધીરજ 
રાખી નહિ શકો ? (૭૨) મૂસા (અલેૈ.)એ કહ્યું કે, મારી (ભૂલ થઈ). ભૂલ 
પર મને પકડો નહિ અને મારા આ મામલામાં મારા ઉપર મુશ્કેલી નાંખો 
નહિ. (૭૩) ફરી બજ્ઞે (આગળ) ચાલ્યા, એટલે સુધી કે (રસ્તામાં) એક 
છોકરો મળ્યો, તો ખિઝર (અલે.)એ તેને મારી નાખ્યો. મૂસા (અલે.) 
(ગભરાઈને) બોલી ઉઠયા કે આપે એક નિર્દોષ જાનને કોઈપણ જીવના 
બદલા વિના જ મારી નાખ્યો ? બેશક, આપે એક બહું ગેરવાજબી કામ કરી 
નાખ્યું. (9૪) તેમણે (ખિઝર અલૈ.એ) કહ્યું : મેં તમને કહ્યું ન હતું કે, આપ 
મારી સાથે થોભી નહિ શકો ? (૭૫) મૂસા (અલૈ.)એ કહ્યું : (આટલી વખત 
જવા દો) જો હવે પછી કોઈ વસ્તુ વિશે તમારાથી પૂછું તો મને સાથે ન 
રાખજો. બેશક, મારા તરફથી તમે જવાબદારીને ઉતારી ચૂક્યા. (૭૬) ફરી 
બજ્ઞે (આગળ) ચાલ્યા. અહીં સુધી કે જ્યારે એક ગામના લોકો પાસે પહોંચ્યા 
અને ત્યાંના રહીશો પાસે (મહેમાન તરીકે) ખાવાનું માંગ્યું તો તેઓએ તે 
બશેની મહેમાની કરવાથી ઈન્કાર કર્યો. એટલામાં ત્યાં તેમને એક દીવાલ 
મળી (જોઈ) કે જે પડી જવાની તૈયારીમાં હતી, તો ખિઝર (અલૈ.)એ 
તેમના (હાથના ઈશારાથી) સીધી કરી દીધી. મૂસા (અલૈ.)એ કહ્યું કે અગર 
આપ ધારત તો એના ઉપર કંઈક મહેનતાણું જ લઈ લેત. (૭૭) ખિઝર 
(અલે.)એ કહ્યું કે, આ સમય મારી અને તમારી વચ્ચે જુદાઈનો છે. હવે હું 








બારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૦૦] 





તમને તે વાતોની હકીકત બતાવી દઉં છું, જેના ઉપર તમે થોભી શક્યા 
નહિ, (9૮) પેલી જે હોડી હતી, તે કેટલાક ગરીબ માણસોની હતી, જેઓ 
(તેના વડે) દરિયામાં મહેનત-મજૂરી કરતા હતા, તેથી મે ચાહ્યું કે તેમાં 
એબ (નુકસાન) નાખી દઉં અને (તેનું કારણ એ કે) તેમની આગળ એક 
(અત્યાચારી) રાજા હતો કે જે દરેક (સારી) હોડીને ખૂંચવી લેતો હતો. (૭૯) 
અને પેલો જે છોકરો હતો, તેના માં-બાપ બશે ઈમાનવાળા હતા, તો અમને 
માહિતી થઈ કે એ બદમાશી અને કુફ્ર કરીને તેમને લાચાર કરી દેશે. (૮૦) 
તો અમે ચાહ્યું કે, તેમને તેઓના પરવરદિગાર એના બદલે એવી અવલાદ 
આપે કે જે પવિત્રતા (દીન)માં એનાથી બેહતર અને (માં-બાપ સાથે માયા) 
દયા રાખવામાં પણ વધારે હોય, (૮૧) અને તે જે દીવાલ હતી તો તે આ 
શહેરમાં બે યતીમ બાળકોની હતી, અને તેની નીચે તેમનો કંઈક માલ 
(તેમના બાપે) દાટેલો હતો અને તેમનો બાપ એક નેક માણસ હતો, જેથી 
આપના પરવરદિગારે ચાહ્યું કે તે બજ્ઞે પોતાની જુવાનીએ પહોંચે અને પોતાનો 
દટાયેલો માલ આપના પરવરદિગારની કૃપાથી કાઢી લે. અને (એમાંથી) 
કોઈ કામ મેં પોતાની મરજીથી કર્યું નથી. આ છે તે વાતોની હકીકત જેના 
ઉપર આપ ધીરજ રાખી શક્યા નહિં. (૮૨) 


ઝુલ્કરનૈન અને યઅજૂજ મઅજૂજનો કિસ્સો : 
જગતની બધી જ વરતુઓની માનવી સંપૂર્ણ જાણકારી મેળવી 
શક્યો નથી : 

તે લોકોએ અરજ કરી કે, હે ઝુલકરનેન ! યઅજૂજ અને મઅજૂજ (ની 
કૌમ જે આ ખીણની પાછળ છે તે) આ દેશમાં (આવી) ઘણો ફસાદ મચાવે 
છે, તેથી આપ કહો તો અમે તમારા માટે કંઈક ફંડ-ફાળો એ શરતે એકઠો 
કરી આપીએ કે, આપ અમારી અને તેમની વચ્ચે એક આડ બનાવી આપો. 
(૯૪) તેમણે કહ્યું કે, જે માલમાં મારા પરવરદિગારે મને (ખર્ચવાની) સત્તા 
આપી છે તે પુષ્કળ છે. માટે તમે જાત મહેનતથી મારી મદદ કરો તો 
તમારી અને તેઓની વચ્ચે એક સંગીન દીવાલ બનાવી આપું. (૯૫) તમે મને 





[૪૦૧] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ બારમી તરાવીહ 





લોખંડના પતરાં લાવી આપો (ફરી લોખંડની પ્લેટોથી કામ કર્યું.) એટલે સુધી 
કે જ્યારે પહાડની બજ્ઞે ટોચો સુધી સરખું કરી દીધું ત્યારે હુકમ કર્યો કે એને 
તપાવો. એટલે સુધી કે જ્યારે તેને અંગારા જેવી (રાતી ચોળ) કરી દીધી ત્યારે 
કહ્યું કે હવે મારી પાસે પીગળાવેલું તાંબુ લાવો કે હું તેના ઉપર રેડી દઉં. 
(૯૬) તો ફરી તેઓ તેના ઉપર ચઢી શકે નહિ અને ન તેમાં બાકોરૂં પાડી શકે. 
(૯૭) ઝુલકરનૈને (તેયાર) દીવાલ જોઈ અલ્લાહપાકનો પાડ માનતાં કહ્યું કે, 
આ એક મારા પરવરદિગારની કૃપા છે, ફરી જ્યારે મારા પરવરદિગારનો 
વાયદો આવશે ત્યારે તે તેને ભાંગીતોડી (જમીનની) બરાબર કરી નાખશે 
અને મારા પરવરદિગારનો દરેક વાયદો સાચો છે. (૯૮) અને તે દિવસે 
અમે મખ્લૂકને એકબીજામાં ઘુસતા છોડી દઈશું અને (અમુક મુદ્દત પછી) સૂર 
ફૂંકવામાં આવશે. પછી અમે તેઓને સૌને એક એક કરી એકઠા કરી લઈશું. 
(૯૯) અને તે દિવસે અમે તે કાફિરોને જહજ્ઞમ પ્રત્યક્ષ દેખાડીશું. (૧૦૦) 
જેઓની આંખો પર (દુનિયામાં) મારી યાદથી પડદો પડયો હતો, અને તેઓ 
(તેને) સાંભળી પણ શકતા ન હતા. (૧૦૧) 


અલ્લાહપાકના ઈલ્મ-જ્ઞાનની કોઈ હદ નથી : 


(હે નબી સલ. !) આપ ફરમાવી દો કે, અગર મારા પરવરદિગારની 
વાતો (લખવા) માટે સમુદ્ર (ના પાણી)ની રોશનાઈ હોય (અને તેનાથી લખવું 
શરૂ કરો) તો મારા પરવરદિગારની વાતો પૂરી થવા પહેલાં સમુદ્ર ખૂંટી જાય. 
(પછી) ભલેને તેની મદદ માટે તેના જેવો બીજો (સમુદ્ર) પણ લઈ આવીએ. 
(૧૦૯) આપ ફરમાવી દો કે, હું પણ તમારા જેવો જ એક માણસ છું, (પણ) 
મારી પાસે આ વહી આવે છે કે તમારો ખરો મઅબૂદ એક જ મઅબૂદ છે. 
માટે જે કોઈ પોતાના પરવરદિગારની મુલાકાતની આશા (માન્યતા) રાખતા 
હોય તો તેને સત્કાર્યો કરતાં રહેવું જોઈએ અને તે પોતાના પરવરદિગારની 
બંદગીમાં બીજા કોઈને શરીક કરે નહિં. (૧૧૦) 

ર... 
જહેષ્સ્ઝઝફૂ 








તેરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૪૦૨] 


આજની તેરમી તરાવીહમાં સોળમા પારહના શરૂથી સત્તરમા પારહના ચોથા 
રૂકૂઅ સુધી તિલાવત કરવામાં આવશે. 

આ આયતોમાં બતાવવામાં આવ્યું કે, આ જગતમાં બાહ્ય રીતે જોતાં 
બંડખોરો અને અવજ્ઞાકારીઓને ઢીલ આપવામાં આવે છે અને સત્ય અપનાવ 
-નારાઓને વિવિધ પ્રકારની અજમાયશો અને તકલીફોમાં સપડાવવું પડે છે. 
આ પરિસ્થિતિ જોઈને ઘણા લોકો ઈમાન ખોઈ બેસે છે અને તેમના માટે ધૈર્ય 
કરવું અને સત્ય પર અડગ રહેવું મુશ્કેલ બની જાય છે. આ અજમાયશમાં 
ફક્ત એ જ લોકો અડગ રહી શકે છે, જેમના પર આ વાત સારી રીતે સ્પષ્ટ 
થઈ જાય કે અહી જે કંઈ થઈ રહ્યું છે, એ બધું અલ્લાહપાકના ઈરાદા હેઠળ 
થઈ રહ્યું છે, અને તેના ડહાપણના તકાદાઓ અનુસાર થઈ રહ્યું છે. પરંતુ 
માનવીનું જ્ઞાન ખૂબ જ મર્યાદિત છે. તે અલ્લાહ તઆલાના ડહાપણ અને 
ઓચિત્યને આવરી નથી શકતું. આથી ખરી રીત આ જ છે કે, માર્ગદર્શન- 
હિદાયતના માર્ગમાં માફક ન આવતા અને મુશ્કેલ સંજોગો પણ ઉભા થાય તો 
માનવી તેનાથી હિંમત ન હારે અને અલ્લાહપાકના ડહાપણ-હિંમતને જાહેર 
થવાની રાહ જુએ અને વિશ્વાસ રાખે કે જો આ દુનિયામાં સારા પરિણામો ન 
પણ ઉપજે તો આખિરતમાં તો તેને સારૂં સ્થાન મળીને રહેશે. આ વસ્તુ 
ખુદાપાકની હિકમત-ડહાપણ ઉપર ઈમાન અને વિશ્વાસ તેમજ ધૈર્ય વગેરે જ 
દીનનો પાયો છે. આ કારણે અલ્લાહ તઆલાએ જ્યારે હઝરત મૂસા (અલે.)ને 
એક મહાન ઝુંબેશ અથાત્‌ ફિરઓનના મુકાબલા માટે ચૂંટી લીધા તો આપને 
ધેર્યનું પ્રશિક્ષણ આપવા માટે એક ખાસ બંદા પાસે મોકલ્યા, જેમને પ્રચલિત 
રીતે હઝરત ખિઝર કહેવામાં આવે છે. એટલા માટે કે આ વસ્તુ ફક્ત જાણવા 
માટે નથી, બલ્કે અમલી પ્રશિક્ષણની મોહતાજ છે. અહીં આ ઘટના હઝરત 
મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) અને આપના માધ્યમથી આપના 
એ સમયના સાથીઓને આ હેતુ માટે સંભળાવવામાં આવી કે, અલ્લાહ 
તઆલાના બંડખોરો અને નાફરમાનોને કે જેઓ દનદનાતા જોઈ રહ્યા છે, 








[૪૦૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ તેરમી તરાવીહ 





તેનાથી ભયભીત અને પ્રભાવિત ન થાવ. આ દુનિયામાં જો કોઈ ગરીબ અને 
મિસ્કીનની નૌકામાં કાણું પાડી દેવામાં આવે છે, તો એમાં ભવિષ્યમાં તેની જ 
ભલાઈ સામેલ હોય છે. અને જો જુલ્મીઓની કોઈ વસ્તીમાં કોઈ પડી રહેલ 
દીવાલને ટેકો આપવામાં આવે છે, તો એમાં પણ કોઈ મજલૂમ (જુલ્મનો 
ભોગ બનનાર) માટે ભલાઈ છુપાયેલ હોય છે. પરંતુ માનવીનું મર્યાદિત 
જ્ઞાન અલ્લાહપાકના તમામ રહસ્યોને પામી કે આવરી નથી શડતું. 


પછી એક પ્રશ્નના જવાબમાં એક ન્યાયી બાદશાહ ઝુલ્કરનેનનો ઉલ્લેખ 
કરી કુરેશને ઈબ્રત દેવડાવવામાં આવી છે કે, એક મુઅમિન બંદો ઝુલ્કરનેન 
હેતો, જે પૂર્વ અને પશ્ચિમના બધા વિસ્તારોને જીતીને પણ દરેક સફળતા 
ઉપર અલ્લાહપાકનો ઉપકારી કે આભારી (શુક્ર ગુજારનારો) બનતો હતો. 
અને દરેક પગલું અલ્લાહપાકની મરજી મુજબ જ ભરતો હતો અને એક તમે 
છો કે થોડીક સત્તા મળી છે તો તેના મદમાં ખુદાપાક, તેના રસૂલ (સલ.) અને 
આખિરત સૌનો મજાક ઉડાવો છો. વારંવાર ચમત્કારની માંગણી કરવાના 
જવાબમાં ફરમાવ્યું કે, જોનાર આંખો માટે તો આ સમગ્ર સૃષ્ટિ અને સ્વયં 
તમારા જીવનમાં ખુદાપરસ્તી, તોહીદ અને આખિરતની એટલી બધી 
નિશાનીઓ ભરેલી પડી છે કે જો સમુદ્ર શાહી બની જાય તો પણ તેમને લખી 
શકાય નહીં. બસ, તો જે કોઈ આ સમજે છે કે તેણે એક દિવસે ખુદાપાક 
સમક્ષ જવાનું છે, તેણે કોઈને પણ ખુદાપાકની જાતમાં સામેલ કરવાને બદલે 
એક જ ખુદાની બંદગી અને તેના આદેશો મુજબ અમલ કરવો જોઈએ. 


સૂરએ મરયમ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતનો બુન્યાદી હેતુ હઝરત ઈસા અલયહિસ્સલામ અને તેમની 
પવિત્ર માતા હઝરત મરયમ (રદી.) વિશે સહીહ અકીદાઓની ચોખવટ અને 
તેમના વિશે યહૂદીઓ-ખ્રિસ્તીઓમાં પ્રચલિત ગલત માન્યતાઓનો રદિયો 
આપવાનો છે. મક્કા મુકરરમહમાં ખ્રિસ્તીઓની કોઈ ખાસ વસ્તી ન હતી. 
પરંતુ મક્કા શરીફના મુશ્રિકો આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ની 








તેરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૪૦૪] 





નુબૂવ્વતનો ઈન્કાર કરવા માટે ખ્રિસ્તીઓથી મદદ લેતા હતા તે સાથે 
મક્કાવાસીઓના હદથી વધુ અત્યાચારનો ભોગ બનેલ મુસ્લિમો હિજરત 
કરી હબ્શા (એબિસીનીયા) જઈ રહ્યા હતા. અને ત્યાંના રાજા “નજાશી””' 
ખ્રિસ્તી ધર્મ પાળતા હતા. એટલા માટે જરૂરી હતું કે, મુસલમાન હઝરત 
ઈસા, હઝ. મરયમ, હઝ. ઝકરિય્યા અને હઝ. યહ્યા અલયહિમુસ્સલામનો 
સહીહ ઈતિહાસ તથા હકીકતોથી વાકેફ થાય. આ વાતની સ્પષ્ટતા ખાસ 
જરૃરી હતી કે, હઝરત ઈસા અલયહિસ્સલામ અલ્લાહપાકના બેટા નથી, 
જેમકે ખ્રિસ્તીઓની ગલત માન્યતા હતી. બલ્કે બીજા નબીઓની જેમ એક 
નબી છે. એટલા જ માટે બીજા નબીઓનું પણ વર્ણન કરવામાં આવ્યુ. 


પરંતુ હઝરત ઈસા અલયહિસ્સલામની ચમત્કારિક પૈદાઈશ (જન્મ) 
અને તે વખતે હઝરત મરયમ (રદી.)ની હાલતનું વર્ણન વિગતવાર સૂરતમાં 
આવ્યુ છે. માટે સૂરતનું નામ “મરયમ” રાખવામાં આવ્યુ છે. 


જ્યારે સહાબાએ હબ્શા હિજરત કરી, તો મક્કાના મુશ્રિકોએ પોતાના 
માણસો બાદશાહ નજાશીના દરબારમાં મોકલ્યા અને કહેવડાવ્યુ કે, અમારી 
કૌમના અમૂક મૂર્ખ છોકરાઓ આપના દેશમાં ચાલ્યા આવ્યા છે. એ અમારા 
ધમમાંથી નીકળી ગયા છે, પરંતુ તે આપના ધર્મમાં પણ દાખલ થયા નથી. 
બલ્કે તેમણે એક નવો જ ધર્મ સ્વીકાર્યો છે. 

બાદશાહે સહાબાએ કિરામને બોલાવ્યા, અને આની ચોખવટ કરવા 
જણાવ્યુ તો હઝરત જઅફર રદી. (આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના 
કાકાના દિકરા)એ તેનો ખુલાસો કરતા જણાવ્યું કે, બાદશાહ સલામત ! હમે 
લોકો અજ્ઞાનતા અને અભણતામાં જીવન વિતાવી રહ્યા હતા, મૂર્તિપૂજા કરતા 
હતા, મરેલ જાનવરો ખાતા હતા, એકબીજા ઉપર ઝુલ્મ-અત્યાચાર કરતા 
હતા, બધી જ ધાર્મિક, અખ્લાકી અને સામાજિક બુરાઈઓમાં સપડાયેલા 
હતા. તેવામાં અલ્લાહપાકે અમારામાં એક નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ 
મોકલ્યા. જેમણે અમોને એક જ ખુદાપાકનો પાલવ પકડાવ્યો. મૂર્તિ પૂજાથી 
રોક્યા, નમાઝનો હુકમ કર્યો. ઝુલ્મ-અત્યાચાર અને દારૂ-જુગારથી અમોને 
રોક્યા, તો હમો તેમની વાતો ઉપર ઈમાન લાવ્યા. હમારી કૌમના લોકોને આ 





[૪૦૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ તેરમી તરાવીહ 





વાત પસંદ ન પડી, તો તેમણે અમારી ઉપર અત્યાચારો ક્યા. છેવટે મજબૂર 
થઈ હમે આપના દેશમાં હિજરત કરી આવી ગયા છે. 


રાજા નજાશીએ કહ્યું કે, તમારા નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ 
ઉપર ઉતરનાર વહીનો અમૂક અંશ મને સંભળાવો. તો હઝરત જઅફર 
રદી.એ સૂરએ મરયમનો શરૂનો ભાગ સંભળાવ્યો. જે હઝરત યહ્યા તથા 
હઝરત ઈસા અલયહિસ્સલામ વિશે છે. નજાશી આ સાંભળી રડી પડ્યા અને 
કહ્યું કે, બેશક, આ તે જ વાણી છે, જે હઝરત ઈસા અલયહિસ્સલામ લાવ્યા 
હતા. બશેવ એક જ ખુદાપાકનું કલામ છે. 


બીજા દિવસે મક્કાવાસીઓએ ફરી પાછી બીજી ચાલ ચાલીને નજાશીને 
કહ્યું કે, હઝરત ઈસા અલયહિસ્સલામ વિશે મુસ્લિમોનો તે અકીદો નથી, જે 
ખ્રિસ્તીઓનો છે. માટે આપ એમને બોલાવી હઝરત ઈસા અલયહિસ્સલામ 
વિશે પૂછી જુઓ. 

બીજા દિવસે પણ હઝરત જઅફરને ખુલાસો કરવાનું કહેતાં આપે 
ફરમાવ્યું કે, હઝરત ઈસા અલયહિસ્સલામ અલ્લાહપાકના બંદા અને તેના 
રસૂલ છે. અને તેના તરફથી રૂહ તથા એક નિશાની છે, જે કુંવારી મરયમ 
તરફ મોકલવામાં આવી. નજાશીએ આ સાંભળી એક તણખલુ જમીન ઉપરથી 
ઉપાડયુ અને કહ્યું કે, ખુદાપાકની કસમ ! તમે જે કાંઈ કહ્યું તેનાથી હઝરત 
ઈસા અલયહિસ્સલામ આ તણખલા જેટલા પણ વધારે ન હતા. અને 
મક્કાવાસીઓની ભેટ-સોગાદો પરત કરી દીધી. તથા મુસ્લિમોથી કહ્યું કે, 
તમો મારા દેશમાં શાંતિપૂર્વક રહો. 


આ બનાવથી સબક મળે છે કે, મુસલમાન કોઈ પણ જગ્યાએ જાય, તે 
પોતાનો સાચો ધર્મ રજુ કરે. દુશ્મનોથી ગભરાય જઈ પોતાનો ધર્મ ન બદલે. 
ઈન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહપાકની મદદ જરૂર આવશે. જેમ હઝરત જઅફર 
(રદી.)એ સત્ય વાત રજુ કરી અને બાદશાહ નજાશીએ તેમને રહેવાનો 
અધિકાર આપ્યો. 


આ સૂરતના પહેલા બે રૂફૂઅ (હઝરત ઈસા અલૈ. તથા હઝરત યહ્યા 








તેરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૪૦૬] 





અલૈ.ના કિસ્સાઓ) પછી હઝરત ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામનો કિસ્સો 
સંભળાવ્યો કે, તે પણ પોતાની કોમના અત્યાચારથી તંગ આવી હિજરત કરવા 
મજબૂર થયા. છતાં તેમણે પોતાની માન્યતા (તૌહીદ) છોડી નહીં. જેમકે 
મક્કાના મુસ્લિમોએ મક્કા છોડી હબ્શા હિજરત કરી. આમાં મુસ્લિમોને 
તસલ્લી પણ છે. 


ત્યાર બાદના રૂકૂઅમાં બીજા નબીઓનો ઉલ્લેખ કરી એ દશૉવ્યુ કે, 
બધા જ નબીઓ એક જ દીન (તૌહીદવાળો) લઈને આવ્યા હતા. જે હઝરત 
મુહમ્મદ (સલ.) લઈને આવ્યા છે. પરંતુ નબીઓના ગયા બાદ ઉમ્મતો 
બગડતી રહી અને દીનમાં પોતાની મનેચ્છાઓ (ખ્વાહિશો)વાળી વાતો ઉમેરી 
દીનને બગાડતી રહી. 


છેલ્લા બે રૂકૂઅમાં મક્કાના મુશ્રિકો-કાફિરોની ગુમરાહીઓ (પથ- 
ભ્રષ્ટતા)ની સખ્ત ટીકા કરી. અને ઈમાનવાળાઓને ખુશખબરી આપી કે 
સત્યના દુશ્મનોના બધા જ પ્રયત્નો છતાં તમે જ સફળ થશો. 


સૂરએ મરયમમાં સૌપ્રથમ હઝરત ઝકરિયા (અલૈ.)ની દુઆને વર્ણવી 
જે તેમણે પોતાના ઘડપણમાં અને પત્નીના વંધ્યત્વ છતાં એક પુત્ર માટે કરી 
અને અલ્લાહપાકે તેમની દુઆ કબૂલ કરીને તેમને હઝરત યહ્યા (અલે.)ના 
જન્મની ખુશખબરી સંભળાવી. આ ઘટના હઝરત મરયમને ત્યાં ચમત્કારિક 
રીતે પિતા વિના હઝરત ઈસા (અલે.)ના જન્મની ઘટના વર્ણવતાં પહેલાં 
પ્રસ્‍તાવનારૂપે વર્ણવી છે કે, હઝરત યહ્યા (અલૈ.)નો જન્મ પણ સામાન્ય 
કાયદાથી અલગ પ્રકારનો છે કે, પુરૂષ અત્યંત વૃદ્ધ થઈ ગયો હતો અને સ્ત્રી 
સંપૂર્ણપણે વાંઝ અને સંતતિ-જન્મ માટે કાબેલ ન હતી, પરંતુ જ્યારે ખુદા 
તઆલાએ ઈચ્છ્યું તો તેમને ત્યાં ઓલાદ જન્મી. પરંતુ હઝ. યહ્યા (અલૈ.)એ 
તો ખુદાઈનો દાવો નથી કર્યો અને ન કોઈએ તેમને ખુદા બનાવ્યો. 

પછી જ્યારે હઝરત મરયમ (અલે.)નું પવિત્ર જીવન અને તેમની ખૂબ 
જ વધુ ઈબાદત કરવાનો ઉલ્લેખ છે. હઝરત ઈસા (અલે.)ના જન્મ વિશે 
જણાવ્યું કે લોકોના વાંધાઓના જવાબમાં ખુદ હઝરત ઈસા (અલૈ.)એ 





[૪૦૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ તેરમી તરાવીહ 





પારણામાં જ બંદા હોવા અને ખુદા તઆલા તરફથી નમાઝ અને ઝકાતની 
હિદાયત (માર્ગદર્શન કે નિર્દેશ) પ્રાપ્ત થવાની જાહેરાત કરી. પછી બતાવ્યું કે, 
આ દુર્ભાગીઓની સ્થિતિ ઉપર અફસોસ છે કે, આ સૌ જાણી જોઈને અલ્લાહ 
તઆલાના એક આજ્ઞાપાલક બંદાને ખુદા અને તેની ખૂબ જ વધારે ઈબાદત 
કરનારી માંને ખુદાની પત્ની બનાવી રહ્યા છે. 


પછી હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)એ પોતાના પિતાને જે તોહીદનું આમંત્રણ 
આપ્યું અને તેના પરિણામે તેમને જે રીતે હિજરત કરવી પડી, તેનો હવાલો 
આપ્યો અને જણાવ્યું કે, અલ્લાહપાકે હિજરત અને મુસીબતોના મુકાબલે 
ધૈર્ય રાખ્યા બાદ અલ્લાહ તઆલાએ તેમને વૃદ્ધાવસ્થામાં ઓલાદ આપી. 
પછી હઝ. મૂસા (અલેૈ.), હઝ. હારૂન (અલૈ.), હઝ. ઈસ્માઈલ (અલે.) 
અને હઝ. ઈદ્રીસ (અલે.)ની પરિસ્થિતિ અને વિશિષ્ટતાઓ ટૂંકમાં વર્ણવી કે 
આ બધા હઝરત આદમ (અલે.), હઝ. નૂહ (અલૈ.), હઝ. ઈબ્રાહીમ (અલે.) 
અને હઝ. યઅફૂબ (અલૈ.)ના વંશમાં ખૂબ મહાન અને દેઢનિશ્ચયી અંબિયા 
(નબીઓ) અલયહિમુસ્સલામ થઈ ગયા છે. આ બધા ખુદાપાકની હિદાયત 
પ્રાતત તેમજ તેના પ્રિય બંદાઓ હતા. તેમની સ્થિતિ આ હતી કે જ્યારે ખુદા 
તઆલાની આયતો સાંભળતા તો રડતાં રડતાં સિજદામાં નમી પડતા. પછી 
તેમની ઓલાદમાં એવા કપૂત પેદા થયા કે નમાઝ અને ઝકાત વગેરે બધું જ 
વેડફી નાંખ્યા અને પોતાની મનેચ્છાઓનું અનુસરણ કરવા લાગ્યા. આ લોકો 
પોતાની એ ગુમરાહીના અંજામથી ટૂંકમાં ભેટશે. તેમનામાંથી “નજાત' (મુક્તિ) 
તેઓ જ પામશે, જેઓ તોબા અને પોતાની સુધારણા કરી લેશે. 


માનવી કહે છે કે, જ્યારે હું મરી પરવારીશ તો ફરીથી જીવતો કરી 
ઉઠાવાઈશ ? શું માણસ આ વાત નથી જાણતો કે જ્યારે તેને સૌ પ્રથમવાર 
પેદા કર્યો તો એ પહેલાં તે કંઈ પણ ન હતો. તમારા રબના સોગંદ ! અમે 
તેમને પણ અને શયતાનોને પણ અવશ્ય એકઠા કરીશું. પછી તેમને જહજ્ઞમની 
આસપાસ એવી રીતે હાજર કરીશું કે તેઓ ઘૂંટણિયે ઘેરો નાખી બેઠા હશે. 
અમે તેમને બતાવીશું કે તમારે હવે આ જહન્ઞમમાં અવશ્ય દાખલ થવાનું છે. 
પછી અમે એ લોકોને નજાત (મુક્તિ) આપીશું, જેમણે તકવા અપનાવ્યો હશે 








તેરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૪૦૮] 





ન 


અને પોતાના પ્રાણો ઉપર અત્યાચાર કરનારાઓને ઘેરા-વર્તુળમાં ઉભડક 
બેસેલા છોડી દઈશું. 

સૂરહનું સમાપન થતાં ફરમાવ્યું કે, અમે આ ગ્રંથને તમારી ભાષામાં 
એટલા માટે સરળ બનાવી ઉતાર્યો છે કે, જેથી તમે ખુદાપાકથી ડરનારાઓને 
ખુશખબર આપી દો અને ઝઘડાખોર કોમને ચેતવી દો કે તેમનાથી પહેલાં 
કેટલીક કૌમોને અમે નષ્ટ કરી દીધી છે. શું તમે તેમનામાંથી આજે ક્યાંય 
કોઈ ગંધ પણ અનુભવો છો કે કોઈનું નિશાન સુદ્ધાં જુઓ છો. 

માણસને અવલાદની તમજન્ઞા હોય છે. પોતાની જવાની તેમને મોટા કરવા 
(ભણવા-ઘડવા) અને ઘડપણ, તેમની શાદી તથા વારસો વધારવામાં જતી 
રહે છે. અવલાદની મુહબ્બત ફિતરી (નેચરલ) છે. સૂ.મરયમ આ વિષયને 
વર્ણન કરી પૂછે છે કે, તમે અવલાદ કેમ ચાહો છો ? ફક્ત ફાયદા માટે ? 
વારસા માટે ? ફક્ત જમીન-મકાન માટે ? 


સૂ.મરયમ દીનને આગળ ધરે છે દુન્યા કરતાં એનું મહત્વ દર્શાવે છે. 
તમે પણ દીનદાર અને તમારી અવલાદ પણ દીનદાર રહે. અને તેના પછીની 
પણ દીનદાર. આ પ્રમાણે ઘટનાક્રમ ચાલુ રહેવો જોઈએ. તમે ફક્ત દીનદાર 
હશો, અવલાદ નહીં હોય તો પછી તે પોતાની અવલાદની સહીહ તરબીયત 
નહીં કરી શકે. તેને દુન્યવી લજ્જતો, ખ્વાહીશ તરફ લઈ જઈ બરબાદ 
કરશે. એટલા જ માટે આ સૂરતમાં વલદ (છોકરો) અને દીની વારસાનું 
વર્ણન મુખ્ય ધરી છે. સૂરતમાં વારંવાર છોકરા અને વારસાઈનું વર્ણન છે. 
એના ઉદાહરણરૂપી હઝ. ઝકરીયા, હઝ. યહ્યા, હઝ. મરયમ, હઝ. ઈસા, 
હઝ. ઈબ્રાહીમ, હઝ. ઈસ્માઈલ, હઝ. મૂસા (અલે.) વગેરેનું વર્ણન કરી 
આપણને સવાલ કર્યો છે કે, શું તમો પોતાની અવલાદની અલ્લાહપાકની 
મઅરિફતવાળી તરબિયત કરવાના ઈચ્છુક છો ? હઝ. ઝકરીયા (૧-૭) 
હેઝ. ઝકરીયા પોતાના સગામાં કોઈને (નબી બનવાને લાયક) જોઈ રહ્યા ન 
હતા. માટે અવલાદની તમજન્ઞા જાહેર કરી અને પછી હઝ. યહ્યા (અલે.)ની 
તરબિયત પણ કરી. (૧૨) અવલાદની મુહબ્બત અને તેમના ભવિષ્યની 
ચિંતા ફિતરી છે. પરંતુ તેમાં દીનને સારી રીતે ઉમેરવામાં આવે. હઝરત 





[૪૦૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ તેરમી તરાવીહ 





મરયમની વાલિદહ અને પોતે હઝ. મરયમે હઝ. ઈસા (અલૈ.)ની તરબિયત 
કરી. માં-બાપની ફરમાંબરદારી વિશે પણ સૂરતમાં (૧૪-૩૨) પર ધ્યાન 
આપવામાં આવ્યું. અને ચોક્કસ વાત છે કે, આ ત્યારે જ શક્ય છે, જ્યારે 
અવલાદ નેક હોય, તેમને આખિરતની ફિક્ર હોય, માં-બપનો મરતબો જાણતી 
હોય, નેકીની તમજ્ઞા-ધગશ હોય. હઝ. ઈબ્રાહીમ (અલેૈ.)નો કિસ્સો એનાથી 
ઉલ્ટો છે. બાપ શિકવાળા છે, છતાં આપ તેમને નરમી, શફકત, મુહબ્બતથી 
દઅવત આપે છે. (૪૨-૪૩) આનાથી આપણને માં-બાપ સાથે સારા 
વર્તાવનો હુકમ માલૂમ પડે છે. નવયુવાન દીની છોકરો તેને લઈ માં-બાપને 
તોછડાવી ન કાઢે, અદબથી પેશ આવે. ચાહે તે દીન ઉપર અમલ ન કરતા 
હોય. (૪૪-૪૫) જ્યારે હઝ. ઈબ્રાહીમ (અલૈ.) પોતાના બાપના કાફિર 
હોવા છતાં સારો વર્તાવ કર્યો, તો અલ્લાહ તઆલાએ નેક અવલાદ (ઈસહાક, 
યઅફૂબ) અર્પણ કર્યા. એટલે બે નસ્લોની નુબૂવ્વતની પણ બશારત આપી 
દીધી. સાથે હઝરત ઈસ્માઈલ (અલે.)નું વર્ણન કર્યું કે, તે પણ પોતાના 
ઘરવાળાઓને નમાઝ, ઝકાતનો હુકમ કરતા હતા. (૫૫) હઝ. મૂસા (અલે.) 
તથા હઝ. હારૂન (અલે.)નું વર્ણન પણ એટલા માટે કર્યું કે હઝ. મૂસા 
(અલૈ.)એ હઝ. હારૂન (અલે.) માટે દુઆ માંગી તેમને નુબૂવ્વતમાં ભાગીદાર 
કર્યા. (નેકીના કામમાં) ત્યાર બાદ બધા જ નબીઓનું ટૂંકમાં વર્ણન કરી 
દર્શાવ્યું કે, બધા જ પોતાની અવલાદની ફિકર કરતા હતા, પરંતુ પછી આ 
તરબિયત ઢીલી પડી ગઈ. અવલાદ દુન્યવી ખ્વાહિશો અને દુન્યવી વારસા 
(માલો-દૌલત)ની લાલચમાં પડી ગઈ અને પોતાની અવલાદની સહીહ 
તરબિયત ન કરી, તો પછી તે બેદીન બની ગઈ. તો શું તમને પણ આમાંથી 
બનવું છે કે જેના પરિણામે જજ્ઞત મળે (૬૪) કે પછી પોતાની અવલાદને 
બેનમાઝી, ખ્વાહીશપરસ્ત બનાવી જહકજ્ઞમી બનાવવી છે ? (૫૯-૭૭) આ 
આયતોમાં અવલાદની મુનાસબતથી અલ્લાહપાકે પોતાના અને બંદાઓના 
દરમ્યાન ફક બતાવ્યો કે, તમારે જરૂરત છે. હું અવલાદથી બેનિયાઝ છું. 
(૮૮ થી ૯૫) અવલાદની જરૂરતવાળી આયતો નરમીથી બયાન ફરમાવી. 
બીજી સૂરતો કરતાં આ સૂરતમાં રહમત, રહમાન વગેરે શબ્દ ૨૦ વખતે 








તેરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૪૧૦] 





વપરાયો છે. પરંતુ પોતાના માટે અવલાદના વર્ણન માટે સષ્ષ શબ્દો વાપર્યા 
છે. કારણ કે તે બેનિયાઝ છે, આપણે જરૂરતમંદ છે. આ અલ્લાહપાક માટે 
એબની વાત છે. ઘણો મોટો આક્ષેપ અને તોહમત છે. જેથી સખ્ત શબ્દોમાં 
વખોડ્યો. સૂરત નરમી અને સખષ્યી બશ્ઞેવનો સંગમ છે. જે કુર્‌આન શરીફનો 
ચમત્કાર છે. સૂરતનું નામ મરયમ રાખ્યું, કારણ કે સ્ત્રી (શાં)ની તરબીયતનો 
જ વધુ અસર હોય છે. તે બચ્ચા સાથે વધારે રહે છે અને હઝ. મરયમની 
વાલિદહ તથા આપે પોતે પણ હઝ. ઈસા (અલે.)ની તરબિયત ફરમાવી 
હતી. તો આ સૂરત સ્ત્રીઓ (માં)ની જવાબદારી તરફ પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે 
છે કે, તેમણે અવલાદને સારી કેળવણી આપવી જોઈએ. 


આ સૂરહમાં પણ એકેશ્વરવાદ (તૌહીદ) અને મૃત્યુ પછી જીવિત થઈ 
હિસાબ-કિતાબનું વર્ણન છે. 


હઝરત ઈસા (અલે.)ના ૬ ઉત્તમ ઉપદેશો : (૧) હું અલ્લાહપાકનો 
બંદો છું, ન તો રબ છું, ન રબનો દીકરો. (૨) મને વહી અને નુબૃવ્વત 
અપણ કરી છે. (૩) અલ્લાહપાકે મને બરકતવંત બનાવ્યો છે. (૪) મને પણ 
બીજા નબીઓની જેમ શરઈ ઉમૂર અને ઈબાદતોની જવાબદારી મળેલ 
છે. (૫) મારી વાલિદહનો ફરમાંબરદાર અને સગા-સબંધી, અડોસ- 
પડોસવાળાની ખિદમત કરનાર છું. હું ઘમંડી નથી. (૬) મને દુન્યા અને 
આખિરતમાં સુખ-શાંતિનો સંદેશ પાઠવવામાં આવ્યો છે. (૦૦-ઝઝ) 


જે લોકો અલ્લાહપાકની પસંદગી મુજબ ઝિંદગી વિતાવે છે, અને પોતાની 
ખ્વાહિશોને ત્યજી દે છે, તો અલ્લાહપાક માનવીઓના દિલમાં તેની મુહબ્બત 
પેદા કરે છે. જે અલ્લાહપાકની મુહબ્બતનો નિચોડ છે. હદીષમાં વર્ણન છે કે, 
અલ્લાહપાક જ્યારે બંદાથી મુહબ્બત કરે છે, તો જિબ્રઈલ (અલૈ.)ને બોલાવી 
ખબર આપે છે કે, હું ફલાણાં બંદાથી મુહબ્બત કરૂં છું, તું પણ કર. પછી 
આકાશમાં એલાન કરી આપે છે કે, અલ્લાહ તઆલા ફલાણાં બંદાથી મુહબ્બત 
કરે છે, તમો પણ કરો. અને પછી પૃથ્વી પર વસવાટ કરનારના દિલોમાં પણ 
તેની મુહબ્બત નાંખી આપવામાં આવે છે, તો તેને બધા હાથોહાથ લઈ લે છે. 





[૪૧૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ તેરમી તરાવીહ 





સૂરએ મરયમની આયતોનો ખુલાસો 


ઘડપણ તથા પત્નીના વાંઝ હોવા છતાં અવલાદ આપવી અલ્લાહ 
તઆલાની કુદરત : 


હે ઝકરિય્યા (અલૈ.) ! ચોક્કસ અમે આપને એક એવા પુત્રની ખુશખબરી 
આપીએ છીએ, જેનું નામ “યહ્યા' હશે. એ પહેલાં કોઈને અમે એ નામનો 
બનાવ્યો નથી. (૭) ઝકરિય્યા (અલૈ.)એ અરજ કરી : હે પરવરદિગાર ! 
મારે ત્યાં પુત્ર કેવી રીતે થશે ? જ્યારે કે મારી પત્ની વાંઝણી છે અને હું 
વૃદ્ધાવસ્થાના છેલ્લે દરજ્જે પહોંચી ગયો છું. (૮) (ફરિશ્તાએ) કહ્યું કે, 
એવી જ સ્થિતિમાં થશે. આપના પરવરદિગારે કહ્યું છે કે, આ મારા માટે 
તદ્દન સહેલું છે અને પ્રથમ આપને પણ હું પેદા કરી ચૂક્યો છું જ્યારે આપ 
કંઈ જ વસ્તુ ન હતા. (૯) 
હઝરત ઈસા (અલે.)નું પૈદાઈશ પછી તરત વાત કરવુ, પોતાના 
ખુદા હોવાનો ઈન્કાર અને વાલિદહની પાકદામનીને જાહેર કરવી 


પછી તેણી તેને ખોળામાં લઈ પોતાની કૌમ પાસે આવ્યા તો લોકોએ 
કહ્યું, હે મરયમ (અલૈ.) ! આપ તો એક બહું જ બુરી વસ્તુ લાવ્યા. (૨૭) 
હે હારૂન (અલૈ.)ની બહેન ! આપનો બાપ બુરો માણસ ન હતો અને ન 
આપની માં ખરાબ ચાલની હતી. (૨૮) તો મરયમ (અલે.)એ (જવાબ ન 
આપતાં) હાથથી તે બાળક તરફ ઈશારો કર્યો. તેઓએ કહ્યું કે, જે કોઈ 
ખોળામાં બાળક હોય તેનાથી અમે કેવી રીતે વાત કરીએ ? (૨૯) એટલામાં 
(પોતે જ) તે બાળક બોલી ઉઠયો કે, હું અલ્લાહપાકનો (ખાસ) બંદો છું. 
તેણે મને કિતાબ (ઈન્જીલ) આપી છે અને મને નબી બનાવ્યો છે. (૩૦) 
અને હું ગમે ત્યાં રહું, તેણે મને બરકતવાળો બનાવ્યો અને તેણે મને નમાઝ 
તથા ઝકાતની તાકીદ કરી છે, જ્યાં સુધી કે હું (દુનિયામાં) જીવતો રહું. 
(૩૧) અને મને પોતાની માતાનો ખરો સેવક બનાવ્યો અને તેણે મને 
અત્યાચારી-કમભાગ્ય બનાવ્યો નથી. (૩ર) અને મારા ઉપર (અલ્લાહપાકના 
તરફથી) સલામ છે, જે દિવસે કે હું પેદા થયો અને જે દિવસે હું મૃત્યુ પામીશ 








તેરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૧૨] 





તથા જે દિવસે સજીવન કરી (પાછો) ઉઠાડવામાં આવીશ. (૩૩) આ છે 
મરયમ (અલે.)ના પુત્ર ઈસા (અલૈ.) (અને આ) તદ્દન સત્ય બીના છે, જેમાં 
તેઓ ઝઘડો કરે છે. (૩૪) અલ્લાહપાક એવો નથી કે તે અવલાદ રાખે. તે 
તો પાક ઝાત છે. (તેની શાન એવી છે કે) જ્યારે તે કોઈ કામ કરવા ચાહે છે, 
તો તેને એટલું જ કહે છે કે, “થઈ જા”' તો તે થઈ જાય છે. (૩૫) અને (હે 
નબી સલ. !) લોકોને ફરમાવી દો કે બેશક, અલ્લાહપાક મારો પરવરદિગાર 
તેમજ તમારો પણ પરવરદિગાર છે. તેથી તેની જ બંદગી કરો. એ જ (દીનનો) 
સીધો માર્ગ છે. (૩૬) છતાં તે લોકોમાંથી કેટલાક સમૂહે અંદર-અંદર મતભેદ 
કર્યો, જેથી એ મુન્કિરો માટે એક મહાન દિવસના આવવાથી બહુ ખરાબી 
(થનાર) છે. (૩૭) જે દિવસે (કિયામતમાં) એ લોકો અમારી પાસે આવશે, 
તો કેટલા બધા સાંભળતા અને દેખતા થઈ જશે, પરંતુ એ જુલ્મીઓ આજે 
(દુનિયામાં) સ્પષ્ટ ગુમરાહીમાં છે. (૩૮) અને એ લોકોને પસ્તાવાના દિવસથી 
ડૅરાવો, જ્યારે કામનો અંતિમ ફેસલો કરી દેવામાં આવશે, પણ એ લોકો 
(આજે) ભૂલમાં (પડેલા) છે. અને ઈમાન લાવતા નથી. (૩૯) (પરંતુ તેઓના 
મૃત્યુ પછી) અમે જ પૃથ્વી તથા તેના ઉપર વસનારાઓના વારિસ (છેલ્લા 
માલિક) થઈશું અને તેઓ અમારી જ તરફ પાછા લાવવામાં આવશે. (૪૦) 
મૃત્યુ બાદનું બીજુ જીવન યકીની છે : 

અને (કાફિર) માણસ એમ કહે છે કે, શું જ્યારે હું મૃત્યુ પામીશ તો ફરી 
પાછો સજીવન થઈ ઉઠીશ ? (૬૬) શું (એ) માણસ એટલુંય સમજતો 
નથી કે અમે પ્રથમ તેને હસ્તીમાં લાવ્યા છીએ અને (તે વખતે) તે કંઈ જ વસ્તુ 
ન હતો. (૬૭) માટે આપના પરવરદિગારના સોગંદ ! અમે તેઓને તથા 
શયતાનોને જરૂ૨ એકઠા કરીશું. પછી દોઝખની આસપાસ તેઓને એવી 
સ્થિતિમાં હાજર કરીશું કે તેઓ ઘૂંટણીયે પડેલા હશે. (૬૮) ફરી અમે તેઓના 
દરેક જૂથમાંથી એવા લોકોને જુદા કરીશું, જે તેઓમાં સૌથી વધારે અલ્લાહ 
તઆલાની સાથે અકડતા હતા. (૬૯) ફરી અમે તે લોકોને પણ સારી પેઠે 
જાણીએ છીએ, જેઓ દોઝખમાં (પ્રથમ) દાખલ થવાના વધારે લાયક છે. 
(૭૦) અને તમારામાંથી કોઈ પણ એવો નથી, જે તેના ઉપર પહોંચે નહિ. 





[૪૧૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ તેરમી તરાવીહ 





આ (વાયદો) આપના પરવરદિગાર પર જરૂરી છે, જે પૂરો થઈને જ રહેશે. 
(૭૧) પછી જે લોકો (ઈમાન લાવી અલ્લાહથી) ડરે છે, તેમને અમે બચાવી 
લઈશું અને જુલ્મીઓ (કાફિરો)ને તેમાં ઉંધા પડેલા રહેવા દઈશું. (૭૨) 


સરએ તાહા 
દ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


જે સમયે આ સૂરત મક્કામાં ઉતરી તે મુસ્લિમો માટે ઘણી સખ્ત 
પરેશાની, તકલીફો અને કસોટીનો સમય હતો. મક્કાના મુશ્રિકોએ તેમનું 
જીવન દરેક પ્રકારે તંગ કરી દીધુ હતુ. આ સૂરતનો બુન્યાદી હેતુ તેમને 
તસલ્લી આપવાનો હતો, કે હક અને સાચા ધમના અનુયાયીઓને દરેક યુગમાં 
આ પ્રકારની તકલીફો વેઠવી પડી છે. પરંતુ છેલ્લે તેમનું પરિણામ સારૂ જ 
આવ્યુ છે. આના અનુસંધાનમાં આ સૂરતમાં હઝ. મૂસા (અલે.)નો કિસ્સો 
વિગતવાર વર્ણન થયો છે. જેનાથી સાબિત થાય છે કે, કસોટી બાદ સફળતા 
મળે છે. તથા બધા જ નબીઓની દઅવત ફક્ત એક સર્વશક્તિમાન અલ્લાહ 
તઆલા ઉપર ઈમાન લાવવાની અને શિકથી લોકોને રોકવાની હોય છે. 


હઝરત ઉમર (રદી.)ના ઈસ્લામ અંગીકાર કરવાની સૌથી પ્રખ્યાત અને 
પ્રમાણભૂત રિવાયત આ છે કે, જ્યારે તેઓ ઘરેથી નબી (સલ.)ને કતલ 
કરવાના ઈરાદે બહાર નીકળ્યા, તો માર્ગમાં એક વ્યક્તિ નઈમ બિન અબ્દુલ્લાહ 
(રદી.)એ તેમને કહ્યું કે, પહેલાં પોતાનું ઘર સંભાળો. તમારી પોતાની બહેન 
અને બનેવી આ નવો દીન અંગિકાર કરી ચૂકયા છે. આ સાંભળી હઝરત 
ઉમર સીધા જ પોતાની બહેન ફાતિમા બિતન્તે ખત્તાબ અને પોતાના બનેવી 
સઈદ બિન ઝેદના ઘેર પહોંચ્યા. જે હઝરત ખબ્બાબ (રદી.) પાસે બેસી 
કુર્‌આનનું શિક્ષણ મેળવી રહ્યા હતા. હઝરત ઉમર તેમના પઢવાનો અવાજ 
સાંભળી ચૂક્યા હતા. પહેલાં તો તેમણે થોડી પૂછપરછ કરી અને ત્યાર બાદ 
પોતાના બનેવી ઉપર તૂટી પડ્યા અને મારવા લાગ્યા. તેમની બહેને જ્યારે 
પોતાના પતિને બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, તો તેમને પણ માર્યા. જેથી તેમનું 
માથુ ફાટી ગયુ. છેવટે બહેન અને બનેવી બજ્ઞેએ કહ્યું કે, અમે મુસલમાન 








તેરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૧૪] 





થઈ ગયા છીએ. તમે જે કરી શકતા હોવ તે કરી લો. હઝરત ઉમરને પોતાની 
બહેનનું લોહી વહેતુ જોઈ થોડો પસ્તાવો થયો અને કહેવા લાગ્યા : “સારૂં, 
મને પણ એ વસ્તુ બતાવો, જે તમે પઢી રહ્યા હતા.” તેમની બહેને સોગંદ 
લેવડાવ્યા કે, તેઓ તેને ફાડી નહી નાંખે. ત્યાર બાદ બોલ્યા કે, તમે ગુસ્લ કર્યા 
પછી જ આ પવિત્ર પાનાને અડી શકશો. હઝરત ઉમર (રદી.)એ ગુસ્લ કર્યું 
અને પછી તે પાનાં લઈ પઢવા માંડયા. તેમાં આ જ સૂરએ તાહા લખેલી 
હતી. વાંચતા-વાંચતા એકાએક તેમના મુખેથી નીકળી પડયું : “કેવી સુંદર 
વાણી છે !'”' આ સાંભળતાં જ હઝરત ખબ્બાબ રદી. બિન અરત જે તેમનો 
પગરવ સાંભળી સંતાઈ ગયા હતા, બહાર આવી ગયા અને બોલ્યા : “ખુદા 
તઆલાના સોગંદ ! મને આશા છે કે, અલ્લાહ તઆલા પોતાના નબીના 
સંદેશના પ્રસારમાં તમારી પાસેથી ઘણી સેવાઓ લેશે. કાલે જ મેં નબી 
(સલ.)ને એમ કહેતા સાંભળ્યા છે કે, હે ખુદા ! અબુલહકમ બિન હિશામ 
(અબૂ જહલ) અથવા ઉમર બિન ખત્તાબ બજ્ઞે પૈકી કોઈને પણ ઇસ્લામનો 
મદદકર્તા બનાવી દે. તેથી હે ઉમર, અલ્લાહપાકની તરફ ચાલો.'' આ વાક્યે 
બાકી રહેલી કમી પૂરી કરી દીધી, અને એ જ ઘડીએ હઝરત ખબ્બાબ 
(રદી.) સાથે જઈ હઝરત ઉમર (રદી.)એ નબી (સલ.)ની સેવામાં ઇસ્લામ 
અંગીકાર કરી લીધો. 


સૂરહની શરૂઆત આમ થાય છે કે, હે મુહમ્મદ (સલ.) ! આ કુર્‌આન 
તમારી ઉપર કાંઈ એટલા માટે ઉતારવામાં આવ્યુ નથી કે વિના કારણે 
તમને તકલીફમાં મૂકી દેવામાં આવે. તમારી પાસેથી અમે ન માનનારાઓને 
બળજબરીપૂર્વક મનાવવા અને હઠાગ્રહી લોકોના હૃદયમાં ઈમાન પેદા કરી 
દેખાડવાની માંગણી નથી કરતા. આ તો ફક્ત એક શિખામણ અને યાદી છે. 
જેથી દિલમાં અલ્લાહપાકનો ડર રાખનાર અને તેની પકડથી બચવા માંગતી 
વ્યક્તિઓ તે સાંભળીને સુધરી જાય. આ ધરતી અને આકાશના માલિકની 
વાણી છે, અને ખુદાઈ માત્ર તેની જ છે. આ બજ્ઞે હકીકતોને કોઈ માને કે ન 
માને, તેમાં કોઈ ફેરફાર થવાનો નથી. 


ત્યાર બાદ હઝરત મૂસા (અલે.)નો કિસ્સો વર્ણન કરવામાં આવ્યો 





[૪૧૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ તેરમી તરાવીહ 





છે. દેખીતી રીતે તો તેનું વર્ણન એક કિસ્સાના સ્વરૂપમાં થયું છે. અને એ 
વખતે પ્રવર્તતા સંજોગો તરફ તેમાં કોઈ બાહ્ય સંકેત સુદ્ધાં નથી. પરંતુ જે 
પરિસ્થિતિમાં આ કિસ્સો સંભળાવવામાં આવ્યો છે, તેની સાથે મળીને આ 
કિસ્સો મક્કાવાસીઓને બીજી જે વાતો તરફ ઈશારો કરે છે, તે તેના શબ્દોથી 
છતો થતો નથી, બલ્કે તેમાં છૂપાયેલો તે પૈકી અમૂક ઈશારાઓ છે. 
હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને જે રીતે કોઈ સાધન- 
સામગ્રી અને લશ્કર વિના એકલા જ કુરેશની સામે સત્યના આમંત્રણ માટે 
નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, બિલ્કુલ આવી જ રીતે હઝરત મૂસા (અલેૈ.)ની 
પણ આ મોટા કામ માટે નિમણૂંક કરી દેવામાં આવી હતી કે, ફિરઔન જેવા 
જુલ્મી બાદશાહને વિદ્રોહ ત્યજી દેવાની શિખામણ આપે. તેમની સાથે 
કોઈ લશ્કર પણ મોકલવામાં આવ્યુ ન હતું. જે વાંધા, શંકાઓ, આક્ષેપો, 
ચાલબાજીઓ અને ચાલાકીઓ મક્કાવાસીઓ આજે હઝરત મુહમ્મદ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) વિરૂદ્ધ કરી રહ્યા છે, તે જ શસ્ત્રો બલ્કે 
તેનાથી વધારે પ્રમાણમાં હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામ વિરૂદ્ધ ફિરઓને 
વાપર્યા હતા. તો પછી જોઈ લો કે, કેવી રીતે તે પોતાની બધી જ યુક્તિઓમાં 
નિષ્ફળ નીવડયો, અને છેવટે કોણ વિજયી થઈને રહ્યા. ખુદાપાકના સાધન- 
સામગ્રી વિહોણાં નબી કે લાવ-લશ્કરવાળો ફિરઔન ? આ જ સંદર્ભમાં 
મુસલમાનોને પોતે પણ તસલ્લી આપવામાં આવી છે કે, પોતાના સાધનોની 
કમીને કુરેશના કાફિરોના વિપુલ સાધનો સાથે ન સરખાવો. કેમકે જે કાર્યમાં 
અલ્લાહપાકની મદદ શામેલ હોય છે, તે છેવટે સફળ થઈને રહે છે. 


આમ, હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામના કિસ્સામાં એ તમામ બાબતો 
સ્પષ્ટ કરી દેવામાં આવી છે, જે તેમની અને નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમ વચ્ચેના સંઘર્ષ સાથે સબંધ ધરાવતી હતી. ત્યાર બાદ એક ટૂંકો 
ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે, આ કુર્‌આન એક નસીહત અને યાદી છે, 
જે તમારી પોતાની ભાષામાં તમને સમજાવવા માટે મોકલવામાં આવ્યુ છે. 
આને સાંભળી માની લેશો તો તમે પોતાનું જ ભલુ કરશો. જો નહીં માનો તો 
તમે પોતે જ માઠાં પરિણામ ભોગવશો. 








તેરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૧૬] 





ત્યાર બાદ હઝરત આદમ અલયહિસ્સલામનો કિસ્સો વર્ણવી આ વાત 
સમજાવવામાં આવી છે કે, જે માર્ગ ઉપર તમે ચાલી રહ્યા છો, તે હકીકતમાં 
શયતાનનું અનુસરણ છે. ક્યારેક શયતાનના બહેકાવામાં આવી જવું, તો એક 
હંગામી નબળાઈ છે. જેમાંથી માનવી ભાગ્યે જ બચી શકે છે. પરંતુ વ્યક્તિ 
માટે સાચી કાર્યપદ્ધતિ આ છે કે, જ્યારે તેને પોતાની ભૂલ સમજાઈ જાય તો 
તે પોતાના પિતા હઝ. આદમ અલયહિસ્સલામની જેમ તેની સ્પષ્ટ કબૂલાત 
કરી લે, અને તોબા કરી ખુદાપાકની બંદગી તરફ પાછો વળે. ભૂલ અને તેનો 
આગ્રહ અને વારંવાર નસીહત છતાં ભૂલ કર્યે જવી પોતાના પગ ઉપર કુહાડી 
મારવા સમાન છે. જેનું નુકસાન વ્યક્તિએ પોતાને ભોગવવું પડશે. બીજાનું 
કશુ બગડશે નહી. 

અંતમાં નબી (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) અને મુસલમાનોને 
સમજાવવામાં આવ્યા છે કે, સત્યના આ ઈન્કારીઓ અંગે ઉતાવળ ન કરો. 
ખુદાપાકનો એ નિયમ છે કે, તે કોઈ કૌમને તેના કુક માટે તરત જ ઝડપી લેતો 
નથી, બલ્કે તેને સુધરી જવા પુરતી મહેતલ આપે છે. આથી તમે ગભરાયા 
વિના ધૈયપૂર્વક આ લોકોના અત્યાચારો સહન કર્યે જાઓ અને ઉપદેશ 
આપવાની ફરજ બજાવતા રહો. 


આના જ અનુસંધાનમાં નમાઝની તાકીદ કરવામાં આવી છે, જેથી 
ઈમાનવાળાઓમાં ધૈર્ય, સહનશક્તિ, સંતોષ, અલ્લાહપાકની ઈચ્છાને તાબે 
થઈ રહેવા અને જાતહિસાબના એ ગુણો પેદા થાય, જે સત્યના આમંત્રણની 
સેવા માટે જરૂરી છે. 


સૂરએ તાહામાં નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને વિરોધીઓના 
મુકાબલે ધૈર્ય અને નમાઝની શીખ (ઉપદેશ) આપવામાં આવ્યો છે અને 
ફરમાવ્યું કે, આપનું કાર્ય ફક્ત એ લોકોને યાદ દેવડાવવાનું છે, જેમની 
અંદર ખુદાપાકનો ખૌફ બાકી છે. બાકી રહ્યા એ લોકો જેમના દિલ ખોફથી 
ખાલી થઈ ચૂક્યા છે, તેમનામાં ઈમાન બેસાડી દેવું આપની જવાબદારી નથી. 
આ કુર્‌આન કોઈ માંગનારની દરખાસ્ત નથી કે ભાઈ મારી સાંભળી લો, 





[૪૧૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ તેરમી તરાવીહ 





બલ્કે આ તો ધરતી અને આકાશ રચયિતા તેમજ આસમાન અને આસંદના 
માલિકનું ફરમાન છે. આને તેના માન-મરતબા મુજબ રજૂ કરો. નગુણાં અને 
ઘમંડીઓના નાઝ-નખરા ઉઠાવવાની કોઈ જરૂર નથી. પોતાના રબ ઉપર 
ભરોસો રાખો. એ તમારા છૂપા અને જાહેર તમામ કાર્યોથી વાકેફ છે. 


હઝરત મૂસા (અલૈ.)ની ઘટનાઓ વણંવી કે કેવી રીતે ફિરઔન જેવા 
શત્તુના ઘરમાં તેમનો ઉછેર કરાવ્યો. હઝરત મૂસા (અલૈ.)ના હાથે એક 
કિબ્તીની હત્યા થઈ અને તેઓ મિસર (ઈજિપ્ત)થી નીકળી ગયા. પરંતુ તેને જ 
અલ્લાહપાકે નુબૂવ્વત મેળવવાનું માધ્યમ બનાવી દીધું. હઝરત હારૂન 
(અલે.)ને તેમના મદદગાર બનાવ્યા અને ફિરઓન પાસે દઅવત આપીને 
મોકલ્યા. તેણે જાદૂગરોને ભેગા કરીને તેમને નિષ્ફળ બનાવવાની કોશિશ 
કરી. પરંતુ જાદૂગરો ઉલ્ટાના તેમના પર ઈમાન લઈ આવ્યા. પછી બની 
ઈસ્રાઈલને સાથે લઈને હિજરત કરી. ફિરઓને તેમનો પીછો કર્યો, પરંતુ 
પોતાના તમામ લશ્કર સાથે સમુદ્રમાં ડૂબી ગયો. પછી ફિરઓનથી છૂટકારો 
મળ્યા બાદ અલ્લાહપાકે બની ઈસ્રાઈલ ઉપર જે ઈનામો વરસાવ્યા અને 
બની ઈસ્રાઈલ જે રીતે વારંવાર અપકાર કરતા રહ્યા, તેના પર ટિપ્પણી 
કરતાં નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને સંબોધીને ફરમાવ્યું કે, આ જે 
બનાવો અમે સંભળાવી રહ્યા છીએ, એ કોઈ ભૂતકાળનો કિસ્સો નથી, બલ્કે 
આ જ સંજોગો તમારી સામે આવી રહ્યા છે. તમે જલ્દી ન કરો, ધૈર્ય સાથે 
ખુદાપાકના ફેસલાની રાહ જુઓ. ઉતાવળ શયતાનને દખલગીરીની તક આપે 
છે. આદમ (અલે.) ઉતાવળને કારણે જ શયતાનની ચાલબાજીમાં આવી 
ગયા. આથી તમે ધૈયથી કામ કરતા રહો અને પરિણામ અલ્લાહ ઉપર છોડી 
દો. આ ધૈર્યની ટેવ માટે નમાઝની નિયમિતતા જાળવો. 

ઇસ્લામ નેકબખી-સદ્‌ભાગ્યવાળી વસ્તુ છે, નહુસત-દુર્ભાગ્યવાળી 
વસ્તુ નથી. ઇસ્લામ લોકોને દુર્ભાગ્ય અને સષ્ધી માટે નથી આવ્યો. પ્રથમ 
આયતથી જ એ તરફ ઈશારો કરવામાં આવ્યો. આ સૂરતનો પયગામ તે 
નવયુવાનો માટે છે, જે દીનથી દૂર છે અથવા દીન તરફ આવવા માંગે છે. 
પરંતુ તે ડરે છે કે, કદાચ તેનાથી અમે દુર્ભાગ્યવશ થઈ જઈશું. દુન્યવી 








તેરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૧૮] 





ખેલફૂદ, રાહત-આરામ વગેરેથી વંચિત (મહરૂમ) થઈ જઈશું. તો સૂરત કહે 
છે કે, ઈસ્લામ જ તમને દુન્યા-આખિરતમાં ભાગ્યશાળી બનાવશે. પહેલી 
આયતથી જ ફરમાવ્યું. (૧ થી ૩) આ નહૂસત નથી, બલ્કે નસીહત છે. જે 
તમારા ભાગ્યશાળી બનવા માટે છે. કોના તરફથી છે ? રહમાન તરફથી, જે 
રહમતના મુખ્ય બિંદુ છે. આ દીન રહમતવાળો છે, અપશુકનિયાળ નથી. 
હઝ. મૂસા (અલૈ.)ના કિસ્સાથી દશવ્યું કે, તેમના માટે જીવનમાં સંઘર્ષ જરૂર 
આવ્યો, તકલીફ અને મુસીબતો વેઠવી પડી. એ તો માનવજીવનનો એક 
જરૂરી અંશ છે. પરંતુ પરિણામ કેવું આવ્યું તે જોવાનું છે. અને માનવી જ્યારે 
અલ્લાહપાકના દીન માટે મહેનત-શ્રમ-તકલીફ ઉઠાવે છે, તો તેને શાંતિ- 
સુકૂન અને દિલમાં ખુશી હોય છે કે, મે અલ્લાહપાકના દીન માટે મહેનત કરી 
તો મને એનું ફળ દુન્યા કે આખિરતમાં જરૂરથી મળશે. અને જ્યારે ફક્ત 
દુન્યા માટે મહેનત-શ્રમ કરે છે અને કશું મળતું નથી તો તે માયુસ-નાસિપાસ 
થઈ જાય છે. સૂરતની મુનાસબતથી હઝ. મૂસા (અલૈ.)ના કિસ્સામાં નૂર 
(રોશની)નું વર્ણન અને વાક્યરચનામાં પણ અજીબ નરમી છે. (૧૦-૧૭- 
૨૫-૨૭) આગલી આયતોમાં પણ વારંવાર ખૌફ-ડરનો ઈન્કાર કરી નરમી- 
મુહબ્બતનું વર્ણન છે. (૨૧-૩૬-૩૭-૩૯-૪૦-૪૧-૪૪૬-૬૮) વારંવાર 
મદદે ખુદાવંદી તરફ ઈશારો છે. આમાં હઝ. મૂસા (અલૈ.)ની વાલિદહને જે 
સુકૂન આપ્યું હતું, તેની તરફ ઈશારો કરી બતાવ્યું કે, શરૂની તકલીફ પછી 
સુકૂન અને પોતાના પુત્રને પોતાની પાસે મેળવી લે છે, દૂધ પિવડાવી પૈસા 
મળે છે, ઈઝઝત મળે છે. તો પછી આપણા અને દીનદારીવાળા જીવન 
વચ્ચે શું રૂકાવટો છે ? શા માટે ડર-ખોફ મેહસૂસ કરીએ છીએ. હઝ. મૂસા 
(અલે.)ની દુઆ “એ રબ ! મારા સીનાને ખોલી આપ” અને આપ (સલ.) 
માટે હમોએ તમારૂ સીનુ ખોલી આપ્યું. હઝ. મૂસા (અલે.) માટે વિશેષરૂપે 
અમારી દેખરેખમાં તમારી પરવરીશ થાય અને આપ (સલ.) માટે તમો 
અમારી દેખરેખમાં છો. (૨૨-૪૮) જેવા શબ્દોની મુનાસબત પણ દશાવે છે 
કે, નબી (સલ.)ની જેમ ઉમ્મતને પણ રાહત મળશે. જાદુગરોએ ઈમાનની 
મિઠાસ ચાખી લીધી તો બધી જ તકલીફો ઉઠાવવી આસાન થઈ ગઈ. 





[૪૧૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ તેરમી તરાવીહ 





(9૧-૭૩) થોડી મિનીટો પહેલાં લાવેલું ઈમાન પણ માણસને સદ્ભાગ્ય- 
વાળો બનાવી આપે છે. (૭૪-૭૯) તે મોટી તાકાતનો પણ મુકાબલો કરે છે. 
એમના મુકાબલામાં વર્ષોથી સાથે રહેનાર સામરી કુફ્ર અને શિક કરવાથી 
હંમેશાનો દુર્ભાગ્યવશ થઈ જાય છે, અલ્લાહ તઆલાની રહમતથી દૂર થઈ 
જાય છે. (૯૭) એટલા જ માટે આ કિસ્સાના વર્ણન બાદ સૂરતનો વિષય 
સ્પષ્ટ કરતી આયતોનું વણન કર્યું. («૯ થી ૧૦૧) અને ભાગ્ય-દુર્ભાગ્યની 
ભેદરેખાની ચોખવટ કરી આપી. દુન્યા સાથે આખિરતના ભાગ્ય બાબતે પણ 
ફરમાવ્યું. (1૧૧-૧૧૨) હઝ. આદમ (અલે.)ના કિસ્સામાં પણ ગભિત 
ઈશારો કર્યો કે, શયતાનની વાત માનવામાં પરેશાની-તકલીફો જ રહે છે. 
અને સાથે નેકબષ્લી, કામ્યાબી અને જજ્ઞતી નેઅમતોનું વર્ણન કર્યું. (૧૧૮- 
૧૧૯) અને દુન્યામાં પણ અવલાદે આદમે ધ્યાન રાખવું પડશે. (૧૨૩) 
સૂરતમાં ત્રણ જગ્યાએ ૨-૧૧૭-૧૨૩ આયતોમાં બદબષ્વીનો શબ્દ 


આવ્યો છે. જેથી કોઈ દીન ઉપર અમલ કરવાથી ગભરાય ન જાય. સંપૂર્ણ 
નિચોડરૂપે ફરમાવ્યું કે, જે પણ મારી યાદથી વિમુખ થશે, તો દુન્યામાં તંગી 
થશે અને આખિરતમાં આંધળી અવસ્થામાં આવશે. આ પરિણામ તારા કર્મોનું 
છે કે જ્યારે મારા આદેશો તને પહોંચ્યા હતા, તેની તે અનદેખી કરી હતી. એ 
જ પ્રમાણે આજે તારાથી અનદેખી થઈ રહી છે. (૧૨૪ થી ૧૨૭) અને સાથે 
તેમાં મદદરૂપ થનાર અમલ, સબ્ર અને અલ્લાહની યાદવાળી આયતોથી 
સૂરતને મુકમ્મલ કરવામાં આવી. (૧૩૦) એના ફળસ્વરૂપે અલ્લાહપાકની 
રઝામંદી પ્રાપ્ત થશે, જે દુન્યવી ખ્વાહીશો પૂર્ણ કરવામાં નથી મળી શકતી. 


હઝરત ઈબ્ને અબ્બાસ (રદી.)થી રિવાયત છે કે, સૂરએ તાહા એ સૂરએ 
મરયમ પછી ઉતરી. બજ્ઞેવ સૂરતોના વિષયને લઈ સ્પષ્ટ જોડ છે. હઝરત 
મૂસા (અલે.)નો કિસ્સો જે સૂરએ મરયમમાં છે, તો સૂરએ તાહામાં વિસ્તારથી 
વર્ણન થયેલ છે. એ જ પ્રમાણે હઝરત આદમ (અલે.)નું સૂરએ મરયમમાં 
ફક્ત નામ જ આવેલ છે, તો સૂરએ તાહામાં થોડાક વિસ્તારથી આવેલ છે. 

હુંઝૂર (સલ.) કુર્‌ૂઆનની તિલાવત અને દઅવત બશ્ઞેવમાં ઘણી જ 
તકલીફ ઉઠાવતા હતા. તો હુઝૂર (સલ.)ને તસલ્લી આપવામાં આવી કે પોતાને 








તેરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૨૦] 





વધુ તકલીફમાં ન નાંખો. આ કુર્‌આન એના માટે નસીહત છે, જેના દિલમાં 
અલ્લાહપાકનો ડર છે. (9) 


હઝરત મૂસા (અલૈ.)નો કિસ્સો બીજા નબીઓની તુલનામાં વધારે 
તફસીલ અને વારંવાર આવેલ છે. કેમકે તેમાં અલ્લાહપાકની નેઅમતો અને 
કુદરતમાં ચિંતન-મનન કરવાની દઅવત તરફ ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું છે. 
કદાચ આ પણ હિકમત હોય કે દરેક યુગમાં કોઈને કોઈ ફિરઔન હોય છે, 
જેના સંઘર્ષ માટે ઈમાનવાળાએ તેયાર રહેવું જરૂરી છે. 


સૂરએ તાહામાં વણન થયેલ હઝરત મૂસા (અલૈ.)નો કિસ્સો એક 
નઝરમાં : (૧) અલ્લાહપાક સાથે વાટાઘાટ (૨) દરિયામાં ફેંકી દેવાનો 
હુકમ (૩) અલ્લાહપાક તરફથી હઝરત મૂસા (અલૈ.) અને તેમના ભાઈ 
હઝરત હારૂન (અલૈ.)ને ફિરઔન પાસે જવાનો આદેશ. (૪) ફિરઓનની 
સાથે વાતચીત. (પ) તેનું જાદૂગરોને ભેગા કરવા. (૬) હઝરત મૂસા (અલૈ.)નો 
વિજય. (૭) જાદૂગરોનું ઈસ્લામ સ્વીકારવું. (૮) રાતો-રાત બની ઈસ્રાઈલનું 
નબી (અલે.)ના પ્રતિનિધિત્વમાં ઈજીપ્તથી નીકળવું. (૯) ફિરઔનનું લાવ- 
લશ્કર લઈ પીછો કરવો અને હલાકત. (૧૦) યહૂદીઓનું નેઅમતોની નાશુક્રી. 
(૧૧) સામરીનું વાછરડો બનાવી પૂજાપાઠ. (૧૨) હઝરત મૂસા (અલે.)નું 
તૂર પહાડથી તૌરાત લઈ પાછુ ફરવું અને પોતાના ભાઈ પર ગુસ્સો કરવો. 


કુર્‌આનથી દૂર રહેનારા માટે વર્ણન છે કે, તેની ઝિદગીમાં પરેશાનીઓ 
અને કિયામતના દિવસે આંધળા ઉઠાડવામાં આવશે. (૪ર૪) એ લોકો પર 
આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું, જે આવડુ મોટું કુર્‌આન શરીફ છોડી અસા 
(લાકડી), ઉંટડી જેવા મોઅજિઝહનો આગ્રહ કરે છે. (૭૭) 


સૂરએ તાઠાની આયતોનો ખુલાસો 


કુર્‌આન શરીફ ઉતારવાનો આશય : 


આપના ઉપર કુર્‌આન અમે એટલા માટે ઉતાર્યું નથી કે આપ તકલીફ 
ઉઠાવો. (૨) બલ્કે જે કોઈ (અલ્લાપાકથી) ડરે છે, તેની નસીહત માટે (ઉતાર્યું 





[૪૨૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ તેરમી તરાવીહ 





છે). (૩) આ તે (અલ્લાહપાક)ના તરફથી ઉતારવામાં આવ્યું છે, જેણે પૃથ્વી 
અને ઉંચા આકાશો બનાવ્યા છે. (૪) તે મહાન રહમતવાળો અર્શ પર કાયમ 
છે. (૫) (તે એવો છે કે) જે કંઈ આકાશોમાં છે અને જે કંઈ પૃથ્વીમાં છે તથા 
જે કંઈ એ બક્ષેની વચ્ચે છે તેમજ જે કંઈ તહતસ્સરા (પાતાળ)માં છે, તે સો 
તેની જ મિલ્કત છે. (૬) અને (તે એવો જ્ઞાની છે કે) જો આપ ઝિક્ર યા 
દુઆમાં) કોઈ વાતને જોરથી કહો (તો તેની જરૂર નથી.) બેશક, તે તો છાની 
વાતને અને તે કરતાં પણ વધુ ગુપ્ત (અંતરની) વાતને પણ જાણે છે. (૭) 
અલ્લાહપાક એવો છે કે તેના સિવાય કોઈ મઅબૂદ નથી; (સર્વે) તેના જ 
સારા સારા નામો છે. (૮) 


ક્યાં સામરીનો બનાવેલ જૂઠો ખદા અને ક્યાં મહાન પાલનહાર 
સર્વશક્તિમાન અલ્લાહપાક : 


તમારો મઅબૂદ તો તે જ અલ્લાહ તઆલા છે, જેના સિવાય કોઈની 
બંદગી નથી. દરેક વસ્તુ તેના ઈલ્મમાં સમાયેલી છે. (૯૮) એવી જ રીતે 
અમે તેને તેઓના અહેવાલ સંભળાવીએ છીએ, જે પહેલાં થઈ ચૂક્યા છે 
અને અમે આપને અમારી પાસેથી એક નસીહતનામું (કુર્‌આન શરીફ) 
આપ્યું. (૯૯) જે કોઈ એનાથી મોં ફેરવશે, તો તે કિયામતના દિવસે 
(અઝાબનો) એક ભારે બોજો ઉઠાવશે. (૧૦૦) તેઓ તે (અઝાબ)માં સદા 
રહેશે અને તેઓના માટે કિયામતના દિવસે તે બોજો ઉઠાવવો અતિ ખરાબ 
હશે. (૧૦૧) જે દિવસે સૂર ફૂંકવામાં આવશે અને અમે તે દિવસે ગુનેહગારો 
(કાફિરો)ને વાદળી રંગની આંખોવાળા (કદરૂપા) બનાવી એકઠા કરી 
(હશ્રના) મેદાનમાં લાવીશું. (૧૦૨) તો તેઓ (ડરના માર્યા) છાનામાના 
માંહો-માંહે કહેતા હશે કે તમે માત્ર દસ જ દિવસ (મરેલા) રહ્યા હશો. 
(૧૦૩) (એ વિશે) તેઓ જે કંઈ વાતો કરશે તેને અમે ખૂબ જાણીએ છીએ. 
તે વેળા તેઓમાંનો વધુ ઠીક મત ધરાવવાવાળો એવું કહેશે કે (નહિ), તમે 
માત્ર એક જ દિવસ રહ્યા હશો. (૧૦૪) 
કિયામતના અહેવાલ : 


અને (હે નબી સલ. !) લોકો આપને પર્વતો વિશે પૂછે છે તો ફરમાવી 








તેરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૪૨૨] 





દો કે મારો પરવરદિગાર તે સૌને (ચૂરેચૂરા કરી) ઉડાવીને વિખેરી નાખશે. 
(૧૦૫) પછી પૃથ્વીને સપાટ મેદાન કરી મૂકશે. (૧૦૬) કે તેમાં આપ 
વાંક્ચૂક જોશો નહિ અને ન ટેકરો જોશો. (૧૦૭) તે દિવસે પુકારનાર (સૂર 
ફંકનાર)ની પાછળ સૌ કોઈ દોડશે કે તેની સામે કોઈ આડોઅવળો થશે નહિ 
અને અલ્લાહપાકની આગળ (ભયના કારણે) સૌ અવાજો દબાઈ જશે તો 
ફરી પગની આહટ વિના આપ કંઈ સાંભળશો નહિ. (૧૦૮) તે દિવસે 
કોઈની ભલામણ કામ લાગશે નહિ. ફક્ત તેની જ ભલામણ કામ લાગશે 
જેને પરવાનગી આપી હોય અને તેના માટે બોલવાનું પસંદ કર્યું હોય. (૧૦૯) 
તે (અલ્લાહપાક) તેઓની સૌની આગલી અને પાછલી હાલતોને જાણે છે 
અને એ લોકો તે (અલ્લાહપાકના) ઈલ્મને પોતાના જ્ઞાન વડે ઘેરી શકતા 
નથી. (૧૧૦) અને (તે દિવસે) તમામ ચહેરા તે સજીવન સદા રહેનાર 
(અલ્લાહ તઆલા)ની સામે ઝુકેલા હશે અને તે તો નિષ્ફળ જ રહેશે, જેણે 
જુલ્મ (શિક)નો બોજો ઉઠાવ્યો હશે. (૧૧૧) અને જેણે નેકી કરી હશે અને 
તે ઈમાન પણ રાખતો હશે તો તેને અન્યાયનો કે નુકસાનનો અંદેશો રહેશે 
નહિ. (૧૧૨) અને એવી જ રીતે અમે અરબી ભાષામાં કુર્‌આન ઉતાર્યું છે 
અને અમે તેમાં (અઝાબથી) ડરાવવાની વાતો અનેક પ્રકારે વર્ણવી છે કે, 
જેથી તે લોકો (સંપૂર્ણ રીતે) ડરી જાય અથવા એ (કુર્‌આન) તેઓના માટે 
કંઈક સમજણ પેદા કરે. (૧૧૩) 
અલ્લાહપાકની યાદથી જ શાંતિ મળશે : 

અને જે મારી યાદથી મોઢું ફેરવશે, તો તેને (દુનિયામાં) તંગીનું જીવન 
મળશે અને કિયામતના દિવસે અમે તેને આંધળો કરી ઉઠાવીશું. (૧૨૪) 
ત્યારે તે અરજ કરશે કે, હે મારા પરવરદિગાર ! તેં મને આંધળો કરી કેમ 
ઉઠાવ્યો ? અને હું તો (દુનિયામાં) દેખતો હતો ? (૧૨૫) (અલ્લાહપાક) 
ફરમાવશે : એવી જ રીતે તારી પાસે અમારી આયતો આવી હતી, તો 
તું તેને ભૂલી ગયો અને એવી જ રીતે આજે તું વિસરાઈ જશે. (૧૨૪૬) 
અને એવી જ રીતે અમે તે માણસને પણ શિક્ષા આપીશું, જે હદ વટાવી ગયો 
અને પોતાના પરવરદિગારની વાતો પર યકીન લાવ્યો નહિ અને ચોક્કસ 





[૪૨૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ તેરમી તરાવીહ 





આખિરતનો અઝાબ બહુ સષ્ધ અને વધુ ટકી રહેનાર છે. (૧૨૭) તો શું 
તેઓને આ વાતથી પણ સૂજ ન પડી કે અમે એમના પહેલાં (એ જ ઈન્કારના 
કારણે) એવી ઘણી કૌમોનો નાશ કરી નાખ્યો, જેઓની જગ્યા-ઓમાં હવે એ 
લોકો હરેફરે છે ! બેશક, એમાં અક્કલમંદો માટે ઘણી નિશાનીઓ છે. (૧૨૮) 


અલ-અંબખિયા 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરહમાં નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ અને કુરેશના સરદારો 
વચ્ચેના વાદ-વિવાદ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. તેઓ આપ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમના રસૂલ હોવાના દાવા અને આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમ દ્વારા તોહીદ અને આખિરતની માન્યતાના આમંત્રણ અંગે જે શંકાઓ 
અને વાંધા રજૂ કરતા હતા, તેનો જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. તેઓ આપ 
સલ્લલ્લાહું અલયહિ વસલ્લમના વિરોધમાં જે યુક્તિઓ અજમાવી રહ્યા હતા, 
તે બદલ સમજાવવામાં આવ્યુ છે. અને આ કૃત્યોના માઠા પરિણામો અંગે 
ચેતવણી આપવામાં આવી છે. તેઓ આપ સલ્લલ્લાહું અલયહિ વસલ્લમના 
આમંત્રણનો જે ગફલત અને બેદરકારીથી ઈન્કાર કરી રહ્યા હતા, તે બદલ 
તેમને ખબરદાર કરવામાં આવ્યા છે. અને અંતે તેમને એ ભાન કરાવવામાં 
આવ્યું છે કે, જે વ્યક્તિને તમે પોતાના માટે તકલીફ અને રૂકાવટ સમજી રહ્યા 
છો, તે હકીકતમાં તમારા માટે કૃપા બનીને આવી છે. 


સૂરતમાં ખાસ કરીને જે બાબતો ચર્ચવામાં આવી છે, તે આ છેઃ 


(૧) મક્કાના કાફિરોની આ ગેરસમજ કે માનવી હરગિજ રસૂલ નથી હોઈ 
શકતો અને આ જ કારણે નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને રસૂલ 
માનવાના તેમના ઈન્કારનો વિગતવાર રદિયો આપવામાં આવ્યો છે. 
અને આના અનુસંધાનમાં બીજા નબીઓના કિસ્સા દર્શાવવામાં આવ્યા 
છે કે, તે બધા જ ઈન્સાન હતા. અને તેમણે પણ તે જ દઅવત તથા 
દુઆઓ માંગી છે, જે હઝ. મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના 
અકીદા, પ્રચારશૈલી અને દુઓઓમાં છે. નબીઓના આ કિસ્સાઓના 








તેરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૨૪] 





હવાલાથી સૂરતનું નામ પણ “અંબિયા” રાખવામાં આવ્યુ છે. 


(૨) તેમના દ્વારા આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) અને કુર્‌આન 
અંગે વિવિધ અને વિરોધાભાસી વાંધાઓ ઉઠાવવા અને એક વાતને 
વળગી ન રહેવા માટે ટૂંકમાં ખૂબ જોરદાર અને અર્થસભર રીતે પકડ 
કરવામાં આવી છે. 


(૩) તેમના આ ખ્યાલને કે જીવન માત્ર એક ખેલ છે, જે થોડાક દિવસ 
ખેલાઈ આમ જ ખતમ થઈ જશે. તેનું કોઈ પરિણામ આવવાનું નથી, 
કોઈ હિસાબ-કિતાબ, બદલો અને સજા થવાની નથી. તેનો ખૂબ જ 
અસરકારક શૈલીમાં રદિયો આપવામાં આવ્યો છે. કેમકે તેમનો આ જ 
ખ્યાલ તેમની ગફલત અને ઉપેક્ષાનું કારણ હતું, જે તેઓ નબીએ કરીમ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના આમંત્રણ પ્રત્યે દાખવી રહ્યા હતા. 


(૪) શિર્ક ઉપર તેમના આગ્રહ અને તોહીદ વિરૂદ્ધ તેમના અજ્ઞાનતાપૂર્ણ 
પૂર્વગ્રહની સુધારણા માટે શિકની વિરૂદ્ધ અને તોહીદના સમર્થનમાં 
ખૂબ જ ટૂંકી છતાં અસરકારક હૃદયગમ્ય દલીલો આપવામાં આવી છે. 
કેમકે નબી (સલ.) અને તેમની વચ્ચે શિકનો તેમનો આગ્રહ અને તોહીદ 
વિરૂદ્ધ તેમનો અજ્ઞાનતાપૂણ પૂર્વગ્રહ જ ઝઘડાના મૂળ હતા. 


(૫) તેમની એ ગેરસમજનું કે નબીને વારંવાર ખોટા ઠેરવવા છતાં જો તેમની 
ઉપર આફત નથી આવતી, તો ચોક્કસપણે નબી જ જુઠ્ઠા છે. અને 
અલ્લાહપાકની સજાઓની જે ધમકીઓ રસૂલ અમને સંભળાવે છે, તે 
પોકળ ધમકીઓ જ છે. તેની દલીલ અને નસીહત બજ્ઞે દ્વારા સમજ 
આપવામાં આવી. 


નબીઓ અલયહિસ્સલામના જીવનના મુખ્ય બનાવોમાંથી કેટલાક 
ઉદાહરણો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. જેનો આશય એ સમજાવવાનો છે કે, 
માનવ ઈતિહાસમાં ખુદાપાક તરફથી આવેલા તમામ પયગમ્બરો માનવી 
હતા. અને નબૂવ્વતના વિશિષ્ટ ગુણને બાદ કરતાં બીજા ગુણોમાં તેઓ દુનિયાના 
બીજા માનવીઓની જેમ જ માનવ હતા. તેમનામાં અલ્લાહપાકના ગુણો કે 





[૪૨૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ તેરમી તરાવીહ 





ખુદાઈનું રજભાર પણ મિશ્રણ ન હતું, બલ્કે તેઓ પોતાની દરેક જરૂરિયાત 
માટે ખુદ અલ્લાહપાક સમક્ષ હાથ ફેલાવતા હતા. આ સૂરતમાં નબીઓ દ્વારા 
કરવામાં આવેલ દુઆઓમાં આ જ હકીકત દર્શાવવામાં આવી છે. તેમાં 
નબીઓની કાકલૂદી અને નમ્રતા એ વાતની દલીલ છે કે, તેઓ પોતાને 
અલ્લાહપાકના સંપૂર્ણ મુહતાજ અને જરૂરતમંદ સમજતા હતા. 


આ ઉપરાંત આ જ એતિહાસિક ઉદાહરણો દ્વારા બીજી બે વાતો પણ 
સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે. એક એ કે, નબીઓ અલયહિમુસ્સલામ ઉપર 
જાતજાતની મુસીબતો આવી છે, અને તેમના વિરોધીઓએ પણ તેમને બરબાદ 
કરવાના પ્રયત્નો કર્યા છે, પરંતુ છેવટે અલ્લાહપાક દ્વારા અસાધારણ રીતે 
તેમની મદદ ફરમાવવામાં આવી છે. બીજું એ કે, તમામ નબીઓ અલયહિ- 
મુસ્સલામનો દીન એક જ હતો. અને તે એ જ દીન હતો, જેને હઝ. મુહમ્મદ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ રજૂ કરી રહ્યા છે. માનવજાતનો મૂળ ધર્મ આ 
જ છે. અને દુનિયામાં બાકીના જેટલા ધર્મ બન્યા છે, તે ફક્ત પથભ્રષ્ટ 
માનવોએ ઉભા કરેલા વિભાજનો છે. 


અંતે દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે, માનવીની મુક્તિનો આધાર આ જ દીનનું 
અનુસરણ અપનાવવા ઉપર છે. જે લોકો તેને સ્વીકારી લેશે, તેઓ જ 
અલ્લાહપાકની અંતિમ અદાલતમાં સફળ નિવડશે. અને જમીનના વારસ 
થશે. અને જે લોકો તેને ફગાવી દેશે, તેમને આખિરતમાં સોથી ખરાબ પરિણામ 
ભોગવવા પડશે. અલ્લાહપાક ચૂકાદાના સમય કરતાં ઘણા પહેલાં પોતાના 
નબી દ્વારા લોકોને આ હકીકતથી વાકેફ કરી રહ્યા છે. આ તેની ઘણી મોટી 
કુપા છે. જે લોકો નબીના આગમનને પોતાના માટે કૃપાને બદલે મુસીબત 
માની રહ્યા છે, તેઓ મૂર્ખ છે. 

આમાં એ હકીકત ફરીથી યાદ દેવડાવવામાં આવી કે, હિસાબ-કિતાબનો 
સમય નજીક આવી ગયો છે, અને લોકોની હાલત આ છે કે ગફલતમાં પડેલા 
છે. અને જે તાજી યાદ અલ્લાહ તઆલા તરફથી દેવડાવવામાં આવે છે, તો 
તેની મજાક ઉડાવવામાં આવે છે. શું આ લોકો સમજતા નથી કે, અમે 
કેટલીય વસ્તીઓને નેસ્ત-નાબૂદ કરી નાંખી છે, જેમના લોકો પોતાના પ્રાણો 








તેરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૨૬] 





ઉપર જુલ્મ કરતા હતા. આથી જ્યારે તેમણે અમારા અઝાબની આહટ 
સાંભળી તો ભાગી છૂટ્યા. અમે કહ્યું : “હવે ક્યાં ભાગો છો ?”' હાય, 
અમારી કમનસીબી ! નિઃશંક અમે જ અમારા પ્રાણો ઉપર જુલમ કરનારા 
હતા. તેઓ આ જ અફસોસ અને રૂદન કરતા રહ્યા અને એટલે સુધી કે અમે 
તેમને ઘાસ-તણખલા તથા રાખ બનાવી દીધા. 


માનવી ઉતાવળના ખમીરથી પેદા થયો છે, આથી ઉતાવળ કરી રહ્યો 
છે. અંતે અઝાબનો વાયદો ક્યારે પૂરો થશે ? કાશ ! આ કુફ્ર કરનારા જાણી 
શકતા એ સમયને જ્યારે આ દોઝખનો અઝાબ ન તો પોતાના ચહેરાઓથી 
દૂર કરી શકશે, અને ન જ પીઠોથી, અને ન જ ક્યાંયથી મદદ મેળવી શકશે. 
બલ્કે એ ક્ષણ તેમના પર અચાનક આવી જશે અને તેમને સ્તબ્ધ બનાવી દેશે. 


નબીઓએ દરેક યુગમાં ભલાઈ-સદ્ભાગ્યની તાલીમ આપી છે. સૌની 
એક જ દઅવત છે, માનવીને ગફલતથી બહાર કાઢવો. કારણ કે એ જ દરેક 
યુગ તથા દરેક જગ્યાએ ગુમરાહીનું મુખ્ય કારણ છે. અને એટલા જ માટે 
સૂરતની શરૂમાં ગફલતથી ચેતવવામાં આવ્યા છે. (૧ થી ૩) માણસ જીવનમાં 
પોતે પોતાનો માર્ગદર્શક સમજે ? કોઈ રાજકારણીને તો કોઈ ફિલ્મ એક્ટરને 
તો કોઈ ડૉક્ટર કે એન્જીનિયરને બનાવે છે. આ સૂરત દરેક નબી (અલેૈ.)ના 
જીવનને આપણી સમક્ષ રજૂ કરી એમની દઅવત, ઈબાદત, ખોફ ખુદાવંદી 
વગેરે રજુ કરી કહે છે કે, માર્ગદર્શનને લાયક આ ઉમદા સિફાતવાળી મહાન 
હસ્તીઓ છે. નબીઓની દુઆમાં પણ એકતા (૭૬-૮૩-૮૭-૮૯) અને 
તેની કબૂલિયતમાં પણ એક જેવા “ફસ્તજબ્નાલહ' શબ્દો છે. હઝ. યૂનુસ 
(અલે.)ની દુઆમાં દરેક મુસલમાનને કબૂલિય્યતની બશારત છે. (૮૮) આ 
એકતા તેમની રિસાલતની એકતા દશાવે છે. (૯ર) છેલ્લે બધા પછી 
રહમતુલ્લિલૂઆલમીન (અલે..)નું વર્ણન કરી આપની આખરી રિસાલત અને 
સર્વસામાન્ય દઅવતના ઉલ્લેખથી સૂરત ખતમ કરી. શરૂમાં ગફલતની 
વિરૂદ્ધ વર્ણન કરી છેલ્લે દર્શાવ્યું કે, જો આ નબીઓની પેરવી ન કરી તો 
સષ્ દિવસે પરીક્ષા આપવાની છે. (૧૦૪) આકાશને લપેટવામાં આવશે. 
નબીઓના રસ્તા ઉપર ચાલનારને કામયાબી મળશે. (૧૦૫-૧૦૬) દુઆ- 





[૪૨૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ તેરમી તરાવીહ 





ઓથી નબીઓની મોહતાજગી, વિનમ્રતા, ખુદા ન હોવું સાબિત થાય છે. 


સૂરતના આરંભમાં દુન્યવી ઝિંદગીના પતનનો નકશો ખેંચવામાં 


ક્‌ 


આવ્યો છે. કુર્‌આનથી શ્રેષ્ઠ મોઅજિઝહ ક્યો હોઈ શકે ? કેમકે કુર્‌ૂઆનના 
અરીસામાં ભાતભાતના અકીદા-માન્યતા રાખનાર, સંસ્કારી લોકો પોતાનું 
મુખ જોઈ શકે છે. તેમાં દરેક કોમ અને દરેક માનવીનું વર્ણન છે. અલ્લાહ 
તઆલાનો ઈરશાદ છે કે, અમોએ તમારી તરફ એવી કિતાબ પ્રગટ કરી છે, 
જેમાં તમારૂં વર્ણન છે. શું તમો સમજતા નથી ? (૪૦) (ભલા માણસોનું વર્ણન 
અને ઠેકાણું, મુશ્રિકો, કાફિરો, દંભીઓ-મુનાફિકો વગેરેનું વર્ણન અને 
ઠેકાણું અને એ લોકોનું પણ વર્ણન છે, જે સારા કાર્યો કરે છે, સાથે સાથે 
ગુનાહો પણ કરે છે.) 

મુશ્રિકોના પોકળ ખ્યાલાતના રદીયા પછી સર્વ જગતનો માલિક 
એક જ છે. તેને સાબિત કરવા ૬ દલીલોનું વર્ણન : (૧) આકાશ અને 
પૃથ્વી એક સાથે હતા, તેને અલગ કર્યા. (૨) દરેક સજીવને પાણીથી બનાવ્યા. 
(૩) જમીન-પૃથ્વી પર પર્વતોની ખીલી લગાડી. (૪) જમીનમાં રસ્તા બનાવ્યા. 
(પ) આકાશને એક સુરક્ષિત છત બનાવ્યું. (૬) રાત્રિ અને દિવસ, સૂર્ય અને 
ચંદ્ર બનાવ્યા, જે પોતાના વર્તુળમાં ફર્યા કરે છે. 


૧૪ નબીઓના કિસ્સાઓનું વર્ણન : હંઝરત મૂસા, હઝરત હારૂન, 
હઝરત ઈબ્રાહીમ, હઝરત લૂત, હઝરત ઈસહાક, હઝરત યઅકૂબ, હઝરત 
નૂહ, હઝરત દાવૂદ, હઝરત સુલયમાન, હઝરત અય્યૂબ, હઝરત ઈસ્માઈલ, 
હઝરત ઈદ્રીસ, હઝરત ઝુલ્કિફલ, હઝરત યૂનુસ, હઝરત ઝકરિય્યહ, હઝરત 
યહ્યા અને હઝરત ઈસા (અલયહિમુસ્સલામ). આ તમામ અંબિયાની પુકાર 
એક જ હતી કે, જે સારા કાર્યો કરશે અને મુઅમિન પણ હશે, તો તેના પ્રયત્નો 
બેકાર નહીં જાય. ૧૭ માંથી દ (હઝરત ઈબ્રાહીમ, હઝરત લૂત, હઝરત 
દાવૂદ, હઝરત સુલયમાન, હઝરત અય્યૂબ અને હઝરત યૂનુસ અલયહિ- 
મુસ્સલામ)ના કિસ્સા થોડા વિસ્તારપૂર્વક છે. 


મુશ્રિકો અને મૂર્તિઓ જહન્ઞમનું બળતણ બનશે. એકબીજાને કામ 








તેરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૪૨૮] 





નહીં આવે. («૮0 યાજૂજ-માજૂજનું પણ વર્ણન છે કે, કિયામતના નજદીક 
યાજૂજ-માજૂજને ખોલી આપવામાં આવશે, જાણે તેઓ ઉંચાઈથી નીચે 
આવી રહ્યા હશે. (૯૮) 


સૂરએ અંબિયાની આયતોનો ખુલાસો 


માનવીની ગકલત : 


એ (કાફિર) લોકો માટે તેઓના હિસાબનો વખત નજીક આવી 
લાગ્યો, પણ તેઓ (હજુ) ગફલતમાં (હોઈ તેની તેયારીથી) મોં ફેરવે છે. 
(૧) એટલે સુધી કે (તેઓની પાસે) તેઓના પરવરદિગાર તરફથી જે 
કોઈ નવી શિખામણ પહોંચે છે, તો તેને એવી રીતે સાંભળે છે કે તેઓ (તેની 
સાથે) રમત કરતા હોય છે. (ર) (અને) તેઓના દિલ ગફલતમાં પડેલાં છે. 
કુર્‌આન શરીફ માનવીને બોધ માટે પૂરતુ છે : 


અલબત્ત, અમે તમારા તરફ એવી કિતાબ ઉતારી છે, જેમાં તમારા માટે 
(પૂરતો) બોધ છે. છતાં શું તમે સમજતા નથી ? (૧૦) અને કેટલીયે વસ્તીઓ 
જે પાપાચારી (કાફિર) હતી, તેને અમે ગારત કરી નાખી અને તેઓના પછી 
બીજી કોમ પેદા કરી દીધી. (૧૧) પછી જ્યારે તેઓએ અમારો અઝાબ 
આવતો જોઈ લીધો, ત્યારે એકદમ તેઓ ત્યાંથી નાસવા લાગ્યા. (૧૨) 
(અલ્લાહપાકે ફરમાવ્યું કે) નાસો નહિ અને જ્યાં તમે મોજશોખ કરતા હતા 
તેની તરફ તથા તમારા ઘરોની તરફ પાછા ફરો. કદાચ (તે સબંધી) તમને 
ક્રોઈ પૂછપરછ કરે ! (૧૩) તેઓ કહેવા લાગ્યાઃ હાય અમારી કમબષ્યી ! 
બેશક, અમે (જ) પાપાચારી હતા. (૧૪) ફરી તેઓની એ જ ફરિયાદ કાયમ 
રહી, એટલે સુધી કે અમે તેઓને કપાયેલી ખેતી જેવા, ઓલવાયેલી આગ 
જેવા (તદ્દન નાબૂદ) બનાવી દીધા. (૧૫) અને આકાશ તેમજ પૃથ્વી તથા જે 
કંઈ તેમની વચ્ચે છે, તેને અમે રમતાં રમતાં બનાવ્યા નથી. (૧૬) જો અમે 
ચાહત કે કંઈ રમકડું બનાવી લઈએ, તો અમારી પાસેથી જ તેને બનાવી 
લેત, જો અમારે એમ કરવું જ હોત. (૧૭) (પણ) એમ નથી, બલ્કે અમે 
સત્ય (ઈસ્લામ)ને અસત્ય (કુક) પર (જાણે) ફેંકી મારીએ છીએ. તો તે 





[૪૨૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ તેરમી તરાવીહ 





(સત્ય) તેને કચડી નાખે છે. પછી તે (અસત્ય) એકદમ જતું રહે છે અને 
(આવી દલીલો છતાં) તમારા માટે તે (શિર્કની) વાતોથી બહુ ખરાબી છે, 
જેને તમે બતાવો છો. (૧૮) 


ખૂદાપાક એક જ હસ્તી છે, તેની સાફ દલીલ : 


જો તે બજ્ઞે (આકાશ-પૃથ્વી)માં અલ્લાહપાકના સિવાય બીજા મઅબૂદ 
હોત, તો તે બશે ક્યારનાય બરબાદ થઈ ગયા હોત. માટે અર્શનો માલિક 
અલ્લાહપાક તે વાતોથી પાક છે, જેને એ લોકો બતાવે છે. (૨૨) 


આકાશ અને પૃથ્વીને અલગ પાડવા માનવીઓ ઉપર અપાર 
એહસાન છે : 


અલ્લાહ તઆલાએ પોતાની કુદરતથી આકાશ-પૃથ્વીને જુદા પાડી દરેકના 
તબક્કા જુદા બનાવ્યા, તો પણ બશ્ઞેના મોં બંધ હતા કે આકાશથી વરસાદ 
થતો ન હતો. જમીનમાંથી લીલોતરી ઉગતી ન હતી. આખરે અલ્લાહપાકે 
માનવીઓના લાભાર્થે બશેના મોં ખોલી દીધા. ઉપરથી વરસાદ પડયો, નીચેથી 
જમીનના છિદ્રો ખુલી ગયા. વળી, એ જ પૃથ્વીમાંથી નહેરો, નદીઓ, અનેક 
ધાતુઓની ખાણો, પદાર્થો તથા અનેક પ્રકારની લીલોતરી કાઢી. આકાશને 
અગણિત તારાઓ વડે શણગાર્યું અને દરેકની જગ્યા જુદી જુદી કરી ચાલમાં 
તફાવત રાખ્યો. પ્રાણીઓને પાણીથી એટલે વીર્યથી બનાવ્યા. આવી નિશાનીઓ 
જોવા છતાં તવહીદનું યકીન કરતા નથી. 

અને શું એ મુન્કિરોએ નથી જાણ્યું કે આકાશ અને પૃથ્વી બજ્ઞે (પ્રથમ) 
બંધ મ્હોંના હતા. પછી અમે તેમને ખોલી દીધા અને અમે પાણીથી દરેક 
પ્રાણવાળી વસ્તુ બનાવી. છતાં પણ શું તેઓ યકીન કરતા નથી ? (૩૦) 
અને અમે પૃથ્વીમાં ભારે બોજા (પવતો) એટલા માટે મૂકી દીધા કે કદી તે 
લોકોને લઈ ડોલવા ન લાગે અને તે (જમીનમાં) અમે પહોળા પહોળા રસ્તા 
બનાવ્યા કે જેથી તેઓ માર્ગ મેળવી શકે. (૩૧) અને અમે (તેના ઉપર) 
આકાશને એક સુરક્ષિત છત (જેવું) બનાવ્યું, પણ એ લોકો તે (આકાશ)માંની 
નિશાનીઓ પ્રત્યે લક્ષ આપતા નથી. (૩૨) અને તે જ (શક્તિમાન) અલ્લાહ 








તેરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૩૦] 





“તઆલા છે, જેણે રાત્રિ અને દિવસ તથા સૂર્ય અને ચંદ્ર બનાવ્યા. દરેક 
પોતપોતાના વર્તુળમાં ફર્યા કરે છે. (૩૩) અને અમે તમારા પહેલાં પણ કોઈ 
માનવીને અમર બનાવ્યો નથી ત્યારે આપ મરણ પામો તો શું તે લોકો 
(દુનિયામાં) સદા રહેશે ? (૩૪) પ્રત્યેક પ્રાણી મોતનો સ્વાદ ચાખશે 
અને અમે તમને પરીક્ષા તરીકે બુરી અને ભલી સ્થિતિઓ વડે અજમાવીએ 
છીએ અને (આખરે) તમે સૌ અમારી જ પાસે પાછા આવશો. (૩૫) 


કિયામતમાં કોઈ વસ્તુ છ્પી રહી શકશે નહીં : 


અને કિયામતના દિવસે અમે અદલના ત્રાજવાં કાયમ કરીશું તો કોઈની 
ઉપર પણ જરાય જુલ્મ નહિ થાય અને જો રાઈના દાણા બરાબર પણ 
(કોઈનું) કામ હશે તો અમે તેને ત્યાં હાજર કરીશું અને અમે હિસાબ લેનાર 
બસ છીએ. (૪૭) 

નબીઓ અલ્લાહપાકથી જ માંગે છે, અલ્લાહપાક તરકથી 
નબીઓની દુઆઓ કબૂલ કરવી 

હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલે.)ની દુઆ : 

ફરી જ્યારે ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)ને આગમાં નાખ્યા (ત્યારે) અમે કહ્યું કે, 
હે આગ ! ઈબ્રાહીમ (અલૈ.) પર ઠંડી અને ઈજા વિનાની થઈ જા. (૬૯) 
અને એ લોકોએ તેમની સાથે બુરાઈ કરવા ચાહ્યું તો અમે તેઓને જ નિષ્ફળ 
કરી દીધા. (૭૦) અને અમે ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)ને તથા (તેમના ભત્રીજા) લૂત 
(અલે.)ને એવી ભૂમિ (શામ) તરફ મોકલીને (કાફિરોના અત્યાચારથી) 
બચાવી લીધા કે જેમાં અમે જગતવાસીઓ માટે બરકત મૂકી છે. (૦૧) અને 
(હિજરત પછી) અમે તે (ઈબ્રાહીમ અલેૈ.)ને ઈસ્હાક (અલે.) (પુત્ર) અર્પણ 
કર્યા અને યઅકૂબ (અલે.) (પોત્ર) વધારાના (આપ્યા) અને એ સૌને અમે 
(ઘણા જ) નેકબષ્છ બનાવ્યા. (૭૨) અને અમે તે સૌને સરદાર બનાવ્યા કે 
અમારા હુકમથી (મખ્લૂકને) રાહ બતાવતા હતા અને અમે તેમના તરફ નેક 
કામો કરવાનો અને (ખાસ કરી) નમાઝ કાયમ રાખવા તથા ઝકાત આપવાનો 
હુંકમ મોકલ્યો અને તેઓ અમારી બંદગીમાં લાગેલા હતા. (૭૩) 





[૪૩૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ તેરમી તરાવીહ 





હઝરત લૂત (અલે.)ની દુઆ : 

અને લૂત (અલેૈ.)ને અમે હિકમત તથા સદબુદ્ધિ અર્પણ કરી અને અમે 
તેમને એવી વસ્તીથી છૂટકારો આપ્યો કે જ્યાંના લોકો ગંદા કામ કરતા હતા. 
બેશક, તેઓ અતિ નઠારા, નાફરમાન લોકો હતા. (૭૪) અને અમે તે (લૂત 
અલે.)ને અમારી રહમતમાં લઈ લીધા; બેશક, તે નેકબષ્તોમાંથી હતા. (૭૫) 
હઝરત નૂહ (અલે.)ની દુઆ : 

અને (હે નબી સલ. !) નૂહ (અલે.)નું વર્ણન કરો જ્યારે તેમણે એ 
(ઈબ્રાહીમ અલે.)ના પહેલાં દુઆ માંગી તો અમે તેમની દુઆ કબૂલ કરી. 
પછી તેમને તથા તેમના તાબેદારોને મહાન ગભરાટથી છૂટકારો આપ્યો. 
(૭૪) અને અમે એવા લોકોથી તેમનો બદલો લીધો, જેઓએ અમારી આયતોને 
જૂઠી બતાવી હતી. બેશક, તે લોકો અતિ નઠારા હતા, તેથી અમે તેઓને સોને 
જ ડૂબાડી દીધા. (૭૭) 


હઝરત દાવૂદ અને હઝરત સુલયમાન (અલૈ.) ઉપર કરેલા 
મહાન ઉપકારો : 

અને દાવૂદ (અલૈ.) તથા સુલયમાન (અલે.)નું વર્ણન કરો, જ્યારે કે 
તેઓ એક ખેતરના ઝઘડાનો ફેસલો કરવા લાગ્યા જ્યારે કે કેટલાક લોકોના 
બકરાં તેમાં રાત્રે જઈ પડ્યા અને તે લોકો પ્રત્યેના ફેંસલાને અમે જોઈ રહ્યા 
હતા. (૭૮) પછી અમે તે (નો સહેલો) ફેંસલો સુલયમાન (અલૈ.)ને સમજાવી 
દીધો અને (એમ તો) અમે બશજ્ઞેને હિકમત તથા સમજણ આપી હતી અને 
દાવૂદ (અલૈ.) સાથે અમે પર્વતોને તાબે કર્યા હતા કે, (દાવૂદ અલૈ.ની સાથે) 
તે પણ તસ્બીહ પઢતા હતા અને પક્ષીઓ પણ અને એ બધું અમે જ કર્યું હતું. 
(૭૯) અને અમે તેમને તમારા (લાભ) માટે બષ્યર (બનાવવા)ની કારીગરી 
શીખવી કે જેથી તે તમારી લડાઈમાં તમારો બચાવ કરે. તો શું તમે કંઈ શુક્ર 
કરો છો ? (૮૦) અને અમે જોશભેર ચાલનાર હવાને સુલયમાન (અલે.)ના 
તાબે કરી દીધી હતી કે જે તેમના હુકમસર એવી ભૂમિ તરફ ચાલતી 
હતી, જ્યાં અમે બરકત મૂકી છે અને અમને દરેક વસ્તુની ખબર છે. (૮૧) 








તેરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૪૩૨] 





અને કેટલાયે શયતાનો (જિજ્ઞો) એવા હતા કે જે તેમના માટે (સમુદ્રમાં) 
ડૂબકીઓ મારતા હતા અને એ સિવાય બીજા પણ કામો કરતા હતા અને 
અમે જ તેઓને સંભાળનાર હતા. (૮૨) 
હઝરત એયૂબ (અલે.)ની દુઆ : 

અને એયૂબ (અલે.)નું વર્ણન કરો, જ્યારે કે તેમણે (સખત માંદગીમાં) 
પોતાના પરવરદિગારને પુકાર્યો કે, મને ઈજા પહોંચી રહી છે અને તું સૌ 
દયાળુઓ કરતાં વધુ દયાળુ છે. (૮૩) ફરી અમે તેમની દુઆ કબૂલ કરી 
લીધી અને તેમને જે દુઃખ હતું તે દૂર કરી દીધું અને અમે તેમને (માંગ્યા 
વિના જ) તેમનું કુટુંબ આપ્યું અને તેમની સાથે તેટલા જ બીજા (આપ્યા.) 
અમારી ખાસ રહમતના કારણે તથા બંદગી કરનારાઓ માટે યાદગીરીના 
કારણે. (૮૪) અને ઈસ્માઈલ (અલયહિસ્સલામ) તથા ઈદરીસ (અલયહિ- 
સ્સલામ) અને ઝુલકિફલ (અલયહિસ્સલામ)નું વર્ણન કરો, એ સૌ સબર 
કરનારા હતા. (૮૫) અને અમે તેમને અમારી (ખાસ) રહમતમાં લઈ લીધા 
હતા. બેશક, તેઓ નેકબષ્ોમાંથી હતા. (૮૬) 
હઝરત એયુબ અલયહિસ્સલામના કિસ્સાથી બોધપાઠ : 


કક અલ્લાહપાકના જે બંદાઓને તેની સાથે જે પ્રમાણે ઈશ્ક-મુહબ્બતનો 
સબંધ હોય છે, તેમની કસોટી અને પરીક્ષા તે જ પ્રમાણે વધુથી વધુ થાય 
છે. અને તે જ્યારે ધીરજ, સહનશિલતા અને અડગતા સાથે સાબિત રહે 
છે, તો આ જ કસોટીઓ અને તકલીફો તેમના દરજ્જા બુલંદ કરવાનું 
નિમિત્ત બને છે. આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે તેને આ શબ્દોમાં 
વર્ણન કર્યું છે કે, લોકોમાં સોથી વધુ સષ્ધ પરીક્ષા નબીઓની થાય છે. 
ત્યાર બાદ નેક લોકોની અને ત્યાર બાદ જે તેમનાથી ઉતરતી કક્ષાના 
હોય તેમની થાય છે. બીજી હદીષ શરીફનો ભાવાર્થ પણ એ છે કે, 
માણસની તેના દીનની મજબૂતી પ્રમાણે કસોટી લેવામાં આવે છે. જો તે 
દીન ઉપર મઝબૂતીથી લાગેલો છે, તો તેની પરીક્ષા પણ બીજા લોકોથી 
વધારે થાય છે. 





[૪૩૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ તેરમી તરાવીહ 





ઈઝઝત, માન-મર્તબા અને વેભવવાળી ઝીંદગીમાં માણસ અલ્લાહ 
તઆલાનો શુક્ર અદા કરવો મુશ્કેલ નથી. જો માણસમાં ઘમંડ અને 
તકબ્બુર ન હોય તો ઉપકાર માનવો ઘણો આસાન છે. પરંતુ મુસીબત, 
રંજ, ગમ અને તંગદસ્તી, બીમારી તથા ગરીબીમાં અલ્લાહપાકના 
ફેંસલાથી રાઝી રહેવું અને ઝુબાન ઉપર કોઈ શિકાયત ન લાવવી ઘણું 
જ મુશ્કેલ કામ છે. માટે જ્યારે અલ્લાહપાકનો કોઈ બંદો આવી 
પરેશાનીમાં અડગતા અને સહનશિલતા સાથે ધીરજ અને શુક્ર અદા કરે 
છે, તો પછી અલ્લાહપાકની રહમત પણ જોશમાં આવે છે. પછી તેને 
દીન-દુન્યા બજ્ઞેવમાં સફળતા આપે છે. હઝ. એયુબ (અલ.)નું ઉદાહરણ 
એનો જીવંત દાખલો છે. (ભૂ.અ/જિજ/ : ટૂકૂઅ-૬) 

માણસે કોઈપણ હાલતમાં અલ્લાહપાકની રહમતથી નાઉમ્મીદ ન થવુ 
જોઈએ. કારણકે નાઉમ્મીદી કુફ્ર છે. અને આમ ન સમજવુ જોઈએ કે, 
મુસીબત-બલા ફક્ત ગુનાહોને કારણે જ આવે છે, બલ્કે નેક બંદાઓની 
પણ સબ્ર અને શુક્રની કસોટી તેમના દરજ્જા વધારવા માટે થાય છે. 
પતિ-પત્નીના સબંધોમાં વફાદારી અને ધીરજ સાથે અડગ રહેવુ સૌથી 
પસંદ વસ્તુ સમજવામાં આવે છે. એટલા જ માટે શયતાનનું સૌથી પ્યારૂ 
કામ બજ્ઞેવ વચ્ચે જુદાઈ કરાવવાનું છે. યહૂદીઓ હારૂત-મારૂત નામી 
ફરિશ્તાઓ પાસે પણ જે જાદુના કામો માટે જતા હતા, તેમાં પણ પતિ- 
પત્ની વચ્ચે જુદાઈ પડાવવા માટે જ વધુ જતા હતા. 


હઝરત એયુબ (અલ.)ની પત્નીએ એક વફાદાર, આજ્ઞાંકિત, હમદદ 


અને ગમખ્વાર પત્ની તરીકે આપની બીમારીમાં આપને સંપૂર્ણ સાથ-સહકાર 
આપ્યો અને સેવામાં કોઈ કચાસ ન છોડી. 


હઝરત યૃનુસ (અલે.)ની દુઆ : 


અને માછલીવાળા (યૂનુસ અલે.)નું વર્ણન કરો, જ્યારે તે ગુસ્સે થઈ 


ચાલ્યા ગયા અને તે ધારતા હતા કે અમે તેમને એ વાત પર પકડીશું નહિ. 
પછી તેમણે અંધકારોમાં (અલ્લાહ તઆલાને) પુકાર્યા કે તારા સિવાય કોઈ 








તેરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૩૪] 





મઅબૂદ નથી. તું (સૌ ખામીઓથી) પવિત્ર છે. બેશક, હું જ કસૂરવાન છું. 
(૮૭) જેથી અમે તેમની દુઆ કબૂલ કરી લીધી અને તે ગમથી તેમને છૂટકારો 
આપ્યો અને એવી જ રીતે અમે (બીજા) ઈમાનવાળાઓને (પણ) બચાવી 
લઈએ છીએ. (૮૮) 

હઝરત ઝકરિચ્યા (અલે.)ની દુઆ : 


અને ઝકરિય્યા (અલૈ.)નું વર્ણન કરો, જ્યારે તેમણે પોતાના પરવર- 
દિગારને પુકાર્યા કે, હે મારા પરવરદિગાર ! મને એકલો (પુત્ર વિનાનો) 
રાખીશ નહિ અને તું તો સોથી બેહતર વારિસ છે જ. (૮૯) ફરી અમે 
તેમની દુઆ સાંભળી લીધી અને તેમને યહ્યા (પુત્ર) આપ્યો અને તેમની 
(વાંઝ) પત્નીને (સંતાનના) લાયક કરી દીધી. બેશક, તે સો નેક કામોમાં 
દોડતા હતા અને આશા તથા ડર સાથે અમને પુકારતા હતા અને અમારી 
આગળ આજિઝી કરનાર હતા. (૯૦) 


હઝરત ઝકરિચ્યહ, હઝરત યહ્યા અલયહિમુસ્સલામ : 


દુન્યામાં તે વ્યક્તિથી વધારે કોઈ બદબષ્ અને અભાગી કોઈ નથી, જે 
અલ્લાહપાકના મુકદ્સ નબીઓને કતલ કરે, જે એમને ફક્ત અને ફક્ત 
ભલાઈની જ વાત કરે. જે ન એમના માલદૌલત પ્રત્યે લાલચ ધરાવે છે, ન 
એમને સતાવે છે. 

દુન્યાની કોમોમાં યહૂદી તે અભાગી કૌમ છે, જેમણે નબીઓને શહીદ 
કર્યા. હઝરત ઝકરિય્યહ અને હઝરત યહ્યા અલયહિમુસ્સલામને યહૂદીઓએ 
શહીદ કર્યા. 


હઝરત મરયમ (રદી.)નો કિસ્સો : 

અને તે સ્ત્રી (બીબી મરયમ રદી.)નું વર્ણન કરો, જેણીએ પોતાના 
શિયળનું રક્ષણ કર્યું હતું. પછી અમે તેણીમાં પોતાની રૂહ (જિબ્રઈલ અલે. 
મારફતે) ફૂંકી દીધી અને તેણીને તથા તેણીના પુત્રને જગતવાળાઓ માટે 
(અમારી કુદરતની) એક નિશાની બનાવી દીધી. (૯૧) 





[૪૩૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ તેરમી તરાવીહ 





બધા જ નબીઓનો દીન એક જ છે : 


બેશક, ઉપર વર્ણન થયેલ આ લોકો તમારા જ દીનના હોઈ સૌ એક 
દીન પર છે અને હું તમારો પરવરદિગાર છું. માટે મારી જ બંદગી કરો. 
(૯૨) અને તેઓએ માંહોમાંહે પોતાનો દીન ટુકડે ટુકડે વહેચી લીધો, (તે તેની 
શિક્ષા ભોગવશે. કેમકે) સો અમારી જ પાસે પાછા આવશે. (૯૩) પછી જે 
કોઈ નેક કામ કરશે અને તે મુઅમિન પણ હશે, તો તેની કોશિશ બેકાર 
જનાર નથી અને બેશક, અમે તેને લખી (પણ) લઈએ છીએ. (૯૪) 


કિયામતમાં આકાશ કાગળો, દસ્તાવેજોની જેમ લપેટાઈ જશે : 


બેશક, જેમના માટે અમારા તરફથી ભલાઈ નક્કી થઈ ચૂકી છે, તેઓને 
તેના (જહન્ઞમ)થી દૂર રાખવામાં આવશે. (૧૦૧) (એટલે સુધી) કે તેઓ 
તેની આહટ પણ સાંભળશે નહિ અને તેઓ પોતાની મનગમતી વસ્તુઓમાં 
સદા રહેશે (૧૦૨) (અને) મહાન ગભરાટ (કિયામત) તેમને ચિંતાતુર કરશે 
નહિ અને ફરિશ્તા તેમના સ્વાગત માટે આવશે (અને કહેશે કે) જે દિવસનો 
તમારાથી વાયદો કરવામાં આવતો હતો, તે આ જ છે. (૧૦૩) (તે દિવસ 
યાદ કરવા યોગ્ય છે) જે દિવસે આકાશને અમે એવી રીતે લપેટી લઈશું, 
જેવી રીતે કે લખેલા કાગળો-દસ્તાવેજો લપેટવામાં આવે છે (અને) જેવી રીતે 
અમે પહેલીવાર (દરેક વસ્તુની) ઉત્પત્તિની શરૂઆત કરી હતી તેવી જ રીતે 
અમે તેને બીજીવાર સર્જી દઈશું. એ વાયદો (પૂરો કરવો) અમારે શિરે છે. 
અવશ્ય અપે તેને પૂરો કરીશું. (૧૦૪) 


આપ (સતલ્લલ્તાહુ અલયહિ વસલ્લમ) સર્વ જગત માટે રહમત : 


અને (હે મુહમ્મદ સલ. !) અમે આપને તમામ જગત માટે રહમત 
બનાવી મોકલ્યા છે. (૧૦૭) 


રહમત એક એવો શબ્દ છે જે (માનવીઓ પૈકી) માત્ર રસૂલુલ્લાહ 
(સલ.) માટે કુરઆને વાપર્યો છે. હઝરત મુહમ્મદ સિવાય કોઈના માટે તે 
ઉપયોગમાં લેવામાં નથી આવ્યો. 











તેરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૪૩૬] 


આપ (સલ.)ની નુબૂવ્વત વિશ્વવ્યાપી છે તે અન્ય સ્પષ્ટ પૂરાવાઓથી 
સાબિત થાય જ છે. પરંતુ કુરબાન શરીફ જયારે આપને “સર્વ જગત માટે 
રહમત” કહે છે. અને એમ પણ કહે છે કે “મારી રહમત સર્વવ્યાપી છે.” 
તો તેનાથી પણ એ પૂરવાર થઈ જાય છે કે આપ (સલ.)ને તમામ માનવીઓ 
માટે પયગમ્બર બનાવી મોકલવામાં આવ્યા હતા. 


યાદ રાખવં જોઈએ કે સર્વજગત માટે રહમત તે જ પવિત્ર હસ્તી હોય 
શકે છે, જેણે સમગ્ર જગતની સુખ શાંતિ, સખાકારી અને સિધ્ધિ માટે કોઈ 
પણ લોભ લાલચ વગર પોતાનું કિમતી જીવન ખર્ચી નોખ્ય હોય. જેણે 
બંદાઓ માટે ખદા સુધી પહોંચવાનો માર્ગ સરળ બનાવ્યો હોય. જેણે હૃદયને 
પાક, બુધ્ધિને વિવેકી, આકાંક્ષાને સમતોલ બનાવી હોય. જેની શિખામણથી 
વિશ્વશાંતિ મજબૂત બની હોય. અને સર્વજનોના હિત સધાયા હોય. જે 
ગરીબી-અમીરી, જવાની-વૃધ્ધત્વ, યુધ્ધ-શાંતિ, ફકીરી-બાદશાહી, 
તકલીફ-રાહત, શોક-હર્ષ, જેવી વિવિધ પરિસ્થિતિમાં માનવીને માર્ગદર્શન 
આપતો હોય. જેણે આકાશની ઊંચાઈ, ભૂમિની નીચાઈ, રાતના અંધકાર, 
દિવસના ઉજાસ, સૂર્યની ચમક, આગીયાના પ્રકાશ, કણની ઉડાન અને ટીપાની 
ભીનાશમાં ખુદાતઆલાની પહેચાન કરાવી હોય. જેમની તાલીમે ભક્ષકોને 
સુરક્ષા, વરુઓને ગોવાળી, લુંટારૃઓને શાસન, ગુલામોને નેતૃત્વ અને 
બાદશાહોને બંધૃત્વ શીખવાડયું હોય. જેમણે અજ્ઞાનના સૂકા દરિયાઓમાં 
જ્ઞાન તથા બ્રહ્મજ્ઞાનની નહેરો વહેતી કરી હોય. જેમણે ખડકાળ ભૂમિમાં 
કુર્ઓાન વ હંદીષના ઝરણાઓ ચલાવ્યાં હોય. જેમણે સ્વાર્થી તત્વોને કોમના 
હમદર્દ બનાવ્યા હોય, જેમણે શત્રુઓને ખદના મિત્ર ઠરાવ્યા હોય. તે 
ગરીબોના ચાહક, બાદશાહોના તાજ, ગુલામોની શોભા, નિરાધારોનો આધાર, 
દર્દીઓની દવા, સમાનતાના હિમાયતી, પ્રેમના ઝવેરી, સત્યનું ઉદયસ્થાન, 
વિનમ્રતાના નમૂના, લાચારોના સાથી, અનાથોના વાલી, નિરાશ્રિતોનો આશ્રય, 
જરૂરિયાતમંદોના હમદઈ, ભાતૃત્વ ભાવનાના સંસ્થાપક, સદાચારના પ્રેરક, 
ધીરજની ખાણ, ખુદાપાકની રહમતનં એક સ્વરૂપ. અંતિમ પયગમ્બરને જો 
રહમતુલ્‌ લિલ્આલમીનના બિરૃદથી નવાજવામાં નહીં આવે, તો પછી 





[૪૩૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ તેરમી તરાવીહ 





ઉપરોકત સર્વગુણ સંપન્ન વ્યકિતત્વનું બીજુ શું નામ હોય શકે ? 

હા, રહમતુલ્‌ લિલ્આલમીન તે જ છ, જેમણે રાષ્ટ્રવાદીય દેષ, કોમી 
વૈમનસ્ય, રંગભેદવાદ અને ભાષા આધારિત અલગાવવાદ દૂર કરી એક જ 
જુસ્સો બધાના મનમાં ભરી દીધો, બધાની જીભે એક જ વાત રમતી કરી 
દીધી, બધાના હૃદયમાં એક જ વિચાર બેસાડી દીધો. 


હા, રહમતુલ્‌ લિલ્આલમીન તે છે, જે બાધા-માનતાના સ્વીકાર માટે 
કોઈ માધ્યમ અનિવાર્ય નથી ઠેરવતા. જે કેથોલિકોની માફક આકાશની બધી 
ચાવીઓ એક જ વ્યકિતના હાથમાં સોંપી નથી દેતા. જે આત્માને સ્વર્ગ કે 
નરકમાં ધકેલી દેવાનો અધિકાર માત્ર બાહ્મણોને નથી આપતા. જે વિશેષ 
પ્રદેશના રહેવાસીઓને આકાશી રાજાશાહીના અધિકારી નથી ઠેરવતા. જે 
એક જ વંશના સભ્યોને ખુદાપાકના લાડલા નથી બનાવતા. 


જે યહૂદીઓ, ખ્રિસ્તીઓ, જરશ્રોસ્તીઓ, બ્રાહ્મણો, જૈનો, લામાઓની 
જેમ પોતાના સિવાય શેષ વિશ્વ પર ખદાપાકના રહમો કરમના ભરપૂર 
ખજાનાઓ બંધ નથી કરતા. 


હા, રહમતલ્‌ લિલ્આલમીન તે છે, જેમની મજલિસમાં અદ્દાસ નેન્વાઈ, 
સુહેલ રૂમી, ઝુલકિલાહ્‌ હિમયરી, અબૂ સૂફયાન ઉમવી, કર્ઝ ફિહરી, 
બિલાલ હબ્શી, ઝમાદ ઝાદી, અદી તાઈ, અબૂઝર ગિફારી, અબૂ હારિષ 
મૃષ્તલકી, સલમાન ફારસી, તફેલ દોસી, ઉષામા નજદી, અબૂ આમિર 
અશઅરી, સરાકા મદલજી અડખે-પડખે બેઠેલા નજરે પડે છે. (ઉપર્યુંકત 
બધા જ સભ્યો કયાં તો બિનઆરબ હતા, ક્યાં તો બિનહાશિમી) આટલી 
વિવિધ કૌમોના ઝંડાધારીઓનો મેળો કોઈ બીજા સ્થાને જોવા મળે છે ? 
અહીં દરેક વ્યકિત પોતપોતાની કોમ અને પ્રદેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહી છે. 
અને પોતપોતાના હૃદયની વિશાળતા મુજબ ફૂલોથી પોતાની ઝોળી ભરી 
રહી છે. અને પોતપોતાના દેશના વાતાવરણને સુગંધિત બનાવી રહી છે. 


આપ (સલ.) મુસ્લિમ તથા કાફિર બધા માટે રહમત હતા : 
કુરબાન શરીફ કહે છે કે, (હે લોકો) જે વસ્તુથી તમને હાનિ પહોંચે છે 











તેરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૩૮] 


(અથવા પહોંચી શકે છે) તે વસ્તુ પયગમ્બર (સલ.)ને બહુ અઘરી (ખરાબ) 
લાગે છે. તમારી તકલીફથી નબી (સલ.)ને ચોક્કસ તકલીફ થાય છે. ભલેને 
બિનમસ્લિમોને થતી હોય કે મુસ્લિમોને. સર્વ જગત માટે રહમતના ભંડાર 
સમા મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) જયારે અનેકેશ્વરવાદીઓને 
વ્યકિત પૂજા, મૂર્તિ પૂજામાં લપાયેલા જોતા અને તેમનું ખરાબ પરિણામ 
આપની સમક્ષ આવી જતું, તો આપના ત્રદજુ હૃદય (નરમ દિલ)ને વેદના 
થતી. આપની આ વેદના કયારેક તો એટલી બધી વધી જતી કે અલ્લાહ 
તઆલાએ આપના સાંત્વન માટે કર્બ7ાન શરીફની આયતો ઉતારી. સૂરએ 
આલે ઈમરાનમાં છે કે, “હે પયગમ્બર (સલ.) ! કુ્રમાં આગળ વધી વધીને 
ભાગ લેતા લોકોનો અફસોસ કરો નહીં.” 


બદરના યુધ્ધમાં સિત્તેર કુરેશી બિનમુસ્લિમોને બંદી બનાવવામાં 
આવ્યા. તેમને મુશ્કેટાટ બાંધી દેવામાં આવ્યા. દિવસ વીત્યો, અને રાત્રિનો 
સન્નાટો છવાય ગયો. આપના માનવંત સાથીઓ ગાઢ નિંદ્રામાં પોઢી ગયા. 
પરંત રહમતલ્‌ લિલ્આલમીનને ઘણા પ્રયત્ન છતાં ઊંઘ આવતી ન હતી. 
આપ (સલ.) પડખાં ફેરવી રહયા છે. બેચેની તથા તકલીફના કારણે ઊંઘ 
ઉડી ગઈ છે. એક અન્સારી (મદીનાવાસી) સહાબીએ આપની બેચેની જોઈ. 
તેમને લાગ્યું કે આપને કંઈક શારીરિક તકલીફ થઈ રહી છે. તેમણે પૂછયું 
હે અલ્લાહ તઆલાના રસૂલ (સલ.) ! આપને કંઈક પરેશાની છે ? આપ 
(સલ.)એ ફરમાવ્યું કે, નહીં (કોઈ તકલીફ નથી), પરંત અબ્બાસ કણસી 
રહયા છે, તેમનો અવાજ મને સંભળાય રહયો છે, એટલે મને ચેન પડતં 
નથી. પેલા સહાબી હળવેથી ઉઠયા અને હઝરત અબ્બાસના દોરડાઓ 
ખોલી નાંખ્યા. તેમને રાહત થઈ ગઈ, તો તેઓ તરત સૂઈ ગયા. પેલા 
અન્સારી સહાબી ફરી આપની સેવામાં હાજર થયા. આપ (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમ)એ પૂછ્યુ : હવે અબ્બાસના કણસવાનો અવાજ કેમ 
આવતો નથી ? તેમણે કહયું : હે અલ્લાહપાકના રસૂલ (સલ.) ! અબ્બાસના 
દોરડાંઓ ખોલી નાખ્યા છે. આપ (સલ.)એ કહયુ : જાવ, બધા કદીઓના 
બંધન ખોલી નાંખો. જ્યારે રહમતે આલમ (સલ.)ને જાણ કરવામાં આવી 





[૪૩૯] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ તેરમી તરાવીહ 





કે બધા કેદીઓને હવે આરામ છે, ત્યારે આપ (સલ.)ની બેચેની દૂર થઈ 
અને આપને ઊંઘ આવી. 

જરા વિચારો, આ કેદીઓ તો તે હતા, જેમણે તેર વર્ષ સુધી ઈમાન 
-વાળાઓ (મસ્લિમો)ને ત્રાસ આપ્યો હતો. કોઈને અગ્નિ પર સુવડાવ્યા, તો 
કોઈને લોહીમાં નવડાવ્યા, તો કોઈને ભારે પત્થર નીચે દબાવી દીધા, તો 
કોઈને સખત ઈજાઓ પહોંચાડી મોતને ઘાટ ઉતાર્યા. તેમ છતાં પણ તેમની 
સાથે આવો નરમ વ્યવહાર અને અખ્લાકના ઉચ્ચ શિખરે બિરાજમાન 
પયગમ્બરનં આવું પ્રેમભર્યું વર્તન ! હે અલ્લાહ ! આપ રહમતે આલમ 
ઉપર અગણિત રહમતો નાઝિલ ફરમાવો. અને આપના સાથીઓ પર ! 








ચોદમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૪૦] 


ચોદમી તરાવીહ 


આજની ચોદમી તરાવીહમાં સત્તરમા પારહના પાંચમા રૂકૂઅથી અઢારમા પારહના 
આઠમા રૂકૂઅ સુધી તિલાવત કરવામાં આવશે. આજની આયતો હઝરત 
ઈબ્રાહીમ (અલે.)ના ઉલ્લેખથી શરૂ થાય છે. આ બતાવતાં કે અમે તેમને એ 
હિદાયત તથા મઅરિફત (અધ્યાત્મ-ઓળખ) ઈનાયત કરી, જે તેમના માન- 
મોભાને લાયક હતી. અને આમ જ નહીં આપી દીધી, બલ્કે ભારે કસોટીઓમાંથી 
પસાર કરીને આપી હતી. 


હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)એ હોશ સંભાળતાં જ પોતાના પિતા અને 
પોતાની કૌમના લોકોને આમંત્રણ આપ્યું કે, આ મૂર્તિઓ શું છે જેમના પર તમે 
ધરણા ધરી બેઠા છો. આ નાની વયમાં અને એવા વાતાવરણમાં એ જ આ 
નારો લગાવી શકે છે, જેને અલ્લાહપાકની વિશિષ્ટ ઈનાયત પ્રાપ્ત હોય. આ 
પ્રશ્નનો તેમને પણ એ જ જવાબ મળ્યો, જે હંમેશથી ગુમરાહ લોકો આપતા 
આવ્યા છે કે, અમારા બાપ-દાદા કે વડવાઓ આમની પૂજા કરતા આવ્યા છે. 
તેમણે સંપૂર્ણ નીડરતાથી કહ્યું : “તમે અને તમારા બાપ-દાદા (જે ખુદ હઝરત 
ઈબ્રાહીમ અલૈ.ના પણ બાપ-દાદા હતા) બધા જ સ્પષ્ટ ગુમરાહીમાં રહ્યા 
અને તમે પણ છો. કોઈ ગુમરાહી આ દલીલથી હિદાયત નથી બની જતી કે 
એ બાપ-દાદાથી થતી ચાલી આવી છે.'' પછી તેમણે મોકો જોઈને બધા જ 
નાના-નાના બૂતો (મૂર્તિઓ)ને ટુકડે ટુકડા કરી નાંખ્યા અને મોટા બૂત (મૂર્તિ)ને 
રહેવા દીધો. જ્યારે હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલૈ.) ઉપર શંકા કરીને તેમને 
પૂછપરછ કરી તો તેમણે કહ્યું : “મને શું પૂછો છો, આ બૂતોને પૂછો કે કોણે 
તેમની આ દશા કરી છે ? બલ્કે હું તો સમજું છું કે આ મોટા બૂતે કરી 
હશે ?”' હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)એ પોતાની હિકમત-બુધ્ધિમત્તાથી સમગ્ર 
કૌમને એવી જગ્યાએ લાવીને ઉભી કરી દીધી કે તેમણે પોતે એકરાર કર્યો 
કે, “આ બોલી નથી શકતા.” તો તેમણે કહ્યું : “તો પછી આ ક્યા રોગની દવા 
છે, આવા લાચાર-વિવશ બૂતોને તમે પૂજો છો.'' પોતાની ભૂલ સ્વીકારવાને 
બદલે કોમે ચીઢાઈને તેમને આગમાં નાંખી દીધા. ભેદભાવ કે પક્ષપાતમાં 
લોકોની મતિ આ જ મારી જાય છે. પરંતુ અલ્લાહપાકે એ આગને હઝરત 








[૪૪૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોદમી તરાવીહ 





ઈબ્રાહીમ (અલૈ.) માટે શીતળ અને સલામતીવાળી બનાવી દીધી. અલ્લાહ 
તઆલા માટે આ સ્હેજ પણ મુશ્કેલ નથી. એ જ દરેક વસ્તુમાં અસર પેદા 
કરે છે. શું જોતા નથી કે એક જ દવાથી કેટલા લોકો સાજા થઈ જાય છે, અને 
એ જ દવાથી જેના માટે મરવાનું લખ્યું હોય છે તેની તબિયત ઉલ્ટાની બગડી 
જાય છે. આમ છતાં પણ લોકોની આંખો ખૂલી નહીં તો હઝરત ઈબ્રાહીમ 
(અલે.), તેમની પત્ની અને ભત્રીજા હઝરત લૂત (અલૈ.) હિજરત કરીને 
નીકળી પડ્યા અને અલ્લાહ તઆલાએ બંનેને અલગ-અલગ ઠેકાણા આપ્યા. 
પછી ગુણોના ક્રમ સાથે અંબિયા (અલે.)નો ઉલ્લેખ કર્યો, જેઓ ધૈર્ય અને 
આભારની કસોટીઓમાંથી પસાર થયા અને તેમાં સો ટકા સફળ રહ્યા. 

આથી પ્રથમ હઝરત દાવૂદ (અલૈ.) અને હઝરત સુલયમાન (અલે.)નો 
ઉલ્લેખ કરી બતાવવામાં આવ્યું કે, તેમની જેમ જ આભારી બનવું જોઈએ 
અને સત્તા મેળવીને પણ ખુદા તઆલાના હુકમ મુજબ જ મામલાઓ કરવા 
જોઈએ. પછી હઝરત એયૂબ (અલૈ.), હઝરત ઈસ્માઈલ (અલૈ.) અને 
હઝરત ઈદ્રીસ (અલૈ.) તેમજ ઝુલ્‌કિફ્લ (અલૈ.)નો દાખલો આપીને નબી 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ તથા આપના મજલૂમ સહાબા (રદી.)નો 
ઉત્સાહ વધારવામાં આવ્યો કે, જે રીતે અલ્લાહપાકના એ નેક બંદાઓએ ધૈર્ય 
અપનાવ્યું, એ અલ્લાહ તઆલાએ ધૈર્યના બદલામાં પોતાની રહેમતોથી તેમને 
નવાજ્યા, એ જ રીતે તમે પણ મુસીબતોના મુકાબલે ધૈર્ય દાખવો. અલ્લાહ 
તઆલા તમને પણ પોતાની રહેમત-કૃપાઓથી નવાજશે. જાણે કે હવે કિયામત 
સુધીના સમય માટે મુસલમાનોને પણ આ જ શીખ આપવામાં આવી રહી 
છે. કાશ ! તેઓ આને સમજે ! 


આ જ રીતે હઝરત યૂનુસ (અલૈ.), હઝરત ઝકરિયા (અલૈ.), હઝરત 
યહ્યા (અલૈ.) અને હઝરત મરયમ, હઝરત ઈસા (અલે.)નું ઉદાહરણ રજૂ 
કરવામાં આવ્યું, જેમના માટે અલ્લાહ તઆલાએ અત્યંત અંધકારમય અને 
નિરાશાજનક સંજોગોમાં પોતાની કુદરત અને હિકમતના ખૂબ જ આશ્ચર્યજનક 
ચમત્કાર પ્રગટ કર્યા, જેથી વિશ્વાસ બેસે કે સંજોગો અને કારણો બધા જ 
અલ્લાહપાકના અખત્યાર-સત્તામાં છે. આથી તેને રાજી કરવાની ચિંતા કરો. 








ચોદમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૪૨] 





સૂરહનું સમાપન થતાં નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ અને સહાબા 
(રદી.)ને સંતોષ દેવડાવવામાં આવ્યો કે, પોતાના કાર્યમાં લાગેલા રહો. જેઓ 
મતભેદ કરે છે, તેમનો મામલો અમારા પર છોડી દો. 


સૂરએ અલ-હજ્જ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતનો એક ભાગ મક્કી યુગના અંતે અને બીજો ભાગ મદની 
યુગની શરૂઆતમાં ઉતર્યો છે. સૂરતનો પ્રારંભ આખિરતના વણનથી થઈ 
રહ્યો છે. જેમાં કિયામતના ખતરનાક-દઇનાક દેશ્યો અસરકારક અંદાજમાં 
રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. 


મુહાજિરીન હમણાં હમણાં જ પોતાના ઘરબાર છોડી મદીનામાં આવ્યા 
હતા. હજ્જના જમાનામાં તેમને પોતાના શહેર અને હજ્જના ઈજતેમાઅ 
(સંમેલન)ની યાદ આવતી હશે. અને ત્યારે તેમને એ વાત ખૂબ ખૂંચતી હશે 
કે, કુરેશી મુશ્રિકોએ તેમના માટે મસ્જિદે હરામ સુદ્ધાંનો માર્ગ બંધ કરી દીધો 
છે. એ જમાનામાં તેઓ પણ એ વાતની પ્રતિક્ષા કરી રહ્યા હશે કે, જે જુલ્મી- 
ઓએ તેમને ઘરોમાંથી કાઢી મૂકયા. મસ્જિદે હરામની ઝિયારતથી વંચિત 
કર્યા અને ખુદાપાકનો માર્ગ અપનાવવા બદલ તેમનું જીવન સુદ્ધાં મુશ્કેલ 
બનાવી દીધું, તેમની વિરૂદ્ધ યુદ્ધ કરવાની પરવાનગી મળી જાય. આમાં પહેલાં 
તો હજ્જનો ઉલ્લેખ કરીને એ બતાવવામાં આવ્યું છે કે, આ મસ્જિદે હરામની 
રચના અને હજ્જની પદ્ધતિ એટલા માટે શરૂ કરવામાં આવી હતી કે, દુનિયામાં 
એકમાત્ર ખુદાપાકની બંદગી કરવામાં આવે. પરંતુ આજે ત્યાં શિ્કનું આચરણ 
થઈ રહ્યું છે. અને એક ખુદાની બંદગી કરનારાઓ માટે તેના દ્વારો બંધ કરી 
દેવામાં આવ્યા છે. 


ત્યાર પછી મુસલમાનોને છૂટ આપી દેવામાં આવી છે કે, તેઓ આ 


ટ 
દિ ફે 


જુલ્મીઓ વિરૂદ્ધ યુદ્ધ કરે. અને તે સદાચારી વ્યવસ્થાની સ્થાપના કરે, જેમાં 
બદીઓ દબાઈ જાય, અને નેકીઓને ઉત્તેજન મળે. 





[૪૪૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોદમી તરાવીહ 





આ સૂરહમાં ત્રણ સમૂહોને સંબોધન કરવામાં આવ્યું છે : મક્કાના 
મુશ્રિકો, દ્વિધામાં મૂકાયેલા મુસલમાનો અને સાચા મુઅમિનો. 


મુશ્રિકોને સંબોધનની શરૂઆત મક્કામાં કરવામાં આવી અને મદીનામાં 
તેનો ક્રમ પૂરો કરવામાં આવ્યો. આ સંબોધનમાં તેમને ભારપૂર્વક ચેતવવામાં 
આવ્યા છે કે, તમે જીદ અને હઠાગ્રહપૂર્વક પોતાના પાયાવિહિન અજ્ઞાનતાપૂર્ણ 
વિચારોનો આગ્રહ સેવ્યો, ખુદા તઆલાને છોડી એ ઉપાસ્યો (મઅબૂદો) ઉપર 
વિશ્વાસ મૂકયો, જેમની પાસે કોઈ તાકાત નથી. અને ખુદાપાકના રસૂલને 
ખોટા ઠેરવી દીધા. હવે તમારો અંજામ એ જ આવશે, જે આ અગાઉ તમારા 
માર્ગે ચાલનારાઓનો આવી ચૂકયો છે. નબીને ખોટા ઠેરવી અને પોતાની 
કૌમના સૌથી સદાચારી વગને જુલ્મનું લક્ષ્ય બનાવી તમે પોતાનું જ નુકસાન 
કર્યું છે. આના પરિણામે તમારી ઉપર ખુદાપાકનો જે પ્રકોપ ઉતરશે, તેનાથી 
તમારા કૃત્રિમ (બનાવટી) ઉપાસ્યો તમને નહીં બચાવી શકે. આ ચેતવણી 
અને ડરામણી સાથે સમજાવટનું પાસુ પણ રહેલું છે. સમગ્ર સૂરહમાં ઠેર ઠેર 
યાદગીરી અને નસીહત પણ છે. અને શિ્કની વિરૂદ્ધ તથા તોહીદ અને 
આખિરતની તરફેણમાં અસરકારક દલીલો પણ રજૂ કરવામાં આવી છે. 


અમૂક તે મુસલમાનો, જેમણે ખુદાપાકની બંદગી તો અપનાવી લીધી, 
પરંતુ તેના માર્ગમાં કોઈ જોખમ વેઠવા તેયાર ન હતા, તેમને સંબોધન કરતાં 
ભારે ઠપકો આપવામાં આવ્યો છે. તેમને કહેવામાં આવ્યું છે કે, રાહત, 
પ્રસજ્ઞતા અને એશ-આરામ મળે, તો ખુદાપાકનું નામ લેતા રહો છો, પરંતુ 
જેવી જ ખુદાપાકના માર્ગમાં મુશ્કેલીઓ, મુસીબતો આવે અને મુશ્કેલીઓ 
સહન કરવી પડે, તો તમારા કદમ પાછા હટી જાય છે. જો કે તમે પોતાના આ 
વર્તનથી કોઈ એવી મુસીબત, નુકસાન કે દુઃખને ટાળી શકતા નથી, જે ખુદાપાકે 
તમારા ભાગ્યમાં લખી દીધા હોય. 


ઈમાનવાળાઓને બે રીતે સંબોધવામાં આવ્યા છે : એક સંબોધનમાં 
તો તેઓ પોતે અને આરબના સામાન્ય લોકો પણ શામેલ છે. અને બીજા 
સંબોધનમાં ફક્ત ઈમાનવાળાઓને જ સંબોધન કરવામાં આવ્યું છે. 








ચોદમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૪૪] 





મક્કાના મુશ્રિકોના એ વર્તન બદલ પકડ કરવામાં આવી છે કે, તેમણે 
મુસલમાનો માટે મસ્જિદે હરામનો માર્ગ બંધ કરી દીધો છે. જો કે મસ્જિદે 
હરામ તેમની વ્યક્તિગત મિલ્કત નથી. અને તેમને કોઈને હજ્જથી રોકવાનો 
અધિકાર નથી. આના જ અનુસંધાનમાં મસ્જિદે હરામના ઈતિહાસનું વર્ણન 
કરી એક બાજુ એ બતાવવામાં આવ્યું છે કે, ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામે 
જ્યારે ખુદાપાકના હુકમથી આની રચના કરી, તો સૌ લોકોને હજ્જની જાહેર 
પરવાનગી આપી હતી. અને ત્યાં પહેલા દિવસથી સ્થાનિક નાગરિકો અને 
બહારથી આવનારાઓના હક્કો સમાન ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. બીજી બાજુ 
એ બતાવવામાં આવ્યું છે કે, આ ઘરની રચના શિર્ક માટે નહીં પણ એકમાત્ર 
ખુદાપાકની બંદગી કરવા માટે કરવામાં આવી હતી. આ કેવો જુલ્મ છે કે, 
ત્યાં એક ખુદાપાકની બંદગી ઉપર તો પ્રતિબંધ હોય અને મૂર્તિઓની પૂજા 
માટે પૂરેપૂરી આઝાદી ! 


આ સૂરતમાં મુસલમાનોને કુરેશના જુલ્મનો જવાબ તાકાત દ્વારા 
આપવાની પરવાનગી આપવામાં આવી છે, અને સાથોસાથ તેમને એ પણ 
બતાવવામાં આવ્યું છે કે, જ્યારે તમને સત્તા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તમારૂં વર્તન 
કેવું હોવું જોઈએ અને પોતાના રાજ્યમાં તમારે ક્યા હેતુ માટે કાર્ય કરવું 
જોઈએ. આ વિશે સૂરતની વચ્ચે પણ હુકમો છે અને છેલ્લે પણ આદેશોનું 
વર્ણન છે. અંતમાં ઈમાનવાળાઓના જૂથ માટે “મુસ્લિમ'”'ના નામની 
વિધિવત્‌ જાહેરાત કરીને ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે, હઝરત ઈબ્રાહીમ 
અલયહિસ્સલામના અસલ વારસદાર તમે છો, તમને દુનિયામાં લોકો સામે 
સાક્ષી આપવાના પદ ઉપર નિયુક્ત કરી લેવામાં આવ્યા છે. હવે તમારે 
નમાઝની સ્થાપના કરી, ઝકાત આપી, ભલાઈના કાર્યોનો હુકમ તથા 
બુરાઈઓથી રોકીને પોતાનું જીવન નમૂનારૂપ બનાવવું જોઈએ. અને અલ્લાહ 
તઆલાના ભરોસે અલ્લાહપાકનો કલિમો બુલંદ કરવો જોઈએ. 

સૂરહ પૂરી કરતાં કુરેશના મુશ્રિકો જેવા અકીદાઓની વિરૂદ્ધ જબર- 
દસ્ત દલીલો રજૂ કરી, જે દરેક જમાનામાં વિચારને પાત્ર છે. ફરમાવ્યું : 
જેમને તમે અલ્લાહપાક સિવાય પોકારો છો, તેઓ એક માખી પણ પેદા નથી 





[૪૪૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોદમી તરાવીહ 





કરી શકતા, તેને બચાવી પણ નથી શકતા, જેમનાથી માંગવામાં આવી રહ્યું 
છે અને જે માંગી રહ્યા છે, બંનેય કમજોર છે. હકીકત આ છે કે આ લોકોએ 
અલ્લાહપાકની, જેવી કે તેનો હક છે, કદર જ નથી જાણી. નિઃશંક અલ્લાહ 
પાક સૌથી વધુ શક્તિશાળી અને પ્રભુત્વશાળી છે. હે ઈમાન લાવનારાઓ ! 
રૂફૂઅ અને સિજદા અને પોતાના રબની બંદગી કરતા રહો, જેથી ભલાઈ 
પ્રાસ કરી શકો. અને અલ્લાહપાકના રાહમાં જદ્દોજહદ (સંઘર્ષ-પ્રયત્ન) કરો, 
જેવો કે તેનો હક છે. તેણે તમને આ જ કાર્ય માટે વીણી વીણીને (મદીના)માં 
ભેગા કર્યા છે અને દીનની બાબતમાં કોઈ તંગી નથી રાખી. તમારા પિતા 
હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલેૈ.)ની મિલ્લતને તમારા માટે પસંદ કરી છે તેણે જ 
તમારૂં નામ મુસ્લિમ અથાંત્‌ આજ્ઞાપાલક રાખ્યો છે. પહેલાં પણ અને આ 
કુર્‌આનમાં પણ. જેથી રસૂલ તમારા માટે અલ્લાહપાકના દીનનો નમૂનો બને 
અને તમે બીજાઓ માટે નમૂનો બનો. આથી નિયમિત નમાઝ પઢો, ઝકાત 
અદા કરતા રહો અને અલ્લાહપાકને મજબૂતીથી પકડી લો. એ જ તમારો 
મૌલા (માલિક) છે, અને એ જ છે તમારો મદદગાર, કેટલો સારો છે એ 
મોલા અને કેટલો સારો છે મદદગાર. સૂરએ હજ્જના અંતમાં મુસલમાનોને 
કહેવામાં આવ્યું હતું કે, તેમને તમામ લોકો માટે દીનના સાક્ષી, અર્થાત્‌ નમૂના 
બનાવવામાં આવ્યા છે. આથી તેમણે નમાઝ, ઝકાત અને અલ્લાહ તઆલા 
ઉપર ભરોસો રાખવા જેવા ગુણો પોતાનામાં પેદા કરવા જોઈએ. 


આ સૂરતની અજીબ વાત એ છે કે, આ સૂરત મક્કા-મદીના સફર વખતે 
રાત-દિવસમાં ઉતરી તથા ઈસ્લામના મહાન સ્થંભ (રૂકન) હજ્જના નામથી 
સંબોધિત કરવામાં આવી, જે હજ્જની મહાનતા દર્શાવે છે. આપણે જ્યારે 
સૂરત પઢીએ છીએ તો શરૂમાં કિયામત વિશે મઝમૂન (વિષયવસ્તુ) છે, પછી 
જિહાદના અહકામ આવે છે, પછી બંદગી અને ખુઝૂઆ તરફ ધ્યાન દોરવ- 
વામાં આવે છે. સજદહની આયતમાં બધાને ઝૂકવાની વાત કરવામાં આવી. 
આ બધાનો હજ્જ સાથે શું જોડ છે. સૂરતનો પ્રારંભ કિયામતના સષ્ધ વર્ણનથી 
શરૂ થાય છે. (૧ થી ૭) હજ્જના અરકાન પણ કિયામતની યાદ તાજા કરાવે 
છે. મિના, મુઝદલિફહના ચક્કરો, સહ ગરમી, ભીડભાડ, લાંબી કતારો, 








ચોદમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૪૬] 





રાહ જોવાની તકલીફ, બધા જ દુઆમાં મશ્ગુલ, બધાનો લિબાસ એક તથા 
કલિમહ પણ એક જ. લબ્બયક - હજ્જનો લિબાસ કફનની યાદ તાજી કરે 
છે. આ બધો મંજર કિયામતની સખી, ભીડભાડ, ગરમી, પસીનો અને 
ગભરાહટની યાદ તાજી કરાવે છે. 


ત્યાર બાદ કબરથી નીકળી માટી ખંખેરીને હિસાબ તરફ જતા હશે. તેને 
આયત પાંચથી માટીના વર્ણન સાથે યાદ કર્યું. હાજી પણ લગાતાર એહરામમાં 
હોવાથી માટી લાગી હશે, મેલો-ઘેલો થઈ ગયો હશે, મુઝદલિફહમાં રાત્રી 
વખતે થાકીને ચૂર થઈ ગયો હશે અને સવારે પાછો શયતાનને કાંકરી મારવા 
ઉભો થશે તેને આયત-૭ સ્પષ્ટ કરે છે. આ પ્રમાણે હજ્જનો પહેલો અસર 
ઉમ્મતની આખિરત માટેની તૈયારીનો છે. પછી આયત ર૬ થી ૩૭ સુધી 
હેજ્જના વિવિધ અરકાનની વાતચીત કરી, આયત ૩૨ ઉપર તકવા અને 
શઆઈર તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. (૩૨) 


આ મસાઈલ બતાવે છે કે, હજ્જ દરમિયાન ચોક્કસ રહેવાનું છે. નહીં 
તો હજ ફાસિદ થઈ જશે. આ અરકાનની હિકમત તેની સમજમાં આવતી 
નથી. ફક્ત અકલની લગામ દિલને હવાલે કરવાની છે. આ બધી મશ્ક કર્યા 
બાદ ઇસ્લામના બીજા મહાન ફર્ઝ જિહાદ માટે તૈયાર કરવાનો છે. એટલા 
માટે આયત ૩૮-૩૯ થી જિહાદનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું. હજ્જમાં બધી 
આદતો છોડી ખાવા-પીવા-સૂવાનું કટાઈમે થાય છે. જિહાદમાં પણ એવું 
જ થાય છે. 

હજ્જમાં બંદો પોતાને ખાસ કરીને અરફાતમાં સંપૂર્ણ સુપુદ કરી 
અલ્લાહપાકનો ફક્ત બંદો જ બનીને રહે છે. ત્યારનું વાતાવરણ એને કહે છે 
કે, તું એકલો જ અલ્લાહપાકથી ઝુકી ઝુકીને નથી માંગી રહ્યો, તારી સાથે 
પહાડો, મેદાનો, ઈન્સાનો, તંબુઓ, આકાશથી લઈ પૃથ્વી સુધીનું બધું જ 
શરીક છે. જેને સજદહની આયત ૧૮ વધુ સ્પષ્ટ કરે છે. 

પહેલા સજદહ વખતે નબી (સલ.) એકલા જ હતા. (છૂ.૬ક) જ્યારે 
છેલ્લા સજદહ વખતે સહાબાની એક મોટી જમાઅત પણ શરીક હતી. 





[૪૪૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોદમી તરાવીહ 





સૂરહનો આરંભ કિયામતના દિવસની સષ્યી અને ગભરામણને દર્શાવે 
છે. મૃત્યુ પછી જીવતા થવા બાબત ઈન્કારીઓને બે પ્રકારથી જવાબ આપ્યો 
કે, ઈન્સાન પોતાની પેદાઈશના વિવિધ પગથિયા પર ચિંતન-મનન કરે અને 
વેરાન-ઉજ્જડ જમીન પર વરસાદ વરસાવી કેવી લીલોતરીથી ભરપૂર કરી 
આપે છે. આ બે જવાબોથી અલ્લાહપાકનું સર્વશક્તિમાન હોવું પુરવાર થયું. 
તો પછી મૃત્યુ પછી જીવિત કરવા તેના માટે કંઈ મોટી વાત નથી. 


વિવિધ ધર્મોનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે તો તેમના ૬ ગૃપમાં વિભાજન 
થાય છે : (૧) મુસલમાન (૨) યહૂદી (૩) ઈસાઈઓ (૪) સાબી (આકાશી 
તારાની ઈબાદત કરનાર) (૫) મજૂસ (અગ્નિની પૂજા કરનાર) (૬) મુશ્રિક. 

મુઅમિનોની ઓળખાણ : અલ્લાહપાકનો ડર, તકલીફો પર ધીરજ, 
નમાઝની પાબંદી અને નેક રસ્તામાં ખર્ચ કરનાર. (૪8) 


સૂરએ હજ્જની આયતોનો ખુલાસો 


કિયામતના દિવસની ભયાનકતા : 


હે લોકો ! પોતાના પરવરદિગારથી ડરો (અને તાબેદારી કરો.) બેશક, 
કિયામતનો ધરતીકંપ એક મહાન વસ્તુ છે. (૧) જે દિવસે તમે તે (ધરતીકંપ)ને 
જોશો (તે દિવસે) દરેક દૂધ પિવડાવનારી પોતાના દૂધ પીતા (બાળક)ને ભૂલી 
જશે અને દરેક ગભવતી પોતાનું ગર્ભ (અધૂરૂં) પાડી નાખશે અને આપ 
લોકોને નશામાં (જેવા) જોશો, પણ તેઓ (ખરેખર) નશામાં હશે નહિ, પરંતુ 
અલ્લાહપાકનો અઝાબ સપષ્ટ જ છે. (૨) 


માનવી ક્યા મોઢે ખુદાપાક અને કિયામતનો ઈન્કાર કરે છે, 
તે પોતાની હરતી ઉપર વિચાર કરે : 

હે લોકો ! અગર તમે (કિયામતમાં) ફરી સજીવન થવા વિશે શંકામાં હો, 
તો (વિચારો કે પ્રથમ) અમે તમને માટીથી બનાવ્યા, ફરી વીર્યથી, પછી 
જામેલા લોહીથી, ફરી સ્વરૂપ બનેલા માંસના લોચાથી અને સ્વરૂપ વિનાના 
લોચાથી કે જેથી અમે તમારી સમક્ષ (પોતાની કુદરત) જાહેર કરી દઈએ અને 








ચોદમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૪૮] 





જેને અમે ચાહીએ છીએ તેને એક (નિમાણ) થયેલી મુદ્દત (પ્રસૂતિ) સુધી 
ગભાંશયમાં થોભાવી રાખીએ છીએ. ફરી એટલા સુધી (મોહલત આપીએ 
છીએ) કે પોતાની ભર જુવાનીએ પહોંચો, પણ તમારામાંથી અમુક (જલદી) 
મરણ પામે છે અને તમારામાંથી કોઈ નકામી ઉંમર (વૃદ્ધાવસ્થા) સુધી 
પહોંચાડી દેવામાં આવે છે કે, જેથી એક વસ્તુ સમજ્યા પછી તેને કંઈ સમજે 
નહિ અને (હે જોનાર !) પૃથ્વીને તું (એક વખત) સૂકી જુએ છે. પછી જ્યારે 
અમે તેના ઉપર પાણી વરસાવીએ છીએ ત્યારે તે તાજી થઈ જાય છે અને 
ઉપસી આવે છે. અને દરેક પ્રકારની રળિયામણી વસ્તુઓ ઉગાવી દે છે. (૫) 
આ (બધું) એ કારણથી થયું કે અલ્લાહપાક જ હસ્તીમાં કામિલ છે અને તે 
જ નિર્જીવોને સજીવન કરે છે અને તે જ દરેક વસ્તુ પર શક્તિમાન છે. (૬) 
અને એ (બધું આ કારણે થયું) કે કિયામત આવનાર છે. તેમાં જરાય શંકા 
નથી અને એ કે અલ્લાહપાક કબરવાળાઓને ઉઠાવશે. (૭) 


શું આપે જોયું (જાણ્યું) નથી કે, અલ્લાહપાકને સૌ સિજદો કરે છે. જે 
કોઈ આકાશોમાં છે અને જે કોઈ પૃથ્વીમાં છે અને સૂર્ય તથા ચંદ્ર અને તારા 
તથા પર્વતો અને વૃક્ષો તથા પશુઓ અને ઘણા લોકો પણ અને ઘણાખરા 
(લોકો) એવા છે કે (તાબેદારી નહિ કરવાથી) તેઓના ઉપર અઝાબ નિર્માણ 
થઈ ચૂક્યો છે અને (સત્ય એ છે કે) અલ્લાહપાક જેને ઝલીલ કરે તેને કોઈ 
માન આપનાર નથી. બેશક, અલ્લાહ તઆલા (હિકમત અનુસાર) જે ચાહે 
છે તે કરે છે. (૧૮) 
કઅબાનું નવનિર્માણ તૌહીદના આધારે, ન કે શિર્ક માટે : 

અને (તે વખતને યાદ કરો) જ્યારે અમે ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)ને કઅબહની 
જગ્યા બતાવી દીધી (અને) હુકમ (કર્યો) કે મારી સાથે કોઈને શરીક ન 
કરજો અને મારા આ ઘરને તવાફ કરનારા અને (નમાઝમાં) ઉભા રહેનારા 
તથા રુકૂઅ-સિજદા કરનારાઓ માટે પવિત્ર રાખો. (૨૬) અને લોકોમાં 
હજ્જનું એલાન કરી દો કે (જેથી) લોકો આપની પાસે (હજ્જ માટે) ચાલ્યા 
આવે. પગે ચાલીને તેમજ (મુસાફરીથી) દુબળા થયેલા ઉંટો ઉપર પણ. 





[૪૪૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોદમી તરાવીહ 





દ 


જે દૂર દૂરના રસ્તાથી આવી પહોંચે. (૨૭) એટલા માટે (આવશે) કે તેઓ 
પોતાના ફાયદાના સ્થળો પર હાજરી આપે અને (એટલા માટે આવશે કે) 
નિર્માણ થયેલા અમુક દિવસોમાં અલ્લાહ તઆલાએ તેમને જે (ખાસ) 
ચોપગાં પશુઓ આપ્યા છે, તેના (ઝબહ કરવા) પર અલ્લાહપાકનું નામ 
પઢે. તો (હે મુસ્લિમો !) તેમાંથી પોતે ખાઓ અને બુરા હાલના મોહતાજને 
પણ ખવડાવો. (૨૮) 


જિહાદની પરવાનગીના કારણો અતને સત્તા મળ્યા બાદની 
જવાબદારીઓ : 


જે લોકો સાથે કાફિરો લડે છે તેમને (હવે લડાઈની) છૂટ મળી, કારણ 
કે તેમના ઉપર જુલ્મ કરવામાં આવ્યો છે અને બેશક, અલ્લાહપાક તેઓની 
મદદ કરવાને સંપૂર્ણ શક્તિમાન છે. (૩૯) આ તે લોકો છે કે, જેમને પોતાના 
ઘરોથી વિના કારણે કાઢી મૂકવામાં આવ્યા, માત્ર આટલી જ વાત પર કે 
તેઓ કહે છે કે, અમારો પરવરદિગાર અલ્લાહપાક છે. અને જો અલ્લાહપાક 
લોકોને એકબીજાથી હટાવતો ન રહેત, તો (સન્યાસીઓના) મઠ અને (ઈસાઈ- 
ઓના) ચર્ચો તથા (યહૂદીઓના) ઈબાદતખાના અને (મુસલમાનોની) મસ્જિદો 
જેમાં અલ્લાહપાકનું નામ ઘણું લેવામાં આવે છે, તે સઘળા તોડી પાડવામાં 
આવ્યા હોત અને જે કોઈ અલ્લાહપાક(ના દીન)ની મદદ કરશે, તેની અલ્લાહ 
તઆલા જરૂર સહાય કરશે. બેશક, અલ્લાહપાક બળવાન અને જોરાવર છે. 
(૪૦) આ એવા લોકો છે કે, જો અમે તેમને દુનિયામાં સત્તા આપીએ, તો 
તેઓ નમાઝની પાબંદી કરે તથા ઝકાત આપતા રહે અને (અન્યોને) પણ 
ભલા કામનો હુકમ કરે તેમજ બુરા કામથી રોકતા રહે અને સઘળા કામોનું 
પરિણામ તો અલ્લાહપાકના જ અધિકારમાં છે. (૪૧) 


નબી (સલ.)ની જવાબદારી : 


(હે નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ !) આપ ફરમાવી દો કે, હે 
લોકો ! હું તો માત્ર તમારા માટે એક જાહેરી રીતે ડરાવનાર છું. (૪૯) તો જે 


ક કુ 


લોકો (આ ડર સાંભળી) ઈમાન લાવ્યા અને નેક કામ કર્યા, તેમના માટે 








ચોદમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૫૦] 





ગુનાહોની બખ્શિશ અને ઈઝઝતની રોઝી (જજ્ઞત) છે. (૫૦) અને જે લોકો 
અમારી આયતોને (જુઠાડી નબીને) હરાવવા માટે કોશિશ કરે છે, તેઓ જ 
દોઝખના રહીશો છે. (૫૧) 


આકાશને પૃથ્વી ઉપર તૂટી પડવાથી કોણે રોકી રાખ્યુ છે ? 


અલ્લાહપાક ખરો (મઅબૂદ) છે, અને તેના સિવાય તેઓ જેની પૂજા કરે 
છે, તે તદ્દન બાતિલ છે. અને અલ્લાહપાક જ સર્વોપરી (તથા) મોટો છે. 
(૬૨) શું આપે આ નથી જોયું કે, અલ્લાહપાક આસમાનથી પાણી વરસાવે 
છે, જેથી જમીન લીલીછમ થઈ જાય છે ? બેશક, અલ્લાહ તઆલા છૂપી 
યુક્તિઓ જાણનાર (અને) ખબર રાખનાર છે. (૬૩) જે કંઈ આકાશોમાં છે 
અને જે કંઈ પૃથ્વીમાં છે, તે સૌ તેનું જ છે. અને બેશક, અલ્લાહ તઆલા 
એવો છે, જે કોઈનો મોહતાજ નથી (અને) વખાણપાત્ર છે. (૬૪) શું આપે 
આ નથી જોયું કે, જે કંઈ પૃથ્વીમાં છે, તેને અલ્લાહ તઆલાએ તમારા કાબૂમાં 
કરી દીધું છે. તેમજ વહાણોને પણ જે સમુદ્રમાં તેના હુકમથી ચાલે છે ! અને 
તે જ આકાશને પૃથ્વી પર તૂટી પડવાથી થોભાવી રાખે છે, પરંતુ તેના હુકમથી 
(હુકમ થશે તો પડી જશે). બેશક, અલ્લાહપાક લોકો પર અતિ માયાળુ 
(અને) મહા દયાળુ છે. (૯૫) અને તેણે જ તમને જિંદગી આપી, ફરી તે 
(વખતસર) મૌત આપશે. પછી સજીવન પણ કરશે. બેશક, ઈન્સાન બહુ 
નાકદરો છે. (૬૬) 
શિક બાબતે જગતભરના માનવીઓને એક સાદુ ઉદાહરણ : 

હે લોકો ! એક ઉદાહરણ વણંન કરવામાં આવે છે, તેને ધ્યાનપૂર્વક 
સાંભળો. એમાં કંઈ જ શંકા નથી કે, અલ્લાહપાકને છોડી તમે જે વસ્તુઓને 
પૂજો છો, તે ભલેને સો એકત્ર થઈ જાય, તો પણ કદાપિ એક માખ પણ પેદા 
કરી શકતા નથી. અને જો માખ તેઓની પાસેથી કંઈ ખૂંચવી લઈ જાય તો 
તેઓ તે વસ્તુને તેની પાસેથી છોડાવી શકતા નથી. એવા પૂજક તથા પૂજ્ય 
અશક્ત છે. (9૩) અલ્લાહપાકની જેવી તઅઝીમ કરવી જોઈએ, તેવી તેઓએ 
કરી નહિ. બેશક, અલ્લાહપાક મહા બળવાન અને જોરાવર છે. (૭૪) 





[૪૫૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોદમી તરાવીહ 





અલ-મઅમિનૃન 
૧૭» ૬૧ 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો : 


હઝરત ઉર્વહ બિન ઝુબૈરની એક રિવાયતથી માલૂમ પડે છે કે, આ 
સૂરતના ઉતરાણ પહેલા હઝરત ઉમર (રદી.) ઈમાન લાવી ચૂક્યા હતા. તેઓ 
હઝરત ઉમર (રદી.)નું આ કથન નોંધે છે કે, આ સૂરત તેમની સામે ઉતરી 
છે. તેઓ પોતે નબી (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) ઉપર વહી (આકાશી 
વાણી) નાઝિલ થવાની સ્થિતિ છવાતાં જોઈ રહ્યા હતા, અને હુઝૂર (સલ.) 
જ્યારે આનાથી પરવાર્યા તો આપ સલ્લલ્લાહું અલયહિ વસલ્લમે ફરમાવ્યું 
કે, મારી ઉપર અત્યારે એવી દસ આયતો ઉતરી છે કે, જો કોઈ તેના ધોરણે 
પૂરો ઉતરી જાય તો ચોક્કસપણે જજ્ઞતમાં જશે. ત્યાર બાદ આપ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમે આ સૂરતની શરૂઆતની આયતો સંભળાવી. (અહ, 
/ેર/કેઝી ૪ર/ઈ «/૭%) અને એટલા જ માટે સૂરતનું નામ “મુઅમિનૂન”” 
રાખવામાં આવ્યું છે. 


આ સૂરતનો બુન્યાદી વિષય રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના 
અનુસરણનું આમંત્રણ આપવાનો છે. અને સમગ્ર સૂરત આ જ વિષયની 
આસપાસ ફરે છે. વાણીની શરૂઆત આમ થાય છે કે, જે લોકોએ નબી 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની વાત માની લીધી છે, તેમનામાં આવા 
આવા ગુણો પેદા થઈ રહ્યા છે. અને નિઃશંક, આવા જ લોકો દુનિયા અને 
આખિરતમાં સફળતાને પાત્ર છે. અને મુઅમિનોને પણ પોતાના અંદર આ 
ગુણો કેટલા પ્રમાણમાં છે, તેના વિશે વિચારવાની તક આપી વધુ સારી રીતે 
આ ગુણો ઉપર ઉતરવાનું પ્રોત્સાહન અપાય રહ્યું છે. 


ત્યાર પછી માનવી, આકાશ, પૃથ્વી, વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓના સર્જન 
અને સૃષ્ટિની બીજી નિશાનીઓ તરફ ધ્યાન દોરવામાં આવ્યુ છે. આનો આશય 
એ વાત ગળે ઉતારવાનો છે કે, આપ અલયહિસ્સલામ તમને તોહીદ અને 
આખિરતની જે હકીકતો માનવાનું કહે છે, તેના સત્ય હોવા અંગે તમારૂં પોતાનું 
અસ્તિત્વ અને આ સમગ્ર સૃષ્ટિનું તંત્ર (વ્યવસ્થા) સાક્ષી આપી રહ્યુ છે. 








ચોદમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૫૨] 





પછી નબીઓ (અલયહિમુસ્સલામ) અને તેમની ઉમ્મતોના કિસ્સા 
શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. આ કિસ્સાના સ્વરૂપમાં કેટલીક વાતો લોકોને 
સમજાવવામાં આવી છે. 


પહેલું એ કે, આજે તમે હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમના આમંત્રણ અંગે જે શંકાઓ અને વાંધાઓ ઉઠાવી રહ્યા છો, તે 
નવા નથી. અગાઉ પણ દુનિયામાં જે નબીઓ (અલેૈ.) આવ્યા હતા અને 
જેમને તમે પોતે પણ અલ્લાહપાકના મોકલેલા માનો છો, તેમની સોની સામે 
પણ તેમના જમાનાના અજ્ઞાન લોકોએ આ જ વાંધાઓ ઉઠાવ્યા હતા. 


બીજું એ કે, આખિરત વિશે હઝરત મુહમ્મદ જે શિક્ષણ આપી રહ્યા 
છે, એ જ શિક્ષણ દરેક યુગના નબીઓ (અલૈ.)એ આપ્યું છે. એના કરતાં 
કોઈ અલગ નિરાળી વસ્તુ હાલમાં રજૂ કરવામાં નથી આવી રહી, જે દુનિયાએ 
અગાઉ કદી ન સાંભળી હોય. 

ત્રીજું એ કે, જે કોમોએ નબીઓ (અલૈ.)ની વાત જ ન સાંભળી અને 
તેમનો વિરોધ કરતા રહ્યા, તેમનો છેવટે નાશ થઈને રહ્યો. 


ચોથું એ કે, ખુદાપાકના તરફથી દરેક યુગમાં એક જ દીન (ધર્મ) 
આવતો રહ્યો છે. અને તમામ નબીઓ (અલેૈ.) એક જ વાતની દઅવત દેનાર 
લોકો હતા. એ એક માત્ર દીન સિવાય દુનિયામાં જે વિવિધ ધર્મો તમે જોઈ 
રહ્યા છો, તે બધા લોકોએ ઘડી કાઢયા છે. આ પૈકી કોઈપણ અલ્લાહપાકની 
તરફથી નથી. 


આ કિસ્સાઓ પછી લોકોને એ બતાવવામાં આવ્યું છે કે, દુન્યવી 
સમૃદ્ધિ, ધન-સંપત્તિ, સંતાન, વેભવ અને નોકર-ચાકર, શક્તિ અને સત્તા 
વગેરે વસ્તુઓ કોઈ વ્યક્તિ કે જૂથના સીધા માર્ગ ઉપર હોવાની ચોક્કસ 
નિશાનીઓ નથી. તેને એ વાતનો પુરાવો ગણાવી શકાય નહીં કે, અલ્લાહ 
તઆલા તે વ્યક્તિ કે જૂથ પર મહેરબાન છે. આવી જ રીતે કોઈનું ગરીબ કે 
કફોડી પરિસ્થિતિમાં હોવું પણ એ વાતનો પુરાવો નથી કે, ખુદાપાક તેના 
વલણથી નારાજ છે. ખુદાપાકને ત્યાં પ્રિય કે ક્રોધપાત્ર હોવાનો મૂળ આધાર 





[૪૫૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોદમી તરાવીહ 





જે વસ્તુઓ ઉપર છે, તે કોઈ પણ વ્યક્તિનું ઈમાન, અલ્લાહપાકનો ડર અને 
પ્રમાણિકતા છે. 


આના પછી મક્કાવાસીઓને હુઝૂર (સલ.)ના નબી હોવા અંગે વિવિધ 
વિષયો અને પાસાઓ દ્વારા સંતુષ્ટ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવી. ત્યાર 
પછી તેમને બતાવવામાં આવ્યુ છે કે, તમારી ઉપર આ જે દુકાળ પડયો છે, 
તે એક ચેતવણી છે. તેને જોઈ તમે સુધરો અને સીધા માર્ગે આવી જાઓ તો 
સારૂ છે. જો આમ નહીં કરો તો તે આના કરતાં વધુ સખત સજા આપશે. 


ત્યાર પછી નવેસરથી એ નિશાનીઓ તરફ તેમનું ધ્યાન દોરવામાં આવ્યુ 
છે, જે સૃષ્ટિ અને ખુદ તેમના અસ્તિત્વમાં મોજૂદ છે. કહેવાનો આશય એ છે 
કે, આંખો ઉઘાડીને જુઓ કે તોહીદ અને મૃત્યુ પછીના જીવનની જે હકીકત 
અંગે આ નબી (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) તમને ચેતવી રહ્યા છે, તેની 
સાક્ષી આપતી નિશાનીઓના સાચા અને ખરા હોવાનો પુરાવો તમારી બુદ્ધિ 
અને સ્વભાવ નથી આપતા? 


ત્યાર પછી નબીએ અકરમ (સલ.)ને સૂચના આપવામાં આવી છે કે, 
આ લોકો તમારી વિરૂદ્ધ ગમે તેટલું ખરાબ વલણ અપનાવે, તમે પોતાનો 
બચાવ ન્યાયી રીતે જ કરજો. શયતાન ક્યારેય તમને તથા તમારા અનુયાયીઓને 
ઉત્તેજી બૂ્રાઈનો જવાબ બૂરાઈથી આપવા તેયાર ન કરે. 


અંતે સત્યના વિરોધીઓને આખિરતની પૂછપરછથી ડરાવી ચેતવણી 
આપવામાં આવી છે કે, સત્યના આમંત્રણ અને તેના અનુયાયીઓ સાથે તમે 
જે કાંઈ કરી રહ્યા છો, તેનો સખત હિસાબ તમારી પાસેથી લેવામાં આવશે. 


સૂરહ અલ-મુઅમિનૂનની શરૂઆત તેની વિસ્તૃત સમજૂતીથી કરવામાં 
આવી છે. ફરમાવ્યું : સફળ થઈ ગયા એ ઈમાનવાળા જેઓ (૧) પોતાની 
નમાઝોમાં એકાગ્રતા અખત્યાર કરે છે, (૨) નિરર્થક એટલે ફાલતુ અને 
બેકારની વાતો તથા કાર્યોથી દૂર રહે છે, (૩) પોતાના નફસ (મનેચ્છા), 
નૈતિકતા, જીવન અને ધન બધાની શુદ્ધિ કરતા રહે છે, (૪) પોતાના શરીરોના 
લજ્જાજનક ભાગોને છૂપાવીને (ઢાંકીને) રાખે છે અને જાતીય બાબતોમાં 








ચોદમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૫૪] 





સ્વચ્છંદ અને નિરંકુશ નથી બનતા, (૫પ) પોતાની અમાનતો અને વચન- 
કરારનું પાલન કરે છે, (૬) પોતાની નમાઝોની રક્ષા (કાળજી) કરે છે. આવા 
જ લોકો વારસ થનારા છે, જેઓ વારસામાં ફિરદૌશ (જજ્ઞત) મેળવશે અને 
તેમાં હંમેશા રહેશે. 

માનવીના સર્જનમાં ખુદાપાકની કુદરતની જે નિશાનીઓ છે, તેનાથી 
મૃત્યુ પછી ફરીથી ઉઠાડવા (જીવિત કરવા) અંગે દલીલ આપી, અને સૃષ્ટિમાં 
ખુદાના પાલનહાર હોવાની જે નિશાનીઓ છે, તેનાથી સજા અને વળતરના 
ફરજિયાત હોવાની દલીલ આપી. દરેક પ્રકારના મેવા, ફળ અને ખાવાની 
અન્ય વસ્તુઓ, જાનવરો અને તેમના દૂધ અને બીજા લાભોની વિગતો 
ગણાવીને ધ્યાન દોર્યું કે, જે હસ્તી તમારી એક એક જરૂરત અને આસાયેશનો 
આટલી હદે ખ્યાલ રાખે છે, શું તમને અને આ વસ્તુઓને બનાવીને તે એક 
ખૂણામાં જઈ બેઠી છે અને એ વાતથી સંપૂર્ણપણે અસંબદ્ધ થઈ ગઈ છે કે, 
તમે તેની દુનિયામાં શું કરી રહ્યા છો અને શું નથી કરી રહ્યા ? શું તેની 
ન્યાયપ્રિયતાનો આ જરૂરી તકાદો નથી કે તે એક દિવસ એવો પણ લાવે, 
જ્યારે તમારાથી તમારી જવાબદારીઓ વિશે પૂછવામાં આવે અને ખુદાની 
નેઅમતોનો આભાર માનવા અને તેના હક્કો અદા કરવાવાળાઓને વળતર 
અને અપકાર તથા જુલ્મ કરનારાઓને સજા આપવામાં આવે. 


આ સૂરત મુઅમિનના સિફાત-ગુણો વણન કરે છે. અખ્લાક, ઈબાદાત 
વગેરે. અય મુઅમિન તું ક્યાં છે ? ફલાહ-કામયાબીની શરૂઆત નમાઝના 
ખુશૂઅથી છે. તારી નમાઝની ખબર લે કે તે કેવી ખુઝૂઅવાળી છે ? શું તું 
ગીબત, ચાડીચૂગલી, વ્યર્થ મજલીસો, ગપ્પાસપ્પા વગેરેથી ઝબાન સાથે, કાન 
સાથે કેટલો બચેલો રહે છે ? (૩) તારી નજરો કેટલી નીચી રહે છે, પાકદામની 
કેટલી પ્રાત છે ? (૫) તારી અમાનતો કેટલી ટાઈમસર અદા થાય છે ? 
નાની-મોટી બધી જ અમાનતો ભળે (ખુદાપાક તથા બંદાની). (૮) ફરી પાછુ 
નમાઝનું વર્ણન, વખતની પાબંદી, જમાઅતની પાબંદી ? (૯) જો આ સિકાત 
પ્રાસ છે, તો પછી જજ્ઞતથી ખુશ થઈ જા. (૧૦-૧૧) 





[૪૫૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોદમી તરાવીહ 





ત્યાર બાદ નેક લોકોનો (નબીઓ) ઈતિહાસ રજૂ કર્યો. (૩૧ થી ૪૨) 
અને આની દરમ્યાન તેમને સતાવવાવાળાઓનું વર્ણન કરી મુઅમિનોને 
ચેતવ્યા કે, ઉપર વર્ણન કરેલ સિફાતો (ઈમાન-નમાઝ)માં જો કમી આવશે 
તો તમોને પણ અઝાબ પહોંચશે, જેમ કે ઝાલિમોને પહોંચ્યો. (૪૧-૪૪) 

ત્યાર બાદ બીજી અઅલા (ઉમદા) સિકાત (ગુણો)નું વર્ણન કર્યું. (૫૭ 
થી €૧) પહેલાં ફક્ત નમાઝના ખુશૂઅનું વર્ણન, ત્યાર બાદ પૂરા જીવનમાં 
તેનો દરેક અમલ વખતે ખ્યાલ કરવો. મારા અમલને અલ્લાહપાકની 
બારગાહમાં સ્વીકૃતિ મળશે કે નહીં, જેથી તે ડરતો રહે. (૫૭) આયત ૫૮- 
૫૯માં શિકે જલીની સાથે શિકે ખફી (રિયાકારી) પણ નથી કરતા. 


આયત-૪૦માં અઅમાલની કબૂલિયત માટે ડરવાવાળા વિશે વર્ણન 
છે, ગુનેહગારો માટે નહીં. આ ઉમદા સિફાતવાળા માટે ગવાહી આપી કે 
દરેક નેકીના કામમાં આગળ રહે છે. (€૧) 


કુર્‌આન અને સાહિબે કુર્‌આનની મશ્કરી કરવાવાળાઓનું એક મુખ્ય 
કારણ દશૉવ્યું કે તેઓ હક (ન્યાય)ને નાપસંદ કરે છે અને હકને તેઓ 
પોતાની ખ્વાહિશાતની ચરણોમાં જોવા માંગે છે. પરંતુ તેમની ચાહત પ્રમાણે 
હોત તો બ્રહ્માંડનું અસ્તિત્વ વેડફાઈ-બગડી જાત. (૭૦-૭૧) 

કિયામતના દિવસે લોકો બે ભાગમાં વહેંચાયેલ હશે : (૧) સદભાગ્ય 
(૨) દુર્ભાગ્ય-પાપીઓ. અલ્લાહપાક સવાલ કરશે કે, તમો દુન્યામાં કેટલા 
વર્ષ રહ્યા ? તો તેઓ કહેશે : એક દિવસ અથવા દિવસથી પણ ઓછું. આ 
સવાલ કરવાનું કારણ એ હશે કે લોકોને ભાન થઈ જાય કે આખિરતની 
ઝિંદગીની તુલનામાં દુન્યવી ઝિંદગી તો કંઈ જ ન હતી. ઈબ્ને કષીરમાં છે કે, 
એક દિવસ નબી (સલ.)એ સહાબાને સંબોધ્યા : અલ્લાહપાક જ્યારે 
જજ્ઞતીઓને જજ્ઞતમાં મોકલી આપશે, તો સવાલ કરશે કે તમે કેટલા વર્ષ 
પૃથ્વી પર રહ્યા ? તો જવાબ મળશે કે, એક દિવસ અથવા તેનાથી પણ ઓછી 
મુદ્દત. અલ્લાહપાક ફરમાવશે : તમે ઓછી મુદ્દતમાં ઘણો સારો વેપાર-ધંધો 
કર્યો કે મારી રહમત, મારી રઝા, મારી જજ્ઞતને ખરીદી લીધી. હવે તમે 








ચોદમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૫૬] 





કાયમના માટે જજ્ઞતમાં રહો. પછી દોઝખીઓથી આ સવાલ-જવાબ પછી 
અલ્લાહપાક ફરમાવશે કે, તમોને દુન્યામાં રહેવાનો જે સમય મળ્યો, તેનો 
દુરૂપયોગ કરી મારી આગ અને નારાઝગીને વ્હોરી લીધી, હવે કાયમ માટે 
નકમાં રહો. 

સૂરતની છેવટમાં નબીના માધ્યમથી સઘળા માનવીઓને શિખવાડ્યું 
કે, મારાથી દુઆ માંગો કે અય મારા પાલનહાર ! માફ કરી આપ, રહમ 
ફરમાવ, તું સઘળા રહમ કરવાવાળાથી વધુ રહમ કરનાર છે. 


સરએ મઅમિનનની આયતોનો ખલાસો 
€૧ ૧-4) "૧ €૧ રે 
સફળ મુસલમાનના ઉમદા ગુણો : 


અલબત્ત, તે ઈમાનવાળા (અઝાબથી) છૂટકારો પામ્યા, (૧) જેઓ 
પોતાની નમાઝમાં ડરનાર છે (ર) અને જેઓ નકામી બાબતથી અળગા 
રહેનારા છે (૩) અને જેઓ ઝકાત આપતા રહે છે (૪) અને જેઓ પોતાની 
શર્મગાહની (હરામથી) સંભાળ રાખે છે; (૫) પરંતુ પોતાની પત્નીઓથી 
અથવા પોતાની લોંડીઓથી, કેમકે (એમાં) તેમના ઉપર કંઈ પકડ નથી. (૬) 
પછી જે કોઈ એના સિવાય (સ્ત્રીઓ વ્યભિચાર માટે) શોધે, તો તેઓ જ 
હદથી વધી જનારા છે. (૭) અને જેઓ પોતાની (પાસેની) અમાનતોને અને 
પોતાના કરારોને જાળવી રાખે છે (૮) અને જેઓ પોતાની (ફર્ઝ) નમાઝોની 
ક્રાળજી રાખે છે. (૯) એવા જ લોકો વારિસ થનારા છે. (૧૦) જેઓ (શીતળ 
છાયાના બગીચાઓ) ફિરદૌસના વારિસ થશે (અને) તેઓ તેમાં જ સદા 
રહેશે. (૧૧) 
માનવીની હકીકત : 

અને અમે ઈન્સાન (હઝરત આદમ અલયહિસ્સ્લામ)ને માટીના સત્વથી 
બનાવ્યો છે. (૧૨) પછી અમે તેને વીર્યબિંદુ બનાવીને એક સુરક્ષિત સ્થળ 
(ગર્ભાશય)માં રાખ્યો. (૧૩) પછી અપે તે વીર્યબિદુને જામેલું લોહી બનાવ્યું. 
ફરી તે જામેલા લોહીથી માંસનો લોચો બનાવ્યો. ફરી તે લોચા (ના અમુક 





[૪૫૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોદમી તરાવીહ 





ભાગ)થી હાડકાં બનાવ્યા. ફરી તે હાડકાં પર માંસ ચઢાવી દીધું. ફરી અમે 
(તેમાં પ્રાણ નાખી) તેને એક નવા જ સ્વરૂપમાં બનાવી દીધો. તો અલ્લાહ 
તઆલાની કેવી મોટી શાન છે, જે સૌથી બેહતર બનાવનાર છે ! (૧૪) ફરી 
તમે એના પછી જરૂર મૃત્યુ પામશો. (૧૫) પછી તમે કિયામતના દિવસે 
(પુનઃ) સજીવન કરવામાં આવશો. (૧૬) 


માનવી ઉપર ખુદાઈ મહેરબાનીઓ : 


અને અમે તમારા ઉપર સાત આકાશ બનાવ્યા છે. અને અમે સૃષ્ટિ 
(મખ્લૂક)થી બેખબર નથી. (૧૭) અને અમે આકાશથી માપસર પાણી 
વરસાવ્યું. પછી અમે તેને (અમુક મુદ્દત) જમીનમાં થોભાવી રાખ્યું અને 
અમે (જેમ વરસાવવા શક્તિમાન છીએ તેમ) તેને લઈ જવા ઉપર (પણ) 
શક્તિમાન છીએ. (૧ ૮) ફરી તે (પાણી) વડે અમે તમારા માટે ખજૂર અને 
દ્રાક્ષના બગીચા ઉત્પજ્ઞ કર્યા, જેમાં તમારા માટે ઘણા ફળો (ઉત્પન્ન થાય) છે 
અને તેમાંથી તમે ખાઓ પણ છો. (૧૯) અને (તે પાણી વડે) એક ઝાડ પણ 
(ઝયતૂનનું ઉગાવ્યું) કે જે તૂરે સીનામાં (બહુ) પેદા થાય છે, જે (માલિસ 
કરવાના) તેલ સહિત તથા ખાનાર માટે સાલનના ઉપયોગ તરીકે ઉગે છે. 
(૨૦) અને તમારા માટે પશુઓમાં પણ વિચારવાની બાબત છે કે, તે પશુ- 
ઓના પેટમાંની વસ્તુથી અમે તમને (દૂધ) પિવડાવીએ છીએ. વળી, તમારા 
માટે તે પશુઓમાં (બીજા પણ) ઘણા લાભો છે, અને તેમાંથી કેટલાકને તમે 
ખાઓ પણ છો (૨૧) અને તે પશુઓ પર તથા વહાણો પર તમો સવાર 
(પણ) થાઓ છો. (રર) 


ખરા મુસલમાનના દિલની કૈફીયત : 


બેશક, જે લોકો પોતાના પરવરદિગારના ખૌફથી ડરતા રહે છે (૫૭) 
અને જે લોકો પોતાના પરવરદિગારની આયતો પર યકીન રાખે છે (૫૮) 


હ. 


અને જે લોકો પોતાના પરવરદિગારની સાથે કોઈને શરીક કરતા નથી (પ૯) 


તથા જે લોકો પોતે જે કંઈ (દાન તરીકે) આપે છે, તેમાં તેમના દિલ આ 


ફે કે 


વાતથી ડરતા રહે છે કે, તેઓ પોતાના પરવરદિગારની પાસે પાછા જનાર છે. 








ચોદમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૫૮] 





જ 


(૦) આ લોકો જ ભલાઈઓને ઉતાવળથી લે છે અને તેઓ જ તે (બજ્ઞે 
જહાનના લાભો) તરફ દોડી રહ્યા છે. (૬૧) 
આકાશ પાતાળની ચોકસાઈપૂર્વક સઘળી વ્યવસ્થા કોણ સંભાળી 
રહ્યું છે ? 

અને તે (અલ્લાહ તઆલા) એવો છે, જેણે તમારા માટે કાન અને 
આંખો તથા દિલ બનાવ્યા, (પણ) તમે બહુ જ થોડો આભાર માનો છો. 
(૭9૮) અને તેણે જ તમને પૃથ્વીમાં ફેલાવી રાખ્યા છે અને તમે તેના જ તરફ 
(કિયામતમાં) એકઠા થઈ જશો. (૭૯) અને તે એવો છે, જે જિવાડે છે અને 
મૃત્યુ આપે છે અને રાત તથા દિવસમાં વધઘટ કરવું તેનું જ કામ છે. તો શું 
તમે (એટલું પણ) સમજતા નથી ? (૮૦) વાત એમ છે કે, એ લોકો તો તેવું 
જ કહી રહ્યા છે, જેવું કે આગલા (કાફિર) લોકો કહ્યા કરતા હતા. (૮૧) 
(એટલે) એમ કહે છે કે શું જ્યારે અમે મરણ પામીશું ને માટી તથા હાડકાં 
થઈ જઈશું ત્યારે શું અમે ફરી સજીવન થઈ ઉઠીશું ? (૮૨) આ વાયદો 
તો અમને તથા અમારા બાપદાદાને પહેલાંથી જ થતો આવ્યો છે, (પણ) એ 
તો કંઈ નથી. માત્ર આગલાઓથી ચાલતી આવતી કલ્પિત વાર્તા છે. (૮૩) 
આપ પૂછો કે પૃથ્વી તથા જે કંઈ તેમાં છે, તે કોનું છે. જો તમે જાણતા હો (તો 
બતાવો ?) (૮૪) તેઓ ઝટ બોલી ઉઠશે કે, સઘળું અલ્લાહ તઆલાનું જ છે. 
આપ ફરમાવી દો કે, પછી તમે વિચારતા કેમ નથી ? (૮૫) (તેઓને) આપ 
પૂછો કે સાતેવ આકાશોનો માલિક અને મહાન અર્શનો ધણી કોણ છે ? (૮૬) 
તેઓ ઝટ કહેશે કે (એ તો) અલ્લાહ તઆલાના જ છે. (ત્યારે) આપ ફરમાવી 
દો કે, પછી તમે (તેનાથી) ડરતા કેમ નથી ? (૮૭) આપ પૂછો કે દરેક 
વસ્તુનો અધિકાર કોના હાથમાં છે ? અને તે (ચાહે તેને) બચાવી લે છે, પણ 
તેનાથી કોઈ બચાવી શકતું નથી. જો તમે જાણતા હો તો બતાવો ? (૮૮) હવે 
પણ તેઓ અલ્લાહ તઆલાને જ માટે બતાવશે. આપ ફરમાવી દો કે, ફરી 
તમારા પર ક્યાંથી જાદૂ થઈ જાય છે ? (૮૯) બલ્કે અમે તેઓને સત્ય વાત 
પહોંચાડી છે અને ખરેખર તેઓ જૂંઠા જ છે. (૯૦) અલ્લાહપાકે ન તો કોઈને 





[૪૫૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોદમી તરાવીહ 





પુત્ર બનાવ્યો છે અને ન તેની સાથે કોઈ બીજા મઅબૂદ છે. જો એમ હોત તો 
દરેક મઅબૂદ પોતાની મખ્લૂકને (ભાગ પાડી) જુદી કરી લેત અને એકબીજા 
પર ચઢાઈ કરત. એ લોકો (અલ્લાહપાક વિશે) જે કંઈ વર્ણન કરે છે તેથી 
અલ્લાહ તઆલા પાક છે. (૯૧) તે ગુપ્ત અને જાહેરનો જાણકાર છે. તો 
તેઓના શિકથી તે બહુ ઉચ્ચતર છે. (૯૨) 
કિયામતમાં નાફરમાનોનું કોઈ બહાનું ચાલશે નહી : 

પછી જ્યારે સૂર ફૂંકવામાં આવશે, તો તે દિવસે તેઓની વચ્ચે સગપણ 
(ની લાગણી) નહિ હોય અને કોઈ એકબીજાને પૂછશે પણ નહિ. (૧૦૧) 
પછી જેનું (ઈમાનનું) પલ્લું ભારે થશે, તો તે લોકો જ સફળ થનાર છે. 
(૧૦૨) અને જેનું પલ્લું હલકું થશે (એટલે તે કાફિર હશે) તો તે લોકો જ 
એવા છે, જેઓએ પોતાનું નુકસાન કર્યું (અને) તેઓ સદા જહન્ઞમમાં જ 
રહેશે. (૧૦૩) આગ તેઓના ચહેરાઓને બાળી મૂકશે અને તેમાં તેઓ 
કદરૂપા થઈ જશે. (૧૦૪) (પછી પૂછવામાં આવશે કે) શું તમને (દુનિયામાં) 
મારી આયતો પઢી સંભળાવવામાં આવતી ન હતી ? છતાં તમે તેને જૂઠાડ્યા 
કરતા હતા. (૧૦૫) તેઓ અરજ કરશે કે, હે અમારા પરવરદિગાર ! 
અમારા દુભાંગ્યે અમને ઘેરી લીધા હતા અને અમે ગુમરાહ લોકો હતા. 
(૧૦૬) હે અમારા પરવરદિગાર ! એમાંથી અમને કાઢી લે. હવે જો અમે 
બીજી વખત એવું કરીએ તો બેશક, અમે પૂરા ગુનેહગાર થઈએ. (૧૦૭) 
અલ્લાહ તઆલા ફરમાવશે કે, એમાં જ મરદૂદ થઈ પડ્યા રહો અને મારી 
સાથે વાત જ ન કરો. (૧૦૮) મારા બંદાઓમાં એક સમૂહ (ઈમાનદારોનો) 
હતો, જેઓ દુઆ કર્યા કરતા હતા કે, હે અમારા પરવરદિગાર ! અમે ઈમાન 
લાવ્યા. માટે તું અમને માફ કર અને અમારા ઉપર દયા કર અનેતું સૌ 
દયાળુઓથી (વધુ) બેહતર છે. (૧૦૯) તો તમે તેઓને મશ્કરીઓમાં લીધા, 
એટલે સુધી કે તેમની પાછળ મારી યાદ પણ ભૂલી ગયા અને તમે તેમના 
ઉપર હસતા જ રહ્યા. (૧૧૦) આજે મેં તેમને તેમના સબર કરવાનો એ 
બદલો આપ્યો કે તેઓ જ સફળ થનાર છે. (૧૧૧) 








ચોદમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [૪૬૦] 





શું આ સમગ્ર તંત્ર રમકડા સમાન છે ? : 

શું તમે એમ ધારી લીધું હતું કે, અમે તમને રમત તરીકે બનાવ્યા છે. 
અને આ (માન્યતા) કે તમે અમારી પાસે પાછા નહિ આવો ? (૧૧૫) તો 
અલ્લાહ તઆલા બહુ ચઢિયાતો છે. જે સાચો બાદશાહ છે, તેના સિવાય કોઈ 
મઅબૂદ નથી. (તે) ઈઝઝતવાળા અર્શનો માલિક છે. (૧૧ ૬) અને જે કોઈ 
અલ્લાહપાકની સાથે બીજા કોઈ મઅબૂદને પુકારે કે જે(ના પૂજ્ય હોવા)ની 
કોઈપણ સનદ તેની પાસે નથી, તો તેનો હિસાબ તેના પરવર-દિગારની પાસે 
છે. બેશક, કાફિરો મુક્ત થનાર નથી. (૧૧૭) અને આપ એમ દુઆ કર્યા 


ક. 


કરો કે, હે મારા પરવરદિગાર ! મને માફ કર અને (મારા પર) દયા કર 


ક. 


અને તું સૌ દયાળુઓથી બેહતર છે. (૧૧૮) 








[૪૬૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પંદરમી તરાવીહ 


આજની પંદરમી તરાવીહમાં અઢારમા સિપારહના નવમા રૂકૂઅથી ઓગણીસમા 
પારહના સોળમા રૂકૂઅ સુધી તિલાવત કરવામાં આવશે. 


સરએ નર 
જે €૧ 
સૂરતના વિષયોનો ખુલાસો : 


આ સૂરતનો બુન્યાદી વિષય સમાજમાંથી બેહયાઈ અને બુરાઈને રોકવી 
તથા પાકદામની (ચારિત્ર્ય શુધ્ધિ)૭ની વેગવાન બનાવવા માટેની જરૂરી 
હિદાયતો, આદેશો અને માર્ગદર્શન આપવાનું છે. આગલી સૂરતના પ્રારંભમાં 
મુઅમિનોની જે વિશિષ્ઠતા દશાવી હતી, તેમાં પોતાની શમંગાહની રક્ષા 
કરવાનું વર્ણન હતું. હવે આ સૂરતમાં તેના વિશે આદેશો અને માર્ગદશંનોનું 
વર્ણન કરવામાં આવ્યુ છે. આના અનુસંધાનમાં કોઈ ભોળી, પાકદામન સ્ત્રી 
ઉપર વ્યભિચારનો આરોપ લગાડવાનો ગુનોહ તથા સમાજમાં તેના દુષ- 
પરિણામો વિશે ચેતવવામાં આવ્યા છે. તથા ઉમ્મુલ મુઅમિનીન હઝ. આયશા 
(રદી.) ઉપર મુનાફિકોના સરદાર તથા તેના ચેલાઓ તરફથી જે ગલત 
આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા, તેનું ઘણી જ સરસ અને સરળ દલીલોથી 
ખંડન કરી સમાજની જવાબદારીઓ વિશે મુસ્લિમોને સભાન-સજાગ કર્યા 
છે. તથા આક્ષેપો કરનારાને સહ અઝાબ-સજાની ધમકી આપવામાં આવી 
છે. સાથે ન્રીઓના પરદાના આદેશ અને બીજાના ઘરે જવાની પરવાનગીના 
આદેશોનું પણ વર્ણન છે. 

મુનાફિકો તરફથી આ આક્ષેપ કરવાનું કારણ એ હતું કે, તેમના સાથી 
મક્કાના મુશ્રિકો તથા યહૂદીઓ મુસ્લિમો સામે દલીલો અને યુદ્ધના મેદાન 
બજ્ઞેવમાં હાર ખાઈ નિરાશ થઈ ગયા હતા. હવે જાહેરી દષ્ટિએ તેઓ લાચાર 
થઈ ગયા હતા. તો શયતાને તેમના દિલમાં એક નવો તુક્કો પેદા કર્યો કે, 
મુસ્લિમોમાં નૈતિકતા (અખ્લાક) અને ચારિત્ર્યહિનતાની જૂઠી વાતો ફેલાવી 
તેમના દરમ્યાન ફાટફૂટ પડાવો. પરંતુ અલ્લાહપાકે આ સૂરત એવા અંદાજ 











પંદરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૬૨] 





અને દલીલબદ્ધ શૈલીથી રજુ કરી અને મુસ્લિમોને એવા શાનદાર આદેશો 
આપ્યા કે, વ્યભિચાર તરફ લઈ જતા બધા જ ચોર દરવાઝાઓ બંધ કરી 
દીધા. સાથે આક્ષેપ કરનારાઓને પણ ખુલ્લા પાડી દીધા. 


રેર 


નૂ 


વ્યભિચાર જે અગાઉ સામાજિક ગુનો ઠરાવી દેવામાં આવ્યો હતો. 
(શૂરહ /જે૪/અ અ/%૦-?₹%,?£) તેને હવે ફોજદારી ગુનો ઠરાવીને તેની 
સજા સો (૧૦૦) કોરડા ઠરાવવામાં આવી. 


જે વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિ ઉપર વ્યભિચારનો આરોપ મૂકે અને પછી 
પુરાવામાં ચાર સાક્ષીઓ ન લાવે, તેના માટે ૮૦ કોરડાની સજા ઠરાવ- 
વામાં આવી. 


ન્‌ 


પતિ જો પત્ની ઉપર તહોમત મૂકે, તો તેના માટે લિઆનનો નિયમ 
ઠરાવવામાં આવ્યો. 


હઝરત આયશા (રદી.) ઉપર મુનાફિકો દ્વારા જે આક્ષેપ મૂકવામાં આવ્યો, 
તેને રદિયો આપતાં આ આદેશ આપવામાં આવ્યો કે, કોઈ માણસ 
વિરૂદ્ધ ગમે તે તહોમત મૂકવામાં આવે તે માની ન લો. અને ન તો તેને 
સમાજમાં ફેલાવો. આ પ્રકારની અફવાઓ જો ફેલાયેલી હોય તો તેને 
દબાવી દઈ તેનો પ્રતિકાર કરવો જોઈએ. એમ નહી કે એકના મોઢેથી 
સાંભળી બીજાને કહેવા માંડે. આના અનુસંધાનમાં આ વાત એક સૈદ્ધાંતિક 
હકીકતના રૂપમાં સમજાવવામાં આવી કે, શુદ્ધ પુરૂષનો સબંધ શુદ્ધ સ્ત્રી 
સાથે જ થઈ શકે છે. દુરાચારી સ્ત્રીની રીતભાત સાથે તેનો સ્વભાવ થોડા 
દિવસ પણ મેળ ન ખાઈ શકે. અને આવું જ શુદ્ધ સ્ત્રી માટે પણ છે કે, 
તેનો આત્મા શુદ્ધ પુરૂષ સાથે જ મેળ ખાઈ શકે, દુરાચારી સાથે નહીં. 
આનાથી હઝરત આયશા (રદી.)ના સદાચારી અને પાકદામન હોવાનું 
પણ સાબિત થઈ ગયુ. 

જે લોકો બેહૂદા સમાચારો, ખોટી અફવાઓ ફેલાવે અને મુસ્લિમ સમાજમાં 
નિર્લજ્જતાને પ્રચલિત કરવા માટે પ્રયત્ન કરે, તેમના વિશે બતાવવામાં 
આવ્યું કે, તે લોકો પ્રોત્સાહનને લાયક નહીં, પણ સજાને પાત્ર છે. 





[૪૬૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પંદરમી તરાવીહ 





આ સામાન્ય નિયમ ઠરાવવામાં આવ્યો કે, મુસ્લિમ સમાજમાં સામૂહિક 
સબંધોનો આધાર અરસપરસ સારા અભિપ્રાય ધરાવવા ઉપર હોવો 
જોઈએ. દરેક વ્યક્તિને નિર્દોષ માનવામાં આવે, જ્યાં સુધી તેનો દોષ 
પુરવાર ન થઈ જાય. એમ નહી કે દરેકને દોષિત માની લેવામાં આવે. 
જ્યાં સુધી કે તેની નિર્દોષતા પુરવાર ન થઈ જાય. 


લોકોને સામાન્ય સુચના આપવામાં આવી કે, એકબીજાના ઘરોમાં 
નિઃસંકોચ ન ઘૂસી જાવ, બલ્કે પરવાનગી લઈને જાવ. 


સ્રીઓ અને પુરૂષોને નજરો બચાવવાનો હુકમ આપવામાં આવ્યો 
અને એકબીજાને ધારી ધારીને જોવા કે છૂપી નજરોથી જોવાની મનાઈ 
કરી દેવામાં આવી. 


સ્રીઓને આ પણ હુકમ આપવામાં આવ્યો કે, બહાર નીકળે ત્યારે 
પોતાના સાજ-શણગાર છુપાવે. એટલું જ નહીં, બલ્કે અવાજ ઉત્પન્ઞ 
થાય એવા ઘરેણાં પહેરીને નીકળે નહી. 

સમાજમાં સ્ત્રીઓ અને પુરૂષોના કુંવારા રહેવાની પદ્ધતિ અપ્રિય ઠરાવી 
અને હુકમ આપવામાં આવ્યો કે, અપરિણીત હોય તેમના વિવાહ 
કરવામાં આવે. ગુલામ સ્ત્રીઓ અને પુરૂષોને પણ અપરિણીત રહેવા 
દેવામાં ન આવે. કેમકે અપરણિત રહેવુ નિર્લજ્જતા (બેહયાઈ) પેદા 
કરનાર અને નિર્લજ્જતા તરફ લઈ જનાર છે. એકલો માણસ કંઈ નહીં 
તો છેવટે બૂરા સમાચાર સાંભળવા અને ફેલાવવામાં રસ લેવા માંડે છે. 


ગુલામ સ્ત્રીઓ અને પુરૂષોની આઝાદી માટે માર્ગ નક્કી કરવામાં આવ્યો. 
અને માલિકો ઉપરાંત બીજાઓને પણ હુકમ આપવામાં આવ્યો કે, 
ગુલામ સ્ત્રી-પુરૂષોની આઝાદી માટે પેસે-ટકે મદદ કરે. 


ગુલામ સ્ત્રીઓ પાસે વેશ્યાવૃત્તિ કરાવવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો. 
આરબ પ્રદેશમાં આ ધંધો ગુલામ સ્ત્રીઓ પાસે જ કરાવવાની પ્રથા હતી. 
આથી આની ઉપર મનાઈ હુકમ હકીકતમાં વેશ્યાવૃત્તિ ઉપર કાનૂની 
પ્રતિબંધ હતો. 











પંદરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૬૪] 


કૌટુંબિક રહેણીકરણીમાં ઘરના નોકરો (ગુલામ-બાંદી) અને સગીર 
બાળકો માટે આ નિયમ ઠરાવવામાં આવ્યો કે, તેઓ એકાંતના સમય 
દરમિયાન (અથાંત્‌ સવાર, બપોર અને રાતના સમયે) ઘરના કોઈ પણ 
સ્ત્રી-પુરૂષના ઓરડામાં અચાનક ઘૂસી ન જાય. સંતાન સુદ્ધાંને પરવાનગી 
લઈને આવવાની ટેવ પાડવામાં આવે. 


ઘરડી સ્રીઓને આ છૂટ આપવામાં આવી કે, જો તેઓ પોતાના ઘરમાં 
માથે ઓઢે નહીં તો કોઈ વાંધો નથી. પરંતુ હુકમ આપવામાં આવ્યો કે, 
તબર્રુજ (અથાંત્‌ સાજ-શણગાર કરી પ્રદર્શન કરવા)થી બચે. ઉપરાંત 
તેમને નસીહત કરવામાં આવી કે, ઘડપણમાં પણ જો તેઓ માથે ઓઢે 
તો તે બહેતર છે. 

આંધળા, લંગડા-લૂલા અને રોગીઓને આ છૂટ આપવામાં આવી કે 
તેઓ ખાવાની કોઈ વસ્તુ કોઈના ત્યાંથી વિના પરવાનગીએ ખાઈ લે તો 
તેને ચોરી અને વિશ્વાસઘાત ગણવામાં નહીં આવે. તે માટે તેમની સામે 
કોઈ પગલાં પણ લેવામાં નહીં આવે. 

નજીકના સગાઓ અને ગાઢ મિત્રોને એ હક્ક આપવામાં આવ્યો કે, તેઓ 
એકબીજાના ઘરે વિના પરવાનગીએ ખાઈ પણ શકે છે, અને આ એવું 
જ છે, જેવું તેઓ પોતાના ઘરમાં ખાઈ શકે છે. આવી રીતે સમાજની 
વ્યક્તિઓને એકબીજાથી વધુ નજીક કરી દેવામાં આવ્યા. અને તેમની 
વચ્ચેથી અપરિચિતતાના પડદા હટાવી દેવામાં આવ્યા. જેથી અરસપરસ 
પ્રેમ વધે અને પરસ્પરની નિખાલસતા દ્વારા એ તિરાડો પૂરાઈ જાય, 
જેનાથી કોઈ ફિત્નાખોર ફૂટ પડાવી શકે છે. 


આ હુકમો સાથે જ મુનાફિકો અને મુઅમિનોના એ મુખ્ય ગુણો વર્ણવી 


દેવામાં આવ્યા, જેથી દરેક મુસલમાન આ જાણી શકે કે સમાજમાં નિખાલસ 
ઈમાનવાળા કોણ છે, અને મુનાફિક કોણ ? 


આ બધી ચચંમાં સૌથી મુખ્ય બાબત જે જોવાની છે, તે આ છે કે આખી 


સૂરએ નૂરમાં એ કડવાશ નથી, જે શરમજનક અને બેહૂદા હુમલાઓના 





[૪૬૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પંદરમી તરાવીહ 





જવાબમાં પેદા થતી હોય છે. એક તરફ એ પરિસ્થિતિ જુઓ, જેમાં આ સૂરત 
ઉતરી છે. અને બીજી તરફ સૂરતના વિષયો અને વણંનશૈલી જુઓ. આટલી 
ઉશ્કેરણીજનક સ્થિતિમાં કેવી શાંતિથી કાનૂન ઘડવામાં આવી રહ્યા છે, સુધારક 
આદેશો આપવામાં આવી રહ્યા છે, ડહાપણયુક્ત હુકમો આપવામાં આવી 
રહ્યા છે. અને શિક્ષણ તથા શિખામણની જવાબદારી અદા કરવામાં આવી 
રહી છે. આના ઉપરથી માત્ર આ જ બોધ મળતો નથી કે આપણે ફિત્નાખોરીનો 
સામનો કરવામાં સખતમાં સખત ઉશ્કેરણીના પ્રસંગે પણ કેવી રીતે ઠંડા 
કલેજે પરિણામ ઉપર વિચાર કરી ઉદારતા અને ડહાપણથી કામ લેવું જોઈએ, 


બલ્કે આના ઉપરથી એ વાતનો પુરાવો પણ મળે છે કે, આ લખાણ 
હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમનું પોતાનું લખેલું નથી. કોઈ 
એવી સર્વશક્તિમાન મહાન હસ્તીનું જ ઉતારેલું છે, જે ઘણી જ ઉંચી જગ્યાએ 
(ઉંચા દરજ્જા)થી મનુષ્યની પરિસ્થિતિ અને તેની બાબતોને જોઈ રહી છે. 
અને પોતે આ પરિસ્થિતિ અને તેની બાબતોથી અસર પામ્યા વિના શુદ્ધ 
મા્ગંદર્શન આપવાની ફરજ બજાવી રહી છે. 


હિજરત પછી જ્યારે મુસલમાનો મદીનામાં ભેગા થઈ ગયા અને તેમનું 
એક સામૂહિક અને રાજકીય માળખું બની ગયું, ત્યારે સમય પાકી ગયો કે 
ઈમાનના તકાદા તેમના સામાજિક જીવનમાં પણ વિશિષ્ટ રીતે દેખાઈ આવે. 
આથી જે ઝડપથી સંજોગો સાનુકૂળ થતા ગયા, સમાજની સુધારણાના આદેશો 
નાઝિલ થતા રહ્યા અને ઈમાનનો પ્રકાશ જે અત્યાર સુધી માત્ર વ્યક્તિઓ 
સુધી મર્યાદિત હતો, એક આખા સમાજને પ્રકાશિત કરવા લાગ્યો. 


સૂરએ નૂર આ જ સબંધની એક સૂરત છે, જેમાં ઈમાનવાળાઓને એ 
આદેશો અને માર્ગદર્શનથી વાકેફ કરવામાં આવ્યા છે, જે તેમના નવરચિત 
સમાજને ઈમાનની અસરોથી સુશોભિત અને ઈમાન વિરોધી બુરાઈઓથી 
સુરક્ષિત રાખવા માટે જરૂરી હતા. 


સામાજીક સંસ્કાર અને માનમયાંદા બાબતે મઝમૂન (વાર્તાલાપ) છે, 
એટલે ઘરમાં દાખલ કઈ રીતે થવું, પરસ્પરના મેળમિલાપથી કેવી રીતે 








પંદરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૬૬] 





ફસાદ અને બુરાઈથી બચી શકાય છે. 


આ સૂરતમાં વિશેષરૂપે હઝરત આયશા (રદી.)ની ચારિત્ર્યશુધ્ધિ 
દર્શાવવામાં આવી છે. જેનાથી દુશ્મનો નબી (સલ.)ની નુબૂવ્વત પર એક 
કલંક (દાઘ) લગાવવા માંગતા હતા. જે બનાવ ગઝવએ બનૂલ્મુસ્તલિકની 
વાપસી પર બન્યો હતો. રસ્તામાં એક જગ્યાએ આરામના આશયે ઉતર્યા. 
હઝરત આયશા (રદી.) પોતાની જરૂરત (પેશાબ-પાખાના) માટે થોડે દૂર 
ચાલ્યા ગયા. તે દરમિયાન તેમનો હાર ખોવાય ગયો. તેને શોધવામાં સમય 
લાગી ગયો. જ્યારે પાછા ફર્યા તો જોયું કે લશ્કર (સૈન્ય) ચાલ્યું ગયું, તો 
આપ (રદી.) ત્યાં જ બેસી ગયા. એ આશાએ કે જ્યારે નબી (સલ.)ને મારા 
ન હોવાની ખબર મળશે, તો શોધવા મોકલશે. એક સહાબી હઝરત સફવાન 
બિન મુઅત્તલને જે લશ્કરની છૂટી ગયેલી વસ્તુઓ લેવા માટે રસૂલ (સલ.)એ 
તેનાત કર્યા હતા, તેમણે અચાનક રસ્તામાં જોયું કે કોઈક સૂતેલ છે. તો નજીક 
જઈને જોયું તો “ઈજ્ઞા લિલ્લાહિ...”' પઢ્યું. જેના કારણે હઝરત આયશા 
(રદી.)ની આંખ ખૂલી ગઈ અને તરત જ વગર વિલંબે પરદો કરી લીધો. 
પોતાના ઉંટ પર બેસીને બપોરના સમયે મદીનામાં દાખલ થયા તો દંભીઓ 
(સુનાફિકો)એ આ જોઈને વ્યભિચારનો ખોટો આરોપ લગાડ્યો. વધુ એ કે 
વહીમાં એક મહિના સુધી વિલંબ રહ્યો, તો આ સમય અને ઘડીઓ અત્યંત 
મુશ્કેલ હતી. ત્યાર પછી સૃષ્ટિના સર્જનહારે હઝરત આયશા (રદી.)ની 
પાકદામની (ચારિત્ર્યશુધ્ધિ)માં લગભગ આયત નંબર ૧૧ થી લઈ ૨૩ સુધી 
આયતો ઉતારી. 


બોધપાઠ : આયત નં.૧૧માં વર્ણન છે કે, આ ઘટનામાં તમારા માટે 
ભલાઈ છે. કેમકે લોકોને સભાન કરાવ્યા કે, જ્યારે પણ આ પ્રમાણેનો કોઈક 
બનાવ બને તો તમો જેવી વાત સાંભળો, તરત જ તેને સમાજમાં વહેતી ન કરી 
આપો, બલ્કે પોતાના ભાઈ-બહેન પ્રત્યે સારા વિચાર ધરાવો. જેને ૧રમી 
આયતમાં સ્પષ્ટ કર્યું કે જ્યારે તમારા કાને ઉપરોક્ત વાત પડી તો એમ કેમ 
ન કહ્યું કે આ તો તદ્દન જુદું છે, આમાં કોઈ સચ્ચાઈ નથી. આ એક સહાબી 
હઝ. અબૂ અય્યૂબ અન્સારી (રદી.) અને તેમની પત્ની વચ્ચેની વાર્તાલાપની 





[૪૬૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પંદરમી તરાવીહ 





પુષ્ટિ (ખરાઈ) છે. કેમકે તેમના કાનમાં ઉપરોક્ત વાત પડી તો અબૂ અય્યૂબ 
અન્સારી (રદી.)એ સીધુ કહી આપ્યું કે, સફવાન તો મારા કરતાં સારા 
અને સંસ્કારી છે. તો તેમની પત્ની બોલી ઉઠી કે, આયશા મારા કરતાં વધુ 
આત્મિય શુધ્ધિ (તકવા) ધરાવે છે. માટે આ આરોપ ખોટો છે. મનુષ્યએ 
કોઈની ઈજ્જત અને આબરૂ પર હુમલો કરવાથી બચવું જોઈએ. અને એ 
જ પ્રમાણે એવી વાતો ફેલાવવાથી અને પ્રસારણ કરવાથી પણ બચવું જોઈએ. 
જેના કારણે નિર્લજ્જતા (બેહયાઈ)ને પ્રોત્સાહન મળે. તેના માટે એક કલમ 
બનાવી કે, જો કોઈ વ્યઘભિચારની કોઈના પર તહોમત લગાડે તો ગવાહીરૂપે 
એવા ચાર માણસો લાવવા પડશે, જેમણે પોતાની હાજરીમાં કાર્ય થતું જોયું 
હોય. નહીં તો દંડરૂપે ૮૦ કોરડા ખાવા પડશે. જેથી એકબીજાનું માન- 
સન્માન જળવાય રહે. 


એ જ પ્રમાણે બીજી કલમ એ બનાવી કે, વ્યભિચાર કરનારને (જો તેની 
શાદી ન થઈ હોય) ૧૦૦ કોરડા મારવામાં આવશે. અને તેના પર કોઈ પણ 
જાતની દયા ખાવામાં નહીં આવે. દંડ એક જનસમૂહ સમક્ષ આપવામાં આવે. 
કારણ કે બીજા આ પ્રમાણેનું કૃત્ય કરવાથી બચે. 


સમાજને અશ્લીલતામાં પડતા અટકાવવા માટે આ સૂરહમાં સાત 
પગલાંઓ અને નિયંત્રણોનું વર્ણન છે. જેનાથી સમાજની શુધ્ધતા અને પાકદામની 
જળવાય રહે. જેમકે પરવાનગી લઈ એકબીજાના ઘરમાં જાવ. (૨૭) વગર 
પરવાનગીએ બીજાના ઘરમાં ન ઘૂસો. પરવાનગી મળ્યા બાદ સલામતીની 
દુઆ આપો. પરવાનગી ન મળે તો પાછા ફરી જાય. આ સોના માટે શુધ્ધતાની 
સીડી છે. 


ત્યાર બાદ કૌટુંબિક રેહણીમાં ઘણા બધા એવા હોય છે, જેમની ઘરમાં 
અવરજવર વારંવાર રહે છે. જેમકે નોકર, બાળકો, તો તેઓ પણ એકાંત 
(તેમજ આરામ)ના સમયે (ફજર પહેલાં, બપોરે, ઈશાં પછી) પરવાનગી 
લઈને ઘરમાં ઘૂસે. (૫૮) બાળકો પુખ્તવયના થઈ જાય તો તેઓ જ્યારે 
જ્યારે ઘરમાં આવે તો પરવાનગી લઈને આવે. 








પંદરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૬૮] 





ત્યાર બાદ જે બાબત નિર્લજ્જતા અને બેહયાઈનું મૂળ બની શકતી 
હતી, તેને કાઢવા માટે આદેશ ૩૦-૩૧માં છે કે, સ્ત્રી-પુરૂષો પોતપોતાની 
નજરો નીચી રાખીને ચાલે અને પોતાના અંગોનો ગેરમાર્ગે ઉપયોગ ન કરે. 
ઇસ્લામે ફક્ત રોકથામ નથી કરી, બલ્કે જે સમસ્યા હતી તેનો ઉકેલ પણ 
બતાવ્યો. જેમકે વ્યભિચાર કરવા પર દંડ, તો પછી લોકો પોતાની વાસના 
પૂરી કરવા માટે સીધો માર્ગ અપનાવે અને સમાજને બેહયાઈથી બચાવે. માટે 
(૩૨) માં છે કે, જેઓ અપરિણીત છે, તેમના વિવાહ કરાવી આપો. કારણ 
કે એક કહેવત છે કે “નવરો નખ્ખોડ વારે' અને જો માલી હેસિયત ઠીક ન 
હોય તો અલ્લાહપાક ખુશખબરી સંભળાવે છે કે, વિવાહ પછી અલ્લાહપાક 
ચાહશે તો પોતાના ફઝલો કરમથી તેમની આ આર્થિક હાલત ઠીક કરી આપશે. 
(૩૩)માં નોકરો, બાંદીઓ પાસે વેશ્યાવૃત્તિ કરાવવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં 
આવ્યો. ૩૧માં સ્ત્રીઓ માટે પરદાનો આદેશ આપ્યો કે સ્ત્રીઓ બહાર નીકળે 
તો પોતાના સાજ-શણગારને છુપાવે. કારણ કે છૂટછાટથી રસ્તાઓ અને 
શેરીઓમાં ફરશે તો તે જોવા માટેનું કારણ બનશે અને છેવટે તે નિર્લજ્જતાનું 
કારણ બનશે. ૧૪- જેઓ બેહુદા સમાચાર અને ખોટી અફવાઓ સમાજમાં 
ફેલાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ સજાને પાત્ર છે, ન કે પ્રોત્સાહનને પાત્ર. 


સૃષ્ટિની નિશાનીઓ ઉપર વિચાર-મનન કરવાનું આમંત્રણ આપવામાં 
આવ્યું કે, આ સૃષ્ટિમાં તમામ સત્તાઓ અને અધિકારોનો માલિક અલ્લાહ 
વહ્દહુ લા શરીક (એકમાત્ર અને જેનો કોઈ ભાગીદાર નથી એ) છે. દરેક 
વસ્તુ તેની જ પ્રશંસા અને સ્તુતિ કરે છે. આથી માનવીનું કર્તવ્ય છે કે, તેના 
પર ઈમાન લાવે, તેની ઈબાદત અને આજ્ઞાપાલનમાં કોઈને સામેલ કરીને 
તેના પ્રકોપના અધિકારી ન બનીએ. અહીં એ વાત પ્રત્યે ઈશારો છે કે, 
અલ્લાહપાકના આદેશની વિરૂદ્ધ કોઈનું પણ આજ્ઞાપાલન કરવામાં ન આવે. 
આપણે ત્યાં એક રોગ ફેલાયેલ છે કે, પતિ જો બેપદગી અને બેહયાઈ ચાહે 
છે, તો સ્રી આ કહીને કે પતિ આવું ઈચ્છે છે, એ જ વલણ અપનાવી લે છે, 
તેની કોઈ ગુંજાઈશ નથી. 


રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ના સાચા સાથીઓને ખૂબ 





[૪૬૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પંદરમી તરાવીહ 





જ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ખુશખબરી આપવામાં આવી કે ધરતી પરની ખિલાફત 
(નાયબપણું) તમને મળશે. અને વિરોધીઓ તેમજ દીનના શત્રુઓ તમારૂં 
તથા તમારા દીનનું કંઈ પણ બગાડી નહીં શકે. તમે નમાઝનું નિયમિત પાલન 
કરો, ઝકાત અદા કરતા રહો અને રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના 
આજ્ઞાપાલન ઉપર મનની સંપૂર્ણ એકાગ્રતાથી અડગ રહો. ટૂંકમાં જ એ સમય 
આવનાર છે કે ખુદા ખૌફની હાલતને શાંતિ અને સંતોષથી બદલી આપશે. 


સૂરતના આરંભમાં મુખ્ય વિષય સમાજ સુધારણાના વર્ણન પહેલાં 
ખબરદાર (હોશિયાર) કર્યા કે, આવનાર આદેશો સૃષ્ટિના સર્જનહારના ઘડેલા 
છે. માટે તેમાં વાંધા-૧ચકા ન કરશો. જો આ આદેશો પ્રમાણે જીવન જીવશો 
તો તમારો સમાજ જજ્ઞતનો નમૂનો બની જશે. 


આદેશોના વાંચનથી એમ પણ જાણવા મળ્યું કે, જ્યારે માનવીને તેના 
દાવા પ્રમાણે પૂરતા પુરાવા ન મળે તો તે સામાપક્ષેના ચારિત્ર્યને નિશાન 
બનાવે છે. 


સામાજીક આદેશો પછી ત્રણ દાખલાઓનું વર્ણન છે. જેમાં એક મુઅમિન 
પૈકી અને બે કાફિરો પૈકી. (૧) દીનદાર મુઅમિનોને ખુદાઈ નૂરથી હિદાયતનો 
જે હિસ્સો મળે છે, તેનો દાખલો આપી સ્પષ્ટ કર્યું કે, મુઅમિનના દિલનું 
ફાનસ ઘણું જ સાફ હોય છે અને અલ્લાહપાકની તોફીકના નૂરથી તેમાં હક 
વાત કબૂલ કરવાની એટલી બધી લાયકાત છે કે, જાણે પોતે જ રોશન થવા 
તેયાર છે. તેવી સ્થિતિમાં જ્યાં જરા પણ આગ પહોંચી એટલે નબી (સલ.)ની 
સોહબત અથવા કુર્‌આની રોશની તેની સાથે લાગી કે એકદમ ભડકો થઈને 
નૂર પર નૂર થઈ ગયું. (૨) જે લોકો કાફિર છે, તેઓના કાર્યો (અમલો) 
એવા છે, જાણે કોઈ રણપ્રદેશમાં ચમકતી રેતી કે તરસ્યો માણસ દૂરથી પાણી 
સમજી તેની પાસે પહોંચે છે, તો ભાન થાય છે કે જે જોયું તે કંઈ ન હતું. આ 
જ હાલ કાફિરોનો છે કે, તે પોતાના કાર્યો (અમલો)ને નફાવાળા સમજે છે, 
પરંતુ મૃત્યુ પછી અલ્લાહ તઆલા સમક્ષ આવશે તો તેમના ખાતામાં કંઈ 
પણ નહીં હોય. (૩) દાખલામાં દશૉવ્યું કે કાફિરોની ખોટી માન્યતાઓ ઉંડા 
સમુદ્રના એકબીજા સાથે સપડાયેલ અંધકાર જેવી છે. જ્યાં ઈન્સાનને બીજું 








પંદરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૪૭૦] 





કંઈ જોવું તો દૂરની વાત, પણ પોતાનો હાથ પણ નથી દેખાતો. (9૦) 
મુઅમિન અને મુતાફિકનો ફક બતાવ્યો કે, મુઅમિન દરેક સમયે ખુદા 
તઆલા અને રસૂલ (સલ.)ની વાતને માનવા તત્પર રહે છે. જ્યારે મુનાફિક 
ફરમાંબરદારીના ખોટા દાવા કરે છે. પણ જ્યારે કોઈ એવો બનાવ સર્જાય, 
જેમાં અલ્લાહપાક અને રસૂલ (સલ.)ની વાત માનવામાં જાહિરી નુકસાન થતું 
હોય તો તે કુર્‌આન અને હદીષને છોડી (ત્યજી) બીજે ન્યાય શોધતો ફરે છે. 


નબી (સલ.)ના ઉચ્ચ પદ પર બિરાજમાન હોવાને લઈ અલ્લાહપાકે 
ફરમાવ્યું કે, તમો જેમ એકબીજાને બોલાવો છો, તે પ્રમાણે નબી (સલ.)ને ન 
બોલાવો, બલ્કે હે નબી ! હે રસૂલુલ્લાહ ! કહી બોલાવો. 


સરએ નરની આયતોનો ખલાસો 
€૧ €૧ ક 


પવિત્ર સ્ત્રીઓ ઉપર વ્યભિચારનો આક્વેપ લગાડનારની સજા : 


અને જે લોકો પવિત્ર સ્રીઓ પર (વ્યભિચારની) તોહમત મૂકે, ફરી (તે 
વિશે) તેઓ ચાર પુરૂષ સાક્ષી ન લાવી શકે, તો તેમને એંસી કોરડા મારો અને 
કદી પણ તેમની કોઈ સાક્ષી માન્ય રાખો નહિ અને એ લોકો જ (આખિરતમાં 
પણ શિક્ષાને પાત્ર છે. કેમકે) નાફરમાન છે, (૪) પરંતુ જેમણે એ પછી તોબા 
કરી લીધી અને સુધરી ગયા, તો બેશક, અલ્લાહ તઆલા મોટો બખ્શનાર 
(અને) દયાળુ છે. (૫) 


લોકોના ઘરોમાં પવેશવાના કાયદાઓ-પરવાનગીઓ : 


હે ઈમાનવાળાઓ ! તમે પોતાના (ખાસ) ઘરો સિવાય (બીજા) કોઈ 
ઘરમાં દાખલ ન થાઓ. જ્યાં સુધી કે પરવાનગી ન મેળવો અને તે ઘરવાળાઓ 
પર સલામ ન કરી લો. એ (પરવાનગી લેવું) તમારા માટે બેહતર છે (અને 
આ વાત એટલા માટે બતાવી) કે જેથી તમે ખ્યાલ રાખો. (૨૭) ફરી જો તે 
(ઘરો)માં તમને કોઈ ન જણાય તો (પણ) તેમાં ન જાઓ, જ્યાં સુધી કે તમને 
પરવાનગી ન મળે અને જો તમને એ જવાબ મળે કે (હમણાં) પાછા જાઓ, 
તો તમે પાછા ચાલ્યા આવો. એ જ વાત તમારા મટો પવિત્રતર છે. અને તમે 





[૪૭૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પંદરમી તરાવીહ 





જે કંઈ કરો છો, તેને અલ્લાહ તઆલા જાણે છે. (૨૮) તમારા ઉપર એવા 
ઘરોમાં દાખલ થવાનો કંઈ ગુનોહ નથી, જ્યાં કોઈ રહેતુ ન હોય (અને) તેમાં 
તમારો કંઈ સામાન હોય અને અલ્લાહ તઆલા તેને જાણે છે, જે કંઈ તમે 
જાહેર કરો છો અને જે કંઈ છુપાવો છો. (૨૮) 

જે મકાનમાં ખાસ રીતે કોઈ રહેતું નથી, બલ્કે પબ્લિક મકાન છે, જેમકે 
મુસાફિરખાનું, ધર્મશાળા, મસ્જિદ, મદ્રસા, ખાનકાહ વગેરે, તો અગર તેવા 
મકાનમાં તમારી કોઈ ચીજ હોય અથવા થોડા દિવસ તેમાં ઉતરવાની જરૂર 
હોય તો ત્યાં જવા માટે પરવાનગીની જરૂર નથી. આ હુકમો તમારી સઘળી 
છુપી અને જાહેર હાલતોની રિઆયત રાખી ફિત્ના-ફસાદના દરવાજા બંધ 
કરવા ખાતર આપ્યા છે. તો એ જ હેતુથી અમલ કરો. વળી, આ પરવાનગીનો 
હુંકમ પરાયા લોકોનો છે. ઘરવાળાઓ જેમ કે લોંડી-ગુલામ અને અવલાદ 
એ સૌને દરેક વખત પૂછવાની જરૂર નથી, પરંતુ ખાસ ત્રણ વખતોમાં જેનું 
વર્ણન આ સૂરતની છેવટમાં આવે છે. 


રત્રી-પુરૂપે નજરો નીચી રાખવી તથા પરદાના નિયમો : 


(હે નબી સલ. !) ઈમાનવાળા પુરૂષોને ફરમાવી દો કે, પોતાની નજર 
નીચી રાખે અને પોતાના ગુપ્ત ભાગોની સંભાળ રાખે. એમાં તેમના માટે 
વધારે સફાઈ છે. બેશક, અલ્લાહપાક તેને જાણે છે, જે કંઈ લોકો કરતા રહે 
છે. (૩૦) અને (એવી જ રીતે) ઈમાનવાળી સ્ત્રીઓને ફરમાવી દો કે, પોતાની 
નજર નીચી રાખે અને પોતાના ગુપ્ત ભાગોની સંભાળ રાખે અને પોતાના 
શણગાર (ની જગ્યાઓ) જાહેર ન થવા દે, પરંતુ તેમાંથી જે ભાગ (નું દરેક 
વખત છુપાવવું અશક્ય હોવાથી ઘણું કરી તે) ખુલ્લાં રહે છે. અને તેણીઓને 
જોઈએ કે પોતાની ઓઢણીઓ પોતાની છાતી પર નાખી રાખે અને પોતાના 
શણગાર (ની જગ્યાઓ જાહેર) ન થવા દે, પરંતુ પોતાના પતિઓની આગળ 
અથવા પોતાના પિતા અથવા પોતાના પતિના પિતા અથવા પોતાના દીકરા 
અથવા પોતાના પતિના પુત્રો અથવા પોતાના ભાઈઓ અથવા પોતાના ભત્રીજા 
અથવા પોતાના ભાણેજોની આગળ અથવા પોતાની (સ્વધર્મી) સ્રીઓ અથવા 








પંદરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૭૨] 





પોતાની લોંડીઓ અથવા મર્દોમાંથી તે કામકાજ કરનારા જેમનું શહવત 
તરફ કંઈ જ ધ્યાન ન હોય તેમની આગળ અથવા એવા છોકરાઓ આગળ 
જેમને હજુ સ્ત્રીઓના ભેદની માહિતી નથી અને સ્ત્રીઓ (ચાલવામાં) પોતાના 
પગ જોરથી મૂકે નહિ કે જેથી તેણીઓનું છૂપું ઘરેણું જણાઈ આવે. અને હે 
ઈમાનવાળાઓ ! તમે સૌ અલ્લાહપાકની આગળ તૌબા કરો, કે જેથી તમે 
ભલાઈ મેળવો. (૩૧) 


જેમના લગ્ન ન થયા હોય તેમના લગ્ન કરાવી દો : 


અને તમારામાં જે ધણી વિનાની સ્ત્રીઓ હોય, તેણીઓના તથા તમારા 
ગુલામો અને લોંડીઓમાંથી જે (નિકાહના) લાયક હોય તેમના પણ નિકાહ 
કરી આપો. જો તેઓ ગરીબ હશે તો અલ્લાહપાક પોતાની કૃપાથી તેમને 
માલદાર કરી દેશે અને અલ્લાહપાક ગુંજાઈશવાળો સઘળું જાણનાર છે. 
(૩૨) અને જેમને નિકાહના સાધન (મહર તથા ખોરાકી-પોશાકી) મળતાં 
નથી, તેઓ પોતાને થોભાવી રાખે. એટલે સુધી કે અલ્લાહ તઆલા પોતાની 
કુપાથી (ચાહે તો) તેમને ગની કરી દે. 


અલ્લાહપાકના નૂરથી જ સમગ્ર જગત રોશન છે : 


અલ્લાહ તઆલા આકાશો અને પૃથ્વીને નૂર આપનાર છે. તેના નૂરની 
મિસાલ (મુઅમિનના દિલમાં) એવી છે, જાણે એક તાક (ગોખલો) છે, જેમાં 
એક દીવો હોય (અને) તે દીવો કાચના ફાનસમાં (મૂક્યો) હોય (અને) તે 
કાચનુ ફાનસ એવું સાફ (હોય) જાણે એક ચમકતો તારો. (વળી,) તે દીવો 
એક બરકતવાળા ઝાડ (ના તેલ)થી રોશન કરવામાં આવે છે, જે ઝયતૂન/નું 
ઝાડ) છે. તે નથી પૂર્વ તરફ કે નથી પશ્ચિમ તરફ. એવું લાગે છે કે, તેનું તેલ 
જો કે તેને આગ અડી ન હોય છતાં (બેહદ સફાઈથી પોતાની મેળે જ) સળગી 
ઉઠશે. (ફરી જો સળગી ઉઠે) તો પ્રકાશ પર પ્રકાશ છે. (અને) અલ્લાહપાક 
પોતાના આ નૂર સુધી જેને ચાહે છે તેને માર્ગ દેખાડી આપે છે. અને અલ્લાહ 
તઆલા લોકોના (સમજવા) માટે દાખલા બયાન કરે છે અને અલ્લાહપાક 
દરેક વસ્તુને ખૂબ જાણે છે. (૩૫) 





[૪૭૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પંદરમી તરાવીહ 





મતલબ કે અલ્લાહ તઆલાથી જ આકાશ અને પૃથ્વીની રોનક અને 
આબાદી છે. અલ્લાહપાકની મદદ ન હોય તો સઘળુ વેરાન થઈ જાય. સઘળી 
મખ્લૂકને હસ્તીનું નૂર તેના તરફથી જ મળ્યું છે. ચંદ્ર, સૂર્ય, તારા, ફરિશ્તા, 
નબીઓ, વલીઓમાં જે જાહિરી કે બાતિની નૂર અને પ્રકાશ છે, તે તેના 
જ નૂરના ખજાનામાંથી મળેલું છે. હિદાયતની જે ઝલક કોઈને પહોંચે છે, 
સર્વોપરી બારગાહથી જ પહોંચે છે. 


એમ તો અલ્લાહપાકના નૂરથી આખા જગતની હસ્તી છે, પરંતુ દીનદાર 
મુઅમિનોને ખુદાઈ નૂરથી હિદાયત અને મઅરિફતનો જે ખાસ હિસ્સો મળે 
છે તેની મિસાલ એવી સમજો, જાણે મુઅમિનનું શરીર એક ગોખલા સમાન 
છે, જેના અંદર એક તારા સમાન ચળકતા કાચના ફાનસરૂપી દિલ છે. જેનો 
સબંધ ઉપરના આલમ સાથે છે. તે કાચના ફાનસમાં મઅરિફત અને હિદાયતનો 
દીવો બળે છે. તે એવા સ્વચ્છ તેલથી સળગે છે, જે ઘણા જ મુબારક ઝયતૂનના 
ઝાડથી નીકળે છે અને ઝયતૂન પણ એવું જેને પૂર્વ કે પશ્ચિમ તરફ કંઈ આડ 
નથી. એટલે કે ખુલ્લા મેદાનમાં છે. જેથી સવાર-સાંજ પૂરો તડકો પહોંચવાથી 
તેલ અતિ સરસ લાગે છે. સારાંશ કે તેનું તેલ એવું નિર્મળ અને સ્વચ્છ છે કે, 
સળગાવતાં પહેલાં જ પોતે સળગી ઉઠશે. તો આ તેલથી મુરાદ હિદાયત અને 
તૌફીકનું નૂર છે, જે અલ્લાહપાકના તરફથી મુઅમિનને શરૂઆતથી જ મળ્યુ 
હતું. સાર એ થયો કે મુઅમિનના દિલનું ફાનસ ઘણું જ સાફ હોય છે અને 
અલ્લાહ તઆલાની તૌફીકના નૂરથી તેમાં હક વાત કબૂલ કરવાની એટલી 
બધી લાયકાત છે કે જાણે પોતે જ રોશન થઈ જવા તેયાર છે. તેવી હાલતમાં 
જ્યાં જરા પણ આગ પહોંચી એટલે નબીની સોહબત અથવા કુર્‌આનની 
રોશની તેની સાથે લાગી કે એકદમ ભડકો થઈને નૂર પર નૂર થઈ ગયું. 


કાફિરોના પકારો પમાણે બે દાખલાઓ : 


અને જે લોકો કાફિર છે, તેઓની કરણી એવી છે જાણે ઝાંઝવાંવાળી 
રેતી કે તરસ્યો તેને (દૂરથી) પાણી સમજે છે એટલે સુધી કે જ્યારે તેની પાસે 
પહોંચ્યો ત્યારે (જે સમજ્યો હતો) તેને કંઈ પણ ન જોયું અને અલ્લાહપાક 








પંદરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૪૭૪] 





(ના અઝાબ)ને પોતાની પાસે જોયો. ફરી તેણે તે (ની ઉંમર)નો હિસાબ પૂરો 
ચૂકવી દીધો અને અલ્લાહપાક બહુ જલ્દી હિસાબ કરી લેનાર છે. (૩૯) 
અથવા તે (કરણીઓ) એવી છે કે જાણે ઘણા ઉંડા સમુદ્ર માંહેના અંધકારો કે 
તેને એક ભારે મોજાએ ઢાંકી લીધો હોય. (વળી) તે (મોજા)ના ઉપર બીજુ 
મોજું (હોય અને) તેના ઉપર વાદળ હોય. (સારાંશ કે) એકના ઉપર એક 
અંધકારો જ છે. (એવી હાલતમાં) અગર કોઈ પોતાનો હાથ કાઢે (અને તેને 
જોવા ચાહે) તો તેનું દેખાવું સંભવિત જ નથી અને જેને અલ્લાહ (હિદાયતનો) 
પ્રકાશ આપે નહિ તેને માટે ક્યાંય પ્રકાશ નથી. (૪૦) 


કાફિરો બે પ્રકારના છે : એક તે લોકો, જેઓ અલ્લાહપાકના દીનનો 
ઈન્કાર કરી પોતાના ખોટા અકીદહ મુજબ કંઈક સારા કામ પણ કરે છે. જો 
કે કુફ્રના કારણે અલ્લાહપાકને ત્યાં તે કબૂલ થતાં નથી, છતાં પોતાને સવાબ 
મળવાની આશા રાખે છે. આ આયતમાં એવાઓની જ મિસાલ બતાવી કે 
બપોરના વખતે રણમાં ઝાંઝવાની રેતીને પાણી સમજી દોડ્યા, પણ પાણી 
મળ્યું નહિ અને આખરે મરી ગયા. તો આખિરતમાં ખુદાઈ દરબારથી તેમને 
પોતાના ગુનાહોની શિક્ષા મળી. બીજા તે કાફિરો છે કે જે તદ્દન દુનિયામાં 
ડૂબેલા છે. તેઓની મિસાલ આગલી આયતમાં ફરમાવી કે, તેઓની પાસે તો 
રેતીનો ચળકાટ પણ નથી, બલ્કે તદ્દન અંધકારોમાં સપડાઈ રહ્યા છે. 


વરસાદની પ્રક્રિયા અને પશુઓ-પ્રાણીઓના પકારો, અલ્લાહ 
તઆલાની રહમત-કુદરતની નિશાનીઓ : 


શું તમને ખબર નથી કે અલ્લાહપાક વાદળોને ચાલતાં ફરે છે. ફરી 
તેમને આપસમાં મેળવી દે છે. પછી તેમને પડ ઉપર પડ બનાવી દે છે. પછી 
આપ વરસાદને જુઓ છો કે તે (વાદળ)ના વચમાંથી નીકળે છે અને તે જ 
વાદળથી એટલે તેના પહાડ જેવા ટુકંડાઓમાંથી કરા વરસાવે છે. ફરી 
ચાહે તેના (જાન અથવા માલ) ઉપર તેમને નાખે છે અને ચાહે તેનાથી તેને 
હટાવે દે છે. એવું લાગે છે કે, તેની વીજળીનો ઝબકારો આંખોને ઝડપી 
લેશે. (૪૩) અલ્લાહ તઆલા રાત અને દિવસને બદલતો રહે છે. બેશક, એ 





[૪૭૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પંદરમી તરાવીહ 





(સૌ)માં સમજદારો માટે (તવહીદ તરફ) લક્ષ આપવાનો મોકો છે. (૪૪) 
અને અલ્લાહપાકે દરેક પ્રાણીને પાણીથી બનાવ્યું. પછી તેઓમાંથી કેટલાક 
એવા છે, જે પોતાના પેટના બળે ચાલે છે અને તેઓમાંથી કેટલાક એવા છે, 
જે બે પગો પર ચાલે છે. અને તેમાંથી કેટલાક એવા છે, જે ચાર (પગ) પર 
ચાલે છે. અલ્લાહ તઆલા જે ચાહે તે બનાવે છે. બેશક, અલ્લાહપાક દરેક 
વસ્તુ પર સંપૂર્ણ શક્તિમાન છે. (૪૫) અલબત્ત, અમે (સત્યને) સ્પષ્ટ રીતે 
બતાવનાર આયતો મોકલી અને અલ્લાહપાક જેને ચાહે છે, તેને (જજ્ઞતની) 
સીધી રાહ પર ચલાવે છે. (૪૬) 


કોઈના ઘરે જવાની પરવાનગીમાં નાના બાળકો માટે પણ નિયમો 


હે ઈમાનવાળાઓ ! (તમારી પાસે આવવા માટે) તમારા ગુલામો-બાંદીઓ 
તથા તમારામાંથી જે (બચ્ચાં) જુવાનીના લગભગ પહોંચ્યા નથી, તેમણે ત્રણ 
વખતોમાં તમારાથી પરવાનગી લેવી જોઈએ. સવારની નમાઝ પહેલાં અને 
બપોરે જ્યારે (આરામ માટે) તમે પોતાના (અમુક) કપડાં ઉતારી મૂકો છો 
અને ઈશાંની નમાઝ પછી આ ત્રણે તમારા પરદાના વખત છે. એ વખતો 
સિવાય તમારા ઉપર કે તેમના ઉપર (પરવાનગી નહિ લેવામાં) કોઈ ગુનોહ 
નથી. (કારણકે) તમારી એકબીજાની પાસે આવ-જા થયા જ કરે છે. એવી જ 
રીતે અલ્લાહપાક તમારા માટે હુકમોને સ્પષ્ટ બયાન કરે છે અને અલ્લાહપાક 
સઘળુ જાણનાર (અને) હિકમતવાળો છે. (૫૮) અને જ્યારે તમારામાંના 
છોકરા જુવાનીની હદ પર પહોંચે તો તેમણે પણ તેવી જ રીતે પરવાનગી લેવી 
જોઈએ, જેવી કે એમનાથી આગલા (મોટા માણસો) પરવાનગી લે છે. એવી 
જ રીતે અલ્લાહપાક તમારા માટે પોતાના હુકમો સ્પષ્ટ બયાન કરે છે. અને 
અલ્લાહપાક સઘળુ જાણનાર (અને) હિકમતવાળો છે. (૫૯) 


અલ ઝુરકાન 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરત મક્કા મુકર્રમહમાં ઉતરી છે. એનો બુન્યાદી હેતુ ઈસ્લામના 
પાયાના સ્થંભ સમા અકીદાઓને દલીલોથી સાબિત કરવા સાથે એ શંકાઓ 








પંદરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૭૬] 





અને વાંધાઓની ચર્ચા કરવામાં આવી છે, જે કુર્‌આન શરીફ અને હઝરત 
મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ની નબુવ્વત અને આપ (સલ.) 
દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલ શિક્ષણ ઉપર મક્કાના કાફિરો દ્વારા રજૂ કરવામાં 
આવતા હતા. એ દરેકનો ચોક્કસ જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. અને સાથો- 
સાથ ઇસ્લામથી વિમુખ થવાના માઠા પરિણામ પણ સાફ-સાફ બતાવવામાં 
આવ્યા છે. અંતમાં સૂરએ મુઅમિનૂનની જેમ ઈમાનવાળાઓના નૈતિક ગુણોની 
રૂપરેખા દોરી સામાન્ય લોકો સમક્ષ મૂકી દેવામાં આવી છે કે, ઈસ્લામની 
દઅવતના પરિણામે આ સિફાત (ગુણો) ધરાવતા લોકો સમાજમાં તેયાર થાય 
છે. તથા કિયામત સુધીના ઈમાનવાળાઓને આદેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે 
કે, તમારી નૈતિકતા (અખ્લાક) આ ગુણો આધારિત હોવી જોઈએ. જો તમારા 
અંદર ઉપરોક્ત ગુણોનો અભાવ કે ઉણપ હોય તો તેને પૂર્ણ કરવાની કોશિશ 
કરવામાં આવે. 

હવે સૂરહ અલ-ફુરકાન અત્યંત અસરકારક શૈલીમાં શરૂ થાય છે. 
ખૂબ જ બરકતવંતી છે એ જાત, જેણે પોતાના બંદા ઉપર સત્ય અને અસત્ય 
વચ્ચે ભેદ કરનાર ગ્રંથ ઉતાર્યો. જેથી તે દુનિયાવાળાઓને ચેતવી દે કે એ 
જાત આકાશો અને ધરતીની બાદશાહીનો માલિક, કોઈ પુત્ર કે બાદશાહીમાં 
કોઈના સામેલ હોવાથી પાક છે. તેણે દરેક વસ્તુને પેદા કરી, પછી તેની 
તકદીર નક્કી કરી. લોકોએ આવી હસ્તીને છોડીને તેમને મઅબૂદ (ઉપાસ્ય) 
બનાવી લીધા, જે કોઈ પણ વસ્તુને પેદા નથી કરતા. બલ્કે ખુદ પોતે જ પેદા 
કરવામાં આવે છે. જે ન તો મારી શકે છે, ન જ જીવાડી શકે છે. 


સત્યના ઈન્કારીઓનો અંજામ જણાવતાં તેમના ઈન્કારનું મૂળ કારણ 
બતાવ્યું. કેમકે આ લોકો એક વાર આ પળને જૂઠાડી ચૂક્યા છે, આથી હવે 
જીદ પર અડેલા છે. પરંતુ એ પળ આવશે ત્યારે હાથ-પગ બાંધેલી હાલતમાં 
ભડકે બળતી આગમાં સાંકડી જગ્યામાં ઠોંસવામાં આવશે, તો પોતાની મોતને 
પોકારવા લાગશે. એ સમયે તેમને કહેવામાં આવશે કે, “આજે એક મોતને 
નહી અનેક મૌતને પોકારો.'' તેમને પૂછો કે આ અંજામ સારો છે કે, એ 
કાયમી જજ્ઞત કે જેનો વાયદો ખુદાપાકથી ડરનારા લોકોને કરવામાં આવ્યો 





[૪૭૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પંદરમી તરાવીહ 





ન 


છે, જે તેમના અમલનું વળતર અને તેમના સફરની અંતિમ મંઝિલ હશે. તે 
ઈનાયત કરવો તમારા રબને જિમ્મે જરૂરી વાયદો છે. 


શું તમે ક્યારેય એ વ્યક્તિની સ્થિતિ ઉપર વિચાર કર્યો છે, જેણે પોતાની 
મનેચ્છાને પોતાનો ખુદા બનાવી લીધો છે, શું તમે એવી વ્યક્તિને સીધા માર્ગ 
પર લાવવાની જવાબદારી લઈ શકો છો ? આ તો જાનવરો જેવા છે, બલ્કે 
તેમનાથી પણ વધુ ખરાબ. 


છાયાની વ્યવસ્થાને પોતાની પરિપૂર્ણ કુદરત અને તોહીદના આમંત્રણના 
સત્ય હોવાની દલીલમાં રજૂ કરી કે, તમારૂં સમગ્ર જીવન એ છાયાના વધવા 
-ઘટવાનો મોહતાજ છે. કારણ કે સૂર્યના પ્રકાશ અને ગરમી ઉપર સૌના 
જીવનનો આધાર છે અને છાંયડો તેના લીધે છે. જો હંમેશા છાંયડો રહે 
અથવા હંમેશા સૂર્ય ન નીકળે તો સમગ્ર સૃષ્ટિ તેના કિરણોથી બળીને રહી 
જશે. આ તો એક હિકમતવાળા અને સંપૂર્ણ શક્તિશાળી છે, જેણે ધરતી અને 
સૂર્ય વચ્ચે એક એવો સબંધ સ્થાપી રાખ્યો છે, જે હંમેશ નિશ્ચિત પદ્ધતિથી 
ધીમે ધીમે છાંયડો નાખતો અને તેને ઘટાડતો-વધારતો રહે છે. આ ડહાપણ- 
ભરી વ્યવસ્થા ન તો આપમેળે જ સ્થપાઈ શકતી હતી, અને ન સત્તાવિહોણા 
(ખોટા) ખુદા તેને સ્થાપી ચલાવી શકતા હતા. 


સૂરહના અંતમાં ખુદાપાકના અસલ બંદા કહેવડાવવાને લાયક લોકોનું 
ચિત્રાંકન કરવામાં આવ્યું છે. રહેમાન (કૃપાળુ)ના અસલ બંદા એ છ, જે 
વિનપ્ર ચાલ ચાલનારા, અજ્ઞાનીઓ સાથે વિવાદમાં ન પડનારા, ઈબાદત 
કરનારા, અઝાબથી બચવાની દુઆ માંગનારા, મધ્યમ માર્ગે ખર્ચ કરનારા, 
ખોટી રીતે કોઈને ન મારનારા, બદકારી, જૂઠી સાક્ષી અને નિરર્થક વાતોથી 
બચનારા અને પોતાના રબની આયતોની ઉડી અસરો કબૂલ કરનારા, આવા 
બંદાઓનું જજ્ઞતોમાં શાનદાર સ્વાગત હશે. 

ત્રણ પ્રકારના ઈન્સાનોનું વર્ણન છે : (૧) જેઓ નબી (સલ.)ને મળેલ 
નેઅમતો અને એહસાનો જુઠલાવે છે. (૨) જૂઠલાવવાવાળા પર અલ્લાહ 
તઆલાના અઝાબ વિશે. (૩) નબી અને તેમના અનુયાયીઓની અડગતા. 








પંદરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૭૮] 





ક 


અને તેને લઈ આ સૂરહનું નામ ફુરકાન છે. અર્થાત્‌ હક અને નાહકના વચમાં 


દિ 


ફક કરનાર. 


આ સૂરહનું ઉતરાણ એવા સમયમાં થયું, જ્યારે લોકો આપ (સલ.)ની 
મશ્કરીઓ કરતા હતા. અને આપના કાયમી ચમત્કારને જૂઠલાવતા હતા. 
૫-૪ મશ્કરી કરવાનો એક પ્રકાર આ પણ હતો, તો કોઈક વખત નૈતિકતા 
પર હુમલો કરતા હતા. 9-૯ અને પોતાની મનેચ્છા મુજબ દુનિયાની પ્રગતિ 
જોવા માંગતા હતા. 


૩૪માં નબી (સલ.)ને સાંત્વના આપી કે લોકો તમારી સાથે જેવો 
વર્તાવ કરે છે, તેવો જ વર્તાવ તમારાથી પહેલા નબીઓની ઉમ્મતોએ પોતાના 
નબીઓ સાથે કર્યો. કાફિરોને એક વાંધો હતો કે, પુરૂ કુર્‌આન એક સાથે કેમ 
ન ઉતર્યું, તો તેનું ખંડન કરતાં ફરમાવ્યું કે, આમાં અમારી મસ્લેહત છે કે, 
એક તો આ પ્રમાણે ઉતારવાથી તમારા દિલમાં સારી રીતે સમાવેશ (અને 
સુરક્ષિત) થશે, બીજો ફાયદો એ કે કાફિરોના તરફથી પૂછાતા સવાલોના 
જવાબો આસાની સાથે આપી શકાય. 


કુદરતની નિશાનીઓનું વર્ણન છે. છાંયડો બનાવ્યો, રાત આરામ માટે 
બનાવી, પવનો કે જે વરસાદ અને ભલાઈની ખુશખબરી પાઠવે છે. ૪૮- 
૪૯. તેના અનુસંધાનમાં એક વાત સમજાય છે કે, અલ્લાહપાકની રહમતોની 
વર્ષાથી લોકોની સફાઈ સાથે સાથે તેમના દિલોની પણ સફાઈ થાય છે. 


અલ્લાહપાક કેટલો દયાળુ અને કૃપાળુ છે. એથી સમજાય છે કે, જ્યારે 
ઉપકારકર્તાની ઈબાદતનો સંદેશ પાઠવ્યો તો લોકોના બોલ એવા હતા કે 
અલ્લાહપાક ચાહત તો તેમનું અંતિમ સ્થાન (મૌત-કિયામત) થઈ જાત, પરંતુ 
અલ્લાહપાકે ઈબાદત કરનારાઓના ગુણો ગણાવ્યા. ૭૩-૭૪. ત્યાર બાદ 
ધમકાવ્યા કે મારા કહેવા મુજબ અમલીકરણ નહીં કરો તો મારા અઝાબના 
શિકાર બનશો. 


આ સૂરતમાં એક કાયદાકીય વાત દર્શાવી કે, મુશ્રિકો જે કુર્‌આન અને 
તમારા વિશે જે શંકાઓ અને વાંધા-વચકા કાઢે છે, તેનું મુખ્ય કારણ એ છે 





[૪૭૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પંદરમી તરાવીહ 





કે તેઓ કિયામત (આખિરત-પરલોક)ની માન્યતા (અકીદા)ને જુઠલાવે છે 
(ઈન્કાર કરે છે). 

રસૂલુલ્લાહ (સલ.) અલ્લાહપાક સમક્ષ ફરિયાદ નોંધાવશે કે, અય 
મારા પાલનહાર ! મારી કૌમે કુર્‌આન છોડી દીધું હતું. ઈબ્ને કય્યિમ (રહ.) 
ફરમાવે છે કે, કુરૂઆન છોડવાના વિવિધ પ્રકારો છે : (૧) ન કુર્‌આન 
સાંભળ્યું, ન તો ઈમાન લાવ્યા. (૨) કુર્‌આન પઢતો હોય, ઈમાન પણ હોય, 
પરંતુ તેના પર અમલ ન કર્યો. (૩) વહેવાર અને ઝઘડામાં તેમાં દર્શાવેલ 
આદેશ પર ન ચાલે. (૪) તેના અર્થ પર ચિંતન-મનન ન કરતા હોય. (૫) 
દિલની બીમારીમાં (ઘમંડ, ઈર્ષા, લાલચ) તેનાથી શિફા હાસિલ ન કરી 
હોય. દરેક મુઅમિને ઉપરોક્ત વાતોને વાંચી વિચારવું જોઈએ કે મારામાં તો 
કોઈ ઉણપ નથી. કંઈક એવો સંજોગ ન બને, જ્યાં આપણે નબી (સલ.)થી 
સિફારીશની ઉમ્મીદ લગાવી બેઠા હશે, ત્યાં જ નબી (સલ.) પણ ફરિયાદ 
કરે. અલ્લાહપાક આપણાં સૌને બચાવે. (9૦) 


આપ (સલ.)ની સાંત્વના માટે હઝરત મૂસા, હઝરત હારૂન, હઝરત 
નૂહ, હંઝરત હૂંદ, હઝરત સાલેહ (અલૈ.)ની કૌમોનું વર્ણન કર્યું. બીજી તરફ 
તકલીફ પહોંચાડનારાઓ માટે ઈબ્રત (બોધપાઠ) છે કે, ઉપરોક્ત નબીઓની 
કૌમોએ નબીઓના વિમુખ થવાના માઠા પરિણામ ભોગવ્યા. (૪૪-૭૮) તો 
તમારા ઉપર પણ અલ્લાહપાકનો પ્રકોપ ન આવી પડે. 


અલ્લાહ તઆલાની કુદરત અને એકેશ્વરવાદની દલીલો પણ રજૂ કરી 
છે. 6૯-૪૦) છેવટમાં અલ્લાહ તઆલાના વિશેષ બંદાઓના ૧૩ નેતિક 
ગુણોનું વર્ણન છે. 
સૂરએ કુરકાનની આયતોનો ખુલાસો 
મૂર્તિઓ નફા-નુકસાન અને જીવન-મરણની માલિક નથી, બલ્કે 
પોતાની પણ માલિક નથી : 


તે (અલ્લાહ તઆલા)ની મહાન બરકત છે, જેણે પોતાના ખાસ બંદા 
(મુહમ્મદ સલ. !) પર ફેંસલાની કિતાબ ઉતારી કે જેથી તે સઘળા જહાન- 








પંદરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૮૦] 





વાળાઓને ડરાવનાર થાય. (૧) એવો (અલ્લાહ તઆલા) કે જેના માટે 
આકાશો અને પૃથ્વીની બાદશાહત છે. અને તેણે ન કોઈને (પોતાની) અવલાદ 
બનાવી અને ન તે બાદશાહતમાં તેનો કોઈ ભાગીદાર છે અને દરેક વસ્તુને 
તેણે જ બનાવી. ફરી તે દરેકનો જુદો જુદો અંદાજો રાખ્યો, (ર) પણ લોકોએ 
તેના સિવાય બીજા એવા મઅબૂદ બનાવી લીધા કે જે કોઈ વસ્તુના ઉત્પન્ન- 
કર્તા નથી, અને (બલ્કે) તેઓ ખૂદ ઉત્પન્ઞ કરવામાં આવેલા છે. અને તેઓ 
પોતાને માટે કોઈ નુકસાન (ટાળવા)ના માલિક નથી કે (નથી) કોઈ ભલાઈના 
(માલિક) અને (કોઈના) મરણના માલિક નથી કે નથી જીવનના કે નથી 
કોઈના (કિયામતમાં) ફરી સજીવન કરવાના. (૩) 


દરેક વસ્તુનો પડછાયો તથા રાત-દિવસ, હવા-પાણી (ખારૂ- 
મીઠુ) વગેરેમાં અલ્તાહપાકની યાદ : 


શું આપે પોતાના પરવરદિગારની (કારીગરી) તરફ નથી જોયું કે તેણે 
કેવી રીતે પડછાયાને ફેલાવ્યો છે. અને જો તે ચાહત તો તેને (એક જ સ્થિતિ 
પર) થોભાવી રાખત. ફરી અમે સૂર્યને તેની (વધઘટની) નિશાની બનાવ્યો. 
(૪૫) ફરી અમે તેને અમારા તરફ ધીમે ધીમે ખેચી લીધો. (૪૬) અને તે 
જ (અલ્લાહપાક) છે, જેણે તમારા માટે રાતને પરદાની વસ્તુ અને નિંદ્રાને 
આરામની વસ્તુ બનાવી અને દિવસને ઉઠી નીકળવા માટે બનાવ્યો. (૪૭) 
અને તે તે જ છે, જેણે પોતાની રહમત (વરસાદ)થી પહેલાં ખુશખબર લાવનાર 
હવાઓ ચલાવી અને અમે આકાશથી પવિત્ર કરનાર પાણી વરસાવ્યું, (૪૮) 
કે જેથી તે વડે મરેલા (સૂકા) પ્રદેશને જીવતો કરીએ. અને અમે તેને અમારી 
મખ્લૂકમાંથી ઘણા પશુઓ તથા ઘણા માણસોને પિવડાવીએ. (૪૯) અને તે 
(પાણી)ને અમે તે લોકોની વચ્ચે અનેક રીતે વહેંચી નાખીએ છીએ કે જેથી 
તેઓ વિચાર કરે, છતાં ઘણાખરા લોકો નાશુક્રી (કુફ) કર્યા વિના રહેતા નથી. 
(૫૦) અને જો અમે ચાહત તો દરેક વસ્તીમાં એક એક પયગમ્બર મોકલી 
આપત. (પ૧) માટે આપ કાફિરોની વાત માનશો નહિ અને તે (કુર્‌આન) 
વડે બહુ સણીથી તેઓનો મુકાબલો કરો. (પર) અને તે જ (અલ્લાહપાક) છે, 





[૪૮૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પંદરમી તરાવીહ 





જેણે બે દરિયાઓને (એકબીજાથી) મળેલાં વહેતા કયા, જેમાં એક મીઠો તૃત 
કરનાર અને બીજો ખારો કડવો છે. અને તે બજ્ઞેની વચ્ચે (પોતાની કુદરતથી) 
એક પરદો તથા મજબૂત આડ બનાવી દીધી. (૫૩) અને તે તે જ છે, જેણે 
મનુષ્યને પાણી (વીર્ય)થી બનાવ્યો. ફરી તેને કુટુંબવાળો તથા સાસરીવાળો 
બનાવ્યો અને આપનો પરવરદિગાર સઘળું કરી શકે છે. (૫૪) 


રહમાનના બંદાઓની અખ્લાકો સિફતો (ગુણો) : 

નમતાઈ, લડાઈથી દૂર રહેવુ, માફી, સદાચાર, રાત્રી ઈબાદતો, 
ગુનાહોથી તૌબા તથા સખાવત, ઈબાદતોમાં મઘ્યમ માર્ગ 
અપનાવવો, વ્યભિચાર, ખૂન અને બેહુદા કામોથી દૂર રહેવું : 


અને રહમાનના (ખાસ) બંદા તે છે, જેઓ પૃથ્વી પર ધીમા પગે ચાલે 
છે. અને જ્યારે તેમનાથી નાદાન લોકો (અજ્ઞાનતાની) વાત કરવા લાગે છે, 
ત્યારે કહે છે કે, સાહેબ સલામત. (૬૩) અને તે લોકો જેઓ પોતાના 
પરવરદિગારની આગળ સિજદા અને કિયામની હાલતમાં રાતો ગુજારે છે. 
(૬૪) અને તે લોકો, જેઓ દુઆ માંગે છે કે, હે અમારા પરવરદિગાર ! 
અમારાથી જહનજ્ઞમના અઝાબને દૂર રાખ. બેશક, તેનો અઝાબ પૂરેપૂરી 
બરબાદી છે. (૯૫) બેશક, તે દોઝખ બૂરૂં ઠેકાણું અને બૂરૂં રહેઠાણ છે. 
(૬૬) અને તે લોકો જ્યારે ખર્ચ કરે છે, તો (ગુનાહના કામમાં) નકામો ખર્ચ 
કરતા નથી અને ન (સવાબના કામમાં) ઓછો ખર્ચ કરે છે અને તેમનો ખર્ચ 
એની વચ્ચે મધ્યમસર હોય છે. (૬૭) અને તે લોકો કે જેઓ અલ્લાહપાકની 
સાથે બીજા કોઈ મઅબૂદને પૂજતા નથી અને જે (ના કતલ કરવા)ને અલ્લાહ 
પાકે હરામ કર્યું છે, તેને કતલ કરતા નથી, પરંતુ હક પર અને વ્યભિચાર 
કરતા નથી અને જે કોઈ એવા કામ કરે, તે ગુનાહમાં જઈ પડ્યો. (૬૮) 

અને તે (ખાસ બંદા)ઓ બેહુદા કામોમાં ભાગ લેતા નથી અને કદાચ 
અયોગ્ય કામો આગળથી પસાર થાય તો સહનશીલતાથી નીકળી જાય છે. 
(9૨) અને તે લોકો કે જ્યારે તેમને અલ્લાહપાકના હુકમો વડે નસીહત 
કરવામાં આવે છે, તો તે હુકમો પર આંધળા-બહેરા બની પડતા નથી, (બલ્કે 








પંદરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૮૨] 





ધ્યાન દઈ સાંભળે છે). (૦૩) અને તે લોકો કે જેઓ દુઆ માંગતા રહે છે 
કે, હે અમારા પરવરદિગાર ! અમારી પત્નીઓ તથા અવલાદ તરફથી 
અમને આંખોની ઠંડક આપ અને અમને પરહેઝગારોના આગેવાન બનાવી 
દે. (9૪) આ (સદગુણી) લોકોને પોતાના (દીન તથા નેકી પર) અડગ 
રહેવાના કારણે (જજ્ઞતમાં) હવેલીઓના ઝર્‌ૃખાઓનો બદલો મળશે અને 
ત્યાં (ફરિશ્તા) દુઆ તથા સલામ કહેતાં તેમના સ્વાગત માટે આવશે. (૪૫) 
તેમાં તેઓ સદા રહેશે. તે કેવું સરસ ઠેકાણું અને રહેઠાણ છે. (૭૬) 


અશૂ-શુઅરા 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરહની આયત રર૪ “વશૃશુઅરાઉ યત્તબિઉહુમુલ-ગાવૂન” 
ઉપરથી સૂરતનું નામ લેવામાં આવ્યું છે. 


આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ના મક્કી જીવનનો તે તબક્કો 
હતો, જ્યારે મક્કાના કાફિરો આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ના 
ઈસ્લામ પ્રચારનો સામનો જૂઠી દલીલબાજી અને ઈન્કાર દ્વારા કરતા રહ્યા 
હેતા. અને આ માટે જાતજાતના બહાના કાઢતા રહેતા હતા. ક્યારેક કહેતા 
કે તમે અમને કોઈ નિશાની શા માટે દેખાડી નહીં ? પછી અમને કેવી રીતે 
વિશ્વાસ બેસે કે તમે નબી છો. ક્યારેક આપને કવિ અને જ્યોતિષ ઠેરવી 
આપના શિક્ષણ અને શિખામણને વાતોમાં કાઢી નાખવાની કોશિશ કરતા. 
અને ક્યારેક એમ કહી આપના મિશનને ઉતારી પાડતા કે આપના અનુયાયીઓ 
તો થોડાક મૂર્ખ યુવકો છે અથવા તો અમારા સમાજના નીચલા વર્ગના 
લોકો છે. જો આ શિક્ષણમાં કોઈ દમ હોત તો કૌમના બુદ્ધિવાન લોકો અને 
સરદારો આને સ્વીકારી લેત. નબી (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) આ 
લોકોને બુદ્ધિગમ્ય દલીલો સાથે એમની માન્યતાની ભૂલ અને તૌહીદ તથા 
આખિરતની સત્યતા સમજાવતા હતા. 


દસમા રૂકૂઅ સુધી જે વિષય સળંગ વર્ણવવામાં આવ્યો છે, તે આ છે 





[૪૮૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પંદરમી તરાવીહ 





કે, સત્ય સમજનારા માટે તો અલ્લાહપાકની ધરતી ઉપર દરેક દિશામાં 
નિશાનીઓ ફેલાયેલી છે. જેને જોઈને તે હકીકતને સમજી શકે છે, પરંતુ 
હઠધર્મીઓ ક્યારેય કોઈ વસ્તુ જોઈને ઈમાન નથી લાવ્યા, ન સૃષ્ટિની 
નિશાનીઓ જોઈને અને ન તો નબીઓ (અલયહિમુસ્સલામ)ના મુઅજિઝા- 
ચમત્કાર જોઈને. તેઓ તો હંમેશા એ સમય સુધી પોતાની અજ્ઞાનતા ઉપર 
અડગ રહ્યા છે, જ્યાં સુધી ખુદાપાકની આપત્તિ (અઝાબ)એ આવી તેમને 
ઝડપી ન લીધા. આના જ અનુસંધાનમાં આગલા નબીઓની વિવિધ કોમોના 
અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. જેમણે આ જ પ્રમાણે હઠાગ્રહ કર્યો હતો, 
જે મક્કાના કાફિરો કરી રહ્યા હતા. 


અલ્લાહ તઆલાની તોહીદની નિશાનીઓ બે પ્રકારની છે : એક 
પ્રકારની નિશાનીઓ એ છે, જે ખુદા તઆલાની ધરતી ઉપર ચારે બાજુ 
ફેલાયેલી છે. જેને જોઈ કોઈ પણ બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ જાણી શકે છે કે, નબી 
જે વસ્તુ તરફ બોલાવી રહ્યા છે, તે સાચી છે કે નહીં ? બીજા પ્રકારની 
નિશાનીઓ એ છે, જે ફિરઓન અને તેની કોમે તથા હઝ. નૂહ અલયહિ- 
સ્સલામની કૌમે જોઈ, આદ અને સમૂદે જોઈ. હઝ. લૂત અલયહિસ્સલામની 
કૌમ અને અયકાવાળા (વનપ્રદેશી)ઓએ જોઈ. હવે આ નિણય ખુદ 
ક્રાફિરોએ કરવાનો છે કે, તેઓ ક્યા પ્રકારની નિશાની જોવા માંગે છે ? 

દરેક જમાનામાં કાફિરોનું માનસ એક સમાન રહ્યુ છે. એમની દલીલો 
તથા તેમના ઉઠાવેલા વાંધા પણ સરખા હતા. ઈમાન ન લાવવા માટેના 
બહાના સરખા હતા અને છેવટે તેમનો અંત પણ સરખો જ આવ્યો. આનાથી 
ઉલટું, દરેક જમાનામાં નબીઓ અલયહિમુસ્સ્લામનું શિક્ષણ સમાન હતું. 
એમના ચારિત્ર્ય, અકીદાઓ અને નીતિમત્તા એકસમાન હતા. પોતાના 
વિરોધીઓ સામે દલીલ કરવાની શૈલી અને સોની સાથે અલ્લાહપાકની કૃપા 
પણ એકસમાન હતી. આ બજ્ઞેવ નમૂના ઈતિહાસમાં મૌજૂદ છે. કાફિરો પોતે 
જોઈ શકે છે કે, પોતાનું ચિત્ર ક્યા નમૂનાને મળતુ આવે છે. અને મુહમ્મદ 
(સલ.)માં ક્યા નમૂનાના ચિહ્મો દેખાય છે ? 


ત્રીજી વાત જે અનેકવાર દોહરાવવામાં આવી છે, તે એ છે કે, ખુદાપાક 











પંદરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૮૪] 


જબરદસ્ત શક્તિશાળી અને બળવાન છે તથા દયાળુ પણ છે. ઈતિહાસમાં 
તેના કોપ (ગુસ્સા)ના દાખલા પણ મોજૂદ છે. અને કૃપાના પણ. હવે લોકોએ 
પોતે જ નક્કી કરવાનું છે કે, પોતાને તેની કૃપાને પાત્ર બનાવવા માંગે છે કે 
કોપના પાત્ર ? 

છેલ્લા રૂકૂઅમાં આ ચર્ચાનું સમાપન કરતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, તમે 
જો નિશાનીઓ જ જોવા માંગતા હોવ તો શા માટે એ ભયાનક નિશાનીઓ 
જોવાનો આગ્રહ કરો છો, જે નાશ પામેલી કૌમોએ જોઈ છે. આ કુર્‌આનને 
જુઓ, જે તમારી પોતાની ભાષામાં છે. હઝ. મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમને જુઓ, આપના સાથીઓને જુઓ. શું આ વાણી કોઈ શયતાન કે 
જિજ્ઞાતની વાણી હોઈ શકે છે ? શું આના રજૂ કરનાર તમને જ્યોતિષ લાગે 
છે ? શું હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહું અલયહિ વસલ્લમ) અને એમના 
સહાબીઓ તમને એવા જ લાગે છે, જેવા કવિ અને તેમના સાથીઓ હોય 
છે ? તમારા પોતાના આત્માને ઢંઢોરી-તપાસીને જુઓ કે, તે શું ગવાહી 
આપે છે. જો તમે દિલમાં જાણો છો કે, જ્યોતિષ અને કવિતા સાથે આને દૂરનો 
પણ સબંધ નથી, તો પછી આ પણ જાણી લો કે, તમે જુલ્મ કરી રહ્યા છો. 
અને જાલિમો જેવા જ પરિણામ તમે પણ પામશો. 

શાઈરો (કવિઓ)ના વર્ણનને આધારે સૂરતનું નામ “અશ્શુઅરાઅ” 
રાખવામાં આવ્યુ છે. 

અલ્લાહપાકનો સંદેશ લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે જે માધ્યમ હૃદય- 
સ્પર્શી હતું તેનું વર્ણન છે. મૂસા (અલૈ.)ના યુગમાં જાદુ પ્રચલિત હતું. અને 
લોકપ્રિય હતું, તો હઝ. મૂસા (અલે.)ને તે પ્રમાણેનો ચમત્કાર આપ્યો. જેથી 
લોકોના દિલો પર ધાક બેસાડી આપે. અને સત્ય સ્વીકારવામાં મદદરૂપ 
નીવડે. એ જ પ્રમાણે નબી (સલ.)ના યુગમાં અરબી સાહિત્ય (શેઅર- 
શાયરી)ના રૂપે પ્રચલિત હતું, તો રસૂલુલ્લાહ (સલ.)ના મુખે એવો અરબી 
સાહિત્યનો સમંદર વહેતો કર્યો કે, પ્રખર શાઈરોએ પણ સાંભળી મોઢામાં 
આંગળીઓ નાંખી દીધી. 





[૪૮૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પંદરમી તરાવીહ 





પરંતુ સમજવા જેવું છે કે, શાઈરીનો સદઉપયોગ પણ થઈ શકે છે અને 
દુરૂપયોગ પણ થઈ શકે છે. તે નિર્લજ્જતા-બેહયાઈ ફેલાવવા માટે પણ થાય 
છે. રિસાલત અને અલ્લાહ તઆલાનો સંદેશ પણ પહોંચાડવા માટે થાય છે. 
માટે માણસના વિચાર-વિમશંનું શુદ્ધ હોવું જરૂરી છે. 


આ સૂરતનો બુન્યાદી વિષય રિસાલતને પ્રમાણિત કરવાનો છે. 
અંબિયા (અલયહિસ્સલામ)ના કિસ્સાઓ અને તેમના અવરોધક તત્વોના 
પરિણામથી આ વિષયને સહાયતા મળે છે. સૂરતની શરૂઆતમાં કુર્‌આન 
શરીફનું સચોટ અને સ્પષ્ટ હોવાનું એલાન છે. અને હુઝૂરે અકરમ (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમ)નું માનવીઓની હિદાયતના માટે લાલસુ હોવાનું વર્ણન 
છે. નબીઓના કિસ્સાથી જે બોધપાઠની વાતોની છણાવટ થાય છે, તે આ 
છે : (૧) લઘુમતિ અને બહુમતિના દષ્ટિકોણના અવગુણને સ્પષ્ટ કરવા માટે 
આઠ વખત આ વાતને વારંવાર વણવી કે, સારા અને ચારિત્ર્ય શુદ્ધ લોકો 
કોઈ કાળમાં બહુમતિમાં નથી રહ્યા. હક અને બાતિલના સંઘર્ષમાં અલ્લાહ 
તઆલાની મદદ હકવાળાઓ સાથે હોય છે. ભલે તે લઘુમતિમાં હોય, બાતિલને 
નેસ્તનાબૂદ કરી આપવામાં આવે છે, ભલે તે બહુમતિમાં હોય. ઈન્સાની રૂચી 
(મિજાઝ)નો આ તકાદો છે કે, પોતાના મુહસિન-ઉપકારીને ન ભૂલે. હિદાયતનો 
અધિકાર અલ્લાહ તઆલાના હાથમાં છે. જેને ચાહે આપે છે. માલ-સંપત્તિનો 
દુરૂપયોગ, દેખાવ, બિન-જરૂરી બાંધકામ અને ઘમંડનું પરિણામ ક્યારેય 
પણ સારૂ નથી આવતું. નાશુક્રી ઈન્સાની અસ્તિત્વને નાબૂદ કરી દે છે. નફસાની 
ખ્વાહિશાત, વાસના પૂર્ણ કરવા સીમોલ્લંઘન પથ્થરોનો વરસાદ જેવા પ્રકોપનું 
કારણ બને છે. બંદાના હુફૂકને જસ કરવો અલ્લાહ તઆલાના કોપ અને 
ગુસ્સાને આવકારે છે. 


સૂરએ શુઅરાની આયતોનો ખુલાસો 


શિક અને તોહીદ બાબતે હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલે.)ની સ્પષ્ટ 
દલીલો અને પોતાની હાજતો પણ અલ્લાહપાકથી જ માંગવી : 
અને (હે નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ !) આપ તે (મક્કાવાસી) 








પંદરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૮૬] 





-ઓને ઈબ્રાહીમ (અલયહિસ્સલામ)નો કિસ્સો સંભળાવી દો. (૬૯) જ્યારે 
કે તેમણે પોતાના બાપ તથા તેમની કૌમને કહ્યું કે, તમે કોને પૂજો છો ? (૭૦) 
તેઓએ કહ્યું કે, અમે મૂર્તિઓને પૂજીએ છીએ અને સદા તેમની પાસે બેસી 
રહીએ છીએ. (૭૧) ઈબ્રાહીમ (અલયહિસ્સલામ)એ કહ્યું કે, જ્યારે તમે 
તેને પુકારો છો, ત્યારે શું તેઓ તમારી વાત સાંભળે છે ? (૭૨) અથવા તમને 
કંઈ લાભ કે હાનિ પહોંચાડે છે ? (૭૩) તેઓ બોલ્યા : નહિ, પણ અમે 
અમારા વડીલોને એમ જ કરતાં જોયા છે. (૭૪) ઈબ્રાહીમ (અલયહિ- 
સ્સલામ)એ કહ્યું કે, શું તમે જુઓ છો કે, જેને તમે પૂજતા રહો છો, (૭૫) 
તમે અને તમારા આગલા બાપદાદાઓ પણ. (૭૬) ખરેખર, તેઓ તો મારા 
દુશ્મન છે, પરંતુ કુલ જહાનનો પરવરદિગાર (મારો દોસ્ત છે,) (૭૭) જેણે 
મને પેદા કર્યો છે. અને તે જ મને (સીધો) માર્ગ દેખાડે છે. (૭૮) અને જે 
મને ખવડાવે છે તથા પિવડાવે છે. (૭૯) અને જ્યારે હું માંદો પડું છું તો તે 
જ મને સાજો કરે છે. (૮૦) અને જે મને (વખત આવે) મૃત્યુ આપશે. ફરી 
(કિયામતમાં) મને સજીવન કરશે. (૮૧) અને જેનાથી મને આશા છે કે, 
ઈન્સાફના દિવસે મારી ભૂલ (કદાચ થઈ હોય તો) માફ કરી દેશે. (૮૨) 
હે મારા પરવરદિગાર ! મને જ્ઞાન-બુદ્ધિ અર્પણ કર તેમજ મને (મહાન 
દરજ્જાના) સદાચારીઓ (નબીઓ)માં શામિલ કર. (૮૩) અને પાછળ 
આવનારાઓમાં મારા માટે ભલાઈનું વર્ણન ચાલુ રાખ. (૮૪) અને મને 
નેઅમતના બગીચા (જજ્ઞતના વારિસો)માંથી કર. (૮૫) અને મારા બાપને 
માફ કર કે તે ગુમરાહીમાં છે. (૮૬) અને જે દિવસે સૌ સજીવન થઈ ઉઠશે, 
તે દિવસે મને રૂસ્વા ન કરજો. (૮૭) જે દિવસે કે ન દોલત કામ આવશે અને 
ન ઓલાદ; (૮૮) પરંતુ જે કોઈ પાક દિલ લઈને અલ્લાહપાકની હુજૂરમાં 
આવ્યો હશે. (૮૯) 


શયતાનના સાથીઓ કોણ છે ? તથા શાઈરોનો ભૂંડો હાલ : 


શું હું તમને ખબર આપું કે, શયતાનો કોના ઉપર ઉતરે છે ? (૨૨૧) 
(સાંભળો) દરેક જૂઠા મહા પાપી પર તેઓ ઉતરે છે. (૨૨૨) (તો અછડતી) 





[૪૮૭] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ પંદરમી તરાવીહ 





સાંભળેલી વાત (કાનમાં) લાવી નાખે છે અને તેઓમાં ઘણાખરા જૂઠા છે. 
(૨૨૩) અને કવિઓનું અનુકરણ તે જ લોકો કરે છે, જેઓ ગુમરાહ છે. 
(૨૨૪) શું આપે જોયું નથી કે તેઓ દરેક (વિષય કલ્પનાની) ખીણમાં ભટકતા 
ફરે છે. (૨૨૫) વળી, એ (દશા હોય છે) કે તેઓ જે કંઈ કહે છે, તેને કરતા 
નથી, (ર૨૨૬) પરંતુ જે લોકો ઈમાન લાવ્યા અને સારા સારા કામો કર્યા અને 
(શેઅરોમાં) અલ્લાહપાકની ઘણી યાદ કરી અને તેમણે પોતાના ઉપર જુલ્મ 
થવા પછી જ (તેનો) યોગ્ય બદલો લીધો તો નજીકમાં જ એ જુલ્મગારો જાણી 
લેશે કે કેવી (ખરાબ) જગ્યાએ તેઓને પાછા જવાનું છે. (૨૨૭) 








સોળમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૮૮] 


આજની સોળમી તરાવીહમાં ઓગણીસમા પારહના સત્તરમા રૂકૂઅથી વીસમા 
પારહના અંત સુધી તિલાવત કરવામાં આવશે. 


અનુ-નમ્લ 





સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


હઝરત ઈબ્ને અબ્બાસ (રદી.) અને જાબિર બિન ઝેદ (રદી.)નું કથન 
છે કે, પહેલાં “સૂરએ શુઅરા”' ઉતરી, પછી “અન્‌-નમ્લ”, તે પછી “અલ 
કસસ.” 

બીજી મક્કી સૂરતોની જેમ આ સૂરતનો વિષય પણ ઇસ્લામના બુન્યાદી 
અકીદાઓ સાબિત કરવા અને કુફ્રના ખરાબ પરિણામો દર્શાવવાનો છે. 
હઝ. મૂસા (અલૈ.) અને હઝ. સાલિહ (અલૈ.)ના કિસ્સાઓમાં કુફ્ર કરવાનું 
કારણ તેમની કૌમોના માલ-દોલતનો ઘમંડ હોવાનું દશાવ્યુ છે. 


કુર્‌આનના માગંદર્શનનો ફાયદો માત્ર એ જ લોકો ઉઠાવી શકે છે અને 
આ ખુશખબરીઓના હક્કદાર પણ માત્ર તેઓ જ છે, જે તે હકીકતોને સ્વીકારે 
જેને કુર્‌આન શરીફ આ સૃષ્ટિની પાયાની હકીકતો તરીકે રજૂ કરે છે. અને 
આ સ્વીકાર્યા પછી પોતાના જીવનવ્યવહારમાં પણ આજ્ઞાંકિત અને અનુયાયી 
બને. પરંતુ આ માર્ગ ઉપર આવવા અને ચાલવામાં જે વસ્તુ સૌથી વધુ આડે 
આવે છે, તે આખિરતનો ઈન્કાર છે. કારણ કે તે માણસને બેજવાબદાર, 
ઈચ્છાઓનો ગુલામ અને દુનિયાના જીવનને ચાહવાવાળો બનાવી દે છે. ત્યાર 
પછી માણસ માટે અલ્લાહ તઆલા સામે ઝૂકવાનું અને પોતાના મનની 
ઈચ્છાઓ ઉપર કાબૂ કરવાનું અશક્ય બની જાય છે. આ વણન પછી ત્રણ 
પ્રકારના ચારિત્ર્યના નમૂના રજૂ કરવામાં આવ્યા છે : 


એક નમૂનો ફિરઔન અને સમૂદની કોમના સરદારો તથા હઝરત લૂત 
અલયહિસ્સલામની કોમના વિદ્રોહીઓનો છે. જેમના ચારિત્ર્ય આખિરતના 





[૪૮૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સોળમી તરાવીહ 





ખ્યાલથી લાપરવા થઈ પોતાની ઈચ્છાઓના અનુસરણ ઉપર રચાયા હતા. 
આ લોકો કોઈ નિશાની જોઈને પણ ઈમાન લાવવા તૈયાર ન થયા. ઉલટાનું 
તેઓ એ લોકોના દુશ્મન બની ગયા, જેમણે તેમને આ ભલાઈ અને સુધારણા 
તરફ બોલાવ્યા. તેમણે પોતાના એ કુકર્મો માટે પણ પૂરેપૂરો આગ્રહ રાખ્યો, 
જેના પ્રત્યે દરેક બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિને સૂગ હોય છે. અલ્લાહપાકની આપત્તિમાં 
સપડાવવાના એક ક્ષણ અગાઉ પણ તેમને તેનું ભાન ન આવ્યું. 


બીજો નમૂનો હઝરત સુલયમાન અલયહિસ્સલામનો છે. જેમને ખુદાપાકે 
ધન, રાજ્ય અને શાનો-શોકત વડે એટલી હદે નવાજ્યા હતા કે મક્કાના 
કાફિરોના સરદાર એની કલ્પના સુદ્ધાં કરી શકતા ન હતા. આમ છતાં તેઓ 
પોતાને ખુદાપાકની સામે જવાબદાર સમજતા હતા. અને તેમને અહેસાસ 
હતો કે એમને જે કંઈ પણ મળેલું છે, તે ખુદાપાકના તરફથી છે. તેથી તેમનું 
માથુ હંમેશા અલ્લાહ તઆલાની આગળ ઝૂકેલું રહેતુ હતું. અને લગાતાર 
શુક્રગુઝારી કરતા હતા. 


ત્રીજો નમૂનો કોમે સબાની રાણીનો છે, જે આરબ ઈતિહાસની અત્યંત 
ધનવાન કૌમ ઉપર રાજ કરતી હતી. તેની પાસે એ બધી વસ્તુઓ મોજૂદ 
હતી, જે કોઈ માણસને ઘમંડમાં સપડાવી શકે છે. જે વસ્તુઓના જોરે કોઈ 
માણસ ઘમંડ કરી શકે છે, એવી વસ્તુઓ કુરેશના સરદારોની સરખામણીમાં 
તેની પાસે લાખોગણી હતી. પછી તે એક મુશ્રિક કૌમની હતી. બાપદાદાના 
અનુસરણના કારણે પણ અને પોતાની કૌમમાં પોતાની નેતાગીરી ટકાવી 
રાખવા માટે પણ તેના માટે મુશ્રિક ધર્મનો ત્યાગ કરી તોહીદનો ધર્મ અંગીકાર 
કરવો એક સામાન્ય મુશ્રિક કરતાં વધુ મુશ્કેલ હતું. પરંતુ જ્યારે તેની સામે 
સત્ય સ્પષ્ટ થઈ ગયું તો કોઈ વસ્તુ તેને સત્ય સ્વીકારવાથી રોકી શકી નહીં. 
કેમકે તેની ગુમરાહીનું કારણ માત્ર મુશ્રિક વાતાવરણમાં પેદા થયુ હતું. 
મનેચ્છાઓના અનુસરણ અને ગુલામીનો રોગ તેને લાગેલો ન હતો. અલ્લાહ 
તઆલાની સામે જવાબ આપવાના એહસાસથી તેનું અંતર ખાલી ન હતું. 


સૃષ્ટિની કેટલીક ખૂબ જ સ્પષ્ટ હકીકતો તરફ નિદેશ કરી મક્કાના 








સોળમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૯૦] 





ક્રાફિરોને એક પછી એક સવાલ પૂછવામાં આવ્યા છે કે, બતાવો, આ હકીકતો 
શિકની સાક્ષી આપી રહી છે કે, પછી એ તોહીદની, જેનું આમંત્રણ કુર્‌આને 
કરીમમાં તમને વારંવાર આપવામાં આવી રહ્યું છે ? ત્યાર પછી કાફિરોનો 
અસલ રોગ બતાવવામાં આવ્યો છે કે, જે વસ્તુએ તેમને આંધળા બનાવી 
દીધા છે, જેના કારણે તેઓ બધુ જ જોયા પછી પણ કંઈ પણ જોતા નથી. 
અને બધુ જ સાંભળ્યા છતાં કંઈ સાંભળતા નથી. તે હકીકતમાં આખિરતનો 
ઈન્કાર છે. આ જ વસ્તુએ તેમના માટે જીવનની કોઈપણ બાબતમાં ગંભીરતા 
રહેવા દીધી ન હતી. કેમકે જ્યારે તેમની માન્યતા પ્રમાણે છેવટે બધું જ માટી 
થઈ જવાનું છે. અને દુનિયાના જીવનની આ દોડધામનું કોઈ જ પરિણામ 
આવવાનું નથી, તો પછી માણસ માટે સત્ય અને અસત્ય બજ્ઞે સરખાં છે. તેના 
માટે આ સવાલ બિનમહત્વનો બની જાય છે કે, તેની જીવનવ્યવસ્થા સત્ય 
ઉપર આધારિત છે કે અસત્ય ઉપર? 


આવા ઉંઘતા લોકોને હલાવીને ઉઠાડવા માટે છઠ્ઠા અને સાતમા 
રેકૂઅમાં એક પછી એક એવી વાતો ફરમાવવામાં આવી છે, જે લોકોની 
અંદર આખિરતની ભાવના પેદા કરે, એનાથી લાપરવા રહેવાના પરિણામોથી 
ચેતવે અને એના આગમન વિશે એવી રીતે ખાત્રી આપે, જેવી રીતે કોઈ પોતાની 
નજરે નિહાળેલી વસ્તુની ખાત્રી એ વ્યક્તિને આપે છે જેણે તેને જોઈ નથી. 


સૂરતના છેવટમાં કુરૂઆન શરીફની મૂળ દઅવત અથાંત્‌ એક ખુદા 
તઆલાની ઈબાદત અત્યંત ટૂંકમાં પરંતુ ખૂબ જ અસરકારક શૈલીમાં રજૂ 
કરી લોકોને ચેતવવામાં આવ્યા છે કે, આનો સ્વીકાર તમારા પોતાના માટે 
ફાયદાકારક અને ઈન્કાર તમારા પોતાના માટે નુકસાનકારક છે. આને માનવા 
માટે જો ખુદાપાકની એ નિશાનીઓની રાહ જોશો, જેના આવ્યા પછી માન્યા 
વગર છૂટકો નહીં રહે, તો યાદ રાખો કે તે ફેંસલાનો દિવસ હશે. તે વખતે 
માનવાથી કંઈ મળશે નહીં. 


સૂરતમાં હઝરત સુલયમાન (અલૈ.)નો કીડીઓ સાથેનો કિસ્સો વર્ણન 
કર્યો છે. માટે સૂરતનું નામ નમ્લ (કીડી) રાખવામાં આવ્યુ છે. 





[૪૯૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સોળમી તરાવીહ 





એકેશ્વરવાદ, રિસાલત, કિયામત (પરલોક) અને કુર્‌આન મજીદની 
સચ્ચાઈનું વર્ણન છે. તદ્‌ઉપરાંત મુસ્લિમોની સાંસ્કૃતિક શ્રેષ્ઠતાની મહત્તા 
અંગે સજાગ કરવા માટે બોધપાઠ માટે હઝરત સુલયમાન (અલેૈ.) અને 
બિલ્કીસના કિસ્સાને આધારરૂપે રજૂ કર્યો. આ સૂરતે મુસલમાનોના એ ગુપને 
સંદેશ પાઠવ્યો, જે ફક્ત નમાઝ, રોઝા, આંસુ વહાવી દેવા અને કુર્‌ૂઆનના 
હિફઝને દીન (ઈસ્લામ) સમજી બેઠા છે. જોવા જાય તો ફક્ત દીન ઉપરોક્ત 
કામોને પૂર્ણ કરવાનું નામ નથી, બલ્કે તેની સાથે જે દીને ઇસ્લામને કેલાવવા 
માટે મદદરૂપ થઈ શકે છે તેને પણ અનુસરવું જરૂરી છે અને પ્રાપ્ત કરવું 
જોઈએ. જેમકે જ્ઞાન, ટેક્નોલોજી, ભૌતિકબળ, લશ્કરી તાકાત, જેની પ્રાપિ 
પછી અન્ય સમુદાય અને સંસ્કૃતિ પર શ્રેષ્ઠતા પ્રાત કરી સાચો અને પાકો 
ઇસ્લામનો અનુયાયી બને. 


હઝરત સુલયમાન (અલૈ.)ના કિસ્સામાં આવેલ બોધપાઠ : 


જંક જે પણ વ્યક્તિ ઇસ્લામનો કાર્યકર બનવા માંગે છે, તેના માટે ઈલ્મ 
(જ્ઞાન) પ્રાપ્ત કરવું જરૂરી છે. કારણ કે જ્ઞાન ઈસ્લામનું હૃદય છે, પરંતુ 
સાથે સાથે જ્ઞાનીએ પોતાના જ્ઞાન પર અભિમાન ન કરવું જોઈએ, બલ્કે 
અલ્લાહપાકનું આભારી થવું જોઈએ. કારણ કે ઈલ્મ-જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે 
જેટલા માધ્યમિક સાધનો છે, તે બધા અલ્લાહપાકના અપણ કરેલ છે. 


કક જેઓ સફળતાપ્રાપ્ત કરેલ છે, તેમના કુટુંબનો કોઈ સભ્ય તેમના જેવી 
લાયકાત પ્રાપ્ત કરી લે, જેથી સફળતા અને વિકાસ થતો રહે, તો તેવો 
વ્યક્તિ વારિસ (ઉત્તરાધિકારી) બનવાનો સાચો હકદાર છે. 


કક પોતાની માતૃભાષાની સાથે સાથે અન્ય ભાષાઓ શિખવામાં કોઈ વાંધો 
નથી. કેમકે આ સુવિધા અન્ય ભાષા બોલનાર લોકોમાં (વચ્ચે) દીનને 
ફેલાવાનું સાધન છે. 

કક જોએક જગ્યાએ અલગ-અલગ સમુદાયના લોકો હોય તો તેમની સમાનતા 


જાળવવા માટે તેમના વિવિધ ગૃપ બનાવી લેવા જોઈએ. જેથી વ્યવસ્થા 
સારી રીતે થઈ શકે. 








સોળમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૯૨] 





વ્યવસ્થાપક (લીડર) એવા હોવા જોઈએ કે પોતાના પ્રાણ (જીવ)ની 
પરવા કર્યા વિના પોતાના સમુદાયને બચાવવાની ફિકર કરે. 

નેતા, લીડર અને પ્રધાને પોતાની પ્રજાની દેખરેખ રાખવી જોઈએ કે તેના 
શાસનમાં કોઈને કોઈ તકલીફ નથી. અથવા કોઈ ગેરકાનૂની કામ તો 
નથી થઈ રહ્યું. જો કોઈ ઉણપ દેખાય અથવા ખબર પડે તો તેની તપાસ 
કરી યોગ્ય કારણ ન જણાય તો કાયદા હેઠળ દંડ દેવો જોઈએ. 


દીની દઅવત (પ્રચાર) માટે પ્રચલિત માધ્યમને છોડી બીજું જે સંદેશ- 
વાહક બની શકે તે સાધનનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. જેમકે વર્તમાન- 
યુગમાં ટેલીફોન, ઈન્ટરનેટ વગેરે. 

જે પણ ખબર કાનો પર પડે તો તેને હવા આપવાને બદલે તેની વ્યવસ્થિત 
તપાસ કરવી જોઈએ. જ્યાં સુધી સત્ય સ્પષ્ટ ન થાય તેને પ્રચલિત કરવા 
પર રોક લગાડવામાં આવે. 


રાણી બિલ્કીસના શાસનનું કુફ્રની સાથે ટકી રહેવાનું કારણ એ હતું 
કે, એ પોતાનો કોઈ પણ આદેશ રાજદરબારીઓની સલાહ વગર આપતી 
ન હતી. એનાથી મશ્વરા અને સલાહની મહત્તા જાહેર થાય છે. 
બાદશાહ, પ્રધાન અને લીડર બુધ્ધિશાળી હોવો જોઈએ. કેમકે તેના એક 
ગલત ફેંસલાથી પ્રજાનું મોટું નુકસાન થઈ શકે છે. 

ઇસ્લામી સંસ્કૃતિનો સામા પક્ષ પર પ્રભાવ ત્યારે પડે છે, જ્યારે કોઈ 
પણ જાતની લાલચ વગર ઇસ્લામનો પ્રચાર કરે. માલ-ધનને માટે 
પોતાની ઈજ્જત અને સન્માનની હરાજી ન કરે. 


પ્રચાર માટે પાસે રહેલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. 
ત્યાર બાદ ભૌતિકવાદીઓનું ખંડન કરતાં વર્ણન કર્યું કે, આકાશ મારૂં, 


જમીન મારી, વરસાદથી વરસેલ પાણી મારૂં, જેના વડે ખેતી તેયાર થઈ. 
પહાડો (પર્વતો) મારા બનાવેલ છે, તમારામાંથી કોઈની તાકાત છે ઉપરોક્ત 
વસ્તુ પોતે બનાવે ? («૦-૮?) 





[૪૯૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સોળમી તરાવીહ 





આધુનિક ટેક્નોલોજીના આધાર પર કોઈ પોતાની ઈબાદત કરાવવા ન 
માંડે એ માટે એક જાનવર વિશે જણાવ્યું, જે મનુષ્યો સાથે વાટાઘાટો કરશે 
અને તે કિયામત વિશે જણાવશે જેને લોકો નકારે છે. માટે જ્ઞાની આમાં 
ચિંતન-મનન કરી વિચારે અને સ્વીકારે કે આપણે જે કંઈ પ્રાપ્ત કર્યું છે, તે 
બ્રહ્માંડને ચલાવનાર (અલ્લાહપાક)ની તાકાત સામે કશું જ નથી. 


સૂરતની છેવટમાં પૃથ્વીના અસ્તિત્વનું નષ્ટ થવાનું વર્ણન છે. જે સમયે 
હઝરત ઈસ્રાફીલ (અલૈ.) અલ્લાહપાકના હુકમથી સૂરમાં ફૂંક મારશે કે 
દુન્યાની તમામ વસ્તુઓના ચીંથરા ઉડી જશે. અલ્લાહ તઆલા સમક્ષ જઈ 
પોતાના ખાતાઓમાં રહેલ કાર્યોનો હિસાબ-કિતાબ થશે, તો ત્યાં કોઈના 
માટે સફળ જ્યારે કોઈના માટે નિષ્ફળ હોવાનું પરિણામ આવશે. 


સૂરએ નમ્લની આયતોનો ખૂલાસો 


હઝરત સલયમાન (અલૈ.)ની હકમત : 
ઝે ૧૭2૬૧ 


અને હઝ. સુલયમાન (અલયહિસ્સલામ) દાઉદ (અલયહિસ્સલામ) (ના 
પછી તે)ના વારિસ થયા અને તેમણે કહ્યું કે, હે લોકો ! અમને પક્ષીઓ 
(વગેરે)ની બોલી (સમજવાનું) જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે. અને દરેક વસ્તુ- 
માંથી (રાજ્યની જરૂર મુજબ) અમને આપવામાં આવ્યું છે. બેશક, એ જ 
જાહેરી શ્રેષ્ઠતા છે. (૧૬) અને સુલયમાન (અલે.)ની પાસે તેમના સૈન્યો 
જિજ્ઞાતો અને મનુષ્યો તથા પક્ષીઓમાંથી એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા. ફરી 
તેઓને વર્ગવાર થોભાવવામાં આવતા હતા. (૧૭) એટલે સુધી કે (એક 
મુસાફરીમાં) જ્યારે તેઓ કીડીઓની એક ખીણમાં પહોંચ્યા, ત્યારે એક 
કીડીએ કહ્યું કે, હે કીડીઓ ! પોતપોતાના ઘરોમાં ઘૂસી જાઓ કે, તમને 
સુલયમાન (અલયહિસ્સલામ) અને તેમના સૈન્યો અજાણપણે કચડી ન નાખે. 
(૧૮) તો સુલયમાન (અલયહિસ્સલામ)એ તેની વાત પર સ્મિત (હાસ્ય) કર્યું 
અને કહ્યું કે, હે મારા માલિક ! મને કાયમની તવફીક આપ કે તારા તે 
ઉપકારનો શુક્ર કર્યા કરૂં, જેને તે મારા ઉપર તથા મારા માં-બાપ ઉપર કર્યો 
છે. અને એ (તોફીક) પણ આપ કે એવા નેક કામ કરતો રહું, જેનાથી તું ખુશ 








સોળમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૯૪] 





થાય અને પોતાની કૃપાથી તારા (ખાસ) નેક બંદાઓમાં શામિલ રાખ. (૧૯) 


પક્ષીઓ પણ તોહીદ અને શિકને સમજે છે. કાશ ! કે માનવી 
આ હકીકતને સમજે ! 


અને હઝરત સુલયમાન (અલયહિસ્સલામ)એ એક વખત પક્ષીઓની 
હાજરી લીધી ત્યારે કહ્યું કે, હું હુદહુદને કેમ જોતો નથી, કાં તો તે ગેરહાજર 
છે. (૨૦) (ગેર હાજરી સાબિત થતાં કહ્યું) કે હું જરૂર તેને સખત શિક્ષા 
આપીશ અથવા ઝબહ કરી નાખીશ યા તો તે (ગેરહાજરીનો) મારી પાસે કોઈ 
સ્પષ્ટ પુરાવો રજુ કરે. (૨૧) પછી તે થોડીક જ વારમાં આવી ગયું અને 
કહેવા લાગ્યું કે ખરેખર, હું એક એવી વસ્તુ જાણીને આવ્યો છું, જેને આપ 
(હજી) જાણતા નથી અને (તે એ કે) આપની પાસે સબા કોમની એક પાકી 
ખબર લાવ્યો છું. (૨૨) બેશક, મેં એક સ્ત્રીને (ત્યાં એવી) જોઈ, જેણી તે 
લોકો પર રાજ્ય ચલાવે છે અને (રાજ્યને લગતી) દરેક વસ્તુ તેણીને મળેલી 
છે. અને તેણીનું એક મોટું (અમૂલ્ય) સિંહાસન છે. (૨૩) મેં તેણીને તથા 
તેણીની કોમને જોઈ કે અલ્લાહ તઆલાને છોડી સૂર્યને સિજદો કરે છે અને 
શયતાને તેઓને તેઓના (આ કુફ્રના) કામ ભલા દેખાડી રાખ્યા છે. અને તેણે 
તેઓને (સીધા) માર્ગથી રોકી લીધા છે, જેથી તેઓ (સત્ય) માર્ગે ચાલતા 
નથી. (૨૪) અથાત્‌ એવા અલ્લાહપાકને સિજદો કરતા નથી, જે આકાશો 
અને પૃથ્વીમાંની અદશ્ય વસ્તુને બહાર કાઢે છે તથા તમે જે કંઈ (અંતરમાં) 
છુપાવો છો તેમજ જે કંઈ જાહેર કરો છો, તે બધાને જાણે છે. (૨૫) (તો) 
અલ્લાહપાક એવો છે કે, તેના સિવાય કોઈ બંદગીને પાત્ર જ નથી (અને) તે 
મહાન અર્શનો માલિક છે. (૨૬) 


નાફરમાનોની બધી જ યુક્તિઓ નિષ્ફળ જાય છે : 

અને (એ હેતુથી) તેઓએ એક દાવ રચ્યો અને અમે પણ એકયુક્તિ 
કરી અને તેઓને (તેની) જાણ પણ ન થઈ. (૫૦) તો જોઈ લો, તેઓની 
ચાલબાજીનું પરિણામ કેવું આવ્યું કે અમે તેઓને તેમજ (પાછળથી) તેઓની 
કૌમને સૌને હલાક કરી નાખ્યા. (૫૧) તો આ તેઓના ઘર તેઓના જુલ્મ 





[૪૯૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સોળમી તરાવીહ 





(કુ્)ના કારણે ઉજ્જડ પડેલાં છે. અલબત્ત, એમાં તે લોકો માટે (ઈબ્રતની) 
નિશાની છે કે, જેઓ જ્ઞાન ધરાવે છે. (પર) અને જે લોકો ઈમાન લાવ્યા હતા 
અને (શિકથી) બચતા રહ્યા તેમને અમે (અઝાબથી) બચાવી લીધા. (૫૩) 


માનવીની સઘળી જરૃરતો ફક્ત એક અલ્લાહપાક જ પૂરી કરે 
છે, પછી કેમ બીજાઓને પુકારો છો ? : 


આકાશો તથા પૃથ્વી કોણે બનાવી અને તમારા માટે આકાશથી પાણી 
કોણે ઉતાર્યું ? ફરી અમે તે વડે રોનકવાળા બગીચા ઉગાડ્યા. (નહિ તો) 
તમારૂં એ કામ ન હતું કે, તેના ઝાડ ઉગાડી લેત. હવે (બતાવો) અલ્લાહ 
તઆલાની સાથે અન્ય કોઈ મઅબૂદ (થવા પાત્ર) છે ? કોઈ નથી. (છતાં 
માનતા નથી;) બલ્કે તે લોકો માર્ગથી ફંટાઈ જાય છે. (૬૦) વારૂ, પૃથ્વીને 
રહેવા લાયક કોણે બનાવી ? તથા તેની વચ્ચે નદીઓ બનાવી અને તે 
(પૃથ્વી)ને થોભાવવા માટે બોજા (પર્વતો) મૂક્યા અને બે સમુદ્રો વચ્ચે આડ 
મૂકી. હવે (બતાવો) અલ્લાહ તઆલાની સાથે અન્ય કોઈ મઅબૂદ (થવા 
પાત્ર) છે ? કોઈ નથી (છતાં માનતા નથી), બલ્કે તેઓમાં ઘણાખરા સમજતા 
પણ નથી. (૬૧) વારૂ, તદ્દન નિરાધાર માનવી જ્યારે તેને પુકારે છે, તો 
તેની ફરિયાદ કોણ સાંભળે છે ? અને તેની વિપત્તિને (કોણ) ટાળે છે ? અને 
તમને પૃથ્વી પર આગલાઓના નાયબ (કોણ) કરે છે ? હવે (બતાવો) 
અલ્લાહપાકની સાથે અન્ય કોઈ મઅબૂદ (થવા પાત્ર) છે ? (પણ) તમે બહુ 
થોડું લક્ષ આપો છો. (૬૨) વારૂ, તમને જંગલના અને સમુદ્રના અંધકારોમાં 
કોણ માર્ગ દેખાડે છે ? અને તેની રહમત (વરસાદ) પહેલાં ખુશખબર લાવનાર 
હવાઓ કોણ ચલાવે છે ? હવે (બતાવો) અલ્લાહ તઆલાની સાથે અન્ય 
કરોઈ મઅબૂદ (થવા પાત્ર) છે ? (નહિ જ,) બલ્કે જેને તેઓ શરીક બતાવે 
છે, તેનાથી અલ્લાહ તઆલા ઉચ્ચતર છે. (૬૩) વારૂ, મખ્લૂકને પહેલી વાર 
કોણ ઉત્પન્ન કરે છે ? ફરી તેને પાછી સજીવન કરશે (અને) તમને આકાશ (ના 
પાણી) તથા પૃથ્વી (ની પેદાવાર) વડે કોણ રોજી આપે છે ? હવે (બતાવો) 
અલ્લાહપાકની સાથે અન્ય કોઈ મઅબૂદ (થવા પાત્ર) છે ? (જો તેઓ હા 








સોળમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૯૬] 





કહે તો) આપ ફરમાવી દો કે, અગર તમે (એ દા'વામાં) સાચા છો, તો 
તમારી દલીલ રજૂ કરો. (૬૪) 

યહૂદીઓના સાચા-જૂઠા અકીદા વગેરેનું કુઅને કરીમ દ્વારા 
રપષ્ટીકરણ : 


બેશક, આ કુર્‌આન બની ઈસ્રાઈલ આગળ ઘણીખરી એવી વસ્તુઓ 
વર્ણન કરી દે છે, જેમાં તેઓ મતભેદ કરી રહ્યા છે. (૭૬) અને બેશક, આ 
કુર્‌આન ઈમાનવાળાઓ માટે હિદાયત અને રહમત છે. (૭૭) આપનો 
પરવરદિગાર પોતાની સત્તાથી તેઓની વચ્ચે (કિયામતમાં) ફેંસલો કરશે અને 
તે જ જોરાવર (અને) સવજ્ઞ છે. (૭૮) માટે આપ અલ્લાહ તઆલા પર 
ભરોસો રાખો. બેશક, આ દેખીતા સત્ય માર્ગ ઉપર છો. (૭૯) 


મનેચ્છાઓમાં રચ્યા-પચ્યા રહેતા લોકોને હલાવવા : 


અલબત્ત, આપ મુરદાઓને (વાત) સંભળાવી શકતા નથી તેમજ 
બહેરાઓને (પણ) પોતાની પુકાર સંભળાવી શકતા નથી. (ખાસ કરી) જ્યારે 
કે, તેઓ પૂઠ ફેરવીને ચાલી પડે (૮૦) અને ન આપ આંધળાઓને તેઓના 
અવળા માર્ગથી (બચાવી) માર્ગ દેખાડી શકો છો. આપ તો માત્ર તેમને જ 
સંભળાવી શકો છો, જેઓ અમારી આયતો પર યકીન રાખતા હોય. ફરી 


તેઓ માનતા (પણ) હોય. (૮૧) 
કિયામતમાં નેકોઓ-બદીઓનો ફેસલો થશે : 


અને જે દિવસે સૂર ફૂંકવામાં આવશે, ત્યારે જે કાંઈ આકાશમાં (અને) 
જે કાંઈ પૃથ્વીમાં છે, તે (સૌ) ગભરાઈ (ને મરી) જશે, પરંતુ જેને અલ્લાહ 
તઆલા ચાહે, અને સૌ તેની સમક્ષ આજિઝીપૂર્વક ચાલ્યા આવશે. (૮૭) 
અને જે પર્વતોને આપ નિહાળી એમ સમજી રહ્યા છો કે તે (કદી) પોતાના 
સ્થળેથી હાલશે જ નહિ, પરંતુ તે (સૂર વખતે) વાદળો માફક ઉડતા ફરશે. 
આ અલ્લાહપાકની જ કારીગરી છે કે, જેણે દરેક વસ્તુને (જોઈએ તેવી) 
મજબૂત બનાવી છે. બેશક, તમે જે કંઈ કરો છો, તેને તે ખૂબ જાણે છે. (૮૮) 





[૪૯૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સોળમી તરાવીહ 





જે કોઈ નેકી (એટલે ઈમાન) લઈને આવશે, તો તેને તેથી બહેતર (બદલો) 
મળશે અને તેઓ તે દિવસના (ભારે) ગભરાટથી અમનમાં રહેશે. (૮૯) 
અને જે કોઈ બદી કુક્ર (શિક) લઈને આવશે, તો તેમને ઉંધા મોઢે આગમાં 
નાખી દેવામાં આવશે. (અને તેઓને કહેવામાં આવશે કે) તે જ બદલો 
મેળવી રહ્યા છો, જે કંઈ તમો કરતા હતા. (૯૦) 


અલ-ક્સસ 


સૂરતના વિષયોનો ખુલાસો ઃ 


રિવાયતોથી માલૂમ પડે છે કે, મક્કા મુકર્રમહમાં (હિજરતથી પહેલા) 
આ છેલ્લી સૂરત ઉતરી હતી. સૂરતનો મુખ્ય વિષય તે શંકાઓ અને વાંધાઓનું 
નિવારણ કરવાનું છે, જે નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની રિસાલત 
અંગે કરવામાં આવતા હતા. અને એ બહાનાઓને તોડવાનો છે, જે આપની 
ઉપર ઈમાન ન લાવવા માટે રજૂ કરવામાં આવતા હતા. અને તે સાથે આપ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની રિસાલત અને દઅવતની સચ્ચાઈ સાબિત 
કરવાનો હેતુ પણ શામેલ છે. 


સૂરતની પ્રથમ ૪૩ આયતોમાં આ હેતુ માટે સૌપ્રથમ હઝરત મૂસા 
અલયહિસ્સલામનો તે કિસ્સો વર્ણવવામાં આવ્યો છે. જે બીજી કોઈ સૂરતમાં 
વણન કરવામાં આવ્યો નથી. 


આ કિસ્સાથી સાબિત થાય છે કે, અલ્લાહ તઆલા જે કંઈ કરવા ચાહે 
છે, તેના માટે તે ખબર ન પડે એવી રીતે કારણો અને સાધનોની વ્યવસ્થા કરી 
દે છે. જે બાળકના હાથે છેવટે ફિરઓનનું પતન થવાનું હતું, તેને ખુદ 
ફિરઔનના જ ઘરમાં તેના પોતાના હાથે ઉછેયાં. અને ફિરઔનને આ 
ખબર ન પડી કે તે કોને ઉછેરી રહ્યો છે. ખુદાપાકની ઈચ્છા સામે કોણ લડી 
શકે છે ? અને કોની ચાલ તેની સામે સફળ થઈ શકે છે ? એ વિચારવા 
જેવી બાબત છે. 


સાથે એ પણ માલૂમ પડે છે કે, જે બંદા પાસેથી ખુદાપાક કામ લેવા 











સોળમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૪૯૮] 


માંગે છે, તેને કોઈ લાવ-લશ્કર અને સાધન-સામગ્રી વિના ઉભો કરે છે. કોઈ 
તેનો મદદગાર હોતો નથી. બાહ્ય રીતે તેની પાસે કોઈ તાકાત હોતી નથી, પરંતુ 
મોટા-મોટા લાવ-લશ્કર અને સાધન-સામગ્રી ધરાવતા લોકો છેવટે તેના 
મુકાબલે હારી જાય છે. જે તફાવત આજે તમે પોતાની અને હઝ. મુહમ્મદ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ વચ્ચે જોઈ રહ્યા છો, તેનાથી અનેકગણો 
તફાવત હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામ અને ફિરઓનની તાકાત વચ્ચે હતો. 
તમે વારંવાર હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામનો હવાલો ટાંકો છો કે, “હઝ. 
મુહમ્મદ (સલ.)ને એ બધું કેમ આપવામાં ન આવ્યું, જે હઝ. મૂસા (અલે.)ને 
આપવામાં આવ્યું હતું.” અર્થાત્‌ લાઠી અને ચળકતો હાથ અને બીજા દેખીતા 
મુઅજિઝા. જાણે ઈમાન લાવવા માટે તમે તો તૈયાર જ બેઠા છો. માત્ર આની 
જ રાહ જોવાય છે કે, તમને એ મુઅજિઝા દેખાડવામાં આવે, જે મૂસા 
(અલૈ.)એ ફિરઔનને દેખાડયા હતા. પરંતુ તમને આ ખબર પણ છે કે, જે 
લોકોને એ મુઅજિઝા દેખાડવામાં આવ્યા હતા, તેમણે શું કર્યું હતું ? તે તેમને 
જોયા પછી પણ ઈમાન ન લાવ્યા. તેઓ બોલ્યા કે આ જાદૂ છે. કેમકે તેઓ 
સત્ય વિરૂદ્ધ હઠાગ્રહ અને દુશ્મનીમાં પડેલ હતા. આ જ રોગમાં આજે તમે 
પડેલા છો. શું તમે તેવા જ મુઅજિઝા જોઈને ઈમાન લઈ આવશો ? પછી 
તમને આ પણ ખબર છે કે, જે લોકોએ એ મુઅજિઝા જોઈને સત્યનો ઈન્કાર 
કર્યો હતો તેમનો શું અંત આવ્યો ? અંતે અલ્લાહપાકે તેમને નષ્ટ કરી દીધા. 
હવે શું તમે પણ હઠાગ્રહ સાથે મુઅજિઝાની માંગણી કરી પોતાનો વિનાશ 
નોતરવા માંગો છો? 

આ વાતને હઝ. મુહમ્મદ (સલ.)ની નબૂવ્વતનો એક પુરાવો ઠેરવવામાં 
આવે છે કે, આપ (સલ.) ઉમ્મી હોવા છતાં બે હજાર વર્ષ પહેલાં થઈ 
ગયેલા એક એતિહાસિક કિસ્સાને આટલી વિગત સાથે સંભળાવી રહ્યા છે. 
જ્યારે કે આપના શહેર અને આપના કબીલાના લોકો સારી રીતે જાણતા હતા 
કે, આપની પાસે આ જાણકારી મેળવવાનો કોઈ જ સ્ત્રોત નથી. 


પછી આપના નબી બનાવવાને એ લોકોના હિતમાં અલ્લાહ પાકની કૃપા 
ઠરાવવામાં આવે છે. કારણ કે તેઓ ગફલતમાં ડૂબેલા હતા અને અલ્લાહ 





[૪૯૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સોળમી તરાવીહ 





તઆલાએ એમના માગંદર્શન માટે આ વ્યવસ્થા કરી. 


કુરેશના સરદારો પોતાની ધન-દીલતના ઘમંડમાં ઈમાન સ્વિકારવાનો 
ઈન્કાર કરતા હતા, તેમને બોધપાઠ માટે આયત-૭૬ થી ૮૨માં કારૂનનો 
કિસ્સો નકલ કર્યો છે. જેની માલદારી તેને જમીનમાં ધસી જવાથી બચાવી 
ન શકી. 


પછી મક્કાના કાફિરોને એ બનાવથી ઈબ્રત (બોધપાઠ) આપવામાં 
આવી છે, જે એ જમાનામાં બન્યો હતો કે, બહારથી કેટલાક ખ્રિસ્તી મક્કા 
આવ્યા. અને નબી (સલ.) પાસેથી કુર્‌આન સાંભળી ઈમાન લઈ આવ્યા, 
પરંતુ મક્કાના લોકોએ પોતાના ઘર આંગણેની નેઅમતથી ફાયદો તો ન ઉઠાવ્યો 
બલ્કે તેમના સરદાર અબૂ જહલે એ લોકોનું જાહેરમાં અપમાન કર્યું. 
હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામ : 

હઝરત મૂસા (અલૈ.) બની ઈસ્રાઈલ (યહૂદીઓ) અને ફિરઓનનો 
કિસ્સો જે કુર્‌આન શરીફમાં વારંવાર વર્ણન કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં ફક્ત 
એતિહાસિક બનાવોનું જ વર્ણન નથી, બલ્કે હક્ક અને બાતિલ (સત્ય અને 
જૂઠ), ન્યાય અને અત્યાચાર, આઝાદી અને ગુલામીની જંગ, મજબૂર અને 
કમઝોર લોકોને અલ્લાહ તઆલા તરફથી હુકૂમત-બાદશાહત અપણ કરી 
પોતાના સર્વશક્તિમાન હોવાની માન્યતા પાકી કરાવવી અને ઝાલિમ 
અત્યાચારી લોકોને સમુદ્રમાં ડૂબાડી તેમની નિષ્ફળતા અને બરબાદી બતાવી. 
જે માલ-દૌલત અને હુકૂમત ઉપર ફિરઔનીઓને ભરોસો હતો અને જેના 
ઉપર ઘમંડ કરી તે હઝરત મૂસા (અલૈ.) તથા આપના અનુયાયીઓને સતાવતા 
હતા, તે માલ અને હુકૂમતની હકીકત દર્શાવી દીધી કે તેમાંથી કોઈ પણ 
અલ્લાહપાકના અઝાબ વખતે તેમના કામ ન આવ્યા. અને તે બધી જ બાગો- 
બહાર અને સલ્તનતના માલિક યહૂદીઓને બનાવવામાં આવ્યા. આકાશ 
અને ધરતીમાં કોઈ તેમના માટે રડવાવાળુ ન રહ્યુ. તે સાથે હક્કની સફળતા 
અને બાતિલની નિષ્ફળતા, ધીરજ, પરિક્ષા-કસોટી, શુક્ર અને એહસાન- 
ઉપકારના અમલી દશ્યો વગેરે સેકડો ઈબ્રતો અને નસીહતો છૂપાયેલી છે. 








સોળમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૦૦] 





જે માનવીને જીવનના દરેક ક્ષેત્રે માર્ગદર્શન આપે છે. 


રશ 


નૂ 


સબ્ર અને ધીરજનું ફળ મીઠુ હોય છે. હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામ 
અને બીજા નબીઓ અલયહિમુસ્સલામ તથા નેક લોકોની સીરત અને 
અમલી જીવન આપણને આ જ મહાન સબક આપે છે. 


ન 


બંદો જ્યારે પોતાના કામોમાં ફક્ત અલ્લાહપાક ઉપર જ ભરોસો કરે 
છે, તો અલ્લાહપાક જરૂરથી તેની મુસીબત-પરેશાની દૂર કરી આપે 
છે. હઝરત મૂસા (અલે.)થી ભૂલથી કિબ્તી (ઈજીપ્શયન)ને કતલ કરી 
દેવો, ઈજીપ્રવાસીઓનો હઝરત મૂસા (અલયહિસ્સલામ)ને કતલ 
કરવાનો સલાહ-મશ્વેરો કરવો અને દુશ્મનોમાંથી જ એક વ્યક્તિએ 
આપને આપની વિરૂદ્ધ થઈ રહેલ મશ્વેરાથી વાકેફ કરવા અને આપનું 
મદયન પ્રદેશમાં ચાલ્યા જવુ, ત્યારબાદ અલ્લાહપાક તરફથી નબી 
બનાવી વહી ઉતારવી, આ બધી જ બાબતો અલ્લાહ તઆલા ઉપર 
ભરોસો રાખવાની અને તેમાં સફળતા મળવાની સ્પષ્ટ ગવાહીઓ છે. 


જે બંદાને હક્ક દઅવત સાથે ઈશ્ક અને મુહબ્બત થઈ જાય છે, તેના 
માટે બાતિલની મોટીથી મોટી શક્તિ અને અત્યાચાર પણ કાંઈ હૈસીયત 
રાખતી નથી. તે ખુદાપાકની મહાન શક્તિમાં જ પરોવાયેલો અને 
તેના જ ગુણ ગાતો હોય છે. બાતિલ શક્તિઓનો ડર તેના દિલમાંથી 
નીકળી જાય છે. હઝરત મૂસા (અલે.) ફિરઓઔનની ભોતિક (માલી- 
લશ્કરી) શક્તિના મુકાબલામાં બિલ્કુલ મજબૂર હતા. પરંતુ ફિરઔનના 
દરબારમાં હક્ક વાત કહેવામાં કોઈ ડર અને સંકોચ અનુભવતા નથી. 
અને અલ્લાહ તબારક વ તઆલાની તોહીદ અને પોતાની રિસાલતની 
દલીલો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં રજુ કરે છે. અને ખુદાઈ મદદ પણ હર કદમ 
તેમની સાથે રહી. 

જ્યારે કોઈ માણસ ઈમાન-ઇસ્લામની લજ્જત પામી લે છે, અને 
સચ્ચાઈથી આ નેઅમતને કબૂલ કરી લે છે, તો પછી કોઈ બાતિલ 
તાકાત તેને રોકી શકતી નથી. ફિરઓનના જાદુગરો અમૂક મિનીટો 





[૫૦૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સોળમી તરાવીહ 





પહેલાં ફિરઔનના વફાદાર અને તેના દરબારમાં સ્થાન પામવા 
તલપાપડ હતા, તે જ જાદુગરો હઝરત મૂસા (અલૈ.)ના મોઅજિઝહથી 
અંજાય જઈ આપને સાચા નબી માનવા તૈયાર થઈ ગયા. અને 
ફિરઔનની સષ્ય ધમકીઓ છતાં હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામ ઉપર 
ઈમાન લાવ્યા. 


ગુલામી અને તાબેદારીવાળા જીવનનો સૌથી ખરાબ અસર એ હોય 
છે કે, માણસની હિંમત, શૌર્ય અને બુલંદ હિંમતી રહેતી નથી. માણસ 
ધીમે ધીમે ગુલામીવાળા જીવનને પસંદ કરી લે છે. યહુદીઓના લાંબા 
ગુલામીકાળમાં આ જ અખ્લાકી કમઝોરીઓ અને બુરાઈઓએ જન્મ 
લીધો. અને દુન્યવી લજ્જતોમાં રચ્યા-પચ્યા રહેવાની તેમની વૃત્તિએ જ 
તેમને વારંવાર હઝ. મૂસા અલયહિસ્સલામની વિરૂદ્ધ બગાવતો કરવા 
તેયાર કર્યા. દરેક બાબતમાં વાંધા-૧ચકાઓ ઉઠાવવા અને નબીની 
વાતો ઉપર અમલ ન કરવા ખોટા ખોટા આક્ષેપો કરવા તથા બાતિલ 
શક્તિઓ (સામરીના વાછરડાની પૂજા કરવાના અમલમાં)ની વાતો માની 
લઈ હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામના મુકાબલામાં તેમની સહાનુભૂતિ 
રાખી તેમની મદદ કરવી. અને જીહાદની દઅવતના જવાબમાં એમ 
કહેવું કે, “હે મૂસા ! આપ અને આપના પરવરદિગાર જઈને દુશ્મનોથી 
લડો. હમે તો અહિંયા જ રહીશું.” 


જમીનના માલિક (હુકૂમત) બનવું તે કોમના હિસ્સામાં આવે છે, જે 
જાહેરી સામાન અને લડાઈની સામગ્રી ન હોવા છતાં નિડરતા, હિંમત 
તથા પાકા ઈરાદાઓ ધરાવી દરેક મુશ્કેલી અને રૂકાવટનો મુકાબલો 
કરી અલ્લાહપાક ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ ધરાવે છે. અને જેનું પાકુ યકીન 
હોય કે બાતિલ કદી સફળ થતો નથી. અને હક્ક કદી નિષ્ફળ થતો નથી. 


અલ્લાહપાકની આદત છે કે, ઝાલિમ અને અત્યાચારી કોમો જે કોમને 
ઝલીલ અને તુચ્છ સમજે છે, એક દિવસ એવો આવે છે કે, આ તુચ્છ 
સમજવાવાળી કમઝોર કોમને તે પોતાની જમીનની માલિક બનાવે છે. 








સોળમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૦૨] 





અને ઝાલિમોનો ઘમંડ અને સલ્તનત નેસ્તોનાબુદ થઈ જાય છે. કાલના 
હિરો આજના ઝીરો (શુન્ય) થઈ જાય છે. હઝરત મૂસા (અલેૈ.) અને 
ફિરઔનની સંપૂર્ણ દાસ્તાન એનું જીવંત ઉદાહરણ છે. 


બધા જ નબીઓનો વિરોધ તે સમયના માલદારો, સત્તાધારીઓ અને 
સરકારી લોકોએ કર્યો છે. પરંતુ કોમોનો ઈતિહાસ સાક્ષી આપે છે કે, 
હંમેશા હક્કના મુકાબલામાં તેમની હાર થઈ છે. આ કૌમોની ચડતી અને 
પડતીનો સ્પષ્ટ કાનૂન વારંવાર દોહરાવવામાં આવે છે, જે બધા જ 
મનુષ્યો માટે ઈબ્રત અને મહાન બોધપાઠ છે. 


જે માણસ અથવા કૌમ જાણી જોઈને હક્કને સમજ્યા બાદ પણ તેનો 
વિરોધ કરે છે અને અલ્લાહપાકની નિશાનીઓનો ઈન્કાર કરે છે, તો 
એવા લોકો માટે ખુદાઈ કાનૂન છે કે, તેમના દિલો-દિમાગમાંથી હક્કને 
સમજવાની અને તેને માનવાની લાયકાત ખતમ કરી દે છે. આ તેમના 
બુરા અમલની સઝા છે. અલ્લાહપાક તો પોતાના બંદાઓ માટે કુફ્રને 
બિલ્કુલ પસંદ કરતા નથી અને એટલા માટે તો નબીઓનો સિલસિલો 
જારી ફરમાવ્યો. પરંતુ હક્કનો ઈન્કાર માનવીને આ પરિણામે લઈ જાય 
છે કે, હક્ક સમજવાની લાયકાત બાકી રહેતી નથી. 


આ પણ ઘણી મોટી ગુમરાહી (પથભ્રષ્ટતા) છે કે, હક્ક કબૂલ કરવાને 
લઈ સફળતા મળે, ત્યારબાદ અલ્લાહપાકનો શુક્ર બજાવવાની જગ્યાએ 
માણસ ખુદાપાકના દુશ્મનોની જેમ ગફલત, સુસ્તી અને નાફરમાનીમાં 
લાગેલો રહે. અફસોસ કે બની ઈસ્રાઈલની દાસ્તાનનો બીજો હિસ્સો, 
જેમાં તેમને ફિરઓનથી છૂટકારો મળ્યો અને મિસરના માલિક 
બનાવવામાં આવ્યા. આ બીજા હિસ્સામાં તેમના અંદર તે બધી જ 
બુરાઈઓએ જન્મ લીધો, જે ફિરઓનીઓમાં મોજૂદ હતી. (વારે ઘડીએ 
નબીઓને સતાવવા, તેમને કલત કરવા, વ્યાજ ખાવુ, આકાશી કિતાબ 
તવરાતમાં શાબ્દિક તથા ભાવાર્થિક ફેરફારો કરવા, ખુદાઈ કરારો 
તોડવા, તેમાં હીલા-યુક્તિ કરી શિકાર કરવો વગેરે) અને જેને લઈ 





[૫૦૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સોળમી તરાવીહ 





તેમના ઉપર હંમેશાની ઝિલ્લતની મહોર લગાડવામાં આવી. 


હક્કના દાઈ (પ્રચારકે)એ હક્કનો પ્રચાર હંમેશા કરવો જોઈએ. ચાહે 
સામેવાળા માને યા ન માને. જેમકે શનિવારના શિકારની હીલા- 
યુક્તિમાં યહુદીઓની એક જમાઅતે લોકોને રોક્યા. તેમણે ન માન્યું. 
પરંતુ અલ્લાહપાકના અઝાબથી પ્રચારકો સુરક્ષિત રહ્યા, જે બુરાઈથી 
રોકવાની બરકત હતી. 


કોઈ કૌમ ઉપર અત્યાચારી બાદશાહ-પ્રધાનનું નિયુક્ત થવુ, તે લોકો 
ઉપર અઝાબની શકલ છે. પરંતુ તે અત્યાચારીની અલ્લાહપાકને ત્યાં 
મકબૂલ હોવાની દલીલ નથી. 


જ્યારે કોઈ કૌમ અલ્લાહપાકની નાફરમાની કરે છે, તો અલ્લાહપાક 
તેમને નબીઓ મારફતે વિવિધ રીતોથી સમજાવે છે. છતાં ન માનવાને 
લઈ તરત અઝાબ આવતો નથી, બલ્કે તેમને વિચારવા-સમજવાની 
મુદ્ત-મહેતલ આપવામાં આવે છે. જ્યારે તેમની બુરાઈ, અત્યાચાર 
છેલ્લા તબક્કામાં પહોંચી જાય છે અને સુધરવાની કોઈ તક બાકી રહેતી 
નથી, તો અલ્લાહપાકનો અઝાબ આવે છે. 


ઈલ્મ એ અલ્લાહ તઆલાની મહાન બુઝુ્ગીવાળી સિફત (ગુણ) છે. 
મખ્લૂકને જે કાંઈ ઈલ્મ-જ્ઞાન મળ્યુ છે, તે અલ્લાહપાકની નેઅમત છે. 
ઈલ્મનો વાસ્તવિક (હકીકી) સબંધ અલ્લાહ તઆલા સાથે જ છે. માટે 
કોઈએ પણ ઈલ્મ હોવા છતાં તેને પોતાના તરફ સબંધિત હોવાનો દાવો 
ન કરવો જોઈએ. 


અલ્લાહપાકનો પોતાના ખાસ પ્યારા બંદાઓ સાથે અજીબ પ્રકારનો 


અત્યંત બારીક (સુક્ષ્મ) સબંધ હોય છે. તેમના એક એક શબ્દોના ઉતાર- 
ચઢાવ ઉપર જાહેરી તથા આંતરિક રીતે નજર હોય છે. હઝરત મૂસા 
અલયહિસ્સલામથી પૂછવામાં આવ્યુ કે, સોથી મોટા આલિમ કોણ છે ? 
આપે નબી હોવાને લઈ પોતાના માટે કહ્યુ કે, હું સૌથી મોટો આલિમ છું. 
અને જાહેરી દષ્ટિએ આ વાત સહીહ પણ હતી. પરંતુ અલ્લાહપાકે પોતાના 








સોળમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૦૪] 





પ્યારા નબી હઝ. મૂસા અલયહિસ્સલામની આ વાત ઉપર બોધપાઠ આપ્યો 
કે, જાઓ, ફલાણી જગ્યાએ હમારા ફલાણા બંદા રહે છે, તેમની સાથે રહો. 
આપને (હઝ. મૂસા અલયહિસ્સલામ) જે ઈલ્મ અમે આપ્યો છે, તે શરીઅત 
(ધાર્મિક ક્રિયાઓ)નો ઈલ્મ છે. પરંતુ હમારો એક બીજો ઈલ્મ છે. આ સમગ્ર 
ક્રાયનાત (બ્રહ્માંડ)ની વ્યવસ્થા સંભાળીએ છીએ. અને એક બંદાને તેનો ઈલ્મ 
હમે આપ્યો છે. તેમની પાસે થોડા દિવસ રહો, તો આપને હમારા તે બીજા 
ઈલ્મ (તકવીન)નું પણ જ્ઞાન મળે. 

આ પણ મુહબ્બતે ખુદાવંદી હતી કે, આવું કહેવાને લઈ હઝ. મૂસા 
(અલૈ.)ને તકવીની ઈલ્મ પણ બતાવ્યો. અને કુર્‌આન શરીફના માધ્યમે 
સમગ્ર માનવજાતને બતાવવામાં આવ્યુ કે, હમારો તકવીન અને તકદીરનો જે 
ઈલ્મ છે, તે બધાની સમજમાં આવી શકે તેમ નથી. પરંતુ તેના જાહેર કરતાં 
તેના બાતિન (આંતરિક) તરફ પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ કે, આમાં અલ્લાહ 
તઆલાની કોઈ હિકમત છૂપી હશે, જે આપણે સમજી શકતા નથી. 


આ સૂરતનો મુખ્ય ધ્યેય અલ્લાહપાકના વચનો પર વિશ્વાસ રાખવો છે. 


આ સૂરહનું ઉતરાણ તે સમયે થયું, જ્યારે નબી (સલ.) પોતાના વતન 
(મક્કા)ને છોડી મદીના શરીફ જઈ રહ્યા હતા અને મક્કા છોડવાની ઉદાસીની 
હાલતમાં આંખોથી આંસુ ઝળી (છલકી) રહ્યા હતા અને કહી રહ્યા હતા કે, 
“અલ્લાહ તઆલા જાણે છે કે તારા પ્રત્યે મારા દિલમાં કેટલો પ્રેમ છે. જો 
મારી કોમ તને છોડવા પર મજબુર ન કરતી, તો હું કદાપી ન છોડત.”' તો 
અલ્લાહપાકે આપને સાંત્વનાભર્યું વચન આપ્યું કે, હું તમને પાછો લાવીશ 
અને હઝરત મૂસા (અલૈ.)નો કિસ્સો અને તેમના બનેલ બનાવનું વર્ણન કર્યું 
કે જેથી આપને શાંતિ મળે કે મારી સાથે જે ઘટના ઘટી રહી છે, તે તો હઝરત 
મૂસા (અલે.)ની સમાન છે. તો જે પ્રમાણે અલ્લાહપાકે હઝ. મૂસા (અલે.)ની 
વાલિદહને વચન આપ્યું હતું કે તું બાળકને સમુદ્રમાં નાંખી આપ, હું તને તારૂં 
બાળક પાછુ કરી આપીશ. અને એટલું જ નહીં, બલ્કે તેને રિસાલત પણ 
અપણ કરીશ. એ જ અલ્લાહપાક આપને વચન આપી રહ્યો છે કે, તમને 





[૫૦૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સોળમી તરાવીહ 





તમારી માતૃભૂમિ (મક્કા મુકર્રમહ) પર પરત લાવીશ. (૮૫) 


નબી (સલ.) અને હઝરત મૂસા (અલે.)ના બનાવોમાં ઘણી બધી 
વાતોમાં સમાનતા છે. જેમકે હુઝૂર (સલ.) મક્કા છોડી મદીના ગયા તો 
એવી જ ઘટના હઝરત મૂસા (અલૈ.) સાથે બની કે, જેના કારણે ઈજીપ્રથી 
મદયન ચાલ્યા ગયા. મક્કાવાળા હુઝૂર (સલ.)ના પ્રાણ લેવા તત્પર હતા, તો 
ફિરઔન પણ હઝરત મૂસા (અલૈ.)ની જાનના પાછળ પડ્યો હતો. એ જ 
પ્રમાણે બજ્ઞેવના પોતાના વતન પરત થવાનો સમયગાળો. આથી એટલી 
વાત તો સ્પષ્ટ થાય છે કે, અલ્લાહપાકના વચનોની પરિપૂર્ણતા, કુરબાની, 
દુશ્મનો થકી મળતી વેદના વેઠવાની સાથે મળેલ છે. માટે ઇસ્લામી પ્રચારક 
(દાઈ) જાગૃત થાય કે નબીઓવાળું કામ આસાન નથી, પરંતુ અલ્લાહપાક 
પર ભરોસો રાખી કામ કરતો રહેશે તો અલ્લાહપાકની મદદ જરૂર આવશે. 


આયત નંબર ૭,૧૩,૧૧,ર૫,૨૪ ને જોતાં આ વાતની છણાવટ થાય 
છે કે, હઝરત મૂસા (અલૈ.)ની ઝિંદગીમાં ઔરતો (સ્રી)ની મહત્વની 
ભૂમિકા રહી છે. હુઝૂર (સલ.)ની ઝિંદગી પર એક નજર કરીએ તો તેમાં પણ 
સ્રીઓની ભૂમિકા ભજવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત થાય છે. જેમકે હઝરત ખદીજા 
(રદી.), હઝરત ઉમ્મે સલ્મા (રદી.), હઝરત આયશા (રદી.). (પહેલી 
બલિદાન આપનાર સ્ત્રી) હઝરત સુમય્યા અને હઝરત ફાતિમા (રદી.) છે. 
આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, હઝરત મૂસા (અલૈ.)ની ઝિંદગીના બનાવો અને 
હુંઝૂર (સલ.)ની ઝિદગીના બનાવો એકસમાન છે. માટે દરેક ઉમ્મતી 
અલ્લાહપાકના વચનો પર વિશ્વાસ રાખે. 


આયત નંબર-પ૫ માં અલ્લાહપાકનું વચન છે, અમારી ઈચ્છા છે કે, 
જમીનમાં કમજોર અને જેમને અછૂટ સમજવામાં આવે છે, તેમના પર 
ઉપકાર કરૂં અને તેમને નમૂનો બનાવું. આ ફક્ત બની ઈસ્રાઈલ માટે ન 
હતું, બલ્કે પાછળના લોકો માટે પણ વચન છે. જેમકે હઝ. અમ્માર બિન 
યાસીર, જેમને હઝરત ઉમર (રદી.)એ ઈરાકના ગવર્નર બનાવ્યા હતા. 
લોકોએ હઝરત ઉમર (રદી.)ને કહ્યું કે, હઝ. અમ્માર ગવર્નરી સંભાળી શકે 








સોળમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૫૦૬] 





તેમ નથી. તો હઝરત ઉમર (રદી.)એ ફરમાવ્યું કે, મને ખબર છે. પરંતુ હું 
આ આયત ઉપર અમલ કરવા માંગુ છું કે, કમઝોરોને તાકાત (હુકૂમત) 
આપવામાં આવી. હઝરત અમ્મારે દીન માટે ઘણી તકલીફો વેઠી, તો હું 
તેમને ગવર્નર બનાવી રહ્યો છું. અને એ જ વચન પર ભરોસો રાખી સુરાકા 
બિન માલિકને હિજરતની સફર વેળા નબી (સલ.)એ કહ્યું હતું કે, સુરાકા ! 
તારી શું હાલત બનશે, જ્યારે કિસરાના કંગન તારા હાથમાં હશે. જે સુરાકાને 
હઝરત ઉમર (રદી.)ના યુગમાં બોલાવી આપવામાં આવ્યા. 

અંતમાં એમ કહ્યું કે, ઘટનાઓનું ઘટવું (બનવું) એ કોઈના તરફથી 
નથી, બલ્કે અલ્લાહપાક તરફથી હોય છે. જેથી દરેક વ્યક્તિ એવું યકીન 
રાખે કે, અલ્લાહપાક જ બ્રહ્માંડ (કાયનાત)નો માલિક છે. તેમાં જે કંઈ 
બદલાવ કરે તેનો તેને પુરેપૂરો અધિકાર છે. 

વિવિધ આયતોમાં મક્કાવાસીઓને ચેતવણી આપવામાં આવી છે. (૦૭) 
એહલે કિતાબના ઈમાન સ્વીકાર કરવા પર વખાણ, મુશ્રિકોની અભણતા 
(અજ્ઞાનતા) અને બેવકૂફીઓનું વર્ણન, ફાની દુન્યાની સંપત્તિ, સામાનના 
ધોકાથી બચાવ વિશે, કિયામતના બનાવોમાંથી અમુક બનાવોની રજૂઆત 
અને અલ્લાહપાકના સંપૂર્ણ અધિકારનું વર્ણન છે. 


કારૂનના કિસ્સાથી બોધપાઠ મળે છે કે, જે વ્યક્તિને તેના સંસ્કાર, ચારિત્ર્ય 
અને કર્મોથી ઈજ્જત અને આવભગત નથી મળતી, તો તે બાહ્ય દેખાવ દ્વારા 
લોકો સમક્ષ મોટો બનવાની કોશિશ કરે છે. માટે ઘમંડ, અત્યાચાર અને 
માલમતાને ગેરમાર્ગે વેડફી નાખવા જેવી બીમારીમાં સપડાય જાય છે. પરંતુ 
અલ્લાહપાકનું સ્પષ્ટ શબ્દોમાં વર્ણન છે કે, આખિરતનું મકાન અમોએ તે 
લોકો માટે બનાવેલ છે, જે દુન્યામાં ઘમંડ નથી ઈચ્છતા અને ન બગાડ ચાહે 
છે. સારૂં પરિણામ અલ્લાહપાકથી ડરવાવાળાઓ માટે છે. 


સૂરતના છેલ્લે સર્વે જગતનો નાશ, અલ્લાહપાક જ બાકી રહેશે અને 
અલ્લાહપાક સમક્ષ રજૂ થવા વિશે વર્ણન છે. માટે દરેક વ્યક્તિ આખિરતની 
તૈયારીની ફિકર કરે. 





[૫૦૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સોળમી તરાવીહ 





સૂરએ કસસની આયતોનો ખૂલાસો 


કમઝોરોને હુકૂમત આપવી અને તાકતવાળાઓને કમઝોર કરવા 
કક્ત અલ્લાહપાકની જ કુદરત : 


આ આયતો સ્પષ્ટ કિતાબની છે. (ર) (હે મુહમ્મદ સલ. !) અમે 
આપને મૂસા (અલયહિસ્સલામ) અને ફિરઔનનો કંઈક હાલ સત્યતા- 
પૂર્વક સંભળાવીએ છીએ, તે લોકો માટે જેઓ ઈમાન રાખે છે. (૩) ચોક્કસ 
ફિરઔન (મિસર) દેશમાં બહુ ચઢી ગયો હતો અને તેણે ત્યાંના રહીશોને 
કેટલાક પક્ષ કરી રાખ્યા હતા, તેમાંથી એક પક્ષનું બળ ઘટાડી રાખ્યુ હતું. 
તેમના દીકરાઓને રહેસી નંખાવતો હતો અને તેમની નારીઓ (દીકરીઓ)તને 
જીવતી રહેવા દેતો હતો. બેશક, તે બહુ ફસાદ કરનાર હતો. (૪) અને અમે 
ચાહતા હતા કે જે લોકોને (મિસર) દેશમાં કમઝોર કરવામાં આવતા હતા 
તેમના ઉપર ઉપકાર કરીએ અને (તે એવી રીતે કે) તેમને અગ્રેસર બનાવીએ 
તથા તેમને (દેશના) માલિક બનાવીએ. (પ) વળી, દેશમાં તેમને સત્તા આપીએ 
અને અમે તેમના તરફથી ફિરઔન તથા હામાનને તેમજ તેના સૈન્યોને જે 
તેઓમાંના જ હતા તે બનાવો દેખાડીએ કે જેનાથી તેઓ ડરતા હતા. (૬) 


ફિરઓનની સંપૂર્ણ સરકારી મશીનરી છતાં હઝરત મૂસા (અલે..)નું 
જીવંત રહેવુ, બલ્કે તેના મહેલમાં જ આપની સારસંભાળ થવી : 

અને અમે મૂસા (અલે.)ની માંને હુકમ મોકલ્યો કે, આપ તેમને દૂધ 
પિવડાવ્યા કરો. ફરી જ્યારે તેમના વિશે તમે ડરો તો તેમને (પેટીમાં મૂકી 
નાઈલ) નદીમાં નાખી દેજો અને (ડૂબી જવાનો) ભય ન રાખજો તેમજ 
(વિયોગથી) દિલગીર ન થજો. અવશ્ય અમે તેમને તમારી પાસે પાછા 
પહોંચાડીશું અને અમે તેમને (વખત આવે) રસૂલ બનાવીશું. (૭) પછી તેમને 
ફિરઓનના માણસોએ ઉઠાવી લીધા કે જેથી તે તેમના માટે શત્તુ અને ખેદ (નું 
કારણ) બને. બેશક, ફિરઓન અને હામાન તથા તે બજ્ષેના સૈન્યો (એ સબંધી) 
ભૂલ કરનાર થયા. (૮) અને ફિરઓનની પત્નીએ કહ્યું કે, એ (બાળક) તો 
મારા અને તમારા માટે આંખોની ઠંડક છે, એને મારી નાખો નહિ. કદાચ 








સોળમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૦૮] 





(ભવિષ્યમાં) તે આપણા કામ લાગે અથવા આપણે તેને પુત્ર બનાવી લઈએ, 
પણ તેઓને (પરિણામની) કંઈ ખબર ન હતી. (૯) અને (આ બાજુ) સવારે 
મૂસા (અલે.)ની માંનું દિલ અધીરૂં બની ગયું. જો અમે તેણીના દિલને એટલા 
માટે દઢ બનાવ્યું ન હોત કે તેણી (અમારા) વાયદા પર યકીન કરનારાઓમાં 
રહે તો તેણી મૂસા (અલે.)ના ભેદને જાહેર કરી દેવાના લગભગ હતી. (૧૦) 
અને તેણીએ તે (મૂસા અલૈ.)ની બહેનને કહ્યું કે, મૂસા (અલૈ.)ની ખબર કાઢ, 
ફરી તેણી (મહેલમાં જઈ) અજાણ બની તેને જોતી રહી અને તેઓને (એ 
બાબતની) ખબર ન થઈ. (૧૧) અને અમે પ્રથમથી જ મૂસા (અલૈ.) પર 
દૂધ પીવડાવવાવાળીઓને રોકી રાખી હતી. ફરી તેણીએ (મોકો મળતાં) કહ્યું 
કે, શું હું તમને એક એવું કુટુંબ બતાવું કે જે તમારા માટે આ બાળકની 
પરવરિશ કરે અને તેઓ તેના શુભેચ્છક પણ હોય ? (૧૨) ફરી (આ યુક્તિથી) 
અમે મૂસા (અલે.)ને તેમની માં પાસે પહોંચાડી દીધા કે જેથી તેણીની આંખો 
ઠંડી રહે અને દિલગીર ન થાય અને આ પણ જાણી લો કે, અલ્લાહપાકનો 
વાયદો સાચો હોય છે, પરંતુ ઘણાખરા લોકો જાણતા નથી. (૧૩) 


મડ્કાવાસીઓ સમક્ષ હઝરત મૂસા (અલે.)ના બનાવોનું એવુ 
વર્ણન, જે ત્યાં હાજર માણસો પણ ન કરી શકે, એ આપની 
નુબૂવ્વતની સ્પષ્ટ દલીલ છે : 


અને આપ (તૂર પહાડની) પશ્ચિમ દિશાએ હાજર ન હતા, જ્યારે અમે 
મૂસા (અલૈ.)ને (તવરાતના) હુકમો આપ્યા તેમજ આપ તે લોકોમાં પણ ન 
હતા, જેઓ (તે કાળમાં) મૌજૂદ હતા; (૪૪) પરંતુ અમે (મૂસા અલે. પછી) 
ઘણાંય જૂથ પેદા કર્યા. પછી તેઓના ઉપર લાંબો કાળ વિતી ગયો અને ન 
આપ મદયનવાસીઓમાં રહેતા હતા કે આ લોકોને અમારી આયતો પઢી 
સંભળાવત, પણ અમે જ (આપને) રસૂલ બનાવનાર છીએ, (૪૫) તેમજ 
આપ તૂરના કિનારે (તે વખતે પણ) ન હતા, જ્યારે અમે (મૂસા અલે.ને) 
પુકાર્યા હતા, પણ એ આપના પરવરદિગારની બખ્શિશ છે. (તો વહી આવી) 
કે જેથી આપ એવા લોકોને ડરાવો, જેઓની પાસે આપના પહેલાં કોઈ ડરાવનાર 
(નબી) આવ્યા નથી કે કદાચ તેઓ બોધ ગ્રહણ કરે. (૪૬) 





[૫૦૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સોળમી તરાવીહ 





કૌમોની શરારત અઝાબનું નિમિત્ત બને છે : 


અને અમે ઘણીયે એવી વસ્તી (વાળા)ઓનો નાશ કર્યો છે, જે પોતાના 
એશ-આરામના સાધનો પર ઈતરાજી કરતા હતા, તો (જૂઓ) આ તેઓના 
ઘર (ખંડિયેર પડયા) છે કે તેઓની પાછળ આબાદ જ ન થયા, પરંતુ થોડીવાર 
માટે. (તમાશો જોવા કે થોડીવાર થોભવા માટે) અને અમે જ આખરે સઘળુ 
લેનાર (માલિક) રહ્યા. (૫૮) અને આપનો પરવરદિગાર (પ્રથમથી) વસ્તીનો 
નાશ કરી નાખતો નથી, જ્યાં સુધી કે તેઓની મુખ્ય વસ્તીમાં એક એવા 
પયગમ્બર મોકલે નહિ, જે તેઓને અમારી આયતો પઢી સંભળાવે અને (તે 
પછી પણ) અમે કદી વસ્તીઓનો નાશ કરતા નથી, પરંતુ તે જ સ્થિતિમાં કે 
ત્યાંના રહીશો ઘણી જ શરારતો કરવા માંડે. (૫૯) અને જે કંઈ તમને 
આપવામાં આવ્યું છે, તે તો આ જિંદગીનો જ લાભ અને તેની શોભા છે, પણ 
જે (સવાબ) અલ્લાહપાકની પાસે છે, તે એથી બહેતર અને વધારે (સદા ટકી 
રહેનાર) પણ છે. તો શું તમે (આ તફાવત) સમજતા નથી ? (€૦) 


રાત-દિવસની હેરફેર તેના સંપૂર્ણ તાબામાં છે : 


અને આપનો પરવરદિગાર જે કાંઈ ચાહે છે, તે પેદા કરે છે. અને જેને 
ચાહે છે, તેને (નુબુવ્વત માટે) ચૂંટી કાઢે છે. તેઓના અધિકારમાં ચૂંટવાનું 
નથી. અલ્લાહપાક તેઓના શિકથી પવિત્ર અને બહુ ચઢિયાતો છે. (૬૮) 
અને આપનો પરવરદિગાર તે સઘળુ જાણે છે, જે તેઓના દિલમાં છૂપું છે 
અને જે કંઈ તેઓ જાહેર કરે છે. (૯) અને તે જ અલ્લાહપાક છે. તેના 
સિવાય કોઈ બંદગીને પાત્ર (પૂજ્ય) નથી. દુનિયા તેમજ આખિરતમાં તે જ 
વખાણપાત્ર છે, અને તેની જ સત્તા છે, અને તમે સો તેની જ પાસે પાછા 
ફરશો. (૭૦) (હે રસૂલ સલ. !) આપ ફરમાવી દો કે, સારૂ, એ બતાવો કે 
અગર અલ્લાહપાક તમારા ઉપર રાત્રિને કિયામતના દિવસ સુધી નિરંતર 
કાયમ રાખે તો અલ્લાહપાકના સિવાય તે ક્યો મઅબૂદ છે, જે તમારા માટે 
પ્રકાશ લઈ આવે ? તો ફરી શું તમે સાંભળતા નથી ? (૭૧) આપ ફરમાવી 
દો કે, સારૂ, એ બતાવો કે અગર અલ્લાહ તઆલા તમારા ઉપર સદા માટે 








સોળમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૧૦] 





કિયામતના દિવસ સુધી દિવસને જ રહેવા દે, તો અલ્લાહપાકના સિવાય 
ક્યો મઅબૂદ છે, જે તમારા માટે રાત્રિ લઈ આવે છે કે, જેમાં તમે આરામ 
કરો ? તો ફરી શું તમે જોતા નથી ? (૭૨) અને તેણે પોતાની કૃપાથી તમારા 
માટે રાત અને દિવસ બનાવ્યા કે જેથી તમે રાત્રિમાં આરામ કરો અને 
(દિવસે) તેનો કંઈક ફઝલ (રોજી)ની શોધ કરો અને એટલા માટે કે તમે 
આભાર માનો. (૭૩) 

કારૂનનો માલ બાબતે ઘમંડ : 


બેશક, કારૂન મૂસા (અલૈ.)ની કોમમાંથી હતો. ફરી પોતાની કૌમ વિરૂદ્ધ 
તે ગર્વ કરવા લાગ્યો અને અમે તેને એટલા ખજાના આપ્યા હતા કે, તેની 
ચાવીઓ (ઉઠાવવી) કેટલાક બળવાન માણસો પર ભારે થઈ પડતી. જ્યારે 
તેની કૌમે તેને કહ્યું કે, તું ઈતરાજી (ઘમંડ) ન કર. ખરેખર, અલ્લાહ તઆલાને 
ઈતરાજીવાળા ગમતા નથી. (૭૪) અને અલ્લાહપાકે જે કંઈ તને આપ્યું 
છે, તેનાથી તું આખિરતનું ઘર કમાઈ લે અને દુનિયાથી (આખિરતમાં લઈ 
જવાનો) પોતાનો માર્ગ ભૂલી ન જા અને (બંદાઓ સાથે) ભલાઈ કર, જેવી 
રીતે કે અલ્લાહ તઆલાએ તારી સાથે ભલાઈ કરી છે. અને દેશમાં તારાજી 
ફેલાવાની ઈચ્છા ન કર. બેશક, અલ્લાહપાકને ફસાદ ફેલાવનાર ગમતા 
નથી. (૭૭) કારૂન બોલ્યો કે, એ માલ તો મને એક એવા હુન્નર વડે પ્રાપ્ત 
થયો છે, જે મારી પાસે છે. શું તેણે એટલુંય ન જાણ્યું કે, અલ્લાહપાક તેના 
પહેલાં એવા ઘણા સમૂહોનો નાશ કરી ચૂક્યો છે, જે એના કરતાં વિશેષ 
બળવાન હતા અને જથ્થામાં પણ અધિક હતા અને ગુનેહગારોને ગુનાહો વિશે 
પૂછવામાં નહિ આવે. (૭૮) 


કારૂનના ઘમંડનું કરૂણ પરિણામ બીજાઓ માટે બોધપાઠ : 


પછી અમે કારૂનને તથા તેના મહેલને ધરતીમાં ધસાવી દીધો. ફરી તેના 
માટે કોઈ જૂથ એવું ન થયું, જે અલ્લાહપાક (ના અઝાબ)થી તેનો બચાવ કરી 
શકે. અને ન તે પોતે પોતાને બચાવી શક્યો. (૮૧) અને જે લોકો કાલે સાંજે 
તેના જેવા થવાની ઈચ્છા કરતા હતા, તે આજે કહેવા લાગ્યા : હાય રે ! એ 





[૫૧૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સોળમી તરાવીહ 





તો (બાબત જ જુદી છે.) અલ્લાહ તઆલા પોતાના બંદાઓમાંથી ચાહે તેના 
માટે રોજી બહોળી કરી દે છે અને (ચાહે તેની) તંગ કરી દે છે. જો અલ્લાહ 
તઆલા અમારા ઉપર ઉપકાર ન કરત, તો અમને પણ ધસાવી દેત. અરે ! 
એ તો જણાયું કે, કાફિરો સફળતા પામતા નથી. (૮ર) આ આખિરતનું ઘર 
અમે તે જ લોકો માટે ખાસ કરીએ છીએ, જેઓ દુનિયામાં ઘમંડ ચાહતા નથી 
અને ન બગાડો કરવા (ચાહે છે) અને સારૂં પરિણામ (અલ્લાહ તઆલાથી) 
ડરનારાઓ માટે જ છે. (૮૩) 


અલ- અનડબત 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતનું ઉતરાણકાળ એ યુગમાં થયું છે, જ્યારે મક્કા શરીફમાં 
મુસલમાનો ઉપર ખૂબ જ મુસીબતો ગુજારવામાં આવી રહી હતી. કાફિરો 
તરફથી ઇસ્લામનો વિરોધ પૂરી શક્તિથી થઈ રહ્યો હતો. અને ઈમાન 
લાવનારાઓ ઉપર સખત જુલ્મ થઈ રહ્યો હતો. આવા સંજોગોમાં અલ્લાહ 
પાકે આ સૂરત ઈમાનવાળાઓમાં દઢતા, શોર્ય અને હિંમત તેમજ મક્કમતા 
પેદા કરવા માટે ઉતારી. આની સાથે જ મક્કાના કાફિરોને પણ આમાં સખત 
ધમકી આપવામાં આવી કે પોતાના માટે એ પરિણામને આમંત્રણ ન આપે, 
જે સત્ય દુશ્મનીની પદ્ધતિ અપનાવનારા દરેક જમાનામાં જોતા રહ્યા છે. 


આના અનુસંધાનમાં જ એ સવાલોનો જવાબ પણ આપવામાં આવ્યો છે. 
જે કેટલાક યુવકો સામે તે સમયે ઉભા થયા હતા. દા.ત. તેમના માતા-પિતા 
તેમની ઉપર દબાણ કરી રહ્યા હતા કે, તમે હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમનો સાથ છોડી દો, અને અમારા દીન ઉપર મક્કમ રહો. 
જે કુઓઆંનિ ઉપર તમે ઈમાન લાવ્યા છો, તેમાં પણ આ જ તો લખ્યું છે કે, 
માં-બાપનો હક્ક સૌથી વધારે છે. તો અમે જે કંઈ કહીએ છીએ તેને માનો, 
નહીં તો તમે જાતે પોતાના જ ઈમાન વિરૂદ્ધ વર્તશો. આનો જવાબ આઠમી 
આયતમાં આપવામાં આવ્યો છે. 


આવી જ રીતે કેટલાક નવમુસ્લિમોને તેમના કબીલાવાળા કહેતા હતા 








સોળમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૧૨] 





કે, તમારી સજા કે સવાબ અમારે માથે છે. તમે ફક્ત અમારૂં કહ્યુ માનો. 
અને આ માણસથી અલગ થઈ જાવ. જો ખુદાપાક તમને પકડશે, તો અમે 
ખુદ આગળ વધી કહી દઈશું કે, આ બિચારાઓનો કોઈ કસૂર નથી. એમને 
હેમોએ ઈમાન છોડવા માટે મજબૂર કર્યા હતા, આથી આપ હમોને પકડો. 
આનો જવાબ આયતો ૧૨-૧૩માં આપવામાં આવ્યો છે કે, કોઈ બીજાનો 
બોજ કિયામતમાં ઉઠાવી શકવાનો નથી. 


જે કિસ્સા આ સૂરતમાં વર્ણવવામાં આવ્યા છે, તેમાં પણ મુખ્યત્વે આ જ 
પાસુ વધુ સ્પષ્ટ છે કે, આગળના નબીઓને જુઓ, કેવા કેવા સખત સમય 
તેમની ઉપર આવ્યા અને કેટકેટલી મુદ્દતો સુધી તેમને સતાવવામાં આવ્યા. 
પછી છેવટે અલ્લાહ તઆલા તરફથી તેમની મદદ કરવામાં આવી. તેથી 
ગભરાઓ નહીં, અલ્લાહપાકની મદદ ચોક્કસ આવશે. પરંતુ અજમાયશનો 
એક તબક્કો પસાર થવો જરૂરી છે. દીનની રક્ષા માટે જો વતનથી હિજરત 
કરવી પડે તો તેના માટે પણ મુસ્લિમોએ તેયારી રાખવી જોઈએ. અલ્લાહ 
પાકની જમીન તંગ નથી. અને તેની રોજીના ખજાનાઓમાં પણ કમી નથી. 
મુસલમાનોને આ બોધ આપવાની સાથે મક્કાના કાફિરોને પણ આ કિસ્સાઓ 
દ્વારા ચેતવવામાં આવ્યા છે કે, જો ખુદા તઆલા તરફથી પકડ થવામાં વાર 
થઈ રહી છે, તો એમ ન સમજી બેસો કે ક્યારેય પકડ જ નહીં થાય. આગળ 
નાશ પામેલી કૌમોનાં અવશેષો તમારી સામે મૌજૂદ છે. જોઈ લો કે અંતે 
તેમનો નાશ થઈને રહ્યો. અને ખુદા તઆલાએ પોતાના નબીઓની મદદ કરી. 


સૂરતની આયત-૪૧માં મુશ્રિકોના શિકને કરોડિયાની જાળ સાથે 
સરખાવીને ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યુ છે. માટે સૂરતનું નામ અન્કબૂત 
(કરોડિયો) રાખવામાં આવ્યુ છે. 


સૂરહનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે, મુસલમાન દીનની હિફાઝત માટે તત્પર 
રહે, ભલે કેટલુંય મોટું પરીક્ષણ (ઈમ્તેહાન) કેમ ન થાય. કારણ કે 
મુસલમાનના જીવનનો કાર્યક્રમ મોટા ભાગે કોઈને કોઈ આજમાઈશ અને 
બનાવના સાથે જોડાયેલ છે. પરંતુ મુઆમિનને ઈમાનની એટલી ફિક્ર હોવી 





[૫૧૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સોળમી તરાવીહ 





જોઈએ કે તે ઘટના તેના ઈમાનને કમજોર ન કરી આપે. પરંતુ એક સવાલ 
મનમાં ઉદભવે છે કે, માણસ નમાઝ, રોઝા અને બીજી ઈબાદતો પણ કરે 
છે, તેમ છતાં હાલાત કેમ આવે છે ? જવાબ સ્પષ્ટ છે કે, આપણે અલ્લાહ 
તઆલાની હિકમત નથી સમજી શકતા. અને આ દુનિયા તો આખિરતની 
ક્રામયાબી અને નાકામી માટે પરીક્ષા (કસોટી)ની જગ્યા છે. વગર પરીક્ષાએ 
લોકોને સ્વર્ગ (જજ્ઞત)ની વિવિધ જગ્યાઓનો અધિકાર અને માલિક બનાવવા 
મુમકીન (શક્ય) નથી. તેથી જ તો દરેક વ્યક્તિ સ્વયં કાલે અલ્લાહપાક 
સમક્ષ પોતાના કાર્યો લઈને આવશે અને તેના પ્રમાણે તેના માટે ચોક્કસ 
નિર્ણય લેવામાં આવશે. એ અત્યંત ન્યાયની વાત છે, કેમકે અલ્લાહપાકને તો 
ખબર જ છે કે, કોણ કેવા કાર્યો કરવાનો છે. પરંતુ તેના દયાળુ-માયાળુ 
હોવાને કારણે અને ન્યાયને લઈ અલ્લાહપાક પોતાના બંદાઓનું પરીક્ષણ 
કરે છે. બીજું એ પણ અલ્લાહપાકે સ્પષ્ટ કરી દીધું કે, કોઈ એમ ન વિચારે 
કે અલ્લાહ તઆલાને આપણી ઈબાદતો-ઉપાસનાની જરૂરત છે. આયત 
નંબર-૬ માં છે કે, જે માણસ જેટલી મહેનત, પરિશ્રમ કરશે, તેનો તેને 
ફાયદો થશે. હું તો આલમીન સર્વ જગતોથી બેનિયાઝ છું. 


બીજી અગ્નિપરીક્ષા મનુષ્યની એ રીતે પણ થાય છે કે, જેમાં તે વિવશ 
બની જાય છે અને તે છે ઘરનો ફિત્નો, કે જ્યારે તેના માતા-પિતા અલ્લાહપાક 
સાથે શિક અથવા એવું કાર્ય કરવાનું કહે, જેથી તેના ઈમાનમાં કમજોરી 
આવી જાય, તો તેનો ઉકેલ બતાવ્યો કે માં-બપની સાથે ભલાઈનો વ્યવહાર 
કરતા રહો. પરંતુ તોહીદની વાતમાં તેમનું કહેવું ન માનો. ત્યાર બાદ અંબિયા 
(અલૈ.) પર આવેલ પરેશાનીઓનું વર્ણન કર્યું કે, એ મારા પ્યારાઓએ દરેક 
પરેશાનીનો ખુશી ખુશી મુકાબલો કર્યો. અને આજ્ઞાકિંત રહ્યા, તો તેમને 
કામયાબી મળી. તમો પણ પરેશાનીઓમાં હાઈવાવેલા ન કરો, અલ્લાહ 
તઆલાનો દ્વાર ન છોડો, સફળતા મળશે. 

કરોડિયાનો દાખલો આપી શિખામણ આપી કે, કરોડિયો પોતાના રક્ષણ 
માટે જાળ બનાવે છે. એક એક તારને કેટલી જટીલતાથી જોડે છે, પરંતુ 
એટલો કમજોર હોય છે કે, એક ઈશારામાં તૂટી જાય છે. એ જ પ્રમાણે 








સોળમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૧૪] 





પરેશાનીના સમયે મનુષ્ય અલ્લાહપાકનું દ્વાર છોડી બીજાઓથી બચવાની 
રાહ શોધે છે. જો જોવા જાય તો અલ્લાહપાકની તુલનામાં તેઓ કરોડિયાની 
જાળ સમાન છે. 


૨૧માં પારહની પહેલી આયતમાં કુર્‌આને કરીમની તિલાવત અને 
નમાઝની પાબંદીનો આદેશ છે. નમાઝના ફાયદારૂપ બે વાતો વણવી છે : 
(૧) બેહયાઈ (નિર્લજ્જતા) અને નાપસંદીદા કાર્યોથી રોકે છે. હા, ઉપરોક્ત 
ફાયદો ત્યારે થશે જ્યારે કોઈ નમાઝની શર્તો અને આદાબ મુજબ નમાઝ 
અદા કરશે. ઈમામ અબુલ્‌આલિયા (રહ.) ફરમાવે છે કે, નમાઝમાં ત્રણ 
ગુણો છે. (૧) ઈખ્લાસ, જે નેક કાયનું ઉત્તેજન આપે છે. (૨) ખશીયત, જે 
બુરાઈઓથી રોકે છે. (૩) ઝિક્ુલ્લાહ, જે નેકીનો આદેશ આપે છે અને 
નાપસંદીદા વાતોથી રોકે છે. દરેક મુસલમાન વિચારે કે આપણી નમાઝમાં 
આ ત્રણ ગુણો છે ? જો કોઈ એક ગુણ અથવા વધારેની ઉણપ છે, તો તેને 
પૂર કરવાની કોશિશ કરે. 

હુઝૂર (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ની સચ્ચાઈની નિશાનીઓમાંથી 
એક ખુલ્લી નિશાની ઉમ્મી હોવું છે. જો લખવા-વાંચવાનું જ્ઞાન હોત તો દુશ્મન 
શંકા કરતા કે, કદાચ પહેલાંની (ભૂતકાળની) કિતાબોમાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી 
લોકો સમક્ષ રજૂ કરે છે. 

સૂરતના છેવટમાં જે આદેશ છે, તેનો સાર એ છે કે, ઈન્સાન જે નેક 
કામમાં પ્રયત્ન કરશે, અલ્લાહપાક તેમને તેમાં સફળતા આપશે. ચાહે તે 
જિહાદ હોય કે ઈબાદાત-ઉપાસનાઓ, કુર્‌આન શરીફ-હદીષ શરીફનું શિક્ષણ 
હોય કે દીનનો પ્રચાર. 


સૂરએ અન્કબૂતની આયતોનો ખુલાસો 
ઈમાનવાળાઓને દુન્યામાં જરૂર આજમાવવામાં આવશે : 
શું લોકો એમ સમજે છે કે, (માત્ર) એટલું કહીને છૂટી જઈશું કે અમે 
ઈમાન લાવ્યા અને તેમને (સંકટોથી) અજમાવવામાં નહિ આવે ? (૨ર) અને 
ખરેખર, જે (ઈમાનવાળા) લોકો તેમના પહેલાં હતા, તેમને પણ અમે 





[૫૧૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સોળમી તરાવીહ 





પક મ 


અજમાવ્યા છે. તો જે લોકો સાચા છે, તેમને (જાહેરમાં) અલ્લાહપાક 
જરૃર જાણી લેશે અને જૂઠાઓને પણ અવશ્ય જાણી લેશે. (૩) જે લોકો 
બુરાઈઓ કરે છે, તેઓ શું એમ ધારે છે કે, તેઓ અમારાથી છટકી 
જશે ? તેઓ બુરી વાત તજવીઝ કરે છે. (૪) જે કોઈ અલ્લાહ તઆલાની 
મુલાકાતની આશા રાખતો હોય, તો અલ્લાહ તઆલાનો તે (નિર્મિત) વાયદો 
અવશ્ય આવનારો છે. અને તે સઘળુ સાંભળનાર (અને) જાણનાર છે. (૫) 
અને જે કોઈ મહેનત ઉઠાવે છે, તો તે પોતાના જ (લાભ) માટે ઉઠાવે છે, 
(નહિ તો) અલ્લાહપાકને આખા જગતની કંઈ જ પરવા નથી. (૬) 


અલ્લાહપાકની આજ્ઞા માં-બાપની આજ્ઞા કરતાં વધારે છે : 


અને અમે મનુષ્યને તેના માં-બાપ સાથે ભલાઈથી વર્તવાની તાકીદ કરી 
દીધી અને (તે છતાં) જો બજ્ઞે તારા ઉપર આ વાતનું દબાણ કરે કે તું એવી 
વસ્તુને મારી શરીક બનાવે, જેની કોઈ દલીલ તારી પાસે નથી, તો તું તેમનું 
કહેવું માનીશ નહિ. તમારે સૌએ મારા જ તરફ પાછા ફરવાનું છે. પછી જે 
કંઈ તમે કર્યા કરતા હતા, તે બધું હું તમને બતાવી આપીશ. (૮) 


કોઈ માણસ બીજાનો (ગુનાહો) બોજ ઉઠાવવાનો નથી : 


અને કાફિરો ઈમાનવાળાઓને કહે છે કે, તમે (દીનમાં) અમારા પંથે 
ચાલો અને અમે તમારા ગુનાહોનો બોજો ઉઠાવી લઈશું, પણ તેઓના 
ગુનાહોમાંથી કંઈ પણ બોજો તેઓ ઉઠાવનાર નથી. ખરેખર, તેઓ જૂઠા જ 
છે. (૧૨) અને અલબત્ત, (એવું તો થશે કે) તેઓ પોતાના (સંપૂર્ણ) બોજા 
ઉઠાવશે તથા પોતાના (પાપના) બોજાઓ સાથે બીજા કેટલાક (પાપના) 
બોજા (ઉઠાવશે) અને અલબત્ત, કિયામતના દિવસે તેઓને તે વાતોની પૂછ 
થશે, જે જૂઠી રીતે ઉપજાવી કાઢતા હતા. (૧૩) 
ગુનેહગાર કૌમોનો ઈબ્રતનાક અંજામ : 

તો દરેકને અમે તેઓના ગુનાહ (ની શિક્ષા)માં પકડી લીધા. ફરી તેઓ- 
માંથી કેટલાકના ઉપર તો અમે સખત પવનથી પથ્થરો મોકલ્યા અને 
તેઓમાંથી કેટલાકને ભયંકર કિકિયારીએ આવી પકડ્યા અને તેઓમાંથી 








સોળમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૧૬] 





કેટલાકને અમે ધરતીમાં ધસાવી દીધા અને તેઓમાંથી કેટલાકને અમે 
ડૂબાડી દીધા અને અલ્લાહપાક એવો ન હતો કે તેઓના ઉપર જુલ્મ કરત, 
પરંતુ તેઓ જ પોતાના ઉપર જુલ્મ કરતા હતા. (૪૦) 


કરોળિયાની જાળની જેમ મૂર્તિઓની કમઝોરી : 


જે લોકોએ અલ્લાહ તઆલાને છોડી દઈ બીજા કાર્યસાધક (મઅબૂદ) 
બનાવ્યા, તેઓનું ઉદાહરણ કરોળિયા રૂપે છે કે, જેણે એક ઘર (જાળું) 
બનાવી લીધું અને ખરેખર, નબળામાં નબળું ઘર કરોળિયાનું જ ઘર હોય છે, 
જો તેઓને સમજ હોત (તો એવું શિક ન કરત). (૪૧) બેશક, અલ્લાહપાક 
તે સૌ વસ્તુઓ (ની નિર્બળતા)ને જાણે છે, જેની તેઓ અલ્લાહપાકના સિવાય 
પૂજા કરે છે. અને તે અતિ જોરાવર (અને) મહાન હિકમતવાળો છે. (૪૨) 
અને આ ઉદાહરણોને અમે લોકોના (સમજાવવા) ખાતર વર્ણન કરીએ છીએ 
અને એ ઉદાહરણોને માત્ર જ્ઞાની લોકો જ સમજે છે. (૪૩) અલ્લાહપાકે 
આકાશો અને પૃથ્વીને યોગ્યતાપૂર્વક જ બનાવ્યા. ખરેખર, એમાં ઈમાન- 
વાળાઓ માટે (તવહીદની) મહાન દલીલ છે. (૪૪) 


એટલે ઘર તો એટલા માટે હોય છે કે, જાનમાલનું રક્ષણ થાય. કરોળિયાનું 
જાળુ તે કંઈ ઘર છે કે સહેજમાં તૂટી જાય ? પરંતુ કરોળિયો એમ જ ધારે છે 
કે, એથી મારો બચાવ થશે. એ જ પ્રમાણે આ મુશ્રિકો પોતાના જૂઠા મઅબૂદોને 
પોતાના તારણહાર સમજે છે, પણ જ્યારે અલ્લાહ તઆલાના તરફથી 
કોઈ આફત તેઓના ઉપર આવશે, ત્યારે કરોળિયાના જાળા મુજબ જૂઠા 
મઅબૂદો તેઓનો કંઈ બચાવ કરી શકશે નહિ. જો તેઓને આ બાબતની 
સમજ હોત તો જરૂર શિકથી તૌબા કરી ઈમાન સ્વીકારત. 
મુશ્રિકોનો એકરાર : સર્વ વ્યવસ્થા અલ્લાહના જ હાથમાં : 

અને ઘણાંએ પ્રાણીઓ એવા છે, જે પોતાની રોજી ઉઠાવી (સંઘરી) 
રાખતા નથી. અલ્લાહ તઆલા જ તેમને રોજી પહોંચાડે છે અને તમને પણ. 
અને તે જ સાંભળનાર જાણનાર છે. (૬૦) અને જો તેઓથી આપ પૂછો 


ક્‌ 


કે આકાશો તથા પૃથ્વીને કોણે સર્જયા અને ચંદ્ર તથા સૂર્યને કોણે કામે 





[૫૧૭] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ સોળમી તરાવીહ 





લગાડ્યા ? તો તેઓ અવશ્ય એ જ કહેશે કે, અલ્લાહપાકે. છતાં તેઓ ક્યાં 
અવળા જાય છે ? (૬૧) અલ્લાહપાક પોતાના બંદાઓમાંથી ચાહે તેના માટે 
રોજી બહોળી કરી આપે છે અને ચાહે તેને માપસર આપે છે. બેશક, 
અલ્લાહપાક દરેક વસ્તુને જાણે છે. (૬૨) અને જો તેઓથી આપ પૂછો કે 
આકાશથી પાણી કોણે વરસાવ્યું ? ફરી તે વડે જમીનને તેના મરણ (સૂકાઈ 
જવા) પછી કોણે સજીવન કરી ? તો તેઓ જરૃર એ જ કહેશે કે, અલ્લાહ 
તઆલાએ. આપ ફરમાવી દો કે, સઘળા વખાણ અલ્લાહપાકના જ છે, 
(છતાં માનતા નથી) બલ્કે તેઓમાંના ઘણાખરા સમજતા પણ નથી. (૬૩) 
અને આ જગતજીવન તો રમત ગમત સિવાય કંઈ જ નથી; અને અલબત્ત, 
આખિરતનું જે ઘર છે, તે જ અમર જીવન છે. જો તેઓ સમજતા હોત (તો 
એવા પાપ ન કરત). (૬૪) 








સત્તરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૧૮] 


આજની સત્તરમી તરાવીહમાં એકવીસમા પારહ “ઉતલુ મા ઉહિયની” તિલાવત 
કરવામાં આવશે. 





સૂરહ અનકબૂતની આયતોમાં ઈમાનવાળાઓમાં દેઢ નિર્ધાર અને હિંમત 
પેદા કરવાની સાથે સાથે કાફિરોને સમજાવવાનું પાસું પણ છૂટ્યું નથી. તોહીદ 
અને આખિરત બંને હકીકતો દલીલો સાથે તેમની સામે વણવવામાં આવી. 


ફરમાવ્યું : તમે એ લોકોને પૂછો કે ધરતી અને આકાશો કોણે પેદા 
કર્યા છે, અને ચંદ્ર તથા સૂર્યને કોણે તમારી સેવામાં લગાવ્યા છે ? તો અવશ્ય 
કહેશે કે અલ્લાહ તઆલાએ ! પછી આ લોકો કઈ રીતે ધોખો ખાઈ રહ્યા 
છે ? તમે તેમને પૂછો કે કોણે આકાશમાંથી પાણી વરસાવ્યું અને ત્યાર બાદ 
મૃત ધરતીને કોણે જીવિત કરી ? તો તેઓ જરૂર કહેશે કે, અલ્લાહે. કહો 
અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ! અથાત્‌ જ્યારે આ તમામ કાર્યો અલ્લાહ તઆલા કરી 
રહ્યો છે, તો પછી હમ્દ (સ્તુતિ) અને પ્રશંસા તેમજ ઈબાદતનો હકદાર 
પણ એ જ છે. આ દુનિયાનું જીવન કંઈ નથી, પરંતુ એક ખેલ અને મનનો 
બહેલાવો (ગમ્મત) છે. એટલે કે તેની હકીકત બસ આટલી જ છે, જાણે 
થોડીવાર માટે ગમ્મત કરી લઈએ અને પછી પોતાના ઘરે પાછા ફરીએ. 
અહીં જે બાદશાહ બની ગયો એ હકીકતમાં બાદશાહ નથી બની ગયો, બલ્કે 
ફક્ત બાદશાહીનું નાટક કરી રહ્યો છે. એક સમય આવે છે જ્યારે તેની આ 
રમત પૂરી થઈ જાય છે અને એ જ રીતે ખાલી હાથે સ્ટેજ પરથી રવાના થઈ 
જાય છે, જે રીતે દુનિયામાં આવ્યો હતો. ખરા જીવનનું ઘર તો આખિરત છે. 


કાશ ! આ લોકો જાણતા હોત ! 


શું આ લોકો નથી જોતા કે અમે ચારે બાજુ લૂંટમાર કરનારાઓની વચ્ચે 
મક્કાને શાંતિ-સલામતીપૂર્ણ હરમ બનાવી દીધું છે. તેમ છતાં આ લોકો 
બાતિલ (અસત્ય)ને માને છે અને અલ્લાહની નેઅમતોનો ઈન્કાર કરે છે. 
શું એવા લોકોનું ઠેકાણું જહજ્ઞમ નથી ? જે લોકો અમારી ખાતર મુજાહેદો 





[૫૧૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તરમી તરાવીહ 





(સંઘર્ષ) કરશે તેમને અમે પોતાના માર્ગની હિદાયત (માર્ગદર્શન, સદબુદ્ધિ) 
આપીશું અને ચોક્કસપણે અલ્લાહપાક દીનનું કાર્ય કરનારાઓની સાથે છે. 


અર્‌-રૂમ 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતની શરૂઆતની આયતોમાં જે આગાહી કરવામાં આવી છે, 
તે કુરબાન મજીદના કલામે ઈલાહી હોવા માટેના અને હઝરત મુહમ્મદ 
(સલ.)ના સાચા રસૂલ હોવાના સૌથી ખુલ્લા પુરાવાઓ પૈકી એક છે. 


આ તે જમાનો હતો, જ્યારે મક્કામાં તોહીદના માનવાવાળાઓ સૈયદના 
મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ના નેતૃત્વ હેઠળ અને શિર્કના 
અનુયાયીઓ કુરેશ સરદારોની આગેવાની હેઠળ એકબીજા સાથે લડી રહ્યા 
હતા. અને ઈ.સ. ૬૧૫માં તો પરિસ્થિતિ એટલી હદે પહોંચી ગઈ હતી કે 
મુસલમાનોની એક મોટી સંખ્યાએ ઘરબાર છોડી હબશના ખ્રિસ્તી રાજ્યમાં 
(જે રોમન સલ્તનતને તાબે હતું) આશ્રય લેવો પડયો. એ વખતે રોમન સામ્રાજ્ય 
ઉપર ઈરાનના વર્ચસ્વની વાતો લોકજીભે ચર્ચાઈ રહી હતી. મક્કાના મુશ્રિકો 
આ સમાચાર સાંભળી આનંદિત થઈ રહ્યા હતા. અને મુસલમાનોને કહેતા 
હતા કે, જુઓ ! ઈરાનના અગ્નિપૂજકો વિજય મેળવી રહ્યા છે, અને વહી 
તથા રિસાલતમાં માનનારા ખ્રિસ્તીઓ હાર ઉપર હાર ખાઈ રહ્યા છે. આવી 
જ રીતે અમે આરબ દેશના મૂર્તિપૂજકો પણ તમને અને તમારા ધર્મને ખતમ 
કરી નાખીશું. 


આ પરિસ્થિતિમાં કુઆઓનિ મજીદની આ સૂરત ઉતરી અને આમાં આ 
આગાહી કરવામાં આવી કે, “નજીકની ધરતી ઉપર રોમન પરાજિત થઈ 
ગયા છે, પરંતુ આ પરાજયના થોડા વરસમાં જ તેઓ વિજયી થશે. અને તે 
એ દિવસ હશે, જ્યારે અલ્લાહપાકના આપેલા વિજયથી ઈમાનવાળા ખુશ 
થઈ રહ્યા હશે.'”' આમાં એકની જગ્યાએ બે આગાહીઓ હતી :ઃ એક આ કે 
રોમનોને પ્રભુત્વ મળશે. બીજી આ કે મુસલમાનોને પણ એ જ જમાનામાં 
વિજય મળશે. દેખીતી રીતે દૂરથી આ વાતનો કોઈ અણસાર મળતો ન હતો 








સત્તરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૨૦] 





કે, આમાંથી કોઈ પણ આગાહી થોડા વરસમાં સાચી પડશે. એક તરફ થોડા 
મુસલમાનો હતા, જેમને મક્કામાં મારવામાં અને હઠાવવામાં આવતા હતા, 
અને આ આગાહી પછી પણ આઠ વરસ સુધી એમના માટે પ્રભુત્વ અને 
વિજયની કોઈ શક્યતા જણાતી ન હતી. બીજી તરફ રોમનો દિવસે દિવસે 
હારતા જઈ રહ્યા હતા. ઈ.સ. ૬૧૯ સુધી આખુ મિસર ઈરાનના કબજામાં 
જતુ રહ્યું અને મજૂસી સેનાઓએ ટ્રીપોલી (11001) નજીક પહોંચી પોતાના 
ઝંડા ફરકાવી દીધા. એશિયા માઈનરમાં ઈરાની સેનાઓ રોમનોને મારતી- 
ભગાડતી બોસ્ફોરસના કિનારે પહોંચી ગઈ. અને ઈ.સ. €૧૭માં તેમણે 
બિલ્કુલ કોન્સ્ટન્ટીનોપલ સામે ખિલ્ટૂન (“લાઢાંવ્લ્વ૦1' હાલનું કાઝીકૂઈ) 
ઉપર કબજો કરી લીધો. 


અંગ્રેજ ઈતિહાસકાર ગિબન અનુસાર કુઆંન મજીદની આ આગાહી 
પછી પણ સાત-આઠ વરસ સુધી પરિસ્થિતિ એવી હતી કે, કોઈ વ્યક્તિ આવું 
કલ્પી પણ શકતી ન હતી કે, રોમન અમ્પાયર ઈરાન ઉપર વિજય મેળવશે. 
બલ્કે વિજય તો દૂર એ વખતે તો કોઈને આ આશા પણ ન હતી કે, હવે આ 
રાજ્ય બાકી પણ બશશે. 


કુઆંન શરીફની આ આયતો જ્યારે ઉતરી તો મક્કાના કાફિરોએ એમની 
ખૂબ મજાક ઉડાડી અને ઉબય્‌ બિન ખલ્કે હઝરત અબૂબક્ર (રદી.) સાથે 
શરત લગાવી કે, જો ત્રણ વરસમાં રોમનો વિજયી થઈ જાય તો દસ ઉંટ હું 
આપીશ, નહીં તો તમારે દસ ઉંટ આપવા. નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમને જ્યારે આ શરતની જાણ થઈ તો આપ (સલ.)એ ફરમાવ્યું કે, 
કુરઆનમાં “ફી બિદ્ઈસિનીન”ના શબ્દો આવ્યા છે. અને અરબી ભાષામાં 
બિદ્અ શબ્દ દસથી ઓછા માટે બોલાય છે. આથી દસ વરસની અંદરની 
શરત રાખો. અને ઉંટની સંખ્યા વધારીને ૧૦૦ કરી દો. આથી હઝરત 
અબૂબક્ર રદી.એ ઉબયૂને ફરીથી વાત કરી અને નવેસરથી શરત નક્કી થઈ 
કે દસ વરસમાં જે પક્ષની વાત ખોટી પડે તે ૧૦૦ ઉંટ આપશે. 


ઈ.સ. ૬રરમાં આ તરફ નબી (સલ.) હિજરત કરી પવિત્ર મદીના 
તશરીફ લઈ ગયા. અને તે તરફ હિરકલ કેસર શાંતિપૂર્વક કોન્સ્ટન્ટીનોપલથી 





[૫૨૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તરમી તરાવીહ 





કાળા સમુદ્ર (8ાઢત« 5૯૦)ના માર્ગે ત્રાબઝૂન તરફ રવાના થયો. જ્યાં તેણે 
ઈરાન ઉપર પાછળથી હુમ્લો કરવાની તૈયારી કરી. આ જવાબી હુમલાની 
તૈયારી માટે કૈસરે ચર્ચ પાસેથી નાણાંકીય સહાય માંગી અને ખ્રિસ્તી ચર્ચના 
મુખ્ય બિશપ સરજીસે (5બટ્ાંપડ) ખ્રિસ્તી ધર્મને મજૂસી ધર્મથી બચાવવા 
માટે ચર્ચમાં ભેગી થયેલ દાનની રકમ વ્યાજે ઉધાર આપી. હિરકલે પોતાનો 
હુમ્લો ઈ.સ. ૬૨૩માં આરમીનિયાથી શરૂ કર્યો અને બીજા વરસે ઈ.સ. 
૬૨૪માં આઝરબાયજાનમાં ઘૂસી જઈ જરથુષ્ટ્રના જન્મ સ્થળ અરમ્યહ 
(લબપાળાંઢ)નો નાશ કર્યો. અને ઈરાનીઓના સૌથી મોટા અગ્નિઘરનો સર્વનાશ 
કરી દીધો. અલ્લાહ તઆલાની કુદરત જુઓ કે, આ જ એ વરસ હતું જેમાં 
મુસલમાનોને બદ્ર મુકામે પ્રથમવાર મુશ્રિકોના મુકાબલે નિર્ણાયક વિજય 
પ્રાસ થયો. આમ એ બજ્ઞે આગાહીઓ જે સૂરએ રૂમમાં કરવામાં આવી હતી, 
દસ વરસનો સમય પૂરો થાય તે પહેલાં એકી સાથે સાચી ઠરી. 


ઈ.સ. ૬૨૮માં ખુસસૈ પરવેઝ વિરૃદ્ધ આંતરિક બળવો થયો. તેને કેદ 
કરવામાં આવ્યો. તેની નજર સામે તેના ૧૮ પુત્રો કતલ કરી દેવામાં આવ્યા. 
અને થોડા દિવસ પછી તે કેદખાનાની પીડા સહન કરતાં કરતાં મરી ગયો. 
આ જ વરસમાં હુદયબિય્યહની સંધિ થઈ. જેને કુઓઆંને “મહાન વિજય” 
તરીકે ઘટાવી છે. અને આ જ વરસમાં ખુસરોના પુત્ર કબાદ બીજાએ બધા 
જ રોમન પ્રદેશનો ત્યાગ કરી અસલ ક્રોસ પાછું આપી રોમ સાથે સુલેહ કરી 
લીધી. ઈ.સ. ૬૨૯માં કેસર “પવિત્ર ક્રોસ”'ને તેની અસલ જગ્યાએ રાખવા 
માટે બયતુલ મકદિસ ગયો. અને એ જ વરસે નબી (સલ.) ઉમરતુલકઝા 
અદા કરવા માટે પહેલી વખત મક્કા શરીફમાં પ્રવેશ્યા. 


આ પછી કોઈ પણ વ્યક્તિને આ અંગે કોઈ શંકા ન રહી કે કુરૂઆન 
શરીફની આગાહી સાવ સાચી હતી. ઉબય બિન ખલ્ફના વારસદારોએ 
(ઉબયના મૃત્યુ બાદ) હાર સ્વીકારીને શરત મુજબ સો ઉંટ હઝરત અબૂબક્ર 
(રદી.)ને આપી દેવા પડ્યા. તે તેમને લઈ નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમની સેવામાં ઉપસ્થિત થયા. આપ સલ્લલ્લાહું અલયહિ વસલ્લમે 
આદેશ આપ્યો કે, તેનું દાન કરી દેવામાં આવે. કેમકે શરત એ સમયે થઈ 








સત્તરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [પરર] 





હતી, જ્યારે શરીઅતમાં જુગારના હરામ હોવા અંગે હુકમ આવ્યો ન હતો. 
પણ હવે આના હરામ હોવા અંગે હુકમ આવી ગયો હતો. આથી માલ લઈ 
લેવાની પરવાનગી તો આપી દીધી, પરંતુ આદેશ આપવામાં આવ્યો કે, 
આનો જાતે ઉપયોગ કરવાને બદલે દાન કરી દેવામાં આવે. 


આ બનાવથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, વ્યક્તિ પોતાની ઉપરછલ્લી નજરના 
કારણે એટલું જ જુએ છે, જે ખરેખર તેની આંખોની સામે હોય છે. પરંતુ 
આ બાહ્યના પડદા પાછળ જે કંઈ છે, તેની ખબર તેને હોતી નથી. આ બાહ્ય 
નજર જ્યારે દુનિયાની નાની-નાની બાબતોમાં ગેરસમજ અને ખોટા અંદાજ 
માટે કારણભૂત બની શકે છે, અને જ્યારે માત્ર આટલું જ ન જાણવાના 
કારણે કે “આવતી કાલે શું થવાનું છે'' તેની માણસ ખોટી ગણત્રી કરી બેસે 
છે. તો પછી સમગ્ર રીતે જીવનની બાબતમાં દુન્યવી જીવનના બાહ્ય ઉપર 
ભરોસો કરી લેવો અને આ જ આધાર ઉપર પોતાના જીવનની સમગ્ર મૂડીનો 
દાવ લગાવી દેવો કેટલી મોટી ભૂલ છે. 


રોમ અને ઈરાનની બાબતથી વર્ણનની દિશા આખિરતના વિષય તરફ 
વળી જાય છે. અને સતત ત્રણ રૂફૂઅ સુધી વિવિધ રીતે આ સમજાવવા 
કોશિશ કરવામાં આવે છે કે, આખિરત શક્ય પણ છે, બુદ્ધિસંગત પણ છે, 
આની જરૂરત પણ છે. અને માનવજીવનની વ્યવસ્થાને સુધારવા માટે 
પણ આ જરૂરી છે કે, વ્યક્તિ આખિરત ઉપર વિશ્વાસ કરી પોતાના હાલના 
જીવનનો કાર્યક્રમ બનાવે. નહીં તો એ જ ભૂલ થશે, જે બાહ્ય ઉપર ભરોસો 
કરી લેવાથી થઈ જાય છે. 


આના અનુસંધાનમાં આખિરત પર દલીલ કરતાં સૃષ્ટિની જે નિશાનીઓ 
પુરાવા તરીકે રજૂ કરવામાં આવી છે, તે બરાબર એ જ નિશાનીઓ છે, જે 
તૌહીદ ઉપર પણ દલીલરૂપ છે. આથી ચોથા રૂકૂઅના આરંભથી સમજાવવાની 
દિશા તોહીદના પુરાવા આપવા અને શિકને ખોટું ઠરાવવા તરફ વળી જાય 
છે. અને બતાવવામાં આવે છે કે, માનવી માટે સ્વાભાવિક દીન-ધર્મ એ જ 
છે કે તે બિલ્કુલ એકાગ્ર થઈને એક ખુદાપાકની બંદગી કરે. શિ્ક સૃષ્ટિની 





[૫૨૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તરમી તરાવીહ 





પ્રકૃતિ અને માનવપ્રકૃતિ વિરૃદ્ધ છે. આથી જ્યાં પણ માનવીએ ગુમરાહી 
અપનાવી છે, ત્યાં બગાડ ઉભો થયો છે. આ પ્રસંગે ફરી એ મહાન બગાડ 
તરફ જે તે વખતે દુનિયાના બે સૌથી મોટા રાજ્યો વચ્ચે યુદ્ધના કારણે પેદા 
થયો હતો, નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે અને બતાવવામાં આવ્યું છે કે, આ 
બગાડ પણ શિકના પરિણામો પૈકી છે. અને અગાઉ માનવ ઈતિહાસમાં પણ 
જેટલી કોમો બગાડમાં પડી છે, તે સો પણ મુશ્રિક કૌમો જ હતી. 


સૂરતના અંતમાં દષ્ટાંત આપી લોકોને સમજાવવામાં આવ્યું છે કે, જેવી 
રીતે ધરતી ઉપર ખુદાપાકની મોકલેલ વર્ષાથી તે એકાએક સજીવન થઈ જાય 
છે અને ખીલી ઉઠે છે, તેવી જ રીતે ખુદાપાકની મોકલેલી વહી અને નબુવ્વત 
પણ મૃત માનવતાના હિતમાં રહમતની વર્ષા સમાન છે. જેનું ઉતરાણ તેના 
માટે જીવન, ઉછેર અને ભલાઈનું કારણ હોય છે. આ તકનો ફાયદો ઉઠાવશો 
તો આ જ આરબ પ્રદેશની વેરાન ધરતી અલ્લાહપાકની રહમતના કારણે 
લહેરાવવા માંડશે. અને બધી ભલાઈ તમારા માટે જ હશે. આનો લાભ નહીં 
ઉઠાવો તો પોતાનું જ નુકસાન કરશો. ત્યારે પસ્તાવાથી કંઈ વળશે નહી, અને 
નુક્સાન ભરપાઈ કરવાની કોઈ તક તમને પ્રાપ્ત નહીં થાય. 


આ સૂરતમાં અલ્લાહપાકે બતાવી દીધું કે, હકીકતમાં સમગ્ર આકાશ- 
પાતાળની સત્તા ફક્ત એક મહાન શક્તિમાન અલ્લાહપાકના જ હાથમાં છે. 
તે પોતાના નાફરમાન બંદાઓને મહેતલ આપે છે. પછી જ્યારે તેમની શરારત- 
બદમાશી હદથી વધી જાય છે, તો પોતાના આજ્ઞાંકિત બંદાઓ મારફતે તેને 
હાર આપી નિષ્ફળ કરી દે છે. 


જે માણસ અલ્લાહપાકની હાજરી અને મૌજુદગી વિશે પુરાવો માંગે 
છે, તેના સામે બે રસ્તા છે : (૧) કુર્‌આન શરીફ, જેમાં ચિંતન-મનન કરે. 
(૨) બ્રહ્માંડમાં પ્રસરેલી નિશાનીઓને નિહાળતી વેળા વિચાર-વિમર્શ કરે. 
તો સ્પષ્ટ થઈ જશે કે આટલી મોટી સૃષ્ટિને કોઈને કોઈ ચલાવનાર છે. નહીં 
તો એકબીજા સાથે અથડાઈ-પછડાઈને નષ્ટ થઈ જાય. પરંતુ ક્યારેય પણ 
એવો બનાવ નથી બન્યો કે, સૂર્ય પોતાના સમય કરતાં વહેલા નીકળ્યો હોય, 








સત્તરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૨૪] 





અથવા નક્કી સમય કરતાં વહેલો ડૂબી ગયો હોય. એ જ પ્રમાણે વિશાળ 
આકાશ વગર થાંભલે ઉભું છે, વગેરે. એટલા માટે સૂરહમાં વારંવાર આયત 
(નિશાનીઓ)નો શબ્દ લગભગ ૧૪ વખત આવ્યો છે. 


આયત નંબર-૩૯ માં અર્થતંત્રને બચાવી રાખવાનો ઉપચાર બતાવ્યો 
કે તમો વ્યાજુ લેવડ-દેવડ ન કરો. બાહ્ય રીતે વ્યાજથી આવક વધતી દેખાય 
છે, પરંતુ હકીકત એમ નથી, બલ્કે અર્થતંત્ર ડૂબતું નજર આવે છે. જેનો 
અનુભવ આપણને આજકાલ થઈ રહ્યો છે. જ્યાંને ત્યાં દેવાળુ ફુંકાય છે. 
અને ઝકાતથી માલમાં વૃધ્ધિ થાય છે. પરંતુ ઉપરછલ્લી નજરમાં માલ ઘટતો 
નજર આવે છે. 


સૂરહનું નામ “રૂમ” રાખવા પાછળ એક એતિહાસિક બનાવ તરફ 
ઈશારો છે કે, જે સમયે ઈરાનનું વર્ચસ્વ લોકજીભે હતું, જેને નકારવું મુશ્કેલ 
હતું. અને મક્કાના મુશ્ર્કો આ ચચાથી અત્યંત આનંદિત હતા. કેમકે 
તેમના ખ્યાલ મુજબ તેમની માન્યતાઓ તેમજ શિકને વળગી રહેવું વગેરે 
યોગ્ય (દુરૂસ્ત) છે અને અમારી જયજયકાર થશે. આ અનુમાન એટલા માટે 
લગાડ્યું કે, ઈરાનીઓ જે અગ્નિપૂજકો હતા અને તેમનો રિસાલતના માનનાર 
ખ્રિસ્તીઓ પર વિજય થયો, તો મક્કાવાસીઓનો મુકાબલો પણ રિસાલતના 
માનનારાઓ સાથે છે, માટે તેઓ વિજયી થશે. પરંતુ આ સૂરતે આશ્ચર્યચકિત 
કરી આપ્યા કે, ૩ થી ૯ વર્ષના ગાળામાં ફરી ખ્રિસ્તીઓ રોમન સામ્રાજ્યને 
ઉખાડી શકશે. અને જોતજોતામાં આ ખબર સત્ય પુરવાર થઈ. જેથી સ્પષ્ટ 
થયું કે મનુષ્ય એટલું જ જુએ છે, જે તેની નજર સમક્ષ હોય છે. પરંતુ આ 
બાહ્યના પડદા પાછળ જે કંઈ છે, તેની તેને ખબર હોતી નથી. માટે સમગ્ર 
રીતે જીવનની બાબતમાં દુન્યવી જીવનના બાહ્ય પર સંપૂર્ણ ભરોસો કરી લઈ 
તેના પર સમગ્ર જીવનની મૂંડી દાવ પર લગાડી દેવી એક મોટી ભૂલ છે. માટે 
મનુષ્ય અલ્લાહપાકના વચનો પર દેઢ વિશ્વાસ રાખે. 


જે લોકો ઈમાનથી વંચિત-અભાગી છે, તેમની સઘળી કોશિશ અને 
જ્ઞાનપ્રાપ્તિ ફક્ત દુન્યવી ઝિંદગી છે. તેઓએ તેને જ જ્ઞાનનો અંત સમજ્યો છે. 





[૫૨૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તરમી તરાવીહ 





જોવામાં તો એના કરતા મોટી દુન્યા તે છે, જેને આખિરત કહેવામાં આવે છે. 
પરંતુ ન તેના જાણકાર છે અને ન જાણવા માંગે છે. (૦) 


ન્‌ 


કિયામતના દિવસે લોકોને તેમના કાર્યો પ્રમાણે અલગ-અલગ ભાગમાં 
વહેંચવામાં આવશે. 


અલ્લાહપાક સર્વશક્તિમાન છે, તે દેખાડવા માટે દાખલો આપ્યો કે, હું 
સજીવથી નિર્જીવ (મરઘીમાંથી ઈંડું) અને નિર્જીવથી સજીવ (વીર્યથી ઈન્સાન) 
પેદા કરવાની તાકાત ધરાવું છું. 

સામાન્ય માણસ પણ સમજે એ પ્રમાણે ઉદાહરણ આપી સમજાવ્યું કે, 
મારો કોઈ સાથીદાર નથી. જેમ નોકરનો પોતાના માલિકની માલ-મિલ્કતમાં 
કોઈ હિસ્સો નથી હોતો, એ જ પ્રમાણે કોઈ બંદો પોતાના પાલનહારના અધિકાર 
અને મિલ્કીયતમાં કેમ કરી હિસ્સેદાર હોઈ શકે ? (€૯) 


અલ્લાહપાકે જે યથાર્થ અને ઉચિત સ્વીકારવાની ક્ષમતા અર્પણ કરેલ 
છે, તેમાં બદલાવ ન કરવો જોઈએ. જે પ્રમાણે સૂર્ય, ચંદ્ર, સમુદ્ર વગેરે અલ્લાહ 
તઆલાના સોંપેલા કામથી વિરૂદ્ધ નથી. એ જ પ્રમાણે ઈન્સાને પણ અલ્લાહ 
તઆલાની પેદા કરેલ સૃષ્ટિ વિરૂદ્ધ ન કરવું જોઈએ. 


બીજી વાત એ પણ કે, અલ્લાહ તઆલાએ શરીરના અર્પણ કરેલ ઢાંચામાં 
કોઈ બદલાવ કરવો સહીહ નથી. કેમકે અલ્લાહ તઆલાનું કોઈ પણ કામ 
હિકમતથી ખાલી નથી. 


સામાન્ય મનુષ્યની ટેવ છે કે, મુસીબતમાં અલ્લાહપાકને યાદ કરે છે 
અને સહુલતના દિવસોમાં અલ્લાહપાકને ભૂલી જાય છે. આ કહી ચેતવ્યા કે, 
જો જો ! કંઈક તમારામાં પણ આ ઉણપ તો નથી ? માટે દરેકે પોતાની 
દેખરેખ રાખતા રહેવું જોઈએ કે, હું મારા માલિકને ભૂલી તો નથી ગયો. 


આ સૂરતથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, દરેક યુગમાં અલ્લાહપાકની આ આદત 
રહી છે કે, હક-ઉચિતને બાતિલ પર વિજયી કર્યો છે. (૭) જો કોઈ વખત 
એવું બને કે સત્યનિષ્ઠ પરાજિત થાય તો પોતાની જાતની પૂછપરછ કરે કે 
કંઈક એવું તો નથી કે સત્યનિષ્ઠ હોવાના દાવેદારોએ બાતિલના રીત-રિવાજો 








સત્તરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૫પરદ] 





અપનાવી લીધા હોય અથવા બાતિલપૂજ્યોએ સત્યનિષ્ઠતાના અમુક ઉસૂલ 
પસંદ કરી અમલ કરતા હોય. 


અલ્લાહપાકની કુદરતની દલીલો એક વસ્તુને તેના વિરૂદ્ધથી પેદા કરવું, 
માટીથી વ્યક્તિને બનાવવું, પતિ-પત્નીમાં એવી પ્રેમભાવના જગાડવી કે એમ 
લાગે કે જાણે તે બજ્ઞે એકબીજાના ભાગ છે. પૃથ્વી, આકાશ અને જે કંઈ તેમાં 
બનાવ્યું છે, ભાષાઓ અલગ, રંગો અલગ, રાત-દિવસમાં ઉંઘ દ્વારા સંતોષ 
પ્રા8 થવો, આસમાનમાં વિજળીનું ચમકવું, પૃથ્વી અને આકાશનો મજબૂત 
બંદોબસ્ત અલ્લાહપાકના અસ્તિત્વની દલીલ છે. 


સૂરએ રૂમની આયતોનો ખુલાસો 
ભવિષ્યવાણી : 


રૂમવાળા પરાજીત થઈ ગયા, (૨) બહુ નજીકના જ દેશમાં (હાય), 
પણ તેઓ આ પરાજય બાદ ટૂંક સમયમાં જ વિજેતા થશે. (૩) અમુક 
વર્ષોમાં જ; પ્રથમ પણ અધિકાર અલ્લાહપાકનો જ હતો અને પછી પણ (તેનો 
જ રહેશે) અને તે દિવસે મુઅમિનો ખુશીમાં હશે. (૪) અલ્લાહપાકની સહાય 
વડે; તે અલ્લાહપાક ચાહે તેને વિજય આપે છે અને તે અતિ બળવાન (અને) 
દયાળુ છે. (૫) અલ્લાહપાકનો આ વાયદો થઈ ચૂક્યો; અલ્લાહપાક પોતાના 
વાયદાનો ભંગ કરતો નથી, પરંતુ ઘણા લોકો જાણતા નથી. (૬) 


હુઝૂર (સલ.)ના સમયમાં સૌથી મહાન બે જ સત્તા હતી. રૂમ અને 
ઈરાન. રૂમની સત્તા ઈસાઈઓના હાથમાં હતી અને ઈરાનમાં પારસીઓની 
સત્તા હતી. એ બજ્ઞે રાજ્યો વચ્ચે દસ-બાર વર્ષથી છૂટીછવાઈ લડાઈઓ 
ચાલતી હતી. આખરે ઈરાનના બાદશાહ ખુસર્‌ પરવેઝે પોતાના બે બહાદુર 
સરદાર શહેરયાર અને ફરખાનને મહાન લશ્કર સાથે મોકલી રૂમીઓ પર 
હુમલો કર્યો અને અરબસ્તાનથી લગતાં રૂમીઓની સરહદના કેટલાક શહેર 
જીતી લેવા ઉપરાંત રૂમીઓને સજ્જડ હાર આપી. શામ, મિસર, એશીયા, 
માઈનર વગેરે દેશો તેઓના કંબજા ભોગવટાથી નીકળી ગયા. રાજધાની પણ 
ભયમાં આવી પડી. મહાન પાદરીઓ કતલ અથવા કેદ થઈ ગયા. બયતુલ 





[૫૨૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તરમી તરાવીહ 





મુકદસમાંથી ઈસાઈઓની સલીબ પણ ઈરાનીઓ ઝૂંટવી લઈ ગયા. સારાંશ 
કે તેઓની સત્તાનો જાણે અંત આવી ગયો. બાહ્ય સાધનો વડે તેઓના ફરી 
પ્રબળ થઈ ઈરાનીઓના દબાણથી મુક્ત થવાની કંઈ જ આશા ન રહી. 
મક્કામાં આ સમાચાર પહોંચતાં મુસલમાનો દિલગીર થયા. કેમકે રૂમીઓ 
અહલે કિતાબ હતા અને કાફિરોની માફક જ પારસીઓ પણ મુશ્રિક હોવાથી 
તેઓ ખુશ થઈ મુસલમાનોને મ્હેણાં તરીકે કહેવા લાગ્યા કે, રૂમીઓ પર 
પારસીઓના વિજયને અમારા માટે અમે શુકન ગણીએ છીએ કે આ અગ્નિ- 
પૂજકોના અહલે કિતાબ પર વિજેતા થવા મુજબ જ ટૂંક સમયમાં મૂર્તિપૂજકોને 
તમારા કુર્‌ૂઆનવાળાઓ પર ફતેહ મળશે. તે વેળા અલ્લાહપાકે કુરૂઆન 
મારફતે જાહેરી સાધનોથી તદ્દન વિરૂદ્ધ સ્પષ્ટ જાહેરાત કરી દીધી કે ભલે 
અત્યારે રૂમીઓ પરાજીત થયા છે, પરંતુ અમુક એટલે નવ વર્ષ સુધીમાં પાછા 
વિજેતા થઈ જશે. આ ભવિષ્યવાણી સાંભળી હઝરત સિદ્દીક (રદી.)એ 
મક્કાની ગલીકુચીઓ સુદ્ધામાં આ ચર્ચા ફેલાવી દીધી અને ઉબય બિન ખલફ 
ક્રાફિરથી શરત પણ કરી કે, આટલા વર્ષમાં રૂમીઓનો વિજય ન થાય તો સો 
ઉંટ હું તને આપીશ. નહિ તો તેટલા જ ઉંટ તારે મને આપવા પડશે. બીજી 
બાજુ રૂમીઓના બાદશાહ હિરકલે પોતાના નષ્ટ પામેલા વર્ચસ્વને પાછુ 
મેળવવા નિશ્ચય કરી લીધો અને કોશિશ કરવા લાગ્યો. પરિણામે અલ્લાહ 
તઆલાની કુદરતથી નવ વર્ષમાં કુરૂઆનની ભવિષ્યવાણી મુજબ રૂમીઓ 
વિજય પામ્યા. હઝરત અબૂબક્ર સિદ્દીક (રદી.)એ શરત જીતીને ઉબય બિન 
ખલફ પાસેથી સો ઉંટ લીધા. તે વખત સુધી એવી શરતની મનાઈ ન હતી, 
છતાં હુઝૂર (સલ.)એ તે ખેરાત કરાવી દીધા. હાલ બજ્ઞે તરફથી શરત કરવું 
દુરૂસ્ત નથી. એક તરફથી ઈનામ તરીકે હોય તો દુરસ્ત છે. 


કુર્‌આન શરીફની ભવિષ્યવાણીઓ મુજબ થયું અને રૂમીઓના આ 
વિજયના સમાચાર અરબમાં એવા વખતે પહોંચ્યા કે, મુસલમાનોની બદ્રની 
લડાઈમાં ફતેહમંદ થવાથી ખુશ થયા હતા. એમાં હુઝૂર (સલ.)ના સાચા નબી 
હોવાની અને કુર્‌આનના ખુદાઈ કલામ હોવાની દલીલ છે કે, વર્ષો પહેલાં જે 
બાબતની જે પ્રમાણે ખબર આપી હતી, તેવી જ રીતે થયું. આ ભવિષ્યવાણીની 








સત્તરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૨૮] 





સત્યતા પ્રત્યક્ષ નિહાળી મુશ્રિકો મુસલમાન થઈ ગયા. 
આકાશ-પૃથ્વીને પેદા કરવાનો હેતુ : 
શું તેઓએ પોતાના મનમાં આ વિચાર નથી કર્યો કે, અલ્લાહ તઆલાએ 


આકાશો અને પૃથ્વીને તથા જે કંઈ તેમની વચ્ચે છે તે સૌને સત્ય હેતુપૂર્વક 
અને એક નક્કી થયેલી મુદ્દત સુધીના માટે જ બનાવ્યા છે અને ઘણા લોકો 
પોતાના પરવરદિગારથી મળવાનો ઈન્કાર કરે છે. (૮) શું તેઓએ પૃથ્વીમાં 
મુસાફરી નથી કરી ? તો નિહાળી લેત કે તેઓથી પૂર્વેના (મુન્કિર) લોકોનું 
પરિણામ કેવું આવ્યું ? જેઓ આ લોકો કરતાં શક્તિમાં પણ અધિક હતા 
અને તેઓએ જમીનને પણ (વિશેષ) ખેડીને તેઓના દેશને મક્કાવાસી- 
ઓથી વધુ આબાદ કર્યો હતો અને તેઓની પાસે પણ તેઓના રસૂલો સ્પષ્ટ 
મુઅજિઝહ લઈ આવ્યા હતા. તો અલ્લાહ તઆલા એવો ન હતો કે તેઓના 
ઉપર જુલ્મ કરે, પરંતુ તેઓ પોતે જ પોતાના ઉપર જુલ્મ કરતા હતા. (૯) 
ફરી એવું દુષ્ટ કામ કરનારાઓનું પરિણામ પણ અતિ બુરૂં થયું, કારણ કે 
તેઓએ અલ્લાહપાકની આયતોને જૂઠી ઠેરવી અને તેના ઉપર ઠઠ્ઠા કરતા 
હેતા. (૧૦) અલ્લાહપાક જ મખ્લૂકને પ્રથમ પેદા કરે છે. ફરી તે જ તેને 
પુનર્જીવન આપશે. ફરી (હિસાબ માટે) તેની જ તરફ પાછા લઈ જવામાં 
આવશે. (૧૧) અને જે દિવસે કિયામત કાયમ થશે, ત્યારે (કાફિર) પાપીઓ 
નિરાશ બની રહી જશે. (૧૨) અને તેઓના (જૂઠા) શરીકોમાંથી તેઓ માટે 
કોઈ ભલામણ કરનારા નહિ હોય અને તેઓ (પોતે જ) પોતાના શરીકોથી 
ઈન્કાર કરતા થઈ જશે. (૧૩) અને જે દિવસે કિયામત કાયમ થશે તે દિવસે 
સૌ લોકો એકબીજાથી જુદા પડી જશે. (૧૪) એટલે જેઓ ઈમાન લાવ્યા 
અને તેમણે ભલાં કામ કર્યા તો તેઓને જજ્ઞતમાં ખુશ કરવામાં આવશે. (૧૫) 
અને જેઓએ કુફ્ર કર્યું હતું અને અમારી આયતોને તથા આખિરતના સામે 
આવવાને જૂઠાડી તો તેઓ અઝાબમાં પકડાઈને આવશે. (૧૬) તો પવિત્ર 
અલ્લાહપાકની યાદ કરો (મુખ્યત્વે) સાંજના વખતે અને સવારના વખતે 
(૧૭) અને તેના જ વખાણ થાય છે આકાશોમાં તથા પૃથ્વીમાં અને પાછલા 
પહોરે (તેની યાદ કરો) તથા જ્યારે તમારી બપોર થાય. (૧૮) 





[પરલ] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તરમી તરાવીહ 





શાદી-વિવાહ પણ અલ્લાહપાકની નિશાની છે : 


તે સજીવને નિર્જીવમાંથી કાઢે છે અને નિર્જીવને સજીવમાંથી કાઢે છે. 
અને જમીનને તેના મરણ (સૂકાઈ જવા) પછી પુનઃ સજીવ કરે છે અને એવી 
જ રીતે તમો (કબરોમાંથી) કાઢવામાં આવશો. (૧૯) અને તેની (કુદરતની) 
નિશાનીઓ પૈકી એક આ છે કે, તેણે તમને માટીમાંથી બનાવ્યા. પછી એકા- 
એક તમે માણસ બનીને (ઠેર ઠેર) પૃથ્વી પર ફેલાઈ રહ્યા છો. (૨૦) અને 
તેની નિશાનીઓ પૈકી આ પણ છે કે, તેણે તમારા માટે તમારી જાતથી જ 
સ્રીઓ બનાવી, કે જેથી તમે તેણીઓ પાસે શાંતિ મેળવો અને તમારા બજ્ઞે 
વચ્ચે પ્રેમ અને લાગણી ઉત્પન્ન કરી. બેશક, એમાં તે લોકો માટે ઘણી 
નિશાનીઓ છે, જેઓ વિચાર કરે છે. (૨૧) અને તેની નિશાનીઓમાંથી 
આકાશો તથા પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ અને તમારી જુદી જુદી ભાષાઓ તથા ભિજ્ઞ 
ભિન્ન રંગો છે. બેશક, એમાં પણ સમજુઓ માટે ઘણી નિશાનીઓ છે. (૨૨) 
અને તેની નિશાનીઓમાંથી રાત્રે અને દિવસે તમારૂં ઉંઘવું અને તેની 
રોજીને તમારૂં શોધવું છે. એમાં પણ તે લોકો માટે ઘણી નિશાનીઓ છે, જેઓ 
સાંભળે છે. (૨૩) અને તેની નિશાનીઓમાંથી આ પણ છે કે, તમને ભય 
તથા (વરસાદની) આશા તરીકે વીજળી (ના ચમકારા) દેખાડે છે અને તે જ 
આકાશથી પાણી વરસાવે છે. ફરી તે વડે પૃથ્વીને તેના મરણ (સૂકાઈ જવા) 
પછી પુનઃ સજીવન કરે છે. બેશક, એમાં તે લોકો માટે ઘણી નિશાનીઓ છે, 
જેઓ બુદ્ધિ રાખે છે. (૨૪) અને તેની નિશાનીઓમાંથી આ પણ છે કે, 
આકાશ અને પૃથ્વી તેના હુકમથી ટકી રહ્યા છે; પછી જ્યારે તે તમને ધરતી- 
માંથી (નીકળવા માટે) એક વખત પુકારશે, ત્યારે તે જ પળે તમે (સજીવન 
થઈ) નીકળી પડશો. (રપ) અને જે કાંઈ આકાશો અને પૃથ્વીમાં છે, તે સો 
તેનું જ છે (અને) સઘળા જ તેના હુકમને આધિન છે. (૨૬) અને તે જ 
(અલ્લાહપાક) છે, જે સૃષ્ટિને પહેલીવાર બનાવે છે. ફરી તે જ તેને બીજી 
વાર બનાવશે અને આ (ફરીથી બનાવી કાઢવું) તેના નજદીક તદ્દન સહેલું છે. 
અને આકાશો તથા પૃથ્વીમાં તેની જ શાન સર્વોપરી છે. અને તે જ અતિ 
બળવાન (અને) હિકમતવાળો છે. 








સત્તરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૩૦] 





શિકનો દાખલો : 


અલ્લાહપાક તમારા (સમજવા) માટે તમારા (અહેવાલો)માંથી જ 
એક દાખલો વણંવે છે કે, શું તમારા ગુલામોમાંથી કોઈ પણ અમારા તમને 
આપેલા ધનમાં તમારો ભાગીદાર છે કે જેથી તમે સો તે(ના ઉપયોગ)માં 
સમાન થઈ જાઓ ? (અને) તમે તેઓથી ડરવા લાગો, જેવી રીતે કે પોતાના 
(ભાગવાળા)ઓથી ડરો છો ? એવી જ રીતે અમે તે લોકો માટે દલીલો 
સ્પષ્ટ બયાન કરીએ છીએ, જેઓ બુદ્ધિ રાખે છે; (૨૮) બલ્કે એ જુલ્મીઓ 
સમજ્યા વિના જ પોતાની મનેચ્છાઓ પ્રમાણે ચાલે છે, તો જેને અલ્લાહ 


તઆલાએ (તેની આવી હઠધર્મીથી) ભમતો રાખ્યો તેને કોણ માર્ગ પર લાવી 
શકે ? અને એવાઓનો કોઈ સહાયક નથી. (ર૯) 


શિકની બુરાઈ તથા તેનું બાતિલ હોવું સમજાવવા ખાત તમારી હાલતો- 
માંથી એક દાખલો બયાન કર્યો કે, તમારી કમાણીના ફળરૂપ તમારા દાસ- 
દાસીઓ, જેમના તમે જાહેરમાં માલિક છો તેમજ અલ્લાહ તઆલાની જ 
આપેલી રોજી તમે સો ખાઓ છો, છતાં પણ તે લોંડી-ગુલામ તમારા કુટુંબીઓ 
માફક તમારા એવા ભાગીદાર અને શરીક થઈ શકતા નથી કે જેથી તમને 
તેઓને રાજી રાખવાની ફિકર પડે. નહિ તો એ ડર રહે કે નારાજ થઈ જતાં 
ભાગની વહેંચણી કરાવી લેશે અથવા બીજું કંઈ નહિ તો ઠપકો જ આપશે. 
જ્યારે એવું થઈ શકતું નથી, તો પછી અલ્લાહપાકના બંદા અલ્લાહપાકના 
ભાગીદાર કેવી રીતે થઈ શકે ? અને લોંડી-ગુલામની મરજી કે સલાહ મુજબ 
કામ કરવાની તમે જરાયે પરવા રાખતા નથી, તો જે અલ્લાહપાકનો કોઈ જ 
કુટુંબી નથી, બલ્કે સો તેના બંદા અને ગુલામ છે, અને તે જ સાચો માલિક 
છે, તેને પોતાના એવા બંદાઓની શું પરવા થઈ શકે, જેમને મુશ્રિકો કંઈ પણ 
દલીલ વિના જ માત્ર મૂર્ખાઈથી તેના શરીક ગણે છે ! 


માલમાં ગરીબોનો હક્ક અને વ્યાજની બુરાઈ : 


શું તેઓએ આ જાણ્યું નથી કે, અલ્લાહપાક ચાહે તેના ઉપર રોજી 
બહોળી કરી દે છે, અને ચાહે તેને માપસર આપે છે ? એમાં પણ તે લોકો માટે 





[૫૩૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તરમી તરાવીહ 





(તવહીદની) નિશાનીઓ છે, જેઓ ઇમાન રાખે છે. (૩૭) માટે આપ 
કુટુંબીજનોને તેમનો હક આપો તથા મોહતાજ અને મુસાફિરને (પણ 
આપો). આ તે લોકો માટે બહેતર છે, જેઓ અલ્લાહ તઆલાની ખુશ્નૂદીના 
ચાહક છે. અને તેઓ જ છૂટકારો પામનાર છે. (૩૮) અને જે કંઈ તમે (એ 
હેતુથી) વ્યાજે આપશો કે તે લોકોના માલમાં જઈ વધ્યા કરે, તો તે 
અલ્લાહપાકને ત્યાં વધતું નથી અને જે કંઈ ઝકાત (વગેરે) અલ્લાહપાકની 
ખુશ્નૂદી ચાહીને આપે છે, તો એવા લોકો જ (અલ્લાહ તઆલાની પાસે) 
વધારનારા છે. (૩૯) અલ્લાહપાક તે જ છે, જેણે તમને પેદા કર્યા, પછી 
તમને રોજી આપી. ફરી તમને મૃત્યુ આપે છે; પછી તમને સજીવન કરશે. 
શું તમારા (ઠેરવેલા) શરીકોમાંથી કોઈ એવો છે, જે આ કાર્યો પૈકી કંઈ પણ 
કરી શકે ? જે વસ્તુઓને તેઓ (અલ્લાહપાકની) શરીક ઠેરવે છે, તેથી તે 
અલ્લાહપાક પવિત્ર અને ઉચ્ચતર છે. (૪૦) 

વરસાદની નેઅમતથી વહીની નેઅમતની યાદ અપાવવી : 


અલ્લાહપાક એવો (કુદરતવાળો) છે, જે પવનો ચલાવે છે. પછી તે 
વાદળાંને ઉઠાવે છે. ફરી અલ્લાહપાક તે (વાદળ)ને આકાશમાં ચાહે તેવી 
રીતે કેલાવી દે છે. અને તેના ભાગલા પાડી નાખે છે. પછી આપ જુઓ છો 
કે, તેમાંથી વરસાદ નીકળી આવે છે. પછી જ્યારે તે વરસાદને પોતાના 
બંદાઓમાંથી ચાહે તેને પહોંચાડે છે કે તે જ વેળા તેઓ આનંદ કરવા લાગે 
છે. (૪૮) અને તે લોકો પોતાના ઉપર વરસાદ પડવા અગાઉ તો નિરાશ થઈ 
ગયા હતા. (૪૯) માટે (હે જોનાર !) અલ્લાહપાકની રહમત (વરસાદ)ની 
અસરોને નિહાળો, કે અલ્લાહપાક (તે વડે) જમીનને તેના મરણ (સૂકાઈ 
જવા) પછી કેવી રીતે સજીવન કરે છે. બેશક, તે જ મુ્દાઓને સજીવન 
કરનારો છે. અને તે દરેક વસ્તુ પર કાબૂ ધરાવે છે. (૫૦) અને જો અમે 
બીજા પ્રકારનો પવન મોકલીએ, ફરી તેઓ (તેના કારણે) ખેતીને પીળી 
પડેલી જૂએ તો એ (કૃપાઓ)ના પછી તેઓ નાશુક્રી કરવા લાગે છે. (૫૧) તો 
બેશક, આપ મુદાઓને સંભળાવી શકતા નથી તેમજ બહેરાઓને પણ અવાજ 
સંભળાવી શકતા નથી. (ખાસ કરી) જ્યારે કે તેઓ પૂઠ ફેરવી ચાલી પડે. 








સત્તરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૩૨] 





(પર) અને આપ (નક્કી) આંધળાઓને તેઓના અવળા માર્ગ પરથી સીધા 
માર્ગ પર લાવી શકતા નથી. આપ તો માત્ર તેમને જ સંભળાવી શકો છો, જે 
અમારી વાતો પર યકીન લાવે છે. તો તેઓ આધિન થઈ જાય છે. (૫૩) 


માનવીની શરીર રચના અને જીવનના વિવિધ તબડ્કાઓ તેની 
કમઝોરી તથા મોહતાજીની દલીલ છે : 


અલ્લાહપાક એવો છે, જેણે તમને કમઝોર સ્થિતિમાં બનાવ્યા. ફરી 
નબળાઈ પછી બળ આપ્યું. ફરી બળ પછી નબળાઈ અને ઘડપણ આપ્યું; 
તે જે ચાહે છે તે બનાવે છે અને તે સઘળું જાણનાર, કુદરતવાળો છે. (૫૧) 


સરએ લકમાન 
દ ૧૭ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતના બીજા રૂકૂઅમાં તે નસીહતો નોંધવામાં આવી છે, જે હઝરત 
લુકમાન હકીમે પોતાના પુત્રને કરી હતી. આ જ સબંધના લીધે આનું નામ 
લુકમાન રાખવામાં આવ્યું છે. 


આ સૂરત પણ મક્કા મુકર્રમહમાં તે જમાનામાં ઉતરી છે, જ્યારે ઈસ્લામી 
દઅવતને કચડવા અને રોકવા માટે જોર-જુલમની શરૂઆત થઈ ચૂકી હતી 
અને દરેક પ્રકારના કાવત્રા-ષડયંત્રો રચવામાં આવી રહ્યા હતા. 


કુર્‌આન શરીફનો અસરકારક પ્રભાવ લોકોના દિલો ઉપર પડી રહ્યો 
હતો. તેનાથી દૂર કરવા માટે તેમને કિસ્સા-કહાનીઓ અને શાઈરીની 
પ્રવૃત્તિઓમાં લગાડવાની કોશિશોનો ઉલ્લેખ આયત નં. ૬ માં આવ્યો છે. 
આ સાથે સૂરતમાં લોકોને શિર્કની નિરર્થકતા અને અયોગ્યતા તથા તૌહીદની 
સત્યતા તથા યોગ્યતા સમજાવવામાં આવી છે, અને તેમને દઅવત આપવામાં 
આવી છે કે, બાપદાદાનું આંધળુ અનુકરણ છોડી દે. ખુલ્લા દિલે તે શિક્ષણ 
ઉપર વિચારે, જે હઝ. મુહમ્મદ (સલ.) અલ્લાહ તઆલા તરફથી રજૂ કરી 
રહ્યા છે. અને ધ્યાનથી જુએ કે દરેક તરફ સૃષ્ટિમાં અને ખુદ તમારી જાતમાં 
કેવી કેવી સ્પષ્ટ નિશાનીઓ તેની સત્યતાની ગવાહી આપી રહી છે. 





[૫૩૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તરમી તરાવીહ 





આ સબંધમાં આ પણ બતાવવામાં આવ્યું છે કે, આ કોઈ નવી વાત નથી 
જે દુનિયામાં અથવા આરબ દેશમાં પ્રથમ વખતે જ ઉઠી હોય, અને લોકો 
માટે સાવ અપરિચિત હોય. પહેલાં પણ જે લોકો જ્ઞાન અને બુદ્ધિ તથા 
ડહાપણનો દાવો કરતા હતા, તેઓ આ જ વાતો કહેતા હતા, જે આજે હઝરત 
મુહમ્મદ (સલ.) કહી રહ્યા છે. તમારા પોતાના જ દેશમાં લુકમાન નામના 
ડાહ્યા માણસ થઈ ચૂક્યા છે, જેમના ડહાપણ અને ચતુરાઈની વાતો તમારે 
ત્યાં પ્રખ્યાત છે. જેમના રૂઢિપ્રયોગો અને જેમની ડહાપણભરી કહેવતો તમે 
પોતાની વાતચીતમાં વાપરો છો. જેનું વર્ણન તમારા કવિઓ અને વક્તાઓ 
વારંવાર કરે છે. હવે પોતે જ જોઈ લો કે તેઓ કઈ માન્યતા અને કઈ 
નીતિમત્તાનું શિક્ષણ આપતા હતા. તેમણે પોતાના પુત્રને શિકથી રોકવા 
માટે કેવી સારી રીતે સમજાવ્યા છે. જ્યારે એનાથી ઉલ્ટુ હતું કે, મક્કાના 
મુશ્રિકો પોતાના તે પુત્રોને, જે ઈમાન લાવતા હતા, તેમને ઈમાનથી હટાવી 
કુફ તરફ પાછા ફરવા માટે મજબૂર કરતા હતા. 


હઝરત લુકમાન : 

માણસને નુબૂવ્વતથી નવાઝવુ એ કોઈ જાતી મહેનતનું ફળ નથી, બલ્કે 
અલ્લાહપાકનું ઈન્આમ છે. જેનાથી તે ખાસ બંદાઓને નવાઝે છે. નબીઓ 
સિવાય અમૂક વ્યક્તિઓને તેમના અખ્લાક અને ઈમાનની બુન્યાદ ઉપર 
અલ્લાહ તઆલા તરફથી હિકમત-સમજદારી આપવામાં આવે છે. હકીમ 
લુક્માન આવા જ નેક બંદાઓમાંથી છે, જેમની હિકમતની વાતોનું વર્ણન 
કરવામાં આવ્યુ છે. 


સૂરહનો હેતુ અવલાદની કેળવણી કેવી રીતે કરવી તે છે. પરવરીશ 
વેળા ૬ વાતો પર ધ્યાન આપવું જોઈએ : 


કૂક તોહીદ, જે ઈમાનનો મુખ્ય સ્થંભ છે. બ્રહ્માંડમાં અલ્લાહપાકનો કોઈ 
ભાગીદાર નથી. અને તરબીયતમાં એ નીતિ અપનાવવી જોઈએ, જે 
હઝરત લુકમાને પોતાના પુત્ર માટે અપનાવી. બેટા ! અલ્લાહપાકનો 
ભાગીદાર માનવું સોથી મોટો અત્યાચાર છે. ત્યાર બાદ અલ્લાહપાકની 








સત્તરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૩૪] 





કુદરત દેખાડી કે, બેટા ! કોઈ રાઈના દાણાં બરાબર અને તે પણ કોઈ 
પથ્થરમાં હોય તો તેની પણ અલ્લાહપાકને ખબર છે. 


બાળકોને માં-બાપ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ અને સારો વ્યવહાર કરવા વિશે 
શિખવાડ્યું. પરંતુ જો માં-બાપ ઈમાનના સ્થંભ (તોહીદ)ને તોડવા પર 
મજબૂર કરે તો તે વાતમાં તેમનું સમર્થન ન કરવું. 

ઈબાદત માટે પ્રોત્સાહન અને ઉત્તેજન આપવું. કેમ કે દરેક માણસ 
પોતાના બાળકની પ્રાથમિક જરૂરતો (ખાવા, પીવા, સૂવા, રહેવા, દવા 
વગેરે)ની ફિકર તો કરે જ છે, પરંતુ પૃથ્વીના સર્જનહારની ઈબાદત- 
ઉપાસના તરફ કોઈ ધ્યાન દેતું નથી. બીજું કે બાળક છોડની જેમ કુમળુ 
હોય છે, જો તેના હૃદયમાં અલ્લાહપાકની ઈબાદતનું બીયારણ નાંખી 
જતન કરવામાં આવે તો તે મોટો વિદ્રોહી-વિરોધી નહીં બને. 

દુન્યાની અસલ પરિસ્થિતિ વિશેની ઓળખાણ કરાવવી કે, દુન્યવી 
જીવનમાં ઉતારચઢાવ આવ્યા જ કરે છે. જો તકલીફ પહોંચે તો ધીરજથી 
કામ લેવું અને બાળકની કેળવણી હકારાત્મક રીતે કરવી જોઈએ. 


સંસ્કાર અને શિષ્ટાચાર (અખ્લાક, અદબ)નું શિક્ષણ આપવું તથા નિતી- 
નિયમ પ્રમાણે ચાલવું, ઘમંડ-અભિમાન ન કરવું, બૂમબરાડા કરવાને 
બદલે જરૂરત પ્રમાણે અવાજથી બોલવું. 


જીવનનો કાર્યક્રમ અલ્લાહ તઆલાના બતાવેલ અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે 
ગોઠવવો. તદુપરાંત બાળકને પ્રેમ, પ્યાર, મહોબ્બતની ભાષામાં 
સમજાવવું, જે મહત્વની ચાવી છે. 


બાપ-દાદાનું આંધળુ અનુકરણ ન કરવું જોઈએ, બલ્કે માણસે સત્ય 


માર્ગ અપનાવવો જોઈએ, જે કુર્‌આન અને નબી (સલ.)એ દેખાડ્યો. 
અને સમજાવવું જોઈએ કે જેવા કર્મો કરીશું તે પ્રમાણે પરિણામ મળશે. 
કિયામતમાં માલમતા અને હોદ્દાનું કોઈ મૂલ્ય નહીં બને. 


અંતમાં ઉલ્લેખ કર્યો કે, પાંચ વસ્તુઓનું જ્ઞાન ફક્ત એક જ અલ્લાહ 





[૫૩૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તરમી તરાવીહ 





તઆલાને છે. અલ્લાહપાક સિવાય કોઈ પણ દુન્યાના અંત વિશે ચોક્કસ 
સમય, વરસાદ કેટલો અને ક્યાં વરસશે, ગર્ભાશયની (શંકા વગરની) સંપૂર્ણ 
જાણ, રોજી, મૃત્યુનો સમય અને જગ્યા વિશે નથી જાણતો. 

સૂરતનો આરંભ નબી (સલ.)ના કાયમી ચમત્કાર (કુર્‌આને કરીમની 
અઝમત)થી થઈ સાથે સાથે કુરૂઆનથી ફાયદો ઉઠાવનારની સિફતોનું વર્ણન 
કર્યું અને તેમની કામયાબીની ખુશખબરી આપી અને જે લોકો કુર્‌આની 
હિદાયતના માર્ગમાં કાંટા નાંખે છે અને રૂકાવટો ઉભી કરે છે, તેમને ધિક્કાર- 
પાત્ર વર્ણવ્યા. 


જજ્ઞત-જહન્ઞમના હકદારો અને અલ્લાહપાકની કુદરતો અને તૌહીદની 
ચાર દલીલોનું વર્ણન છે. 


હઝરત લુકમાનની પોતાના પુત્રને શીખામણ : અલ્લાહ તઆલા સાથે 
શિર્ક કરવું ઘણો મોટો અત્યાચાર છે. તેનું પરિણામ વિનાશકારક આવે 
છે. વાલિદેનની ખિદમત, ત્યાર બાદ ખિદમતની સીમારેખા દેખાડી કે શિક 
કરવા પર જોર-જબરદસ્તી કરે તો તે વાતમાં તેમનું સમર્થન ન કરવું, તમારા 
માટે તે માર્ગ અથવા માર્ગદર્શક સહીહ છે, જે અલ્લાહપાક સુધી પહોંચાડતો 
હોય. આખિરત વિષયક કે અલ્લાહપાકના ઈલ્મથી નાની-મોટી કોઈ વસ્તુ 
છૂપી રહેતી નથી. અલ્લાહપાક તરફ પોતાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું, ઘમંડ અને 
શેખી ન કરવી, સારા સંસ્કાર વિષયક વચગાળાનો ખ્યાલ, બોલતી વખતે 
અવાજ ધીમી રાખવી વગેરે. 


સૂરતની છેવટમાં વર્ણન છે કે, પાંચ વસ્તુઓનું જ્ઞાન ફક્ત અલ્લાહ 
તઆલા પાસે જ છે : (૧) કિયામત ક્યારે આવશે. (૨) વરસાદ ક્યાં અને 
કેટલો વરસશે. (૩) માંના પેટનું બાળક ક્યા ગુણો સાથે લઈને આવશે. 
(૪) ભવિષ્યનું જ્ઞાન (કાલે વ્યક્તિ શું કરશે). (૫) મૃત્યુ ક્યાં અને ક્યારે 
આવશે. આ પાંચ વસ્તુઓનો જોડ ગૈબ સાથે છે. 

ગૈબની વ્યાખ્યા : જે વાતની સંપૂર્ણ જાત કોઈના બતાડવાથી, આંખથી 
જોઈને, હાથથી સ્પર્શ કરી, નાકથી સુંઘી, કાનથી સાંભળી, ઝબાનથી ચાખી 








સત્તરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૩૬] 





ન થઈ શકતી હોય, તેને ગૈબ કહેવામાં આવે છે. 

સૌથી મોટી વાત આ કે તેમને બતાવવામાં આવ્યું કે તેમની અંદર પણ 
જે લોકો ખરૂં ચિંતન અને બુદ્ધિ ધરાવનારા થયા છે, તેમણે પણ આ જ 
વાતોનું શિક્ષણ આપ્યું છે, જે પયગમ્બર આપી રહ્યા છે. એટલે કે આ જ વાતો 
માનવપ્રકૃતિને અનુરૂપ છે. આજે પણ આ વાતનો ખ્યાલ રહે કે પશ્ચિમી 
તત્વજ્ઞાનીઓ જ્યારે નૈતિકતા ઉપર ચર્ચા કરે છે, તો તેઓ પણ તેનો પાયો 
સામાન્ય બુદ્ધિના જાણીતા અને સર્વસંમત નૈતિક સિદ્ધાંતો ઉપર જ રાખે છે. 
પરંતુ આખિરત અને ખુદા તઆલાનો ઈન્કાર કરવાને લીધે તેઓ આ નથી 
બતાવી શકતા કે માનવીએ અંતે નેકી શા માટે કરવી જોઈએ અને બુરાઈથી 
કેમ બચવું જોઈએ ? મૂળ પાયાની વાત એટલે કે પોતાને પેદા કરનારને રાજી 
કરવો અને તેની નારાજગીથી બચવું, બસ આનાથી ભાગે છે. તેની સજા 
એ મળી છે કે તમામ નૈતિકતા નિરાધાર અને નિરર્થક બનીને રહી ગઈ છે. 
આ ફિલોસોફરોએ આધાર આ બતાવ્યો કે ફાયદો પહોંચે, લિજ્જત મળે, 
ખૂશી મળે અને વધુથી વધુ આ કે કર્તવ્ય ખાતર કર્તવ્ય, એટલે કે આ એક 
“ડયુટી' છે તેને “ડ્યુટી' સમજીને અદા કરો. પરિણામ આ નીકળ્યું છે કે, 
નફસપરસ્તી અને વાસનાને ખૂશી (૫000110૯55) કહેવામાં આવે છે અને 
તેને જીવનનો હેતુ બનાવી લેવામાં આવ્યો છે. પ્રેમનો સબંધ પણ નિર્દોષપણું 
અને માનવતાથી ખાલી થઈ ગયા છે અને માત્ર મનેચ્છાઓ પૂરી કરવાનું નામ 
પ્રેમ રાખવામાં આવ્યું છે. 


આ ફિલસૂફીએ તેમના સમગ્ર શિક્ષણની દશા બગાડી મૂકી છે. કૌટુંબિક 
વ્યવસ્થા અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગઈ છે અને સ્વાર્થવૃત્તિ સિવાય કોઈ પણ સબંધ 
સન્માનને લાયક નથી રહ્યો. આનાથી વિરૂદ્ધ કુર્‌આન માત્ર નૈતિકતાનો જ 
નહીં, બલ્કે સમગ્ર દીનનો પાયો પ્રકૃતિ ઉપર રાખે છે. પરંતુ પ્રાણીઓની 
પ્રકૃતિ ઉપર નહીં, બલ્કે માનવીય પ્રકૃતિ ઉપર. જેના ગૂંચવાડા ઉકેલવા અને 
ગેરસમજોને દૂર કરવા માટે તેણે ગ્રંથો અને રસૂલ મોકલ્યા છે. અને ખરી 
માનવીય પ્રકૃતિને તેમના દ્વારા સ્પષ્ટ કર્યું છે તથા જણાવ્યું છે કે, મૂળ વસ્તુ 
પોતાના રબને રાજી કરવો અને તેની નારાજગીથી બચવું છે. 





[૫૩૭] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ સત્તરમી તરાવીહ 





સૂરએ લુકમાનની આયતોનો ખુલાસો 


કુર્‌આન શ.નો વિરોધ કરવા શાયરીની પ્રવૃત્તિમાં લોકોને લગાડવા 

અને કોઈક માણસ એવો (પણ) છે, જે (અલ્લાહપાકથી) ગફલતમાં 
નાખનારી વાતો ખરીદે છે કે, જેથી કંઈ પણ સમજ્યા વિના જ અલ્લાહ 
તઆલાના માર્ગથી (લોકોને) ભમાવી દે તથા તે (માર્ગ)નો ઠદ્ઠો-મજાક ઉઠાવે; 
એવા લોકો માટે તુચ્છ બનાવનાર અઝાબ છે. (૬) અને જ્યારે તેની સમક્ષ 
અમારી આયતો પઢવામાં આવે છે, ત્યારે તે ઘમંડી બની મોઢું ફેરવી લે છે. 
જાણે કે તેણે આ આયતો સાંભળી જ નથી, જાણે કે તેના બશે કાન બહેરા છે. 
માટે તેને આપ દુઃખદાયક અઝાબની ખુશખબર સંભળાવી દો. (૭) બેશક, 
જે લોકો ઈમાન લાવ્યા અને ભલાં કામ કર્યા, તેમના માટે નેઅમતના બગીચા 
છે. (૮) જેમાં તેઓ સદા સર્વદા રહેશે. આ અલ્લાહપાકે સાચો વાયદો કર્યો 
છે અને તે જબરદસ્ત હિકમતવાળો છે. (૯) તેણે આકાશોને સ્તંભ વિનાના 
બનાવ્યા, જેને તમે નિહાળો છો, તેમજ પૃથ્વી પર (ભારે) પર્વતો નાખી દીધા 
કે જેથી પૃથ્વી તેમને લઈ ડોલા ન ખાય અને તેમાં દરેક પ્રકારના પ્રાણી 
ફેલાવી દીધા અને અમે જ આકાશથી પાણી વરસાવ્યું. ફરી જમીનમાં દરેક 
પ્રકારની ઉત્તમ વનસ્પતિ ઉગાડી. (૧૦) આ બધું તો અલ્લાહપાકનું સર્જેલું 
છે. ત્યારે હવે મને બતાવો કે તેના સિવાય બીજા જે (ભઅબૂદ) છે, તેઓએ 
શું સર્જયું છે ? કંઈ નથી, પણ એ જાલિમો ચોખ્ખી ગુમરાહીમાં છે. (૧૧) 
હઝરત લુકમાન (અલૈ.)ની નસીહતો : 

અને અમે લુકમાન (અલૈ.)ને શાણપણ આપ્યું (અને હુકમ આપ્યો) કે 
અલ્લાહપાકનો શુક્ર કર્યા કરો અને જે કોઈ શુક્ર કરશે, તો તે પોતાના જ ભલા 
માટે શુક્ર કરશે. અને જે કોઈ નાશુક્રી કરશે, તો અલ્લાહપાક બેપરવા (અને) 
વખાણપાત્ર છે. (૧૨) અને (તે વખતને યાદ કરો) જ્યારે લુકમાન (અલૈ.)એ 
પોતાના દીકરાને બોધ આપતાં કહ્યું કે, હે દીકરા ! અલ્લાહ તઆલાનો 
ભાગીદાર ન ઠેરવજો. બેશક, શરીક બનાવવું બહુ ભારે અન્યાય છે. (૧ ૩) 


(લુકમાન અલૈ.એ આ પણ કહ્યું કે) હે દીકરા ! જો કોઈ (ની કંઈ) કરણી 








સત્તરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૩૮] 





રાઈના દાણા બરાબર હોય, પછી તે કોઈ પથ્થરમાં અથવા આકાશોમાં કે 
પૃથ્વીમાં (ગુમ) હોય, તો પણ અલ્લાહપાક તેને લાવી હાજર કરશે. બેશક, 
અલ્લાહપાક ગુપ્ત વાતોનો જાણનાર (અને) ખબર રાખનાર છે. (૧૬) હે 
દીકરા ! નમાઝ કાયમ રાખ અને (લોકોને) સદ્કાર્યોની આજ્ઞા કર અને 
ખરાબ કૃત્યોથી અટકાવ. વળી, (એમાં) જે સંકટ તારા ઉપર આવી પડે તેને 
સહન કર. બેશક, એ મહા હિમ્મતના કામ છે. (૧૭) અને લોકોના તરફ 
(અભિમાનથી) પોતાના ગાલ ન ફુલાવ તથા પૃથ્વી પર ઈતરાજીથી ન 
ચાલ. બેશક, અલ્લાહ તઆલાને કોઈ ઈતરાજીવાળો ઘમંડી ગમતો નથી. 
(૧૮) અને તારી ચાલમાં મધ્યમ ગતિ રાખ અને (બોલતી વેળા) પોતાના 
અવાજને ધીમો કર. બેશક, સોથી બુરો અવાજ ગધેડાનો અવાજ છે. (૧૯) 
અલ્લાહપાકની સંપૂર્ણ પશંશા મખ્લૂક કરી શકતી નથી : 
અને પૃથ્વીમાં જેટલા ઝાડ છે, તે બધા જ અગર કલમ બની જાય અને 
સમુદ્ર તેની શાહી હોય (અને) તે ઉપરાંત બીજા સાત સમુદ્રો (ની શાહી) હોય 
તો પણ અલ્લાહપાકની વાતો પૂરી ન થાય. બેશક, અલ્લાહ તઆલા મહા 
બળવાન (અને) હિકમતવાળો છે. (૨૭) 
માનવીય જ્ઞાનનું લિમિટેડ તથા અંદાજીત હોવું, ચોક્કસ ન હોવુ : 
ખરેખર, અલ્લાહ તઆલાની પાસે જ કિયામતનું જ્ઞાન છે. અને તે જ 
વરસાદ વરસાવે છે. અને જે કંઈ ગર્ભાશયમાં છે, તેને તે જ જાણે છે અને 
કોઈ માણસને ખબર નથી કે તે કાલે શું કરશે. અને કોઈ માણસને ખબર 
નથી કે તે કઈ ભૂમિમાં મરશે. બેશક, અલ્લાહપાક સઘળુ જાણનાર (અને) 
માહિતગાર છે. (૩૪) 


અસ-સજદહ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


સૂરતનો બુન્યાદી વિષય તોહીદ, આખિરત અને રિસાલત વિશે લોકોની 
શંકાઓનું નિવારણ અને આ ત્રણેય સચ્ચાઈઓ ઉપર ઈમાન લાવવા માટે 





[૫૩૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તરમી તરાવીહ 





આમંત્રણ પાઠવવાનો છે. 


ક્રાફિરોને કહેવામાં આવ્યું છે કે, કોઈપણ શંકા વિના આ ખુદાપાકનું 
કલામ છે. અને તે એટલા માટે ઉતારવામાં આવ્યુ છે કે, નબૂવ્વતના લાભથી 
વંચિત, ગાફેલ કૌમને ચોંકાવી મૂકવામાં આવે. આને તમે ખુદાપાકના નામે 
ઘડી કાઢેલી વાતો કેવી રીતે કહી શકો છો, જ્યારે આના અલ્લાહ તઆલા 
તરફથી ઉતર્યા હોવાની હકીકત જગજાહેર અને ઉઘાડી છે. 


આ કુઓંનિ જે હકીકતો તમારી સામે રજૂ કરે છે, બુદ્ધિ ચલાવીને જાતે 
વિચારો કે, આમાં કઈ વસ્તુ આશ્ચર્યજનક છે. આકાશ અને ધરતીના તંત્રને 
જુઓ, સ્વયં પોતાના જન્મ અને બનાવટ ઉપર વિચાર કરો, શું આ બધું 
તેના શિક્ષણની સચ્ચાઈ ઉપર સાક્ષી આપતું નથી, જે આ નબી સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમના મુખેથી આ કુર્બાનમાં તમને આપવામાં આવી રહ્યું 
છે ? આ સૃષ્ટિતંત્ર તોહીદ માટે દલીલરૂપ છે કે, શિક માટે ? અને આ સમગ્ર 
તંત્રને જુઓ અને પોતાના જ જન્મ ઉપર દષ્ટિ નાંખો. શું તમારી બુદ્ધિ આ જ 
સાક્ષી આપે છે કે, જેણે અત્યારે તમને પેદા કરેલા છે, તે ફરીવાર તમને 
પેદા નહીં કરી શકે ? 

ત્યાર બાદ આખિરતની દુનિયા (મૃત્યુ બાદની)નું ચિત્ર રજૂ કરવામાં 
આવ્યુ છે. અને ઈમાનના ફળ અને કુફ્રના અંજામ વર્ણવી અનુરોધ કરવામાં 
આવ્યો છે કે, લોકો તેમનો ખરાબ અંજામ તેમની સામે આવી જાય તે પહેલાં 
કુફ્ર ત્યજી દે, અને કુર્ઓનિ કરીમના શિક્ષણનો સ્વીકાર કરી લે. જેને માની 
લેવાથી ખુદ એમનો પોતાનો અંત સારો રહેશે. 

પછી એમને બતાવવામાં આવ્યુ છે કે, આ અલ્લાહપાકની મોટી કૃપા છે 
કે, તે મનુષ્યના ગુનાહોના બદલે એકાએક આખરી અને નિર્ણાયક આફતમાં 
તેને ઝડપી લેતો નથી, બલ્કે તે પહેલાં નાની-નાની મુસીબતો તથા તકલીફો, 
આફતો અને નુકસાન મોકલતો રહે છે. હળવા-હળવા ઝટકા આપતા રહે છે, 
જેથી તેને ચેતવણી મળે, અને તેની આંખો ઉઘડી જાય. મનુષ્ય જો આરંભના 
ફટકાથી જ સભાન થઈ જાય તો તેના પોતાના હિતમાં બેહતર છે. 








સત્તરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૪૦] 





ત્યાર પછી ફરમાવ્યું કે, દુનિયામાં આ કોઈ પહેલો અને અનોખો બનાવ 
નથી કે, એક વ્યક્તિ ઉપર ખુદાપાક તરફથી ગ્રંથ (કેતાબ) આવ્યો હોય. આ 
પહેલાં હઝરત મૂસા (અલૈ.) ઉપર પણ ગ્રંથ (પુસ્તક) આવ્યો જ હતો, જેને 
તમે સૌ જાણો છો. તો પછી આ કઈ અજબ વાત છે કે, આને સાંભળી તમારા 
કાન ઉભા થઈ જાય છે. ખાત્રી રાખો કે આ ગ્રંથ ખુદાપાક તરફથી જ આવ્યો 
છે. અને સારી પેઠે સમજી લેશો કે, હવે ફરીથી એ જ થશે, જે હઝરત મૂસા 
અલયહિસ્સલામના જમાનામાં બની ચૂક્યું છે. નેતૃત્વ અને સરદારી હવે 
એમને જ ફાળે જશે, જે અલ્લાહપાકના ગ્રંથનો સ્વીકાર કરી લે. અને તેનો 
વિરોધ કરનારાઓની નિષ્ફળતા નિશ્ચિત છે. 


પછી મક્કા શરીફના કાફિરોને કહેવામાં આવ્યુ કે, પોતાના વેપારી પ્રવાસો 
દરમ્યાન તમે જે પુરોગામી નાશ પામેલી કોમોની વસ્તીઓ પાસેથી પસાર 
થાવ છો, તેમનો અંજામ જોઈ લો. શું આ જ અંજામ તમે પોતાના માટે પસંદ 
કરો છો ? શું આ તમારી રાત-દિવસની જોયેલી વાત નથી કે, એક જમીન 
ઉજ્જડ હોય છે. જેને જોવાથી કલ્પના પણ આવી શકતી નથી કે, આની 
ભીતરમાં ઉગી નીકળતી વનસ્પતિના ખજાના છૂપા પડ્યા છે. પરંતુ થોડા 
દિવસો પછી એક જ વરસાદમાં તે એવી રીતે ખીલી ઉઠે છે, જાણે હરિયાળીની 
ચાદર પાથરી દીધી હોય. 

કલામનો અંત કરતી વખતે નબી (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ને 
ઉદ્દેશીને ફરમાવવામાં આવ્યુ છે કે, આ લોકો તમારી વાતો સાંભળી મજાક 
ઉડાવે છે. અને પૂછે છે કે, આ નિર્ણાયક વિજય આપને ક્યારે મળવાનો છે. 
જરાક એના વાર-તારીખ તો જણાવો. એમને કહો કે, જ્યારે અમારા અને 
તમારા નિર્ણયનો સમય આવી જશે, તે વખતે માનવાથી તમને કોઈ 
લાભ નહીં થાય. અને જો આખરી નિર્ણયની જ વાટ જોવી હોય તો રાહ જોતાં 
બેસી રહો. 

સૂરતની આયત-૧૫માં સજદહનું વર્ણન છે (જેને પઢવાથી સજદહ 
વાજિબ થઈ જાય છે). માટે સૂરતનું નામ “સજદહ”' રાખવામાં આવ્યુ છે. 





[૫૪૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તરમી તરાવીહ 





આપ (સલ્લલ્લાહું અલયહિ વસલ્લમ) જુમ્આના દિવસે ફજરની નમાઝમાં 
તથા રાત્રે સૂતી વખતે આ સૂરતની તિલાવત જરૂરથી કરતા હતા. 


બંદો અલ્લાહપાક સમક્ષ નમ્રતા, આજીજી દાખવે. કેમકે સજદહનો 
અર્થ થાય છે આજ્ઞાંકિત થવું. રસૂલુલ્લાહ (સલ.) જુમ્આ અને ઈદના દિવસે 
અને ફજરની નમાઝમાં સૂરએ સજદહ પઢતા હતા, જેથી માણસ વિનમ્રતાની 
સાથે રહે અને અભિમાની બની અત્યાચાર ન કરે. સૂરહમાં મૃત્યુ વિશે 
ઉલ્લેખ છે. જેથી માણસ વિચારે કે મારે એક ન એક દિવસ તો આ જગતને 
છોડી સૌથી શ્રેષ્ઠ ન્યાયાલયમાં જઈ હિસાબ આપવાનો છે. માટે એવા કર્મો 
કરતો રહું, જેથી હું સ્વર્ગવાસી (જજ્ઞતી) બની જાઉં. 

આયત નં.-૧૫ માં મુઅમિનોના એ ગુણોને વખાણના લાયક ગણાવ્યા, 
જેનાથી નમ્રતાનો ભાસ થાય છે. જે લોકો મારી નસીહતોનું વર્ણન સાંભળે 
છે, તો પ્રમાણી (નેક, ઈબાદતગુઝાર) બની જાય છે અને આખિરતમાં 
પકડાવાના ખૌફ અને સ્વર્ગ (જન્નત)ની ઉમ્મીદમાં પોતાના આરામની પળોમાં 
પરોઢિયે ઉઠી ઈબાદત (તહજ્જુદ) કરે છે. 


પ્રોત્સાહન મળે તે માટે આયત નંબર-૨૪ માં છણાવટ કરી કે, જેઓએ 
પણ મારી વાતોને માની અને વિશ્વાસ રાખ્યો, તેમને મે રોલમોડલ (આદર્શ 
નમૂનારૂપી) બનાવ્યા. એવા કાર્યો અને કર્મોથી રોક્યા કે અલ્લાહ તઆલા 
પાસે જઈ શર્મ અને વિનમ્રતાની સાથે અરજી કરવી પડે. અય અલ્લાહ 
તઆલા ! અમોને થોડો સમય આપ કે અમો નેક કાર્યો કરીને આવીશું. 
અલ્લાહ તઆલા મોટી સજા પહેલાં દુન્યામાં પણ માણસને જગાડવા માટે 
નાની-મોટી તકલીફો આપે છે. બંદો તેનાથી ચેતી જાય અને આભારી બની 
જાય. માણસને વિચાર કરવા માટે સવાલ કર્યો કે, શું કરમાંબરદાર અને 
નાફરમાન બરાબર હોઈ શકે છે ? 

અલ્લાહપાકની સૌથી મોટી કૃપા કે, અલ્લાહ તઆલાએ મુજરિમ અને 


મુઅમિનની હાલતો દશવી. કેમકે ઈન્સાન વિચારે-શિખામણ લે કે, કંઈક 
મારૂં મસ્તક કિયામતના દિવસે નીચું નહીં હોય ? શું હું ધિક્કારપાત્ર તો નહીં 








સત્તરમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [પ૪ર] 





બનું ? અશક્યને શક્ય કરવાની તો તમજ્ઞા નહીં કરવી પડે ? જો દિલ ગવાહી 
આપે, બલ્કે આપશે જ કે આ બધું તો સન્માનપાત્ર નથી તો પછી સન્માન 
અને આવકાર મળે તે માટે અલ્લાહપાક અને રસૂલ (સલ.)ના તાબા હેઠળ 
ઝિંદગી પસાર કરે. અલ્લાહપાકને રાજી કરવાવાળા અમલ કરે. તહજ્જુદમાં 
રડી-કકડીને માફી કરાવે. પ્રકોપથી ડરે, રહમતની ઉમ્મીદ રાખે અને માલ- 
દૌલતનો સદ્‌ઉપયોગ કરે તો આખિરતમાં સન્માન મળશે. 


જન્નત અને દુનિયાની નેઅમતો ફક્ત શબ્દોમાં એક જેવી લાગશે. 
હકીકતમાં આકાશ-પાતાળનો ફર્ક છે. 


સૂરએ સજદહની આયતોનો ખુલાસો 


મૃત્યુ બાદ જીવંત થવાની દલીલ : 


એ જ (અલ્લાહપાક) છૂપી અને જાહેર વસ્તુઓનો જાણનાર, જોરાવર 
(અને) દયાળુ છે (૬) કે તેણે જે પણ વસ્તુ બનાવી, તે સોને ઘણી સરસ 
બનાવી અને માટીના ગારાથી મનુષ્ય (આદમ અલે.)ની ઉત્પત્તિનો આરંભ 
કર્યો. (9) ફરી તેના વંશને સત્વ કાઢેલા તુચ્છ પાણી (વીર્ય)થી બનાવ્યો. (૮) 
પછી તેને પૂર્ણ કર્યો અને તેમાં પોતાની (સર્જેલી ખાસ) એક રૂહ ફૂંકી અને 
તમારા માટે કાન અને આંખ તથા દિલ બનાવ્યા, (પણ) તમે બહુ થોડો શુક્ર 
કરો છો. (૯) અને તેઓ કહે છે કે, જ્યારે અમે પૃથ્વીમાં રોળાઈ જઈશું, 
ત્યારે શું અમે ફરી (કિયામતમાં) નવા જન્મમાં આવીશું ? કંઈ નથી, બલ્કે 
તેઓ પોતાના પરવરદિગારની સમક્ષ જવાનો જ ઈન્કાર કરે છે. (૧૦) આપ 
ફરમાવી દો કે, તમારા પ્રાણને મોતનો તે ફરિશ્તો કબ્જે કરી લે છે, જે તમારા 
ઉપર નિયુક્ત છે. ફરી તમે તમારા પરવરદિગાર તરફ પાછા લઈ જવામાં 
આવશો. (૧૧) અને જો આપ જુઓ તો (અચરજ પામો) જ્યારે કે એ 
મુશ્રિકો પોતાના પરવરદિગારની સમક્ષ (શરમના માય) નીચા માથે (ઉભા) 
હશે (અને કહેશે) કે હે અમારા પરવરદિગાર! અમારી આંખો અને કાન 
ઉઘડી ગયા. હવે અમને (દુનિયામાં) પાછા મોકલ કે ભલા કામ કરીએ. 
બેશક, અમને સંપૂર્ણ યકીન આવી ગયું. (૧૨) અને જો અમે ચાહત તો 





[૫૪૩] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ સત્તરમી તરાવીહ 





અલબત્ત, અમે દરેક જણને તેના (સીધા) માર્ગની સૂજ આપી દેત, પરંતુ મારી 
આ વાત નક્કી થઈ ચૂકી છે કે, હું જહજ્ઞમને (કાફિર) જિજ્ઞાત તથા માણસો 
સૌથી અવશ્ય ભરી દઈશ. (૧૩) (પછી તેઓને કહેવામાં આવશે કે) હવે 
(આગની) મજા ચાખો, કારણ કે તમે આ દિવસની હાજરીને ભૂલવી દીધી 
હતી. બેશક, અમે પણ તમને ભૂલવી દીધી હતી. અને તમે પોતાની (બુરી) 
કરણીના બદલે સદાના અઝાબની મઝા ચાખો. (૧૪) 


વરસાદના દાખલાથી કિયામતની સાબિતી : 

શું તેઓએ જોયું નથી કે અમે પાણીને સૂકી પડેલી જમીન તરફ 
પહોંચાડીએ છીએ. ફરી તે વડે અમે ખેતી ઉત્પન્ન કરીએ છીએ, જેમાંથી 
તેઓના પશુઓ તથા તેઓ પોતે પણ ખાય છે. છતાં શું તેઓ જોતા નથી ? 
(૨૭) અને તેઓ કહે છે કે, જો તમે સાચા છો તો આ ફેસલો ક્યારે થશે ? 
(૨૮) આપ ફરમાવી દો કે ફેંસલા (કિયામત)ના દિવસે કાફિરોને તેઓનું 
ઈમાન લાવવું કંઈ જ લાભ નહિ આપે અને ન તેઓને મોહલત આપવામાં 
આવશે. (૨૯) માટે આપ એ લોકોનો ખ્યાલ છોડી દો અને (ફેસલાની) રાહ 
જોતા રહો. ખરેખર, તેઓ પણ રાહ જોઈ રહ્યા છે. (૩૦) 








અઢારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૪૪] 


આજની અઢારમી તરાવીહમાં રજૂ કરાતા મુદ્દાઓ બાવીસમા પારહના “વમન 
યકુનત' સાથે સબંધ ધરાવે છે. સૂરહ અહઝાબમાં મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગોની ચચા 
કરવામાં આવી છે. એક ગઝવએ ખંદક બીજા ગઝવએ બની કુરેઝા અને ત્રીજો 
હઝરત ઝેનબ (રદો.) સાથે હુઝૂર (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ના નિકાહ 
અથતિ દત્તકપુત્રની તલાક આપેલ સ્ત્રી સાથે નિકાહ. 





અલ-અહ્ઝાબ 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


બદ્ર અને ઉહુદની લડાઈઓમાં કુરેશને સફળતા ન મળી, તો તેમણે 
અરબસ્તાનના બીજા કબીલાઓ અને મદીના શરીફના યહૂદીઓ સાથે મળી 
એક સંયુક્ત ફોજ તેયાર કરી મદીના શરીફ ઉપર જબરદસ્ત હુમ્લો કર્યો. 
આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે હઝરત સલમાન ફારસી (રદી.)નો 
મશ્વેરો કબૂલ કરી દુશ્મનોથી રક્ષણ માટે મોટી ખાઈઓ ખોદી. જેથી આ 
જંગને ખંદક તથા સંયુક્ત મોરચાની લડાઈ પણ કહેવામાં આવે છે. આ 
નામથી સૂરતનું નામ “અહઝાબ” (સંયુક્ત સેનાઓ) રાખવામાં આવ્યુ. 


આ જંગમાં મુસ્લિમો વિરૂદ્ધ મદીના શરીફના યહૂદીઓ (બનુ 
કુરયઝહ)એ વાયદા-કરારનો ભંગ કરી સંયુક્ત સેનાઓની મદદ કરી હતી. 
માટે તેમની સાથે થયેલ લડાઈનું પણ ટૂંકુ વર્ણન કરવામાં આવ્યુ છે. 


નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની પત્નીઓને, જે તે વખતે તંગી 
અને મુસીબતના સમયમાં સબ્ર કરી રહી હતી, તેમણે તેમના ખચામાં થોડા 
વધારાની માંગણી કરી હતી. કારણ કે હવે મુસ્લિમોની માલી હાલત સારી 
હતી. તો અલ્લાહ તઆલાએ નસીહત કરી કે, દુનિયા અને તેની શોભા, અને 
ખુદા અને રસૂલ તથા આખિરતમાંથી કોઈ એકને પસંદ કરી લો. જો તમને 
પહેલી વસ્તુ જોઈતી હોય તો સાફ-સાફ કહી દો. તમને એક દિવસ માટે પણ 
આ તંગીમાં રાખવામાં નહીં આવે, બલ્કે રાજીખુશીથી છોડી દેવામાં આવશે. 





[૫૪૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ અઢારમી તરાવીહ 





અને જો બીજી વસ્તુ પસંદ છે, તો ધીરજપૂર્વક અલ્લાહ તઆલા અને રસૂલ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમનો સાથ આપો. 


પુનિત પત્નીઓને હુકમ આપવામાં આવ્યો કે, અજ્ઞાનતાકાળની સ્ત્રી- 
ઓની જેમ સાજ-શણગારના પ્રદર્શનથી દૂર રહે. સન્માનપૂર્વક પોતાના 
ઘરોમાં બેસે, અને અજાણ્યા પુરૂષો સાથે વાત કરતી વખતે સખત કાળજી 
રાખે. આ પડદાના આદેશનો આરંભ હતો. 


આયત ૩૬ થી ૪૮ સુધીનો વિષય હઝરત ઝેનબ (રદી.) સાથે હુઝૂરે 
અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની શાદી-વિવાહના અનુસંધાનમાં છે. 
આમાં એ તમામ વાંધાઓનો જવાબ આપવામાં આવ્યો છે, જે વિરોધીઓ 
તરફથી આ વિવાહ સામે ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા હતા. એ શંકાઓનું નિવારણ 
કરવામાં આવ્યું છે, જે મુસલમાનોના દિલોમાં નાખવાની કોશિશ કરવામાં 
આવતી હતી. મુસલમાનોને બતાવવામાં આવ્યું છે કે, હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમનો દરજ્જો અને સ્થાન શું છે, અને ખુદ હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમને કાફિરો અને મુનાફિકોના જૂઠા પ્રચાર સામે ધીરજ 
રાખવાની શીખ આપવામાં આવી છે. અને આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમની તઅઝીમ તથા એહતેરામ કરવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો અને 
તેના અનુસંધાનમાં જ આપ અલયહિસ્સલામ ઉપર દુરૂદ શરીફ પઢવાનો 
હુકમ કરવામાં આવ્યો. 


અજ્ઞાનતાયુગની બુરાઈઓમાંથી એક બુરાઈનો ઉલ્લેખ કરી ફરમાવ્યું 
કે, દત્તક પુત્ર તમારો પોતાનો પુત્ર નથી થઈ શકતો. માટે તેને તેના બાપના 
નામથી જ સંબોધવામાં આવે. તેને પોતાના પુત્રનો દરજ્જો ન આપવામાં 
આવે. 

ઉહુદના યુદ્ધને બે મહિના થયા હશે કે નજદના એક કબીલાએ મદીના 
પર હુમલો કરવાની તેયારીઓ શરૂ કરી દીધી. ત્યાર બાદ એક વર્ષ પછી 
ત્રણ કબીલાઓએ હુઝૂર (સલ.) પાસે દીન શીખવાડવા માટે માણસોની 
જરૂર જણાવી. હુઝૂર (સલ.)એ ૭૦ જેટલા પ્રચારકો એમના કબીલામાં 








અઢારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૪૬] 





મોકલ્યા. પરંતુ એમને દગો કરી શહીદ કરી દેવાયા. જેના પર આપે એક 
મહિના સુધી એ કબીલાઓ વિરૂદ્ધ કુનૂતે નાઝિલા પઢી. એ સમયગાળામાં 
શવ્વાલ પ હિજરીમાં આરબના ઘણા કબીલાઓએ મદીના શરીફ પર એક 
સામૂહિક બળ સાથે હુમલો કરી દીધો. ત્રણ-ચાર હજારની વસ્તી જેમાં કેટલાય 
મુનાફિકો પણ સામેલ હતા, દસ-બાર હજારની સંખ્યામાં હુમલો કર્યો. જો આ 
હુમલો અચાનક થઈ જાત તો સખત વિનાશ વેરનારો હોત, પરંતુ ઇસ્લામી 
ચળવળની હમદદ અને અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિઓ જે વિરોધી કબીલાઓમાં 
રહેતી હતી, આપને બધી ગતિવિધિઓની માહિતી આપતી રહેતી. આથી 
હુમલાના છ દિવસ પહેલાંથી આપે મદીનાની બે બાજુએ ખંદક (ખાઈઓ) 
ખોદાવડાવી હતી અને ત્રણ હજારના સૈન્ય સાથે યુદ્ધ માટે તેયાર થઈ ગયા 
હતા. કાફિરોના સ્વપ્નમાં પણ ન હતું કે તે ખાઈનો સામનો થશે. કેમકે 
આરબો આ પધ્ધતિએ ક્યારેય લડ્યા ન હતા. વિવશ થઈ અરબના મુશ્રિકોને 
શિયાળામાં ઘેરા માટે તૈયાર થવું પડ્યું. જેના માટે તેઓ પહેલાંથી જ તેયાર 
થઈને આવ્યા ન હતા. રપ દિવસથી વધુ ઘેરો યથાવત્‌ રહ્યો. કંઈક તો ઘેરાની 
લંબાઈ, કંઈક હુઝૂર (સલ.)ની વ્યૂહરચનાઓ અને એક રાત્રે અલ્લાહપાકે 
એવું વાવાઝોડું ફૂંક્યું કે બધા જ તંબૂઓ ઉખડી ગયા અને કોઈ એમાનામાંથી 
થોભી શક્યો નહીં. આ સમય દરમ્યાન એક વાર જોરદાર હુમલો થયો 
હતો. જે સવારથી સાંજ સુધી જારી રહ્યો અને ત્રણ વખતની નમાઝો રાત્રે 
નમાઝથી ફારિંગ થઈ એકી સાથે પઢવામાં આવી. મુસલમાનોએ અત્યંત 
નિર્ભયતાથી મુકાબલો કર્યો. 

ખંદકનો ઘેરો પૂરો થયો તો હઝરત જિબ્રઈલ (અલૈ.)એ અલ્લાહનો 
આદેશ સંભળાવ્યો કે, હજુ હથિયાર ન ખોલવામાં આવે, બલ્કે યહૂદી કબીલા 
બની કુરેઝા પર વાર કરીને ઠેકાણે પાડવામાં આવે. કેમકે એમણે ગદ્દારી કરી 
હતી. તેથી તરત જ મુસલમાનો એમના પ્રદેશમાં પહોંચી ગયા અને યહૂદી- 
ઓના નિયુક્ત કરાયેલા મધ્યસ્થી હઝરત સઅદ બિન મુઆઝના ફેંસલા 
અનુસાર એમના બધા જ પુરૂષોને કત્લ કરી દીધા અને સ્ત્રીઓને તેમજ 
બાળકોને ગુલામ બનાવી લેવામાં આવ્યા. 





[૫૪૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ અઢારમી તરાવીહ 





જંગે ઉહુદથી જંગે ખંદક સુધીનો બે વર્ષનો સમયગાળો સખત સંઘર્ષમય 
પસાર થયો હતો. પરંતુ એમાં સમાજની મજબૂતી અને સુધારણાનું કાર્ય પણ 
ચાલતું રહ્યું. મુસલમાનોના નિકાહ અને તલાકના કાયદાઓ આ જ સમય 
દરમ્યાન પૂર્ણ થયા. વારસાનો કાયદો અવતરિત થયો. શરાબ અને જુગારને 
હરામ ઠેરવવામાં આવ્યા. અને બીજા પણ અનેક પાસાઓ સબંધે કાયદાઓ 
નાઝિલ થયા. 


આ જ મોકા પર એ વાતનું એલાન કરવામાં આવ્યું કે, હુઝૂર (સલ.) 
અંતિમ નબી છે અને કેમકે આપના પછી કોઈ નબી આવનારા નથી. આથી 
તમામ બૂરાઈઓનો ખાત્મો કરાવાઈ રહ્યો છે. અને દરેક બૂરી રસમને 
બદલવામાં આવી રહી છે. જો અત્યારે કોઈ બૂરી રસમ બાકી રહી ગઈ તો 
કિયામત સુધી એને બદલી નહીં શકાય. 


અહીંયાંથી ૬ સૂરતો (સૂ.અહઝાબ, સબા, ફાતિર, યાસીન, સાફફાત 
અને સાદ)નો હેતુ એક જ છે. અને તે છે શરણાગતિ સ્વીકારવું, અલ્લાહ 
તઆલાની શરણે થવું, આજ્ઞાંકિત હોવું. પરંતુ દરેક સૂરતોમાં સમર્પણના 
પ્રકાર અલગ-અલગ છે. જેમકે.... 

સૂ.અહઝાબ : ગંભીર પરિસ્થિતિઓમાં અલ્લાહપાકને હવાલે થવું. 

સૂરએ સબા : સાંસ્કૃતિક અસ્તિત્વનો માર્ગ પણ અલ્લાહ તઆલાની 

શરણાગતિ સ્વીકૃતિ (હવાલે કરવા)માં છે. 
સૂ.ફાતિર : ગૌરવની પ્રાપ્તિપણ અલ્લાહપાકના હવાલે છે. 


સૂ.યાસીન : પરિણામની નિરાશા હોવા છતાં પણ આગ્રહભર્યા 
પ્રચારમાં પોતાને અલ્લાહપાકને હવાલે કરવો. 


સૂ.સાફ્ફાત : કોઈ પણ આદેશની હિકમત-મસલત સમજ્યા વગર 
આજ્ઞાંકિત હોવું. 

સૂરએ સાદ : હક સામે આવ્યા પછી કોઈ પણ દુશ્મની વગર તેનો 
સ્વીકાર કરવો. 








અઢારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૪૮] 





સૂ.અહઝાબમાં કષ્ટ અને કઠીનાઈઓનું ચિત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યું 
છે. અહઝાબની લડાઈની ગંભીર પરિસ્થિતિનો ભાસ આયતને જોતાં થાય 
છે કે એમ લાગતું હતું કે આંખોની રોશની ખતમ થઈ ગઈ. હૃદય (કલેજા) 
બહાર નીકળી આવ્યા. તે સમયે મુસલમાનોને જબરદસ્ત હલાવવામાં 
(પરીક્ષારૂપે) આવ્યા. 


આને છોડીને બીજી સામાજિક ગંભીર પરિસ્થિતિઓ હતી, તેમાંથી એક 
હઝરત ઝેદ જે નબી (સલ.)ના દત્તકપુત્ર હતા. તેમણે તેમની પત્ની હઝરત 
ઝેનબ (રદી.)ને તલાક આપી. અને ત્યાર બાદ અલ્લાહ તઆલાના આદેશ 
મુજબ નબી (સલ.)એ હઝરત ઝેનબ સાથે નિકાહ કર્યા. જે તે સમયગાળામાં 
સમાજને ખુલ્લો પડકાર હતો. કેમકે તે સમયે લોકો દત્તક પુત્રને સગા પુત્ર 
સમાન સમજતા હતા. માટે આ તો પુત્રની પત્ની (પુત્રવધુ) સાથે નિકાહ 
થયેલો ગણાય. પરંતુ આ રિવાજને તોડવા માટે અલ્લાહપાકે આ નિકાહ 
કરાવી લોકોને જાગૃત કર્યા કે, દત્તકપુત્ર સગાપુત્ર સમાન નથી. અને તેનું 
અમલીકરણ નબીએ કરીમ (સલ.) દ્વારા કરાવ્યું અને વિરોધીઓની શંકા- 
ઓનું નિરાકરણ કર્યું. 

વર્તમાનયુગમાં જે લોકો શરઈ મસ્લેહતો-હેતુઓ ન સમજવાને કારણે 
ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં ઘુસપેઠ અને વાંધા-વચકાઓ કાઢે છે, તેમનું આયત-૩૬ 
માં ખંડન કરતાં ફરમાવ્યું કે, જ્યારે મનુષ્ય અલ્લાહપાકનો શરણાર્થી થઈ 
ગયો, આત્મસમર્પણ કરી લીધું તો પછી તેના આદેશોથી કોઈ આપત્તિ ન હોવી 
જોઈએ, બલ્કે નિઃસંકોચ તેનું અમલીકરણ કરવું જોઈએ. કેમકે માણસની 
સમીક્ષા અને સોચ-વિચારની એક સીમા છે. સીમાનું ઉલ્લંઘન કરી સમજવાની 
કોશિશ કરવી બેકાર છે. બીજી એક કાયદાકીય વાત એ છે કે ધામિક 
ક્રિયાઓના બે પ્રકાર છે : (૧) અમુક આદેશોની સાથે તેની હિકમત અને 
કારણનો પણ ઉલ્લેખ છે. (૨) અમુક આદેશોના હેતુ અને પ્રયોજનોનો કોઈ 
ઉલ્લેખ નથી. તો મનુષ્યની બીજા પ્રકારના આદેશમાં સ્પષ્ટરૂપે પરીક્ષા થાય 
છે કે, મારો માનવાવાળો મારા આદેશને માને છે કે પછી તેનું (પોતાના 
દિમાગના ચોકઠાથી) અર્થઘટન કરે છે. એટલા માટે તો આ સૂરહમાં તાઅત 





[૫૪૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ અઢારમી તરાવીહ 





(ફરમાંબરદારી)નો શબ્દ સાત વખત વપરાયેલ છે. અલ્લાહપાક સાથે 
સત્યતાના વલણ માટેનો શબ્દ આઠ વખત વપરાયેલ છે. 


અમાનતથી મુરાદ શું છે ? અમાનતનો અર્થ છે કે, અલ્લાહપાકના 
આદેશને એ પ્રમાણે પોતાની જવાબદારી હેઠળ લેવો કે તેના અમલીકરણ પર 
સવાબનો હકદાર બનશે. અને તેના પર અમલ ન કરવાની સૂરતમાં અલ્લાહ 
તઆલાની સજાનો હકદાર બનશે. 


અલ્લાહપાકે પૃથ્વી-આકાશને તેની બ્રહ્માંડની વ્યવસ્થા માટે જે કામમાં 
લગાડેલા છે, તેઓ પોતાની જવાબદારી ખૂશીથી નિભાવી રહ્યા છે. પરંતુ 
તેમનાથી એથી વિશેષ એમની ચાહત પૂછવામાં આવી કે તમો ચાહો તો 
અમારી એક અમાનત સ્વીકારો, જેથી તમને સવાબ મળશે. પરંતુ પૃથ્વી અને 
આકાશને ભય અને બીક લાગી કે જવાબદારી લઈ તો લઈએ, પરંતુ આ 
અમાનતને નિભાવવામાં ચૂક થઈ જાય તો સજા ભોગવવી પડશે. માટે લાચારી 
દેખાડી કે અમો આ અમાનતનો ભાર નહીં ઉઠાવી શકીએ. પરંતુ ઈન્સાને 
આ જવાબદારી સ્વીકારી લીધી. કેમકે ઈન્સાનને શરમ આવી કે પોતાના 
પાલનહાર તરફથી આવનાર જવાબદારીને નકારે એ અયોગ્ય કહેવાય. 
અલ્લાહપાક સૌને જવાબદારી પૂર્ણ કરવાની તોફીક આપે. 

આ સૂરતમાં સામૂહિક રીતરિવાજો-બંધારણો, ધર્મ સબંધી આદેશો, જંગે 
અહઝાબ, જંગે બનૂ કુરેઝા અને મુનાફિકો (દંભી)ની આ બતન્નેવ જંગોમાં 
વર્તણૂંકનો વાર્તાલાપ છે. 

નબી (સલ.) મારફતે ઉમ્મતને એવા ચાર આદેશો મળ્યા, જે હકીકતમાં 
કામયાબી અને સદ્ભાગ્યની નાવ (હોડી)ને કિનારે લગાડી આપે : (૧) 
અલ્લાહનો ડર. (૨) કાફિરો અને મુનાફિકોની મંત્રણાને અનુસરવાથી બચવું. 
(૩) આકાશી વાણીને અનુસરવી. (૪) અલ્લાહપાક પર સંપૂર્ણ ભરોસો. 

અજ્ઞાનતાયુગની ખરાબીઓ : (૧) લોકોની વિચારશીલતા હતી કે, 
અમુક વ્યક્તિઓના બે હૃદય હોય છે. તેનો રદિયો કર્યો કે, અલ્લાહપાકે કોઈ 
પણ વ્યક્તિને બે દિલો (હૃદય) નથી આપ્યા. (૨) કોઈ માણસ પોતાની 








અઢારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૫૦] 





પત્નીને માંની પીઠ સમાન ગણકારતો, તો તેની પત્ની કાયમી ધોરણે હરામ 
થઈ જતી, પરંતુ કુર્‌ૂઆનનું કઠન છે કે, કફફારો દેવાથી પત્ની હલાલ થઈ 
જશે. (૩) દત્તક પુત્રને સગા પુત્રની જેમ સમજતા હતા, પરંતુ કુરઆની 
આદેશ અનુસાર દત્તકપુત્ર સગાપુત્ર-પુત્રીની તુલનામાં નહીં આવે. (વારસાઈ 
-વંશ વગેરે.) 

ત્યાર બાદ નબી (સલ.)ની પુનિત પત્નીઓને સઘળી ઉમ્મતની રૂહાની 
માંઓ ગણકારી. માટે તેમની ઈજ્જત-એહતેરામ વાજીબ છે. 


જંગે અહઝાબ અને કુરેઝા પછી મુસલમાનોના શાસન વિશે ખુશખબરી 
આપવામાં આવી અને તે પૂર્ણ થઈ. મુસલમાનોએ ફક્ત રોમ અને ઈરાન જ 
નહીં, બલ્કે કેટલાય શહેરો અને દેશોમાં અમન-શાંતિવાળુ સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યું. 

નબી (સલ.)ના વિશેષ ગુણોનું વર્ણન છે. 

એમાં કોઈ શંકા નથી કે, વર્તમાનયુગમાં પણ મુસલમાનો ઈમાન, 
અઅમાલ, સંસ્કાર, વ્યવહારમાં સુધારણા કરી લે તો સમગ્ર દુન્યા તેના 
ચરણોમાં હશે. 

મુસલમાનોનો પરિચય અપાવનારી દસ સિફતો (ગુણો) : ઈસ્લામ, 
ઈમાન, ફરમાંબરદારી, સચ્ચાઈ, ધીરજ, ખુશૂઅ, સદકો (દાન) કરવો, 
રોઝાદાર, ગુપ્તાંગની હિફાઝત અને વધુમાં વધુ અલ્લાહપાકની યાદ કરતા રહેવું. 

અભણતાયુગમાં જે અદબોથી લોકો અજાણ હતા, તેનું વર્ણન કર્યું. 
તેમાંથી ત્રણ આ છે : (૧) કોઈના ઘરમાં વગર ઈજાઝતે ન જાવ. (ર) જો 
જમવાની દઅવતમાં આવકાર્યા હોય તો જાવ, પણ જમ્યા પછી નીકળી જાવ. 
વાતોમાં લાગી જઈ ઘરવાળાઓનો સમય બરબાદ ન કરો. (૩) ગેરમહરમ 
સ્ત્રીઓથી કોઈ વસ્તુ માંગવાની જરૂરત પડે તો પરદા પાછળથી માંગવી. 


નબી (સલ.) પર દુરૂદ શરીફ પઢવાની ફઝીલત : હઝરત અબૂ 
તલ્હા અન્સારી (રદી.) ફરમાવે છે કે, નબી (સલ.)એ ફરમાવ્યું કે, મારી 
પાસે એક ફરિશ્તો પ્રગટ થયો અને કહ્યું કે, અય મુહમ્મદ ! તમો આ વાતથી 
ખુશ નથી કે અલ્લાહપાક ફરમાવે છે કે, ઉમ્મતમાંથી જે કોઈ આપ પર એક 





[૫૫૧] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ અઢારમી તરાવીહ 





વખત દુરૂદ શરીફ પઢશે, હું તેના પર દસ રહેમતો ઉતારીશ. અને જે કોઈ 
એક વખત સલામ મોકલશે, તો હુ તેના ઉપર દસ વખત સલામ ઉતારીશ. 
તો મેં ફરિશ્તાને જવાબ આપ્યો કે, હા. હું એ વાતથી ખુશ છું. 


પરદાની પહેલ પહેલાં નબી (સલ.)ના ઘરવાળાઓથી થઈ, ત્યાર પછી 
દરેક સ્રીને પરદો કરવાનો અલ્લાહ તઆલા તરફથી આદેશ મળ્યો. ભલે તે 
પત્ની હોય કે પુત્રી, બહેન હોય કે માં, પરદો સ્ત્રીનું સન્માન અને પવિત્રતાનો 
બચાવ સાધક છે. 

શરઈ પરદાની શરતો : આખું શરીર ઢંકાઈ જાય, પરદો એવો દેખાવડો 
ન હોય કે બીજાઓનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે. પરદો એટલો બારીક (પાતળો) અને 
ચુસ્ત (ફીટ) ન હોય કે શરીરના અંગોનું પ્રદર્શન થાય અને દેખાવ પુરતો 
પહેર્યો હોય એમ લાગે. 


સૂરતની છેવટમાં ફરાઈઝ, વાજીબાત, શરીઅતની મહત્તા તરફ ધ્યાન 
દોર્યું કે, આ બધા આદેશો એ અમાનતનો ભાગ છે, જે અલ્લાહ તઆલાએ 
બંદાઓ ને સોંપી છે. જ્યારે કે આકાશ, પૃથ્વી અને પર્વતોએ અસ્વીકાર કર્યું 
કે, અમે આ બોજો નહીં ઉઠાવી શકીએ. 


સૂરએ અહ્‌્ઝાબની આયતોનો ખુલાસો 


ખંદકના યુઘ્ઘમાં અલ્લાહપાકની ગૈબી મદદ : 


હે ઈમાનવાળાઓ ! પોતાના ઉપરનો ખુદાઈ ઉપકાર યાદ કરો, જ્યારે 
તમારા ઉપર લશ્કરો ચઢી આવ્યા ત્યારે અમે તેઓના ઉપર સખત પવન 
તથા (ફરિશ્તાઓના) એવા સૈન્યો મોકલ્યા, જે તમને દેખાતા ન હતા અને 
(તે વેળા) જે કંઈ તમે કરતા હતા, તેને અલ્લાહપાક જોતો હતો. (૯) જ્યારે 
કે તેઓ તમારા ઉપર ઉંચાણ તરફથી તેમજ નીચાણ તરફથી ચઢી આવ્યા 
અને જ્યારે (ભયના કારણે) આંખો ફાટેલી રહી ગઈ હતી અને કાળજાં ગળા 
સુધી પહોંચી ગયા હતા અને અલ્લાહપાકની સાથે તમે અનેક પ્રકારની 
કલ્પનાઓ કરી રહ્યા હતા. (૧૦) તે મોકા પર ઈમાનવાળા ખૂબ કસાયા અને 
બહું સખત રીતે હચમચાવી નાખવામાં આવ્યા. (૧૧) 








અઢારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [પપર] 





સહાબા તરફથી આપ (સલ.)ની સંપૂર્ણ તાબેદારી કરવી : 


(હે લોકો !) ખરેખર, તમારે રસૂલુલ્લાહ (સલ.) (ના કામો)માં શુભ 
અનુકરણ કરવાનુ હતું. (તમારે) એટલે તેને માટે કે જે અલ્લાહપાકની તથા 
આખિરત (ના સવાબ)ની આશા રાખતો હોય અને અલ્લાહપાકને વિશેષ 
યાદ કરતો હોય (૨૧) અને જ્યારે મુસલમાનોએ લશ્કરો જોયા તો કહેવા 
લાગ્યા : આ તે જ લોકો છે, જેનો અલ્લાહપાકે તથા તેના રસૂલ (સલ.)એ 
અમને વાયદો કર્યો હતો. અને અલ્લાહ તઆલાએ તથા તેના રસૂલ (સલ.)એ 
સાચું ફરમાવ્યુ હતું અને એથી તેમના ઈમાનમાં અને તાબેદારીમાં જ વધારો 
થયો. (૨૨) તે ઈમાનવાળાઓમાં કેટલાક લોકો એવા છે કે, તેમણે જે 
વાતનો અલ્લાહપાકથી કરાર કર્યો હતો, તેને સાચો કરી દેખાડ્યો. ફરી 
તેઓમાંથી કોઈ તો પોતાની મજ્ઞત પૂરી કરી ચૂક્યો અને તેઓમાંથી કોઈ 
રાહ જોઈ રહ્યો છે અને તેમણે (તેમાં) લેશમાત્ર ફેરફાર કર્યો નથી. (૨૩) 
એટલા માટે (આ બનાવ બન્યો) કે અલ્લાહપાક સાચાઓને તેમના સત્યનો 
બદલો આપે અને જો ચાહે તો મુનાફિકોને શિક્ષા કરે અથવા તેઓને તોબાની 
તવફીક આપે. ખરેખર, અલ્લાહપાક ઘણો બખ્શનાર (અને) દયાળુ છે. 
(૨૪) અને અલ્લાહપાકે કાફિરોને તેઓના ક્રોધમાં જ ભરેલા પાછા ફેરવ્યા 
કે તેઓને કંઈ જ લાભ મળ્યો નહિ અને અલ્લાહપાકે મુસલમાનોના તરફથી 
લડાઈને પોતાના ઉપર લઈ લીધી અને અલ્લાહપાક મહા બળવાન (તથા) 
જબરદસ્ત છે. (૨૫) 


આપ (સલ.)ની પુનિત પત્નીઓને નસીહત : 


હે નબી (સલ.) ! આપ પોતાની પત્નીઓને ફરમાવી દો કે જો તમે 
દુનિયાની જિંદગી(નો એશ-આરામ) અને અહીંનો શણગાર ચાહતી હો તો 
આવો, હું તમને કંઈક માલસામાન આપી દઉં અને ભલાઈપૂર્વક તમને 
છૂટાછેડા આપી દઉં. (૨૮) અને જો તમે અલ્લાહપાકને તથા તેના રસૂલ 
(સલ.)ને અને પાછલા ઘર (આખિરત)ને ચાહતી હો તો અલ્લાહપાકે 
તમારામાંથી નેકીવાળીઓ માટે મહાન સવાબ તેયાર કરી રાખ્યો છે. (૨૯) 





[૫૫૩] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ અઢારમી તરાવીહ 





મુસ્લિમ સ્ત્રી-પુરૂષોના સદ્ગુણો : 

બેશક, મુસલમાન પુરૂષો તથા મુસલમાન સ્ત્રીઓ અને ઈમાનદાર 
પુરૂષો તથા ઈમાનદાર સ્ત્રીઓ અને બંદગી કરનાર પુરૂષો તથા બંદગી 
કરનાર સ્રીઓ અને (વર્તન તેમજ કથનમાં) સાચા પુરૂષો તથા સાચી સ્રીઓ 
અને દીની કામોમાં કષ્ટ વેઠનાર પુરૂષો તથા કષ્ટ વેઠનાર સ્ત્રીઓ અને 
નમ્ર પુરૂષો તથા નમ્ર સ્રીઓ અને દાન આપનાર પુરૃષો તથા દાન આપનાર 
સ્રીઓ અને રોઝહદાર પુરૂષો તથા રોઝહદાર સ્ત્રીઓ અને પોતાના ગુપ્ત 
અવયવોની સંભાળ રાખનાર મરદો તથા સંભાળ રાખનાર ઔરતો અને 
અલ્લાહપાકને બહુ યાદ કરનાર પુરૂષો તથા બહું યાદ કરનાર સ્ત્રીઓ, 
એ સૌને માટે અલ્લાહપાકે (ગુનાહોથી) માફી અને મહાન સવાબ તેયાર 
રાખ્યો છે. (૩૫) 


આપ (સલ. )ના છેલ્લા નબી હોવાની સાબિતિ અને વિશિષ્ઠતાઓ 


અને અલ્લાહપાકે નબી માટે જે વાત નક્કી કરી દીધી, તેમાં નબી પર 
કંઈ તંગી નથી. અલ્લાહપાકંનો નિયમ તે નબીઓમાં પણ એ જ હતો, જેઓ 
પહેલા થઈ ચૂક્યા છે. અને અલ્લાહપાકનો હુકમ (પ્રથમથી જ) નક્કી થયેલો 
હોય છે. (૩૮) તે (નબી)ઓ એવા હતા કે અલ્લાહ તઆલાના સંદેશા 
પહોંચાડતા હતા અને તેનાથી જ ડરતા હતા અને અલ્લાહ તઆલાના સિવાય 
કોઈથી ડરતા ન હતા અને અલ્લાહપાક (કરણીઓનો) હિસાબ લેનાર બસ 
છે. (૩૯) મુહમ્મદ (સલ.) તમારા પુરૂષોમાંથી કોઈના બાપ નથી, પરંતુ 
અલ્લાહપાકના રસૂલ અને નબીઓની મહોર છે અને અલ્લાહ તઆલા સઘળી 
વસ્તુઓ (ની હિકમત)ને ખૂબ જાણનાર છે. (૪૦) હે ઈમાનવાળાઓ ! અલ્લાહ 
તઆલાની ઘણી યાદ કર્યા કરો. (૪૧) અને સવારે તથા સાંજે (એટલે સદા) 
તેની પવિત્રતા બોલતા રહો. (૪૨) તે એવો (દયાળુ) છે કે તે (પોતે) તથા તેના 
ફરિશ્તા તમારા ઉપર રહમત મોકલે છે કે જેથી તમને (ગુમરાહીના) 
અંધકારમાંથી (હિદાયતના) પ્રકાશ તરફ કાઢી લાવે અને અલ્લાહ તઆલા 
ઈમાનવાળાઓ પર મહા દયાળુ છે. (૪૩) જે દિવસે તેઓ અલ્લાહપાકથી 








અઢારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [પપ૪] 





મળશે, તો (અલ્લાહપાકના તરફથી) તેમની સલામી “અસ્સલામુ અલયકુમ”' 
છે અને તેમના માટે તેણે માનભર્યો બદલો (જશક્ઞતમાં) તેયાર રાખ્યો છે. 
(૪૪) હે નબી (સલ.) ! બેશક, અમે આપને સાક્ષી આપનાર તથા ખુશખબરી 
સંભળાવનાર તથા ડરાવનાર બનાવી મોકલ્યા છે. (૪૫) અને અલ્લાહપાકના 
તરફ તેના હુકમથી (સોને) આમંત્રણ આપનાર અને (જાણે કે) રોશન ચિરાગ 
છે. (૪૬) અને ઈમાનવાળાઓને ખુશખબર આપો કે તેમના માટે અલ્લાહ 
તઆલાના તરફથી મહાન બુઝુર્ગી છે. (૪૭) અને કાફિરો તથા દગાબાજોનું 
કહ્યું ન માનો; તથા તેઓની સતામણી (ની યાદ)ને પડતી મૂકો અને અલ્લાહ 
તઆલા પર ભરોસો રાખો અને અલ્લાહપાક જ કાર્યસાધક બસ છે. (૪૮) 


આપ (સલ.) ઉપર દુરૂદો સલામનો આદેશ : 


બેશક, અલ્લાહપાક તથા તેના ફરિશ્તા નબી પર રહમત મોકલે છે, તો 
હે ઈમાનવાળાઓ ! તમે પણ તેમના ઉપર દુરૂદ મોકલો અને અતિશય 
સલામ મોકલો. (પ૬) બેશક, જે લોકો અલ્લાહપાકને તથા તેના રસૂલ 
(સલ.)ને ઈજા પહોંચાડે છે, તેઓના ઉપર અલ્લાહપાક દુનિયા અને 
આખિરતમાં લઅનત (રહમતથી દૂર) કરે છે અને તેઓના માટે તેણે તુચ્છ 
કરી નાખનાર અઝાબ તેયાર રાખ્યો છે. (૫૭) 


પરદાનો હુકમ અને મુનાફિકોની શરારતનું વણન : 

હે નબી (સલ.) ! પોતાની પત્નીઓ તથા પોતાની પુત્રીઓ તથા 
મુસલમાનોની સ્ત્રીઓને ફરમાવી દો કે, પોતાના (મુખ) ઉપર પોતાની 
ચાદરોને (માથાથી) સહેજ નીચી લટકાવે. એમાં જલ્દીથી ઓળખાઈ જશે 
તો તેણીઓને સતાવવામાં નહિ આવે અને અલ્લાહપાક મોટો બખ્શનાર 
(તથા) દયાળુ છે. (૫૯) અલબત્ત, જો એ (ખાસ) મુનાફિકો તથા જેઓના 
દિલોમાં રોગ છે, તેઓ તથા મદીનામાં જૂઠી ખબરો ઉડાવનારા (એ 
શરારતોથી) અટકશે નહિ, તો અલબત્ત, અમે તેઓની પાછળ આપને 
લગાડી દઈશું. ફરી તેઓ આપની સાથે મદીનામાં માત્ર થોડા જ દિવસો 
રહેવા પામશે. (૬૦) તે પણ ફિટકાર પડેલી સ્થિતિમાં. (પછી એવું થશે 





[૫૫૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ અઢારમી તરાવીહ 





કે) જ્યાં મળી આવશે, ત્યાં જ પકડવામાં આવશે અને જાનથી માયાં જશે. 
(૬૧) જે (ફસાદી) લોકો પહેલા થઈ ચૂક્યા છે, તેઓના વિશે પણ અલ્લાહ 
તઆલાનો એ જ નિયમ રહ્યો છે અને આપ અલ્લાહપાકના એ નિયમને 
બદલાતા જોશો નહિ. (૬૨) 


સરએ સબા 
9. 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતનો બુન્યાદી વિષય મક્કા મુકર્રમહના કાફિરોના તે વાંધાઓનો 
જવાબ છે, જે તેઓ નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના તોહીદ તથા 
આખિરતના સંદેશ સામે અને ખુદ આપની નબૂવ્વત સામે મોટાભાગે મહેણાં- 
મજાક અને બેહૂદા આક્ષેપોના સ્વરૂપમાં ઉભા કરતા હતા. એ વાંધાઓનો 
જવાબ મોટાભાગે સમજાવટ, યાદી અપાવવા તથા દલીલોના રૂપમાં છે. 
પરંતુ ક્યાંક ક્યાંક કાફિરોને તેમના હઠીલાપણાંના ખરાબ અંજામથી ડરાવ- 
વામાં પણ આવ્યા છે. 


હઝરત દાવૂદ (અલૈ.), હઝરત સુલયમાન (અલે.) અને સબાની કોમના 
કિસ્સા એ આશયથી વણંવવામાં આવ્યા છે કે, તમારી સામે ઈતિહાસના આ 
બે દષ્ટાંતો મોજૂદ છે. એક તરફ હઝ. દાવૂદ (અલૈ.) અને હઝ. સુલયમાન 
(અલે.) છે, જેમને અલ્લાહ તઆલાએ ખૂબ મહાન વિશાળ સલ્તનત સાથે 
શક્તિઓ અને તે શાન-શૌકંત ઈનાયત કરી, જે અગાઉ ભાગ્યે જ કોઈને મળી 
છે. પરંતુ આ બધું મેળવીને પણ તેઓ ઘમંડ અને ગર્વમાં પડયા નહીં, બલ્કે 
પોતાના રબ વિરૂદ્ધ વિદ્રોહ કરવાને બદલે તેના ખૂબ જ આભારી (શુક્રગુઝાર) 
બંદા બનીને જ રહ્યા, અને દુન્યા-આખિરતની સફળતા પામ્યા. 


અને બીજી તરફ સબાની કૌમ છે, જેને અલ્લાહપાકે જ્યારે પોતાની 
નેઅમતોથી નવાજી, તો તે ફુલાઈ ગઈ, તેણે નાશુક્રી કરી અને છેવટે એવી 
નાશ પામી કે, આજે તેની કહાણીઓ જ દુનિયામાં બાકી રહી ગઈ છે. આ 
બજે દષ્ટાંતોને નજર સમક્ષ રાખી જાતે જ વિચારો કે તોહીદ અને આખિરત 
ઉપર વિશ્વાસ અને નેઅમતો બદલ આભારની ભાવનાથી જે જીવન બને છે, 








અઢારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૫૬] 





તે બેહતર છે કે તે જીવન જે કુક અને શિક તથા આખિરતના ઈન્કાર અને 
દુનિયા પરસ્તીના આધાર ઉપર રચાય છે. બજ્ઞેવ પ્રકારના કિસ્સાઓ વર્ણન 
કરી મક્કા શરીફના લોકોને ગર્વ-ઘમંડ કરવાથી રોક્યા, જે ઘમંડ એમને 
આપ (સલ.)ની દઅવત કબૂલ કરવાથી રોકી રહ્યો હતો. 


હઝરત દાવૂદ અલયહિસ્સલામ : 


જ્યારે અલ્લાહપાક કોઈ વ્યક્તિને મહાન દરજ્જો આપવા માંગે છે, તો 
તેમને ઘણા બધા સદ્ગુણો અને વિશેષ લાયકાતો અર્પણ કરે છે. હઝરત 
દાવૂદ અલૈહિસ્સલામને પોતાના પ્યારા રસૂલ બનાવતા પહેલાં જ તે સમયના 
મહાન અત્યાચારી રાજા જાલૂતને આપના હાથે કતલ કરાવી આપની બહાદુરી 
લોકોમાં મશ્હૂર કરાવી દીધી. હઝરત તાલૂત (રહ.)ની ફૌજમાં રહી હઝરત 
દાવૂદ અલયહિસ્સલામે આ કારનામાને અંજામ આપ્યુ. અને ત્યારથી જ 
યહુદીઓના દિલમાં આપની મુહબ્બત અને મકબૂલત પ્રસરી ગઈ. 


હંમેશા અલ્લાહ તઆલાના ખલીફા નેકદિલ બાદશાહો અને ઝાલિમ 
સત્તાધિશો દરમ્યાન આ ફક રહ્યો છે કે, આ ખલીફાઓ દરેક પ્રકારની સત્તા 
અને શક્તિઓ છતાં નમ્રતા અને લોકોની સેવામાં અગ્રેસર રહેતા હોય છે. 
જ્યારે ઝાલિમ સત્તાધિશો હંમેશા ઘમંડ, અત્યાચાર અને લોકોને સતાવવામાં 
જ આગળ રહે છે. 


અલ્લાહ તઆલાનો કાનૂન છે કે, જે વ્યક્તિ ઉચ્ચ હોદ્દા ઉપર બિરાજમાન 
થઈ જેટલો તેનો શુક્ર-ઉપકાર વ્યક્ત કરે છે, તેટલો વધારે તેને નેઅમતોથી 
નવાઝે છે. હઝરત દાવૂદ (અલૈ.) અને હઝરત સુલયમાન (અલે.)ની ઝિંદગી 
તેનો અમલી નમૂનો છે. 

દીન અને ધર્મનો સબંધ વધુ પડતો રૂહાનિય્યત (આધ્યાત્મિકતા) સાથે 
છે. પરંતુ જાહેરી ભૌતિક શક્તિઓ (ખલીફા-બાદશાહ) પણ તેમાં ઘણી 
મદદ પૂરી પાડે છે. અર્થાત્‌ ધર્મ માનવીની આંતરિક સુધારણા કરે છે, અને 
ખિલાફત-બાદશાહત ધર્મએ બતાવેલ ન્યાયિક વ્યવસ્થાની રક્ષા કરે છે. એટલા 
જ માટે હઝ. ઉસ્માન (રદી.) ફરમાવે છે કે, “અલ્લાહપાક ખલીફા મારફતે 





[૫૫૭] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ અઢારમી તરાવીહ 





દીનના બચાવનું તે કામ લે છે, જે અમૂક સંજોગોમાં જાહેરી ધાર્મિક કિતાબોથી 
પુરૂ થઈ શકતુ નથી.” 


અલ્લાહ તઆલાએ બાદશાહત અને હુકૂમત વિશે ઘણી જગ્યાએ વર્ણન 
ફરમાવ્યું કે, અલ્લાહપાક કુદરત અને તાકતવાળો છે. તે જે કૌમ કે વ્યક્તિને 
હુંકૂમત દેવા ચાહે તેને હુકૂમત આપે છે. અને જેની સલ્તનત ખતમ કરવા 
માંગે છે, તેને ઘડીભરમાં ખતમ કરે છે. 

ખુદાઈ કાનૂન એ છે કે, કોમો અને પાર્ટીઓને હુકૂમત બે પ્રકારે પ્રાત 
થાય છે. એક “ખુદાઈ વિરાસત” માધ્યમે અને બીજી “ભૌતિક સાધન 
સ્રોતો''ના આધારે. પહેલી સૂરતમાં જ્યારે કોઈ કોમને હુકૂમત મળે છે, તો 
તેના અકીદાઓ અને ઈબાદતો (કાર્યો)માં સંપૂર્ણ રીતે “ખુદાઈ વિરાસત”' 
ક્રામ કરે છે. એટલે કે તેના અકીદા (માન્યતાઓ) સહીહ હોય, અને તે 
વ્યક્તિગત તથા સામૂહિક કૃત્યો-અમલોમાં પણ ભલાઈ અને સદકાર્યોને જ 
પ્રાથમિકતા આપતી હોય. જેને કુર્‌આની ભાષામાં “સાલિહીન”' કહેવામાં 
આવે છે. આ કૌમને હુકૂમત-સલ્તનત આપવામાં વાયદો કરવામાં આવ્યો છે. 
દુન્યવી સાધન-સામગ્રી ઓછી હોવા છતાં તેમને સફળતા મળે છે. તેમના 
મુકાબલામાં આવેલ શત્રુની ફોજી સાધન-સામગ્રી તથા જાહેરી-બાહ્ય બધી જ 
તાકતો મહાન હોવા છતાં તે મહાત થઈ જાય છે. આ અલ્લાહ તઆલાના 
વાયદાઓ પૂર્ણ કરવાનો એક લાંબો ઈતિહાસ છે. જે દરેક યુગમાં પરિપૂર્ણ 
થયો છે. જેને હઝરત દાવૂદ અલયહિસ્સલામના કિસ્સામાં વર્ણન કર્યો છે. 


અને જો કોઈ કૌમ અથવા જમાઅતમાં આ લાયકાતો નથી હોતી, તે 
આ “ખુદાઈ વિરાસત”'ની હકદાર બનતી નથી. અને ન તેમના માટે આવા 
કોઈ વાયદા કરવામાં આવ્યા છે. પરંતુ અલ્લાહ તઆલાની હિકમત-ભેદ 
અને મમોંને આધારિત અમૂક વખતે પૃથ્વીની વ્યવસ્થા-સંચાલન માટે 
અમૂક કૌમોને પસંદ કરવામાં આવે છે, જે ઉપરોક્ત સિફાત (ગુણો) ધરાવતી 
હોતી નથી. 


આ સલ્તનત દેવા અને છીનવામાં ખુદાપાકનો કુદરતી કાનૂન એવી 








અઢારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૫૮] 





રીતે કામ કરે છે, જેવી રીતે પૃથ્વીની વ્યવસ્થામાં જાહેરી માધ્યમો દ્વારા કામ 
લેવામાં આવે છે. 


આ સંજોગોમાં મુસલમાનો માટે બોધપાઠ છે કે, તેમની લાયકાત કુર્‌આની 
શર્તો પ્રમાણે ન હોવાને લઈ હુફૂમત તેમની પાસેથી લઈ લેવામાં આવે છે. 
તેમના માટે જરૂરી છે કે, તે કુર્‌આની સિફાત પેદા કરે. જેથી બીજી કોમના 
તાબે ન કરવામાં આવે. 

અને જો કૌમને ઉપરોક્ત ગુણો ન હોવા છતાં કુફ્ર સાથે પણ સલ્તનત 
આપવામાં આવે છે, તેમના માટે પણ બોધપાઠ છે કે, તમને હુકૂમત એટલા 
માટે આપવામાં આવી છે કે, તેના સાચા વારસદારો (નેક લોકો) પોતાના 
ખરાબ કૃત્યોને લઈ પોતાના હક્કથી વંચિત (મહરૂમ) થઈ ગયા છે. અને હવે 
પૃથ્વીની જાહેરી મસ્લેહતને લઈ વ્યવસ્થા ચલાવવા માટે મુસ્લિમ-મુશ્રિકની 
શર્ત જરૂરી નથી. 


હઝરત સુલયમાન અલયહિસ્સલામ : 


પાછલી ઉમ્મતોએ પોતાની મનેચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે ખુદાપાકના 
દીન-ધર્મમાં ઘણા બધા ફેરફારો અને અદલા-બદલીઓ કરી નાંખી હતી. 
તેમાંથી એક ખતરનાક અને ભયાનક ફેરફાર અલ્લાહ તઆલાના સાચા, 
નિષ્ઠાવાન નબીઓ અને રસૂલો ઉપર જુઠા આક્ષેપો અને ગલત વાતો સબંધિત 
કરવા બાબતે હતા. 


આ બાબતે યહૂદીઓ સૌથી આગળ હતા. તે એક તરફ આ નબીઓને 
ખુદાઈ દૂત અને રસૂલ સમજતા હતા, અને બીજી તરફ તેમના ઉપર ગલત 
મનઘડત આક્ષેપો લગાડવામાં પણ પાછળ ન હતા. જેમકે હઝરત લૂત 
અલયહિસ્સલામ અને તેમની બેટીઓ બાબતે (6/ઈજ૦ જેઠ/ઈટ# : %/%-?૯ 
અ/૩૪ * 2૦-૩૮) તથા હઝરત દાવૂદ (અલૈ.) અને હઝરત સુલયમાન (અલે.) 
બાબતે પણ ઘણી જૂઠી વાતો ચલાવી હતી. 


કુર્‌આન શરીફ દીન બાબતે સચ્ચાઈ અને યહૂદીઓ વગેરેની ગલત 
માન્યતાઓને રદ કરી સાચી વાતો લોકો સમક્ષ પેશ કરી. એ જ પ્રમાણે 





[૫૫૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ અઢારમી તરાવીહ 





નબીઓ ઉપર લગાડેલ ગલત આક્ષેપોને પણ રદ કરી સાચી હકીકત લોકો 
સમક્ષ રજુ કરી. 


આપ (સલ.)એ પોતાની ઉમ્મતને પણ યહૂદીઓના પોતાના પુસ્તકમાં 
કરેલ ફેરફારો તથા એમના સામાજિક ધામિંક વર્તુળોમાં પ્રચલિત ગલત 
કિસ્સાઓને જુઠા-સાચાની પરખ કર્યા વગર રજૂ કરવાથી મના કર્યા. પરંતુ 
અફસોસ છે કે, અમૂક તફસીરની કિતાબોમાં તેની પરખ કર્યા વગર આ 
પ્રમાણેના કિસ્સાઓ વર્ણન કરવામાં આવ્યા છે, જે આગળ જતાં ઇસ્લામ 
દુશ્મન શક્તિઓ માટે પોતાની ગલત માન્યતાઓ ફેલાવવામાં મદદરૂપ થયા 
છે. જ્યારે કે, કુર્‌આન શ. અને ઇસ્લામ સાથે તેનો કોઈ સબંધ નથી. 


હઝ. સુલયમાન અલયહિસ્સલામને ઈન્સાનો, જિનજ્ઞાત, પક્ષીઓ અને 
હવા ઉપર કાબૂ આપવામાં આવ્યો હતો. આપના પહેલા અને આપના બાદ 
કોઈને આ પ્રમાણે હુફૂમત આપવામાં આવી નથી. છતાં આપ નમ્રતા, વિનય, 
દરિદ્રતા, લોકસેવા, ધીરજ અને ખુદાપાકના શુક્ર અહેસાન બજાવવામાં 
કદી પાછળ રહ્યા નથી. આપની દુઆઓમાં પણ તે જ નમ્રતા અને બંદગીની 
ઝલક નજર આવે છે, જે બીજા નબીઓની દુઆઓમાં દેખાય છે. એમની 
ખુશી, નારાઝગી અને ગુસ્સો પણ અલ્લાહપાકના માટે જ હોય છે. ન્યાય, 
પ્રેમ, હમદર્દી વગેરે બધી જ ઉચ્ચ અખ્લાકી સભ્યતાઓ આપની સમગ્ર 
હુંકૂમત અને બાદશાહી યુગમાં ડગલેને પગલે નજર આવે છે. કૌમે સબાની 
રાણી બિલ્કીસ સાથેના આપના કિસ્સામાં અલ્લાહપાકના હુકમનો આદર 
અને તેની તબ્લીગ માટેની કોશિશોથી આપની બાદશાહી શાનોશૌકત સાથે 
ફકીરીની ઝલક પણ નજર આવે છે. 


જે વ્યક્તિ પોતાની જાતને અલ્લાહપાક માટે ખાસ કરી દે છે, તો 
અલ્લાહપાક કાયનાતની બધી જ વસ્તુઓને તેના તાબે કરી દે છે. હઝરત નૂહ 
(અલૈ.)ની કશ્તી, હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલૈ.) માટે આગનું બાગ બની જવુ, 
હઝરત સાલેહ (અલેૈ.)ની ઉટડી, હઝરત યૂસુફ (અલૈ.)નો સમગ્ર કિસ્સો, 
હઝરત મૂસા (અલે.) માટે લાકડીનું સાપ બની જવું, સમુદ્રના પાણીનો રસ્તો 








અઢારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૫૬૦] 





કરી આપવો, હઝરત સુલયમાન (અલે.) માટે જીજ્ઞાત, હવા અને પક્ષીઓનું 
તાબે થવુ, અસ્હાબે કહફ માટે સૂર્યના કિરણોનું આગળ-પાછળ થવુ, તેમના 
સુવાની જગ્યાએ કોઈનું ન પહોંચવુ, હઝરત ઈસા (અલૈ.)ને જીવંત આસમાન 
ઉપર બોલાવી લેવા અને આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ માટે કબૂતરીનું 
ઈંડા મૂકવુ તથા કરોળિયાની જાળ બિછાવવી વગેરે સંખ્યાબંધ દાખલાઓ 
છે. જે અલ્લાહપાકની અપાર કુદરત અને શક્તિનું પ્રદર્શન કરે છે. 


કોમે સબા : 


અલ્લાહ તઆલાએ કુર્‌આન શરીફમાં નસીહત-બોધપાઠ માટે ચાર રીતો 
વર્ણન કરી છે : 


જંક અલ્લાહ તઆલાએ પોતાના બંદાઓ ઉપર જે નેઅમતોની વર્ષા વરસાવી, 
તેને યાદ કરી અલ્લાહપાકના હુકમો માનવા માટે ધ્યાન દોરવવુ. જેમકે 
સૂરએ અઅરાકમાં ફરમાવ્યું કે, તમે અલ્લાહપાકની નેઅમતોને યાદ 
કરો, જેથી તમે સફળતા પ્રાપ્ત કરો. અલ્લાહપાકની નેઅમતો યાદ કરો 
અને પૃથ્વી ઉપર ફસાદ ન મચાવો. 


જંક પાછલી કૌમોના હાલ-હવાલ વર્ણન કરી નસીહત અને ઈબ્રત ગ્રહણ 
કરાવવી. જેમણે આજ્ઞાનું પાલન કર્યું અને સફળતા પ્રાપ્ત કરી અથવા 
જેમણે નાફરમાની કરી નિષ્ફળ થયા. સૂરએ ઈબ્રાહીમમાં ફરમાવ્યું કે, 
હે નબી ! (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) લોકોને કૌમોની ચડતી- 
પડતીનો ઈતિહાસ વર્ણન કરી નસીહત કરો. 


કફ કાયનાતમાં અલ્લાહપાકની ફેલાયેલી વિવિધ કુદરતી નિશાનીઓ તરફ 
ધ્યાન દોરવીને ઈસ્લામની દઅવત આપો. સૂરએ યૂસુફમાં ફરમાવ્યું : 
આકાશ અને પૃથ્વીમાં અલ્લાહપાકની ઘણી બધી નિશાનીઓ છે, જેના 
પાસેથી આ લોકો ધ્યાન-પરવા કર્યા વગર પસાર થઈ જાય છે. 


મૃત્યુ પછીની હાલતો અને કિયામતના દશ્યોનું તથા હાલતોનું વર્ણન કરી 
બોધપાઠ શિખવવો. જેમકે સૂરએ કાફમાં ફરમાવ્યું : અથાત્‌ કુર્‌આને 





[૫૬૧] ૦ પવિત્ર કુઆન સારાંશ ૦ અઢારમી તરાવીહ 





કરીમ દ્વારા આપ એવા લોકોને નસીહત કરો, જે હમારી ધમકીઓ 
(મૃત્યુ બાદની)થી ડરે છે. 


કૌમે સબાનો કિસ્સો બીજા નંબર (તઝકીર બિ અય્યામિલ્લાહ)નો છે. 
જેમાં પાછલી કૌમોના આરામ (વૈભવ)નું વર્ણન કર્યું. અને જ્યારે તે કોમ 
નાફરમાની અને નાશુક્રી કરવા માંડી, તો પછી તેમના ઉપર આવેલા પાણીના 
અઝાબ તથા ખેતીવાડી સંપૂર્ણ નિષ્ફળ થઈ જવાનો કિસ્સો વર્ણન કરી આપણને 
બોધપાઠ આપ્યો કે, તમો પણ અલ્લાહ તઆલાની અપણ કરેલ નેઅમતોને 
તેની ફરમાંબરદારી (આજ્ઞાઓ માનવા)માં વાપરશો. તેના હુકમો બજાવશો 
તો આ નેઅમતોમાં વધારો થશે અને જો ગુનાહ અને બળવાખોરીમાં લાગેલા 
રહેશો, તો આ નેઅમતોની જગ્યાએ તકલીફો, મુસીબતો અને પરેશાનીઓમાં 
ઘેરાય જશો. 


હેતુ : સંસ્કૃતિના અસ્તિત્વ માટે અલ્લાહપાકના આદેશ મુજબ જીવન 
પસાર કરવું. 

આ સૂરહમાં બે દાખલાઓ રજૂ કર્યા : (૧) એવી કૌમ કે જેમની 
સંસ્કૃતિની રચના મુઅમિનોના ગુણો સાથે રચાઈ હતી. જેમકે હઝરત 
દાવૂદ (અલૈ.) અને તેમના સુપુત્ર હઝરત સુલયમાન (અલેૈ.)ને અલ્લાહપાકે 
મહાન સામ્રાજ્યની સાથે સાથે તે સમયની બધી ટેકનોલોજી અને એટલું 
વર્ચસ્વ અર્પણ કર્યું હતું કે તેમને છોડીને બીજા કોઈના ભાગ્યમાં આવું 
સામ્રાજ્ય આવ્યું નથી. તેઓ આ બધી સાધન સામગ્રી હોવા છતાં ઘમંડી 
થવાને બદલે અલ્લાહ તઆલાના આભારી બન્યા અને બંદા બનીને જ રહ્યા. 
જેના કારણે દુન્યા-આખિરતની સફળતા મળી. 


એવી કૌમ (સબા) જેમની સંસ્કૃતિની રચના અલ્લાહની નાફરમાનીમાં 
રચાઈ હતી. જેમને અલ્લાહપાકે એવી જગ્યાએ વસાવ્યા કે જમીન ફળઠ્ઠુપ, 
રસ્તાની બજ્ઞેવ બાજુ બાગો, વાતાવરણ બિલ્કુલ શુદ્ધ વગેરે. અથાત્‌ 
જીવનનિર્વાહની બધી સુવિધા હતી. પરંતુ તેમને હજમ ન થયું અને તેઓ 
ફુલાઈ ગયા, નાશુક્રી કરી. જેના કારણે અલ્લાહપાકના પ્રકોપ-અઝાબના 








અઢારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૬૨] 





શિકાર બન્યા. આજે ફક્ત તેમની કહાણીઓ જ બાકી રહી. આના 
અનુસંધાનમાં જિન્ઞાતોનું લોકોની અંધશ્રદ્ધાઓનું ખંડન કરવા વર્ણન કર્યું કે, 
જે જિજ્ઞાતોને પોતાની સામે મૃત્યુ પામેલ વ્યક્તિ હઝ. સુલયમાન (અલેૈ.)ની 
ભનક પણ ન લાગી, તો તેઓ બાહ્યના પડદા પાછળ (ગૈબ)ની વાતો ક્યાંથી 
જાણી શકે છે ? આ બશેવ દાખલાઓથી એક કાયદાકીય વાતની જાણ થઈ 
કે, અલ્લાહપાકની નાફરમાની, તેની સાથે શિર્ક વગેરે હલાકત અને નષ્ટતાનું 
કારણ બને છે. 


આયત નંબર-૪૫ માં મક્કાવાસીઓને સભાન કરાવ્યા કે તમારી માલ- 
મતા, શક્તિ વગેરે તો તમારાથી પહેલા ગુજરી ગયેલાના મુકાબલામાં દસમાં 
ભાગની પણ નથી. જ્યારે તેઓએ વિદ્રોહીપણું દેખાડ્યું તો અલ્લાહપાકે 
તેમને નષ્ટ (ખતમ) કર્યા. માટે જો સંસ્કૃતિ બચાવવા માંગતા હોય તો પોતાને 
અલ્લાહપાકના આજ્ઞાકારી બનાવી આપો. વધુમાં તમો બધા ભેગા મળી જરા 
વિચારો કે જે ખુદાઈ દૂત હોવાનો દાવેદાર છે, તે સાચે જ પાગલ નથી. માટે 
હઠ છોડીને સન્માન, આદરભાવ આપો અને તેના ચરણોમાં પડી જાવ. 


સૂરતનો આરંભ અલ્લાહ તઆલાના વખાણથી થયો. તેની પ્રાસંગિક 
ચચરમાં અલ્લાહ તઆલાનો પરિચય છે કે, અલ્લાહપાક સઘળી સૃષ્ટિને 
બનાવનાર, મજબૂત વ્યવસ્થા કરનાર, ઉપાય કરનાર, દરેક વસ્તુનો જ્ઞાની 
તેમજ અલ્લાહપાકનું કોઈ પણ કાર્ય હિકમતથી ખાલી નથી. 


ત્યાર બાદ મુશ્રિકોની બાબત જણાવ્યું કે, તેઓ હિસાબ-બદલા અને 
મૃત્યુ પછી જીવિત થવાને નકારે છે. તો તમો પાલનહારના સોગંદ ખાઈને કહો 
કે, કિયામત જરૂર આવશે. સદ્કાર્ય કરનારને સારો બદલો અને કુકર્મીઓને 
ચોક્કસ સજા મળશે. 

હઝરત દાવૂદ (અલે.) પર અલ્લાહપાકના ઉપકારો : એટલી મધુર- 
સુરીલી અવાજ અપણ કરી હતી કે, જ્યારે અલ્લાહ તઆલાની તસ્બીહ 
કરતા ત્યારે પક્ષીઓ, પર્વતો પણ તલ્લીન થઈ તેમની સાથે ગુનગુનાવવા 
લાગતા. તેમના માટે લોખંડ નરમ કરી આપ્યું, માટે જેમ ફાવે તેમ હાથ વડે 





[૫૬૩] ૦ પવિત્ર કુઆન સારાંશ ૦ અઢારમી તરાવીહ 





વાળી જે બનાવવાનું ઈચ્છતા, બનાવી લેતા. ખાસ કરીને લોખંડના બખ્રો 
બનાવતા હતા. 


હઝરત સુલયમાન (અલે.) પર અલ્લાહપાકના ઉપકારો : પક્ષીઓની 
ભાષા શિખવાડી. તેમના માટે તાંબુ પીગળીને ઝરણાંની જેમ વહેવા લાગતું. 
જેથી પોતાની ઈચ્છા મુજબ વસ્તુઓ બનાવી લેતા. જિનજ્ઞાત તેમના તાબા 
હેઠળ હતા. તેમનાથી બાંધકામ, સામાનની હેરાફેરી માટે સહારો લેતા. હવા 
પણ તેમના તાબા હેઠળ હતી. જેથી આપની બે મહિનાની મુસાફરી એક 
દિવસથી પણ ઓછા સમયમાં થઈ જતી. 


એહલે સબા પર અલ્લાહપાકના ઉપકારો : વધુ પ્રમાણમાં જીવન 
જરૂરિયાતની વસ્તુઓ, શરીરને રાસ આવે એવી આબોહવા-વાતાવરણ, 
ફળઠ્ઠુપ જમીન, બાગો, લાંબા અંતર સુધી રસ્તાની બજ્ઞેવ બાજુ બાગો, ન 
ગરમી સતાવતી અને ન ભૂખ. પાણીના સંગ્રહ માટે ડેમ પણ હતો, જેને સદ્દે 
મઆરિબ કહેવાય છે. આ કિસ્સાઓના અનુસંધાનમાં એ વાત સ્પષ્ટ થાય 
છે કે, માલ-દોલત, સંપત્તિ અલ્લાહપાકની યાદ અને શુક્ર સાથે આવે છે, 
તો તે અલ્લાહપાકની રહેમતની વષાંનું કારણ બને છે. અને જે સંપત્તિ 
અલ્લાહપાકની યાદથી ગાફિલ કરી અને નાશુક્રી સાથે આવે છે, તો તે 
અલ્લાહપાકના પ્રકોપને આવકારે છે. અંતમાં બરબાદીનું કારણ બને છે. 


સૂરતની છેવટમાં વર્ણન છે કે, દુન્યામાં ઈમાન સ્વીકાર કરવું લાભદાયક 
છે. નહીં તો આખિરતમાં ઈમાન સ્વીકારવાનું ઈચ્છશે, પણ તેમની ચાહત 
પૂરી નહીં થાય અને તેઓ બેઈમાન જ રહેશે. 


સૂરએ સબાની આયતોનો ખૂલાસો 
અલ્લાહપાકની અપાર કુદરતની નિશાનીઓથી કિયામતની સાબિતી 


સઘળા વખાણ તે અલ્લાહપાકને જ શોભારૂપ છે, જેની માલિકીમાં તે 
બધુ જ છે; જે કંઈ આકાશોમાં તથા જે કંઈ પૃથ્વીમાં છે અને (એવી જ 
રીતે) આખિરતમાં પણ તેના જ વખાણ છે અને તે જ મહાન હિકમતવાળો 
સઘળુ જાણનાર છે. (૧) તે સઘળુ જાણે છે, જે કંઈ ધરતીમાં પ્રવેશે છે તથા 








અઢારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૬૪] 





જે કંઈ તેમાંથી નીકળે છે તથા જે કંઈ આકાશથી ઉતરે છે અને જે કંઈ તેમાં 
ચઢે છે અને તે જ મહા દયાળુ (અને) બખ્શનાર છે. (૨) અને આ કાફિરો 
કહે છે કે, અમારા ઉપર કિયામત આવશે જ નહિ; (હે રસૂલ સલ. !) આપ 
ફરમાવી દો, કેમ નહિ (આવે !) મારા પરવરદિગારના સોગંદ ! જે છૂપી 
વસ્તુઓને જાણે છે. અલબત્ત, તે (કેયામત) તમારા ઉપર આવશે જ. 
તેનાથી આકાશોમાં કે જમીનમાં રજકણ બરાબર પણ કંઈ છૂપું રહી શકતું 
નથી અને કોઈ વસ્તુ એથી નાની કે મોટી એવી નથી કે જે(નું વર્ણન) સ્પષ્ટ 
કિતાબ (લવ્હે મહફૂઝ)માં ન હોય. (૩) (કિયામત આવશે) કે જેથી તે 
લોકોને ભલો બદલો આપે. જેઓ ઈમાન લાવ્યા અને ભલાં કામ કર્યા; 
એવા લોકો માટે જ માફી અને (જજ્ઞતમાં) માનભરી રોજી છે. (૪) અને 
જે લોકોએ અમારી આયતોને હરાવવા (રદ કરવા) માટે કોશિશ કરી, 


ક. 


તેઓને માટે દુઃખદાયક સષ્વીનો અઝાબ છે. (૫) 


હઝ. દાવૃદ (અલૈ.) અને હઝ. સુલયમાન (અલૈ. ) ઉપર અલ્લાહ 
તઆલાના ઉપકારો અને તેમનો શુક્ર અદા કરવો : 


અને ખરેખર અમે દાવૂદ (અલયહિસ્સલામ)ને પોતાના તરફથી શ્રેષ્ઠતા 
આપી (અને હુકમ કર્યો કે) હે પર્વતો ! તે (દાવૂદ અલૈ.)ની સાથે વારંવાર 
તસ્બીહ પઢો તથા પક્ષીઓને પણ (એ જ હુકમ કર્યો). વળી, અમે તેમના માટે 
લોખંડને નરમ કરી દીધું (૧૦) (અને કહ્યું) કે ખુલાસાવાળુ બહ્યર બનાવો 
અને (કડીઓ) જોડવામાં (યોગ્ય) માપ રાખો અને (એ ઉપકારોના કારણે) 
તમે સૌ નેક કામ કરો. બેશક, તમારી કરણીઓને હું જોઉં છું. (૧૧) અને 
સુલયમાન (અલે.) માટે હવાને તાબે કરી દીધી, તો તેમની સવારની મંઝિલ 
એક મહીનાની (રાહ) અને સાંજની મંઝિલ એક મહીનાની (રાહની) થતી 
હતી અને તેમના માટે અમે એક પીગળેલા તાંબાનો ઝરો વહેતો કર્યો હતો 
અને (બીજી નેઅમત આ આપી કે) જિનજ્ઞાતમાંથી કેટલાક એવા (આધિન) 
હતા, જે તેમના પરવરદિગારના હુકમથી તેમની રૂબરૂ કામ કરતા હતા અને 
તેઓમાંથી જે કોઈ અમારા હુકમથી ફરી જશે, તેને અમે આગનો અઝાબ 
ચખાડીશું. (૧૨) તે (સુલયમાન અલે.) ચાહે તે વસ્તુ જિજ્ઞાત તેમના માટે 





[૫૬૫] ૦ પવિત્ર કુઆન સારાંશ ૦ અઢારમી તરાવીહ 





બનાવતા હતા. ભવ્ય કિલ્લાઓ અને આકૃતિઓ તથા હૌઝ જેવા (મોટા) 
લગનો અને એક જ સ્થળે ગોઠવાયેલી રહે તેવી (મોટી) દેગો (બનાવતા). હે 
દાવૂદ (અલૈ.)ના કુટુંબીજનો ! ઉપકાર માનીને તમે નેક કામ કરો અને મારા 
બંદાઓમાં ઉપકાર માનનારા થોડાક જ છે. (૧૩) 


કોમે સબાથી ઈબ્રત : કરમાંબરદારી ઉપર ઈન્આમ અને 
નાકરમાની ઉપર સઝા : 


અલબત્ત, સબા (કોમ) માટે તેઓના રહેઠાણમાં મહાન નિશાની 
હતી, (એટલે) બાગોની બે હારો (સડકની) જમણી તથા ડાબી બાજુ હતી, 
(નબીઓએ તે કૌમને કહ્યું કે) તમારા પરવરદિગારની આપેલી રોજી ખાઓ 
અને તેનો શુક્ર કરો; (કેમ કે રહેવા માટે) ઉમદા શહેર છે અને પાલનહાર 
(અલ્લાહપાક) બખ્શનાર છે, (૧૫) છતાં તેઓએ લક્ષ આપ્યું નહિ, ત્યારે 
અમે તેઓના ઉપર અતિ ભયંકર રેલનું પૂર મોકલ્યું અને તેઓના બજ્ઞે તરફના 
બાગોને બદલે અમે તેઓને બીજા બે બગીચા એવા આપ્યા, જેમાં કડવાં 
કસીલાં ફળ અને છીણી તથા થોડા બોરડીના ઝાડ રહી ગયા. (૧૬૪) અમે 
તેઓને આ બદલો એ કારણથી આપ્યો કે તેઓએ નાશુક્રી કરી અને અમે 
એવો બદલો તેને જ આપીએ છીએ, જે અતિ નાશુક્રો (અપકારી) હોય. 
(૧૭) અને તેઓની તથા તે વસ્તીઓ કે જેમાં અમે બરકત મૂકી છે, તેમની 
વચ્ચે અમે એવા ગામો વસાવ્યા હતા, જે રસ્તા પર દેખાતા હતા અને તે ગામો 
વચ્ચે અમે આવવા-જવાની મંઝિલો ઠેરવી હતી કે તેમાં નચિંતપણે (ગમે તો) 
રાતના વખતોમાં અને ગમે તો દિવસોમાં મુસાફરી કરો. (૧ ૮) છતાં તેઓ 
કહેવા લાગ્યા કે, હે અમારા પરવરદિગાર ! અમારી મુસાફરીમાં લાંબુ અંતર 
કરી દે અને (તેથી) તેઓએ પોતાના ઉપર જુલ્મ કર્યો, જેથી અમે તેઓને 
વાતારૂપી બનાવી દીધા અને અમે તેઓને વેરવિખેર કરી નાખ્યા. બેશક, આ 
(બનાવ)માં દરેક સબર કરનાર (અને) શુક્ર કરનાર (સુઅમિન) માટે ઘણા 
ઈબ્રતના પાઠો છે. (૧૯) અને ખરેખર, ઈબ્લીસે તેઓના સબંધી પોતાની 
ધારણાને સાચી કરી દેખાડી કે ઈમાનદારોના એક સમૂહ સિવાય તે (લોકો) 
સઘળા તેના જ પંથે ચાલ્યા. (૨૦) અને તે ઈબ્લીસની તેઓના ઉપર કંઈ 








અઢારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૬૬] 





સત્તા ન હતી; પરંતુ (બહેકાવવાનો કાબૂ) એટલા માટે છે કે, જે કોઈ આખિરત 
પર યકીન રાખે છે, તેને અમે (જાહેરમાં) એવા માણસથી જૂદો પાડી, જાણી 
લઈએ, જે આખિરત વિશે શંકામાં છે અને આપનો પરવરદિગાર દરેક વસ્તુ 
પર રક્ષક છે. (૨૧) (હે રસૂલ સલ. !) આપ ફરમાવી દો કે, જે વસ્તુઓને 
તમે અલ્લાહપાકના સિવાય (મઅબૂદ) ધારો છો, તેઓને (સહાયતા માટે) 
પુકારો, તો તે આકાશોમાં કે પૃથ્વીમાં જરા સરખાની પણ અધિકારી નથી; 
અને એ બજ્ઞે (ની રચના)માં તેઓનો કંઈ જ ભાગ નથી તેમજ તેઓમાંથી કોઈ 
(કંઈ જ કામમાં) અલ્લાહપાકનો સહાયક પણ નથી. (ર૨) અને તેની હુજૂરમાં 
(કોઈની) ભલામણ કામ લાગતી નથી; પરંતુ જેના માટે તે પરવાનગી 
આપે, (ભલે ફરિશ્તા કેમ ન હોય, કારણકે હુકમ ઉતરતી વખતે તેઓ પણ 
ગભરાય જાય છે.) એટલે સુધી કે, જ્યારે તેમના (ફરિશ્તાઓના) દિલથી 
ગભરાહટ દૂર થઈ જાય છે, ત્યારે (આપસમાં) પૂછે છે : તમારા પરવર- 
દિગારે શું ફરમાવ્યું તેઓ કહે છે : (ફલાણો) વાજબી હુકમ ફરમાવ્યો 
અને તે સર્વોપરી, મહાન છે. (૨૩) આપ પૂછો કે (વારૂ બતાવો) તમને 
આકાશો અને પૃથ્વીમાંથી કોણ રોજી આપે છે ? આપ જ ફરમાવી દો કે 
અલ્લાહપાક (આપે છે,) અને બેશક, (તવહીદની માન્યતામાં) અમે યા 
તમે જરૂર હિદાયત પર અથવા ચોખ્ખી ગુમરાહીમાં છીએ. (૨૪) આપ 
ફરમાવી દો કે, અમે જે ગુનાહ કર્યા તેના વિશે તમને પૂછપરછ નહિ થાય, 
તેમજ તમે જે કંઈ કરો છો, તેની અમને પૂછપરછ નહિ થાય. (ર૫) આપ 
ફરમાવી દો કે, આપણો પરવરદિગાર આપણને સૌને એકઠા કરશે. ફરી 
આપણી વચ્ચે ન્યાયપૂર્વક ફેંસલો કરશે અને તે જ ખરો ન્યાયાધીશ, સઘળુ 
જાણનાર છે. (૨૬) આપ ફરમાવી દો કે, જે વ્યક્તિઓને તમે શરીક ઠેરવી 
અલ્લાહપાકની સાથે મેળવો છો, તેઓને મને તો દેખાડો. (હું કહું છું તેનો 
શરીક) કોઈ છે જ નહિ, બલ્કે તે જ (એકલો) અલ્લાહપાક જબરદસ્ત, 
હિકમતવાળો છે. (૨૭) અને (હે રસૂલ સલ. !) આપને તો અમે તમામ 
લોકો માટે ખુશી તથા ડર સંભળાવવા માટે નબી બનાવી મોકલ્યા છે, પરંતુ 
ઘણાખરા લોકો સમજતા નથી. (૨૮) અને તેઓ એમ કહે છે : જો તમે 





[૫૬૭] ૦ પવિત્ર કુઆન સારાંશ ૦ અઢારમી તરાવીહ 





સાચા છો તો (બતાવો) આ વાયદો ક્યારે પૂરો થશે ? (૨૯) આપ ફરમાવી 
દો કે, તમારા માટે એક દિવસ (મૌત)નો વાયદો (નક્કી) છે કે, જેનાથી 
તમે એક ઘડી ન પાછળ રહી શકશો અને ન આગળ વધી શકશો. (૩૦) 


નાકરમાનોનો આપસી સંવાદ કોઈ કામ આવશે નહી : 


અને આ કાફિરો કહે છે કે, અમે કદી પણ આ કુર્‌આનને તથા એનાથી 
આગલી કિતાબોને માનીશું નહિ; અને જો આપ તે વખતની (તેઓની) 
સ્થિતિ જુઓ, જ્યારે કે એ જુલ્મીઓને પોતાના પરવરદિગારની સામે ઉભા 
કરવામાં આવશે, (તો આપ અચરજ પામો) કે તેઓ એક બીજા પર વાત 
ઢોળે છે, જે લોકો અશક્ત ગણાતા હતા તે મોટાઈ કરનારાઓને કહેશે કે, 
જો તમે (અમને રોક્યા) ન હોત તો અવશ્ય અમે ઈમાનવાળા થઈ જાત. 
(૩૧) (ત્યારે) આ મોટા લોકો સાધારણ દરજાના લોકોને કહેશે કે, તમારી 
પાસે સત્ય વાતના આવ્યા પછી શું અમે તમને (બળજબરીથી) તેથી રોક્યા 
હતા ? નહિ, બલ્કે તમે પોતે જ દોષિત હતા. (૩ર) અને જેઓ અશક્ત 
ગણાતા હતા, તેઓ મોટા લોકોને (ફરીથી) કહેશે કે નહિ, બલ્કે (તમારા) 
રાત-દિવસના પ્રપંચે (અમને રોક્યા હતા) જ્યારે કે તમે અમને હુકમ કરતા 
હતા કે, (એકલા) અલ્લાહપાકને અમે માનીએ નહિ અને તેની સાથે બીજા 
ભાગીદાર ઠેરવીએ; અને જ્યારે તેઓ અઝાબને જોશે ત્યારે પોતપોતાના 
પસ્તાવાને છૂપાવવા ચાહશે; (પણ વ્યર્થ) અને અમે કાફિરોની ગરદનોમાં 
તોક નાખીશું; તેઓ જેવું કરતા હતા, તેવો જ બદલો મેળવે છે. (૩૩) 


કુર્‌આનનો ઈન્કાર કિયામતમાં અફસોસનું કારણ બનશે : 


આપ ફરમાવી દો કે, મારો પરવરદિગાર સત્ય દીનને (કુફ્ર પર) ગલબો 
આપે છે, ગુપ્ત વસ્તુઓને ખૂબ જાણે છે. (૪૮) આપ ફરમાવી દો કે સત્ય 
(દીન) આવ્યું અને અસત્ય (કુફ) કંઈ ઉપજાવશે નહિ અને ન કંઈ પાછુ 
લાવશે. (૪૯) આપ ફરમાવી દો (માની લો કદાચ) હું માર્ગ ભૂલ્યો હોઉં તો 
મારી ગુમરાહી મારા ઉપર જ વબાલ થશે અને જો હું સીધા માર્ગે રહું તો તે 
કુર્‌આનના પ્રતાપે છે, જે મારો પરવરદિગાર મારી પાસે વહી દ્વારા મોકલે છે. 








અઢારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૫૬૮] 





બેશક, તે સઘળુ સાંભળનાર (અને) ઘણો જ નજીક છે. (૫૦) અને કદાચ 
આપ જુઓ (તો અચરજ પામો) જ્યારે કે એ કાફિરો (કિયામતમાં) ગભરાઈ 
જશે. ફરી નાસભાગથી છૂટી નહિ શકે અને નજીકની જગ્યાથી જ (એટલે 
તરત) પકડી પાડવામાં આવશે. (૫૧) અને (તે વેળા) તેઓ કહેશે કે, અમે 
એને માની લીધું, પણ હવે એટલા દૂરથી તેઓને માટે (ઈમાનનું) હાથ આવવું 
ક્યાં સંભવિત રહ્યું ? (૫૨) જો કે એ લોકો પ્રથમ તો (દુનિયામાં) એનો 
ઈન્કાર કરતા રહ્યા અને જોયા (સમજ્યા) વિના જ દૂર દૂરથી (અટકળની) 
વાતો હાંકતા રહ્યા. (૫૩) અને તેઓ તથા તેઓની ઉમ્મીદો વચ્ચે એક આડ 
ઉભી કરી દેવામાં આવશે, જેવી રીતે કે તેઓની પૂર્વેના તેઓના જેવા 
ચલણવાળાઓ સાથે એવું જ (વર્તન) કરવામાં આવ્યુ. (કેમ કે) તેઓ સઘળા 
જ વિમાસણમાં નાખનાર શંકામાં પડ્યા હતા. (પ૪) 


સૂરએ કાતિર 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતનો બુન્યાદી વિષય તૌહીદ અને આખિરત ઉપર ઈમાન 
લાવવાની દઅવત આપવાનો છે. જેમાં બોધપાઠ તથા સમજાવવાનો અંદાજ 
અને શૈલી વાપરી છે. અને બતાવવામાં આવ્યુ કે, આ વિશાળ આકાશ- 
પાતાળમાં અલ્લાહપાકના સર્વશક્તિમાન હોવાની જે નિશાનીઓ ચારેવ 
તરફ ફેલાયેલી છે, તેના ઉપર જરા ઠંડા દિમાગથી વિચાર કરો તો આ વાત 
સમજમાં આવી જશે કે, જે મહાન સર્વશક્તિમાન અલ્લાહપાકે આટલી 
મોટી વિશાળ કાયનાત (બ્રહ્માંડ) બનાવી. તેને પોતાની વ્યવસ્થા સંભાળવામાં 
કોઈની મદદની જરૂરત નથી. અને બીજી વાત એ કે આટલી વિશાળ વ્યવસ્થા 
કોઈ હેતુ વગર બનાવી નથી. તે હેતુ એ જ છે કે, તેના કહેવા પ્રમાણે તેના 
હુંકમોનું પાલન કરવામાં આવે. જે પાલન કરશે, તેમને જજ્ઞત અને જે વિરોધ 
કરશે, તેમને સઝા આપવામાં આવશે. અને તેના માટે આખિરત (પરલોક 
જીવન)ની જરૂર પડશે. માટે આખિરત ઉપર ઈમાન લાવવુ પણ જરૂરી 
છે. ત્રીજી વાત એ કે જે મહાન હસ્તીએ આકાશ-પાતાળની આટલી મોટી 





[૫૬૯] ૦ પવિત્ર કુઆન સારાંશ ૦ અઢારમી તરાવીહ 





વ્યવસ્થા બનાવી, તેના માટે તેને ખતમ કરી નવી વ્યવસ્થા કાયમ કરવી કોઈ 
મુશ્કેલ કામ નથી. માટે તેનો ઈન્કાર કરવો યોગ્ય નથી. 


વિષયનો ટૂંકસાર આ છે કે, મૂર્ખાઓ ! આ નબી જે માર્ગ તરફ તમને 
બોલાવી રહ્યા છે, તેમાં તમારી પોતાની ભલાઈ છે. તેમની વિરૂદ્ધ તમારો 
ગુસ્સો, તમારી કાવત્રાખોરીઓ, ચાલબાજીઓ અને તેને નિષ્ફળ બનાવવા 
માટેની તમારી યુક્તિઓ ખરેખર તો તેની વિરૂદ્ધ નહીં, બલ્કે તમારી પોતાની 
વિરૃદ્ધ જઈ રહી છે. એમની વાત નહી માનો તો પોતાનું જ નુકસાન કરશો, 
તેમનું કંઈ બગાડશો નહી. તે જે કંઈ તમને કહી રહ્યા છે, તેની ઉપર વિચાર 
તો કરો કે છેવટે તેમાં કઈ વાત ખોટી છે. તે શિકને રદિયો આપે છે. તમે 
આંખો ખોલીને જુઓ, શું શિર્ક માટે આ દુનિયામાં કોઈ બુદ્ધિસંગત આધાર 
મોજૂદ છે ? તે તોહીદ તરફ બોલાવે છે. તમે જાતે બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરો. 
શું આકાશો અને ધરતીના સર્જક અલ્લાહપાક સિવાય ક્યાંય એવી હસ્તી 
જોવા મળે છે, જે ખુદાઈ ગુણો અને અધિકારો ધરાવતી હોય ? તે તમને કહે 
છે કે, તમે આ દુનિયામાં બેજવાબદાર નથી, બલ્કે તમારે પોતાના ખુદાને 
પોતાના કર્મોનો હિસાબ આપવાનો છે. અને આ દુનિયાના જીવન પછી એક 
બીજું જીવન છે, જેમાં દરેકને પોતાની કરણીના પરિણામ ભોગવવા પડશે. 
તમે પોતે જ વિચારો, તેમના વિશેની તમારી શંકાઓ અને આશ્ચર્યો કેવા 
પાયાવિહિન છે. શું તમારી આંખો રાત-દિન સર્જનના પુનરાવર્તનનો ક્રમ 
નિહાળતી નથી ? પછી તમારૂં જ પુનરાવર્તન એ ખુદાપાક માટે કેમ અશક્ય 
હોય, જેણે તમને થોડાક વી્યમાંથી પેદા કરી દીધા. શું તમારી બુદ્ધિ આ 
ગવાહી આપતી નથી કે સારા અને ખરાબ સરખા ન હોવા જોઈએ ? અથવા 
તો સારાને સારો અને ખરાબને ખરાબ બદલો મળે. 


શયતાન તમારો દુશ્મન છે. માટે તેની વાત ન માનો. નહીં તો તે તબાહી- 
બરબાદી તરફ લઈ જશે. આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને તસલ્લી 
આપવામાં આવી છે કે, હિદાયતની રાહ ન સ્વિકારનારા બાબતે આપથી કોઈ 
સવાલ કરવામાં આવશે નહીં. 








અઢારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૫૭૦] 





સૂરતની પહેલી આયતમાં અલ્લાહપાકની એક સિફત (ગુણ) ફાતિર 
(પેદા કરનાર)નું વર્ણન છે. તેને લઈ સૂરતનું નામ “ફાતિર”' રાખવામાં 
આવ્યુ છે. 

હેતુ : આગલી સૂરહની જેમ ગૌરવ, માન-સન્માન પ્રાપ્તિનો માર્ગ 
પોતાને અલ્લાહપાકના તાબે, ફરમાંબરદાર અને હવાલે કરવામાં છે. 

જે લોકો સત્યનો માર્ગ છોડી ગેરમાર્ગે દોરાયા છે, તેમની માન્યતા 
છે કે, જો અમો કોઈની ઈજ્જત કરીશું તો અમારી ઈજ્જતમાં ઘટાડો 
થશે. માટે તેઓ સત્ય માર્ગના પ્રચારીઓ (દાઈઓ)નું અપમાન કરે છે કે, 
તેના સમર્થકો ન બને અને અમારૂં સન્માન જળવાય રહે. પરંતુ તેનો રદીયો 
આયત-૧૦માં કર્યો કે, કોને સન્માનથી વંચિત કરવું, કોને સન્માનિત કરવું 
તે સર્વ શક્તિમાન અને પૃથ્વીના સર્જનહારના હાથમાં છે. અને સૌથી શ્રેષ્ઠ 
સન્માન તો એ છે કે, અલ્લાહ તઆલા ઈજ્જતનો એવોર્ડ-એઅજાઝ અર્પણ 
કરે. કેમકે આપણા સારા કાર્યો અલ્લાહ તઆલા સમક્ષ જાય છે, અને તેને 
સ્વીકૃતિ મળે છે. 


આયત ૧૫-૧૭માં છે કે, આપણે અલ્લાહપાકના આજ્ઞાકારી કેમ ન 
બનીએ ? કેમકે આપણે પ્રાથમિક જરૂરતોમાં પણ તેના જ મોહતાજ છે. 
જ્યારે અલ્લાહપાક સંપૂર્ણ રીતે સમૃધ્ધ અને સર્વશક્તિ સંપત્તિનો માલિક છે. 
તો જરૂરત તો આપણને અલ્લાહપાકની છે, ન કે અલ્લાહપાકને આપણી. 


અલ્લાહ તઆલાએ બ્રહ્માંડ (પૃથ્વી-આકાશ)ની આશ્ચર્યચકિત વ્યવસ્થા 
તરફ જોઈ વિચારવા કહ્યું કે, વરસાદ, ખેતરોના પાકો, ફળોમાં રંગો, સ્વયં 
ઈન્સાનની પેદાઈશ, ખારા અને મીઠા પાણીનું સમંદરમાં એકબીજામાં 
ભળ્યા વગર વહેવુ, જાનવરોની જીવન પધ્ધતિ. જેની વ્યવસ્થામાં મારો કોઈ 
જ કોઈ પણ રીતે ભાગીદાર નથી, તો પછી મારી ઉપાસના અને ઈબાદતમાં 
ભાગીદાર શાનો? 


છેવટમાં એક ચેલેન્જ અને પડકાર ફેંક્યો કે, જે આકાશના નીચે અને 
જમીનના ઉપર વસીને ઘમંડ કરો છો, જો બજ્ઞેવમાંથી કોઈ એક પોતાનું 





[૫૭૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ અઢારમી તરાવીહ 





સંતુલન ખોઈ આપે તો કોઈની તાકાત છે કે તેને સંતુલિત કરે ? 

શું આકાશો અને ધરતીને પેદા કરનારી હસ્તી અલ્લાહ તઆલા સિવાય 
બીજી કોઈ છે, જે ખુદાના ગુણો અને અખત્યારો ધરાવતી હોય. તેઓ તમને 
કહે છે કે, તમે આ ધરતી પર બિનજવાબદાર નથી, બલ્કે તમને તમારા બધા 
કાર્યોનો હિસાબ આપવાનો છે. શું આમાં કોઈ આશ્ચર્યની વાત છે ? શું તમે 
રોજ નથી જોતા કે નિર્જીવ ઈંડામાંથી ચૂં-ચૂં કરતું બચ્ચું નીકળી આવે છે 
અને જીવિત મરથીમાંથી નિર્જીવ ઈંડુ થાય છે. નિર્જીવ ધરતીમાંથી લહેરાતી 
ઉપજ ઉત્પન્ન થાય છે. પછી આ જ લહેરાતી ઉપજવાળી જમીન નિર્જીવ થઈ 
જાય છે, ધૂળ ઉડવા માંડે છે. તો અલ્લાહ તઆલા માટે તમો સૌને દુનિયા 
ખતમ થયા બાદ પુનઃ ઉભા કરવું શું મુશ્કેલ કામ છે ? 


આ સૂરતમાં એકેશ્વરવાદનો પ્રચાર, શિ્કના સ્તંભોનું ધરાશાઈ થવું, 
દીને હક પર અડગતાની તાકીદ આવેલ છે. 


મૃત્યુ પછી જીવિત થવા દરેકના સમજમાં આવે તેવી દલીલોનું વર્ણન છે. 
જેમકે અલ્લાહપાક વરસાદ વરસાવી વેરાન જમીનને લીલોતરીમાં ફેરવી 
નાંખે છે, રાત-દિવસને વારાફરતી લાવે છે, મનુષ્યને પેદાઈશની અલગ- 
અલગ મંઝિલોથી પસાર કરે છે, તે જ અલ્લાહ મૃત ઈન્સાનને પણ બીજી 
વખત જીવતો કરી શકે છે. 


ઈમાન અને કુફ્રનો તફાવટ દશવિતા દાખલાઓ : આંધળો અને 
જોનાર, જીવતો અને મૃત્યુ પામેલ, અંધારૂ અને અજવાળુ, તડકો અને છાંયડો 
બરાબર નથી હોઈ શકતો, તો મુઅમિન અને કાફિર પણ એ જ પ્રમાણે 
સરખા નથી હોઈ શકતા. 

અલ્લાહપાકની વિવિધ નિશાનીઓ જોઈ તેઓના જ દિલ ભયભીત 
થાય છે. જેની પાસે જ્ઞાન છે, અને જે ઉંડાણપૂર્વક ચિંતન-મનન કરે છે. 

કુર્‌આનના ઉતરાણ પછી આ ઉમ્મત ત્રણ ભાગોમાં વહેંચાઈ ગઈ : 
(૧) ઝાલિમ-અત્યાચારી, એ પાપી મુસલમાન છે, જેના પાપો નેકીઓ કરતાં 
વધારે છે. (ર) મુક્તશિદ-વચગાળાવાળા, જેની નેકીઓ (સદ્ગુણો) અને 








અઢારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૭૨] 





પાપો (બુરાઈઓ) બરાબર-બરાબર છે. (૩) સાબિક-પહેલ કરનાર, આ તે 
સાચો મુઅમિન બંદો છે, જે ફરમાંબરદારી અને ઈબાદતમાં બીજા ભાઈ- 
ઓથી પહેલ કરનાર પુરવાર થયા. આ ત્રણેય ગૃપો અંતમાં તો જજ્ઞતમાં જશે, 
કોઈક તો સીધા જ અને કોઈક પોતાના ગુનાહોની સજા ભોગવીને. 


સૂરતના અંતમાં અલ્લાહપાકની સહનશીલતાનું વર્ણન છે કે, અલ્લાહ 
તઆલા પાપીઓને તુરંત સજા નથી આપતો, પરંતુ જો એ જ પ્રમાણે તરત 
સજા આપતા હોત તો પૃથ્વી પર ઈન્સાન તો ઈન્સાન, જાનવર અને પક્ષીઓ 
પણ જીવતા ન રહી શકત. હા, નક્કી કરેલ સમય આવશે તો પછી સંપૂર્ણ 
ન્યાય કરવામાં આવશે. 


સૂરએ ફાતિરની આયતોનો ખુલાસો 


સર્વ શક્તિ કક્ત એક અલ્લાહપાકની જ છે : 


અલ્લાહપાક જે કંઈ રહમત (વરસાદ વગેરે) લોકો પર ખોલી આપે તો 
તેને કોઈ અટકાવનાર નથી અને તે પોતે જે કંઈ અટકાવે તો તેના (અટકાવ્યા) 
પછી તે વસ્તુને કોઈ ચાલુ કરનાર નથી અને તે જ મહા બળવાન (અને) 
હિકમતવાળો છે. (૨) હે લોકો ! પોતાના ઉપરના ખુદાઈ ઉપકારને યાદ 
કરો; શું અલ્લાહપાકના સિવાય બીજો કોઈ પેદા કરનાર છે ? જે આકાશ 
અને જમીનથી તમને રોજી આપતો હોય ! તેના સિવાય કોઈ જ બંદગીને પાત્ર 
નથી, છતાં તમે ક્યાં અવળા જાઓ છો ? (૩) 

હે લોકો ! બેશક, અલ્લાહ તઆલાનો (આ) વાયદો સાચો છે. તો 
દુનિયાની જિંદગી તમને ધોકો આપે નહિ, તેમજ અલ્લાહ તઆલાથી તમને 
દગાબાજ (શયતાન) છેતરે નહિ. (૫) બેશક, શયતાન તમારો શત્ઞુ છે, તો 
તમે પણ તેને (પોતાનો) દુશ્મન સમજતા જ રહો; તે તો (પોતાના) ટોળાને 
માત્ર એટલા માટે (અસત્ય તરફ) બોલાવે છે કે, તેઓ દોઝખવાળાઓમાંથી 
થઈ જાય. (૬) જેઓ કાફિર થયા તેઓના માટે સખત અઝાબ છે. અને 
જેઓ ઈમાન લાવ્યા તથા ભલા કામ કર્યા તેમના માટે માફી અને મહાન 
સવાબ છે. (૭) 





[૫૭૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ અઢારમી તરાવીહ 





માનવીની ઈબ્રત માટે આકાશ-પાતાળની નિશાનીઓ કાકી છે : 


અને અલ્લાહપાકે તમને માટીથી બનાવ્યા. ફરી વીર્યથી, પછી તમને 
(નર-નારીના) જોડાં બનાવ્યા અને તે (અલ્લાહપાક)ની જાણ વિના કોઈ 
સ્ત્રીને ગર્ભ રહેતો નથી તેમજ પ્રસુતિ પણ થતી નથી અને કોઈ વયોવૃદ્ધનું 
આયુષ્ય વધારવામાં આવતું નથી તેમજ કોઈનું આયુષ્ય ઘટાડવામાં આવતું 
નથી, પરંતુ તે બધુ કિતાબ (લવ્હે મહફૂઝ)માં લખેલું છે. બેશક, આ વાત 
અલ્લાહપાક પર ઘણી જ સહેલી છે. (૧૧) અને એવા બે સમુદ્રો સરખા 
નથી, કે આ એક તો મીઠો તૃપ્ત કરનાર, જેનું પીવું પણ સહેલું છે અને આ 
(બીજો) ખારો, કડવો છે. અને બજ્ઞેમાંથી તમે તાજુ માંસ (માછલી) ખાઓ 
છો, અને ઘરેણાં (મોતી) કાઢો છો, જેને તમે પહેરો છો. અને તેમાં તમે 
વહાણોને જુઓ છો કે, પાણીને કાપતા ચાલે છે કે જેથી તમે (સફર કરી) તેની 
રોજી શોધો અને તેથી કદાચ તમે તેનો આભાર માનો. (૧૨) તે જ રાત્રિનો 
(ઘટાડો કરી) દિવસમાં સમાવેશ કરે છે, અને દિવસનો (ઘટાડો કરી) રાત્રિમાં 
સમાવેશ કરે છે. તેમજ તેણે સૂર્ય તથા ચંદ્રને કામે લગાડ્યા છે, દરેક નક્કી 
થયેલી મુદ્દત (કિયામત) સુધી ચાલ્યા કરશે. એ જ અલ્લાહપાક તમારો 
પરવરદિગાર (અને) તેની જ બાદશાહી છે. અને તેના સિવાય જેઓને તમે 
પુકારો છો, તેઓ તો ખજૂરના ઠળીયા પરના પડ જેટલાના પણ માલિક નથી. 
(૧૩) જો તમે તેઓને પુકારો તો તેઓ તમારી પુકાર સાંભળશે નહિ અને 
કદાચ સાંભળી લે તો પણ તમારૂ કહ્યું કરશે નહિ અને કિયામતના દિવસે 
તેઓ તમારા શિર્ક કરવાની જ વિરૂદ્ધતા કરશે, અને ખબર રાખનાર (અલ્લાહ 
તઆલા)ના જેવી તમને કોઈ ખબર આપશે નહિ. (૧૪) 


રાત-દિવસ અને પ્રકાશ-અંધકારની જેમ હિદાયત તથા ગુમરાહી 
એક થઈ શકતા નથી : 

હે લોકો ! તમે સર્વે અલ્લાહપાકના જ મોહતાજ છો અને અલ્લાહ 
તઆલા જ બેપરવા (અને) સઘળી ખૂબીઓવાળો છે. (૧૫) જો તે ધારે તો 
તમારો નાશ કરી નાખે અને એક નવી મખ્લૂક લાવી આબાદ કરે, (૧૬) 








અઢારમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૭૪] 





અને એ વાત અલ્લાહ તઆલા માટે કંઈ મુશ્કેલ નથી. (૧૭) અને કોઈ 
(પાપનો બોજો) ઉઠાવનાર બીજા(ના પાપ)નો બોજો ઉઠાવશે નહિ અને 
જો કોઈ ભારે બોજાવાળો પોતાનો બોજો ઉઠાવવા બોલાવે તો પણ કોઈ 
તેમાંથી જરાય ઉઠાવશે નહિ, (પછી) ભલેને તે તેનો સગો હોય. (હે રસૂલ 
સલ. !) આપ તો તે લોકોને જ ડરાવી શકો છો, જેઓ પોતાના પરવર- 
દિગારથી (તેને) જોયા વિના જ ડરે છે અને નમાઝ કાયમ રાખે છે, અને જે 
કોઈ (ગુનાહથી) પાક થયો, તો તે પોતાના જ લાભાર્થે પવિત્ર થાય છે અને 
અલ્લાહપાકના તરફ જ (સોએ) પાછા ફરવાનું છે. (૧૮) અને આંધળો તથા 
દેખતો સરખા નથી, (૧૯) અને ન અંધકાર તથા પ્રકાશ, (૨૦) અને ન 
(શીતળ) છાયા તથા સખત તાપ (સરખા છે.) (૨૧) અને સજીવ તથા 
નિર્જીવ સરખા નથી. અલ્લાહ તઆલા ચાહે તેને સંભળાવે છે અને આપ 
કંબરોમાં પડેલાઓને સંભળાવી શકનાર નથી. (૨૨) આપ તો માત્ર ડરાવ- 
નાર છો. (૨૩) બેશક, અમે આપને સત્ય (દીન) આપી ખુશખબર અને 
ડર સંભળાવનાર બનાવી મોકલ્યા છે અને કોઈ કોમ એવી થઈ નથી, જેમાં 
કોઈ ડરાવનાર ન થયો હોય. (૨૪) 


જમીન, હવા, પાણી એક હોવા છતાં દરેક વસ્તુને વિવિધ રંગો, 
ખાસિયતો આપવી : 


શું આપે જોયું નથી કે, અલ્લાહપાકે આકાશથી પાણી વરસાવ્યું, ફરી તે 
વડે અમે વિવિધ રંગ (તેમજ પ્રકાર પ્રકાર)ના ફળો કાઢયા અને પર્વતોમાં 
પણ જુદા જુદા ભાગ ધોળા તથા રાતા છે, જેમના રંગ અનેક પ્રકારના છે અને 
(કેટલાક) અતિશય કાળા છે. (૨૭) અને મનુષ્યો તથા પ્રાણીઓ તેમજ 
પશુઓમાં પણ એવી જ રીતે જુદા જુદા રંગ છે; અલ્લાહપાકથી તે બંદાઓ 
જ ડરે છે, જેને (ખુદાઈ મહત્તાનું) જ્ઞાન છે; બેશક, અલ્લાહપાક જબરદસ્ત 
(અને) ક્ષમાવાન છે. (૨૮) 


આકાશ-પૃથ્વીને પોતાના વતુંળમાં કોણે થોભાવી રાખ્યા છે ? : 
(હે નબી સલ. !) આપ ફરમાવી દો કે, જરા તમારા તે શરીકોનો હાલ 





[૫૭૫] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ અઢારમી તરાવીહ 





જુઓ, જેઓને તમે અલ્લાહપાકના સિવાય પુકારો છો, તો મને બતાવો કે 
પૃથ્વીમાં તેઓએ શું બનાવ્યું અથવા આકાશો (ની રચના)માં તેઓનો કંઈ 
ભાગ છે ? અથવા અમે તે કાફિરોને કોઈ કિતાબ આપી છે કે, જેથી તેઓ 
(કુક્)ની સનદ રાખે છે ? (એમાંથી કંઈ જ નથી.) બલ્કે એ જુલ્મીઓ એક- 
બીજાથી નર્યા ધોકાબાજીના જ વાયદા કરે છે. (૪૦) બેશક, અલ્લાહ તઆલા 
(પોતાની કુદરત વડે જ) આકાશો તથા પૃથ્વીને થોભાવી રહ્યો છે કે, તે ખસી 
જવા પામે નહિ, અને જો (કદાચ) તે બજ્ઞે ખસી જાય તો અલ્લાહપાકના 
સિવાય બીજો કોઈ તે બશેને થોભાવી પણ શકતો નથી. બેશક, તે સહનશીલ 
(અને) બખ્શનાર છે. (૪૧) 


અલ્લાહ તઆલા ગુનાહો ઉપર પકડ કરવા માંગે તો કોઈ બચી 
શકતુ નથી : 


અને જો અલ્લાહે તઆલા લોકોને તેઓની કરણી પર તરત પકડે, તો 
પૃથ્વીના પટ પર એકેય પ્રાણીને (જીવતું) છોડત નહિ, પરંતુ અલ્લાહપાક 
તેઓને એક નક્કી થયેલી મુદ્દત (મૌત) સુધી મોહલત આપતો જાય છે, પછી 
જ્યારે તેઓની મુદ્દત આવી લાગશે, ત્યારે અલ્લાહપાક પોતાના બંદાઓને 
પોતે જોઈ લેશે. (૪૫) 








ઓગણીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૭૬] 


* ઓગણીસમી તરાવીહ.* 


આજની ઓગણીસમી તરાવીહમાં ત્રેવીસમા પારહની તિલાવત કરવામાં આવશે. 





અલ્લાહપાકના રસૂલ (સલ.)ને અનેરા અંદાજમાં આશ્વાસન આપવામાં 
આવ્યું કે, લોકો આપની વિરોધમાં જે કંઈ કહી રહ્યા છે, એનું દુઃખ ન કરો. 
જે લોકો અલ્લાહ પર અટકળો કરવાનું ચૂકતા નથી, જો તેઓ આપનો મજાક 
ઉડાવે તો આ કોઈ આશ્ચર્યની વાત નથી. એમનો મામલો અલ્લાહ તઆલા 
પર છોડી દો. ફરમાવ્યું : શું માણસે વિચાર્યું નથી કે અમે એને એક પાણીના 
ટીપાંમાંથી પેદા કર્યો, તો એક ખુલ્લો દુશ્મન બનીને ઉભો થઈ ગયો ? અને 
એણે અમારા પર એક અટકળ કરી તેમજ તેના જન્મને ભૂલી ગયો. કહે છે 
કે, હાડકાંઓને ફરી કોણ જીવિત કરી શકે છે ? જ્યારે કે તે કોહવાઈ જશે. 
કહી દો કે, એમને એ જ જીવિત કરશે, જેણે એમને પ્રથમવાર પેદા કર્યા હતા. 
એ જ જેણે તમારા માટે લીલાછમ વૃક્ષો પેદા કર્યા અને તમે એનાથી આગ 
પેટાવી લો છો. અર્થાત્‌ તમામ લીલાછમ વૃક્ષમાંથી બે ડાળીઓ લો છો અને 
એને પરસ્પર ઘસીને આગ પેટાવી લો છો. તો ખુદા માટે રાખ અને માટીમાંથી 
જિંદગી પ્રગટ કરવામાં કેટલી વાર લાગે ? એનો મામલો તો બસ એવો છે 
કે જ્યારે તે કોઈ વાતનો વિચાર કરે છે તો કહે છે, “થઈ જા”' અને તે થઈ 
જાય છે. પવિત્ર છે તે હસ્તી જેના હાથમાં દરેક વસ્તુનો અખત્યાર છે અને 
એની તરફ જ તમને પાછા વાળવામાં આવશે. 


સૂરએ યાસીન 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતમાં અલ્લાહપાકની પોતાની સંપૂર્ણ શક્તિમાન કુદરત, તાકાત 
અને અપાર મર્મો-ભેદોની એવી નિશાનીઓ રજૂ કરવામાં આવી છે, જે ફક્ત 
કરાયનાત (સૃષ્ટિ)માં જ નહીં, બલ્કે માનવીના પોતાના અસ્તિત્વ અને શરીરમાં 
પણ મોજૂદ છે. અલ્લાહપાકની કુદરતની આ અપાર નિશાનીઓથી આ સાબિત 
થાય છે કે, જ્યારે તેના વગર કોઈ આ વસ્તુઓ ઉપર સંપૂર્ણ કુદરત ધરાવી 





[૫૭૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ઓગણીસમી તરાવીહ 





શકતું નથી, તો પછી ઈબાદત (ઉપાસના)માં પણ બીજાને કેમ ભાગીદાર 
બનાવવામાં આવે ? તથા જે અલ્લાહપાક આટલી અપાર શક્તિઓના માલિક 
છે, તે બીજી વખત અસ્તિત્વ (આખિરત) કરવામાં પણ સંપૂર્ણ રીતે સમર્થ છે. 
પછી આખિરતના ઈન્કારનું કોઈ કારણ નથી. 

આયત નં. ૧૩ થી ૨૯ સુધી એક એવી કૌમનું વર્ણન કર્યું, જેણે આ 
નબીઓની હિદાયત કબૂલ ન કરી. બલ્કે હિદાયતનો પ્રચાર કરનારાઓની 
સાથે અત્યાચાર અને બબંરતાનો વ્યવહાર કર્યો. તો પછી તેમને સષ્ઠ અઝાબ 
અને પકડમાં લેવામાં આવ્યા. 

આ સૂરતમાં મક્કા મુકરરમહના કુરેશી કાફિરોને હઝરત મુહમ્મદ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની નબૂવ્વત ઉપર ઈમાન ન લાવવા તથા જુલમ 
અને ઠઠ્ઠા વડે તેનો મુકાબલો કરવાના પરિણામથી ડરાવવાનો પણ છે. આમાં 
ડરાવવાનું પાસું વધુ સ્પષ્ટ અને મુખ્ય છે, પરંતુ વારંવાર ડરાવવા સાથે 
દલીલો દ્વારા સમજાવટ પણ કરવામાં આવી છે. દલીલો ત્રણ બાબતો અંગે 
કરવામાં આવી છે : 


૧. તોહીદ અંગે સૃષ્ટિની નિશાનીઓ અને સામાન્ય બુદ્ધિ વડે દલીલો. 


૨. આખિરત અંગે સૃષ્ટિની નિશાનીઓ, સામાન્ય બુદ્ધિ અને ખુદ મનુષ્યના 
પોતાના અસ્તિત્વ વડે દલીલો. 


૩. હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની રિસાલતની સચ્ચાઈ 
અંગે આ પ્રમાણે કે આપ રિસાલતના પ્રચાર-પ્રસારની આ સઘળી મહેનત 
માત્ર નિઃસ્વાર્થપણે કરી રહ્યા હતા. તથા જે વાતો તરફ આપ (સલ.) 
લોકોને બોલાવી રહ્યા હતા, તે બિલ્કુલ બુદ્ધિસંગત હતી. અને તેનો સ્વીકાર 
કરવામાં લોકોનું પોતાનું ભલુ હતું. 

આ દલીલોના જોરે ધમકી, ઠપકો અને ચેતવણીના વિષયો ખૂબ જ 
જોરદાર રીતે વારંવાર ઈર્શાદ થયા છે. જેથી સષ્ઠ હૃદયોના તાળાં તૂટે અને 
જેમની અંદર સત્ય સ્વીકારની થોડી પણ આવડત બાકી હોય તેઓ અસર 
પામ્યા વિના ન રહી શકે. 








ઓગણીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૭૮] 





ઈમામ અહમદ, અબૂ દાઉદ, નસાઈ, ઈબ્ને માજહ અને તબરાની 
વગેરેએ હઝરત મઅકિલ બિન યસાર (રદી.)થી રિવાયત કરી છે કે, નબી 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું કે, યાસીન કલ્બુલ કુર્‌આન 
અથાંત્‌ યાસીન કુર્‌આનનું હૃદય છે. આ ઉપમા એવી છે, જેમ સૂરહ ફાતિહાને 
ઉમ્મુલ કુર્‌આન કહેવામાં આવે છે. ફાતિહાને ઉમ્મુલ કુર્‌આન ઠેરવવાનું 
કારણ એ છે કે, તેમાં કુર્‌આન મજીદના સંપૂર્ણ શિક્ષણનો ટૂંકસાર આવી ગયો 
છે. અને યાસીનને કુર્‌આન શરીફનું ધબકતું હૃદય એટલા માટે કહેવામાં 
આવે છે કે, આ સૂરતમાં ઈસ્લામની બુન્યાદી અકીદાઓને ઘણા જ શાનદાર 
અંદાજ અને અસરકારક શેલીથી રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. જે ડાયરેક્ટ દિલને 
અસર કરે છે. 


ઈમામ ગઝાલી (રહ.) ફરમાવે છે કે, દિલ ઈન્સાનનું જીવિત હોવાનું 
જામીન છે અને આખિરતની માન્યતા ઈમાની હયાતની જામીન છે. અને આ 
સૂરતમાં આખિરતની માન્યતાને અલગ-અલગ શેલીમાં રજૂ કરવામાં આવી 
છે. જેથી મરવા પછીની ઝિંદગી અને પરલોકની માન્યતાને આશ્રય અને 
સહાયતા મળે છે. એટલા માટે આ સૂરતને કુર્‌આન શરીફનું “દિલ”” કહેવામાં 
આવ્યું છે. અને મૃત્યુ વખતે મરનારની પાસે પઢવાનો હુકમ પણ હદીષ 
શરીફમાં એટલા માટે જ આપવામાં આવ્યો હશે કે મરનારની સામે મૃત્યુ 
પહેલા ઇસ્લામી અકીદાઓ તાજા થઈ જાય, અને તેની આંખો સમક્ષ 
આખિરતનો નકશો આવી જાય. તૌહીદ, રિસાલત, કિયામતના વર્ણનથી 
અંધકારના તાળા તૂટી જાય અને સત્યનો સ્વીકાર કરી લે, જે તેના માટે 
લાભદાયક નીવડે. 


હેતુ : માણસ દીનના પ્રચાર માટે અગ્રેસર અને તત્પર રહે, ભલે તેની 
વાતનો કોઈ ફાયદો દેખાતો હોય કે ન દેખાતો હોય. કેમકે દઅવત (ધાર્મિક 


પ્રચાર) પણ ઈબાદતનો એક ભાગ છે. અને માણસ ઈબાદત કરી અલ્લાહ 
તઆલાના દરબારમાં પોતાની જગ્યા બનાવે છે. 


સૂરહનું ઉતરાણ નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ની 





[૫૭૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ઓગણીસમી તરાવીહ 





હિજરત પહેલાં થયું. જે સમયે મહેનતનું ફળ ફક્ત માયુસી-ઉદાસી સિવાય 
કંઈ દેખાતું ન હતું. આયત નંબર-૩-૬માં ઉત્તેજનભર્યો સંદેશ પાઠવ્યો કે, 
તમો પણ રસૂલોમાંથી એક છો, સીધા માર્ગ પર છો, તમે તમારી કૌમને 
ડરાવો. જેથી પ્રચારની મહત્તા સાબિત થાય છે. 


એક વસ્તીનું વર્ણન છે, જેમાં ત્રણ અલ્લાહપાકનો સંદેશ પાઠવવાવાળા 
પહોંચ્યા, તો લોકોએ તેમની વાતને નકારી. પરંતુ તેમની જ વસ્તીનો એક 
વ્યક્તિ જે ઈમાન લઈ આવ્યો હતો, તેણે લોકોને સમજાવ્યા કે તમો રસૂલોની 
વાત સ્વીકારી લો, જે નિઃસ્વાર્થપણે તમને ભલાઈનો રસ્તો દેખાડે છે. તો 
લોકોએ તેની સાથે બબરતાપૂણ વર્તાવ કર્યો. પરિણામરૂપે અલ્લાહપાકના 
ક્રોધથી નષ્ટ થયા. આ કહાણી વણંન કરીને મક્કાવાસીઓને ચેતવ્યા કે, ક્યાંક 
તમારા વ્તાવથી તમારી દુદશા પણ તેમના જેવી ન થઈ જાય. 


સૂરહમાં મૃત્યુ (ભરણ)નો ઉલ્લેખ છે. પૃથ્વી પર વસનાર દરેક તેનાથી 
સહમત છે. માટે દઅવત આપતા રહેવું જોઈએ કે કોઈનું દિલ નરમ પડી 
જાય અને ઈમાન સ્વીકાર કરી લે. 


આરંભમાં કુર્‌ૂઆનની હિકમતોનું વર્ણન છે. પછી મુહમ્મદ (સલ.)ની 
રિસાલતની સાબિતી છે. અને કાફિરો પર તેમના કુફ્રના કારણે અઝાબ 
ઉતારવાની વઈદ છે. ત્યાર બાદ કુર્‌આનને નકારનારાઓની વર્તણૂંકને બે 
દાખલા સ્વરૂપે રજૂઆત કરી : (૧) કાફિરોએ પોતે બનાવેલ પાબંદીઓ અને 
મનફાવતી માન્યતાઓમાં એવા ઘેરાયેલા છે, જેમકે કોઈ માણસની ગરદનમાં 
દાઢી સુધીનો કંડો નાંખવામાં આવે અને તે નીચે જોઈ રસ્તો જોવાના પણ 
લાયક ન રહે. (૨) કોઈને તેની આગળ-પાછળ દિવાલો ચણીને હલનચલનથી 
વંચિત કરી કોઈ પણ વસ્તુ જોવાના લાયક છોડવામાં ન આવે. આ હાલત 
ક્રાફિરોની છે કે, સીધો-સચોટ માર્ગ જોઈને પણ ઈસ્લામ તરફ આકર્ષકતા 
અનુભવતા નથી. 


સમજાવટભરી દલીલોની પ્રાસંગિક ચચામાં એક એવી હકીકતનું એલાન 
કર્યું કે, જેનાથી કુરૂઆનના ઉતરાણ સમયે મોટા-મોટા વિદ્ઠાનો-જ્ઞાનીઓ 








ઓગણીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૮૦] 





પણ અજાણ હતા. આયત-૩૬માં છે કે, તે પાક ઝાત છે, જેણે જમીનમાંથી 
ઉગતી વસ્તુઓના તથા ખુદ તેઓમાંથી બધાના જોડા પેદા કર્યા. ભૂતકાળમાં 
લોકોનો ખ્યાલ હતો કે, ફક્ત ઈન્સાન અને જાનવરમાં જોડ હોય છે, જ્યારે 
આધુનિક યુગમાં વૈજ્ઞાનિકોને લાંબા સંશોધન પછી પુરવાર થયું કે, જોડ ફક્ત 
મનુષ્યમાં નહીં, બલ્કે વનસ્પતિ, ફળો વગેરેમાં પણ હોય છે. 

કિયામતની ગભરાહટ અને સૂર ફૂંકવા વિશેનું પણ વર્ણન છે. ફક્ત એક 
જ ફરિશ્તાની ચીસમાં કિયામત સુધીના લોકો અલ્લાહપાકની ન્યાયાલયમાં 
ભેગા થશે અને ન્યાયાધીશ ખુદ અલ્લાહપાક હશે. ત્યાં અન્યાય અને ઝુલ્મ 
નહીં થાય. મુઅમિન અને મુત્તકીઓને જજ્ઞત અને જજ્ઞતી નેઅમતો અર્પણ 
કરવામાં આવશે. જ્યારે મુજરિમ દુન્યામાં નેક લોકો સાથે હળી-મળીને રહેતા 
હતા, ત્યાં અલગ કરી આપવામાં આવશે. પરંતુ અમુક મુજરિમો અલ્લાહપાક 
સમક્ષ પણ જૂુઠ્ઠુ બોલવાની કોશિશ કરશે, તો અલ્લાહ તઆલા તેમના મુખ 
પર તાળા મારી દેશે, તેમના શરીરના અવયવો તેમના વિરૂદ્ધ ગવાહી આપશે. 


સૂરએ યા-સીનની આયતોનો ખુલાસો 


નસીહત કોને અસર કરે છે ? : 


આપ તો તેને જ ડરાવી શકશો, જે બોધ ગ્રહણ કરે અને અલ્લાહપાકથી 
(તેને) જોયા વિના જ ડરે, તો તેને માફી તથા સારા બદલાની ખુશખબર 
આપો. (૧૧) બેશક, અમે જ (એક દિવસે) મુરદાઓને સજીવન કરીશું અને 
જે (કરણી) તેઓ આગળ મોકલી ચૂક્યા તેને તથા જે નિશાનીઓ તેઓની 
પાછળ રહી, તેને અમે લખીએ છીએ અને દરેક વસ્તુને અમે સ્પષ્ટ કિતાબ 
(લવ્હે મહફૂઝ)માં ગણી લીધી છે. (૧૨) 
શું રાત-દિવસની કુદરતની નિશાનીઓ ઈબ્રત માટે કાફી નથી ? 

શું તેઓએ જોયું નથી કે, અમે એઓની પૂર્વે ઘણી કૌમોનો નાશ કરી 
ચૂક્યા કે જેઓ આ લોકો પાસે (દુનિયામાં) પાછા નહિ આવે ? (૩૧) અને 
તેઓમાંથી કોઈ પણ કોમ એવી નથી, જે (આખિરતમાં) એકી સાથે અમારી 





[૫૮૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ઓગણીસમી તરાવીહ 





સમક્ષ હાજર કરવામાં ન આવે. (૩૨) અને એક નિશાની તેઓના માટે મૃત્યુ 
પામેલી ભૂમિ છે, (એવી રીતે કે) અમે તેને (વરસાદથી) સજીવન (ફળદ્ડુપ) 
કરી અને અમે તેમાંથી (જાતજાતનું) અનાજ કાઢ્યું કે જેમાંથી તેઓ ખાય 
છે. (૩૩) અને અમે તેમાં ખજૂરીઓ તથા દ્રાક્ષના બગીચા બનાવ્યા. વળી, 
તેમાં કેટલીક નહેરો વહેતી કરી. (૩૪) કે જેથી લોકો તેના ફળોમાંથી (પણ) 
ખાય, જો કે તેઓના હાથોએ તે (ફળ તથા અનાજ)ને બનાવ્યું નથી; છતાં 
તેઓ કેમ આભાર માનતા નથી ? (૩૫) તે પાક ઝાત છે, જેણે દરેક વસ્તુના 
જોડા પેદા કર્યા, જમીનમાંથી ઉગતી વસ્તુઓના તથા ખુદ તેઓમાંથી પણ 
(નર-નારી બનાવ્યા) તેમજ એ વસ્તુઓમાંથી (જેને) તેઓ જાણતા નથી. 
(૩૬) અને એક નિશાની તેઓના માટે રાત્રિ પણ છે, જેના ઉપરથી અમે 
દિવસને ખેંચી લઈએ છીએ, તો એકદમ તેઓ અંધકારમાં રહી જાય છે. 
(૩૭) અને સૂર્ય પણ (એક નિશાની છે) જે પોતાના ઠેકાણા તરફ ચાલતો રહે 
છે. આ નિયમ સર્વ શક્તિમાન સર્વજ્ઞ (અલ્લાહપાક)નો નિર્માણ કરેલો છે. 
(૩૮) અને ચંદ્ર પણ (એક નિશાની છે) જેની અમે મંઝિલો નીમી દીધી છે, 
એટલે સુધી કે તે ખજૂરીની પુરાની ડાળી જેવો (પાતળો વાંકો થઈ) ફરી 
નીકળી આવે છે. (૩૯) સૂર્યની મજાલ નથી કે ચંદ્રને પકડી પાડે, અને ન રાત 
દિવસ કરતાં આગળ વધી શકે છે; અને દરેક એકેક જુદા જુદા વર્તુળમાં ફરે 
છે. (૪૦) અને એક નિશાની તેમના માટે આ પણ છે કે, અમે તેમની અવલાદને 
ભરેલા વહાણમાં સવાર કરી. (૪૧) વળી, અમે તેમના માટે વહાણ જેવી 
(અન્ય) વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કરી, જેના ઉપર તેઓ સવાર થાય છે. (૪૨) અને 
જો અમે ધારીએ તો તેઓને ડૂબાવી દઈએ, ફરી (તે વેળા) ન તેઓનો કોઈ 
ફરિયાદ સાંભળનારો હોય, અને ન તેઓ (મૃત્યુના પંજાથી) છોડાવવામાં 
આવે. (૪૩) પરંતુ એ તો અમારી જ કૃપા છે, અને અમુક મુદ્દત સુધી લાભ 
લેવા દેવું (મંજૂર) છે. (૪૪) 

લોકો કબરમાંથી ઉઠતા જ ચોંકો ઉઠશે : 


અને (તે પછી બીજો) સૂર ફૂંકવામાં આવશે ત્યારે એકદમ તેઓ કબરોથી 
(નીકળી હિસાબ માટે) પોતાના પરવરદિગાર તરફ (જવા) દોડવા લાગશે. 








ઓગણીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૮૨] 





(૫૧) તેઓ (ત્યાંની આફતો જોઈ) કહેશે કે, હાય અમારી કમબષ્થી ! અમારી 
નિદ્રાની જગ્યા (કબરો)થી અમને કોણે ઉઠાડ્યા ? (કહેવામાં આવશે કે) આ 
તે જ (કિયામત) છે કે જેનો દયાળુ અલ્લાહ તઆલાએ વાયદો કર્યો હતો અને 
રસૂલો સત્ય કહેતા હતા. (પર) તે (બીજો સૂર) બસ એ જ ગર્જના હશે, જેથી 
એકદમ તેઓ સઘળા અમારી પાસે હાજર કરવામાં આવશે. (૫૩) ફરી તે 
દિવસે કોઈના ઉપર લેશમાત્ર જુલ્મ કરવામાં નહિ આવે અને તે જ કરણીનો 
બદલો તમને મળશે, જેને તમે કરતા હતા. (૫૪) 


જન્નતી લોકોની નેઅમતો : 


બેશક, જન્નતવાસીઓ તે દિવસે પોતાના કામોમાં આનંદમય હશે. 
(૫૫) તેઓ તથા તેમની પત્નીઓ (શીતળ) છાયાઓમાં તષ્ધો પર તકિયાઓને 
અડેલી બેઠા હશે. (પ૬) તેમના માટે ત્યાં (દરેક પ્રકારના) ફળો હશે, તથા 
તેઓ જે કંઈ માંગશે, તે તેમને મળશે. (૫૭) (વળી) દયાળુ પરવરદિગાર 
તરફથી (તેમને) સલામ કહેવામાં આવશે. (૫૮) 


મોઢાઓ બંઘ કરી હાથ-પગની ગવાહી લેવામાં આવશે : 


આજે અમે તેઓના મોઢાઓ પર સીલ લગાડી દઈશું અને તેઓના 
હાથ અમારી સાથે વાત કરશે, અને જે કંઈ તેઓ કર્યા કરતા હતા, તે વિશે 
તેઓના પગો સાક્ષી આપશે. (૬૫) અને જો અમે ધારીએ તો (દુનિયામાં જ) 
તેઓની આંખોને ચપટ કરી દઈએ, પછી તેઓ માર્ગ મેળવવા દોડે, પણ 
તેઓને ક્યાંથી સૂઝે ? (૯૬) અને જો અમે ઈચ્છીએ તો તેઓ જ્યાં હોય 
ત્યાં જ તેઓનું સ્વરૂપ બદલી નાખીએ, તો તેઓ ન આગળ ચાલી શકે અને 
ન પાછા ફરી શકે. (૬૭) અને જેને અમે અતિ વૃદ્ધ કરીએ છીએ તો 
તેને જન્માવસ્થાની મૂળ સ્થિતિમાં પલટાવી નાખીએ છીએ; છતાં શું તેઓ 
સમજતા નથી ? (૬૮) 
રાત-દિવસ પશુઓથી ફાયદો ઉઠાવતા પણ એક અલ્તાહપાકના 
ઉપકારો યાદ નથી આવતા ? : 


શું તેઓ જોતા નથી કે અમે તેઓના (લાભ) માટે પોતા (ની કુદરત)ના 





[૫૮૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ઓગણીસમી તરાવીહ 





હસ્તે સર્જેલી વસ્તુઓમાંથી પશુઓને પેદા કર્યા. પછી એ લોકો તે પશુઓના 
માલિક બની ગયા. (૭૧) અને અમે તે પશુઓને તેઓના વશ કર્યા, તો 
તેમાંથી અમુક તેઓની સવારીઓ છે અને અમુકને તેઓ ખાય છે. (૭૨) 
અને તે પશુઓમાં તેઓ માટે ઘણા ફાયદા તથા પીણું દૂધ (વગેરે) છે; છતાં 
તેઓ કેમ શુક્ર કરતા નથી ? (૭૪) અને (ઉલટા) તેઓએ અલ્લાહપાકના 
સિવાય બીજા મઅબૂદો બનાવી લીધા છે કે, કદાચ તેઓથી મદદ મળે. 
(9૪) (પણ) તેઓ એ લોકોની જરા પણ મદદ નહિ કરી શકે અને એ લોકો 
તેમનું સૈન્ય બનીને પકડાયેલા આવશે. (૪૫) 


સડેલુ હાડકુ હાથથી મસળી ખુદાપાકને ચેલૅંજ આપે છે, તો 
પથમ તે હાડકુ કોણે પેદા કર્યું તે તો વિચાર ! : 


શું (કાફિર) માણસ એટલું નથી જોતો કે અમે તેની વીર્ય (બિંદુ)થી 
બનાવ્યો ? છતાં (ઈમાનના બદલે) એકદમ તે ખુલ્લી રીતે ટીકાખોર બની 
ગયો ! (૭૭) અને તેણે અમારા માટે એક કઢંગો દાખલો આપ્યો અને 
પોતાની ઉત્પત્તિને ભૂલી ગયો ! તે કહે છે કે, હાડકાને (ખાસ કરી) જ્યારે તે 
સડી ગયા હોય, કોણ સજીવન કરશે ? (૭૮) (હે નબી સલ. !) ફરમાવી દો 
કે તે સૌને તે જ અલ્લાહપાક સજીવન કરશે, જેણે તેમને સૌથી પ્રથમવાર 
સર્જ્યા હતા. અને તે દરેક રીતે સર્જવું જાણે છે. (9૯) જેણે કે તમારા માટે 
(અમુક) લીલા વૃક્ષોમાંથી આગ ઉત્પન્ન કરી. ફરી તમે ઝટ તેથી (બીજી) 
આગ સળગાવી લો છો. (૮૦) અને જેણે આકાશો તથા પૃથ્વી બનાવ્યા તે શું 
એમના જેવા માણસોને (ફરી) બનાવી શકતો નથી ? કેમ નહિ, અને તે જ 
મૂળ બનાવનાર (અને) સર્વજ્ઞ (જાણકાર) છે. (૮૧) તેનો નિયમ તો એ જ 
છે કે, જ્યારે તે કોઈ વસ્તુને (ઉત્પજ્ઞ) કરવા ચાહે છે, તો તે વસ્તુને કહે છે 
કે, “થઈ જા” બસ તે થઈ જાય છે. (૮૨) તો તે (અલ્લાહપાક) પવિત્ર છે 
કે જેના હાથમાં દરેક વસ્તુની (સંપૂર્ણ) સત્તા છે, અને તેની જ હુજૂરમાં તમારે 
સૌએ પાછા ફરવાનું છે. (૮૩) 








ઓગણીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૮૪] 





અસ-સાક્કાત 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


મક્કી સૂરતોની જેમ આ સૂરતમાં તૌહીદ, રિસાલત અને આખિરતના 
અકીદાનું વર્ણન તો છે જ, પરંતુ આ સૂરતમાં મક્કા શરીફના મુશ્રિકોની એક 
ખાસ માન્યતાનો રદિયો પણ કરવામાં આવ્યો છે. તે લોકો ફરિશ્તાઓને 
અલ્લાહપાકની બેટીઓ કહેતા હતા. (અલ્લાહપાકની પનાહ) અને આ 
કારણથી સૂરતનું નામ ફરિશ્તાઓના એક ગુણ સફ બાંધી લાઈનબંધ રહેવાથી 
“સાફફાત'” રાખ્યુ છે. તે સિવાય આખિરતમાં જે સહ્ય હાલતો આવશે, તેની 
ચોખવટ કરવામાં આવી છે. 


જે કિસ્સાઓ આ સૂરતમાં વણવવામાં આવ્યા છે, એમાં સૌથી વધુ 
બોધપાઠ આપતો કિસ્સો હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલયહિસ્સલામ)ના પવિત્ર 
જીવનનો એ મહત્વપૂર્ણ બનાવ છે કે, તેઓ અલ્લાહપાકનો હુકમ મેળવતાં જ 
પોતાના એકના એક પુત્રને કુરબાન કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયા હતા. આમાં 
માત્ર કાફિર કુરેશીઓ માટે જ બોધપાઠ ન હતો, જેઓ હઝરત ઈબ્રાહીમ 
અલયહિસ્સલામ સાથે પોતાના વંશપરંપરાગત સબંધો ઉપર ગર્વ કરતા ફરતા 
હતા, બલ્કે મુસલમાનો માટે પણ બોધપાઠ હતો. જે અલ્લાહ તઆલા અને 
તેના રસૂલ ઉપર ઈમાન લાવ્યા હતા. આ કિસ્સો સંભળાવી તેમને બતાવી 
દેવામાં આવ્યુ છે કે, ઈસ્લામની હકીકત અને તેનો સાચો આત્મા શું છે ? અને 
તેને પોતાનો દીન બનાવી લીધા પછી એક સાચા મુઅમિને કેવી રીતે 
અલ્લાહપાકની પ્રસજ્ઞતા ઉપર પોતાનું બધું જ કુરબાન કરવા માટે તેયાર થઈ 
જવું જોઈએ. 

અલ્લાહ તઆલાએ આ સૂરતમાં સમજાવટ અને અનુરોધની પદ્ધતિનો 
પણ સપ્રમાણ ઉપયોગ કર્યો છે. તોહીદ અને આખિરતમાં વિશ્વાસની સચ્ચાઈ 
અંગે ટૂંકી અને ગળે ઉતરે તેવી દલીલો આપી છે. મુશ્રિકોની માન્યતા ઉપર 
ટીકા કરી બતાવ્યું છે કે, તેઓ કેવી નકામી વાતો ઉપર ઈમાન રાખી બેઠા છે. 
આ ગુમરાહીઓના ખરાબ અંજામથી ખબરદાર કર્યા છે. અને આ પણ બતાવ્યું 





[૫૮૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ઓગણીસમી તરાવીહ 





છે કે, ઈમાન અને સદાચારના પરિણામ કેવા શાનદાર છે. પછી આના જ 
અનુસંધાનમાં હઝરત નૂહ, હઝરત લૂત, હઝરત મૂસા, હઝરત ઈલ્યાસ અને 
હઝ. યૂનુસ અલયહિમુસ્સલામના દાખલા આપ્યા છે. જેનાથી ખબર પડે છે 
કે, અલ્લાહપાકનો પોતાના નબીઓ સાથે અને એ કૌમો સાથે કેવો વ્યવહાર 
રહ્યો છે. કેવી કેવી રીતે તેણે પોતાના વફાદાર બંદાઓને નવાજ્યા છે, અને 
કેવી રીતે તેમનો ઈન્કાર કરનારાઓને સજા આપી છે. 


સૂરતની છેલ્લી આયતો ફક્ત કાફિરો માટે ચેતવણી જ ન હતી, બલ્કે એ 
ઈમાનવાળાઓ માટે ખુશખબર પણ હતી, જે નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમની મદદ અને ટેકામાં અત્યંત હિમ્મત હારી જનારા સંજોગોનો સામનો 
કરી રહ્યા હતા. એમને આ આયતો સંભળાવી ખુશખબર આપી દેવામાં 
આવી કે, કામની શરૂઆતમાં જે મુસીબતો એમણે ઉઠાવવી પડી રહી છે, 
એનાથી તેઓ ગભરાય નહીં. અંતે તેમને જ વર્ચસ્વ પ્રાપ્ત થશે. અને અસત્યના 
ધ્વજવાહકો જે અત્યારે વિજયી દેખાઈ રહ્યા છે, તે એમના જ હાથે હારશે. 
થોડા જ વરસો પછીના બનાવોએ બતાવી દીધું કે, આ માત્ર પોકળ આશ્વાસન 
ન હતું, બલ્કે એક સત્ય સ્વરૂપ ધારણ કરનાર બનાવ હતો. જેની આગાહી 
કરી એમને હિમ્મત આપવામાં આવી હતી. 


હેતુ : ખુશદિલીથી અલ્લાહપાકના આદેશનું પાલન કરવું. નમુનારૂપે 
હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)નો બનાવ રજૂ કર્યો. અલ્લાહપાકે તેમના સુપુત્ર 
(જે કેટલી ઉમ્મીદો બાદ તેમને મળ્યા હતા)ને સ્વપ્નમાં ઝબહ કરવાનો 
સંકેત આપ્યો હતો. તો હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલૈ.) વગર વિલંબે તેને પૂરો 
પાડવા તત્પર થઈ ગયા. એટલું જ નહીં પણ આ કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં તેમના 
સુપુત્રે પણ અગ્રેસરી દેખાડી, નમુનો બતાડ્યો કે અલ્લાહપાકનો આદેશ કોઈ 
પણ સંજોગોમાં છોડી શકાય નહીં. એથી વધુ જો હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)ના 
જીવનચરિત્ર પર નજર કરવામાં આવે તો ડગલેને પગલે અલ્લાહપાકના 
આદેશને પૂર્ણ કરતા નજર પડે છે. 


દરેક વ્યક્તિ માટે આ દુન્યા જ અલ્લાહપાકના આદેશોને ખુશીથી પૂર્ણ 








ઓગણીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૮૬] 





કરવાની જગ્યા છે. નહીં તો આખિરતમાં તો મજબૂર થઈ ફરમાંબરદારી 
કરવી પડશે. પણ તે કંઈ કામ નહીં આવે. 


કુર્‌આન શરીફના ઉતરાણ વેળા આકાશને મહત્તા પ્રાપ્ત હતી, કેમકે 
આકાશના ઉપર લવ્હે મહફઝથી કુર્‌આન ફરિશ્તાઓ મારફતે પૃથ્વી પર 
ઉતરી રહ્યું હતું. શંકા હતી કે કંઈ વિદ્રોહી સમૂહ (જિજ્ઞાત-શયતાન)માંથી 
કોઈ કુર્‌આનના અમુક શબ્દો અને વચનો છૂપી રીતે સાંભળી ઉલટસુલટ ન 
કરી નાંખે, કાપ-ક્ૂપ કરી લોકો સમક્ષ ફેલાવવાનો પ્રયત્ન ન કરે. માટે અલ્લાહ 
તઆલાએ આસમાનમાં બે-ચાર ચોકીઓ બનાવી ફરિશ્તાઓને નીમ્યા. કારણ 
કે શયતાન પોતાના હેતુમાં અસફળ નીવડે. જ્યાં સુધી તારાઓની વાત છે; તો 
એક તરફ તો તારાઓ આકાશનો શુંગાર છે, તો બીજી બાજુ શયતાનથી 
બચાવસાધક પણ. કેમકે જ્યારે પણ કોઈ જિનજ્ઞાત સંતાઈને ઉપરની વાતો 
સાંભળવાની કોશિશ કરે છે, તો ચળકતો-ઝગમગતો તારો (શિહાબે સાકિબ) 
તેનો પીછો કરી તેને ત્યાંથી હટી જવા પર મજબૂર કરે છે અથવા તો ભસ્મ 
(રાખ) કરી નાંખે છે. 

આખિરતને નકારનારા જ્યારે હશ્રના મેદાનમાં ભેગા થઈ કહેશે કે, 
આ તો કાર્યો (અમલો)ના હિસાબનો દિવસ છે. આપણે દુન્યામાં આ વિશે 
મશ્કરીઓ કરતા હતા. અલ્લાહપાકનો આદેશ થશે કે આ લોકોને નર્કમાં ફેંકી 
દો, તો ત્યાં અંદરો-અંદર ઝઘડો કરશે અને એકબીજા પર આરોપબાજી અને 
આંગળીઓ ચીઢશે કે, તારા કારણે હું બરબાદ થઈ ગયો. પણ આ અફસોસ 
કામ નહીં આવે. 


બીજી આયતોમાં જજ્ઞતીઓના વાતાલાપ વિશે છે. જ્યાં બેસી દુન્યાના 
મિત્રો વિશે વાટાઘાટો કરશે કે, મારો એક મિત્ર કહેતો હતો કે, કેટલા 
આશ્ચર્યની વાત છે કે, તમો પરલોકની ઝિંદગી વિશે માન્યતા રાખો છો ! એવું 
કેમ કરી બને, આપણે મરી જઈને માટી થઈ જઈશું, પછી કેમ કરી જીવતા 
થઈ હિસાબ-કિતાબ દઈશું ? મારી સમજમાં નથી આવતું. જજ્ઞતી મિત્રોમાંથી 
એક કહેશે કે, ચાલો આપણે જોઈએ એની હાલત શું છે ? એટલામાં તેને 





[૫૮૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ઓગણીસમી તરાવીહ 





દોઝખમાં વચમાં જોઈ કહેશે કે, અલ્લાહની કસમ ! તું તો મને બરબાદ કરી 
દેતે, જો મારા પાલનહારે મારા પર કૃપા ન કરી હોત તો હું પણ જહન્ઞમમાં 
હોત. માટે ઈન્સાને બોધપાઠ લેવો જોઈએ કે મિત્રતામાં એટલા આંખ આડા 
કાન ન કરે કે ભવિષ્યમાં મૂંઝગણનો સામનો કરવો પડે. 


અંબિયાઓના કિસ્સાઓની સમાપ્તિ પર ઈશદ ફરમાવ્યો કે, મારા 
ઉપદેશોના પ્રચારકોથી મારો વાયદો છે કે, તે જ લોકોનું વર્ચસ્વ થશે, મારી 
મદદે પહોંચશે અને લશ્કર વિજયી થશે. 


સૂરએ સાફફાતની આયતોનો ખુલાસો 


જન્નતીઓની નેઅમતો અને આપસી વાતચીત : 


પરંતુ જેઓ અલ્લાહપાકના ખાસ ચુનંદા (ઈમાનવાળા) બંદા છે (તે 
બચી જશે). (૪૦) તેઓને માટે નક્કી થયેલી રોજી છે. (૪૧) એટલે (દરેક 
જાતના) ફળો અને તેઓ માનવંત છે. (૪૨) (તેઓ) નેઅમતના બગીચાઓમાં; 
(૪૩) (જડાઉ) તષ્ો પર સામસામા બેઠા હશે. (૪૪) તેમની પાસે વહેતી 
સ્વચ્છ શરાબના (ભરેલા) પ્યાલાંનો દૌર ચાલુ રહેશે. (૪૫) જે રંગે સફેદ 
હોઈ પીનારાઓ માટે સ્વાદિષ્ટ હશે. (૪૬) ન તેથી માથુ ચઢશે અને ન તેઓ 
છાકટા બનશે. (૪૭) અને તેમની પાસે નીચી નજરોવાળી #ને) મોટી મોટી 
આંખોવાળી (હરો) હશે, (૪૮) જાણે કે (સ્વચ્છતામાં) ઢંકાયેલાં ઈંડાં છે. 
(૪૯) પછી તેઓ એકબીજા તરફ મોં કરી વાતચીત કરશે. (૫૦) તેઓમાંથી 
એક બોલનાર કહેશે કે (દુનિયામાં) એક મારો દોસ્ત હતો; (૫૧) જે કહ્યા 
કરતો હતો કે શું તું પણ (કિયામતને) માનનારા માંહેનો છે ? (પર) શું જ્યારે 
આપણે મરણ પામીશું અને માટી તથા હાડકાં થઈ જઈશું તો શું અમને 
(કર્મોનો) બદલો મળશે ? (૫૩) તે કહેશે કે વારૂ, તમે (તેને) ઝાંકીને જોવા 
ચાહો છો ર (પ૪) ફરી તે પોતે ઝાંકીને જોશે તો પેલાને જહજ્ઞમની વચ્ચે જોશે. 
(પ૫) ત્યારે કહેશે કે અલ્લાહપાકના સોગંદ ! તું તો મને ખાડામાં જ નાખવા 
લાગ્યો હતો. (૫૬) જો મારા પરવરદિગારની કૃપા (ભારા ઉપર) ન હોત તો 
હું પણ (શિક્ષામાં) પકડાયેલા લોકો માંહેનો જ હોત. (૫૭) (પછી પોતાના 








ઓગણીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૮૮] 





સાથીઓને કહેશે) કે હવે અમારે મરવાનું નથી, (૫૮) પરંતુ જે પહેલી વાર 
મરી ચૂક્યા અને અમને સજા નહિ પહોંચે. (૫૯) બેશક, એ જ મહાન 
સફળતા છે. (૯૦) એવી જ સફળતા માટે મહેનત કરનારાઓએ મહેનત 
કરવી જોઈએ. (૬૧) 

જહન્નમીઓનો અઝાબ કેવો હશે ? : 


વારૂ, (બતાવો) આ મહેમાનગતિ બેહતર છે અથવા ઝક્કૂમનું ઝાડ ? 
(૬૨) અમે તે ઝાડને જુલ્મીઓ માટે એક આફતરૂપ બનાવ્યું છે. (૬૩) 
તે એક એવું ઝાડ છે, જે જહન્ઞમના તળિયેથી નીકળે છે. (૬૪) તેનાં ફળ 
એવા છે, જાણે શયતાનોના માથાં. (£૫) તો તેઓ તેમાંથી ખાશે અને તે વડે 
જ પેટ ભરશે. (૬૬) ફરી તેઓને (તરસ લાગતાં) તેના ઉપરથી છછરતું 
પાણી (પરૂમાં) મેળવી આપવામાં આવશે. (૬૭) કરી તેઓનું આખરી 
રહેઠાણ દોઝખ તરફ જ થશે. (૬૮) (કારણ કે) તેઓએ પોતાના વડીલોને 
ગુમરાહ અવસ્થામાં જોયા હતા, (૬૯) પછી એ લોકો પણ તેઓના જ પગલે 
ઉતાવળે ચાલતા હતા. (૭૦) અને પૂર્વેના ઘણા લોકો એમના પહેલાં ગુમરાહ 
થઈ ચૂક્યા હતા. (૭૧) અને અમે તેઓમાં પણ ડરાવનારા (નબી) મોકલ્યા 
હતા. (૭૨) તો જોઈ લો કે તે ડરાવવામાં આવેલાઓનું પરિણામ કેવું (બુરૂં) 
થયું ? (૭૩) 


હઝ. ઈબ્રાહીમ (અલે.)ની તોહીદવાળી દલીલો અને અલ્લાહપાકના 
હુકમ અનુસાર હઝ. ઈસ્માઈલ (અલૈ.)ની કુબની માટે તૈયારી : 


ઈબ્રાહીમ (અલે.)એ કહ્યું કે, જે વસ્તુને તમે જાતે ઘડો છો, તેને શા માટે 
પૂજો છો ? (૯૫) જો કે તમને તથા તમારી એ બનાવેલી વસ્તુઓને અલ્લાહપાકે 
જ ઉત્પન્ન કર્યા છે, (૬૪) તેઓ (નિરૂત્તર થઈને) કહેવા લાગ્યા કે એના માટે 
એક (તન્નૂર જેવી) ઈમારત બાંધો, ફરી (તેને સળગાવી) એમને ધગધગતી 
અગ્નિમાં નાખો. (૯૭) સારાંશ કે તેઓએ ઈબ્રાહીમ (અલેૈ.) સાથે ખોટો 
દાવ ચલાવવા ચાહ્યું તો અમે તેઓને જ નીચું જોતા કર્યા. (૯૮) અને (અંતે 
નિરાશ થઈ) ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)એ કહ્યું કે, હું મારા પરવરદિગાર (ના માર્ગમાં 





[૫૮૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ઓગણીસમી તરાવીહ 





કોઈ પણ) તરફ ચાલ્યો જાઉં છું, તે જ મને માર્ગ દેખાડશે. (૯૯) (પછી 
દુઆ માંગી) હે પરવરદિગાર ! મને એક નેક પુત્ર આપ, (૧૦૦) જેથી અમે 
તેમને એક સહનશીલ પુત્રની ખુશખબર આપી. (૧૦૧) ફરી જ્યારે તે પુત્ર 
તેમની સાથે દોડીને ચાલવાની વયે પહોંચ્યો, ત્યારે ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)એ કહ્યું 
કે, હે દીકરા ! હું સ્વપ્નામાં જોઉં છું કે, (અલ્લાહપાકના હુકમથી) હું તને 
ઝબહ કરી રહ્યો છે, જેથી તું પણ વિચારી લે કે, તારો શું મત છે ? તેમણે 
અરજ કરી કે, હે પિતા ! આપને જે હુકમ થયો છે તે કરી નાખો, અલ્લાહ 
તઆલા ચાહે તો આપ મની ધીરજ ધરનારાઓ માંહેનો પામશો. (૧૦૨) 
ફરી જ્યારે બજ્ઞે (ખુદાઈ આજ્ઞાને) આધિન થયા અને પિતાએ તેમને પેશાની 
ઉપર (ઉંધા) રાખ્યા, (૧૦૩) અને (તે વખતે) અમે તેમને પુકાર્યા કે, હે 
ઈબ્રાહીમ (અલૈ.) ! (ધન્ય છે.) (૧૦૪) અલબત્ત, આપે સ્વપ્નું સાચુ કરી 
દેખાડ્યું, અમે નેકી કરનારાઓને એવો જ બદલો આપીએ છીએ. (૧૦૫) 
ખરેખર, એ તો ખુલ્લી (મહાન) કસોટી હતી. (૧૦૬) અને અમે ઝબહ 
કરવા માટે એક મોટું જાનવર તેના બદલે આપ્યું. (૧૦૭) અને અમે તેમના 
માટે પાછળ આવનાર લોકોમાં આ વાત રાખી; (૧૦૮) કે ઈબ્રાહીમ (અલે.) 
પર સલામ થાઓ. (૧૦૯) નેકી કરનારાઓને અમે એવો જ બદલો આપીએ 
છીએ. (૧૧૦) બેશક, તે અમારા ઈમાનદાર બંદાઓ માંહેના હતા. (૧૧૧) 


ખદાપાકની સુન્નત પ્રમાણે છેવટે નબીઓને જ દુન્યવી સફળતા 
પણ મળે છે : 


અને અમારા ખાસ બંદા એટલે રસૂલો માટે અમારો (આ) હુકમ 
પ્રથમથી થઈ ચૂક્યો છે (૧૭૧) કે, બેશક, તેમને જ મદદ આપવામાં આવશે. 
(૧૭૨) અને બેશક અમાર્‌ લશ્કર જ વિજયી રહેશે. (૧૭૩) માટે (હે નબી 
સલ. !) આપ થોડી મુદ્દત સુધી તેઓથી હટી જાઓ. (૧૭૪) અને તેઓને 
જોયા કરો, થોડા આગળ જતાં તેઓ પણ (પરિણામ) જોઈ લેશે. (૧૭૫) શું 
અમારી શિક્ષાને તેઓ ઉતાવળે માંગે છે ? (૧૭૬) ફરી જ્યારે તે શિક્ષા 
તેઓના આંગણામાં ઉતરી પડશે ત્યારે એ ડરાવવામાં આવેલાઓની સવાર 
બહુ બૂરી થશે. (૧૭૭) અને આપ એક (ચોક્કસ) સમય સુધી તેઓ (ની 








ઓગણીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઅનિ સારાંશ ૦ [૫૯૦] 





વિરૂદ્ધતા)નો ખ્યાલ ન કરો. (૧૭૮) અને જોતા રહો કે આગળ તેઓ પણ 
પોતાનું પરિણામ જોઈ લેશે; (૧૭૯) (હે નબી સલ. !) આપનો પરવરદિગાર 
મહાન ઈઝઝતવાળો છે. તે એવી વાતોથી પવિત્ર છે, જેને તેઓ (કાફિરો) 
બયાન કરે છે. (૧૮૦) અને સર્વે રસૂલો પર સલામ હોજો. (૧૮૧) અને 
સઘળા વખાણ અલ્લાહપાકને જ માટે છે, જે આખા જગતનો પાલનહાર 
(અને માલિક) છે. (૧૮૨) 


સરએ સ્વાદ 
દ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતના ઉતરવાનું કારણ એક ખાસ બનાવ છે. ઈમામ અહમદ 
(રહ.), ઈમામ નસાઈ (રહ.), ઈમામ તિરમિઝી (રહ.) વગેરેની રિવાયતોનો 
ખુલાસો આ છે કે, જ્યારે જનાબ અબૂ તાલિબ બીમાર પડ્યા અને કુરેશના 
સરદારોને લાગ્યું કે હવે આ તેમનો છેલ્લો સમય છે, તો તેમણે અંદરોઅંદર 
વાતચીત કરી કે, જઈને વડીલને વાત કરવી જોઈએ. તેઓ અમારા અને 
પોતાના ભત્રીજા વચ્ચેના ઝઘડાનો નિકાલ લાવીને જાય તો સારૂં છે. ક્યાંક 
એમ ન બને કે, એમનું અવસાન થઈ જાય. અને એમના પછી આપણે હઝરત 
મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) સાથે સખત વ્યવહાર કરીએ અને 
આરબ દેશના લોકો આપણને મહેણું મારે કે, જ્યાં સુધી તેમના વડીલ જીવતા 
હતા, આ લોકો તેમનું માન જાળવતા રહ્યા, હવે તેમના અવસાન પછી આ 
લોકોએ તેમના ભત્રીજા ઉપર હાથ ઉપાડયો છે. કુરેશના લગભગ રપ સરદારો 
અબૂ તાલિબ પાસે પહોંચ્યા. આ લોકોએ કહ્યું કે, અમે આપની પાસે એક 
ન્યાયી વાત રજૂ કરવા આવ્યા છીએ. આપના ભત્રીજા અમને અમારા દીન 
(ધર્મ) ઉપર છોડી દે, અમે તેને તેના દીન ઉપર છોડી દઈએ છીએ. તે 
ખુદાપાકની ઈબાદત કરવા ચાહે કરે, તો અમને તેનો કોઈ વાંધો નથી. પરંતુ 
તે અમારા ઉપાસ્યો (મઅબૂદ)ને વખોડે નહીં. આ શરતે આપ અમારી તેની 
સાથે સુલેહ કરાવી દો. અબૂ તાલિબે નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને 
બોલાવ્યા અને કહ્યું કે, ભત્રીજા ! આ તમારી કોમના લોકો મારી પાસે આવ્યા 





[૫૯૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ઓગણીસમી તરાવીહ 





છે. એમની ઈચ્છા છે કે, તમે એક ન્યાયસંગત વાત ઉપર તેમની સાથે સહમત 
થઈ જાવ, જેથી તમારી અને તેમની વચ્ચેનો ઝઘડો સમાપ્ત થઈ જાય. પછી 
તેમણે એ વાત હુંઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને બતાવી, જે કુરેશના 
સરદારોએ તેમને કહી હતી. નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે જવાબમાં 
કહ્યું : કાકા ! હું તો એમની સામે એક એવી વાત રજૂ કરૂં છું, જેને આ લોકો 
માની લે તો આરબ દેશ એમના આધિન અને અજમ (બીજા દેશો) એમના 
તાબે થઈ જાય. આ સાંભળી પહેલાં તો તે લોકો મૂંઝાઈ ગયા. તેમને સમજાતું 
ન હતું કે, શા માટે આવી ફાયદાકારક વાતને રદ કરી દે. માટે બોલ્યા : “તમે 
એક કલમો કહો છો, અમે આવા દસ કલમા કહેવા માટે તેયાર છીએ. પરંતુ 
આ તો બતાવો કે તે કલમો છે શું ?” આપે ફરમાવ્યું : “લા ઈલાહ 
ઈલ્લલ્લાહ” આ સાંભળી તેઓ એકી સાથે ઉભા થઈ ગયા અને એમ કહેતા 
કહેતા નીકળી ગયા કે, શું હમે એક જ ખુદાપાકને પોતાનો ઉપાસ્ય (પૂજ્ય) 
માની લઈ બીજા બધા ઉપાસ્યોને છોડી દઈએ ? 

કાફિરો અને નબી (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ની આ વાતચીતને 
આધાર બનાવી અલ્લાહ તઆલાએ બતાવ્યું છે કે, આ લોકોના ઈન્કારનું 
અસલ કારણ ઇસ્લામની દઅવતની કોઈ ખામી નથી, બલ્કે તેમના પોતાના 
ઘમંડ અને ઈર્ષ્યા તેમજ આંધળા અનુકરણનો દુરાગ્રહ છે. આ લોકો પોતાની 
બિરાદરીના માણસને ખુદાપાકનો નબી માની તેને અનુસરવા તૈયાર નથી. આ 
લોકો એ જ અજ્ઞાનતાપૂર્ણ ખ્યાલો ઉપર કાયમ રહેવા માંગે છે, જેની ઉપર 
તેમણે પોતાની પહેલાંના લોકોને જોયા છે. અને જ્યારે આ અજ્ઞાનતાનું ભ્રમ 
તોડી એક માણસ એમની સામે અસલ હકીકત રજૂ કરે છે, તો આ લોકો 
ગુસ્સો કરે છે. અને આને અજબ, નિરાળી અને અશક્ય વાત ઠરાવે છે. 
એમની નજીક તોહીદ અને આખિરતનો ખ્યાલ અસ્વીકાર્ય છે. 


અલ્લાહ તઆલાએ કાફિરોને ચોખ્ખા શબ્દોમાં ચેતવી દીધા છે કે, જે 
માણસની આજે તમે મજાક બનાવી રહ્યા છો, અને જેમનું નેતૃત્વ સ્વીકારવાની 
તમે ના પાડી રહ્યા છો, ટૂંકમાં તે જ વિજયી થશે. અને એ સમય દૂર નથી, 
જ્યારે આ જ મક્કા શહેરમાં જ્યાં તમે એમને હરાવવા માટે સઘળુ જોર 











ઓગણીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૫૯૨] 


લગાવી રહ્યા છો, કાલે એમની આગળ તમે સૌ ગુનેહગાર બની નીચી નજરો 
કરી ઉભા હશો. 


ત્યાર બાદ લગાતાર નવ પયગમ્બરો (અલયહિમુસ્સલામ)નું વણન કર્યું. 
જેમાં હઝ. દાવૂદ અલયહિસ્સલામ અને હઝ. સુલયમાન અલયહિસ્સલામના 
કિસ્સા વધુ વિગતવાર છે. 


ત્યાર પછી આજ્ઞાંકિત બંદાઓ અને વિદ્રોહી બંદાઓના એ અંજામનું 
ચિત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યુ છે, જે તેઓ આખિરતની દુનિયામાં પામવાના છે. 
અને આના અનુસંધાનમાં કાફિરોને બે વાતો ખાસ કરીને બતાવવામાં આવી 
છે. એક તો આ કે, આજે જે સરદારો અને આગેવાનોની પાછળ અજ્ઞાન લોકો 
આંધળા બની પથભ્રષ્ટતા (ગુમરાહી)ના માર્ગ ઉપર ચાલી રહ્યા છે, કાલે 
તેઓ જ જહન્ઞમમાં પોતાના અનુયાયીઓ પહેલાં ત્યાં પહોંચી ગયા હશે અને 
બજ્ઞે એકબીજાને શ્રાપ આપી રહ્યા હશે. બીજું આ કે, આજે જે ઈમાનવાળા- 
ઓને આ લોકો અપમાનિત અને હલકા સમજી રહ્યા છે, કાલે આ જ લોકો 
આંખો ફાડીને અચરજપૂર્વક જોશે કે, તેઓ જઢન્ઞમમાં ક્યાંય દેખાતા નથી. 
અને આ લોકો પોતે જ તેની યાતના (મુસીબત)માં ફસાયેલા છે. 


અંતમાં હઝરત આદમ (અલે.) અને ઈબ્લીસના કિસ્સાનો ઉલ્લેખ 
કરવામાં આવ્યો છે. જેનો આશય કુરેશને એ બતાવવાનો છે કે, હઝરત 
મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ સામે નમવામાં જે ઘમંડ તમને આડે 
આવે છે, તે જ ઘમંડ હઝ. આદમ અલયહિસ્સલામ સામે ઝૂકવામાં ઈબ્લીસને 
આડે આવ્યો હતો. ખુદા તઆલાએ જે દરજ્જો હઝરત આદમ અલયહિ- 
સ્સલામને આપ્યો હતો, તેની ઈબ્લીસે ઈર્ષ્યા કરી અને અલ્લાહ તઆલાના 
હુકમ સામે વિદ્રોહ કરી હડધૂત થયો. આ જ રીતે જે દરજ્જો ખુદા તઆલાએ 
હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને આપ્યો છે, તેની તમે ઈર્ષ્યા 
કરી રહ્યા છો, અને આ વાત માટે તેયાર નથી કે જેમને ખુદા તઆલાએ રસૂલ 
નીમ્યા છે, તેમનું અનુસરણ કરો. માટે જે અંજામ ઈબ્લીસનો આવવાનો છે, 
તે જ છેવટે તમારો પણ આવશે. 





[૫૯૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ઓગણીસમી તરાવીહ 





સૂરહ સ્વાદની શરૂઆત આ સમીક્ષાથી થાય છે, જે અલ્લાહ તઆલાએ 
મક્કાના કુરેશની વાતોથી કરી છે. જે આપની રિસાલત, તૌહીદ અને દીનના 
નિમંત્રણના જવાબમાં એક ઝુંબેશની જેમ વસ્તીમાં કહેતા ફરતા હતા. 


ફરમાવ્યું : તેમણે આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું, શું એમનામાંથી જ એક શખ્સ 
કઈ રીતે ડરાવનારો બની ગયો. આ તો જાદૂગર છે. (નઉઝુબિલ્લાહ) એણે 
તો બધા જ ખુદાઓને એક બનાવી નાંખ્યા. આ તો વિચિત્ર વાત છે. ખરેખર 
આ વાત કોઈ અન્ય હેતુથી (અર્થાત્‌ પોતાનું રાજપાટ સ્થાપિત કરવા માટે) 
કહેવામાં આવી રહી છે. જો ખુદાને નબી મોકલવો જ હતો, તો મોટા મોટા 
માલદારોમાંથી કોઈને મોકલવો હતો. અલ્લાહપાકે જવાબ આપ્યો કે, આ 
બધી વાતો એટલા માટે તેઓ કરી રહ્યા છે કે તેમણે હજી મારા પ્રકોપનો 
સ્વાદ ચાખ્યો નથી. જો તેઓ એટલા મહત્વના છે કે અમે એમનાથી સલાહ- 
મસલત કરીને નબી બનાવતા, તો પછી અર્શે ઈલાહી પર ચઢીને ફેંસલો 
બદલાવી લો. આ તો એક નાનકડું જૂથ છે, જે આ શહેરમાં પરાસ્ત થવાનું 
છે. આમનાથી પહેલાં નૂહ (અલે.)ની કોમ અને એકાવાળા પણ રસૂલોને 
ઈન્કારી ચૂક્યા છે. જૂથો અને ટુકડીઓ તો એ હતી, એમની તેમના સામે 
શી વિસાત છે. પરંતુ મારી સજાનો ફેંસલો એમને લાગુ પડીને જ રહ્યો. આ 
લોકો બસ એક ધડાકાની રાહ જુએ છે. ત્યાર બાદ બીજા લોકો માટે ધડાકો 
નહીં થાય. આ લોકો ઈચ્છે છે કે, હિસાબના દિવસ પહેલા જ એમનો હિસાબ 
ચૂકવી દેવામાં આવે. 


હેતુ ઃ માણસ સત્યની ખોજમાં લાગેલો રહે, પણ જ્યારે સત્ય તેની સામે 
ઉજાગર થઈ જાય તો તેને અપનાવી લે અને વિદ્રોહીપણાંને છોડી દે. 


મનુષ્યથી ભૂલ થાય છે, ગુનાહો થાય છે, પરંતુ જ્યારે સભાન થાય તો 
પોતાની ભૂલ કબૂલ કરી અલ્લાહપાક સમક્ષ માફી માંગી લેવી જોઈએ. 
જે અંબિયા અને રસૂલોની આદત રહી છે. તેના દાખલા સ્વરૂપે હઝરત 
દાવૂદ, હઝરત સુલયમાન અને હઝરત એયુબ (અલેૈ.)ના બનાવોનું વર્ણન 
કર્યું. જેમનાથી હકીકતમાં જાણી જોઈએ કોઈ ભૂલ ન થઈ હતી, અમુક તો 








ઓગણીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૯૪] 





વૈચારિક ચૂક છે, પરંતુ એમને લાગ્યું કે અમારાથી કંઈક ચૂક થઈ ગઈ છે, 
તો તેઓએ તરત જ એઅલ્લાહપાકની સામે માફી માંગી. અને અલ્લાહપાકે 
મહોર લગાવી આપી કે, આ તો મારા કેટલા સારા બંદા છે, અને તેઓ તો 
મારી યાદમાં રહેનારા છે. (9/%૪ * રર-ર૪-ર%-૭૭) 


તેના મુકાબલામાં વિદ્રોહી (ઈબ્લીસ)નો ઉલ્લેખ છે. જેણે ઘમંડ અને 
ઈષાનિ લઈ અલ્લાહપાકના હુકમને નકાર્યો તો અલ્લાહપાકના દરબારમાં જે 
પદ પર બિરાજમાન હતો, તેને ત્યાંથી ધિક્કારવામાં આવ્યો. અને કાયમી નક 
(જહજ્ઞમ)ની મહોર લગાવી આપી. જેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, ઘમંડીઓ સત્ય 
સામે હોવા છતાં સ્વીકારતા નથી. અને જે લોકો વિનમ્ર સ્વભાવના છે, તેઓ 
સત્ય સામે આવતા જ પોતાની ભૂલ સ્વીકારી માફી માંગી લે છે અને જો 
તેમાં કોઈ ઉણપ રહી જાય તો ચિંતામાં રહે છે. 


સૂરતના અંતમાં અલ્લાહપાકે નબી (સલ.)ને આદેશ આપ્યો કે, તમો 
તમારા પ્રચારનો હેતુ લોકો સમક્ષ રજૂ કરો કે, હું કોઈ ફી-બદલો માંગતો 
નથી અને ન તો મરજી મુજબ કરૂં છું. કુર્‌આન તો સમગ્ર સૃષ્ટિ માટે શિખામણ 
છે અને તમને આની હકીકત એક સમય પછી જણાશે. 


સૂરએ સ્વાદ બાદ આ તરાવીહમાં સૂરએ ઝુમ્રના ત્રણ રૂકૂઅ સામેલ છે. 
આ સૂરહ મુસલમાનોના મક્કાથી હબશા હિજરત કરવાથી પહેલાં ઉતરી છે. 
કેમકે આ સૂરહમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “અલ્લાહ તઆલાની ધરતી ખૂબ 
વિશાળ છે.'' જો એક દેશ કે ધરતી અલ્લાહપાકની બંદગી કરનારાઓ પર 
સાંકળી કરી દેવાઈ છે, તો બીજી જગ્યાએ જતા રહો. એમાં નબી (સલ.)ના 
નિમંત્રણનો મૂળ ઉદ્દેશ સ્પષ્ટ કરી દેવાયો છે કે, માનવી માટે જરૂરી છે કે 
માત્ર અલ્લાહ તઆલાની બંદગી કરે અને બીજા કોઈના આજ્ઞાપાલન અને 
ઈબાદતથી તેની ખુદાપરસ્તીને ભ્રષ્ટ ન કરે. અને માત્ર દીન અથાંત્‌ અજોડ 
આજ્ઞાપાલન માત્ર અલ્લાહપાકનો હક છે. રહ્યા એ લોકો જેમણે એના સિવાય 
અન્ય સરપરસ્ત બનાવી રાખ્યા છે અને કહે છે કે, અમે એમની ઈબાદત 
માત્ર એટલા માટે કરી રહ્યા છીએ કે તેઓ અલ્લાહ તઆલા સુધી અમને 





[૫૯૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ઓગણીસમી તરાવીહ 





પહોંચાડવાનું માધ્યમ છે. અલ્લાહપાક ખરેખર એમની વચ્ચે બધી વાતોનો 
ફેંસલો કરી દેશે, જેમાં તેઓ મતભેદ કરી રહ્યા છે. અર્થાત્‌ ખુદાપાક સુધી 
પહોંચાડવાનું માધ્યમ બનનારાઓ સબંધે પણ એમનામાં સંપ નથી. કોઈએ 
સૂર્ય, ચંદ્ર, તારાઓને દેવતા અને માધ્યમ બનાવી રાખ્યા છે, કોઈએ અન્ય 
કોઈને. એનું કારણ આ છે કે, આમાંથી કોઈની પાસે જ્ઞાન નથી કે જેના 
કારણે એમના ખુદા સુધી પહોંચાડવાનું માધ્યમ દ્વારા વિશ્વાસ થઈ શકે. અને 
ન ક્યારેય અલ્લાહ તઆલા પાસે કોઈ નામોની યાદી આવી છે કે, બધા 
એમને એ હેસિયતે માની લે. બસ, આંધળી શ્રદ્ધામાં માત્ર પોતાની અટકળોથી 
પોતાના પૂર્વજોનું આંધળુ અનુકરણ કરતા આવ્યા છે. આથી મતભેદ થવો 
જરૂરી છે. 


ખુદા અને સૃષ્ટિના સાચા સબંધ બાબતે સ્પષ્ટતા કરી કે, એણે આકાશો 
અને ધરતીને નિઃશંક પેદા કર્યા છે. એ જ દિવસ પર રાત અને રાત પર 
દિવસને લપેટે છે. એણે સૂર્ય અને ચંદ્રને એવા અંકુશિત કરી રાખ્યા છે કે, 
દરેક એક નિશ્ચિત સમય સુધી ચાલ્યો જઈ રહ્યો છે. યાદ રાખો ! એ જબર- 
દસ્ત અને દરગુજર કરનાર છે. એણે તમને એક જીવમાંથી પેદા કર્યા, તે 
તે જ છે જેણે એ જીવમાંથી એની જોડ પેદા કરી અને એને તમારા માટે 
પશુઓથી આઠ નર અને માદા પેદા કર્યા. તે તમારી માંઓના પેટોમાં ત્રણ- 
ત્રણ અંધારિયા પડદાઓમાં તમને એક પછી એક સ્વરૂપ આપતો જઈ રહ્યો 
છે. આ જ અલ્લાહપાક તમારો રબ છે. બાદશાહી એની છે. કોઈ ઉપાસ્ય 
એના સિવાય નથી. પછી તમે કઈ બાજુ ડાફોળિયા મારો છો. જો તમે કુફ્ર 
કરો તો અલ્લાહ તઆલાને તમારી કોઈ પરવા નથી. પરંતુ તે તેના બંદાઓ 
માટે કુફ્રને પસંદ કરતો નથી. અને જો તમે આભાર માનો તે તેને તમારા માટે 
પસંદ કરે છે. યાદ રાખો ! કોઈ બોજો ઉપાડનાર કોઈ બીજાનો બોજો નહીં 
ઉપાડે. અંતે સૌને તમારા રબની તરફ પાછા ફરવાનું છે. પછી એ તમને 
બતાવી દેશે કે તમે શું કરતા રહ્યા છો. તે તમારા દિલોનો હાલ સુદ્ધાં જાણે છે. 


હવે શું એ શખ્સ જેની છાતી અલ્લાહપાકે ઈસ્લામ માટે ખોલી દીધી છે 


અને તે તેના રબ તરફથી એક શૈલી પર ચાલી રહ્યો છે, એ શખ્સ જેવો હોઈ 








ઓગણીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૯૬] 





શકે છે જેણે એ વાતોથી કોઈ બોધ ગ્રહણ કર્યો નથી. બરબાદી છે એ લોકો 


માટે જેમના દિલ અલ્લાહપાકની શિખામણ તરફથી સષ્ઠ થઈ ગયા છે. તેઓ 
ખુલ્લી ગુમરાહીમાં પડેલા છે. 


શકન જને 


અમે આ કુર્‌આનમાં લોકોને જાતજાતનાં ઉદાહરણો આપ્યા છે કે તેઓ 
ભાનમાં આવી જાય. 


સૂરએ સાંદની આયતોનો ખૂલાસો 


કાફિરોની હઠધર્મી : 


નસીહતોથી ભરપૂર કુર્‌આન શરીફના સોગંદ (કે કાફિરોની વાત સાચી 
નથી.) (૧) બલ્કે એ કાફિરો અભિમાન તથા વિરૂદ્ધતા પર (અડ્યા) છે. 
(૨) અમે તેઓના પહેલાં કેટલીયે ઉમ્મતોનો નાશ કર્યો ત્યારે તેઓ હાય 
પોકારવા લાગ્યા, પણ છૂટકારાનો વખત રહ્યો ન હતો. (૩) અને તેઓ 
આ વાત પર અચરજ પામ્યા કે તેઓની પાસે તેઓમાંથી જ એક ડરાવનાર 
(રસૂલ) આવ્યા, અને એ કાફિરો કહેવા લાગ્યા કે, એ તો જાદૂગર સાવ જૂઠા 
છે. (૪) શું તેમણે આટલા મઅબૂદોના બદલે એક જ મઅબૂદ રહેવા 
દીધો ? ખરેખર, એ પણ બહું અચંબાની વાત છે. (૫) અને તેઓમાંથી 
કેટલાક સરદારો (બીજાઓને) એમ કહી ચાલ પડયા કે (અહીંથી) ચાલો 
અને પોતાના દેવતાઓ (ની બંદગી) પર જ કાયમ રહો. બેશક, (નબીની) આ 
વાતમાં કંઈ સ્વાર્થ છે. (£€) (વળી) આ વાત અમે (પોતાના) પાછલા ધર્મમાં 
સાંભળી જ નથી, એ તો માત્ર બનાવટી વાત છે. (૭) શું અમારામાંથી ખુદાઈ 
વાણી એમના જ ઉપર ઉતારવામાં આવી ? અલ્લાહપાક એના જવાબમાં 
ફરમાવે છે કે, વાત આ છે કે, તેઓ મારી વહી સબંધી ધોકામાં છે, બલ્કે 
(એનું કારણ એ છે કે) હજુ સુધી તેઓએ મારી શિક્ષા ચાખી નથી. (૮) 
શું તેઓની પાસે આપના જોરાવર (અને) બખ્શિશવાળા પરવરદિગારની 
રહમતના ખજાના છે ? (૯) અથવા આકાશો અને પૃથ્વી તથા તે બશ્ેની 
વચ્ચેની વસ્તુઓની સત્તા તેઓની છે? (જો તેઓની હોય) તો તેઓને જોઈએ 
કે નિસરણીઓ મૂકી (આકાશ) ઉપર ચઢી જાય. (૧૦) (રસૂલોના વિરોધી) 





[૫૯૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ઓગણીસમી તરાવીહ 





લશ્કરો પેકી એ લોકોનું પણ એક લશ્કર આ સ્થળે (મક્કામાં) પરાજિત થશે. 
(૧૧) તેઓના પહેલાં નૂહ (અલૈ.)ની કોમ અને આદ તથા ખીલાઓવાળો 
ફિરઔન પણ (રસૂલોને) જૂઠાડી ચૂક્યા છે. (૧૨) અને સમૂદ તથા લૂત 
(અલયહિમુસ્સલામ)ની કૌમ અને વનવાસીઓ પણ; (જૂઠાડી ચૂક્યા) આ 
લોકો જ (વણિત) મહાન ફોજો હતી. (૧૩) એ સૌએ જ રસૂલોને જૂઠાડયા 
હેતા, જેથી મારી શિક્ષા (તેઓ પર) નક્કી થઈ. (૧૪) અને એ લોકો પણ 
માત્ર (સૂરતા) એક એવા સખત અવાજની જ રાહ જૂએ છે, જે (સૂર)માં 
ફરિશ્તો વચ્ચે શ્વાસ પણ લેવાનો નથી. (૧૫) 


ઈમાનવાળા અને બેઈમાન બરાબર થઈ શકતા નથી : 


અને આકાશ અને પૃથ્વી તથા જે કંઈ તે બજ્ઞેની વચ્ચે છે, તે સૌને અમે 
નકામા પેદા કર્યા નથી; એ ધારણા તો તે લોકોની છે, જેઓ કાફિર છે. તો 
કરાફિરો માટે (આખિરતમાં) આગથી મહા ખરાબી છે. (૨૭) વારૂ, જે લોકો 
ઈમાન લાવ્યા અને સત્ટાર્યો કર્યા તેમને શું અમે દેશમાં ખરાબી કરનારાઓની 
બરાબર કરી દઈશું ? અથવા અમે પરહેઝગારોને બદકારોના બરાબર કરી 
દઈશું ? (નહિ જ.) (૨૮) આ (કુર્‌આન) એક બરકતવાળી કિતાબ છે, જેને 
અમે આપના તરફ ઉતારી કે જેથી લોકો તેની આયતોમાં વિચાર કરે તથા 


બુદ્ધિશાળીઓ બોધ ગ્રહણ કરે. (૨૯) 
શયતાનના ઘમંડથી મક્કા શરીકના ઘમંડોઓને બોધપાઠ : 
(અલ્લાહપાકે) ફરમાવ્યું કે, હે ઈબ્લીસ ! જેને મેં પોતા (ની કુદરત)ના 
બન્ને હાથો વડે બનાવ્યો, તેને સિજદો કરવાથી તને કઈ વસ્તુએ અટકાવ્યોરર 
શું તું અભિમાની બની ગયો અથવા (ખરેખર) તું મોટા દરજ્જાવાળાઓ- 
માંથી છે ? (૭૫) તે બોલ્યો કે, હું એમનાથી શ્રેષ્ઠ છું (કે) મને તે આગથી 
બનાવ્યો અને એમને માટીથી બનાવ્યા છે. (૭૬) ફરમાવ્યું કે, ત્યારે તું 
અહીંથી નીકળી જા, કેમ કે બેશક, તું મરદૂદ થઈ ગયો છે. (૭૭) અને 
બેશક, તારા ઉપર મારી લઅતન કિયામતના દિવસ સુધી રહેશે. (૭૮) 








વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૫૯૮] 


આજની વીસમી તરાવીહમાં ચોવીસમા પારહ “ફમન અઝલમુ'ની તિલાવત 
કરવામાં આવશે. આમાં સૂરહ ઝુમરના ચોથા રૂકૂઅથી વાત શરૂ થાય છે. 


અઝ-ઝમર 
૧ ૨૦ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 





આ સૂરત મક્કી જીવનના પ્રારંભિક યુગમાં ઉતરી હતી. તેમાં મક્કા 
શરીફના મુશ્રિકોના વિવિધ બાતિલ-ખોટા અકીદાઓનો રદિયો કરવામાં 
આવ્યો છે. અને ઘણી સારી ભાષામાં અસરકારક રીતે તેમને સમજાવવામાં 
આવ્યા છે. આ લોકો અલ્લાહપાકને પોતાનો માલિક સમજવા સાથે બીજા 
ઉપાસ્યોને એમ સમજતા હતા કે, તેઓ અલ્લાહપાકની રૂબરૂ હમારી ભલામણ 
કરશે. તેમના આ અકીદાનો રદ કરવામાં આવ્યો. 


આ સૂરતમાં હઝ. મુહમ્મદ (સલ.)ના સંદેશનો મૂળ હેતુ પણ બતાવ- 
વામાં આવ્યો છે કે, માનવી માત્ર અલ્લાહપાકની બંદગી અપનાવે અને બીજા 
કોઈની ઈબાદત અને અનુસરણ વડે પોતાની ખુદાપરસ્તીને ખરાબ ન કરે. 
આ મુખ્ય બાબત વારંવાર જુદા જુદા અંદાજ અને શૈલીથી રજૂ કરીને ખૂબ 
જ જોરદાર રીતે તોહીદની સચ્ચાઈ અને એને માનવાનો શ્રેષ્ઠ અંજામ તથા 
શિકની ભૂલ અને તેની ઉપર ટકી રહેવાના ખરાબ પરિણામ સ્પષ્ટ કરવામાં 
આવ્યા છે. અને લોકોને સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે, તેઓ પોતાનું ખોટું 
વલણ છોડી દઈ પોતાના રબની કંપા તરફ પાછા વળે. 


સૂરતની છેવટમાં આ ચિત્ર રજૂ કર્યું છે કે, આખિરતમાં કેવી ખરાબ 
રીતે જહન્ઞમીઓને તથા કેવી આગતા-સ્વાગતા સાથે જજ્ઞતીઓને લઈ 
જવામાં આવશે. સૂરતનું નામ “ઝુમર' રાખવામાં આવ્યુ છે. કારણ કે જજ્ઞતી- 
જહન્ઞમી ટોળાઓનું વર્ણન છે. અને અરબીમાં ટોળા-સમૂહને “ઝુમર”” 
કહેવામાં આવે છે. 





[૫૯૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ વીસમી તરાવીહ 





કુર્‌આનના ઈન્કાર કરનારાઓની સ્થિતિનું વર્ણન કરતાં જણાવવામાં 
આવ્યું છે કે, અલ્લાહપાકને મૂકીને જે બીજા ભલામણ કરનારાઓ તેમણે 
માની લીધા છે કે તેઓ તેમને ખુદા તઆલાની પકડથી બચાવી લેશે, તેમની 
કોઈ હકીકત નથી. ન તેઓ કોઈ વસ્તુ ઉપર અધિકાર ધરાવે છે, ન તેમને 
ક્રોઈ ભાન છે. ભલામણનો સંપૂર્ણ અધિકાર તો અલ્લાહ તઆલાના હાથમાં 
છે કે તેની આજ્ઞા વગર કોઈ કોઈની ભલામણ નહીં કરી શકે. અને ન કોઈ 
મોટી વાત કોઈના પક્ષમાં કહી શકશે. બીજી વાત એ કે, મુક્તિ અપાવવા 
વિશે ખોટા અકીદાઓ બાંધી લેવાને કારણે તેમનો ભરોસો તેમણે ઘડી 
કાઢેલા ભલામણ કરનારાઓ ઉપર સ્થાપિત થઈ ગયો છે. એટલા માટે જ્યારે 
ફક્ત એક અલ્લાહપાકનું વર્ણન કરવામાં આવે છે, તો આખિરત (પરલોક) 
ઉપર વાસ્તવમાં ઈમાન ન રાખનારાઓનાં મન ધડકવા લાગે છે. કારણ કે 
આ રીતે તેની પકડનો વિચાર સામે આવી જાય છે. પરંતુ જ્યારે અલ્લાહ 
સિવાય બીજાઓનું વર્ણન કરવામાં આવે છે, તો એકાએક આનંદિત થઈ ઉઠે 
છે. કારણ કે આ રીતે આખિરતના વિચાર વગરનું સ્વતંત્ર જીવન વ્યતિત 
કરવાનું લાયસન્સ મળી જાય છે. આ વાત સંસારના સમગ્ર કાફિરોને માટે 
સમાન છે અને દુભાંગ્યથી હવે મુસલમાનો પણ તેનો ભોગ બની ગયા છે. 
મૌખિક રીતે તો કહે છે કે અમે અલ્લાહપાકને માનીએ છીએ, પરંતુ હાલત 
એ છે કે, જ્યારે માત્ર એક જ અલ્લાહ તઆલાનું વર્ણન કરવામાં આવે તો 
તેમના મોઢા બગડવા (ચહેરા પર અપ્રસશ્ઞતા દેખાવા) લાગે છે. કહે છે કે, 
ચોક્કસ આ વ્યક્તિ બુઝુ્ગો અને અવલિયાઓને નથી માનતી. ત્યારે જ તો 
માત્ર અલ્લાહ અને અલ્લાહપાકની જ વાતો કરતા રહે છે. અને જો અન્યોનું 
વર્ણન કરવામાં આવે, તેમના ચમત્કારોનું વર્ણન કરવામાં આવે, પછી ભલેને 
તે અતિશયોક્તિભર્યા અને સાબિતી વગરના હોય, તેનાથી તેઓ આનંદ- 
વિભોર બની જાય છે. આવી વતણૂંકથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે, તેમને 
વાસ્તવમાં કોની સાથે રૂચિ છે. તેથી કરીને આ બાબતમાં નિર્ણયાત્મક રીતે 
જણાવવામાં આવ્યું. 


જણાવી દો “હે ખુદા ! આકાશ અને ધરતીને પેદા કરવાવાળો, દશ્ય 








વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૬૦૦] 





અને અદશ્યનો જાણનારો, તું જ તારા બંદાઓ વચ્ચે એ બાબતનો નિર્ણય 
કરશે કે જેમાં તેઓ મતભેદ કરી રહ્યા છે.” 


ફરમાવ્યું : એ સત્યનો ઈન્કાર કરનારાઓએ અલ્લાહપાકની કદર જ 
ન કરી, જેમકે તેની કદર કરવાનો હક છે. તેની પરીપૂર્ણ કુદરત (સંપૂર્ણ 
સત્તા)ની હાલત આ છે કે, કિયામતના દિવસે સમગ્ર પૃથ્વી તેની મુઠ્ઠીમાં હશે 
અને આકાશ તેના જમણા હાથમાં લપટાયેલાં હશે. પવિત્ર અને શ્રેષ્ઠ છે તે 
એ શિકથી, જે આ લોકો કરી રહ્યા છે. અને તે જ દિવસે સૂર ફૂંકવામાં 
આવશે, તો તેઓ બધા જ બેહોશ થઈને પડી જશે, જે આકાશો અને ધરતીમાં 
છે. સિવાય તે લોકોના જેને અલ્લાહપાક જીવંત રાખવા ચાહે. પછી એક 
બીજો સૂર ફૂંકવામાં આવશે અને એકાએક બધા ઉભા થઈને જોવા લાગશે કે 
ધરતી પોતાના સર્જનહારના પ્રકાશથી ચળકી ઉઠશે. કર્મોના હિસાબનું પુસ્તક 
લાવીને મૂકી દેવામાં આવશે. અંબિયા અને તમામ સાક્ષીઓને હાજર કરવામાં 
આવશે. લોકોની વચ્ચે સત્યની સાથે યોગ્ય નિર્ણય કરી દેવામાં આવશે અને 
તેમની ઉપર કોઈ જુલમ નહીં થાય. અને દરેકને જે તેણે અમલ કર્યો હતો, 
તેનું પૂરેપૂરું વળતર ચૂકવી દેવામાં આવશે. લોકો જે કાંઈ પણ કરે છે, 
અલ્લાહપાક તેને સારી રીતે જાણે છે. આ નિર્ણય પછી જે લોકોએ કુફ્ર કર્યું 
હતું, જહજ્ઞમની તરફ ટોળે-ટોળાં હાંકવામાં આવશે અને તેના પ્રતિનિધિઓ 
કહેશે, “શું તમારી પાસે તમારા લોકોમાંથી એવા રસૂલ નહોતા આવ્યા, 
જેમણે તમને તમારા રબની આયતો સંભળાવી હોય અને તમને એ વાતે 
ડરાવ્યા હોય કે એક દિવસે તમારે આ દિવસ પણ જોવો પડશે.'' તેઓ જવાબ 
આપશે ઃ હા, આવ્યા હતા. કહેવામાં આવશે કે, દાખલ થઈ જાઓ જહજ્ઞમના 
દરવાજામાં, અહીં હવે તમારે હંમેશને માટે રહેવાનું છે. ખૂબ જ ખરાબ 
રહેઠાણ છે આ ઈન્કાર કરનારાઓ માટે ! જે લોકો પોતાના રબની આજ્ઞાનું 
ઉલ્લંઘન કરવાથી બચતા હતા, તેમના સમૂહોના સમૂહને જજ્ઞત તરફ લઈ 
જવામાં આવશે. ત્યાં સુધી કે જ્યારે ત્યાં પહોંચશે અને તેના દરવાજા અગાઉથી 
ખોલી દેવામાં આવ્યા હશે, તો તેના વ્યવસ્થાપકો તેમને કહેશે : “સલામ હો 
તમારા ઉપર, ખૂબ જ સારા રહ્યા, દાખલ થઈ જાવ તેમાં હંમેશને માટે.” 





[૬૦૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ વીસમી તરાવીહ 





અને તેઓ કહેશે : “આભાર છે તે ખુદાનો, જેણે અમારી સાથે તેનો વાયદો 
સત્ય કરી બતાવ્યો અને અમને ધરતીનાં વારસદાર બનાવી દીધા. હવે અમે 
જજ્ઞતમાં જ્યાં ઈચ્છીએ ત્યાં અમારૂં સ્થાન મેળવી શકીએ છીએ. કેટલો 
સરસ બદલો છે અમલ કરનારાઓ માટે.” અને તમે જોશો કે ફરિશ્તાઓ 
આકાશને ઘેરો નાંખીને પોતાના રબની પ્રશંસા અને સ્તુતિ કરી રહ્યા હશે, 
અને લોકોની વચ્ચે સત્યની સાથે યોગ્ય નિર્ણય કરી દેવામાં આવશે અને 
પોકારવામાં આવશે કે, “પ્રશંસા છે ફક્ત અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીન (સમગ્ર 
સૃષ્ટિના સર્જનહાર) માટે.”' 


હેતુ : મનુષ્ય પોતાનું કામ નિખાલસતાની સાથે કરતો રહે કે મારા 
કામથી અલ્લાહપાક ખુશ થઈ જાય, ન કે લોકોમાં મારી ચર્ચા થાય. 


શિકની ગંભીરતા દર્શાવવા માટે ઉદાહરણ આપ્યું. એક ગુલામના એકથી 
વધુ માલિક હોય અને દરેકનો સ્વભાવ વિભિજ્ઞ. તો તે એક ગુલામ બધા 
માલિકોને ખુશ નથી રાખી શકતો અને તેના માલિકો પણ તેની પુરતી કાળજી 
નથી રાખતા. તેના મુકાબલામાં એક ગુલામનો એક જ માલિક હોય તો તે 
ગુલામ પોતાના માલિકના તમામ આદેશો સહુલતની સાથે સારી રીતે પૂર્ણ 
કરશે. જેના કારણે તેના માલિકને તેના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ આવશે. બીજો દાખલો 
તોહીદનો છે. એક જ અલ્લાહપાક, જે આપણો માલિક છે. હવે માત્ર તેને જ 
ખુશ રાખવા તેના તરફથી આવનાર જવાબદારીઓને પૂર્ણ કરવાની છે, જેથી 
તે ખુશ થઈ જાય અને પરિણામરૂપે તે પોતાના રક્ષણમાં લઈ લે. 


ઈબાદતમાં દેખાડો ન થાય તે માટે રાત્રિની ઈબાદત કરવા કહ્યું કે તે 
સમયે ફક્ત અલ્લાહપાક જ જોતો હશે, કોઈ બીજાનો આપણને જોવાનો 
સવાલ જ પેદા નથી થતો, ધ્યાન અલ્લાહપાક તરફ જ રહેશે. 


માણસ અલ્લાહપાકથી તોબા માંગતો રહે. અને તેની તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત 
કરવા કહ્યું કે, મારા બંદાઓમાં જેણે પોતાની જાત પર અત્યાચાર કર્યો છે, 
તેઓ મારા દયાળુ કૃપાળુ સ્વભાવથી ઉદાસ ન થઈ જાય, બલ્કે માફી માંગી 
લે, હું માફ કરી આપીશ. (૪૭-૪૪) 








વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૦૨] 





છેવટમાં એવી હૃદયસ્પર્શી આયતો રજૂ કરી, જેનાથી દિલોમાં ડર પેદા 
થાય, દિલો નરમ થાય. એટલા માટે કિયામત, દોઝખીઓની દુદશા અને 
જક્ઞતીઓની હાલતોને વિસ્તારપૂર્વક (સવિસ્તર) બયાન કરી. (૯૮) 


જજ્ઞતી અને જહનજ્ઞમીઓને આવકાર દર્શાવતી આયતમાં ધ્યાનપૂર્વક 
જોવામાં આવે તો માણસને કુર્‌ૂઆનમાં આવેલ એક એક શબ્દની કિંમતની 
જાણ થશે. કોઈ પણ શબ્દ કુર્‌આન શરીફમાં વધારાનો વપરાયેલ નથી. 
જજ્ઞતીઓના જશ્ઞતમાં દાખલાના વણન વેળા “વાવ” શબ્દનો ઉપયોગ થયો 
છે. જે એ દર્શાવે છે કે, જજ્ઞનીઓના દાખલા પહેલાં એમના સ્વાગત માટે 
પહેલેથી જ તેયારી થઈ ચૂકી. બસ, એમના આવવાની જ રાહ જોવાઈ રહી 
છે. જ્યારે દોઝખીઓના વર્ણન વેળા “વાવ” શબ્દનો ઉપયોગ નથી થયો. 
જે દર્શાવે છે કે, જેમ દુન્યામાં મુજરીમ અને આરોપીને જેલમાં નાંખવાનો 
આદેશ આપવામાં આવે છે, તો પહેલાંથી કોઈ તેયારી નથી હોતી, બલ્કે 
ધક્કો મારી અપમાનજનક હાલતમાં જેલમાં નાંખી દેવામાં આવે છે, એ જ 
પ્રમાણે દોઝખીઓની કોઈ આગતા-સ્વાગતા નહીં થાય, બલ્કે દોઝખના 
દરવાજા પર આવી ધક્કો મારી અંદર નાંખી આપવામાં આવશે. 


રસૂલુલ્લાહ (સલ.) મારફતે પૂરી ઉમ્મતને સંદેશ આપ્યો કે, ઈબાદત 
ફક્ત અલ્લાહપાકના માટે જ કરે, તેમાં દેખાવ ન કરે. 


કુર્‌આનનો શૈક્ષણિક પુરસ્કાર છે કે, જે વસ્તુથી વીસ સદીઓ પછી 
ડૉક્ટરો, હકીમો જાણકાર થયા, તેનું એલાન કંઈ વર્ષો પહેલાં કુર્‌આને કર્યું 
કે, બાળક માંના પેટમાં ત્રણ અંધારાઓમાં ઘેરાયેલું હોય છે. 

કુર્‌આને માનવીઓના બે પ્રકારનું વર્ણન કરી તેમનું કાયમી ઠેકાણું 
બતાવ્યું કે, એક પ્રકાર તો કાફિરોનો છે, જે જુઠ્ઠા છે અને કુર્‌આન અને 
રસૂલ (સલ.)ને જૂઠા ગણકારે છે, તે લોકો જહન્ઞમી છે. અને બીજો પ્રકાર 
આજ્ઞાંકિત (અંબિયા અને તેમના અનુયાયીઓ)નો છે, જે જજ્ઞતી છે. 

અલ્લાહપાકની બંદાઓ પ્રત્યે વિશેષ કૃપા એ પણ છે કે, પાપીઓ, 
મુજરિમો અને કાફિરો માટે તૌબાનો દરવાજો ખુલ્લો રાખ્યો છે. અને તેના 





[૬૦૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ વીસમી તરાવીહ 





(તોબા) માટે ઉત્તેજન પણ આપે છે. ગુનેહગારોને મૂંઝવણમાં નથી નાખતો, 
બલ્કે તેમના દિલમાં ઉમ્મીદનો દીપ પ્રગટ રાખે છે. 

કિયામતના દિવસે લોકોની પરિસ્થિતિ તરફ ધ્યાન દોર્યું કે, જૂઠાઓના 
ચહેરા કાળા, બધા અલ્લાહ તઆલા સમક્ષ હિસાબ માટે ઉપસ્થિત થશે. 
જેની રોજનીશી જમણા હાથમાં મળશે, તેમને જજ્ઞતમાં દાખલા માટે આવકાર- 
વામાં આવશે, ફરિશ્તાઓ સ્વાગત કરશે અને જેની રોજનીશી (નામ-એ- 
અઅમાલ) ડાબા હાથમાં મળશે, તેમને ધિક્કારની સાથે જહજ્ઞમ તરફ લઈ 
જવામાં આવશે. 


સૂરએ ઝુમરની આયતોનો ખુલાસો 
અપકારી (નાશુકા)ને સીધો માર્ગ મળતો નથી : 


આ કિતાબ (કુર્‌આન શરીફ)નું ઉતારવું જોરાવર, હિકમતવાળા અલ્લાહ 
પાકના તરફથી છે. (૧) બેશક, અમે આ કિતાબને આપના તરફ સત્યતાપૂર્વક 
ઉતારી છે; જેથી આપ નિખાલસ અકીદો રાખીને જ અલ્લાહપાકની બંદગી 
કર્યા કરો. (૨) યાદ રાખો ! ખાલિસ બંદગી અલ્લાહપાકને જ માટે છે અને 
જેઓએ અલ્લાહપાકના સિવાય બીજા કાર્યસાધક બનાવ્યા છે, (અને કહે 
છે) કે અમે તો એમની એટલા માટે જ પૂજા કરીએ છીએ કે તેઓ અમને 
અલ્લાહપાકની પાસે નજીકના દરજ્જે પહોંચાડી દે. બેશક, અલ્લાહપાક 
તેમની વચ્ચે તે બાબતનો ફેંસલો કરશે, જેમાં તેઓ ઝઘડો કરે છે. અલબત્ત, 
અલ્લાહપાક એવા (માણસ)ને સીધો માર્ગ દેખાડતો નથી. જે જૂઠી (અને) 
નાશુક્રો (અપકારી) હોય. (૩) અગર અલ્લાહપાક કોઈને અવલાદ બનાવવા 
ચાહત, તો પોતાની મખ્લૂકમાંથી જેને ધારત તેને ચૂંટી કાઢત, (પણ) એ 
એબથી તે પવિત્ર છે; તે જ એકલો જબરદસ્ત અલ્લાહપાક છે. (૪) તેણે 
આકાશો તથા પૃથ્વીને હિકમતસર બનાવ્યા, તે જ રાત્રિને દિવસ ૫૨ લપેટે છે 
અને દિવસને રાત્રિ પર લપેટે છે. અને તેણે જ સૂર્ય તથા ચંદ્રને કામે લગાડયા 
છે કે, દરેક નિર્માણ થયેલી મુદ્દત સુધી ચાલ્યા કરશે. યાદ રાખો કે તે જ 
જોરાવર (અને મોટો) બખ્શનાર છે. (૫) 








વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૬૦૪] 





દુનિયાની બધી જ મશીનરી-યંત્રો પ્રકાશમાં બને છે, પણ માનવીને 
ત્રણ ત્રણ અંધારીઓમાં કોણે અને કેવી રીતે બનાવ્યો ? : 

તેણે તમને એક જ વ્યક્તિ (આદમ અલે.)થી ઉત્પજ્ઞ કર્યા (કે પ્રથમ 
તેમને બનાવી) ફરી તેમનાથી જ તેમનું જોડું બનાવ્યું અને તમારા (લાભ) 
માટે પશુઓમાંથી આઠ નર-માદા પેદા કર્યા. તે તમને તમારી માતાઓના 
ઉદરમાં ત્રણ અંધકારો દરમિયાન એક સ્થિતિના પછી બીજી સ્થિતિ પર 
બનાવે છે. એ જ અલ્લાહપાક તમારો પરવરદિગાર છે, જેની બાદશાહી છે; 
તેના સિવાય કોઈની જ બંદગી નથી, છતાં તમે ક્યાં અવળા જાઓ છો? 


બંદાઓના કુફને અલ્લાહપાક પસંદ કરતા નથી : 


(૬) જો તમે કાફિર બનશો, તો બેશક અલ્લાહ તઆલાને તમારી 
પરવા નથી, પણ તે પોતાના બંદાઓ માટે કુફ્રને પસંદ કરતો નથી. અને જો 
તમે તેનો આભાર માનો તો તેને તમારા માટે તે પસંદ કરે છે અને કોઈ 
(પાપનો) ભાર ઉંચકનાર બીજા (ના પાપનો) ભાર ઉચકશે નહિ; પછી પોતાના 
પરવરદિગાર તરફ તમારે પાછા જવાનું થશે તો જે કરણી તમે કરતા હતા, 
તે સૌની તમને ખબર (તથા બદલો) આપશે. બેશક, તે અંતરોના ભેદ (સુદ્ધાં) 
જાણનાર છે. (૭) 


શિક કરનાર પોતાનં તથા પોતાના કટંબીજનોનં નકસાન કરી 
૧૭ ૧૭૦૫૭ ૧૭ ૧૭૦ 
રહા છે : 

(હે નબી સલ. !) આપ ફરમાવી દો કે, મને તો એ જ હુકમ થયો કે, 
અલ્લાહપાકને જ માટે બંદગી ખાસ (નિખાલસ) રાખી તેની જ બંદગી કરૂં. 
(૧૧) અને મને (એ પણ) હુકમ થયો છે કે, હું સોથી પહેલો ફરમાંબરદાર 
થાઉં. (૧૨) (વળી) આપ ફરમાવી દો કે, જો (કદાચ) હું મારા પરવર- 
દિગારનો હુકમ ન માનું તો હું એક મહાન દિવસ (કિયામત)ની શિક્ષાથી ડડૂં 
છું. (૧૩) આપ ફરમાવી દો કે, હું તો મારી બંદગી અલ્લાહપાકને જ માટે 
ખાસ રાખી તેની ઈબાદત કરૂં છું. (૧૪) (તો હે કાફિરો !) હવે તમે તેના 
સિવાય ચાહો તેની પૂજા કરો. આપ ફરમાવી દો કે પૂરા નુકસાનવાળા તે લોકો 





[૬૦૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ વીસમી તરાવીહ 





જ છે કે, જેઓએ કિયામતના દિવસે પોતાના જાનને તથા પોતાના કુટુંબીજનોને 
નુક્સાન પહોંચાડ્યું હશે; યાદ રાખો, એ જ દેખીતું (સ્પષ્ટ) નુકસાન છે. 
(૧૫) તેઓના માટે ઉપરથી આગના વાદળ અને નીચેથી (પણ) વાદળ હશે; 
એ જ (અઝાબ) છે, જેનાથી અલ્લાહપાક પોતાના બંદાઓને ડરાવે છે. તો હે 
મારા બંદાઓ ! મારા (અઝાબ)થી ડરતા રહો. (૧૬) 


કાની દત્યાનં ઉદાહરણ : 
૨9 9 તે 


શું આપે આ નથી જોયું કે, અલ્લાહપાકે આકાશથી પાણી વરસાવ્યું, 
પછી તેને પૃથ્વીમાંના ઝરણાઓમાં ચલાવ્યું. પછી તે વડે તે ખેતી કાઢે છે, 
જેના અનેક રંગ બદલાય છે. ફરી તૈયારી પર આવે છે ત્યારે તેને આપ 
પીળી જુઓ છો, પછી અલ્લાહપાક તેના ચૂરેચૂરા કરી નાખે છે. બેશક, 
એમાં બુદ્ધિમાનો માટે (મહાન) નસીહત છે. (૨૧) 


બુદ્ધિશાળી ખેતીનો હાલ જોઈ બોધ ગ્રહણ કરી શકે છે કે, જે પ્રમાણે 
એની બલિહારી થોડા દિવસની જ હતી. પાછળથી ચૂરો થઈ ગઈ. એ જ દશા 
દુનિયાની લીલાની પણ થશે. માટે એવી વિનાશી બલિહારી પર મોહિત થઈ 
માણસે પરિણામથી ગફલતમાં પડવું જોઈએ નહિ. ખેતીનું તુલ અમુક 
વસ્તુઓમાં ભળેલુ હોય છે. તેમાંથી દાણા વગેરેને જુદા કરવામાં ન આવે ત્યાં 
સુધી તેનો યોગ્ય ઉપયોગ થતો નથી. માટે દરેક વસ્તુને જુદી કરી તેના ઠેકાણે 
કરવી જરૂરી છે. એવી જ રીતે દુનિયાને પણ સમજો કે નેકી, બદી, સુખ, 
દુઃખ વગેરે સો ભેળસેળ છે. તો એનો પણ નાશ અને ચૂરો કર્યા પછી દરેક 
વસ્તુને છૂટી પાડી તેના ઠેકાણે એટલે નેકી તથા સુખને જજ્ઞતમાં અને બદી 
તથા દુઃખને જહજ્ઞમમાં પહોંચાડવું જરૂરી છે. સારાંશ કે ખેતી ઉપરથી ઘણો 
બોધ મળે છે. વળી, આયતમાં પણ આ વાતનો ઈશારો છે કે, જે અલ્લાહપાક 
આકાશી પાણીને ધરતીના અંદર વહેવડાવે છે, તે જ અલ્લાહ તઆલા જજ્ઞતના 
મહેલો નીચે કાયદેસર નહેરો વહેતી કરે છે. 


કુફ કરવુ સખ દિલ હોવાની નિશાની છે : 
જે શખ્સનું હૃદય અલ્લાહપાકે ઈસ્લામ માટે ખોલી દીધું, જેથી તે પોતાના 








વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૬૦૬] 





પરવરદિગાર તરફથી (મળેલા) પ્રકાશમાં (ચાલે) છે, (તે શું સખત દિલવાળા 
સમાન છે ?) તો તે લોકો માટે મહાન ખરાબી છે, જેઓના દિલ અલ્લાહ 
તઆલાની યાદ પ્રત્યે સખત છે, તેઓ સ્પષ્ટ ગુમરાહીમાં છે. (૨૨) 


કુર્‌આન શરીફ દિલોને નરમ કરે છે : 


અલ્લાહપાકે બહુ સારૂં કલામ (કુર્‌આન શરીફ) ઉતાર્યું છે, જે એવી 
કિતાબ છે કે, તેની એક આયત બીજી (આયત)થી મળતી (અને જરૂરી 
બાબતો) દોહરાવવામાં આવેલી છે. તેનાથી એવા લોકોના શરીર ધ્રુજી ઉઠે 
છે, જેઓ પોતાના પરવરદિગારથી ડરે છે. ફરી અલ્લાહપાકની યાદ પર 
તેમના શરીર અને તેમના દિલ નરમ થઈ જાય છે; આ (કુર્‌આન) અલ્લાહ 
પાકની હિદાયત છે. તે જેને ચાહે છે તેને તે વડે સીધો માર્ગ દેખાડે છે અને જેને 
અલ્લાહ તઆલા જ રખડતો રાખે, તેના માટે કોઈ માર્ગદર્શક નથી. (૨૩) 


તોહીદ અને શિકનો સાદો દાખલો : 


અલ્લાહપાક એક ઉદાહરણ વણવે છે કે, એક માણસ (ગુલામ) છે, 
જેમાં એકબીજાથી વિરૂદ્ધ કેટલાક ભાગીદારો છે અને બીજો એક માણસ પૂરો 
એકનો જ (ગુલામ) છે, શું તે બન્ને (પોતાની) સ્થિતિમાં સરખા થઈ શકે 
છે ? (દી નહિ.) અલ્લાહપાકના જ માટે સઘળા વખાણ છે, પણ તેઓમાંના 
ઘણાંખરા સમજતા જ નથી. (ર૯) 


જે ગુલામ ઘણા માણસોના ભાગમાં હોય તેને કોઈ પણ પોતાનો નહિ 
ગણે. તેથી તેની પૂરતી ખબર રાખશે નહિ. વળી, તે માલિકોમાં વિરૂદ્ધતા હોય 
ત્યારે તો ઘણી જ ખેચતાણ અને બહુ જ પીડા અને કોની વાત માને અને કોની 
ન માને ? તે તો સૌનો જ તાબેદાર ઠર્યો. જેથી સૌને રાજી રાખવાની ચિંતા. 
આ મિસાલ કાફિરની છે, જે અનેકને પૂજ્ય માને છે. તેથી કદી ખુદાપાકની 
તરફ દોડે છે, તો કદી બીજાઓ તરફ. તેમાં પણ તેને કોઈ એકના ઉપર 
વિશ્વાસ હોતો નથી. પણ જે ગુલામ એક જ માણસનો હોય તો માલિક તેને 
પોતાનો સમજી તેની દેખરેખ રાખશે તેમજ તેને પણ એક જ માલિકની સેવા 
બજાવ્યા પછી નિરાંત છે. આ મિસાલ મુસલમાનોની છે, જેઓ એક જ 





[૬૦૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ વીસમી તરાવીહ 





અલ્લાહપાકને માને છે. તો અલ્લાહ તઆલા તેમની પૂરતી ખબર રાખશે. તો 
જેવી રીતે વર્ણિત બે ગુલામો સરખા નથી, તેવી જ રીતે મુસ્લિમ અને કાફિર 
પણ સરખા થઈ શકતા નથી. 


અલ્લાહપાક પોતાના નેક બંદાઓની હિકાઝત કરે છે : 


શું અલ્લાહ તઆલા પોતાના (ખાસ) બંદાના માટે (રક્ષક તરીકે) પૂરતો 
નથી ? અને તેઓ તમને તે (મૂર્તિ)ઓઓથી ડરાવે છે, જે અલ્લાહપાકના સિવાય 
(ઘડી રાખી) છે; પણ અલ્લાહપાક જેને ગુમરાહ રાખે તો તેના માટે કોઈ 
માગંદર્શક નથી. (૩૬) અને જેને અલ્લાહપાક સત્ય માગની સૂઝ આપે, તો 
તેને કોઈ બહેકાવનાર નથી. શું અલ્લાહ તઆલા જબરદસ્ત બદલો લેનાર 
નથી ? (૩૭) અને જો આપ તેઓને પૂછો કે આકાશો અને પૃથ્વીને કોણે 
ઉત્પજ્ઞ કર્યા ? તો જરૂર તેઓ કહેશે કે, અલ્લાહપાકે. આપ ફરમાવી દો કે, 
વારુ, બતાવો કે અગર અલ્લાહપાક મને કંઈ તકલીફ પહોંચાડવા ચાહે તો 
અલ્લાહપાકના સિવાય જે (મૂર્તિઓને તમે પૂજો છો, તે શું એવી છે કે 
અલ્લાહપાકની આપેલી તકલીફને ટાળી શકે ? અથવા તે અલ્લાહ તઆલા 
મારા ઉપર મહેરબાની કરવા ચાહે તો શું તે એવી છે કે તેની કૃપાને રોકી 
શકે ? (કદી નહિ.) આપ ફરમાવી દો કે મારા માટે અલ્લાહપાક પૂરતો છે; 
યકીન રાખનારા તેના જ ઉપર યકીન રાખે છે. (૩૮) 


દરરોજની ઉંઘ કિયામતનો જીવંત દાખલો છે, માટે મુશ્રિકો 
આખિરતને સમજે : 

અલ્લાહપાક જ પ્રાણોને તેમના મૃત્યુ વખતે (સંપૂર્ણ રીતે) ખેંચી લે છે 
તથા જેમની મૌત નથી આવી તેમને ઉંઘમાં (ખાસ પ્રકારે) ખેચી લે છે. પછી 
જેમના ઉપર મૌતનો હુકમ કરી ચૂક્યો છે, તેમને રોકી લે છે અને બીજી 
રૂહોને નિર્માણ કરેલી મુદ્દત સુધી છૂટી કરી દે છે, આ વાતમાં તે લોકો માટે 
દલીલો છે, જેઓ વિચાર કરે છે. (૪૨) હા, શું તેઓએ (આટલી દલીલો 
છતાં) અલ્લાહપાકના સિવાય બીજા ભલામણ કરનારા (મઅબૂદ) બનાવી 
લીધા છે ? આપ ફરમાવી દો કે, જો તેઓને કોઈ વસ્તુનો અધિકાર ન હોય 








વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૬૦૮] 





તેમજ તેઓ કંઈ સમજતા ન હોય (તો પણ તેઓને ભલામણ કરનાર 
બનાવશો ?) (૪૩) આપ (એ પણ) ફરમાવી દો કે, ભલામણ બધી જ 
અલ્લાહ તઆલાના અધિકારમાં છે, આકાશો તથા પૃથ્વીની બાદશાહી તેની 
જ છે, પછી તેના જ તરફ તમે પાછા ફરશો. (૪૪) અને જ્યારે એકલા 
અલ્લાહપાકનું નામ લેવામાં આવે છે, ત્યારે જેઓને આખિરતનું યકીન નથી 
તેઓના દિલ રુંધાય છે અને જ્યારે અલ્લાહપાકના સિવાય બીજાઓ 
(મૂર્તિઓ)નું નામ લેવામાં આવે છે, ત્યારે તેઓ હરખાય છે. (૪૫) આપ 
ફરમાવી દો કે, હે અલ્લાહપાક ! આકાશો અને પૃથ્વીના સર્જનહાર ગુપ્ત 
અને જાહેરના જાણનાર, તું જ (કિયામતમાં) તારા બંદાઓ વચ્ચે તે (દીન) 
બાબતનો ફેંસલો કરજે, જેમાં તેઓ મતભેદ કરતા હતા. (૪૬) અને જો 
એ જુલ્મીઓ (મુશ્રિકો) પાસે જે કંઈ પૃથ્વીમાં છે, તે સઘળુ હોય તથા તેની 
સાથે તેટલું જ બીજું હોય, તે સઘળુ કિયામતના દિવસે સખત અઝાબથી 
પોતાને છોડાવવા માટે (બેધડક) આપી દે, (તો પણ તે અઝાબથી બચાવનાર 
નથી) અને અલ્લાહ તઆલાના તરફથી તેઓને એવો મામલો દેખાશે કે 
જેનો તેઓને ખ્યાલ પણ ન હતો. (૪૭) અને (તે વેળા) તેઓને પોતાની 
કરણીઓની બુરાઈઓ જાહેર થઈ જશે અને જે (અઝાબ) વિશે તેઓ મશ્કરી 
કરતા હતા એ જ તેઓને ઘેરી લેશે. (૪૮) 

અલ્લાઠ તઆલા પોતાના અત્યાચારી-નાકરમાન બંદાઓને કેટલા 
પ્યારથી સમજાવે છે ! : 


(હે નબી સલ. ! મારા તરફથી લોકોને) આપ ફરમાવી દો કે, હે મારા 
તે બંદાઓ ! જેમણે (ગુનાહો કરી) પોતાના ઉપર બેહદ જુલ્મ કર્યો છે, તમે 
અલ્લાહપાકની રહમતથી નિરાશ થશો નહિ. બેશક, અલ્લાહ તઆલા 
(પાછલા) સૌ ગુનાહ માફ કરી દેશે. બેશક, તે જ (ગુનાહ) બખ્શનાર મહા 
દયાળુ છે. (૫૩) અને (તોબા કરી) પોતાના પરવરદિગાર તરફ રજૂ થઈ 
જાઓ અને તમારા ઉપર અઝાબ આવે તે પહેલાં (ઈમાન લાવી) તેના તાબેદાર 
થઈ રહો. (નહિ તો) ફરી કોઈ તમારી મદદે આવશે નહિ. (૫૪) અને 
તમારા પરવરદિગારની પાસેથી તમારા તરફ જે બેહતર કલામ (કુર્‌આન) 





[૬૦૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ વીસમી તરાવીહ 





ઉતર્યું છે, તે પ્રમાણે અનુસરો. એ પહેલાં કે તમારા ઉપર ઓચિંતો અઝાબ 
આવી પડે અને તમને તેની ખબર જ ન થવા પામે. (૫૫) રખેને (આખિરતમાં) 
કોઈ એમ કહેવા લાગે કે, અલ્લાહપાકની જનાબમાં મેં જે કમી કરી તેના 
ઉપર હાય અફસોસ ! અને હું તો (અલ્લાહપાકના હુકમો પર) મશ્કરી જ 
કરતો રહ્યો. (૫૬) અથવા કોઈ એમ કહેવા લાગે કે, જો અલ્લાહપાકે મને 
(દુનિયામાં સીધો) માર્ગ દેખાડ્યો હોત તો હું પણ પરહેઝગારો માંહેનો થઈ 
જાત, (૫૭) અથવા અઝાબ નિહાળી કોઈ એમ કહેવા લાગે કે કોઈપણ 
પ્રકારે મને (દુનિયામાં) પાછા જવાનું મળે, તો હું સદાચારી થઈ જાઉં. (૫૮) 
(અલ્લાહ તઆલા કહેશે) એમ નથી, બલ્કે તારી પાસે મારા હુકમો ચોક્કસ 
પહોંચ્યા હતા, તો તેં તેમને જૂઠાડ્યા અને અહંકાર કર્યો અને તું કાફિરોમાં 
જ રહ્યો હતો. (૫૯) 
માનવી પોતાના પાલનહારનો મહા નાશુક્રો (અપકારી) છે : 
આપ ફરમાવી દો કે, હે નાદાનો ! શું હજુ પણ તમે મને એ જ બતાવો 
છો કે, હું અલ્લાહપાકના સિવાય બીજાની બંદગી કરૂં ? (૯૪) જ્યારે કે 
આપને તથા આપનાથી આગલા (નબી)ઓને એ જ હુકમ થઈ ચૂક્યો છે 
કે (સામાન્ય ચેતવણી આપો કે હે માનવી !) જો તું શિક કરીશ, તો ચોક્કસ 
તારી (સઘળી) કરણી વ્યર્થ જશે અને તું નુકસાન ઉઠાવનારાઓમાં થઈશ 
(માટે શિક કરીશ નહિ) (૯૫) બલ્કે આપ અલ્લાહપાકની જ બંદગી કરો 
અને (તેનો) ઉપકાર માનનારાઓ માંહેના થઈ જાઓ. (૬૬) અને તેઓએ 
અલ્લાહપાકની જેવી કદર કરવી જોઈએ તેવી કદર કરી નથી, પણ (તેની 
શાન એવી છે કે) કિયામતના દિવસે આખી પૃથ્વી તેની એક મુઠ્ઠીમાં હશે અને 
આકાશો તેના જમણા હાથમાં વિંટળાયેલા હશે, તે ખુદાવંદ પવિત્ર છે અને 
તેઓ જ શિક કરે છે, તેથી તે (પવિત્ર) ઉચ્ચતર છે. (૬૭) અને (કિયામતના 
દિવસે) સૂર ફૂંકવામાં આવશે ત્યારે જે કાંઈ આકાશો તથા પથ્વીમાં છે, તે સૌ 
બેભાન થઈ જશે, પરંતુ જેને અલ્લાહપાક ચાહે (તે બેભાન થશે નહિ.) ફરી 
બીજી (સૂર) ફૂંકવામાં આવશે, તો તત્કાળ તેઓ ઉભા થઈ ચોતરફ જોવા 
માંડશે. (€ ૮) અને પૃથ્વી પોતાના પરવરદિગારના નૂર વડે ઝળહળી ઉઠશે 








વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૧૦] 





અને કરણીના લેખ (સોના હાથમાં) મૂકી દેવામાં આવશે અને નબીઓ તથા 
સાક્ષીઓ હાજર કરવામાં આવશે અને તેમની સૌની વચ્ચે ન્યાયપૂર્વક ફેંસલો 
કરવામાં આવશે અને તેમના ઉપર જરાય જુલ્મ કરવામાં નહિ આવે. (૬૯) 
અને દરેક જણને તેની કરણીનો સંપૂર્ણ બદલો આપવામાં આવશે. અને 
અલ્લાહપાક તેઓની સૌની કરણીઓને ખૂબ જાણે છે. (૭૦) 


અલ- મુઅમિન 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


સૂરએ મુઅમિનથી લઈ સૂરએ અહકાફ સુધીની દરેક સૂરત “હામીમ'ના 
શબ્દોથી શરૂ થાય છે. આ સાત સૂરતો અરબી સાહિત્યનો અમૂલ્ય ખજાનો 
છે. માટે તેમને “કુર્‌આનની દુલ્હન''નો લકબ આપવામાં આવ્યો છે. આ 
બધી જ સૂરતો મક્કી છે. અને તેમાં ઈસ્લામના બુન્યાદી અકીદાઓનું ખાસ 
વર્ણન છે. મુશ્રિકોના આક્ષેપોના જવાબો અને કુફ્રના ખરાબ પરિણામથી 
ચેતવ્યા છે. તે સબંધી અમૂક નબીઓ (અલ.)ના કિસ્સાઓનો હવાલો આપવામાં 
આવ્યો છે. આ સૂરતમાં હઝ. મૂસા અલયહિસ્સલામનો કિસ્સો વર્ણન કરતાં 
આયત ૨૮ થી ૪૫માં ફિરઓનની કોમના એક મુઅમિન માણસની અસરકારક 
તૌહીદવાળી દલીલોનું વણન છે. 


જ્યારે ફિરઔને હઝરત મૂસા (અલૈ.)ને કતલ કરવાનો ઈરાદો કર્યો 
હતો, મક્કાના મુશ્રિકોએ પણ આપ (સલ.)ને કતલનો ઈરાદો કર્યો હતો. 
જેનું વર્ણન બુખારી શરીફમાં હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અમ્ર બિન આસની 
રિવાયતમાં છે કે, એક દિવસે નબી (સલ.) હરમમાં નમાઝ પઢી રહ્યા હતા. 
એકાએક ઉકબા બિન અબી મુએત આગળ વધ્યો. અને તે આપની ડોકમાં 
કપડું નાખી તેને વળ આપવા માંડ્યો. જેથી ગળુ ટૂંપીને આપને મારી નાંખે. 
પરંતુ બરાબર એ જ સમયે હઝરત અબૂબક્ર (રદી.) ત્યાં પહોંચી ગયા અને 
તેમણે તેને ધક્કો દઈ હટાવી દીધો. હઝરત અબ્દુલ્લાહ વર્ણવે છે કે, જે વખતે 
અબૂબક્ર સિદ્ઠીક (રદી.) એ ઝાલિમ સાથે ભીડાયા હતા, તે વખતે એમના 
મુખમાંથી આ શબ્દો નીકળ્યા હતા કે, “અતકતુલૂન રજુલન અંય્યકૂલ 





[૬૧૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ વીસમી તરાવીહ 





રબ્બિયલ્લાહ” (શું તમે એક માણસને માત્ર આ જ કારણસર મારી નાંખો 
છો, કે તે કહે છે કે મારો રબ અલ્લાહ છે ?) 


કંતલના કાવત્રાઓના જવાબમાં ફિરઓનવાળા મુઅમિનોનો કિસ્સો 


સંભળાવવામાં આવ્યો છે. (9/%૦? ર૮ % ૪%) અને આ કિસ્સા હેઠળ ત્રણ 
જૂથોને ત્રણ જુદા જુદા બોધ આપવામાં આવ્યા છે : 


૧. 


કાફિરોને બતાવવામાં આવ્યું છે કે, જે કંઈ તમે હઝ. મુહમ્મદ (સલ.) 
સાથે કરવા માંગો છો, એવું જ પોતાની શક્તિના જોરે ફિરઔન હઝરત 
મૂસા અલયહિસ્સલામ સાથે કરવા માંગતો હતો. હવે શું આ કૃત્યો કરી 
તમે પણ એ જ અંજામે પહોંચવા માંગો છો, જે તેણે ભોગવ્યા ? 


હઝરત મુહમ્મદ (સલ.) અને આપના અનુયાયીઓને બોધ આપવામાં 
આવ્યો છે કે, આ જુલ્મીઓનો હાથ બાહ્ય રીતે ગમે તેટલો ઉપર દેખાતો 
હોય, અને એમની સરખામણીમાં તમે ગમે તેટલા કમજોર અને વિવશ 
હોવ, પરંતુ તમારે વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ કે, જે ખુદાપાકના દીનને 
લોકો સુધી પહોંચાડવાનું તમે કામ કરી રહ્યા છો, તેની શક્તિ બીજી બધી 
શક્તિઓ ઉપર ભારે છે. આથી જે ભયંકર અને મોટી-મોટી ધમકીઓ 
આ લોકો તમને આપી શકતા હોય, તેની સામે માત્ર ખુદાપાકનો આશ્રય 
(રક્ષણ) માંગો અને ત્યાર પછી નિર્ભય બની પોતાના કામે લાગી જાઓ. 
ખુદાપરસ્ત પાસે જુલ્મીની દરેક ધમકીનો બસ એક જ જવાબ છે. અને 
તે છે: ઈજ્ની ઉઝૂતુ બિરબ્બિ વ રબ્બિકુમ મિનકુલ્લિ મુતકબ્બિરિલ 
લાયુઅમિનુ બિયોમિલ હિસાબ. (બેશક, મેં મારા અને તમારા 
પરવરદિગારની પાસે આશ્રય લીધો છે, દરેક એવા ઘમંડીથી જે હિસાબના 
દિવસને માનતો નથી.) આમ, અલ્લાહપાકના ભરોસે જોખમોની પરવા 
કર્યા વિના કામ કરશો, તો છેવટે તેની મદદ તમને પ્રાપ્ત થઈને રહેશે 
અને આજના ફિરઔનો પણ એ જ જોઈ લેશે, જે ગઈકાલના ફિરઓનો 
જોઈ ચૂકયા છે. 


૩. આ બે જૂથો ઉપરાંત એક ત્રીજું જૂથ પણ સમાજમાં હતું. અને તે એ 








વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૧૨] 





લોકોનું જૂથ હતું, જે મનમાં સમજી ગયા હતા કે, સત્ય હઝ. મુહમ્મદ 
(સલ.)ની જ સાથે છે. અને કુરેશ કાફિરો બિલ્કુલ અતિરેક કરી રહ્યા 
છે. પરંતુ આ જાણવા છતાં તેઓ ચૂપચાપ સત્ય અને અસત્યના સંઘર્ષનો 
તમાશો જોઈ રહ્યા હતા. અલ્લાહ તઆલાએ આ પ્રસંગે એમના 
અંતરાત્માને ઢંઢોળ્યો છે. અને એમને બતાવ્યું છે કે, જ્યારે સત્યના 
દુશ્મનો તમારી આંખો સામે જાહેરમાં આવું મોટું જુલ્મી પગલું ભરવા 
તેયાર થઈ ગયા છે, તો અફસોસ છે તમારી ઉપર, જો હજુ પણ તમે 
બેઠા બેઠા તમાશો જ જોતા રહો. આ સ્થિતિમાં જે વ્યક્તિનો અંતરાત્મા 
હજુ મરી ચૂકયો ન હોય, તેણે તો ઉઠીને એ કંતવ્ય પુરૂં કરવું જોઈએ, 
જે ફિરઔનના દરબારમાં તેના પોતાના દરબારીઓમાંથી એક સાચા 
માણસે તે વખતે અદા કર્યું હતું, જ્યારે ફિરઔન હઝરત મૂસા 
અલયહિસ્સલામને કંતલ કરવા તત્પર બની ગયો હતો. જે લાભાલાભનો 
વિચાર તમને મોઢુ ખોલતાં રોકે છે, એ જ વસ્તુ તે માણસના માગને 
રોકીને ઉભી હતી, પરંતુ તેણે ઉફવ્‌ વિઝુ અમરિ ઈલલ્લાહ કહી એ 
બધા જ લાભાલાભના વિચારોને ઠોકર મારી દીધી અને ત્યાર પછી 
જોઈ લો કે, ફિરઓન તેનું કંઈ પણ બગાડી ન શક્યો. 


તેમના નામથી સૂરતનું નામ “મુઅમિન”” રાખવામાં આવ્યુ છે. 


આયત પદ્યમાં આ વાત ચોખ્ખે ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહી દેવામાં આવી છે 
કે, તમારા ઈન્કારનું અસલ કારણ તે બડાઈ અને ઘમંડ છે, જે તમારા દિલોમાં 
ભરેલા છે. તમે સમજો છો કે, જો લોકો હઝ. મુહમ્મદ (સલ.)ની નબૂવ્વતનો 
સ્વીકાર કરી લેશે, તો તમારી મોટાઈ ટકી શકશે નહીં. આ જ કારણસર તમે 
તેને હરાવવા માટે શક્ય દરેક પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો. 


હેતુ : દીનના દાઈને નિર્ભય થઈ અલ્લાહપાકનો આસરો (ભરોસો) 
લઈ પ્રચાર કરવાનો છે. 


પ્રચારક માટે સિધ્ધાંતો : દાઈ અને પ્રચારકે અલ્લાહપાકનો આશ્રય 
માંગી નિર્ભય થઈ દઅવત દેવી જોઈએ. જાલિમના બાહ્ય જોર (તાકાત)ને 





[૬૧૩] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ વીસમી તરાવીહ 





જોઈ દઅવતથી પીછેહઠ ન કરવી જોઈએ. જેમકે હઝરત મૂસા (અલે.)ને 
મારી નાંખવાની ધમકી મળી, પરંતુ તે પોતાના કામમાં તલ્લીન-મગ્ન રહ્યા. 


સત્ય અને અસત્યના સંઘર્ષને અંતરાત્માની અવાજને સાંભળી સત્યના 
સંગત ઉભુ થઈ જવું જોઈએ. જેમકે હઝરત મૂસા (અલૈ.)ની તરફેણમાં એક 
મુઅમિન જેનું ઈમાન પાકું હતું, તેણે ફિરઔનના ઝુલ્મની પરવા કર્યા વિના 
તેની સામે સત્યની અવાજ બુલંદ કરી કે જે સાચો માર્ગ બતાવે છે, તેને જ 
મારી નાખવાનું ષડયંત્ર ઘડો છો. અને પોતાનો અંજામ અલ્લાહપાકને સોંપી 
દીધો. તો અલ્લાહપાકે તેના અત્યાચારથી બચાવી લીધા. સત્ય પર પરેશાની 
આવી શકે છે, પણ પરાજય નથી. (૪%) 


૦ પ્રચાર સમયે સામેવાળાના પદનો ખ્યાલ રાખી યોગ્ય વાતાવરણ બનાવી 
દઅવત દેવી જોઈએ. જરા બરાબર પણ ઘમંડ ન હોવો જોઈએ. જે 
આયત-૨૯થી સ્પષ્ટ થાય છે. તમને આજે બાહ્ય સામ્રાજ્ય (હુકૂમત) 
મળેલ છે, પરંતુ અલ્લાહપાકના અઝાબથી આપણને કોણ બચાવશે, 
અગર અઝાબ આવી ગયો તો? 

૦ પ્રચાર સમયે પ્રેમભાવના જાગી ઉઠે તેવા શબ્દોનો પ્રયોગ કરવો 
જોઈએ. જેથી જેને દઅવત આપી રહ્યા છે, તેનું હૃદય નરમ થાય, અને 
વાત તેના ગળે ઉતરે. (9૦) 


૦ પ્રચારમાં એતિહાસિક ઘટનાઓને રજૂ કરવી જોઈએ, જેથી સારા-નરસા 
કાર્યોના પરિણામ દિમાગમાં ટકોરો મારે અને પથભ્રષ્ટતા (ગુમરાહી)ના 
તાળાં તૂટે. 

૦ દાઈએ વિશેષરૂપે દુઆની પાબંદી કરવી જોઈએ. કારણ કે દુન્યામાં 
પોતાના રબથી જે નથી માંગતો, તે આખિરતમાં ઘણી બધી ભલાઈ- 
ઓથી વંચિત રહેશે. 
હુરૂફે મુક્ત્તઆત એ એક કૉડવર્ડ છે, જે સૂરહમાં રહેલ વિષયો અને 

હેતુઓને સ્પષ્ટ કરે છે. આ છ સૂરતોનો પ્રારંભ પણ “ઉ--”'થી થયેલ છે. 

માટે તમામ સૂરતોનો પરસ્પર કંઈને કંઈ જોડ છે. તે પહેલાં સમજી લઈએ 








વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૬૧૪] 





કે, એ જોડ ક્યો છે જેનું લગાતાર એક પછી એક કરી ૬ સૂરતોમાં વર્ણન થયું. 

૦ દરેડ સૂરતનું ઉતરાણ મક્કા મુકર્રમહમાં થયું. 

૦ દરેડ સૂરતનો આરંભ કુર્‌આન શરીફનું મૂલ્ય અને શ્રેષ્ઠતા દશાવે છે. 
જેમકે હામીમ સજદહ આયત-૨, શુરા-૩, ઝુખ્ર્ક-૨, દુખાન-૨, 
જાષિયહ-૨, અહકાફ-૨. 


૦ હઝ. મૂસા (અલે.)ની બની ઈસ્રાઈલ સાથે વાર્તાલાપનું વર્ણન : હામીમ 
સજદહ-૪૫, શુઅરા-૧૩,૧૪, ઝુખ્ર્ક-૬૩, જાષિયહ-૧ ૩. 


૦ બની ઈસ્રાઈલથી ઉમ્મતે મુહમ્મદિય્યહ તરફ રિસાલતના સ્થળાંતરનો 
ઉલ્લેખ : શુઅરા-૧૩, જાષિયહ-૧ ૮, અહકાફ-૧૨. 


૦ એડતા માટેની ઉશ્કેરણી અને પક્ષપાતથી રોકવા વિષયક : હામીમ 
સિજદહ-૪૫, શુઅરા-૧૩,૧૪, ઝુખ્ર્ક-૬૯૩, જાપિયહ-૧૭. 


૦ સણહનશીલતાથી કામ લેવું : શુઅરા-૨૩, ઝુખ્રૂક-૮૯, જાષિયહ-૧૪, 
દુખાન-૫૯, અહકાફ-૩૫. 


ઉપરોક્ત સૂરતોનો હેતુ : ઉમ્મતે મુહમ્મદિય્યહને ચેતવણી આપવી 
કે તમો કુર્‌ૂઆનની હિફાઝત અને તેમાં આવેલ અહકામોના જવાબદાર છો. 
એ જ પ્રમાણે પૃથ્વી પર અલ્લાહ તઆલાના રચેલા કાર્યક્રમ પ્રમાણે ઝિંદગી 
પસાર કરવા પર બંધાયેલ છો. જો તમો બની ઈસ્રાઈલની જેમ જવાબદારીમાં 
આળસપણું કરશો તો અલ્લાહપાક તેમની જેમ તમારો પણ વિનાશ કરી 
નાંખશે. અને જવાબદારી નિભાવવા પર જે વચનો આપેલ છે, તેનાથી 
વંચિત કરી આપશે. એટલા માટે દરેક સૂરતની શરૂઆતમાં કુર્‌આન શ.નું 
મૂલ્ય બતાવ્યું, એકતાનો પાઠ ભણાવ્યો, પક્ષપાતથી રોક્યા, સહનશીલતાની 
શિખામણ આપી. કેમકે પ્રચારમાં નમ્રતાની મુખ્ય ભૂમિકા હોય છે. 


સૂરતમાં ચિંતન-મનન કરવાથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે, સૂરતમાં હક 
અને બાતિલ, હિદાયત અને ગુમરાહીના સંઘર્ષ વિશે બયાન છે. 


કુર્‌આને કરીમના ખુદાઈ સંદેશ હોવાના વર્ણન પછી એક જ આયતમાં 





[૬૧૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ વીસમી તરાવીહ 





અલ્લાહ તઆલાની ચાર સિકાત-ગુણો (માફ કરવાવાળો, તૌબા કબૂલ 
કરવાવાળો, સષ્ધ સજા આપવાવાળો અને બંદાઓ પર એહસાન કરવાવાળો 
હોવા)નું વર્ણન છે. 

ઈમાનવાળાઓનું સદ્ભાગ્ય છે કે, અર્શને ઉઠાવવાવાળા ફરિશ્તાઓ 
તેમના માટે દુઆ કરે છે કે, તારા આજ્ઞાંકિત બંદાઓને માફ કર, દોઝખથી 
બચાવ, તેમને કાયમી ધોરણે બગીચામાં દાખલ કર. તેમના બાપ, પત્ની અને 
અવલાદમાં જે નેક છે, તેમને પણ દાખલ ફરમાવ. કુર્‌આની શૈલી મુજબ 
મુઅમિનોના વર્ણન પછી કાફિર, ફાસિકોની હાલત વિશે બયાન કર્યું કે, 
ભડકે બળતી આગમાં પ્રવેશ કરાવવામાં આવશે, પોતાના કુકર્મોનું પરિણામ 
જોઈ પોતાની જાતથી નફરત કરશે અને અલ્લાહપાક સમક્ષ નિરાધાર બની 
ત્યાંથી નીકળવાની દરખ્વાસ્ત કરશે, પરંતુ માન્ય નહીં રખાશે. 


હઝરત મૂસા (અલૈ.) અને ફિરઓનના કિસ્સાના અનુસંધાનમાં આ 
વાત સમજમાં આવે છે. ફિરઓન અને ફિરઔનના ચેલાઓની આદત રહી 
છે કે, સામાપક્ષની ચોખવટભરી દલીલો સાંભળી-સમજી પોતાની હઠ છોડી 
સત્યની સાથે થવાને બદલે પોતાના મુખથી જે વાત નીકળે છે, તેને પરિપૂર્ણ 
કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ભલે તેના આદેશથી પ્રજાનું ઘણુંખરૂ નુકસાન 
થશે તેની કોઈ પરવા નથી હોતી. બીજી વાત કે ચતુર શાસકોની ટેવ રહી 
છે કે, સત્ય વાત સ્વીકારવાથી તેનું વર્ચસ્વ ઓછું થઈ જશે અથવા ધાર્યા 
મુજબ નહીં થાય તો સત્યતાને જ મશ્કરીમાં આવરી લે છે અથવા ધમકીભર્યો 
વર્તાવ કરે છે. 

આયત ૬૧ થી ૬પ માં અલ્લાહપાકની નેઅમતોનું વર્ણન છે. 

ઈન્સાનને પોતાના જન્મ પહેલાં, જન્મ પછી, બાળપણ, જુવાની, ઘડપણ 
અને મોત વિશે વિચાર કરવાની દઅવત આપી છે. કારણ કે તે અલ્લાહ 
તઆલાને ઓળખે. 

આયત-૭૭માં હુઝૂર (સલ.)ને ધીરજનો આદેશ મળ્યો. ત્યાર બાદ 


મા રિજ 


લોકોને આયત-૮૨માં અલ્લાહપાકના પ્રકોપથી વિનાશ થયેલ વસ્તીઓમાં 








વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૬૧૬] 





ચાલી-ફરીને શિખામણ-બોધપાઠ લેવા વિશે વર્ણન કર્યું. આ કોમોને પણ 
બાહ્ય તાકાત અને ભોતિકતા પર ગર્વ હતો. પરંતુ તેમની તાકાત અલ્લાહ 
તઆલાના પ્રકોપથી ન બચાવી શકી. 


અલ્લાહપાકના અઝાબને સગી આંખે જોઈ લીધા પછી અમુક લોકોએ 
તૌહીદનો ઈકરાર પણ કર્યો, પરંતુ કામ ન આવ્યું. કારણ કે અલ્લાહપાકનો 
કાયદો છે કે, અઝાબ જોયા પછી ઈમાન કબૂલ નહીં કરૂં. 


સૂરએ મુઅમિનની આયતોનો ખુલાસો 


કુર્‌આન શરીફનો ઈન્કાર ધોકામાં ન નાંખે : 


આ કિતાબ (કુર્‌આન શરીફ)નું ઉતારવું અલ્લાહપાકના તરફથી છે, જે 
જોરાવર (અને) સંપૂર્ણ જાણકાર છે. (૨) જે ગુનાહ બખ્શનાર અને તોબા 
કબૂલ કરનાર, સખત શિક્ષા આપનાર કુદરતવાળો છે; તેના સિવાય કોઈ 
બંદગીને પાત્ર જ નથી; તેના જ તરફ (સૌએ) પાછા જવાનું છે, (૩) અલ્લાહ 
તઆલાની આ આયતોમાં તે લોકો જ (નાહક) ઝઘડો કરે છે, જેઓ કાફિર 
છે. તો શહેરોમાં તેઓનું (સુખે) હરવું-ફરવું આપને ધોકામાં નાખે નહિ. (૪) 
તેઓના પહેલાં નૂહ (અલે.)ની કૌમ તથા તેઓના પછીના ઘણા ટોળાઓએ 
(નબીઓને) જૂઠાડ્યા, અને દરેક ઉમ્મતે પોતપોતાના રસૂલો વિશે એવો 
ઈરાદો કર્યો કે, તેમને (કતલ કરવા માટે) પકડી લે, અને તેઓએ નાહક 
ઝઘડા કર્યા કે તેથી સત્ય દીનને હચમચાવી નાખે ત્યારે મેં તેઓને પકડી 
લીધા, તો (જુઓ) મારી શિક્ષા કેવી થઈ ! (૫) અને એવી જ રીતે સઘળા 
ક્રાફિરો પર તમારા પરવરદિગારની આ વાત સાબિત થઈ ચૂકી છે કે તે લોકો 
દોઝખી છે. (૬) 
કિયામતમાં ઈન્કારીઓ સજાથી છૂટકારો માંગશે, પરંતુ ક્યાંથી 
છૂટકારો મળે ? : 

જે લોકો કાફિર છે, તેઓને (દોઝખમાં) પુકારીને કહેવામાં આવશે કે 
તમને તમારા જીવથી (અત્યારે) જે અણગમો થયો છે, તેથી વિશેષ અલ્લાહ 
તઆલાને (તમારાથી) અણગમો હતો. જ્યારે કે તમને ઈમાન લાવવા તરફ 





[૬૧૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ વીસમી તરાવીહ 





બોલાવવામાં આવતા હતા, છતાં તમે ઈન્કાર કરતા હતા. (૧૦) તેઓ અરજ 
કરશે કે, હે અમારા પરવરદિગાર ! તેં અમને બે વખત નિર્જીવ રાખ્યા અને 
બે વખત જીવન અપણ કર્યું, હવે અમે અમારા ગુનાહોને કબૂલ કર્યા, માટે 
હેવે પણ (અહીંથી) નીકળવાનો કોઈ માર્ગ છે ? (૧૧) (જવાબ મળશે 
નહિ.) આ (કાયમી શિક્ષા) તમારા ઉપર એ કારણે છે કે, જ્યારે એકલા 
અલ્લાહપાકનું નામ લેવામાં આવતું ત્યારે તમે ઈન્કાર કરતા હતા, પણ જો 
તેની સાથે કોઈને શરીક કરવામાં આવતો હતો, ત્યારે તમે માની લેતા હતા; 
હવે એ (શિક્ષાનો) હુકમ સર્વોપરી મહાન અલ્લાહપાકનો જ છે; (૧૨) તે જ 
તમને પોતાની (કુદરતની) નિશાનીઓ દેખાડે છે તથા તમારા માટે આકાશથી 
રોજી ઉતારે છે, અને માત્ર તે જ બોધ ગ્રહણ કરે છે, જે (અલ્લાહપાક તરફ) 
રજૂ થયા કરે છે. (૧૩) માટે તમે અલ્લાહપાકના માટે જ ખાલિસ (ચોખ્ખો) 
અકીદો રાખી અલ્લાહપાકને પુકારો. પછી ભલેને કાફિરોને અણગમો થાય. 
(૧૪) તે જ ઉચ્ચ દરજ્જાવાળો, અશંનો માલિક છે. તે પોતાના બંદાઓમાંથી 
ચાહે તેના ઉપર પોતાના હુકમથી ભેદની વાત (એટલે વહી) મોકલે છે કે 
જેથી તે (સો લોકોને) મેળાપના (કિયામતના) દિવસથી ડરાવે. (૧૫) 


આંખોની ચોરી અને દિલોની ગુસતા સઘળુ અલ્લાહપાક જાણે છે 


જે દિવસે કે સો લોકો (કબરોમાંથી) નીકળી (અલ્લાહપાકની સામે) 
ઉભા થશે. અલ્લાહપાક પર તેઓની કોઈ પણ વસ્તુ છૂપી રહેશે નહિ; 
(અલ્લાહપાક ફરમાવશે કે) આજના દિવસે કોનું રાજ્ય હશે ? (પછી પોતે 
જ જવાબ આપશે કે) એકલા અલ્લાહપાકનું જ હશે, જે મહા કાબૂવાળો છે. 
(૧૪૬) આજે દરેક વ્યક્તિને તેની કરણીનો જ બદલો આપવામાં આવશે. 
આજે જરા પણ જુલ્મ થનાર નથી. બેશક, અલ્લાહપાક બહુ જલ્દી હિસાબ 
લેનારો છે. (૧૭) અને (હે નબી સલ. !) તમે તેઓને એક નજીકમાં આવનાર 
મુસીબતના દિવસ (કિયામત)ની ચેતવણી આપો, જે વખતે કે કાળજાં ગળામાં 
આવી જશે, જેને તેઓ દબાવતા હશે. (અને) તે ગુનેહગારો (કાફિરો)નો કોઈ 
મિત્ર કે કોઈ એવો ભલામણ કરનાર નહિ હોય, જેની વાત માનવામાં આવે. 
(૧ ૮) તે અલ્લાહપાક આંખોની ચોરીને તથા જે કંઈ દિલોમાં ગુપ્ત છે, તેને 








વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૬૧૮] 





પણ જાણે છે. (૧૯) અને અલ્લાહ તઆલા ન્યાયસર ફેંસલો કરશે; પણ 
અલ્લાહપાકના સિવાય જેમને આ લોકો પુકારે છે, તે કંઈ પણ ફેંસલો કરી 
શકતા નથી. બેશક, અલ્લાહપાક જ સઘળુ સાંભળનાર, જોનાર છે. (૨૦) 


ફ્િરઓનની કૌમના મુઅમિનની લોકોને ઉમદા નસીહત : 

અને તે ઈમાનવાળાએ કહ્યું કે, હે મારી કૌમ ! તમે મારૂં અનુકરણ કરો, 
હું તમને સરળ માર્ગ બતાવું છું. (૩૮) હે મારી કૌમ ! આ જગત જીવન તો 
થોડો (સમય) લાભ ઉઠાવી લેવું છે અને આખિરત જે છે તે જ સદાનું ઘર 
છે. (૩૯) જે કોઈ કંઈ બદી કરશે, તેને તો તે (બદી)ના પ્રમાણમાં જ બદલો 
મળશે, પણ જે સદ્કર્મ કરશે - પુરૂષ હોય કે સ્ત્રી અને તે મુઅમિન પણ હોય 
તો એવા જ લોકો જશક્ઞતમાં દાખલ થશે. (અને) ત્યાં તેઓ અપાર રોજી 
પામશે. (૪૦) અને હે મારી કોમ ! આ કેવી વાત છે કે હું તમને જજ્ઞત તરફ 
બોલાવું છું, પણ તમે મને (દોઝખની) આગ તરફ બોલાવો છો ! (૪૧) તમે 
તો મને આ વાત તરફ બોલાવો છો કે હું અલ્લાહ'તઆલાનો ઈન્કાર કરૂં અને 
એવી વસ્તુને તેની શરીક ઠેરવું કે જેની મારી પાસે કંઈ પણ દલીલ નથી, અને 
હું તમને તે (અલ્લાહપાક)ના તરફ બોલાવું છું, જે મહા બળવાન, ક્ષમાવાન 
છે. (૪૨) તદ્દન જાહેર છે કે જેની (બંદગી) તરફ તમે મને બોલાવો છો, તે 
ન તો દુનિયામાં (કોઈ હાજત માટે) પુકારવા પાત્ર છે અને ન આખિરતમાં. 
અને એ (પણ જાહેર છે) કે અલ્લાહપાકની પાસે જ અમારે પાછા ફરવાનું 
છે અને અને (પણ જાહેર છે) કે હદથી વધનાર જ દોઝખવાસીઓ છે. (૪૩) 
માટે હું (અત્યારે) જે કંઈ તમને કહું છું, તેને તમે આગળ જતાં યાદ કરશો. 
અને હું મારો મામલો અલ્લાહપાકને જ સોંપું છું. બેશક, સો બંદા અલ્લાહ 
તઆલાની નિગાહમાં છે. (૪૪) ફરી અલ્લાહપાકે મૂસા (અલે.)ને તેઓ જે 
કાવતરાં કરતા હતા તેની બુરાઈથી બચાવી લીધા અને ફિરઔનવાળાઓને 
ખરાબ પ્રકારના અઝાબે ઘેરી લીધા. (૪૫) 


ઘમંડ માનવીને ઈમાનથી મહરૂમ (વંચિત) કરી દે છે : 
બેશક, જે લોકો પોતાની પાસે કોઈ પણ દલીલ પહોંચ્યા વિના જ 





[૬૧૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ વીસમી તરાવીહ 





અલ્લાહપાકની આયતો સબંધી ઝઘડો કરે છે, તેઓના દિલોમાં માત્ર એવી 
બડાઈ (પોતાને નબીઓથી ઉંચા સમજવા) જ છે કે, (ખરી રીતે) તેના 
લગભગ પણ તેઓ કદી પહોંચનાર નથી, માટે આપ (તેઓની બુરાઈથી) 
અલ્લાહપાકનો આશ્રય માંગો. બેશક, તે સઘળુ સાંભળનાર, જોનાર છે. 
(પ૪) અલબત્ત, આકાશો તથા પૃથ્વીની રચના માનવીઓને (ફરીથી) પેદા 
કરવા કરતાં અતિ મહાન કાર્ય છે, પરંતુ ઘણા લોકો સમજતા નથી. (૫૭) 


અલ્લાહપાકે માનવીનો ચહેરો સોથી સુંદર બનાવ્યો, તે પાક 
પરવરદિગારની પોતાની સુંદરતા કેવી શાનદાર હશે ! 


અલ્લાહપાક જ એવો છે, જેણે પૃથ્વીને તમારા માટે રહેઠાણ અને 
આકાશને છત્ર (સમાન) બનાવ્યું અને તમને સ્વરૂપ આપ્યું તો તમારી મુખાકૃતિ 
સોથી સુંદર બનાવી અને સ્વચ્છ વસ્તુઓથી તમને રોજી આપી; એ જ 
અલ્લાહપાક તમારો પરવરદિગાર છે. અલ્લાહ તઆલા અતિશય બરકતવાળો 
અને સકળ સૃષ્ટિનો પરવરદિગાર છે. (૯૪) તે જ અમર જીવનવાળો છે. 
તેના સિવાય કોઈની બંદગી જ નથી, તો તમે બંદગીને તેના જ માટે ખાસ 
રાખી તેને પુકારો. સૌ ખૂબીઓ અલ્લાહપાકના માટે જ છે, જે સઘળા જગતોનો 
પાલનહાર છે. (૫) 
શું આવો સર્વશક્તિમાન શિકને પસંદ કરી શકે છે ? : 

(હે રસૂલ સલ. !) આપ ફરમાવી દો કે મને તો તેઓની પૂજાની મનાઈ 
કરવામાં આવી છે, જેઓને તમે અલ્લાહ તઆલાના સિવાય પુકારો છો, 
જ્યારે કે મારી પાસે મારા પરવરદિગાર તરફથી (તવહીદની) સ્પષ્ટ 
નિશાનીઓ આવી ચૂકી છે, તેમજ મને હુકમ થયો કે માત્ર જગતના 
પરવરદિગારને જ આધિન રહું. (૯૬) તે જ છે, જેણે તમને માટીથી, ફરી 
વીર્યના ટીપાથી, ફરી લોહીના લોચાથી બનાવ્યા. ફરી તમને બાળક બનાવી 
(ગભાંશયમાંથી) કાઢે છે. (ફરી સજીવન રાખે છે) કે જેથી તમે પોતાની 
યુવાવસ્થાએ પહોંચો. ફરી એટલે સુધી કે વૃદ્ધ થઈ જાઓ અને તમારામાંથી 
કોઈ એ (સ્થિતિ) પહેલાં જ મરણ પામે છે, પણ એટલે સુધી (તો સૌને 








વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૨૦] 





મોહલત આપે છે) કે તમે નીમેલા વખત પર પહોંચો અને એટલા માટે 
(એ બધું કર્યુ) કે તમે વિચાર કરો. (૬૭) તે જ છે, જે જિવાડે છે અને મૃત્યુ 
આપે છે, પછી જ્યારે તે કોઈ કામનો નિર્ણય કરે છે, તો તેને એમ જ કહે છે 
“થઈ જા” તો તે (તત્કાળ) થઈ જાય છે. (૬૮) 


હામીમ-અસ સજદહ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


એક વખત કુરેશના કેટલાક સરદારો મસ્જિદે હરામમાં બેઠક જમાવીને 
બેઠા હતા અને મસ્જિદના એક બીજા ખૂણામાં હુઝૂર (સલ.) એકલા બેઠા 
હતા. આ તે જમાનો હતો, જ્યારે હઝરત હમઝહ (રદી.) ઈમાન લાવી ચૂક્યા 
હતા. અને કુરેશીઓ મુસલમાનોની સંખ્યામાં રોજબરોજ વધારો થતો જોઈ 
મૂંઝાઈ રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે ઉત્બહ બિન રબીઅહ (અબૂ સુફયાનના 
સસરા)એ કુરૈશી સરદારોને કહ્યું: સાથીઓ, જો તમને ગમે તો હું જઈ હઝ. 
મુહમ્મદ (સલ.) સાથે વાત કરૂં અને તેમની સામે થોડી દરખ્વાસ્તો મૂકું, 
કદાચ તેઓ એમાંથી કોઈને માની લે અને આપણે પણ તેને માની લઈએ, 
અને આ રીતે તેઓ આપણો વિરોધ કરવાનું બંધ કરી દે. હાજર રહેલા સૌએ 
આ અંગે સહમતિ દર્શાવી. અને ઉતબહ ઉઠીને નબી (સલ.) પાસે જઈ બેઠો. 
આપ (સલ.) તેની તરફ વળ્યા તો તેણે કહ્યું : “ભત્રીજા, તમે પોતાની કૌમમાં 
પોતાના વંશ અને કુટુંબની દષ્ટિએ જે હેસિયત ધરાવો છો, તે તમે જાણો છો. 
પરંતુ તમે પોતાની કૌમ ઉપર એક મોટી મુસીબત લઈને આવ્યા છો. તમે 
કૌમમાં ફૂટ પડાવી, કૌમના ધર્મ અને તેના ઉપાસ્યોની બુરાઈ કરી. અને 
એવી વાતો કરવા લાગ્યા, જેનો અર્થ એ થાય છે કે, અમારા સૌના બાપદાદા 
કાફિર હતા. હવે જરા મારી વાતા સાંભળો. હું કેટલીક દરખ્વાસ્તો તમારી 
સમક્ષ મૂકું છું, એમની ઉપર વિચાર કરો. કદાચ આમાંથી કોઈને તમે માની 
લો.” રસૂલુલ્લાહ (સલ.)એ ફરમાવ્યું : “અબુલવલીદ, આપ બોલો, હું 
સાંભળીશ.”' તેણે કહ્યું : “ભત્રીજા, આ જે કામ તમે શરૂ કર્યું છે, એનાથી 
તમારો આશય ધન મેળવવાનો હોય, તો અમે બધા મળી તમને એટલું 





[૬૨૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ વીસમી તરાવીહ 





આપીશું કે, તમે અમારામાં સોથી માલદાર થઈ જાવ. જો આના વડે પોતાની 
મોટાઈ ચાહતા હોવ તો અમે તમને પોતાના સરદાર બનાવી લઈએ છીએ. 
કોઈપણ બાબતનો નિર્ણય તમારા વિના નહીં લઈએ. જો બાદશાહી ચાહતા 
હોવ તો અમે તમને પોતાનો બાદશાહ બનાવી લઈએ છીએ. અને જો તમને 
કોઈ જિન્ઞાતનું વળગણ હોય, જેને તમે કાઢવા માટે અશક્ત હોવ તો અમે 
શ્રેષ્ઠ ડોક્ટર (હકીમ) બોલાવીએ છીએ અને પોતાના ખર્ચે તમારો ઈલાજ 
કરાવીએ છીએ.”'” ઉત્બહ આ વાતો કહેતો રહ્યો અને હુઝૂરે અકરમ (સલ.) 
ચૂપચાપ સાંભળતા રહ્યા. પછી આપ (સલ.)એ ફરમાવ્યું : “અબુલવલીદ, 
આપ જે કહેવા ચાહતા હતા તે કહી ચૂક્યા ?” તેણે કહ્યું કે, “હા.'”” આપ 
(સલ.)એ ફરમાવ્યું : “ઠીક, તો હવે મારી વાત સાંભળો.”' આમ કહી આપે 
“બિસ્મિલ્લાહિ-રંહમાનિ-રહીમ' પછી આ સૂરત પઢવા માંડી અને ઉત્બહ 
પોતાના બજ્ઞે હાથ પાછળ જમીન ઉપર ટેકવીને ધ્યાનથી સાંભળતો રહ્યો. 


મુશ્રિકોના આ વિરોધના જવાબમાં ફરમાવવામાં આવ્યુ કે, આ ખુદા 
પાકની જ ઉતારેલી વાણી છે, અને અરબી ભાષામાં જ છે. જે હકીકતો આમાં 
ખોલીને વર્ણવી દેવામાં આવી છે, અજ્ઞાન લોકો તેમાંથી કોઈ જ્ઞાનપ્રકાશ 
મેળવતા નથી, પરંતુ સમજબૂઝ ધરાવનારા આ પ્રકાશને જોઈ રહ્યા છે, અને 
તેનાથી ફાયદો પણ ઉઠાવી રહ્યા છે. આ તો ખુદાપાકની કૃપા છે કે, તેણે 
મનુષ્યના માર્ગદર્શન માટે આ વાણી ઉતારી. કોઈ આને મુસીબત સમજતો 
હોય તો આ તેનું પોતાનું દુર્ભાગ્ય છે. ખુશખબર છે એ લોકો માટે, જે આનાથી 
ફાયદો મેળવે અને ડરવું જોઈએ તે લોકોએ, જે આનાથી વિમુખ થયા. 


જો તમે પોતાના હૃદય ઉપર પડદો ચઢાવી લીધો છે, અને પોતાના કાન 
બહેરા કરી લીધાં છે. તો નબીને આ કામ સોંપવામાં નથી આવ્યું કે, જે 
સાંભળવા માંગતો નથી તેને સંભળાવે. અને જે સમજવા માંગતો નથી તેના 
દિલમાં બળજબરીપૂર્વક પોતાની વાત ઉતારે. તે તો તમારા જ જેવા મનુષ્ય 
છે. જે સાંભળવા માંગતા હોય તેમને સંભળાવી શકે છે, અને સમજવા માંગતા 
હોય તેમને જ સમજાવી શકે છે. 








વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૨૨] 





તમે ચાહે પોતાની આંખો અને કાન બંધ કરી લો અને પોતાના દિલો 
ઉપર પડદો ચઢાવી લો, પરંતુ હકીકત આ છે કે, તમારો ખુદા બસ એક જ 
છે. અને તમે બીજા કોઈના પણ બંદા નથી. તમારી હઠથી આ હકીકત કોઈ 
પણ સંજોગોમાં બદલી શકતી નથી. માની લેશો અને તે મુજબ પોતાનું 
આચરણ સુધારી લેશો તો પોતાનું જ ભલું કરશો. નહીં માનો તો પોતે જ 
વિનાશ પામશો. 

તમને કંઈ ભાન પણ છે કે, આ શિર્ક અને કુફ્ર તમે કોની સાથે કરી રહ્યા 
છો ? એ ખુદાપાક સાથે, જેણે આ અસીમ સૃષ્ટિ બનાવી છે. જે ધરતી અને 
આકાશનો સર્જક છે, જેણે પેદા કરેલી બરકતોથી આ ધરતી ઉપર તમે 
ફાયદો ઉઠાવી રહ્યા છો. અને જેણે પૂરી પાડેલી રોજી ઉપર તમે જીવી રહ્યા 
છો. તેનો ભાગીદાર તમે તેની તુચ્છ મખ્લૂકને બનાવો છો, અને સમજાવવાની 
કોશિશ કરવામાં આવે તો હઠ પકડી મોઢું ફેરવી લો છો. 

સારૂં, નથી માનતા તો ખબરદાર થઈ જાવ કે, તમારી ઉપર એવી જ 
જાતની આપત્તિ એકાએક તૂટી પડવા માટે તેયાર છે, જેવી આદ અને સમૂદ 
ઉપર ઉતરી હતી. અને આ આપત્તિ પણ તમારા ગુનાની આખરી સજા નહીં 
હોય, બલ્કે આગળ હશ્રના મેદાનમાં પૂછપરછ અને જહજ્ઞમની આગ છે. 


જ્યારે હુઝૂર (સલ.) તિલાવત કરતાં “ફઈન અઅરઝૂ ફકુલ અન્ઝર- 
તુકુમ સાઈકતમ્‌ મિસ્લ સાઈકતિ આદિવ્વસમૂદ” (હવે જો આ લોકો 
વિમુખ થાય છે, તો એમને કહી દો કે, હું તમને આદ અને સમૂદની આપત્તિ 
જેવી એક એકાએક તૂટી પડનારી આપત્તિથી ડરાવું છું) આયત ઉપર પહોંચ્યા 
તો ઉત્બહએ અચાનક પોતાના હાથ મોઢા ઉપર મૂકી દીધો અને કહ્યું : 
“ખુદાપાકના માટે પોતાની કૌમ ઉપર દયા કરો.'' પાછળથી તેણે કુરેશના 
સરદારો સામે પોતાના આ કુત્યનું કારણ આ દશાવ્યું કે, “આપ લોકો જાણો 
છો કે, હઝરત મુહમ્મદ (સલ.)ના મુખેથી જે વાત નીકળે છે, તે પૂરી થઈને 
રહે છે. આથી હું ડરી ગયો કે ક્યાંક મારી ઉપર આપત્તિ ન ઉતરી પડે.” 


ઉત્બહ ઉભો થઈ કુરેશ સરદારોની બેઠક તરફ ગયો તો દૂરથી તેને 





[૬૨૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ વીસમી તરાવીહ 





જોતાં જ લોકોએ કહ્યું : “ઉત્બહનો ચહેરો બદલાયેલો છે. આ તે ચહેરો નથી, 
જે તે લઈને ગયો હતો.”' પછી જ્યારે તે આવીને બેસી ગયો તો લોકોએ 
કહ્યું : “શું સાંભળી આવ્યા ?”” તેણે કહ્યું કે, “ખુદાની કસમ ! મેં એવું કલામ 
સાંભળ્યું, જે પહેલાં કદી સાંભળ્યું ન હતું. ખુદા તઆલાના સોગંદ !એ ન તો 
શાયરી છે, ન જાદુ છે, ન તો જ્યોતિષ. હે કુરેશના સરદારો, મારી વાત માનો 
અને આ માણસને એની હાલત ઉપર છોડી દો. મને લાગે છે કે, આ કલામ 
જરૂર રંગ લાવશે. ધારો કે જો બીજા આરબો તેની ઉપર વર્ચસ્વ મેળવી લેશે, 
તો પોતાના ભાઈ વિરૂદ્ધ હાથ ઉપાડવાથી તમે બચી જશો, અને બીજાઓ તેને 
પહોંચી વળશે. પરંતુ જો તે આરબો ઉપર વિજયી થશે તો તેની બાદશાહી 
તમારી બાદશાહી અને તેની ઈઝઝત તમારી ઈઝઝત હશે.” કુરેશી સરદારો 
તેની વાત સાંભળતાં જ બોલી ઉઠયા : “વલીદના બાપ, છેવટે તેમનો જાદુ 
તમારી ઉપર પણ ચાલી ગયો.” ઉત્બહએ કહ્યું : “મારો જે અભિપ્રાય હતો, 
તે મેં તમને બતાવી દીધો. હવે તમારૂં મન ચાહે તેમ કરો.” 

આગળ જણાવ્યું કે આજે તમારી પોતાની ભાષામાં આ કુર્‌આન શરીફ 
રજૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેથી તમે એને સમજી શકો. તો તમે કહો છો 
કે, આ બિનઅરબી ભાષામાં ઉતરવું જોઈતું હતું. પરંતુ જો અમે તમારા 
માર્ગદર્શન માટે બિનઅરબી ભાષામાં મોકલત તો તમે જ કહેત કે આ પણ 
અજીબ મજાક છે કે, આરબ કૌમના માર્ગદર્શન માટે બિનઅરબી ભાષામાં 
કલામ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જે અહી કોઈ સમજતું નથી. આનો અર્થ આ 
છે કે, તમને હકીકતમાં માર્ગદર્શન જોઈતું જ નથી. નહીં માનવા માટે રોજ 
નવા-નવા બહાનાં શોધી કાઢો છો. 

કાયદો છે કે સંબોધન જેટલું સ્પષ્ટ હોય તેટલું શ્રોતાઓ-સાંભળનારાને 
તેને સ્વીકારવામાં આસાની રહે છે. અને તેમની શંકાઓનું નિરાકરણ થાય 
છે. એટલા માટે અલ્લાહ તઆલાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, કુર્‌આન અરબી ભાષામાં 
ઉતાર્યું, જે તમારી માતૃભાષા છે. જેથી તમે સારી રીતે ચિંતન-મનન કરી શકો. 
આયત નંબર-૪૪માં છે કે, આ સ્પષ્ટ સંદેશ (કુર્‌ૂઆન)ને ઘમંડી વંશવાદી 
નહીં સ્વીકારે. આયત-૩૦માં ચોખવટ કરી કે, જે લોકો મારા આજ્ઞાંકિત 











વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૨૪] 


બનશે તેમને ન કોઈ ઉદાસી અને ન ડર રહેશે. 


આયત-૩૩માં અલ્લાહ તઆલાના સંદેશની ઉત્તમતા દર્શાવી. ૫૧માં 
મનુષ્યના સ્વભાવથી સાવચેત કર્યા કે, જ્યારે માણસ પર આફતો આવે છે 
ત્યારે તે પોતાના અલ્લાહના નામનો ઝિક્ર (વિદ) કરે છે, પરંતુ જ્યારે તેની 
ઉપર રેહમતોની વર્ષા થાય છે, તો ઘમંડી બની જાય છે. અને કહેવા લાગે છે 
કે, આનો તો હું હકદાર જ હતો, અને અલ્લાહપાકનો દ્વાર છોડી દે છે. 
કિયામતને નકારી કાઢે છે, અને ઘમંડના નશામાં ત્યાં સુધી બોલી કાઢે છે કે 
જો અલ્લાહપાક સમક્ષ જવાનું પણ થશે તો ત્યાં પણ મને સારા પદ પર 
નીમવામાં આવશે. તો અલ્લાહપાકે તેનો રદિયો કર્યો કે, જ્યારે મારી સામે 
આવશે તો હું તેના કરતૂતો બતાડી પીડાજનક સજા આપીશ. ઈન્સાન 
સાવચેત રહે કે કિયામતના દિવસે મારા કાર્યોનો ભાંડો ફૂટી જશે તો બધા 
સામે મારૂં મસ્તક નીચું થશે. માટે સદ્કાર્યો કરે અને કુકર્મોથી બચે. 


જે લોકો સમક્ષ વિરોધ અને કાવતરા છતાં તોહીદ (એકેશ્વરવાદ) ઉપર 
વળગી રહેશે, કિયામતના દિવસે તેમની પાસે ફરિશ્તાઓ અલ્લાહપાકની 
અસીમ કૃપાઓના શુભ સમાચાર લઈને આવશે અને કહેશે કે, હવે ન તો 
કોઈ શંકા છે, ન શોક, જજ્ઞતમાં તમારા માટે દરેક વસ્તુ હાજર છે, જેને 
તમારૂં મન ઈચ્છે અને જે તમે માંગો. 


મુસલમાનોની ધીરજ અને મક્કમતાને બિરદાવવામાં આવ્યા કે, જ્યારે 
દરેક દિશાઓથી હતોત્સાહિત થવાનાં લક્ષણો જોવા મળ્યા, તે સમયે એક 
વ્યક્તિ જાહેરમાં છાતી ઠોકીને કહે કે હું મુસલમાનોમાંથી છું અને અન્ય 
લોકોને પણ તે અલ્લાહપાક તરફ બોલાવે અને સત્કર્મ કરે તેનાથી વધીને 
ઉચિત વાત કોની હોઈ શકે છે. 


નબી (સલ.)ના સહાબા સમક્ષ એ સૌથી મુશ્કેલ પ્રશ્ન આ હતો કે, 
જ્યારે દઅવતના માગમાં મુશ્કેલીઓનાં એવા ખડકો અવરોધ છે તો માર્ગ 
કેવી રીતે શોધવામાં આવશે ? આ પ્રશ્નનો ઉકેલ આ જણાવવામાં આવ્યો કે 
દેખાવ માત્રનાં ખડકો ભલેને કેટલાય મોટા દેખાય, પરંતુ શ્રેષ્ઠ ચારિત્ર્યનું 





[૬૨૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ વીસમી તરાવીહ 





હથિયાર એવું હથિયાર છે, જે તેને તોડી અને પિગળાવી મૂકશે. ધીરજથી 
કામ લો અને જ્યારે પણ શયતાન લાલચ આપે તો તેમાં ન ભોળવાઈ જાઓ, 
બલ્કે ખુદાપાકથી રક્ષણ માંગો અને ધીરજ અને ડહાપણથી કામ લો. 


સૂરતના આરંભમાં કુર્‌આનનો પરિચય છે કે, આ ઈશ્વરીસંદેશ છે. 


કાફિરોની વિચારશીલતાનું ખંડન કરતાં હુઝૂર (સલ.)ને પોતાનો પરિચય 
કરાવવા કહ્યું કે, આપ લોકો સમક્ષ રજૂઆત કરો, હું ન ફરિશ્તો છું અને ન 
બીજી કોઈ મખ્લૂક. હું બીજા ઈન્સાનોની જેમ ઈન્સાની જરૂરતો ધરાવું છું. 
હા, ફર્ક એટલો છે કે, મને અલ્લાહ તઆલાએ વહી (આકાશી વાણી) અને 
રિવાયત અર્પણ કરી છે. 


આદ કૌમને પોતાની તાકાત પર અભિમાન હતું. ત્યાં સુધી બોલી ઉઠયા 
કે, અમારાથી વધુ કોઈ બળવાન છે ? જેના કારણે અલ્લાહપાકની આપત્તિ 
આવી, જે હુદી હવાના સ્વરૂપમાં હતી, જે સાત દિવસ લગાતાર ચાલતી રહી 
અને એ પ્રમાણે લોકોને ઉંચકીને ફેંક્યા કે એવું લાગતું હતું કે જાણે નજીવા 
(મામૂલી) કીડા-મંકોડા અને તણખલાઓ હોય. એ જ પ્રમાણે સમૂદ કૌમ પર 
આપત્તિ આવી, જે ફક્ત એક ચીસ હતી. જેનાથી કાનોના પડદા ફાટી ગયા 
અને સાથે ભૂકંપ આવ્યો, જેથી સમગ્ર વસ્તી ઉપર-નીચે થઈ ગઈ. 

અલ્લાહ તઆલા સમક્ષ મનુષ્યના પોતાના જ અવયવો તેના વિરૂદ્ધ 
ગવાહી આપશે. 

મુખ્લિસ (નિઃસ્વાર્થ) મુઆ્મિનોનો પરિચય કરાવ્યો કે, તેઓમાં વિશેષ 
ગુણ અડગતા-મક્કમતા છે. જ્યારે એક વખત અલ્લાહ તઆલાને પાલનહાર 
કહી આપ્યો, તો ઝિંદગીભર વચન પાળે છે. અને આ જ અડગતા સઘળી 
કરામતોમાંથી શ્રેષ્ઠ કરામત છે. પરિણામરૂપે જજ્ઞનત મળશે. ત્યાં મનેચ્છા 
મુજબ ઝિંદગી પસાર કરવાનો પુરસ્કાર મળશે. આ નીચોડ છે દુન્યામાં 
રબચાહી ઝિંદગી પસાર કરવાનો. આમાંથી પણ અલ્લાહપાકના નજદીક 
સોથી વધુ સન્માન મુખ્લિસ અને હિકમતની સાથે અલ્લાહપાકના સંદેશો 
પાઠવનારને મળશે. જેણે પ્રચાર સમયે જે કંઈ વેદનાઓ મળી, તેને ખૂશી- 








વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૬૨૬] 





ખૂશી વેઠી લીધી. 
પારહના અંતમાં અલ્લાહપાકના ન્યાય તરફ ઈશારો છે. 


પારહ-રપની શરૂઆતમાં બ્રહ્માંડ (કાયનાત)ના ખાલસા વિશે તારીખ 
નક્કી કરનારાઓનો રદીયો છે. કિયામતની નક્કી તારીખ ફક્ત અલ્લાહ 
પાકને જ ખબર છે કે, કિયામત તો એકાએક આવી જશે. લોકો પોતપોતાના 
કામમાં તલ્લીન હશે, અચાનક ધમાકો થઈ જશે. કિયામતના દિવસે અલ્લાહ 
તઆલા મુશ્રિકોને સવાલ કરશે કે, મારા શરીકો (ભાગીદારો) ક્યાં છે ? 
જેની તમો ઉપાસના કરતા હતા ! 


આધુનિક યુગના નવા-નવા સંશોધનો તરફ ઈશારો કરતા કુર્‌આનનું 
કથન છે કે, અલ્લાહપાકે પોતાના બંદાઓથી વાયદો કર્યો છે કે, હું બ્રહ્માંડ 
અને પોતે ઈન્સાનમાં રહેલ ભેદો-મર્મોને ખોલીશ ત્યારે તમને ભાન થશે કે 
કુર્‌આન સાચી કિતાબ છે. 


સૂરએ હા-મીમ સિજદહની આયતોનો ખુલાસો 


(આ કલામ) મહા કૃપાળુ, દયાળુ (અલ્લાહપાકના) તરફથી ઉતાર- 
વામાં આવ્યું છે. (ર) એ એક કિતાબ છે, જેની આયતો જુદી જુદી કરવામાં 
આવી છે. (એટલે) અરબી ભાષાનું કુર્‌આન એવા લોકો માટે (લાભદાયી 
છે) કે જેઓ સમજે છે. (૩) (તેમજ ઈમાનદારોને) ખુશખબર આપનાર 
અને (કાફિરોને) ડરાવનાર છે, છતાં તેઓમાંના ઘણાંખરાઓએ મોઢું ફેરવ્યું, 
તેથી તેઓ સાંભળતા જ નથી. (૪) અને તેઓ કહે છે કે, જે વાત તરફ આપ 
અમને બોલાવો છો, તેનાથી અમારા દિલ પરદામાં છે અને અમારા કાનોમાં 
ડાટા (લાગેલા) છે, ને અમારી તથા તમારી વચ્ચે આડ છે, માટે આપ આપનું 
કામ કરો, અમે અમારી કરણી કરીશું. (૫) 
આકાશ અને પૃથ્વી અલ્તાહપાકના હુકમનું પાલન કરવા સદા 
તત્પર રહે છે. અને માનવી ઈન્કાર કરે છે ! 

આપ ફરમાવી દો કે, શું તમે તે (ની તવહીદ)નો ઈન્કાર કરો છો ? કે 





[૬૨૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ વીસમી તરાવીહ 





જેણે પૃથ્વીને બે દિવસ (જેટલા સમય)માં બનાવી, છતાં તમે તેના શરીક 
ઠેરવો છો; એ જ આખા જગતનો પરવરદિગાર છે. (૯) અને તેણે જ જમીનમાં 
તેના ઉપર ભારે પર્વતો બનાવ્યા અને તેમાં બરકત મૂકી તથા તેમાં તે(ના 
વસનારા)ઓના ખોરાકો નિર્માણ કરી દીધા; (એ બધું) ચાર દિવસમાં 
(થયું); પૂછનારાઓ માટે (જવાબ) પૂરો થયો. (૧૦) પછી તેણે આકાશ (ની 
રચના) તરફ લક્ષ આપ્યું અને તે ધૂમાડા (સમાન) હતું. ફરી તેણે તેને તથા 
પૃથ્વીને કહ્યું કે (અમારા હુકમ તળે) તમે બન્ઞે ખુશીથી આવો અથવા 
જબરદસ્તીથી (આવો). બજ્ઞેએ અરજ કરી કે અમે ખુશીથી હાજર છીએ. 
(૧૧) પછી તેમને બે દિવસમાં સાત આકાશ બનાવી દીધા અને દરેક 
આકાશમાં (તેને ઘટતો) હુકમ (ફરિશ્તાઓ પાસે) મોકલ્યો; અને (પૃથ્વીથી) 
નજીકવાળા આકાશને દીવાઓ (એટલે તારાઓ) વડે શણગાર્યું અને 
(શયતાનોથી) તેનું રક્ષણ કર્યું, આ જબરદસ્ત સર્વજ્ઞ (અલ્લાહપાક)ની વ્યવસ્થા 
છે. (૧૨) છતાં જો તેઓ (તવહીદથી) મોઢું ફેરવે તો આપ ફરમાવી દો કે હું 
તમને એક એવી ભયંકર આફતથી ડરાવું છું, જેવી કે આદ અને સમૂદ પર 
આફત આવી હતી. (૧૩) જ્યારે કે તેઓની પાસે રસૂલો તેઓની આગળથી 
તેમજ તેઓની પાછળથી આવ્યા, (અને કહ્યું) કે અલ્લાહ તઆલાના સિવાય 
કોઈની ઈબાદત ન કરો. તો તેઓ કહેવા લાગ્યા અને અમારો પરવરદિગાર 
ચાહત તો ફરિશ્તાને (રસૂલ બનાવી) મોકલત. તેથી જે કાંઈ તમારા હસ્તે 
મોકલવામાં આવ્યું તેને અમે માનતા નથી. (૧૪) પછી જે આદ હતા તેઓ 
તો દેશમાં નાહક ગર્વ કરવા લાગ્યા અને તેઓએ કહ્યું કે બળમાં અમારાથી 
વધારે કોણ છે ? શું તેઓને દેખાયું નહિ કે બેશક, અલ્લાહપાક જેણે તેઓને 
પેદા કર્યા તે બળમાં તેઓ કરતાં કેટલોય વધારે છે, પણ તેઓ અમારી 
નિશાનીઓથી ઈન્કાર કરતા રહ્યા. (૧૫) ફરી અમે તેઓના ઉપર મુસીબતના 
દિવસોમાં બહુ જ સષ્ઠ પવન મોકલ્યો કે જેથી અમે તેઓને આ દુનિયાની 
જિંદગીમાં રૂસ્વાઈનો અઝાબ ચખાડીએ અને આખિરતના અઝાબમાં તો 
એથી વિશેષ રૂસ્વાઈ છે. અને તેઓને (તે વેળા કોઈની પણ) મદદ પહોંચશે 


ક ક 


નહિ. (૧૪) અને જે સમૂદ હતા તો તેઓને અમે (રસૂલ મારફતે) માર્ગ 








વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૨૮] 





દેખાડ્યો, છતાં તેઓએ હિદાયતને બદલે આંધળા (ગુમરાહ) રહેવું પસંદ 
કર્યું, તો તેઓની દુષ્ટ કરણીના કારણે સંપૂર્ણ રૂસ્વાઈના અઝાબની ગર્જનાએ 
તેઓને પકડી લીધા. (૧૭) પણ અમે તે લોકોને બચાવી લીધા, જેઓ ઈમાન 
લાવ્યા હતા અને (અમારાથી) ડરતા હતા. (૧૮) 

જ્યારે આંખ, કાન અને ચામડોઓ માનવી વિરૂદ્ધ સાક્ષી આપશે! 


અને (તે વખત યાદ અપાવો) જે દિવસે અલ્લાહ તઆલાના દુશ્મનોને 
દોઝખ તરફ એકઠા કરવામાં આવશે, ત્યારે તેઓના જુદા જુદા વર્ગ પાડવામાં 
આવશે. (૧૯) એટલે સુધી કે જ્યારે તેના નજીક પહોંચશે, તો તેઓના કાન 
અને તેઓની આંખો તથા તેઓના ચામડાં તેઓની વિરૂદ્ધ તેઓની કરણીઓની 
સાક્ષી આપશે. (૨૦) અને તેઓ (દંગ થઈ) પોતાની ચામડીઓને કહેશે કે, 
તમે અમારી વિરૂદ્ધ શા માટે સાક્ષી આપી ? તે (અવયવો) જવાબ આપશે કે 
અમને તે અલ્લાહપાકે જ વાચા આપી છે જેણે દરેક વસ્તુને વાચા આપી છે. 
અને તેણે જ તમને પહેલી વખત પેદા કર્યા હતા અને તેની જ તરફ તમે પાછા 
લાવવામાં આવ્યા છો. (૨૧) અને (અલ્લાહપાક કહેશે કે) તમે આ વાતથી 
તો પોતાને છૂપાવતા ન હતા કે તમારા કાન અને તમારી આંખો તેમજ તમારી 
ચામડીઓ જ તમારી વિરૂદ્ધ સાક્ષી આપશે, પણ તમે ધારતા હતા કે જે કંઈ 
તમે કરો છો, તેમાંથી ઘણાખરા કાર્યોને અલ્લાહપાક જાણતો જ નથી. (ર૨) 
અને તમારા પરવરદિગાર સબંધી તમારી જે ધારણા હતી, તે જ તમારી 
ધારણાએ તમને બરબાદ કર્યા, જેથી આજે તમે (સદાના) નુકસાનમાં પડી 
ગયા. (૨૩) તેથી જો (હવે) તેઓ સબર કરે તો પણ દોઝખ જ તેઓનું ઠેકાણું 
છે. અને જો તેઓ ઉઝર કરવા ચાહે તો પણ તે કબૂલ થશે નહિ. (૨૪) 
સૂર્ય, ચંદ્ર અલ્લાહ તઆલાની કુદરતની નિશાનીઓ છે, તે પોતે 
જ ચક્કર લગાડી પોતાને આજ્ઞાંકિત સાબિત કરે છે, પછી તેમને 
કેવી રીતે પૂજવામાં આવે ? 


અને તે (ની કુદરત)ની નિશાનીઓ પૈકી રાત અને દિવસ તથા સૂર્ય અને 
ચંદ્ર છે; (માટે) સૂર્યને કે ચંદ્રને તમે સિજદો ન કરો, પણ તે અલ્લાહ તઆલાને 





[૬૨૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ વીસમી તરાવીહ 





ન્‌ 


જ સિજદો કરો કે જેણે તે સૌને સર્જયા. જો તમે તેને જ પૂજતા હો તો (૩૭) 
છતાં જો તેઓ અભિમાન કરે તો (પરવા નથી, કારણ કે) જે (ફરિશ્તા)ઓ 
આપના પરવરદિગારની પાસે છે, તેઓ રાત અને દિવસ તેની પવિત્રતા વર્ણવતા 
રહે છે અને તેઓ (કદી) થાકતા જ નથી. (૩૮) અને તેની (કુદરતની) 
નિશાનીઓ પેકી એક આ છે કે આપ ધરતીને દબાઈ ગયેલી (સૂકી) જુઓ 
છો, પછી જ્યારે તેના ઉપર અમે પાણી વરસાવીએ છીએ ત્યારે તે તાજી થાય 
છે અને ઉભરે છે. બેશક, જેણે તે ધરતીને (તેને ઘટતું) જીવન આપ્યું તે જ 
મુરદાઓને સજીવન કરશે. બેશક, તે દરેક વસ્તુ પર કુદરતવાળો છે. (૩૯) 
કુર્‌આન શરીફની રક્ષાની અજોડ વ્યવસ્થા : 

બેશક, જે લોકોએ આ કુર્‌આન જ્યારે તેઓની પાસે આવ્યું તો તેનો 
ઈન્કાર કર્યો, (તેઓને કંઈ જ ભાન નથી) અને બેશક, આ (કુર્‌આન) તો 
એક અજોડ કિતાબ છે. (૪૧) જેમાં તેની આગળથી કે પાછળથી (કોઈ રીતે) 
અસત્ય વાત આવી શકતી જ નથી; એ તો હિકમતવાળા વખાણપાત્ર (અલ્લાહ 
તઆલા)ની ઉતારેલી (કિતાબ) છે. (૪૨) 
કુર્‌આન શરીફનો ઈન્કાર કરનારાઓની હઠધરમી : 

અને જો અમે એને બીજી ભાષાનું કુર્‌આન બનાવ્યું હોત, તો અલબત્ત, 
તેઓ કહી નાખત કે એની આયતો (અરબીમાં) સ્પષ્ટ કેમ બયાન કરવામાં 
ન આવી ? શું પરભાષાની કિતાબ અને (અમારી ભાષા) અરબી ! (એ કંઈ 
વાજબી છે ? પણ) આપ ફરમાવી દો કે આ જે (કુર્‌આન) ઈમાનવાળાઓ 
માટે હિદાયત અને (દિલોના) રોગ દૂર કરનાર છે; પણ જેઓ યકીન લાવતા 
નથી તેઓના કાનોમાં બોજા (રૂપે) છે અને આ કુર્‌આન તેઓના હકમાં 
અંધાપો છે. એ લોકો (એવા છે જાણે) કોઈ દૂરની જગ્યાથી પુકારવામાં 
આવતા હોય. (૪૪) 


માનવીની મનોવેજ્ઞાનિક કમઝોરી તેનો પેદા કરનાર જ દર્શાવી 


શકે છે : 
તે (અલ્લાહપાક)ના જ તરફ કિયામતની ખબરનો હવાલો છે; અને 








વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [૬૩૦] 





(એટલું જ નહિ, બલ્કે) કોઈ ફળ પોતાના પરદાથી નીકળતું નથી અને ન 
કોઈ માદા ગર્ભવતી હોય છે અને ન તે જણે છે, પરંતુ (તે બધું) તે (અલ્લાહ 
તઆલા)ની જાણમાં છે અને જે દિવસે તે અલ્લાહપાક તેઓ (મુશ્રિકો)ને 
પુકારશે (અને કહેશે) કે મારા શરીકો (હવે) ક્યાં છે ? (ત્યારે) તેઓ કહેશે 
કે અમે તને અરજ કરીએ છીએ કે અમારામાંથી કોઈ (એ સબંધી) ઈકરાર 
કરતો નથી. (૪૭) અને જેને જેને તેઓ પ્રથમ પુકારતા હતા તે સૌ તેઓથી 
અલોપ થઈ જશે અને તેઓને યકીન થઈ જશે કે તેઓ માટે છૂટકારાનો કોઈ 
માર્ગ નથી. (૪૮) (બેઈમાન) માણસ (દુનિયાની) ભલાઈ માંગતા કંટાળતો 
નથી, પણ જો તેને કંઈ બુરાઈ પહોંચે છે, તો નિરાશ (અને) હતાશ થઈ જાય 
છે. (૪૯) અને જે દુઃખ તેને પહોંચ્યું હતું તેના પછી જો અમે તેને અમારી 
કંઈક કૃપા (ની મજા) ચખાડીએ તો કહેવા લાગે છે કે એ તો મારો હક્ક જ 
હતો અને હું ધારતો નથી કે કિયામત આવનાર છે. છતાં જો (કદાચ) હું મારા 
પરવરદિગારની પાસે પાછો લઈ જવામાં આવીશ તો બેશક, તેની પાસે પણ 
મારા માટે ભલાઈ જ છે. તો અલબત્ત, અમે કાફિરોને (કિયામતમાં) તેઓની 
કરણીની ખબર આપીશું અને તેઓને એક સખત અઝાબની મજા જરૂર 
ચખાડીશું. (૫૦) 


હ, 
૪ આલુ 
છટ 
મ. 


કે ર 


ષે 





[૬૩૧] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ એકવીસમી તરાવીહ 


એકવીસમી તરાવીહ _* 


આજની એકવીસમી તરાવીહમાં પચ્ચીસમા પારહ “ઈલયહિ યુરદુ'ની તિલાવત 
કરવામાં આવશે. સૂરહ હા-મીમ સજદહનો જે ભાગ આજે પઢવામાં આવ્યો, 
આના પણ મુદ્દા પાછલી તરાવીહમાં રજૂ થઈ ચૂક્યા છે. આજે સૂરએ શૂરાના 
મુદ્દા રજૂ કરી રહ્યા છીએ. 





અશુ-શૂરા 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરત પણ મક્કી છે. માટે તોહીદ, રિસાલત અને આખિરતના બુન્યાદી 
અકીદાઓ ઉપર વધુ જોર આપવામાં આવ્યુ છે. અને ઈમાનવાળાઓની 
પ્રશંશા કરવામાં આવી છે. તેના અનુસંધાનમાં આયત નં. ૩૮માં આપસી 
સલાહ-શમશ્વેરાનું વર્ણન છે કે, મુઅમિનો આપસમાં મશ્વેરાથી કામ કરે છે. 
અને એટલે જ સૂરતનું નામ શૂરા (મશ્વેરા) રાખવામાં આવ્યુ છે. 

સૂરતની શરૂઆત એમ કરવામાં આવી છે કે, તમે લોકો અમારા નબીની 
રજૂ કરેલી વાતો ઉપર આ શું ગુસપુસ કરતા ફરો છો. આ વાતો કંઈ નવી 
કે નિરાળી નથી, ન તો આ કોઈ અભૂતપૂર્વ બનાવ છે, જે ઈતિહાસમાં પહેલી 
જ વાર બન્યો હોય કે એક વ્યક્તિ ઉપર ખુદાપાક તરફથી વહી આવે અને 
તેને માનવજાતના માગંદર્શન માટે આદેશો આપવામાં આવે. આવી જ વહી 
અને આવા જ આદેશો અલ્લાહપાક આ પહેલાં નબીઓ અલયહિમુસ્સલામ 
ઉપર સતત મોકલતા રહ્યા છે. 


એક મહત્વની હકીકત સમજાવવામાં આવી છે કે, અલ્લાહપાકે આ 
દુન્યાને કસોટીની જગ્યા બનાવી છે. માટે બધા જ મનુષ્યોને જન્મજાત સદમાર્ગી 
નથી બનાવ્યા અને આ વિરોધ કરવાની શક્તિ એટલા માટે રાખી કે લોકો 
વિચારસરણી અને વ્યવહારના દરેક ખોટા-ખરા માગને જોઈ લે. જબરદસ્તી 
નથી કરી. આના કારણે આ શક્યતા પેદા થઈ છે કે, માનવી અલ્લાહપાકની 
એ વિશિષ્ટ કૃપાને પામી શકે જે અધિકાર ન ધરાવતી અન્ય મખ્લૂકો માટે 








એકવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૩૨] 





નથી બલ્કે માત્ર એ અધિકાર ધરાવતી મખ્લૂક માટે છે, જે જન્મજાત નહીં 
પણ સભાનતાપૂર્વક પોતાની મરજીથી અલ્લાહપાકને પોતાના વાલી અને 
માર્ગદર્શક બનાવે. આ વલણ જે મનુષ્ય અખત્યાર કરે છે, તેને અલ્લાહપાક 
સહારો આપી, તેનું માર્ગદર્શન કરી, તેને ભલા કર્મની પ્રેરણા આપી, પોતાની 
વિશિષ્ટ કૃપામાં દાખલ કરી દે છે. અને જે મનુષ્ય પોતાના અખત્યારને ખોટી 
રીતે વાપરી બીજા લોકોને પોતાનો માર્ગદર્શક બનાવે છે, જે હકીકતમાં 
માગંદર્શક નથી, અને હોઈ શકતા પણ નથી, તેઓ એ કૃપાથી વંચિત રહી 
જાય છે. આના અનુસંધાનમાં આ પણ બતાવવામાં આવ્યુ છે કે, મનુષ્યનો 
અને સમગ્ર મખ્લૂકનો વાલી-પાલનહાર અને માર્ગદર્શક હકીકતમાં અલ્લાહ 
તઆલા જ છે. બીજાઓ ન હકીકતમાં વાલી છે, ન તો તેમનામાં આ શક્તિ 
છે કે, વાલીપણાંનો હક્ક ચૂકવી શકે. 


સૃષ્ટિના માલિક સાથે જે શિ્ક તમે કરી રહ્યા છો, તે એવો મહાન ગુનો 
છે કે, આકાશ તેની ઉપર તૂટી પડે તો પણ અશક્ય નથી. તમારી આ બુરાઈથી 
ફરિશ્તાઓ આશ્ચર્યચકિત છે. તેમને દરેક ક્ષણે એ જ ભય છે કે, ક્યારે 
ખુદાપાકનો પ્રકોપ તમારી ઉપર ઉતરી પડે. 


પછી એ બતાવવામાં આવ્યુ છે કે, જે દીન હઝ. મુહમ્મદ (સલ.) રજૂ 
કરી રહ્યા છે, તે હકીકતમાં શું છે ? 


તેનો પ્રથમ પાયો આ છે કે, અલ્લાહપાક સૃષ્ટિ અને મનુષ્યના સર્જક, 
માલિક અને સાચા વાલી છે. તેથી તે જ મનુષ્યના હાકેમ પણ છે, અને આ 
તેનો જ હક્ક છે કે, તે મનુષ્યને દીન અને શરીઅત (માન્યતા અને વ્યવહારની 
વ્યવસ્થા) આપે અને મનુષ્યો વચ્ચેના મતભેદોનો ફેંસલો કરી બતાવે કે સત્ય 
શું છે અને અસત્ય શું છે. બીજી કોઈ હસ્તીને કાયદો આપનાર બનવાનો 
સમૂળગો અધિકાર જ નથી. બીજા શબ્દોમાં પ્રાકૃતિક સત્તાધીશપણાંની જેમ 
કાનૂની સત્તાધીશપણું પણ માત્ર અલ્લાહપાક માટે જ ખાસ છે. અલ્લાહપાક 
સિવાયની કોઈ હસ્તી આ સત્તાધીશપણું ધરાવી શકતી નથી. 


આ જ આધાર ઉપર અલ્લાહ તઆલાએ આરંભથી મનુષ્ય માટે એક 





[૬૩૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ એકવીસમી તરાવીહ 





દીન ઠેરવ્યો છે. તે એક જ દીન હતો, જે દરેક જમાનામાં સર્વ નબીઓને 
આપવામાં આવતો રહ્યો. કોઈપણ નબી પોતાના કોઈ અલગ ધર્મના પ્રસ્તુત- 
કર્તા ન હેતા. એ જ એક દીન પ્રથમ દિવસથી માનવવંશ માટે અલ્લાહ 
તઆલા તરફથી ઠેરવવામાં આવતો રહ્યો છે, અને બધા જ નબીઓ તેના જ 
અનુયાયી અને તેની જ તરફ બોલાવનારા રહ્યા છે. 


તે દીન ક્યારેય માત્ર માની લઈને બેસી રહેવા માટે મોકલવામાં આવ્યો 
નથી, બલ્કે હંમેશાં એટલા માટે મોકલવામાં આવ્યો કે, ધરતી ઉપર તે જ 
સ્થપાય, ચાલે અને અમલમાં મૂકાય. અને અલ્લાહ તઆલાના રાજ્યમાં 
અલ્લાહપાકના દીન સિવાય કોઈ બીજાના ઘડી કાઢેલા દીનનું રાજ્ય ન ચાલે. 
નબીઓ (અલયહિમુસ્સલામ) આ દીનના માત્ર પ્રચાર માટે જ નહીં, બલ્કે 
તેને વ્યવહારમાં સ્થાપવા માટે નીમવામાં આવ્યા હતા. 


માનવજાતનો અસલ દીન આ જ હતો, પરંતુ નબીઓ પછી હંમેશા એમ 
થતુ રહ્યું કે, સ્વાર્થી લોકો તેમાં આપમત, મનસ્વીપણું અને પોતાના હિત 
સાધવા વિભાજન ઉભા કરી નવા નવા ધર્મ કાઢતા રહ્યા. દુનિયામાં જેટલા 
પણ જુદા જુદા ધર્મો જોવામાં આવે છે, બધા એક જ દીનને વિકૃત બનાવીને 
પેદા કરવામાં આવ્યા છે. 


હવે હઝ. મુહમ્મદ (સલ.)ને એટલા માટે મોકલવામાં આવ્યા છે 
કે, આ જુદી જુદી પદ્ધતિઓ, બનાવટી ધર્મો અને માનવસજિંત દીનો- 
જીવનપદ્ધતિઓની જગ્યાએ એ જ અસલ દીન તમારી સામે રજૂ કરે અને 
આને જ સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરે. 

આવી રીતે દીનનું એક ચોખ્ખુ અને સુસ્પષ્ટ ચિત્ર રજૂ કર્યા પછી 
તમને સમજાવીને સીધા માર્ગે લાવવા માટે જે સારામાં સારી પદ્ધતિ શક્ય 
હતી, તેનો ઉપયોગ કરી દેવામાં આવ્યો. એક તરફ અલ્લાહપાકે પોતાનો 
ગ્રંથ ઉતાર્યો, જે અત્યંત હૃદયસ્પર્શી પદ્ધતિથી તમારી પોતાની ભાષામાં 
તમને હકીકત બતાવી રહ્યો છે. અને બીજી તરફ હઝ. મુહમ્મદ (સલ.) 
અને એમના સહાબીઓના જીવન તમારી આંખો સામે મૌજૂદ છે. જેને 








એકવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૩૪] 





જોઈને તમે જાણી શકો છો કે, આ ગ્રંથના માર્ગદર્શન હેઠળ કેવા મનુષ્ય 
તૈયાર થાય છે. આનાથી પણ જો તમે માગંદર્શન નહીં મેળવો, તો પછી 
દુનિયામાં કોઈ વસ્તુ તમને સીધા માર્ગ ઉપર લાવી શકતી નથી. આનું 
પરિણામ પછી આ જ છે કે, તમને એ જ ગુમરાહીમાં પડયા રહેવા 
દેવામાં આવે, જેમાં તમે સદીઓથી પડેલા છો. અને એ જ અંજામે તમને 
પહોંચાડવામાં આવે, જે આવા ગુમરાહ લોકો માટે અલ્લાહ તઆલાને ત્યાં 
નિશ્ચિત કરી દેવામાં આવ્યો છે. 


સૂરતનો આરંભ હુરૂફે મુકત્તઆતથી કરી આરબોને ચેલેન્જ કર્યું કે, 
જો આ કુર્‌આન મનુષ્યવાણી હોય તો તમારી પાસે અરબી સાહિત્યકારો 
છે તો તમો પણ કુર્‌આન જેવો પૂરો ગ્રંથ તો નહીં, પરંતુ થોડોક ભાગ બનાવી 
રજૂ કરો. તેનો કાયદો એ થશે કે (અલ્લાહની પનાહ) મુહમ્મદ (સલ.)ને 
જૂઠા પુરવાર કરવા માટે ન કાવતરા ઘડવા પડશે, ન માલ-મિલ્કતને વેડફવી 
પડશે, ન ભાઈ-દીકરાઓને યુદ્ધના મેદાનમાં લાવવા પડશે. પરંતુ આ 
પડકારને ન ભૂતકાળના કુર્‌આન નકારનારાઓએ સ્વીકાર્યું અને ન આજનો 
યુગ તેયાર છે. 


મુઅમિનોની એ સિકાતોનું વર્ણન છે કે, જો દરેક મુસલમાન અપનાવી 
લે તો વિશ્વભરમાં ઇસ્લામી ક્રાંતિની લહેર જોવા મળશે. જેમકે પોતાના 
પાલનહાર પર ભરોસો રાખવો, ગુનાહો અને નિર્લજ્જતાથી બચવું, ક્રોધના 
સમયે ક્ષમા આપવી, પાલનહારની આશાનું પાલન, નમાઝની પાબંદી, પોતાના 
કામો મશ્વેરાથી પૂર્ણ કરવા, અલ્લાહપાકના દીધેલ માલને અલ્લાહ તઆલાના 
રસ્તામાં ખર્ચ કરવું, જો કોઈ અત્યાચાર કરે તો યોગ્ય રીતે બદલો લેવો. 


સરએ શરાની આયતોનો ખલાસો 
€૧ દ ર 


સર્વ શક્તિ કક્ત મહાન અલ્લાહપાકની જ છે : 


(જે પ્રમાણે આ સૂરત મોકલી) તેવી જ રીતે આપના તરફ અને 
આપનાથી આગલા (નબી)ઓ તરફ અલ્લાહપાક વહી મોકલતો રહ્યો છે. 
જે જોરાવર, હિકમતવાળો છે. (૩) જે કંઈ આકાશોમાં અને પથ્વીમાં 





[૬૩૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ એકવીસમી તરાવીહ 





છે, તે સઘળુ તેનું જ છે અને તે જ સર્વોપરી મહત્તાવાળો છે. (૪) (તો) 
આકાશો ઉપરથી ફાટી પડવાના નજીક છે અને ફરિશ્તા પોતાના પરવર- 
દિગારના વખાણ સહિત તેની તસ્બીહ પઢતા રહે છે, તેમજ પૃથ્વીવાળાઓ 
માટે બખ્શિશ માંગતા રહે છે. ખબરદાર રહો ! બેશક, અલ્લાહપાક જ 
બખ્શનાર (અને) દયાળુ છે. (૫) અને જેઓએ અલ્લાહપાકના સિવાય 
બીજા કાર્યસાધક બનાવ્યા છે, તે સૌ (ની કરણી)ને અલ્લાહ તઆલા લક્ષમાં 
રાખનાર છે અને આપ તેઓના ઉપર રક્ષક નથી. (૬) 


ઈમાનથી નવાજવા તેની જ તોકીક છે : 


અને જો અલ્લાહપાક ધારત તો સો લોકોને એક જ માર્ગના કરી 
નાખત, પરંતુ તે જેને ચાહે છે, પોતાની રહમતમાં દાખલ કરે છે અને એ 
જાલિમોનો (કિયામતમાં) કોઈ હિમાયતી કે સહાયક નથી. (૮) શું તેઓએ 
અલ્લાહપાકના સિવાય બીજા કાર્યસાધકો ઠેરવ્યા છે ? તો અલ્લાહપાક જ 
(ખરો) કાર્યસાધક છે અને તે જ મુરદાઓને સજીવન કરશે અને તે જ દરેક 
વસ્તુ કરી શકે છે. (૯) 
બધા નબીઓનો એક જ ધર્મ (તોહીદ) છે, લોકોએ તેમાં શિર્ક 
ભેળવી દીધુ : 

અલ્લાહપાકે તમારા માટે દીનમાં તે જ માર્ગ રાખ્યો, જેનો નૂહ (અલે.)ને 
હુંકમ કર્યો હતો અને જે (બાબત)નો અમે આપના તરફ હુકમ મોકલ્યો તે 
તથા જેનો ઈબ્રાહીમ (અલૈ.) અને મૂસા (અલૈ.) તેમજ ઈસા (અલે.)ને હુકમ 
કર્યો હતો, તે એ જ છે કે, આ દીનને કાયમ રાખો અને તેમાં ફૂટફાટ ન નાખો, 
(છતાં) મુશ્રિકો પર (તવહીદ) ભારે લાગે છે, જેના તરફ આપ તેઓને 
બોલાવો છો, અલ્લાહપાક ચાહે તેને પોતાના તરફ ચૂંટી લે છે અને જે કોઈ 
(તેના તરફ) રજૂ થાય તેને પોતાના તરફ માર્ગ દેખાડે છે. (૧૩) અને તે 
લોકોની પાસે (સત્ય) માહિતી આવી ગયા પછી જ પરસ્પરની હઠધર્મીના 
કારણે જ તેઓ જુદા (પંથો) પડ્યા; પણ જો નક્કી થયેલા વખત સુધી 
(મોહલતની) એક વાત જે આપના પરવરદિગાર તરફથી નીકળી ચૂકી છે, 








એકવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૩૬] 





ોત તો (હમણાં જ) તેઓની વચ્ચે ફેંસલો થઈ જાય અને બેશક, જે 
તેઓના પછી કિતાબ મળી છે, તેઓ એના વિશે મૂંજવનારી શંકામાં 
છે, (૧૪) માટે (હે રસૂલ સલ. !) આપ તેઓને (એ કુર્‌આન)ની જ તરફ 
બોલાવ્યા કરો, અને પોતે એના ઉપર જ કાયમ રહો, જેવું કે આપને ફરમાવ્યું 
છે અને તેઓની મનેચ્છાઓ પ્રમાણે ન ચાલો અને આપ ફરમાવી દો કે હું 
દરેક કિતાબ પર ઈમાન લાવ્યો છું, જેને અલ્લાહ તઆલાએ ઉતારી છે, 
તેમજ મને એ હુકમ થયો છે કે, તમારી વચ્ચે ઈન્સાફ કરૂં; અલ્લાહપાક 
અમારો માલિક છે તેમજ તમારો પણ; અમારા કર્મો અમારા માટે અને 
તમારા કર્મો તમારા માટે છે. અમારી અને તમારી વચ્ચે કંઈ તકરાર નથી; 
અલ્લાહપાક આપણ સૌને (કિયામતમાં) એકઠા કરશે અને તેની જ તરફ 
(સર્વને) પાછા ફરવાનું છે. (૧૫) 

ઈન્કારીઓ કિયામતની ઉતાવળ કરે છે તે એમ સમજે છે કે, 
ક્િયામત આવવાની નશી : 


અને જે લોકો અલ્લાહપાકના દીનને માની લેવાયા પછી તેમાં ઝઘડો 
નાખે છે, તેઓનો ઝઘડો તેઓના પરવરદિગારને ત્યાં પોકળ જ છે અને 
તેઓના ઉપર કોપ (ઉતરનાર) છે અને તેઓના માટે (કિયામતમાં) સખત 
અઝાબ છે. (૧ €) અલ્લાહપાક તે જ છે, જેણે સત્યતા સાથે કિતાબ ઉતારી 
તથા (ન્યાયનું) ત્રાજવુ પણ; અને તમને શું ખબર કે કદાચ કિયામત નજીક 
જ હોય ? (૧૭) એ ઘડીની ઉતાવળ તો તે લોકો જ કરે છે, જેઓ એને 
માનતા નથી, પણ જેઓ યકીન રાખે છે, તેઓ તો તેનાથી ડરે છે અને જાણે 
છે કે, તે (કેયામત) સત્ય છે. યાદ રાખો ! જેઓ તે ઘડી (ના આવવા)માં 
ઝઘડો કરે છે, તેઓ બહુ દૂરની ગુમરાહીમાં છે. (૧૮) અલ્લાહ તઆલા 
(દુનિયામાં) પોતાના બંદાઓ પર મહેરબાન છે. (તેથી જ) તે જેને ચાહે 
(તેટલી) રોજી આપે છે અને તે જ બળવાન (અને) જબરદસ્ત છે. (૧૯) જે 
કોઈ આખિરતની ખેતી ચાહતો હોય તેના માટે તેની ખેતીને અમે વધારીશું 
અને જે કોઈ દુનિયાની ખેતી ચાહતો હોય તેને અમે તેમાંથી કંઈક આપીશું, 
પણ તેના માટે આખિરતમાં કાંઈ હિસ્સો નથી. (૨૦) 





[૬૩૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ એકવીસમી તરાવીહ 





સમુદ્રનો સફર અલ્લાહપાકની કુદરતનો કરિશ્મો છે : 

અને તેની નિશાનીઓ પૈકી એક એ છે કે, સમુદ્રમાં વહાણો ચાલે છે (જે 
ઉંચાઈમાં) જાણે પહાડ છે, (૩૨) જો તે ચાહે તો હવાને અટકાવી દે, તો 
વહાણ સમુદ્રની સપાટી પર જ સ્થિર રહી જાય. બેશક, એમાં દરેક ધીરજવાન 
ઉપકાર માનનાર માટે નિશાનીઓ છે. (૩૩) અથવા (જો ધારે તો) તે વહાણોને 
(જોશભેર પવન ફૂંકી) તેઓની બૂરી કરણીના સબબે ગારત કરી નાખે અને 
(તેમાંથી) ઘણાઓને માફ પણ કરી દે. (૩૪) 


મુસ્લિમોના અખ્લાક, આપસી મશ્વેરો અને માફ કરવું : 


તો જે કંઈ વસ્તુ તમને આપવામાં આવી છે, તે માત્ર દુનિયાની જિંદગીના 
ઉપયોગ માટે જ છે, પણ જે કંઈ અલ્લાહપાકની પાસે છે, તે એવા લોકો માટે 
બેહતર અને કાયમ રહેનાર છે, જેઓ ઈમાન લાવ્યા અને પોતાના 
પરવરદિગાર પર યકીન રાખે છે. (૩૬) તથા (તેમના માટે છે) જેઓ મહાન 
ગુનાહો અને નિર્લજ્જતાના કામોથી અળગા રહે છે અને જ્યારે તેમને 
ક્રોધ ચઢે ત્યારે માફ કરી દે છે. (૩૭) તથા (તેમના માટે છે) જેઓ પોતાના 
પરવરદિગારની આજ્ઞાનું પાલન કરે છે અને નમાઝ પઢે છે અને તેમના 
(મુખ્ય) કામો આપસની સલાહથી થાય છે અને અમે જે કંઈ તેમને આપ્યું 
છે, તેમાંથી દાન આપે છે. (૩૮) તથા તે લોકો (માટે છે) કે જ્યારે તેમના 
ઉપર જુલ્મ થાય ત્યારે તેઓ વ્યાજબી બદલો લે છે. (૩૯) અને બુરાઈનો 
બદલો તો તેના પ્રમાણે જ બુરાઈ છે, છતાં જે કોઈ માફ કરી દે અને સમાધાન 
કરી લે, તો તેનો બદલો અલ્લાહપાકના શિરે છે. બેશક, તેને જુલ્મ કરનારા 
ગમતા નથી. (૪૦) અને જે કોઈ પોતાના ઉપર જુલ્મ થવા પછી સરખો 
(વ્યાજબી) બદલો લે, તો એવા લોકો પર કંઈ પકડ નથી. (૪૧) પકડ તો 
માત્ર તેઓના ઉપર જ છે, જેઓ લોકો પર જુલ્મ ગુજારે છે અને દેશમાં નાહક 
શરારતો કરે છે; એવા લોકો માટે જ દુઃખદાયક શિક્ષા છે. (૪૨) અને જે 
માણસે (બીજાના જુલ્મને) સહન કર્યું અને માફ કર્યું, તો અલબત્ત એ હિમ્મતના 
ક્રામોમાંથી છે. (૪૩) 








એકવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૩૮] 





અવલાદ-સંતાન આપવા ન આપવા કક્ત અલ્લાહ તઆલાની 
કુદરતથી જ છેઃ: 


આકાશો અને પૃથ્વીની (સંપૂર્ણ) સત્તા અલ્લાહપાકની જ છે; તે જે ચાહે 
છે તેને પેદા કરે છે; (તેથી જ) તે ચાહે તેને દીકરીઓ આપે છે અને ચાહે તેને 
દીકરા આપે છે. (૪૯) અથવા તેમને પુત્રો અને પુત્રીઓ સાથે આપે છે અને 
ચાહે તેને વાંઝિયો રાખે છે. બેશક, તે સર્વજ્ઞ (અને) કુદરતવાળો છે. (૫૦) 


અઝ્‌-ઝુખ્રૂફ 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતમાં કુરેશ અને આરબોની એ અજ્ઞાનતાપૂર્ણ માન્યતાઓ અને 
વહેમોનો ખૂબ જ ભારપૂર્વક રદિયો આપવામાં આવ્યો છે, જે માટે તેઓ ખૂબ 
જ આગ્રહ સેવી રહ્યા હતા. અને ખૂબ જ મજબૂત અને હૃદયસ્પર્શી રીતે 
એમની બુદ્ધિહીનતાનો પડદો ચીરી નાંખવામાં આવ્યો છે. જેથી સમાજની 
દરેક વ્યક્તિ જે થોડી પણ બુદ્ધિ ધરાવતી હોય, એ વિચારવા માટે મજબૂર 
થઈ જાય કે, છેવટે આ કેવી અજ્ઞાનતાઓ છે, જેની સાથે આપણી કોમ 
વળગેલી છે. અને જે વ્યક્તિ આપણને આ ચક્રમાંથી કાઢવાની કોશિશ કરી 
રહી છે, તેની પાછળ પડી ગઈ છે. 


પછી બતાવવામાં આવ્યુ કે, મક્કાવાસીઓ પોતે પણ માને છે કે, 
ધરતી અને આકાશનો અને એમનો પોતાનો અને એમના ઉપાસ્યોનો સર્જક 
અલ્લાહ તઆલા જ છે. આ પણ જાણે છે અને માને છે કે, જે નેઅમતોથી 
તેઓ ફાયદો ઉઠાવી રહ્યા છે, તે સૌ અલ્લાહપાકની આપેલી છે. આમ છતાં 
પણ બીજાઓને અલ્લાહ તઆલાની સાથે ખુદાઈમાં ભાગીદાર ઠેરવવા માટે 
આગ્રહ કર્યે જઈ રહ્યા છે. 


ફરિશ્તાઓને એમણે દેવીઓ બનાવી રાખ્યા છે. એમની મૂર્તિઓ સ્્રી- 
ઓના સ્વરૂપમાં બનાવી રાખી છે. એમને સ્ત્રીઓના કપડાં અને ઘરેણાં 
પહેરાવે છે. અને કહે છે કે, આ અલ્લાહપાકની પુત્રીઓ છે. એમની ઉપાસના 





[૬૩૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ એકવીસમી તરાવીહ 





કરે છે, અને તેમની પાસે માનતાઓ માને છે. છેવટે એમને એ ખબર પડી 
કેવી રીતે કે, ફરિશ્તા સ્રીઓ છે ? 


પૂછવામાં આવે છે કે, પોતાના આ શિક માટે તમારી પાસે કોઈ પુરાવો 
પણ છે, તો જવાબ આપે છે કે, બાપદાદાના જમાનાથી આ કામ આમ જ થતું 
આવે છે. જાણે એમના માટે કોઈ ધર્મના સાચા હોવા માટે આ પૂરતી દલીલ 
છે. જો કે હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલયહિસ્સલામ) જેમના વંશજો હોવા ઉપર જ 
એમનો (મક્કાવાસીઓ) સમગ્ર ગર્વ અને શ્રેષ્ઠતાનો આધાર છે, તે પોતે 
બાપદાદાના ધમને ઠોકર મારી ઘર છોડી નીકળી ગયા હતા અને તેમણે 
બાપદાદાઓનું એવું અનુસરણ છોડી દીધું હતું, જેનો સાથ કોઈ તર્કસંગત 
દલીલ આપતી ન હોય. તેમ છતાં જો લોકોએ બાપદાદાઓનું જ અનુસરણ 
કરવું હતું તો તેના માટે પણ એમના સૌથી બુઝુર્ગ બાપદાદા હઝ. ઈબ્રાહીમ 
અને હઝરત ઈસ્માઈલ (અલયહિસ્સલામ)ને છોડી એમણે પોતાના સૌથી 
અજ્ઞાન બાપદાદાને પસંદ કર્યા ! 

એમને કહેવામાં આવે કે, શું ક્યારેય કોઈ નબી અને ખુદા તરફથી 
આવેલા ગ્રંથે પણ આ શિક્ષણ આપ્યું છે કે, અલ્લાહ તઆલા સાથે બીજાઓ 
પણ ઉપાસનાના અધિકારી છે, તો આ લોકો ખ્રિસ્તીઓના કૃત્યને દલીલરૂપે 
રજૂ કરે છે કે, તેમણે હઝરત ઈસા અલયહિસ્સલામને ખુદાપાકના બેટા 
માન્યા, અને એમની ઉપાસના કરી. જો કે પ્રશ્ન આ ન હતો કે, કોઈ નબીની 
ઉમ્મતે શિક કર્યું છે કે નહીં, બલ્કે આ હતો કે કોઈ નબીએ પોતે શિકનું 
શિક્ષણ આપ્યું છે ? હઝરત ઈસા (અલયહિસ્સલામ)એ ક્યારે કહ્યું હતું 
કે, હું ખુદાપાકનો પુત્ર છું, અને તમે મારી ઉપાસના કરો. એમનું પોતાનું 
શિક્ષણ તો એ જ હતું, જે દુનિયામાં દરેક નબીએ આપ્યું છે કે, મારો રબ 
પણ અલ્લાહ તઆલા છે અને તમારો રબ પણ. એની જ તમે ઉપાસના 
(ઈબાદત) કરો. 

“ઝુફરુફ' અરબીમાં સોનાને કહે છે. સૂરતની આયત-૩પમાં તેનું વર્ણન 
આવ્યુ છે કે, અલ્લાહપાક ચાહે તો બધા જ નાફરમાનોને સોનાથી નવરાવી 
દેતે. એના કારણે સૂરતનું નામ ઝુફરુફ (સોનુ) રાખવામાં આવ્યુ. 








એકવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૪૦] 





મનુષ્યનું પોતાની જવાબદારી પૂરી ન કરવાનું કારણ દુન્યાની ભોતિક 
ચમક-દમકથી અંજાય જવું અને તેનાથી ધોકો ખાવો છે. દુન્યાની ચમક- 
દમકનું અલ્લાહપાક પાસે કંઈ જ મૂલ્ય નથી. મુઆમિનો લલચાય ન જાય તે 
માટે કાફિરોને ઓછું આપ્યું, નહીં તો કાફિરો પાસે દુન્યા જજ્ઞત છે. હા, 
મુઅમિનો માટે આખિરતમાં આરામ જ આરામ છે. (9૪-૭૪) અને જજ્ઞતમાં 
શું શું મળશે તેનો ઉલ્લેખ કર્યો. છેવટમાં એટલે સુધી કહ્યું કે, જે મનેચ્છા 
અને ચાહત હશે તે મળશે. આયત ૭૦-૭૧ થી મુઅમિનોને સંદેશ આપ્યો 
કે દુન્યાના સાજ-શણગારથી પ્રભાવિત ન થાય, કેમકે આ તો એક દિવસ 
સમાપ્ત થઈ જશે, પરંતુ જન્નતમાં કોઈ નેઅમત સમાપ્ત નહીં થાય. 
ભોતિકતાથી અંજાયને લોકો રિસાલત વિશે વિભિજ્ઞ સવાલો કરે છે. તેનું 
ખંડન કરતાં કહ્યું કે, જે માલદાર વ્યક્તિઓ પ્રત્યે રસૂલ બનાવવા વિશે 
માંગણી કરે છે, તેઓને રોજી તો અમોએ આપી છે. અને તે પણ દુન્યાની 
વ્યવસ્થા જાળવવા માટે. અને કોને માલદાર બનાવવો, કોને રસૂલ બનાવવો 
તેનો સમૂળગો અધિકાર તો મારી પાસે છે. (૪?-ઝર) 


કાફિરોએ ફરિશ્તાઓને અલ્લાહ તઆલાની છોકરીઓ હોવાનો દાવો 
કર્યો તો તેનો ઉત્તર આપ્યો કે, જે ઘરેણાંની મુહબ્બતને ગળે વળગાડે અને 
લડાઈના સમયે સ્પષ્ટ વાત પણ ન કરી શકે, શું તે અલ્લાહપાકની અવલાદ 
બનવાને પાત્ર છે ? (૮-?૯)૦ફિરઓઔઓનનો કિસ્સો બયાન કર્યો કે, ભૌતિકતાને 
લઈ ઘમંડી બની ગયો. અલ્લાહપાકે તે જ ભૌતિકતાના માધ્યમ (પાણી)થી 
તેને મોત આપ્યું. કુર્‌આન વિષયક સ્પષ્ટ કર્યું કે, આ તો તમારા માટે બોધ- 
પાઠ છે અને ટૂંક સમયમાં તમોને તેના વિશેની જવાબદારી અંગે પ્રશ્નોત્તર 
થશે. માટે ઈન્સાન સભાન થઈ કુર્‌આનનું અમલીકરણ કરે. 6૪) 


અરબી ભાષામાં કુર્‌આન એટલા માટે ઉતાર્યું કે, સમજદાર અને બુધ્ધિ- 
જીવીઓ તેનાથી સંપૂર્ણ ફાયદો ઉઠાવે. ત્યારબાદ તૌહીદ અને રિસાલતના 
વિષય પર ચર્ચા છે. અને મુસાફરી માટે અવરજવર (સામાનની હેર-ફેર) 
માટે સવારીઓને ઈન્સાનના કાબૂ (કબ્જા હેઠળ)માં આપી. માટે અલ્લાહના 
ઉપકારનો શુક્રિયા અદા કરવાનો આદેશ છે. અને આયત ૧૩-૧૪માં સવારી 





[૬૪૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ એકવીસમી તરાવીહ 





પર સવાર થવાની દુઆ આવેલ છે. જેનો અર્થ છે, પવિત્ર છે તે ઝાત જેણે 
સવારીને અમારા તાબા હેઠળ કરી, અમો તો એના પર કાબૂ ન કરી શકતા 
અને આપણે પાછુ ફરી આપણાં પાલનહાર પાસે જ જવાનું છે. 

હઝરત મૂસા (અલૈ.)ના કિસ્સાનું વર્ણન કરી મક્કાવાસીઓને ચેતવણી 
આપી કે નબી (સલ.)ના પ્રતિ તમારા એવા મૂખંતાભર્યા વાંધાવચકા છે, જેમ 
ફિરઔનીઓના હતા. અને એ જ પ્રમાણે તમારી સંપત્તિઓ પર તમને ઘમંડ- 
ગર્વ છે, જેમ ફિરઔનીઓને હતો. તો પછી ફિરઔનીઓનું શું પરિણામ 
આવ્યું તે વિચારો (ચિંતન-મનન કરો) કે કંઈ નબી (સલ.)ને તુચ્છ નજરોથી 
જોવા પર આપણે ખુદ આપણું ભવિષ્ય તો નથી બગાડી રહ્યા. 

સૂરતના અંતમાં અજ્ઞાન-અભણ લોકોથી વિમુખ થવા અને ધીરજથી 
કામ લેવા માટે આદેશ છે. 


સૂરએ ઝુખ્ર્ફની આયતોનો ખુલાસો 


શું માનવી આટલો બધો અપકારી (નાશુકો) છે ? : 

અને જો આપ તેઓને પૂછો કે આકાશો તથા પૃથ્વી કોણે સર્જ્યા ? તો 
તેઓ જરૂર કહેશે કે, એ સોને તે સમર્થ (અને) સર્વજ્ઞ અલ્લાહપાકે સર્જયા 
છે. (૯) જેણે કે તમારા (આરામ) માટે પૃથ્વીને (જાણે) પાથરણું બનાવી 
દીધી અને તમારા માટે તેમાં રસ્તા બનાવ્યા કે જેથી તમે ધારેલા સ્થળે પહોંચી 
શકો. (૧૦) અને જેણે આકાશથી પાણીને માપસર ઉતાર્યું. કરી તે વડે 
અમે એક સૂકા પ્રદેશને સજીવન કર્યો, એવી જ રીતે તમે પણ (કબરોમાંથી) 
કાઢવામાં આવશો. (૧૧) અને જેણે દરેક વસ્તુઓના જોડાં બનાવ્યા, અને 
તમારા માટે વહાણો તથા પશુઓ બનાવ્યા, જેના ઉપર તમે સવાર થાઓ છો, 
(૧૨) કે જેથી તમે તેની પીઠ પર ગોઠવાઈને બેસો. પછી જ્યારે તેના ઉપર 
ટટ્ટાર બેસી જાઓ ત્યારે પોતાના પરવરદિગારના ઉપકારને યાદ કરો અને 
કહો કે તે પવિત્ર હસ્તી છે, જેણે એ વસ્તુઓને અમારા આધિન કરી દીધી, 
ચોક્કસ અમે તો પોતે એને કાબૂમાં લાવી શકતા ન હતા. (૧૩) અને ખરેખર, 
અમે અમારા પરવરદિગાર તરફ જરૂર પાછા જનાર છીએ. (૧૪) 








એકવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૬૪૨] 





કરિશ્તાઓને અલ્લાહપાકની બેટીઓ ઠેરવવી છેલ્લા દરજ્જાની 
અભણતા છે : 

શું તેણે પોતાની મખ્લૂકમાંથી (તમારી ધારણા મુજબ) પુત્રીઓ લઈ 
લીધી અને તમને દીકરા ચૂંટી આપ્યા ? (૧૬) અને (સ્થિતિ એ છે કે) જ્યારે 
તેઓમાંથી કોઈને તેની (પુત્રી)ની ખબર મળે, જેણીનો તેઓ રહમાન સાથે 
સબંધ જોડે છે, ત્યારે (નારાજીથી) તેનું મોઢું આખો દિવસ કાળુંચટ રહે અને 
તે મનમાં રૂંધાયા કરે છે. (૧૭) શું એવી વ્યક્તિ જે ઘરેણામાં ઉછરે અને 
તેણી વાદવિવાદમાં યોગ્ય વાત (પણ) ન કહી શકે ? (તે અલ્લાહપાકની પુત્રી 
હોઈ શકે છે ?) (૧૮) વળી, ફરિશ્તા જે રહમાનના બંદા છે, તેમને તેઓ 
(મુશ્રિકો)એ સ્ત્રીઓ ઠેરવી છે; શું તેમની પેદાઈશ વેળા તેઓ હાજર હતા? 
હવે તેઓનો આ દાવો લખી લેવામાં આવશે અને (કિયામતમાં) તેઓને 
પૂછવામાં આવશે. (૧૯) 
બાપદાદાઓનું આંધળુ અનુકરણ : 

અને તેઓ કહે છે કે, જો રહમાન ધારત તો અમે તે (મૂર્તિઓને) પૂજી 
શકત નહિ, (પણ) એ સબંધી તેઓને કંઈ (ચોક્કસ) માહિતી જ નથી, તેઓ 
માત્ર અટકળો ચલાવે છે. (૨૦) શું અમે તેઓને એના પહેલાં કોઈ કિતાબ 
આપી હતી કે જેથી તેઓ દલીલ પકડે છે ? (૨૧) (નહિ જ) બલ્કે તેઓ કહે 
છે કે, અમે અમારા બાપદાદાને એક માર્ગ પર પામ્યા અને અમે પણ તેઓના 
જ પગલે ચાલનાર છીએ. (૨૨) અને એવી જ રીતે આપના પહેલાં જે વસ્તીમાં 
પણ અમે કોઈ ડરાવનાર (નબી)ને મોકલ્યા, તો બસ ત્યાંના ધનવાનો કહેવા 
લાગ્યા કે, અમે અમારા બાપદાદાને એક માર્ગે પામ્યા અને અમે તેઓનું જ 
અનુકરણ કરનાર છીએ. (૨૩) જેથી તેમણે (નબીએ) કહ્યું, અને શું જે માર્ગ 
પર તમે પોતાના વડીલોને પામ્યા તેથી વધુ સરળ માર્ગ (ધર્મ) તમને લાવી 
આપ્યો તો પણ; (તેઓનું જ અનુકરણ કરશો ?) તેઓ કહેવા લાગ્યા : બેશક, 
તમારી મારફતે મોકલવામાં આવેલા (દીન)ને તો અમે માનનાર જ નથી. 
(૨૪) આખરે અમે તેઓથી બદલો લીધો. તો જોઈ લે કે જૂઠાડનારાઓનું 





[૬૪૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ એકવીસમી તરાવીહ 





પરિણામ કેવું આવ્યું ? (૨૫) 
કાફિરો માટે દુન્યામાં જ જજ્નત છે, પરંતુ મુસલમાનો લલચાય 
ન જાય તે માટે તેમને ઓછુ આપ્યુ : 

શું તેઓ આપના પરવરદિગારની (ખાસ) રહમતને વહેંચે છે ? 
(એવું તો નથી જ, બલ્કે) અમે જ તેઓની વચ્ચે આ જગત જીવનમાં તેઓની 
રોજી વહેંચી આપી છે અને એકના બીજા પર દરજાઓની શ્રેષ્ઠતા આપી કે 
જેથી તેઓ એકબીજાથી કામગીરી લેતા રહે, પણ આપના પરવરદિગારની 
(ખાસ) રહમત તે વસ્તુઓથી બહુ બેહતર છે, જેનો તેઓ સંગ્રહ કરે છે. 
(૩૨) અને જો બધા લોકોના એક જ પંથના (કાફિર) થઈ જવાનો સંભવ ન 
હોત, તો અમે તેઓ માટે જેઓ રહમાનનો ઈન્કાર કરે છે, તેઓના ઘરોની 
છતો ચાંદીની બનાવી આપત તથા સીડીઓ પણ જેના ઉપર તેઓ ચઢે (ઉતરે) 
છે. (૩૩) અને તેઓના ઘરોના દરવાજા તથા તખતો પણ જેના ઉપર તેઓ 
તકિયા લગાડી બેસે છે. (તે સો ચાંદીના કરી આપત) (૩૪) તેમજ સોનાનાં, 
(કરી આપત) પણ એ બધુ જ ફક્ત દુનિયાની જિંદગીનો અલ્પ લાભ છે; 
(આખરે ફના જ છે) અને આખિરત/#ની કાયમી બખ્શિશ) તો આપના 
પરવરદિગારને ત્યાં અલ્લાહ તઆલાથી ડરનારાઓ માટે જ છે. (૩૫) 


ઈસ્લામી અથવ્યવસ્થાના સરળ નિયમો : 


સંસારી જીવન છોડી સન્યાસી જીવન અપનાવવાને ઇસ્લામ બિલ્કુલ 
પસંદ કરતો નથી. ઈસ્લામે માણસની રોઝી-રોટીની કોશીશો અને તેના 
માટેની ફિકરો કરવાને ફક્ત જાઈઝ નથી કર્યું, બલ્કે તેને જરૂરી અને રફર્ઝ 
પણ ફરમાવ્યું છે. માણસની આર્થિક પ્રગતિને ઈસ્લામ પસંદ કરે છે અને 
હલાલ કમાઈને ઇસ્લામના બીજા મહત્વના ફર્ઝોની જેમ એક ફર્ઝ ફરમાવ્યો 
છે. પરંતુ આ બધી બાબતો સાથે આ હકીકત પણ એટલી જ સાફ અને 
સ્પષ્ટ છે કે ઈસ્લામની નજરમાં માણસનો બુન્યાદી અને જરૂરી હેતુ ફક્ત 
રોઝી કમાવ નથી. 


ઇસ્લામી અથંતંત્ર અને બીજા અથંતંત્રો વચ્ચે બન્યાદી અને મહત્વનો 











એકવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૬૪૪] 


ફર્ક એ જ છે કે બીજા અર્થતંત્રોએ રોઝી રોટી કમાવાને જીવનનો બન્યાદી 
મસઅલો બનાવ્યો છે. અને ઈસ્લામી અથંતંત્રમાં રોઝી રોટી મેળવવા મહેનત 
કરવી જરૂરી છે, પરંત તેને જીવનધ્યેય અને હેતુ બનાવવો સહીહ નથી. 


ઇસ્લામે આથિંક મસાઈલમાં ભૌતિકતા (માદ્દીયત)ની સાથે રૂહાનિયત 
-નો પણ પૂરેપૂરો ખ્યાલ રાખ્યો છે. સૌપ્રથમ એ દર્શાવ્ય કે માલ-દોલત 
ઉપર પહેલી અલ્લાહ તઆલાની માલિકી છે. “વઆતૂહુમ મિમ માલિલ્લા- 
હીલ્લઝી આતાકુમ” અને ગરીબો-નાદારોને તે માલમાંથી આપો, જે અલ્લાહ 
તઆલાએ તમોને આપ્યો. આ પ્રમાણેની સંખ્યાબંધ આયતો છે જેમાં માલ- 
દોલત વિશે દર્શાવવામાં આવ્યુ કે એ તમારી માલિકી નથી, બલ્કે તમારી 
પાસે અમાનત છે. તેનો વપરાશ શરીઅતે બતાવ્યા પ્રમાણે કરવાનો છે. 
કારૂનની જેમ પોતાનો માલ કહી તેના ઉપર કબ્ઝો જમાવવાનો નથી, બલ્કે 
તેમાં અલ્લાહપાકે નક્કી કરેલ ઝકાત, ઉશ્ર, સદકા, કુબાની, કફફારા વગેરે 
હક્કો અદા કરવાના છે. તે સાથે દરેક વ્યક્તિએ કોઈના ઉપર બોજારૂપ 
થવાને બદલે પોતાની રોજી કમાવવા માટે પરસેવો પાડીને પણ મેહનત 
મજદૂરી કરવી જરૂરી છે. તેને એક શરઈ જવાબદારી દર્શાવી છે. અને તેની 
ફઝીલત પણ દર્શાવી છે. એક હદીષ શરીફમાં છે કે, “કોઈ માણસ પોતાની 
જાત મહેનતથી કમાઈને જે ખાવા ખાય છે, તેનાથી વધ સારૂ કોઈ ખાણ 
નથી. ખરેખર મજબૂરી સિવાય ભીખ માંગવાની સખ્ત વઈદ દર્શાવવામાં 
આવી છે. ધંધો કરવામાં સચ્ચાઈ અને નિષ્ઠા જરૂરી છે. પોતાનું વેચાણ 
વધારવા જુઠી કસમો ખાવી મોટો ગુનોહ છે. ખામીવાળો કે બગડેલો માલ 
ચોખવટ કરી વેચવો જોઈએ. હદીષ શરીફમાં છે કે જેણે ધોકો આપ્યો તેનો 
મારી સાથે કોઈ સબંધ નથી. (જેર/જેઝ ૪૪૪) ધંધામાં બધા જ વ્યવહારો 
વ્યાજ તથા જુગારથી સંપૂર્ણ પાક હોવા જરૂરી છે. 


ઇસ્લામી અર્થવ્યવસ્થામાં વ્યાજ તથા સટ્ટાને હરામ ઠેરવવામાં આવ્યો. 
વ્યાજુ વ્યવહાર માટે ઇસ્લામે કોઈપણ પ્રકારની છૂટછાટ આપી નથી. કુરબાન 
શરીફમાં વ્યાજખોરોને અલ્લાહપાક તથા તેના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમ તરફથી ખુલ્લી જંગ-લડાઈનં એલાન કરવામાં આવ્યુ છે. 





[૬૪૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ એકવીસમી તરાવીહ 





આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે વ્યાજને અલ્લાહપાકના અઝાબનું 
ક્રારણ દર્શાવ્યુ. અને ફરમાવ્યું કે, જે વસ્તીમાં વ્યાજ તથા ઝીના (વ્યભિચાર) 
ફેલાય છે, તો તે લોકો અલ્લાહપાકના અઝાબને દઅવત આપે છે. આપ 
સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસકલ્લમે વ્યાજ વ્યવહારને પોતાની માં સાથે ઝીના કરવા 
કરતાં પણ સિત્તેર ઘણો મોટો ગુનોહ બતાવ્યો છે. (€//%, ઈબ્જે 5/9) 

એ જ પ્રમાણે સટ્ટો પણ ઇસ્લામમાં બહ્‌ મોટો ગનોહ છે. કુરાન 
શરીફમાં તેને હરામ દર્શાવ્યો છે. (%/ઈદટ-૯૦» એ જ પ્રમાણે ભવિષ્યના 
વાયદાના સોદાની આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે મનાઈ ફરમાવી 
છે. આપે ફરમાવ્યું કે, જે માણસ અનાજ ખરીદે, તે તેને ત્યાં સુધી ન વેચે, 
જ્યાં સુધી તેના ઉપર કબ્ઝો ન કરી લે. 

જુગાર, સટ્ટો, દારૂ, સ્વાર્થ, દગો, છેતરપિંડી, શોષણ, મિલાવટ, ખોટી 
અફવાહો, જૂઠ, સંગ્રહખોરી, ધોકાબાજી, ખિયાનત તથા વેચાનારી વસ્ત 
ઉપર કબ્ઝો કર્યા વગર બીજાને વેચવાની (-૦:૫૪/૯વ) મનાઈ ફરમાવવામાં 
આવી છે. એ જ રીતે કોઈ એક પક્ષનો નફો ચોક્કસ નિશ્રિત કરવો, અને 
બીજાનો નકો અનિશ્રિત તથા શંકાશીલ હોય તો તે પણ વ્યાજુ વ્યવહાર 
ગણાશે. એક આયતમાં ફરમાવ્યું કે, તમો અંદરો અંદર એકબીજાનો માલ 
ખોટી અને નાજાઈઝ રીતે ન ખાઓ. હાં, વેપાર કરી પરસ્પર એકબીજાની 
રાજીખુશીથી લઈ શકો છો. આ આયતમાં લાંચ, રૂશ્વત, ચોરી, ધાડ, લૂંટ, 
અત્યાચાર, મજબૂરીનો સોદો તથા અનિતિના બધા જ પ્રકારના સોદાઓથી 
મનાઈ ફરમાવવામાં આવી છે. 


હાલની મૂંડીવાદી વ્યવસ્થાના જે નિયમો ઇસ્લામની વિરૂધ્ધ છે, તેમાં 
વ્યાજ, સટ્ટો, ધોકાબાજી તથા જુઠ પ્રથમ ક્રમે છે. ૧૯૩૧ની વિશ્વ આથિંક 
મંદી બ્રિટીશ સામ્રાજ્યની પડતીનું કારણ બની. ૨૦૦૮નું આર્થિક સંકટ 
અમેરીકી સામ્રાજ્યના અંતની આગાહી કરી રહા છે. 


ઈસ્લામી આરથિંક વ્યવસ્થામાં “આખલા” અને “રીંછ”ની કોઈ 
આવશ્યકતા નથી. અહિંયા તો ફક્ત મૂંડી રોકવાવાળા હોય છે. જે લાંબા- 











એકવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૪૬] 


ટુંકા ગાળા માટે મૂંડી રોકાણ કરે છે. જેનો મકસદ આથિંક સફળતા પ્રાપ્ત 
કરવાનો તથા રાજકીય અને સામાજીક રીતે શાંત વાતાવરણ બાકી 
રાખવાનો છે. જ્યારે યુરોપિય વ્યવસ્થામાં સટ્ટોરીઓ માટે “આખલા” અને 
“રીંછ''ના ઉપનામો રાખવામાં આવ્યા છે. પોતાની પાસે કોઈ વસ્ત ન હોવા 
છતાં બનાવટી રીતે વેચવા (રીંછ) અને પોતાની પાસે રકમ ન હોવા છતાં 
બનાવટી ખરીદારી (આખલા) દ્વારા શેર માર્કેટ અને બીજી વસ્તુઓના ભાવમાં 
ઉતાર ચઢાવ કરવો. 


ઇસ્લામી આર્થિક નિતિનો સૌથી જરૂરી હેત એ છે કે તેનાથી એક એવી 
વ્યવસ્થા સ્થાપવામાં આવે જે સાદી, સરળ અને કુદરતી (નેચરલ) હોય. 
જેમાં દરેક વ્યક્તિ કોઈપણ દબાણ વગર કુદરતી રીતે પોતાની લાયકાત, 
સમજ અને અનુભવથી કામ લે. અને આ બાબત બજારમાં આવતી વસ્ત 
(સપ્લાય) અને તેની માંગના વ્યવસ્થિત વપરાશ વગર શક્ય નથી. 


બીજો હેત એ છે કે હકદારને તેનો હક પૂરેપરો મળવો જોઈએ. જેમાં 
ધંધા રોજગારમાં ભાગીદાર કે કર્મચારી વર્ગ સિવાય સમાજના અમૂક તે 
ગરીબ, નાદાર, બેવા, યતીમ વ્યક્તિઓ પણ શામેલ છે, જેમની લીસ્ટ 
કુરઆન શરીફ તથા હદીષ શરીફમાં મૌજુદ છે. 


ત્રીજો હેતુ જેનું ઘણુ મહત્વ છે. તે એ કે માલ-દોલત ઉપર અમુક 
ઉદ્યોગપતિઓ કે કંપનીઓની મોનોપોલી ન હોય. બલ્કે રૂપિયો સમાજમાં 
વધૃથી વધુ ફરતો રહેવો જોઈએ. જેથી સમાજના બધા જ વર્ગો તેનાથી 
લાભ ઉઠાવે. એટલા જ માટે જંગલ, ખાણ, ઉજ્જડ જમીન અને સમુદ્રના 
શિકાર, ઘાસ, સમુદ્ર, નદીઓ વગેરે જે પેદાઈશના અસલ સ્ત્રોતો છે. તેના 
ઉપર કોઈની ઈજારદારી બાકી ન રાખતા બધા માણસોને તેનાથી લાભ 
ઉઠાવવાની પરવાનગી આપી. લાયસન્સ અને પરમીટ સિસ્ટમમાં મોટા 
ઉદ્યોગપતિઓ જ ફાયદો ઉઠાવી લે છે. એ જ પ્રમાણે બેંકોની લોન તથા 
વિમા કંપનીઓની મૂંડીથી માલદારો જ વધથી વધુ ફાયદો ઉઠાવે છે. અને 
નાના વેપારીઓ વંચિત રહે છે. 





[૬૪૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ એકવીસમી તરાવીહ 





સાથે પ્રાઈવેટ ભાગીદારી (પૈસા આપી કે પૈસા અને ધંધામાં શરીક 
થઈ)ના ધંધાઓમાં નફા-નુકસાનની ભાગીદારી સાથે ધંધો જાઈઝ ફરમાવ્યો. 
જેથી વ્યાજની બારાઈથી બચી શકાય. અને વ્યાજખોરો વધ્‌થી વધુ ફાયદો ન 
ઉઠાવે તેનો ખાસ ખ્યાલ રાખ્યો. તથા મજૂર વર્ગને પસીનો સુકાતા પહેલા 
મજૂરી અને યોગ્ય વળતર આપવાની તાકીદ કરી. તથા મજૂર કે કર્મચારી 
માટે કામચોરી કે ટાઈમચોરીથી બચવાને જરૂરી ઠેરવ્યુ. તેમાં ઉણપ 
રાખવાથી કમાઈ હરામ થઈ જશે. અને સખ્ત ગુનેહગાર થશે. 


સંગ્રહખોરીને પણ સખ્ત નાપસંદ ફરમાવી છે. તેનં કારણ પણ એ જ 
છે કે, અમૂક લોકો વધારે નફો કમાઈને બીજા લોકોને નુકસાન પહોંચાડે 
છે. ઇસ્લામી આર્થિક નિતિમાં સમાજના કચડાયેલા વગને ઉપર ઉઠાવવાના 
હેતુસર લોકોને સમજાવવામાં આવ્યું છે કે તમારા માલદોલત ઉપર હકીકતમાં 
તમારી માલિકી નથી, બલ્કે તેના અસલ માલિક અલ્લાહપાક છે. તેની 
તૌફીક અને ફઝલોકરમથી જ તમે માલના માલિક થયા છો. માટે તેણે જે 


લોકો માટે ખર્ચ કરવાનં કહ્દાં છે, તેમના ઉપર ખર્ચ કરવામાં આવે. 


સમાજના વધ્‌થી વધુ નાદાર ગરીબ લોકો સધી માલ પહોંચે એ હેતસર 
અમૂક વસ્તુઓ ફર્જ તથા વાજિબ કરી દીધી. 


(૧) જેમાં સો પ્રથમ ઝકાત છે. દરેક તે વ્યક્તિ જે સોનુ, ચાંદી, 
પશુઓ અને વેપારનો માલ, જાયદાદ વગેરેનો ઈસ્લામી નિસાબ પ્રમાણે 
માલિક હોય. તેને વર્ષે પરૂ થયા બાદ પોતાના માલમાંથી અઢી ટકા ઝકાત 
આપવી ફફ્જ છે. જેમને આપવાની છે, તે આઠ પ્રકારના લોકો બધા જ નાદાર 
અને મૃફલિસ હોવાને લઈ હકદાર સાબિત થાય છે. 

(ર) ઉશ્ર ઃ જે જમીનો શરઈ દ્રષ્ટિએ ઉશ્રી છે, તેમાં ખેતીવાડીની કુલ 
પેદાઈશનો દસમો ભાગ ગરીબોને આપવો જરૂરી છે. ઉશ્ર હકીકતમાં 
જમીનથી પેદા થતી વસ્તુઓની ઝકાત છે. 


(૩) સદકએ ફિત્ર ઃ શરઈ દ્રષ્ટિએ દરેક માલદાર વ્યક્તિ દીઠ પોણા 
બે કીલો ઘઉં અથવા તેની કિંમત ગરીબો, બેવાઓ, યતીમો ઉપર ખર્ચ 








એકવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૬૪૮] 





કરવામાં આવે છે. આ રકમ પોતાના તરફથી તથા પોતાની નાબાલિગ 
(નાના બાળકો) અવલાદ તરફથી પણ આપવામાં આવે છે. આના માટે 
પૂરા વર્ષ (ઝકાતની જેમ) માલદાર હોવુ પણ જરૂરી નથી. માટે ઝકાતથી 
વધુ આનો વિસ્તાર ફેલાયેલો છે. 


(૪) કુબની : એ જ પ્રમાણે કુર્બાનીના ગોશ્ત, ચામડા વગેરેથી પણ 
ગરીબોને ઘણો મોટો લાભ થાય છે. 


(પ) કક્કારો : કોઈ વ્યક્તિ કારણ વગર રમઝાનના રોઝા તોડી 
નાંખે અથવા કોઈ મુસલમાનને ઈરાદા વગર કત્લ કરી દે, અથવા પતિ 
પોતાની પત્નીથી “ઝહાર” કરે (પત્નીને પોતાની માંની જેમ હરામ કહે) 
અથવા સોગંદ (કસમ) ખાઈ તેને પૂરી ન કરે. આ બધા સંજોગોમાં તેણે 
ગરીબ, નાદારોને રૂપિયા અથવા ખાવા-કપડાંના રૂપમાં અમૂક રકમ કે 
ખાવા ખવડાવવાનું હોય છે. 


(૮) નફ્કહ (ખાધા ખોરાકીનો ખર્ચ) : પોતાના નાદાર સગા- 
સબંધીઓ અથવા જેમની જવાબદારી આપણા શિરે જરૂરી છે. એવા 
લોકોનો સંપૂર્ણ ખર્ચ ઉઠાવવો ફર્જ છે. જેમકે પત્ની, બાળ બચ્ચાં વગેરે. 
અને અમૂકનો ખર્ચ માલદાર હોવાની શર્તે કે સગાઈનો સબંધ વધુ નજીક 
હોવાની શર્તે પણ જરૂરી થઈ જાય છે. આની વધુ વિગત ફિકહની કિતાબોમાં 
સવિસ્તર રજુ થયેલ છે. 


(૭) વારસા વહેંચણી : આ મહત્વનો વિભાગ છે, જેના દ્વારા ઇસ્લામે 
દરેક સબંધીનો હક્ક ફરજિયાત નક્કી કરી દીધો છે. યુરોપના આર્થિક 
નિષ્ણાંતોએ પણ ઇસ્લામના આ વિભાગને અથંતંત્ર માટે ઘણો લાભકારક 
અને સમાજમાં સમાનતા તથા માલદોલતની બરાબર વહેંચણી માટે ખૂબ 
ફાયદાકારક ગણ્યો છે. દરેક નજીકના સબંધીને તેનો હક્ક મળે છે. સ્ત્રી વર્ગ 
પણ ખાસ મોટો હિસ્સો મેળવે છે. કારણ કે એક જ સ્ત્રીને માં, પત્ની, બહેન, 
પત્રી અને અમૂક સંજોગોમાં દાદી તરીકે પણ અલગ અલગ રીતે હિસ્સાઓ 
મળે છે. નાની મોટી અવલાદનો કોઈ ફર્ક નથી થતો. કોઈ વારિસને વંચિત 





[૬૪૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ એકવીસમી તરાવીહ 





(મહરૂમ) નથી કરી શકતા. કોઈ વારિસ માટે તેના ભાગ સિવાયની વસીય્યત 
કરવાની મનાઈ છે. મૃત્ય પામનાર પોતાના માલમાંથી 16 માલની વારસદારો 
સિવાય માટે વસીય્યત કરી શકે છે. આ પ્રમાણે માલ સમાજના બધા જ 
સભ્યો સધી પહોંચાડવામાં આવે છે. 
અલ્લાહપાકની યાદથી ગફલતની નહ્સતમાં શયતાનને દોસ્ત 
બનાવવામાં આવે છે : 

અને જે કોઈ રહમાનની યાદથી મોઢું ફેરવે, તો અમે તેના ઉપર એક 
શયતાન નીમી દઈએ છીએ, તે તેની સાથે જ રહે છે. (૩૬) અને બેશક, તે 
શયતાનો તેઓને (સીધા) માર્ગથી અટકાવતા રહે છે, પણ તેઓ એવું ધારે 
છે કે, પોતે (સીધા) માર્ગ ૫ર જ છે. (૩૭) એટલે સુધી કે જ્યારે તે અમારી 
પાસે આવશે તો (તે શયતાનને) કહેશે : કોઈપણ રીતે મારી અને તારી વચ્ચે 
(દુનિયામાં) પૂર્વથી પશ્ચિમ જેટલું અંતર હોત (તો ઠીક થાત !) કેમ કે (તું) 
બૂરો સોબતી હતો ! (૩૮) અને (તેઓને કહેવામાં આવશે) જ્યારે તમે જુલ્મી 
ઠર્યા તો આજે તમને આવી વાતથી કંઈ લાભ નથી. બેશક, તમે બધા જ 
અઝાબમાં શામિલ છો. (૩૯) 


જન્નતની નેઅમતો : 


(અલ્લાહ તઆલા ફરમાવશે) હે મારા (પરહેઝગાર) બંદાઓ ! 
આજે ન તમને (ભવિષ્યનો) કંઈ ડર છે અને ન તમે (ભૂતકાળ પર) દિલગીર 
થશો. (૬૮) (એટલે) જેઓ અમારી આયતો પર યકીન લાવ્યા અને 
(સંપૂર્ણ) ફરમાંબરદાર રહ્યા. (૯) તમે તથા તમારી પત્નીઓ જજ્ઞતમાં 
દાખલ થાઓ કે તમારી ઈઝઝત કરવામાં આવે. (૭૦) તેમની પાસે (ત્યાં) 
સોનાની પ્લેટો તથા ગ્લાસ ફેરવવામાં આવશે અને ત્યાં તે વસ્તુઓ છે કે, 
જેને દિલ ચાહે અને જેનાથી આંખો ઠરે અને (કહેવામાં આવશે કે) તમે એમાં 
સદા રહેશો. (૭૧) આ તે જ જજ્ઞત છે, જેના તમે તમારા સદ્કર્મોના બદલે 
માલિક બનાવવામાં આવ્યા. (૭૨) તમારા માટે તેમાં પુષ્કળ મેવા છે, તેમાંથી 
તમે (લઈને) ખાતા રહો. (૭૩) 








એકવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૫૦] 





જહન્નમનો અઝાબ : 


અલબત્ત, પાપીઓ (કાફિરો) જહજ્ઞમના અઝાબમાં સદા રહેનાર છે. 
(9૪) તેઓનો અઝાબ હલકો કરવામાં નહિ આવે અને તેઓ તેમાં જ નિરાશ 
અવસ્થામાં પડયા રહેશે. (૭૫) અને અમે તેઓના ઉપર જુલ્મ નથી કર્યો, 
પરંતુ તેઓ પોતે જ (પોતાના પર) જુલ્મ કરતા હતા. (૭૬) અને તેઓ 
પુકારશે કે, હે માલિક ! (ફરિશ્તા) આપના પરવરદિગારને જોઈએ કે 
અમારો અંત લાવી નાખે. તે કહેશે કે તમારે (એ જ દશામાં) સદા રહેવાનું 
છે. (9૭) અલબત્ત, અમે તમારી પાસે સત્ય દીન લઈ આવ્યા હતા, પરંતુ 
તમારામાં ઘણાખરા સત્ય વાતનો તિરસ્કાર કરનારા છે. (૭૮) શું તેઓએ 
એક નિશ્ચય કર્યા છે ? તો અમે પણ કંઈક નિશ્ચય કરીશું. (૭૯) શું તેઓ 
એવું ધારે છે કે, અમે તેઓની છાની વાતો અને તેઓના (છૂપા) મશ્વેરા 
સાંભળતા નથી ? કેમ નહિ, અને તેઓની પાસેવાળા અમારા ફરિશ્તા (પણ) 
લખતા રહે છે. (૮૦) 


અદ્‌-દુખાન 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


જ્યારે મક્કાના કાફિરોનો વિરોધ વધુને વધુ તિવ્ર બનતો ગયો, તો નબી 
(સલ.)એ દુઆ કરી કે, “અય અલ્લાહ તઆલા ! હઝરત યૂસુક (અલે.)ના 
દુષ્કાળ જેવા એક દુષ્કાળ વડે મારી મદદ કર.” હુઝૂરે અકરમ (સલ.)નો 
ખ્યાલ એવો હતો કે, જ્યારે આ લોકો ઉપર મુસીબત આવશે, તો એમના 
હૃદય શિખામણ સ્વીકારવા માટે નરમ પડી જશે. અલ્લાહપાકે આપની 
દુઆ કબૂલ કરી અને આખા પ્રદેશમાં એવો ભયંકર દુષ્કાળ પડયો કે, લોકો 
પરેશાન થઈ ગયા. છેવટે કેટલાક કુરેશી સરદારો (જેમાં હઝ. અબ્દુલ્લાહ 
બિન મસઉદે અબૂ સુફયાનનો ખાસ ઉલ્લેખ કર્યો છે) હુઝૂર (સલ.) પાસે 
આવ્યા અને આપને વિનંતી કરી કે, પોતાની કોમને આ આફતમાંથી છોડાવવા 
માટે અલ્લાહ તઆલા પાસે દુઆ કરે. આ પ્રસંગે અલ્લાહપાકે આ સૂરત 
ઉતારી. આનો ઉલ્લેખ સૂરતની આયત-૧૦ થી ૧૫માં છે. આ દુકાળમાં 





[૬૫૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ એકવીસમી તરાવીહ 





ધુમાડા જેવુ દેખાવા માંડયુ તથા કિયામત પહેલા પણ ધુમાડાનો અઝાબ આવશે, 
તેને લઈ સૂરતનું નામ દુખાન (ધુમાડા) રાખવામાં આવ્યુ છે. 


આ પ્રસંગે મક્કાના કાફિરોને સમજાવવામાં આવ્યા કે, તમે આ કુર્‌આન 
શરીફને હઝ. મુહમ્મદ (સલ.)નું લખાણ સમજવામાં ભૂલ કરી રહ્યા છો. 
આ ગ્રંથ (કિતાબ) તો પોતે જ આ વાતની સ્પષ્ટ સાક્ષી છે કે, આ કોઈ 
મનુષ્યની નહીં, બલ્કે ખુદાવંદે આલમ તરફથી ઉતારેલ કિતાબ છે. 


આ દુષ્કાળ નબી (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ની દુઆથી આવ્યો 
હતો, અને હુઝૂર (સલ.)એ તેના માટે દુઆ એ ખ્યાલથી કરી હતી કે, મુસીબત 
પડશે તો કાફિરોની અક્કડ ડોકો નરમ પડી જશે. અને કદાચ તેમની ઉપર 
શિખામણના શબ્દો અસરકારક નીવડશે. આ આશા તે વખતે થોડા અંશે પૂરી 
થતી હોય તેમ લાગતું હતું. કેમકે કટ્ટરમાં કટ્ટર ઈસ્લામના દુશ્મનો દુકાળથી 
ત્રાહિમામ પોકારી ગયા હતા, અને બોલી ઉઠયા હતા કે, પરવર-દિગાર |! આ 
આફત અમારી ઉપરથી ટાળી દે, તો અમે ઈમાન લઈ આવીશું. આ અંગે 
એક તરફ નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને ફરમાવવામાં આવ્યું કે, 
આવી આફતોમાંથી લોકો ક્યાં બોધ ગ્રહણ કરવાના છે. એમણે જ્યારે એ 
રસૂલ તરફથી મુખ ફેરવી લીધું, જેના જીવનથી, જેના ચારિત્ર્યથી અને જેની 
કહેણી અને કરણીથી સાફ જાહેર થઈ રહ્યું છે કે, તે ચોક્કસપણે ખુદાપાકના 
રસૂલ છે. તો હવે માત્ર એક દુષ્કાળ એમની ગફલત કઈ રીતે દૂર કરશે. 
બીજી તરફ કાફિરોને સંબોધીને કહેવામાં આવ્યું છે કે, તમે બિલ્કુલ જૂઠ 
બોલો છો કે, આ આફત તમારી ઉપરથી ટાળી દેવામાં આવે તો તમે ઈમાન 
લઈ આવશો. 


આના જ અનુસંધાનમાં આગળ ફિરઓન અને તેની કોમના દાખલા 
આપવામાં આવ્યા છે કે, એ લોકોને પણ બરાબર આવી જ આજમાયશનો 
સામનો કરવો પડયો હતો, જેનો હવે કાફિર કુરેશના સરદારોએ સામનો 
કરવાનો આવ્યો છે. એમની પાસે પણ આવા જ એક સન્માનિત રસૂલ (હઝ. 
મૂસા અલે.) આવ્યા હતા. તેમણે પણ એ દેખીતી નિશાનીઓ જોઈ લીધી હતી, 








એકવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૬૫૨] 





જેના ઉપરથી તેમના અલ્લાહપાક તરફથી નીમાયા હોવાની હકીકત જાહેર 
થઈ રહી હતી. તેઓ પણ એક પછી એક નિશાની જોતા ગયા, પરંતુ પોતાની 
હઠ ઉપર રહ્યા. અહીં સુધી કે છેવટે રસૂલનો જીવ લેવા પાછળ પડી ગયા 
અને એ પરિણામ જોયું જે હંમેશ માટે બોધપ્રદ બની ગયું. 


ત્યાર બાદ આખિરતનો મસઅલો વર્ણન કરવામાં આવ્યો છે. જેનો 
મક્કાના કાફિરો સખત ઈન્કાર કરતા હતા. તેઓ કહેતા હતા કે, અમે કોઈને 
મૃત્યુ પછી ફરીવાર ઉઠીને આવતો જોયો નથી. તમે જો બીજા જીવનનો 
દાવો કરવામાં સાચા છો, તો ઉઠાવી લાવો અમારા બાપદાદાઓને. આના 
જવાબમાં આખિરતની માન્યતા માટે બે દલીલો ટૂંકમાં આપવામાં આવી 
છે : એક આ કે, આ માન્યતાનો ઈન્કાર હંમેશા નૈતિકતા માટે વિનાશકારી 
પુરવાર થતો આવ્યો છે. બીજી આ કે, સૃષ્ટિ કોઈ ખેલાડીનું રમકડું નથી, 
બલ્કે એક સમજદાર ડહાપણસભર તંત્ર છે. અને મહાન અલ્લાહ તઆલાનું 
કોઈ કામ નિરર્થક હોતું નથી. પછી કાફિરોની આ માંગણી કે “ઉઠાવી લાવો 
અમારા બાપદાદાઓને”નો જવાબ આપવામાં આવ્યો છે કે, આ કામ 
રોજબરોજની માંગણી મુજબ નહી થાય, બલ્કે આ માટે અલ્લાહપાકે એક 
સમય નક્કી કરી દીધો છે. જ્યારે તે માનવજાતને એકી વખતે ભેગી કરશે 
અને પોતાની અદાલતમાં એમનો હિસાબ કરશે. એ વખતની જો કોઈએ 
ચિંતા કરવી હોય તો કરી લે. કેમકે ત્યાં કોઈ ન તો પોતાની તાકાતથી બચી 
શકશે, ન તો કોઈના બચાવવાથી બચશે. 


અલ્લાહપાકની અદાલતનો ઉલ્લેખ કરતી વખતે બતાવવામાં આવ્યું 
છે કે, જે લોકો ત્યાં ગુનેહગાર ઠરશે, તેમનો અંજામ શું થશે, અને જે ત્યાં 
સફળ નીવડશે તેઓ કેવા ઈનામો મેળવશે ? 

મહત્વપૂર્ણ વાતો વર્ણવવામાં આવી છે, તે આ છે : પ્રથમ આ કે તમે આ 
કુર્‌આનને મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની રચના (કૃતિ) સમજો 
છો, તો આ પોતે સાક્ષી આપી રહી છે કે, આ કોઈ માનવીનો નહીં, બલ્કે 
ખુદાવંદે આલમ (સમગ્ર જગત-સૃષ્ટિના માલિક)નો ગ્રંથ છે. 





[૬૫૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ એકવીસમી તરાવીહ 





બીજું આ કે, તમે આ ગ્રંથને પોતાને માટે એક મુસીબત સમજો છો કે 
આમાં તો બસ આ હરામ છે, આ શિક છે, આ બિદ્અત છે, આ જ લખેલું 
છે. જો કે એ પળ અત્યંત મુબારક પળ હતી, જ્યારે અલ્લાહપાકે સંપૂર્ણપણે 
પોતાની રહમતના આધારે તમારે ત્યાં રસૂલ મોકલવા અને તેમના પર 
પોતાનો ગ્રંથ નાઝિલ કરવાનો નિર્ણય ફરમાવ્યો. 


ત્રીજું આ કે, તમે પોતાની નાદાનીથી આ સમજો છો કે આ રસૂલ 
(સલ.) અને આ ગ્રંથથી લડીને તમે જીતી જશો. જો કે આ રસૂલની “બિઅસત' 
(નિયુક્તિ કે આગમન) અને આ ગ્રંથનું ઉતરાણ એ વિશિષ્ટ ઘડીમાં થયું છે, 
જ્યારે અલ્લાહ તઆલા કિસ્મતોના ફેંસલા ફરમાવે છે અને અલ્લાહપાકના 
ફેંસલા કમજોર નથી હોતા કે જેનું મન ચાહે ઉઠીને બદલી નાંખે, અને ન જ 
એ કોઈ અજ્ઞાનતા કે નાદાની ઉપર આધારિત હોય છે કે તેમનામાં ભૂલ રહી 
જાય. એ તો સમગ્ર સૃષ્ટિના શાસકના પાકા અને અટલ ફેંસલા હોય છે, જે 
બધું જ સાંભળનાર, જાણનાર અને ડહાપણવાળો છે. 


ચોથું આ કે, અલ્લાહ તઆલાની “રબૂબિયત' (રબ હોવાપણું) અને 
રહમતનો માત્ર આ જ તકાદો નથી કે એ તમારૂં પેટ ભર્યા કરે, બલ્કે આ પણ 
છે કે એ તમારા માર્ગદર્શનની વ્યવસ્થા પણ કરે. આથી એટલા માટે જ તેણે 
પોતાના રસૂલ મોકલ્યા અને ગ્રંથો નાઝિલ (અવતરિત) કર્યા છે. 


અંતમાં અલ્લાહપાકની અદાલતનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું છે કે, જે 
લોકો ત્યાં અપરાધી ઠરશે તેમનો અંજામ શું આવશે. અને જે લોકો ત્યાં 
સફળ ઠરશે તેમને શું ઈનામ મળશે. 


જેઓને પોતાના ભૌતિક પદ અને સત્તા, સશક્તિકરણ અને સંપત્તિ 
સાચી વાતની સ્વીકૃતિમાં આડે આવી તો તેમનું આખરી પરિણામ જાહેર 
કર્યું કે, જે સંપત્તિને લઈ અત્યાચાર કર્યો અને રબની અવજ્ઞા કરી તો તે 
સંપત્તિ પર બીજાનો કબ્જો થઈ ગયો. પરંતુ તેની સાથે તેમના મરવા પર 
અને તેમની દુદશા પર કોઈ રડવાવાળું પણ ન રહ્યું. (ર૪-ર૯-૭?) અને ત્યાર 
બાદ આખિરતમાં જે પીડાજનક સજા (ફાફડાથોડના ઝાડનું ખાણું પરોસવું, 








એકવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૫૪] 





ખડખડતુ પાણી પીવા માટે) તદુપરાંત કહેવામાં આવશે કે સ્વાદ ચાખો, આ 
તો તમારૂં માન-સન્માન અને વચંસ્વ છે. 

સૂરતની શરૂઆતમાં કુર્‌આન વિશે ઉલ્લેખ કર્યો કે, આ ગ્રંથ બરકતવંત 
રાત્રિમાં ઉતાર્યું, જે રાત્રિઓમાં સર્વશ્રેષ્ઠ રાત્રિ છે. 


કુર્‌આનનું ઉતરાણ તમારા માટે કોઈ સંકટ-મુશ્કેલી નથી લાવ્યું, બલ્કે 
એ તો તમારા કલ્યાણ માટે છે અને રહમત છે. 


સૂરએ દુખાનની આયતોનો ખુલાસો 


મડ્કાવાસીઓ ઉપર દુષ્કાળનો અઝાબ : 

આ સ્પષ્ટ કિતાબના સોગંદ ! (૨) બેશક, અમે એ (કુર્‌આન)ને એક 
બરકતવાળી રાત્રે ઉતાર્યું, (કારણ કે) અમે તો ચેતવણી આપનાર છીએ. (૩) 
તે જ રાત્રે દરેક હિકમતવાળું કામ જુદુ થાય છે. (૪) ખાસ અમારા તરફની 
આજ્ઞાથી, (જુદું થાય છે અને) બેશક, અમે જ (રસૂલોને) મોકલનાર છીએ. 
(૫) આપના પરવરદિગારની રહમતથી. બેશક, તે જ સઘળુ સાંભળનાર 
(અને) જાણનાર છે. (૬) જે કંઈ આકાશો અને પૃથ્વીમાં તથા જે કંઈ તે 
બશેની વચ્ચે છે, તેનો માલિક છે. જો તમે યકીન લાવવા ચાહો (તો માની લો) 
(૭) તેના સિવાય કોઈ પણ બંદગીને પાત્ર નથી, તે જ જિવાડે છે અને (તે જ) 
મૃત્યુ આપે છે; તમારો પરવરદિગાર તેમજ તમારા આગલા વડીલોનો પણ 
પરવરદિગાર છે; (૮) પરંતુ તેઓ (એ સબંધી) શંકામાં પડી રમી રહ્યા છે. 
(૯) તો આપ તે દિવસની રાહ જુઓ કે આકાશ એક પ્રત્યક્ષ ધૂમાડો લાવે. 
(૧૦) જે એ બધા લોકોને ઘેરી લે, એ (પણ) દુઃખદાયક અઝાબ છે. (૧૧) 
(ત્યારે લોકો કહેશે કે) હે અમારા પરવરદિગાર ! અમારાથી આ આફત 
ટાળી દે. બેશક, અમે ઈમાન લાવીશું. (૧૨) (પણ) હવે તેઓને (એથી) ક્યાં 
બોધ મળે ? અને (જુઓ તો) તેઓની પાસે સ્પષ્ટ રીતે બયાન કરનાર 
રસૂલ આવી ગયા. (૧૩) પછી તેઓએ તેનાથી મોઢું ફેરવી લીધું અને કહેવા 
લાગ્યા કે (એ તો કોઈના) શીખવેલા પાગલ છે. (૧૪) બેશક, અમે એ 
અઝાબને થોડી મુદ્દત હટાવી દઈશું, પણ અવશ્ય તમે તો પાછા એનું એ જ 





[૬૫૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ એકવીસમી તરાવીહ 





કરશો. (૧૫) જે દિવસે અમે મહા સખત પકડ કરીશું, ત્યારે અમે (સંપૂર્ણ) 
બદલો લઈશું. (૧૬) 
આકાશ-પૃથ્વીનું સર્જન એક ખાસ હેતુસર છે : 

અને આકાશો તેમજ પૃથ્વીને તથા જે કંઈ એ બજ્ઞેની વચ્ચે છે, તે સાને 
અમે રમતાં રમતાં સર્જયા નથી. (૩૮) અમે એ બશેને માત્ર યોગ્ય હિકમતસર 
જ સર્જયા છે, પરંતુ ઘણા લોકો સમજતા નથી. (૩૯) બેશક, ફેંસલાનો 
દિવસ જ તેઓને સૌનો (સજીવન થવાનો) વાયદો છે. (૪૦) જે દિવસે કોઈ 
સબંધવાળો બીજા સબંધીને કંઈ જ કામ નહિ લાગે અને ન તેઓને મદદ 
મળશે, (૪૧) પરંતુ જેના ઉપર અલ્લાહપાક રહમ કરે (તેને મદદ મળશે). 
બેશક, તે જ જોરાવર (અને) દયાળુ છે. (૪૨) 
ગુનેહગારોનું પરિણામ : 

ખરેખર, ઝક્કુમનું ઝાડ, (૪૩) મહાપાપીઓ (કાફિરો)નો ખોરાક હશે, 
(૪૪) તે (દેખાવમાં) જાણે પિગળેલું તાંબુ છે કે જે પેટમાં એવું ખદબદશે, 
(૪૫) જાણે છછરતું પાણી ઉકળે છે. (૪૬) (ગર્વિષ્ઠ કાફિરો માટે હુકમ 
થશે કે) એને પકડો. ફરી ઘસડીને દોઝખની વચ્ચોવચ લઈ જાઓ. (૪૭) 
ફરી એના માથા પર છછરતા પાણીનો અઝાબ નાખો. (૪૮) (અને મશ્કરી 
તરીકે કહેવામાં આવશે કે) એને ચાખ, તું તો મોટો માનવંત (અને) સરદાર 
છે. (૪૯) (હે દોઝખીઓ !) આ તે જ (શિક્ષા) છે, જેના વિશે તમે શંકામાં 
પડેલા હતા. (૫૦) 
નેક લોકોનું પરિણામ : 


બેશક, અલ્લાહપાકથી ડરનારા (સુખ) શાંતિના ઘરમાં હશે. (૫૧) 
(એટલે) બગીચાઓમાં અને નહેરોમાં (હશે). (પર) તેઓ બારીક તથા ઘટ્ટ 
રેશમી પોશાક પહેરશે. (અને) સામસામા બેઠા હશે. (૫૩) એમ જ થશે 
અને અમે તેમને મોટી આંખોવાળી રૂપવંતી હૂરો સાથે પરણાવીશું, (૫૪) 
તેઓ ત્યાં શાંતપણે દરેક પ્રકારના ફળ મંગાવતા હશે. (૫૫) (અને) ત્યાં 


જ 


તેઓ તે મૌતના સિવાય જે દુનિયામાં આવી ચૂકી હતી, બીજી મોતની મજા 








એકવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૬૫૬] 





નહિ ચાખે અને અલ્લાહ તઆલા તેમને દોઝખના અઝાબથી બચાવી લેશે. 
(પ૪) આ (બધું) આપના પરવરદિગારની કૃપાથી થશે; એ જ તો મહાન 
સફળતા છે. (૫૭) 


અલ-જાષિયહ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતનો મુખ્ય વિષય તોહીદ અને આખિરત વિશે મક્કાના કાફિરોની 
શંકાઓ અને તેમના વાંધાઓનો જવાબ આપવાનો છે. 


મનુષ્યના પોતાના અસ્તિત્વથી લઈ ધરતી અને આકાશ સુધી દરેક 
દિશામાં ફેલાયેલી અસંખ્ય નિશાનીઓ તરફ નિદેશ કરી બતાવવામાં આવ્યું 
છે કે, તમે જે તરફ પણ નજર કરી જુઓ, દરેક વસ્તુ એ જ તોહીદની ગવાહી 
આપી રહી છે, જેને માનવાનો તમે ઈન્કાર કરી રહ્યા છો. આ વિવિધ પ્રકારના 
પ્રાણીઓ, આ રાત-દિવસ, આ વરસાદ અને તેનાથી ઉગી નીકળતી વનસ્પતિ, 
આ હવાઓ અને મનુષ્યની પોતાની પેદાઈશ, આ સઘળી વસ્તુઓને જો કોઈ 
વ્યક્તિ આંખો ખોલીને જુએ અને કોઈ પૂર્વગ્રહ રાખ્યા વિના સીધી સમજ 
દ્વારા એમની ઉપર વિચાર કરે તો આ નિશાનીઓ તેને આ વાતની ખાત્રી 
કરાવવા માટે બિલ્કુલ પૂરતી છે કે, આ સૃષ્ટિ ખુદાવિહિન નથી, ન તો અનેક 
ખુદાઓની ખુદાઈ ચાલી રહી છે, બલ્કે એક જ ખુદાએ આને બનાવી છે, 
અને તે જ એકલો આનો સંચાલક અને હાકેમ છે. અલબત્ત, એ વ્યક્તિની 
વાત જુદી છે, જે ન માનવાના સોગંદ ખાઈ બેઠી હોય અથવા શંકાઓમાં જ 
પડયા રહેવાનો ફેંસલો કરી બેઠી હોય. તેને દુનિયામાં ક્યાંયથી પણ વિશ્વાસ 
અને ઈમાનની દૌલત પ્રાતત થઈ શકતી નથી. 


આના પછી મક્કાના કાફિરોને એ હઠાગ્રહ, ઘમંડ, ઠઠ્ઠામશ્કરી અને 
કુફ્રના દુરાગ્રહ માટે સખત ઠપકો આપવામાં આવ્યો છે, જેના વડે તેઓ 
કુર્‌આન શરીફના સંદેશનો મુકાબલો કરી રહ્યા હતા, અને એમને ખબરદાર 
કરવામાં આવ્યા છે કે, કુરૂઆન શરીક એ જ નેઅમત લઈને આવ્યું છે, જે 
પહેલાં બની ઈસ્રાઈલને આપવામાં આવી હતી. જેના લીધે તેઓ દુનિયાની 





[૬૫૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ એકવીસમી તરાવીહ 





બધી કૌમો ઉપર શ્રેષ્ઠતા મેળવવા પાત્ર બન્યા હતા. તેમણે જ્યારે આ 
નેઅમતની કદર ન કરી અને દીનમાં મતભેદ કરી આને ખોઈ નાખી, તો હવે 
આ દૌલત તમારે ત્યાં મોકલવામાં આવી છે. આ એવું માર્ગદર્શન છે, જે 
મનુષ્યને દીનનો મુખ્ય માર્ગ સાફ દેખાડે છે. જે લોકો પોતાની અજ્ઞાનતા અને 
મૂખખાઈના કારણે આને ઠુકરાવી દે તેઓ પોતાના જ વિનાશની તેયારી કરશે. 
અને ખુદા તઆલાની મદદ અને કુપાને પાત્ર માત્ર એ લોકો થશે, જે આનું 
અનુસરણ સ્વીકારી તકવાના માર્ગ ઉપર કાયમ થઈ જાય. 


આપ (સલ.)ને બતાવવામાં આવ્યુ કે, આપની શરીઅતના અમૂક 
અહકામો બીજા નબીઓની શરીઅતથી થોડા અલગ છે. આ અલ્લાહપાક 
તરફથી જ છે. માટે કોઈએ શંકા કરવી જોઈએ નહીં. 


આ સૂરતમાં કિયામતના ભયજનક ખતરનાક દ્રશ્યોનો ચિતાર રજુ 
કરવામાં આવ્યો છે. આયત ૨૮માં ફરમાવ્યુ કે, લોકો કિયામતના દિવસે 
ભયના માર્યા પોતાના ગુઠણીએ પડી જશે. 'જાસિયહ' આ પ્રમાણે (ગુઠણીએ) 
બેસવાને કહે છે. માટે સૂરતનું નામ “જાસિયહ” રાખવામાં આવ્યું. 


જેવી રીતે તમે આપમેળે જ જીવતા નથી થઈ ગયા, બલ્કે અમારા 
દ્વારા જીવતા કરવાથી જીવતા થયા છો. એવી જ રીતે તમે આપમેળે જ મૃત્યુ 
નથી પામતા, બલ્કે અમારા દ્વારા મોત આપવાથી મૃત્યુ પામો છો. અને એક 
સમય ચોક્કસ એવો આવવાનો જ છે, જ્યારે તમે સો એક સાથે જ એકત્ર 
કરવામાં આવશો. આ વાતને તમે પોતાની જાહેલિયત (અજ્ઞાનતા)ને લીધે 
આજે નથી માનતા તો ન માનો, પરંતુ જ્યારે એ સમય આવી જશે તો તમે 
પોતે પોતાની આંખોથી જોઈ લેશો કે પોતાના ખુદાની સેવામાં હાજર છો 
અને તમારી સંપૂર્ણ કર્મ-નોંધ દરેક પ્રકારની વધઘટ વિના તેયાર છે. અને 
તમારા એક એક કરતૂતોની સાક્ષી આપી રહી છે. ત્યારે તમને ખબર થઈ 
જશે કે આખિરતના અકીદાનો આ ઈન્કાર અને તેની મજાક જે આજે તમે 
ઉડાવી રહ્યા છો, એ તમને કેટલી મોંઘી પડી છે. 


હેતુ : મનુષ્ય ઘમંડ, હઠાગ્રહ અને ઠઠ્ઠા-મશ્કરીથી બચે. કેમકે ઘમંડી 








એકવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૬૫૮] 





માટે અલ્લાહ તઆલાએ પીડાજનક દંડ દેવાની ચેતવણી આપી છે. (9-૯૦ 
ઘમંડ એ એવી બીમારી છે કે, સહીહ સંદેશ નબવી દઅવતની પણ પરવા 
નથી કરવા દેતી. 


નબી (સલ.)નું ફરમાન છે કે, જેના દિલમાં નજીવો પણ ઘમંડ હશે તે 
જન્નતમાં દાખલ નહીં થાય. અને ઘમંડીઓની કિયામતમાં એવી દુદશા 
થશે કે કર્મપત્રક (અઅમાલનામુ) જોતા ગભરામણને લઈ ગુંઠણીએ પડી 
જશે. (ર૮) કેમકે મોટાઈ દાખવવાનો ખરેખરો અધિકાર ફક્ત અલ્લાહ 
તઆલાને જ છે. પરંતુ બંદો જ્યારે મોટાઈ કરે છે, તો જાણે અલ્લાહપાકની 
સાથે ઝઘડો કરી રહ્યો છે. આયત-૩૦માં વણન છે કે, આકાશ-પાતાળમાં 
શ્રેષ્ઠતાનો સમૂળગો અધિકાર ફક્ત અલ્લાહપાકને જ છે. કેમકે મનુષ્યમાં 
કમજોરી છે, જેને લઈ તે મોટો બની નથી શકતો. 


ભૂતકાળના કિસ્સાઓ દરેક યુગના કાફિરોને સમજાવવા માટે છે. ભલે 
નબી (સલ.)ના સમયના હોય કે વર્તમાનયુગના. તેમના કુફ્ર અને ઈન્કારનું 
સૌથી મોટું કારણ એ છે કે, તેઓએ દુન્યવી ઝિંદગીને અંત સમજી લીધો 
છે, જ્યારે કે કુર્‌આન વારંવાર આ દિવસ પર ઈમાન લાવવાનો ઉપદેશ 
(દીક્ષા) આપે છે. જે દિવસે નેક અને ખરાબ કાર્યોનો બદલો મળશે. 


કુર્‌આની શૈલી કોઈક વખત અધિકારી જેવડી તો કોઈક વખત 
શિખામણભરી ખબર આપતી, તો કોઈકવાર સવાલ-જવાબના અંદાજમાં 
કંઈક એવું દશ્ય (ચિત્ર) રજૂ કરે છે, જાણે તે બનાવ આપણી આંખોથી 
નિહાળી રહ્યા હોય. 


સૂરએ જાપિયહની આયતોનો ખુલાસો 


તવહીદની નિશાનીઓશી ઈબ્રત-બોધપાઠ : 


આ કિતાબ તે અલ્લાહ તઆલાના તરફથી ઉતરેલી છે, જે જબરદસ્ત 
હિકમતવાળો છે. (૨) ખરેખર, આકાશો તથા પૃથ્વીમાં ઈમાનવાળાઓ માટે 
(તવહીદની) ઘણી નિશાનીઓ છે. (૩) અને ખુદ તમારી તથા જે પશુઓ 
ફેલાવી રાખ્યા છે, તેમની ઉત્પત્તિમાં એવા લોકો માટે (તવહીદની) દલીલો 





[૬૫૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ એકવીસમી તરાવીહ 





છે, જેઓ યકીન રાખે છે. (૪) અને (એવી જ રીતે) રાત-દિવસના ફેરફારમાં 
તથા તે રોજી (ના સાધન એટલે પાણી)માં જેને અલ્લાહપાકે આકાશથી ઉતાર્યું. 
ફરી તે વડે પૃથ્વીને તેમાં મરી (સૂકાઈ) જવા પછી જીવતી કરી, તેમાં અને 
હવાઓના બદલવામાં તે લોકો માટે નિશાનીઓ છે, જેઓ બુદ્ધિનો ઉપયોગ 
કરે છે. (૫) આ અલ્લાહપાકની આયતો છે, જેને અમે સત્યતાપૂર્વક આપને 
સંભળાવીએ છીએ, છતાં અલ્લાહપાક તથા તેની આયતોને છોડીને તેઓ કઈ 
વાતને માનશે ? (૬) દરેક જૂઠા પાપી માટે ખરાબી છે, (૭) જે અલ્લાહ 
પાકની આયતોને સાંભળે છે. જ્યારે કે તેની રૂબરૂ પઢવામાં આવે છે, છતાં 
તે અભિમાન કરતાં (કુફ્ર ૫ર) અડી રહે છે. જાણે કે તે આયતોને તેણે સાંભળી 
જ નથી; ત્યારે આપ પણ તેને દુઃખદાયક અઝાબની ખુશખબર સંભળાવી દો. 
(૮) અને જ્યારે અમારી આયતો પૈકી અમુકની તેને જાણ થાય છે, ત્યારે તેની 
હાંસી ઉડાવે છે; એવા જ લોકો માટે ઝિલ્લતનો અઝાબ છે. (૯) 

ઇસ્લામ રવરૂપે નેઅમતની કદર કરવી જોઈએ, નહીં તો તે 
બીજી કોમને આપવામાં આવશે : 


અને અલબત્ત, અમે બની ઈસ્રાઈલને કિતાબ અને સત્તા તથા પયગમ્બરી 
આપી હતી તેમજ તેઓને સ્વચ્છ વસ્તુઓ ખાવા આપી હતી અને અમે 
તેઓને (તે સમયના) જગતજનો પર શ્રેષ્ઠતા આપી. (૧ ૬) અને અમે તેઓને 
દીન સબંધી સ્પષ્ટ દલીલો આપી, છતાં તેઓએ પોતાની પાસે ઈલ્મ આવ્યા 
પછી જ માત્ર પરસ્પરની હઠધર્મીથી મતભેદ કર્યો. બેશક, આપનો પરવર- 
દિગાર તેઓની વચ્ચે કિયામતના દિવસે તે બાબતો વિશે ફેસલો કરશે, જેમાં 
તેઓ મતભેદ કરતા હતા. (૧૭) ફરી અમે આપને (નબી બનાવી) ધાર્મિક 
કાર્યના એક ખાસ માર્ગ પર મૂક્યા છે. માટે આપ તેના જ ઉપર ચાલ્યા કરો 
અને એ નાદાનોની મનેચ્છાઓ પ્રમાણે ન ચાલો. (૧૮) તેઓ અલ્લાહ 
તઆલાના મુકાબલામાં સહેજ પણ આપના કામ લાગશે નહિ અને ખરેખર, 
એ જુલ્મીઓ એકબીજાના મિત્ર છે અને અલ્લાહ તઆલા પરહેઝગારોનો 
દોસ્ત છે. (૧૯) આ (કુર્‌આન શરીફ) સામાન્ય લોકો માટે નસીહતો છે અને 
જે લોકો યકીન લાવે છે તેઓ માટે (ખાસ) હિદાયત અને રહમત છે. (૨૦) 








એકવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૬૦] 





નફસાની ખ્વાહિશ માણસને ગુમરાહ કરી દે છે : 
શું આપે તે માણસને જોયો ? જેણે પોતાની મનેચ્છાને પોતાનો મઅબૂદ 


બનાવી રાખ્યો છે, અને અલ્લાહ તઆલાએ (પણ) જાણી લઈને તેને ગુમરાહ 
રાખ્યો અને તેના કાનો તથા દિલ પર મહોર લગાડી દીધી અને તેની આંખો 
પર પરદો નાંખી દીધો, ત્યારે અલ્લાહ તઆલાના સિવાય એવા માણસને 
કોણ સીધા માર્ગે લાવશે ? છતાં શું તમે વિચારતા નથી ? (૨૩) અને તેઓ 
કહે છે કે, અમારી આ દુનિયાની જિંદગી સિવાય બીજું કંઈ જ નથી, (એમાં 
જ) અમે મરીએ છીએ અને જીવીએ છીએ અને અમને તો માત્ર કાળચક્ર 
મૃત્યુ આપે છે, પણ તેઓ પાસે એની કંઈ દલીલ નથી. તેઓ તો માત્ર અટકળો 
ચલાવે છે. (૨૪) 


કિયામતનું એક દશ્ય : 


અને આકાશો તથા પૃથ્વીનું રાજ્ય અલ્લાહ તઆલાનું જ છે; અને જે 
દિવસે કિયામત કાયમ થશે, તે દિવસે સત્યને જૂઠાડનારાઓ નુકસાન 
ઉઠાવશે. (૨૭) અને (તે દિવસે) દરેક ઉમ્મતને આપ (ભયના કારણે) 
ઘૂંટણીએ પડેલી જોશો. (અને) દરેક કોમ પોતપોતાના આ'માલનામા (ના 
હિસાબ) તરફ બોલાવવામાં આવશે (અને તેમને કહેવામાં આવશે કે) આજે 
તેનો જ બદલો મેળવશો, જે કંઈ તમે કરતા હતા. (૨૮) આ (આ'માલનામું) 
અમારૂં દફતર છે, જે તમારી કરણીઓ ઠીક ઠીક બોલે છે. જે કંઈ તમે 
(દુનિયામાં) કરતા હતા, તેને અમે લખાવી લેતા હતા. (૨૯) 


કિયામતના ઈતન્કારીઓને ચેતવણી : 


અને જે લોકો કાફિર થયા (તેઓને સવાલ થશે કે) શું મારી આયતો 
તમને સંભળાવવામાં આવતી ન હતી ? છતાં તમે ગર્વ કર્યો અને તમે 
મહા પાપી લોકો થઈ ગયા. (૩૧) અને જ્યારે (આ) કહેવામાં આવતું કે 
અલ્લાહપાકનો વાયદો સાચો છે અને કિયામત (ના આવવા)માં કંઈ જ શંકા 
નથી, ત્યારે તમે કહેતા હતા : અમે સમજતા નથી કે કિયામત શી વસ્તુ 
છે ? (માત્ર સાંભળવાથી) અમને પણ કંઈ ભ્રમ જેવું લાગે છે, પણ અમને 





[૬૬૧] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ એકવીસમી તરાવીહ 





મુદ્દલ ખાતરી થતી નથી. (૩૨) અને તેઓને પોતાની કરણીની બુરાઈ જાહેર 
થઈ જશે અને જે (અઝાબની) તેઓ હાંસી ઉડાવતા હતા તે તેઓને ઘેરી 
લેશે. (૩૩) અને કહેવામાં આવશે કે આજે અમે તમને ભૂલી જઈએ છીએ, 
જેમકે તમે તમારા આ દિવસના સામે આવવાને વિસરી ગયા હતા અને (આજે) 
તમારૂં ઠેકાણું દોઝખ છે અને (હવે) તમારો કોઈ મદદગાર નથી. (૩૪) આ 
(શિક્ષા)નું કારણ એ છે કે, તમે અલ્લાહ તઆલાની આયતોની મશ્કરી કરી 
હતી અને દુનિયાની જિંદગીએ તમને ધોકામાં નાખ્યા હતા, તો આજે તેઓ 
દોઝખમાંથી કાઢવામાં આવશે નહિ અને ન તેઓથી તૌબાની માંગણી થશે. 
(૩૫) તો સઘળી ખૂબીઓ અલ્લાહપાકને જ લાયક છે કે જે આકાશોનો 
માલિક અને પૃથ્વીનો માલિક (અને) સઘળા જગતનો પાલનહાર છે. (૩૬) 
અને તેને જ માટે આકાશો તથા પૃથ્વીમાં મોટાઈ ઉદર્શિત) છે અને તે જ 
જોરાવર (અને) હિકમતવાળો છે. (૩૭) 








બાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૬૨] 


આજે છવ્વીસમાં પારહની તિલાવત કરવામાં આવશે. 
સૂરએ અહકાક 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતની આયત ૨૯-૩૦થી માલૂમ પડે છે કે, એ તે સમયે ઉતરી 
છે, જ્યારે જિજ્ઞાતની એક જમાઅતે આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમથી 
કુર્‌આન શરીફ સાંભળ્યુ હતું. અને પછી પોતાની કોમમાં જઈ તેનો પ્રચાર 
કર્યો હતો. વિશ્વાસપાત્ર રિવાયતો પ્રમાણે હિજરત પહેલા હઝરત ખદીજા 
(રદી.) અને જનાબ અબૂ તાલિબના અવસાન પછી મક્કાના કાફિરો નબી 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમનો સામનો કરવામાં વધુ દિલેરી દાખવવા 
લાગ્યા. અગાઉ કરતાં આપ (સલ.)ને વધારે હેરાન કરવા લાગ્યા. અહીં સુધી 
કે આપનું ઘરમાંથી બહાર નીકળવું પણ મુશ્કેલ બની ગયું. 

છેવટે આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ આ ઈરાદાથી તાઈફ પધારી 
ગયા કે, બની સકીફને ઇસ્લામ તરફ બોલાવે અને જો તે ઈસ્લામ ન સ્વીકારે 
તો પણ એમને ઓછામાં ઓછું એ માટે તો તેયાર કરી લે કે, તે આપને પોતાની 
હેદમાં શાંતિથી કામ કરવાની તક આપે. આપને એ સમયે કોઈ વાહન પણ 
મળ્યું ન હતું. મક્કાથી તાઈફનો આખો રસ્તો આપે પગે ચાલીને કાપ્યો. 
કેટલીક રિવાયતો અનુસાર આપ (સલ.) એકલા જ ગયા હતા. અને કેટલીક 
રિવાયતો મુજબ આપની સાથે માત્ર હઝરત ઝેદ બિન હારિસા હતા. ત્યાં 
પહોંચી થોડા દિવસ આપ (સલ.) રોકાયા અને સકીફના સરદારો અને વગદાર 
માણસોને એક એક કરીને વાત કરી. પરંતુ તેમણે આપ (સલ.)ની વાત તો 
ન માની, બલ્કે આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને આખરીનામું પણ 
આપી દીધું કે, શહેર છોડી જાય. નાછૂટકે આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમને તાઈફ છોડવુ પડયું. જ્યારે આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ 
ત્યાંથી નીકળવા લાગ્યા તો સકીફના સરદારોએ પોતાના ગુંડાઓને પાછળ 








[૬૬૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બાવીસમી તરાવીહ 





લગાડી દીધા. તેઓ રસ્તાની બજ્ઞે તરફ ઘણી દૂર સુધી આપ (સલ.)ને એલફેલ 
બોલતા, ગાળો આપતા અને પથ્થર મારતા ગયા. અહી સુધી કે, આપ (સલ.) 
લોહી-લુહાણ થઈ ગયા અને આપના જોડા લોહીથી ભરાઈ ગયા. આવી 
હાલતમાં આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ તાઈફની બહાર એક બગીચાની 
વાડના છાંયડામાં બેસી ગયા અને પોતાના રબ આગળ અરજ ગુજારી : 


“ખુદાવંદ ! હું તારી જ આગળ પોતાની વિવશતા અને લાચારી અને 
લોકોની નજરમાં મારી નાકદરીની ફરિયાદ કરૂં છું. હે દયાળુઓના દયાળુ! 
તું બધા જ કમજોરોનો રબ છે. અને મારો રબ પણ તું જ છે. મને કોના હવાલે 
કરી રહ્યો છે ? શું કોઈ અજાણ્યાને હવાલે, જે મારી સાથે સખાઈપૂર્વક 
વર્તે ? અથવા કોઈ દુશ્મનના હવાલે, જે મારી ઉપર કાબૂ કરી લે ? જો તું 
મારાથી નારાજ નથી તો મને કોઈ મુસીબતની પડી નથી. પરંતુ તારા તરફથી 
મને સલામતી મળી જાય તો એમાં મારા માટે વધારે મોકળાશ છે. હું રક્ષણ 
માંગું છું તારા એ નૂરનું, જે અંધકારમાં પ્રકાશ અને દુનિયા તથા આખિરતના 
મામલાઓને સુધારે છે. મને આનાથી બચાવી લે કે, તારો પ્રકોપ મારી ઉપર 
ઉતરે અથવા હું તારા ગુસ્સાને પાત્ર ઠરૂં. તારી પ્રસશ્ઞતામાં હું પ્રસન્ન છું. 
અહી સુધી કે તું મારાથી પ્રસજ્ઞ થઈ જાય. કોઈ જોર અને શક્તિ તારા વિના 
નથી.” (ઈબ્ઝે /૨/%) 


ભગ્ન હૃદય અને ગમગીન ચહેરે પાછા ફરી જ્યારે આપ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમ કર્નુલ મનાઝિલ નામી જગ્યાની નજીક પહોંચ્યા તો એમ 
લાગ્યું કે, આકાશમાં એક વાદળ જેવું છવાયેલું છે. નજર ઉંચી કરી જોયું 
તો હઝરત જિબ્રઈલ (અલૈ.) સામે હતા. તેમણે પોકારીને કહ્યું : “આપની 
કોમે આપને જે કંઈ જવાબ આપ્યો છે, અલ્લાહપાકે તે સાંભળી લીધો. હવે 
આ પર્વતોના વહીવટદાર ફરિશ્તાને અલ્લાહ તઆલાએ મોકલ્યો છે. આપ 
જે હુકમ આપવા ચાહો આપી શકો છો.” પછી પર્વતોના ફરિશ્તાએ આપ 
(સલ.)ને સલામ કરી અરજ કરી કે, “આપ કહો તો બજ્ઞે તરફના પર્વતો આ 
લોકો ઉપર ઉંધા પાડી દઉં.'' આપ (સલ.)એ જવાબ આપ્યો : “નહીં, બલ્કે 


જ્‌ 


હું આશા રાખું છું કે, અલ્લાહપાક એમના વંશમાંથી એ લોકો પેદા કરશે, 








બાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૬૪] 





જે અલ્લાહ વહ્દહુ લાશરીકની બંદગી કરશે.” (૪/૪ *ર#) 


આ પછી આપ સલ્લલ્લાહું અલયહિ વસલ્લમ થોડા દિવસ નખ્લહ 
મુકામે જઈ રોકાયા. મૂંઝવણમાં હતા કે, હવે મક્કા મુકર્રમા કેવી રીતે પાછો 
જાઉં. તાઈફમાં જે કંઈ બન્યું છે, તેના સમાચાર ત્યાં પહોંચી ગયા હશે. આના 
પછી તો કાફિરો પહેલાથી પણ વધારે દિલેરી બતાવશે. આ જ અરસામાં એક 
દિવસે રાતે આપ (સલ.) નમાઝમાં કુર્‌આને મજીદની તિલાવત કરી રહ્યા 
હતા કે, જિજ્ઞાતોનું એક જૂથ ત્યાંથી પસાર થયું. તેમણે કુર્‌આન સાંભળ્યુ, 
ઈમાન લાવ્યા, પાછા જઈ પોતાની કૌમમાં ઈસ્લામનો પ્રચાર શરૂ કરી દીધો 
અને અલ્લાહ તઆલાએ પોતાના નબીને આ ખુશખબર આપી કે, મનુષ્ય 
ભલે આપના સંદેશથી ભાગી રહ્યા હોય, પરંતુ ઘણા જિજ્ઞાત આના મોહિત 
થઈ ગયા છે. અને તેઓ આને પોતાની જાતિમાં ફેલાવી રહ્યા છે. 


જે કોઈ વ્યક્તિ એક તરફ ઉતરાણ સમયની પરિસ્થિતિને જોશે અને 
બીજી તરફ સૂરતને ધ્યાનપૂર્વક પઢશે, તો તેને આ બાબતમાં કોઈ શંકા રહેશે 
નહીં કે, હકીકતમાં આ હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની 
વાણી નથી, બલ્કે આનું ઉતરાણ જબરજસ્ત સમજદારીવાળા અલ્લાહપાક 
તરફથી થયું છે. કેમકે આરંભથી અંત સુધી સમગ્ર સૂરતમાં ક્યાંય એ મનુષ્યગત 
લાગણીઓ અને પ્રતિભાવોનો એક અંશ પણ દેખાતો નથી, જે આવી સ્થિતિમાંથી 
પસાર થનાર માણસમાં સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. જો આ હઝરત 
મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની વાણી હોત કે જેમને સતત શોક 
અને મુસીબતોના ઢગ અને તાઈફના તાજેતરના ઘાએ ભારે દુદશામાં મૂકી 
દીધા હતા, તો આ સૂરતમાં ક્યાંક તો એ સ્થિતિઓનું પ્રતિબિબ દેખાયું હોય, 
જે એ વખતે આપના મન ઉપર છવાયેલી હતી. હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમની તે વખતની દુઆનો દરેક શબ્દ આ સ્થિતિઓથી ભરપૂર છે. 
પરંતુ આ સૂરત જે એ જ જમાનામાં અને એ જ પરિસ્થિતિમાં આપ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમના મુબારક મુખથી અદા થઈ છે, તેની દરેક અસરથી 
મુક્ત છે, જે તેના અલ્લાહપાકના કલામ હોવાની સ્પષ્ટ દલીલ છે. 


સૂરતનો ખાસ વિષય કાફિરોને તે ગુમરાહીઓના પરિણામોથી ચેતવ- 





[૬૬૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બાવીસમી તરાવીહ 





વાનો છે, જેમાં તેઓ પડયા હતા. એટલું જ નહીં બલ્કે ખૂબ જ આગ્રહપૂર્વક 
ગર્વ અને ઘમંડ સાથે તેની ઉપર અડેલા હતા. 

આ સૂરતમાં ટૂંકાણમાં આ જ ગુમરાહીઓ પૈકી એકેએકનું દલીલો સાથે 
ખંડન કરવામાં આવ્યું છે. અને કાફિરોને ચેતવવામાં આવ્યા છે કે, જો તમે 
બુદ્ધિ અને દલીલો દ્વારા હકીકતને સમજવાની કોશિશ કરવાને બદલે પૂર્વગ્રહ 
અને હઠાગ્રહ અપનાવી કુર્‌આનના સંદેશ અને હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમની રિસાલતનો વિરોધ કરશો, તો પોતે જ પોતાનો અંત 
ખરાબ કરશો. આ વિષયે આગલી અઝાબ પામેલ કૌમોનું વર્ણન કર્યું છે. કોમે 
આદનું ખાસ વર્ણન છે. અને તે લોકો જ્યાં વસ્યા હતા, ત્યાં રેતીના ટેકડાઓ 
હતા, જેને અરબીમાં “અહકાફ”' કહેવામાં આવે છે. તેને લઈ સૂરતનું નામ 
“અહકાફ” (રેતીના ટેકડા) રાખવામાં આવ્યુ છે. 


સૂરતમાં છણાવટ છે કે, અમુક લોકો ખુદાઈ અહકામને સ્વીકારી 
સ્વર્ગવાસી બન્યા અને અમુક લોકો નકારી નકવાસી બન્યા. બોધપાઠ માટે 
આદ કૌમનો ઈતિહાસ વણંવ્યો કે, જ્યારે તેમને સાવચેત કર્યા કે ખુદાના 
સંદેશને માની લો, તો તેમણે મશ્કરી કરી. જે વાત (અઝાબ)થી અમોને ચેતવો 
છો, તેને અમે આવકારીએ છીએ. (€ર) જ્યારે અઝાબની છબીરૂપે વાદળો 
જોયા તો કહેવા લાગ્યા કે, ઓહ ! આ તો અમારા માટે વરસાદની ખુશખબરી 
છે. પરંતુ તે અલ્લાહપાકનો પ્રકોપ હતો તેથી તેઓ નાશ પામ્યા. 


ત્યાર બાદ જિનજ્ઞાતના કુર્‌આન સાંભળવા, તેમના ઈમાન લાવવા અને 
કૌમમાં જઈ પ્રચાર કરવા વિશેનું બયાન છે. જેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, હિદાયત 
આપવી ફક્ત અલ્લાહપાકના હાથમાં જ છે. માટે દાઈએ પોતાના કામમાં 
લાગી રહેવું જોઈએ. 

તેની સાથે નાફરમાન અને ફરમાંબરદાર અવલાદ વિશેનું વર્ણન છે. 


હવામીમની આગળ-પાછળની સૂરતોને જોતાં એક વાત સ્પષ્ટ થાય 
છે કે, સૂ.મુઅમિનમાં અલ્લાહપાકના સંદેશને ફેલાવવા ધ્યાન કેદ્દ્રિત કર્યું 
અને સૂરએ મુહમ્મદમાં કાફિરો સાથે યુદ્ધ કરવા વિષયક વર્ણન છે. તેના 








બાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૬૬૬] 





વચમાં છ સૂરતોમાં ધીરજ (સહનશીલતા)નો પાઠ ભણાવવામાં આવ્યો છે. 
આ સૂરતના અંતમાં પણ નબી (સલ.)ને ફરમાવ્યું કે, તમારાથી પહેલાં જેટલા 
રસૂલો આવ્યા, તેમણે તકલીફો પર ધીરજ રાખી, તમો પણ તેમની જેમ 
ધીરજથી કામ લો. 


આ સ્પષ્ટ કર્યું કે, માં-બઆાપના હક્કોની અદાયગીની સભાનતા માનવીને 
ખુદાના હક્કોની સભાનતા તરફ અને માં-બાપના હક્કો અદા ન કરવાની 
આઝાદી ગુમરાહી તરફ લઈ જાય છે. ફરમાવ્યું : અમે માનવીને હિદાયત 
આપી છે કે, તે પોતાના માં-બાપ સાથે સદ્વ્તન કરે. તેની માંએ તકલીફો 
ઉઠાવીને તેને ઉદરમાં રાખ્યો અને તકલીફ ઉઠાવીને તેને જન્મ આપ્યો. અને 
ગર્ભ અને દૂધ છોડાવવામાં ત્રીસ મહિના લાગી ગયા. એટલે સુધી કે તે 
યુવાવસ્થા સુધી પહોંચી ગયો. હવે જો તે એ નેઅમતોનો આભાર વ્યક્ત કરે 
છે, જે અલ્લાહપાકે તેને અને તેના માં-બાપને આપી હતી, અને નેક કાર્યો 
કરે છે, જેનાથી ખુદાપાક રાજી થાય, તો આવા લોકોથી અમે તેમના શ્રેષ્ઠ 
કર્મોને કબૂલ કરીએ છીએ અને તેમની ભૂલો પ્રત્યે અમે દરગુજર કરીએ 
છીએ. આ જશ્ઞતી લોકોમાં સામેલ થશે. અને જેઓ ઝઘડો કરે છે, તેમાંય 
ખાસ કરીને આ વાત અંગે કે તેઓ (માં-બાપ) તેમને (નાફરમાન ઓલાદને) 
ખુદાના તેમના માટે ખુદાના અઝાબનો ફેંસલો નક્કી થઈ ચૂક્યો છે. પછી 
જ્યારે આ નાફરમાનોને આગની સામે લાવીને ઉભા કરવામાં આવશે, તો 
તેમને કહેવામાં આવશે કે તમે પોતાના ભાગની નેઅમતો પોતાની દુન્યવી 
ઝિંદગીમાં ખતમ કરી ચૂક્યા અને તમે તેની મોજ માણી લીધી. હવે જે ઘમંડ 
તમે ધરતી ઉપર કોઈ પણ હક વિના કરતા રહ્યા અને જે નાફરમાનીઓ 
(અવજ્ઞાઓ) તમે કરી, તેના બદલામાં આજે તમને અપમાનનો અઝાબ 
આપવામાં આવશે. 


બીજી મક્કી સૂરતોની જેમ આ સૂરતનો વિષય પણ બુન્યાદી ત્રણ ઈસ્લામી 
માન્યતાઓ વિશે છે. 

એકેશ્વરવાદની દલીલો, કુર્‌આનની હક્કાનિયત પછી અલ્લાહ તરફથી 
પડકાર ફેંકવામાં આવ્યો કે, બ્રહ્માંડનો સર્જક તો હું (અલ્લાહપાક) છું, પણ 





[૬૬૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બાવીસમી તરાવીહ 





જણાવો તો ખરા કે જેની તમે ઉપાસના કરી રહ્યા છો, શું તેમણે કંઈક બનાવ્યું 
છે ? પથભ્રષ્ટતાની હદ તો એટલી થઈ ગઈ કે એવા ઉપાસ્યોની ઉપાસના 
કરી રહ્યા છો, જે કિયામત સુધી બોલી નથી શકતા અને જ્યારે કુર્‌આન 
સંભળાવવામાં આવે છે, તો અવનવા વાંધા-સવાલો ઉભા કરો છો કે જાદુ છે, 
તમે જાતે બનાવી લીધું છે, તો કોઈ વખત કહો છો કે જો ઈમાન સારી વસ્તુ 
હોત તો ફકીર, મજૂરીયાત લોકો અને નાદાર વર્ગ ઈમાન સ્વીકારવામાં 
અગ્રેસર ન હોતા. ત્યાર બાદ આ વાંધાઓના જવાબો આપ્યા. (૪ર-૭) 


ત્યાર બાદ માં-બાપની સાથે સારો વર્તાવનો આદેશ અને બાળકો માટે 
માં-બાપમાં; વિશેષ માંની તકલીફો વેઠવાનું વર્ણન છે કે, એક તો બાળક 
પેટમાં હોય ત્યારે બાળકના જન્મ સમયે અને દૂધ પિવડાવવાની તકલીફો. 
પરંતુ જન્મેલ બાળકના બે પ્રકાર છે : (૧) ફરમાંબરદાર, નેક, સદાચારી, 
માં-બાપ માટે દુઆ કરનાર. (૨) ફાસિક, ગુનેહગાર, અસભ્ય. પહેલો પ્રકાર 
માં-બાપ અને સમાજને દુન્યામાં જ જજ્ઞતની રાહતોનો અનુભવ કરાવે છે, 
જ્યારે બીજો પ્રકાર દુન્યામાં જ દોઝખના દશ્યોનું ચિત્ર રજૂ કરે છે. 


કૌમે આદના કિસ્સાનું વર્ણન કરી મક્કાવાસીઓને ડરાવ્યા કે, તમો 
તેમનાથી બળવાન (તાકતવર) નથી. જો વિદ્રોહપણું કરશો તો તમોને પણ 
વિનાશકારક સજા મળશે. 


છેવટમાં વર્ણન છે કે, જે અલ્લાહ તઆલા પૃથ્વી-આકાશ જેવી વિશાળ 
મખ્લૂક બનાવી શકે છે, તો તમોને બીજી વખત જીવિત કરવા તેના માટે શું 
મોટી વાત છે ? 


હુંઝૂર (સલ.)ને આદેશ આપ્યો કે તમો બીજા નબીઓની જેમ અડગતા 
અને ધીરજથી કામ લો. ધીરજનું ફળ હંમેશા સારૂ હોય છે. 


સૂરએ અહકાફની આયતોનો ખુલાસો 


મુન્કિરો પાસે શિકની શું સાબિતી છે ? 
(હે રસૂલ સલ. !) આપ ફરમાવી દો કે, જરા જુઓ તો અલ્લાહ 








બાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૬૬૮] 





તઆલાના સિવાય જેઓને તમે પુકારો છો, તો (તેની સાબિતી માટે) મને 
દેખાડો તો ખરા કે તેઓએ કઈ પૃથ્વી ઉત્પન્ન કરી ? અથવા આકાશો (ની 
રચના)માં તેઓએ કાંઈ ભાગ લીધો છે ? એના પહેલાંની કોઈ કિતાબ 
અથવા અન્ય (કોઈ પ્રમાણપત્ર) જ્ઞાન જે નકલ થતું આવ્યું હોય તે મારી 
સમક્ષ રજૂ કરો જો તમે એ દાવામાં સાચા છો. (૪) અને તે માણસથી વધુ 
ગુમરાહ કોણ હશે ? જે અલ્લાહપાકને છોડી દઈ એવાઓને પુકારે કે જે 
કિયામતના દિવસ સુધી પણ તેઓનું કહ્યું કરી શકે નહિ. વળી, તેઓને 
એમના પુકારવાની ખબર જ ન હોય, (પ) અને જ્યારે (કિયામતમાં) સઘળા 
લોકો એકઠા કરવામાં આવશે, ત્યારે તેઓ એ પૂજકોના જ શત્રુ બની જશે 
અને એઓની પૂજાનો ઈન્કાર કરશે. (£) 


કૌમે આદના અઝાબનું ખાસ વર્ણન : 
અને આદના (કૌમી) બંધુ (હદ અલૈ.)નું વર્ણન કરો. જ્યારે તેમણે 


પોતાની કોમને અહકાફ (રેતીના ઢગલાઓવાળા પ્રદેશ)માં ડરાવી અને 
કેટલાક ડરાવનાર તેમની આગળ તથા પાછળ થઈ ચૂક્યા હતા (તો હૂદ 
અલૈ.એ કહ્યું) કે, અલ્લાહપાકના સિવાય કોઈની બંદગી ન કરો; બેશક મને 
તમારા ઉપર એક મહાન દિવસના અઝાબનો ડર છે. (૨૧) તેઓ કહેવા 
લાગ્યા, શું આપ અમારી પાસે એટલા માટે આવ્યા છો કે, અમને અમારા 
મઅબૂદીથી ફેરવી નાખો ? ત્યારે જો આપ સાચા છો તો જે (શિક્ષા)થી 
અમને ડરાવ્યા કરો છો, તે અમારા ઉપર લઈ આવો. (૨૨) તેમણે કહ્યું કે, 
(અઝાબ સબંધી) સંપૂર્ણ ખબર તો અલ્લાહપાકને જ છે અને હું તો જે સંદેશ 
મારી મારફતે મોકલવામાં આવ્યો છે, તે તમને પહોંચાડી દઉં છું, પરંતુ હું 
જોઉં છું કે, તમે લોકો તો અજ્ઞાનતા વાપરો છો. (૨૩) પછી જ્યારે તેઓએ તે 
વાદળને પોતાની ખીણો તરફ આવતા જોયું ત્યારે કહેવા લાગ્યા કે આ વાદળ તો 
અમારા ઉપર વરસી પડશે; (તો હૂદ (અલૈ.)એ કહ્યું) નહિ, બલ્કે એ તો તે જ 
(અઝાબ) છે, જેની તમે ઉતાવળ કરતા હતા; એમાં એક વાવાઝોડું છે, જેમાં 
દુઃખદાયક શિક્ષા છે. (૨૪) કે તે દરેક વસ્તુનો પોતાના પરવરદિગારના 
હુકમથી નાશ કરી નાખશે, પછી તેઓ એવા (બરબાદ) થઈ ગયા કે તેઓના 





[૬૬૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બાવીસમી તરાવીહ 





ઘરો સિવાય બીજુ કંઈ દેખાતું ન હતું. એવી જ રીતે અમે પાપી લોકોને શિક્ષા 
આપીએ છીએ. (રપ) અને અલબત્ત, અમે તેઓને એવી વસ્તુઓમાં શક્તિ 
આપી હતી, જેમાં તમને શક્તિ આપી નથી અને અમે તેઓને કાન તથા 
આંખો તેમજ દિલ આપ્યા હતા, છતાં તેઓના કાન અને તેઓની આંખો તથા 
તેઓના દિલ તેઓને જરા પણ કામ ન લાગ્યા. કારણ કે તેઓ અલ્લાહ 
તઆલાની આયતોનો ઈન્કાર કરતા હતા અને જે અઝાબની તેઓ મશ્કરીઓ 
કરતા હતા, તેણે જ તેઓને ઘેરી લીધા. (ર૬) 
જિનજ્ઞાતનો ઇસ્લામ સ્વીકાર અને પોતાની કવમને દઅવત 
માનવીઓ માટે બોઘપાઠ : 

અને (તે બનાવ વર્ણન કરો) જ્યારે જિજ્ઞાતમાંથી એક ટોળાને અમે 
આપના તરફ લઈ આવ્યા, જેઓ (ત્યાં આવી) કુર્‌આન સાંભળવા લાગ્યા, 
મતલબ કે જ્યારે તેઓ તે (તિલાવતના સ્થળની) નજીક પહોંચ્યા તો બોલ્યા 
કે ચૂપ રહો. ફરી જ્યારે (કુર્‌આન પઢવાનું) પૂરૂં થયું તો (ઈમાન લાવ્યા 
પછી) ચેતવણી આપનાર તરીકે પોતાની કોમ તરફ પાછા ફર્યા. (ર૯) (અને 
ત્યાં જઈ) કહેવા લાગ્યા કે, હે અમારી કોમ ! અમે એક એવી કિતાબ 
સાંભળી (ને આવ્યા છીએ) કે જે મૂસા (અલયહિસ્સલામ)ના પછી ઉતરેલી 
હોઈ આગલી કિતાબોની સત્યતા દર્શાવે છે (અને) સત્ય દીન તથા સત્ય 
માર્ગ તરફ દોરવણી કરે છે. (૩૦) હે અમારી કોમ ! તમે અલ્લાહપાકના 
તરફ બોલાવનારની વાત માનો અને તેના ઉપર ઈમાન લાવો કે તેથી અલ્લાહ 
તઆલા તમારા કેટલાક ગુનાહ માફ કરશે અને તમને દુઃખદાયક અઝાબથી 
ઉગારી લેશે. (૩૧) અને જે કોઈ અલ્લાહપાકની તરફ બોલાવનારને નહિ 
માને તો તે પૃથ્વીમાં (નાસભાગ કરી અલ્લાહપાકને) થકવી શકનાર નથી 
અને તે (અલ્લાહપાક)ના સિવાય તેનો કોઈ સહાયક નથી; એવા લોકો જ 
ચોખ્ખી ગુમરાહીમાં છે. (૩૨) 

પહેલા જિજ્ઞાતોને કેટલીક આકાશી બાબતોની જાણ થઈ જતી હતી, 
પરંતુ હુઝૂર (સલ.) પર કુર્‌આન મજીદ ઉતરવાનું શરૂ થયુ ત્યારથી એ 








બાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૬૭૦] 





બાબત બંધ થઈ ગઈ અને આકાશ પર વધારે ચોકી-પહેરા લાગી ગયા અને 
તેમને સષ્ઠ માર પડવા લાગ્યો. જેનું વર્ણન ચૌદમાં તથા ચોવીસમાં સીપારામાં 
આવી ગયું છે. તો તે મનાઈ થવાનું કારણ જિનજ્ઞાત જાણી શક્યા નહિ. તેથી 
તેની શોધમાં ચોતરફ ફરતા હતા. તેવામાં હુઝૂર (સલ.) એક વખત હજ્જની 
મોસમમાં મક્કા શહેરથી બહાર નીકળ્યા હતા, તો ત્યાં જ પોતાના સહાબાઓ 
સાથે સવારની નમાઝ પઢવા લાગ્યા. તે વખતે કેટલાક જિન્ઞાત ત્યાં આવી 
ચઢ્યા અને કુર્‌આન શરીફ સાંભળી તેની પ્રેરણાથી સમજ્યા કે એ કુર્‌આન 
શરીફના જ કારણથી અમારા ઉપર બંદી થઈ છે, તો ઈમાન લાવ્યા, પરંતુ 
આ વખતે હુઝૂર (સલ.)થી મુલાકાત નહિ કરતાં પોતાની કૌમમાં પાછા જઈ 
તેમને સમજાવ્યા. તેમની તે વાતો સંપૂર્ણ રીતે સૂરએ જિન્ઞમાં આવશે. ફરી 
ઘણાખરા મુસલમાન થઈને એક રાત્રે મક્કાની બહાર આવ્યા તો હુઝૂર (સલ.) 
એકલા શહેર બહાર ગયા તો સૌએ કુર્‌આન શ.ના હુકમો શીખ્યા. તે પછી 
પણ અનેક વખત જિન્ઞાતના ટોળા દીન શીખવા આવ્યા હતા. 


સરએ મહમ્મદ 
૧ ૧૭ 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરત મદીના શરીફની હિજરત પછીના આરંભિક યુગમાં ઉતરી છે. 
તે સમયે મક્કા શરીફમાં ખાસ કરીને અને આરબ પ્રદેશમાં સામાન્ય રીતે 
દરેક જગ્યાએ મુસલમાનો ઉપર જોરજુલમ કરવામાં આવી રહ્યો હતો. અને 
તેમનું જીવન તંગ બનાવી દેવામાં આવ્યુ હતું. મુસલમાનો દરેક દિશામાંથી 
સંકેલાઈને પવિત્ર મદીનામાં ભેગા થઈ ગયા હતા. પરંતુ કુરેશી કાફિરો અહીં 
પણ આપને શાંતિથી બેસવા દેવા તૈયાર ન હતા. મદીનાની નાનકડી વસ્તી 
ચારે બાજુથી કાફિરોના પંજામાં ઘેરાયેલી હતી. અને તેઓ આને મિટાવી દેવા 
માટે કટિબદ્ધ થઈ ગયા હતા. 


સૂરતમાં ઈમાનવાળાઓને આ અંગેની પ્રાથમિક સૂચનાઓ આપવામાં 
આવી છે. આના લીધે જ આ સૂરતનું નામ સૂરએ કિતાલ (જિહાદ) પણ 
રાખવામાં આવ્યુ છે. અને આપ (સલ.)નું નામ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં છે. માટે 





[૬૭૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બાવીસમી તરાવીહ 





સૂરતનું અસલ નામ “મુહમ્મદ'' રાખવામાં આવ્યુ છે. આમાં નીચે મુજબના 
વિષયો ક્રમવાર વર્ણવવામાં આવ્યા છે : 


શરૂઆતમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે, અત્યારે બે જૂથો દરમ્યાન મુકાબલો 
થવાનો છે. એક જૂથ આ સ્થિતિમાં છે કે, તે સત્યનો ઈન્કાર કરી ચૂક્યું છે 
અને અલ્લાહપાકના માર્ગમાં અડચણ બની ઉભુ થઈ ગયું છે. અને બીજુ જૂથ 
એવું છે, જેણે એ સત્યનો સ્વીકાર કરી લીધો છે. જે અલ્લાહપાક તરફથી 
તેના બંદા હઝ. મુહમ્મદ (સલ.) ઉપર ઉતર્યું હતું. હવે અલ્લાહ તઆલાનો 


સીધો ફેંસલો આ છે કે, પ્રથમ જૂથના બધા જ પ્રયત્નો તેણે બેકાર કરી દીધા 
અને બીજા જૂથની સ્થિતિ સુધારી દીધી. 


આના પછી મુસલમાનોને યુદ્ધની પ્રાથમિક સૂચનાઓ આપવામાં આવી 
છે. તેમને અલ્લાહપાકની મદદ અને માર્ગદર્શનની ખાત્રી આપવામાં આવી 
છે, તથા અલ્લાહપાકના માર્ગમાં બલિદાનો આપવા બદલ શ્રેષ્ઠ બદલાની 
આશા દર્શાવવામાં આવી છે. અને એમને એ પણ ખાત્રી આપવામાં આવી છે 
કે, સત્ય માર્ગમાં એમના પ્રયત્નો બેકાર નહીં જાય, બલ્કે દુનિયાથી આખિરત 
સુધી તેઓ આનું સારામાં સારૂ ફળ મેળવશે. 

અંતમાં મુસલમાનોને અલ્લાહપાકના માગમાં ખર્ચ કરવાનો સંદેશ 
આપવામાં આવ્યો છે. એ સમયે મુસલમાનોની આર્થિક સ્થિતિ ખૂબ નબળી 
હતી. આથી મુસલમાનોને ફરમાવવામાં આવ્યુ છે કે, અત્યારે જે વ્યક્તિ 
કંજૂસી દાખવશે, તે ખરેખર અલ્લાહ તઆલાનું કંઈ બગાડશે નહીં, બલ્કે 
પોતે જ પોતાને વિનાશના જોખમમાં નાંખી દેશે. અલ્લાહપાકને તો મનુષ્યની 
જરૃર નથી. તેના દીન માટે બલિદાન આપવાથી એક જૂથ મનચોરી કરશે, 
તો અલ્લાહપાક તેને ખસેડીને બીજા જૂથને તેના સ્થાને લઈ આવશે. 


સૂરહ મુહમ્મદ, ફત્હ અને હુજુરાત આ ત્રણેવ સૂરતોનો વિષય અલ્લાહ 
તઆલા અને નબી (સલ.) પ૨ ઈમાન રાખવું અને તેમની વાત સ્વીકારવી. 
નબી (સલ.)નો આદર-સન્માન કરવું. 


મુઅમિનના અમલ માટે માપદંડ બતાડ્યું કે, તેનો અમલ નબી (સલ.)ના 








બાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૭૨] 





ક. 


બતાવેલ અમલ હેઠળ હશે, તો સ્વીકારવામાં આવશે. અને હટીને હશે તો 
અસ્વીકાર થશે અને પરિણામ શૂન્ય આવશે. 


ઉલમાએ કિરામના મત પ્રમાણે રસૂલ (સલ.)ના બતાવેલ માર્ગ છોડી 
બીજા બધા માર્ગ અંધકારમય છે. ઈમામ અહમદ બિન હમ્બલ (રહ.) 
ફરમાવે છે કે, મેં કુરૂઆન શરીફમાં ચિંતન-મનન કર્યું તો મારા સામે સ્પષ્ટ 
થયું કે, પુરા કુર્‌આન શ.માં ૩૩ થી વધુ વખત “રસૂલની વાત માનો” નો 
ઉલ્લેખ છે. પછી એક આયત પઢી, જેનો અર્થ છે નબી (સલ.)ની વાત 
નકારવાથી બચો, નહીં તો કોઈ આપત્તિ આવીને ઉભી રહેશે અથવા કોઈ 


પીડાજનક સજા આવી જાય. 


આ સૂરહમાં દુશ્મનોની સાથે મુકાબલા વિશે વર્ણન છે. માટે સૂરતનું 
નામ કિતાલ (જિહાદ) પણ રાખવામાં આવ્યું છે. 

સૂરતના હેતુથી યુદ્ધનો શું સબંધ છે ? તો જાણી લેવું જોઈએ કે સૌથી 
કઠીન કાર્ય જેમાં નબી (સલ.)ની વાત સ્વીકૃત કરવી પડે તે નબી (સલ.) 
સાથે મળી દુશ્મનોની સાથે તેમના ષડયંત્રો નિષ્ફળ કરવા યુદ્ધ કરવું છે. 
અને આ ખરા સમયે પરીક્ષણ પણ થઈ જાય છે કે, કેટલા અંતરાત્માથી નબી 
અને નબીના લાવેલ દીન પ્રત્યે પ્રેમ છે કે પછી ફક્ત ઈમાનના બોલને થૂંક 
માફક ઉડાવે છે. આયત-૨૦ માં છે કે, જ્યારે કિતાલ (જિહાદ)નો હુકમ 
ઉતરે છે, તો દંભીઓ બેહોશ માણસની માફક તમારી સામે જોવે છે. 

મતલબ એ કે, સંપૂર્ણ રીતે નબી (સલ.)ની આજ્ઞાનું પાલન કરો, ભલે 
તે પછી યુદ્ધના મેદાનમાં જવાનું હોય કે પછી ચારિત્ર્યશુદ્ધિ (તકવા) માટે 
પોતાની વાસનાઓ (બખ્વાહીશો)નું બલીદાન આપવું પડે કે પછી ધર્મ માટે 
દાન દેવાનો આદેશ હોય તે સમયે કંજૂસી ન કરો, બલ્કે મુઠ્ઠી ખોલીને આપો. 
કેમકે તેનો ફાયદો તો દેનારને જ થશે અને બંધ મુઠ્ઠી રાખશે તો તેનું જ 
નુક્સાન છે. (9૮) 

સાથે સાથે ચેતવણીભર્યો સંદેશ આપ્યો કે, અલ્લાહપાક અને રસૂલ 
(સલ.)ની વાતને માનવામાં આના-કાની કરશો તો અલ્લાહપાક તમારી 





[૬૭૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બાવીસમી તરાવીહ 





જગ્યાએ બીજી કૌમને બેસાડી આપશે, અને તે તમારી જેવી નહીં હોય. 
સૂરતનો બુન્યાદી વિષય જિહાદ છે. શરૂઆતમાં મુઅમિનો અને કાફિરો 
વચ્ચે ફર્ક કરવા દર્શાવ્યું કે, કાફિરો બાતિલને અનુસરે છે, જ્યારે મુઅમિનો 
હકની ઈત્તિબાઅ કરે છે. તેના અનુસંધાનમાં જણાવ્યું કે, આ પ્રકારના 
વિરોધાભાસી જૂઠી હશે તો બજ્ઞેવ વચ્ચે આક્રમણ અને ખેંચતાણ પણ રહેશે 
તો યુદ્ધ સબંધિત કાયદાકીય રીત અને સુલેહ માટેનું શિક્ષણ આપ્યું કે કાફિરો 
સાથે તમારી અથડામણ (યુદ્ધ) થાય તો તે સમયે સુસ્તી દાખવવા અને 
રફુચક્કર થવાના બદલે તેમની ગરદન કાપો. જ્યારે તમો ઘણાખરા કત્લ 
કરી નાંખો અને તેમના અભિમાનને તોડી નાંખો, ત્યાર પછી રહી ગયેલાઓને 
કેદી બનાવો, પછી મુસલમાનોના હિતને સામે રાખી તેમની સાથે એહસાન 
કરી આઝાદ કરી દો અથવા ફિદયો લઈ છોડી આપો. હા, આ કાર્યથી મુખ્ય 
હેતુ તેમનું યુદ્ધિબળ તોડવું છે. યુદ્ધથી શરણાગતિ સ્વીકાર પર મજબૂર 
કરવાનો છે. તેમની ધાકને લોકોમાંથી ખત્મ કરવાનો છે. બીજા અમુક આદેશો 
એમ પણ છે કે, કેદીઓની અદલા-બદલી કરી લેવામાં આવે. ચોથી શકલ 
કેદીઓને ગુલામ (બાંદી) બનાવી લેવામાં આવે. પરંતુ આ કોઈ વાજીબ કે 
જરૂરી નથી. હા, વ્યવસ્થા માટેની એક રીત છે, જેને સંકટ સમયે ઉપયોગમાં 
લેવામાં આવે. જે સમયે ગુલામ (બાંદી) બનાવવાની છૂટ મળી, તે સમયે 
વિશ્વભરમાં ફક્ત કેદીઓને નહીં, બલ્કે આઝાદ ઈન્સાનોને પણ ગુલામ 
બનાવી લેવામાં આવતા હતા. જેનો કોઈ વારીશ અથવા બળવાન ખાનદાન 
ન હતું. આ મજલૂમ સમૂહ માનવતાના અધિકારોથી વંચિત હતો. ઈસ્લામે 
તેમના હક્કો નક્કી કર્યા, તેમને આઝાદ કરવાના ફઝાઈલ બતાવ્યા. 
જેના પરિણામરૂપે ઈસ્લામી ઈતિહાસમાં એવા અગણિત ગુલામોમાંથી કોઈ 
મુફસ્સિર, તો કોઈ મુહદ્દિસ, તો કોઈ રાજ્ય સ્થાપક તો કોઈ વજીર અને 
ઉપરી બન્યા. મુસલમાનોએ તેમની પહેલાંની ગુલામીને લઈ તુચ્છ નઝરોથી 
નથી જોયા. સદકા-ખેરાતના માલથી ગુલામોને આઝાદ કરવાની તક મળી. 
તેના જ કારણે શરૂના દાયકામાં લોકો ગુલામોને આઝાદ કરવા માટે કેટલી 
દિલચસ્પી લેતા હતા તેનું અનુમાન એક સહાબીના કિસ્સાથી લગાવી શકાય 








બાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૭૪] 





છે. હઝરત અબ્દુરહમાન બિન ઓફએ ૩૦ હજાર ગુલામોને આઝાદ કર્યા. 
આ સૂરતથી એ માર્ગદર્શન મળે છે કે, જો મુસલમાનો દીન પર અડગતા 


ન 


દાખવશે અને તેની મદદ માટે તત્પર રહેશે તો અલ્લાહ તઆલા મદદ કરશે 
અને મક્કમતા આપશે. 


અલ્લાહ તઆલાએ જશ્ઞતની એક ઝલકથી પણ બંદાઓને નિહાળ્યા. 
જેનો મુઅમિનોથી વાયદો છે. ઈમાનવાળાઓના મુકાબલામાં મુનાફિકોની 
વર્તણૂંક બતાવી કે મુઅમિનો માટે જિહાદની આયતો શક્તિવર્ધન છે, જ્યારે 
મુનાફિકોની (મુત્યુ પહેલાંની) સકરાત જેવી હાલત થઈ જાય છે. છેવટે 
ધમકીભર્યું વર્ણન છે કે, જો તમો વિમુખતા દાખવશો તો તમારી જગ્યાએ 
એવા લોકોને નાયબ બનાવશે, જે તમારી જેવા પોકળ નહીં હોય. 


સૂરએ મુહમ્મદની આયતોનો ખુલાસો 


આજ્ઞાંક્તિ બંદાઓના સકળ થવાની આગાહી : 


જે લોકો કાફિર થયા અને (અન્યોને) પણ અલ્લાહપાકના માર્ગથી 
અટકાવ્યા તેઓની કરણીને અલ્લાહપાકે નાબૂદ કરી નાખી. (૧) અને જે 
લોકો ઈમાન લાવ્યા અને સદ્કર્મો કર્યા તથા જે કંઈ મુહમ્મદ (સલ.) પર 
ઉતારવામાં આવ્યું, તેને માન્યું અને તે જ તેમના પરવરદિગાર તરફથી 
(આવેલો) સત્ય દીન છે, તો અલ્લાહ તઆલાએ તેમની બુરાઈઓને તેઓથી 
ઉતારી નાખી, અને તેમની સ્થિતિ સુધારી આપી. (૨) એનું કારણ એ છે કે, 
કાફિરોએ અસત્યનું અનુકરણ કર્યું અને ઈમાનવાળા પોતાના પરવરદિગારના 
તરફની સત્ય વાત (કુર્‌આન) પ્રમાણે ચાલ્યા; એવી જ રીતે અલ્લાહપાક 
લોકોને તેઓ (વણિત કૌમો)ના દાખલા આપે છે. (૩) 


જન્નતની નહેરોનું વર્ણન : 


જે જજ્ઞતનો પરહેઝગારોથી વાયદો કરવામાં આવે છે, તેની સ્થિતિ એ 
છે કે, તેમાં અનેક નહેરો એવા પાણીની છે, જે(ના કોઈ ગુણ)માં જરાએ 
તફાવત નહિ થાય. અને ઘણી નહેરો દૂધની છે, જેનો સ્વાદ સ્હેજ પણ 





[૬૭૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બાવીસમી તરાવીહ 





જુ 


બદલાયેલો હશે નહિ, અને ઘણી નહેરો શરાબની છે, કે જે પીનારાઓ માટે 
અતિ સ્વાદિષ્ટ હશે અને ઘણી નહેરો ચોખ્ખા મધની છે; અને તેમના માટે ત્યાં 
દરેક પ્રકારના ફળો હશે અને તેમના પરવરદિગાર તરફથી (ગુનાહોની) 
બખ્શિશ છે, (એવા લોકો શું) તેઓના બરાબર થઈ શકે છે ? જેઓ સદા 
જહન્ઞમમાં રહેશે અને તેઓને છછરતું પાણી પિવડાવવામાં આવશે, તો તે 
તેઓના આંતરડાં કાપી નાખશે. (૧૫) 


કુર્‌આન શરીફમાં ચિંતન કરવાનું દરેકને આહ્વાન : 


શું આ લોકો કુર્‌આન શરીફમાં વિચાર કરતા નથી અથવા તેઓના દિલો 
પર તાળાં લાગેલાં છે ? (૨૪) 


અલ્લાહપાકની રાહમાં કંજુસીથી બચવુ જોઈએ : 


આ દુનિયાની જિંદગી તો માત્ર એક રમત-ગમત છે. અને જો તમે ઈમાન 
લાવશો તથા પરહેઝગાર રહેશો, તો અલ્લાહ તઆલા તમને તમારો બદલો 
આપશે અને તમારી પાસે તમારી માલ-મિલ્કત માંગશે નહિ. (૩૬) જો તે 
તમારી પાસે (આજમાઈશ માટે) માલ માંગે પછી તમારાથી આગ્રહ-પૂર્વક 
માંગે તો તમે કંજૂસી કરવા લાગો અને (તે વેળા) અલ્લાહ તઆલા તમારો 
અણગમો જાહેર કરી દે. (૩૭) તમે એવા લોકો છો કે તમને અલ્લાહપાકના 
માર્ગમાં (કંઈક) ખર્ચ કરવા માટે બોલાવવામાં આવે છે, તો તમારામાં કેટલાક 
એવા પણ છે, જે કંજૂસાઈ કરે છે. અને જે કોઈ કંજૂસી કરે છે, તો તે પોતાની 
ઝાતથી જ કંજૂસી કરે છે. અને અલ્લાહપાક તવંગર છે અને તમે સૌ (તેના) 
મોહતાજ છો. અને જો તમે (આજ્ઞાઓના) પાલનમાં મોઢું ફેરવશો, તો 
અલ્લાહપાક તમારી જગ્યાએ બીજી કોમ પેદા કરશે. પછી તેઓ તમારા જેવા 
નહિ થાય. (૩૮) 


અલ-ફત્ઢ 


સૂરતના વિષયોનો ખુલાસો : 
હિજરતના છઠ્ઠા વર્ષે રસૂલુલ્લાહ (સલ.)એ સ્વપ્નું જોયું કે, આપ 








બાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૭૬] 





પોતાના સહાબીઓ સાથે મક્કા પધારી ગયા છે. અને ત્યાં ઉમરહની વિધિ 
કરી રહ્યા છે. આયત ૨૭માં અલ્લાહ તઆલાએ ખુદ આ વાતની પુષ્ટિ કરી 
દીધી છે કે, આ સ્વપ્નું અમે પોતાના રસૂલને દેખાડયુ હતું. આથી હકીકતમાં 
આ માત્ર સ્વપ્નું ન હતું, બલ્કે આ અલ્લાહપાકનો એક ઈશારો હતો, જેનું 
અનુસરણ હુઝૂર (સલ.) માટે ફરજિયાત હતું. 


બાહ્ય કારણોના લીધે આ આદેશ ઉપર અમલ કરવા માટે કોઈ શક્ય 
રસ્તો દેખાતો ન હતો. કુરેશી કાફિરોએ દ વરસથી મુસલમાનો માટે 
બયતુલ્લાહનો માર્ગ બંધ કરી દીધો હતો અને આ સમગ્ર મુદતમાં કોઈ 
મુસલમાનને તેમણે હજ્જ અને ઉમરા સુદ્ધાં માટે હરમની હદમાં પ્રવેશવા 
દીધા ન હતા. હવે આ આશા તો કેવી રીતે રાખી શકાય તેમ હતી કે, તેઓ 
રસૂલુલ્લાહ (સલ.)ને સહાબીઓના જૂથ સાથે મક્કા મુકર્રમહમાં દાખલ થવા 
દેશે. ઉમરહ માટે અહ્‌રામ બાંધી લડાઈના હથિયારોથી સજ્જ થઈ નીકળવું 
લડાઈને સામેથી આમંત્રણ આપવા સમાન હતું. અને શસ્રહીન થઈને જવામાં 
પોતાનો અને પોતાના સાથીઓના જીવ જોખમમાં મૂકવા સમાન હતું. આ 
પરિસ્થિતિમાં કોઈ વ્યક્તિ આ સમજી શકતી ન હતી કે, અલ્લાહ તઆલાના 
સંકેત ઉપર અમલ કરવો તો કઈ રીતે કરવો. 


પરંતુ પયગમ્બરનું પદ આ માટે હતું કે, તેમનો રબ જે કોઈ આદેશ પણ 
આપે, તેની ઉપર સહેજ પણ ખચકાટ વિના અમલ કરે. આથી હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમે કોઈપણ જાતની વાર લગાડયા વિના પોતાનું સ્વપ્નું સહાબા 
(રદી.)ને સંભળાવી મુસાફરીની તેયારીઓ આરંભી દીધી. આસપાસના 
કબીલાઓમાં પણ આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે જાહેર એલાન કરાવી 
દીધું કે, અમે ઉમરહ માટે જઈ રહ્યા છીએ. જે કોઈ અમારી સાથે આવવા 
માંગતું હોય, તે આવી જાય. જે લોકોની નજર બાહ્ય કારણો ઉપર હતી, તેમણે 
સમજ્યું કે આ લોકો મોતના મુખમાં જઈ રહ્યા છે. તેઓ પેકી કોઈ આપ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની સાથે જવા તૈયાર ન થયો. પરંતુ જે 
અલ્લાહપાક અને તેના રસૂલ ઉપર ખરેખર ઈમાન ધરાવતા હતા, તેમણે આ 
વાતની કોઈ પરવા કરી નહીં કે પરિણામ શું આવશે. એમના માટે તો આ જ 





[૬૭૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બાવીસમી તરાવીહ 





પૂરતુ હતું કે, અલ્લાહપાકનો સંકેત છે. અને તેના રસૂલ તે હુકમ બજાવી 
લાવવા માટે ઉઠયા છે. આ પછી કોઈ વસ્તુ એમને ખુદાપાકના રસૂલનો સાથ 
આપવાથી રોકી શકતી ન હતી. ૧૪૦૦ સહાબા હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમ સાથે આ ખૂબ જ ખતરનાક મુસાફરી ખેડવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. 


તે સમયે મક્કા અને મદીના વચ્ચેના સબંધો જે પ્રકારના હતા તેને આરબની 
એકે એક વ્યક્તિ જાણતી હતી. હજી ગયા વર્ષે જ તો હિ.સ. પના શવ્વાલમાં 
કુરેશે આરબ કબીલાઓની સંયુક્ત શક્તિ સાથે મદીના ઉપર ચઢાઈ કરી 
હતી. અને અહઝાબની લડાઈનો પ્રખ્યાત મોરચો મંડાયો હતો. આથી જ્યારે 
હુંઝૂર (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) આવડા મોટા કાફલા સાથે પોતાના 
લોહીના પ્યાસા શત્રુઓના શહેર તરફ રવાના થયા, તો સમગ્ર આરબ જગતની 
નજરો આ નવાઈભરી મુસાફરી ઉપર મંડાઈ ગઈ, અને લોકોએ આ પણ 
જોઈ લીધું કે આ કાફલો લડવા માટે નથી જઈ રહ્યો, બલ્કે માહે હરામમાં 
એહરામ બાંધીને કુરબાનીના ઉંટ સાથે લઈ (બયતુલ્લાહના તવાફ) માટે 
જઈ રહ્યો છે, અને સાવ નિઃશસ્ત્ર છે. 


કુરેશના લોકોને હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના આ પગલાંએ 
ભારે મૂંઝવણમાં મૂકી દીધા. ઝિલકઅદનો મહિનો એ હરામ અથાંત પ્રતિબંધિત 
મહિનાઓ પૈકી હતો. જે સેંકડો વરસથી આરબ પ્રદેશમાં હજ્જ અને યાત્રા 
માટે આદરણીય સમજવામાં આવતા હતા. આ મહિનામાં જે કાફલો એહરામ 
બાંધી હજજ અથવા ઉમરણહ માટે જઈ રહ્યો હોય, તેને રોકવાનો કોઈને 
અધિકાર ન હતો. એટલે સુધી કે જો કોઈ કબીલા સાથે દુશ્મનાવટ હોય તો 
પણ આરબના સર્વસ્વીકૃત નિયમો અનુસાર તેઓ પોતાના પ્રદેશમાંથી એને 
પસાર થતો રોકી શકતા ન હતા. કુરેશ મૂંઝવણમાં મૂકાઈ ગયા કે, જો અમે 
મદીનાના આ કાફલા ઉપર હુમલો કરી આને મક્કામાં દાખલ થતો રોકીએ 
છીએ તો આખાય દેશમાં આ અંગે ઉહાપોહ થઈ જશે. એકે એક આરબ બૂમ 
પાડી ઉઠશે કે આ ચોખ્ખો અત્યાચાર છે. તમામ આરબ કબીલાઓ એમ 
સમજશે કે અમે ખાનએ કા'બાના માલિકો બની બેઠા છીએ. દરેક કબીલાને 
આ ચિંતા થઈ જશે કે, ભવિષ્યમાં કોઈને હજ્જ અને ઉમરહ કરવા દેવા કે 








બાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૭૮] 





નહીં, તે હવે અમારી (કુરેશની) ઈચ્છાને આધિન છે, જેનાથી અમે નારાજ 
હોઈશું, તેને બયતુલ્લાહની ઝિયારત-મુલાકાત લેવાથી રોકી દઈશું, જેવી રીતે 
મદીનાથી આવેલા યાત્રીઓને રોકી રહ્યા છીએ. આ એવી ભૂલ હશે, જેનાથી 
આખુ આરબ જગત અમારાથી દૂર હટી જશે. પરંતુ જો અમે હઝ. મુહમ્મદ 
(સલ.)ને આવડા મોટા કાફલા સાથે સહીસલામત રીતે પોતાના શહેરમાં 
દાખલ થવા દઈએ તો આખા દેશમાંથી અમારી ધાક ખતમ થઈ જશે, અને 
લોકો કહેશે કે, અમે મુહમ્મદ (સલ.)થી દબાઈ ગયા. છેવટે ખૂબ જ ગણત્રીઓ 
માંડયા પછી એમનું અજ્ઞાનતાપૂર્ણ સ્વમાન જ એમની ઉપર વિજયી રહ્યું અને 
તેમણે પોતાની આબરૂ બચાવવા માટે આ નિર્ણય લઈ લીધો કે, કોઈપણ 
ભોગે આ કાફલાને શહેરમાં દાખલ થવા દેવાનો નથી. 


રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)એ બની કઅબના એક 
માણસને બાતમીદાર તરીકે આગળ મોકલી દીધો હતો. જેથી તે કુરેશના 
ઈરાદાઓ અને હિલચાલ ઉપર નજર રાખી આપને સમયસર તે અંગે જાણ 
કરતો રહે. જ્યારે આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) ઉસ્ફાન (જગ્યાનું 
નામ) પહોંચ્યા, તો તેણે આવીને આપને સમાચાર આપ્યા કે, કુરેશ ભરપૂર 
તેયારીઓ સાથે ઝીતુવા નામની જગ્યાએ પહોંચી ગયા અને ખાલિદ બિન 
વલીદને તેમણે બસો ઘોડેસવારો સાથે કુરાઉલ ગમીમ તરફ આગળ મોકલી 
દીધા છે. જેથી તે આપનો માર્ગ રોકી રાખે. કુરેશની આ ચાલ હતી કે, 
કોઈને કોઈ રીતે નબી (સલ.)ના સાથીઓની છેડતી કરીને તેમને ઉશ્કેરે, 
અને પછી જો લડાઈ થઈ જાય તો દેશભરમાં એવો પ્રચાર કરી મૂકે કે આ 
લોકો હકીકતમાં લડવા માટે આવ્યા હતા, પરંતુ બહાનું ઉમરહનું કર્યું હતું, 
અને એહરામ ફક્ત છેતરવા માટે બાંધી રાખ્યા હતા. 


રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને આ ખબર મળતાં તરત 
જ માર્ગ બદલી નાંખ્યો અને એક અત્યંત મુશ્કેલ રસ્તે ભારે કષ્ટ વેઠી 
હુંદયબિય્યહ પહોંચી ગયા. જે બરાબર હરમ શરીફની હદ ઉપર આવેલુ 
હતું. અહીં બની ખુઝાઆના સરદાર બુદેલ બિન વકાઅ આપ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમ પાસે પોતાના કબીલાના થોડા માણસો લઈને આવ્યો 





[૬૭૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બાવીસમી તરાવીહ 





અને તેણે પૂછયું કે, આપ ક્યા હેતુસર આવ્યા છો ? આપ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમે કહ્યું : “અમે કોઈની સાથે લડવા આવ્યા નથી, માત્ર 
બયતુલ્લાહની ઝિયારત અને તેનો તવાફ અમારો ઉદ્દેશ્ય છે.”' આ વાત આ 
લોકોએ જઈને કુરેશના સરદારોને જણાવી દીધી. અને એમને સલાહ આપી 
કે તેઓ આ હરમના યાત્રાળુઓનો રસ્તો રોકે નહીં. પરંતુ તેમણે પોતાની 
હઠ પકડી રાખી અને તેમણે અહાબીશના સરદાર હુલૈસ બિન અલ્કમહને 
હુંઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ પાસે મોકલ્યા. જેથી તેઓ આપ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને પાછા જવા માટે સમજાવે. કુરેશ સરદારોનો 
આશય આ હતો કે, જ્યારે મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ તેની 
વાત નહીં માને તો તે નાખુશ થઈ પાછો આવશે અને પછી અહાબીશની 
બધી શક્તિ અમારી સાથે હશે. પરંતુ જ્યારે તેણે આવીને પોતાની આંખોથી 
જોઈ લીધું કે કાફલાના બધા માણસોએ એહરામ બાંધેલા છે, કુરબાનીના 
ઉંટ સામે ઉભા છે, જેમની ડોકોમાં પટ્ટા નાંખેલા છે. અને આ લોકો લડવા 
માટે નહીં, પરંતુ બયતુલ્લાહના તવાફ માટે આવ્યા છે. તો હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમને કંઈ પણ કહ્યા વિના મક્કા પાછા ફર્યા અને તેણે જઈને 
કુરેશના સરદારોને સાફ શબ્દોમાં કહી દીધું કે, આ લોકો બયતુલ્લાહની 
મહાનતા સ્વીકારી તેની ઝિયારત માટે આવ્યા છે. જો તમે એમને રોકશો 
તો અહાબીશ આ કામમાં તમારો સાથ હરગિજ નહીં આપે. અમે તમારી 
સાથે જોડાણ કરાર એટલા માટે નથી કર્યા કે, તમે આદરણીય વસ્તુઓનો 
અનાદર કરો અને અમે તમારી મદદ કરીએ. 


ત્યાર પછી કુરેશ તરફથી ઉવાહ બિન મસ્‌ઉદ સકૂફી આવ્યો. અને 
તેણે પોતાની રીતે વાતો બનાવી રસૂલુલ્લાહ (સલ.)ને એ માટે મનાવવાના 
પ્રયત્ન કર્યા કે, આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ મક્કામાં દાખલ થવાનો 
વિચાર પડતો મૂકે. પરંતુ આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે તેને પણ એ 
જ જવાબ આપ્યો, જે બની ખુઝાઆના સરદારને આપ્યો હતો કે, અમે લડાઈ 
કરવાના ઈરાદાથી આવ્યા નથી, બલ્કે બયતુલ્લાહનો આદર કરનાર બનીને 
ધાર્મિક ફરજ બજાવવા આવ્યા છીએ. પાછા જઈને ઉર્વાહે કુરેશના લોકોને 








બાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૮૦] 





કહ્યું કે, હું કેસર, કિસ્રા અને નજ્જાશીના દરબારોમાં પણ ગયેલો છું, પરંતુ 
કસમ ખુદાના, મેં હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ના 
સાથીઓને જેવી રીતે હઝ. મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ના 
આશિક જોયા, એવું દશ્ય મેં કોઈ મોટામાં મોટા બાદશાહને ત્યાં પણ નથી 
જોયું. આ લોકોની સ્થિતિ તો આ છે કે, હઝ. મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમ) વુઝૂ કરે છે, તો એમના સાથી પાણીનું એક ટીપું પણ જમીન 
ઉપર પડવા દેતા નથી. અને બધું પોતાના શરીર અને કપડાં ઉપર લગાડી 
લે છે. હવે તમે વિચારી લો કે, તમારો મુકાબલો કોની સાથે છે. 


આ અરસામાં જ્યારે એલચીઓની આવ-જા અને વાતચીતનો આ ક્રમ 
ચાલુ જ હતો, કુરેશના લોકો વારંવાર આ કોશિશ કરતા રહ્યા કે, છૂપાઈને 
હુંઝૂર (સલ.)ના પડાવ ઉપર છાપો મારીને સહાબીઓને ઉશ્કેરે, અને કોઈ 
પણ રીતે એમને એવું પગલું લેવા મજબૂર કરે, જેનાથી એમને લડાઈનું 
કારણ મળી જાય. પરંતુ દરેક વખતે સહાબીઓ રદી.ના ધૈર્ય અને સહિષ્ણુતાએ 
તેમજ નબી (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ના ડહાપણ અને સમજદારીએ 
એમની યુક્તિઓને વિફળ બનાવી દીધી. એક વખતે તો એમના ચાળીસ- 
પચાસ માણસો રાતના વખતે આવ્યા, અને મુસલમાનોના પડાવ ઉપર 
પથ્થરમારો કર્યો અને તીર ફેંક્યા. સહાબીઓએ આ સૌને કેદ કરી હુઝૂર 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ સામે રજૂ કરી દીધા. પરંતુ આપ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમે સોને છોડી મૂકયા. એક અન્ય પ્રસંગે તનતઈમ તરફથી 
૮૦ માણસો બરાબર ફજની નમાઝ વખતે આવ્યા, અને તેમણે અચાનક 
છાપો મારી દીધો. આ લોકોને પણ પકડી લેવામાં આવ્યા, પરંતુ હુઝૂર 
(સલ.)એ એમને પણ છોડી મૂકયા. આવી રીતે કુરેશને પોતાની દરેક ચાલ 
અને યુક્તિમાં નિષ્ફળતા સાંપડતી ગઈ. 

છેવટે હુઝૂર (સલ.)એ જાતે પોતાની તરફથી હઝ. ઉસ્માન (રદી.)ને 
એલચી બનાવી મક્કા મોકલ્યા અને એમની મારફત કુરેશી સરદારોને આ 
સંદેશ પહોંચાડયો કે, અમે લડાઈ માટે નહીં, પરંતુ ઝિયારત માટે કુરબાનીના 
જાનવર લઈને આવ્યા છીએ. તવાફ અને કુરબાની પછી પાછા જતા રહીશું. 





[૬૮૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બાવીસમી તરાવીહ 





પરંતુ તેઓ માન્યા નહીં અને હઝરત ઉસ્માન રદી.ને મક્કામાં રોકી લીધા. આ 
દરમ્યાનમાં આ ખબર પણ ઉડી ગઈ કે, હઝ. ઉસ્માન (રદી.)ને કતલ કરી 
દેવામાં આવ્યા છે. અને એમના પાછા ન આવવાના કારણે મુસલમાનોને 
વિશ્વાસ બેસી ગયો કે, આ સમાચાર સાચા છે. હવે વધુ ધીરજ રખાય તેમ 
ન હતું. મક્કા પ્રવેશની વાત તો જુદી હતી. એ માટે શક્તિનો ઉપયોગ હરગિજ 
કરવાનો ઈરાદો ન હતો. પરંતુ જ્યારે વાત એલચીના કતલ સુધી પહોંચી તો 
પછી આ સિવાય કોઈ માર્ગ ન રહ્યો કે, મુસલમાન લડાઈ માટે તેયાર થઈ 
જાય. આથી રસૂલુલ્લાહ (સલ.)એ પોતાના બધા જ સાથીઓને એકત્ર કર્યા 
અને એમની પાસેથી આ વાત માટે બયઅત લીધી કે, હવે અમે મરતા દમ 
સુધી અહીંથી પાછા હટીશું નહીં. પ્રસંગની નાજુકાઈ જો વ્યક્તિની નજરમાં 
હોય તો તે સમજી શકે છે કે, આ કોઈ સાધારણ બયઅત ન હતી. મુસલમાન 
માત્ર ૧૪૦૦ હતા. અને લડાઈની કોઈ પણ સામગ્રી લીધા વિના આવ્યા 
હતા. પોતાના કેન્દ્રથી સેકડો માઈલ દૂર, બિલ્કુલ મક્કાની સરહદ ઉપર 
રોકાયેલા હતા. જ્યાં દુશ્મન પોતાની પૂરી તાકાત સાથે તેમની ઉપર હુમલો 
કરી શકતા હતા. અને આસપાસમાંથી પોતાના ટેકેદાર કબીલાઓને લાવીને 
પણ એમને ઘેરામાં લઈ શકતા હતા. આ ઉપરાંત સંપૂર્ણ કાફલો નબી 
(સલ.) સાથે લડાઈ કરવાની બયઅત કરવા માટે કોઈપણ ખચકાટ વિના 
તેયાર થઈ ગયો. આનાથી વધુ તો આ લોકોની ઈમાનની નિખાલસતા અને 
ખુદાપાકના માર્ગમાં એમની કુરબાનીની ભાવનાનો બીજો ક્યો પુરાવો હોઈ 
શકે છે. આ જ એ બયઅત છે, જે બયઅતે રિઝ્વાનના નામથી ઇસ્લામી 
ઈતિહાસમાં પ્રખ્યાત છે. અને જેનું આ સૂરતમાં વણન છે. 


પછીથી ખબર પડી કે, હઝરત ઉસ્માન (રદી.)ના કતલના સમાચાર 
ખોટા હતા. હઝરત ઉસ્માન રદી. પોતે પણ પાછા આવી ગયા અને કુરેશ 
તરફથી એક પ્રતિનિધિમંડળ પણ સુલેહની વાતચીત માટે હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમના પડાવ સ્થળે પહોંચી ગયું. હવે કુરેશ પોતાની આ હઠ 
ઉપર અડી ગયા હતા કે, તેઓ હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને અને 
આપના સાથીઓને મક્કામાં કોઈપણ હિસાબે દાખલ નહી થવા દે. લાંબી 








બાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૮૨] 





ચર્ચા પછી જે શરતોએ આ સંધિ લખાઈ તે આ હતી : 


(૧) દસ વર્ષ સુધી પક્ષકારો વચ્ચે લડાઈ બંધ રાખવામાં આવશે અને એક- 
બીજા વિરૂદ્ધ જાહેર કે છૂપી રીતે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે. 


(૨) આ ગાળામાં કુરેશનો કોઈપણ માણસ પોતાના વાલીની પરવાનગી 
વિના ભાગીને હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ પાસે 
આવી જશે તેને આપ પાછો મોકલી આપશે, અને આપના સાથીઓ 
પૈકી જે કોઈ કુરેશ પાસે જતો રહેશે, તેને તેઓ પાછો મોકલશે નહી. 

(૩) આરબ કબીલાઓમાંથી જે કબીલો પણ બશ્ઞે પક્ષોમાંથી કોઈનો પણ 
સાથી બની આ કરારનો પક્ષકાર બનવા માગે તેને આમ કરવાનો 
અધિકાર રહેશે. 


(૪) હઝ. મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ આ વરસે પાછા જશે 
અને આવતા વરસે તેઓ ઉમરહ માટે આવી ત્રણ દિવસ મક્કામાં રોકાઈ 
શકે છે. શરત એટલી કે મિયાનમાં માત્ર એક એક તલવાર લઈને આવે 
અને લડાઈનો બીજો કોઈ સામાન ન લાવે. આ ત્રણ દિવસોમાં 
મક્કાવાસીઓ એમના માટે શહેર ખાલી કરી આપશે (જેથી કોઈ 
અથડામણની સંભાવના ન રહે). પરંતુ પાછા જતી વખતે તેઓ અહીંના 
કોઈ માણસને સાથે લઈ જઈ શકશે નહી. 


જે વખતે આ કરારની શરતો નક્કી થઈ રહી હતી, મુસલમાનોનું આખું 
લશ્કર ભારે બેચેનીની હાલતમાં હતું. કોઈ વ્યક્તિ પણ એ વ્યૂહાત્મક લાભોને 
સમજી શકતી ન હતી, જેમને દષ્ટિ સમક્ષ રાખી નબી (સલ.) આ શરતો 
સ્વીકારી રહ્યા હતા. કોઈની નજર એટલે દૂર પહોંચતી ન હતી કે આ સંધિના 
પરિણામે જે મહાન ફાયદો મળવાનો હતો તેને જોઈ શકે. કુરેશી કાફિરો 
આને પોતાની સફળતા સમજી રહ્યા હતા અને મુસલમાનો બેચેન હતા કે, 
છેવટે શા માટે દબાઈને આ અપમાનજનક શરતો સ્વીકારી લઈએ ? 


પછી મુસલમાનોનો આ કાફલો જ્યારે મદીના તરફ પાછો ફરી રહ્યો 


હતો, તે વખતે આ સૂરત ઉતરી. જેણે મુસલમાનોને બતાવ્યું કે, આ સુલેહ જેને 





[૬૮૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બાવીસમી તરાવીહ 





તેઓ હાર સમજી રહ્યા છે, હકીકતમાં મહાન જીત છે. આના ઉતરાણ પછી 
હુંઝૂરે અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે મુસલમાનોને એકત્ર કર્યા અને 
ફરમાવ્યું : આજે મારી ઉપર બે વસ્તુ ઉતરી છે. જે મારા માટે દુનિયા અને 
તેની બધી જ વસ્તુઓ કરતાં વધુ કિમતી છે. પછી આ સૂરત આપ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમે પઢી, અને ખાસ કરીને હઝરત ઉમર (રદી.)ને બોલાવી 
આ સંભળાવી, કેમકે તેઓ સૌથી વધુ દુઃખી હતા. 

જો કે ઈમાનવાળાઓ તો અલ્લાહ તઆલાનો આ ઈરશાદ સાંભળીને જ 
સંતોષ પામી ગયા હતા, પરંતુ થોડો સમય પણ પસાર ન થયો ત્યાં તો આ 
સુલેહના ફાયદા એક એક કરીને જાહેર થવા માંડયા. અહીં સુધી કે કોઈપણ 
વ્યક્તિને આ બાબતમાં શંકા ન રહી કે, હકીકતમાં આ સુલેહ એક શાનદાર 
જીત હતી. 


(૧) આમાં પ્રથમ વખતે આરબ જગતમાં ઇસ્લામી રાજ્યના અસ્તિત્વનો 
વાસ્તવમાં સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો. આ પહેલાં આરબોની નજરમાં 
હઝ. મુહમ્મદ (સલ.) અને આપના સાથીઓની હેસિયત માત્ર કુરેશ 
અને આરબ કબીલાઓ વિરૂદ્ધ બળવો કરનારાઓના જૂથ જેવી હતી. 
હવે કુરેશે પોતે જ આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ સાથે કરાર કરી 
ઇસ્લામી રાજ્ય હેઠળના વિસ્તાર ઉપર આપની સત્તાનો સ્વીકાર કર્યો. 
અને આરબ કબીલાઓ માટે આ બંને રાજકીય બળોમાંથી ચાહે તેની 
સાથે જોડાણના કરાર કરવાના દ્વાર ઉઘાડી દીધા. 


(૨) મુસલમાનોનો બયતુલ્લાહની ઝિયારતનો હક્ક સ્વીકારીને કુરેશે 
આપોઆપ આ પણ માની લીધું કે, ઈસ્લામ કોઈ અધર્મ નથી. જેવું 
તેઓ આજ સુધી કહેતા આવતા હતા, બલ્કે આરબોના સ્વીકૃત ધર્મોમાંથી 
એક છે. અને બીજા આરબોની જેમ તેના અનુયાયીઓ પણ હજ્જ અને 
ઉમરહની વિધિ અદા કરવાનો અધિકાર ધરાવે છે. આનાથી આરબોના 
દિલોના એ તિરસ્કારમાં ઘટાડો થઈ ગયો, જે કુરેશના પ્રચારના કારણે 
ઇસ્લામ વિરૂદ્ધ પેદા થઈ ગયો હતો. 








બાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૮૪] 





(૩) દસ વરસ સુધી “યુદ્ધ નહીં””ના કરાર થઈ જવાથી મુસલમાનોને શાંતિ 
પ્રા થઈ ગઈ અને તેમણે આરબ પ્રદેશના ખૂણે ખૂણા ખૂંદી વળી એવી 
ઝડપથી ઇસ્લામનો પ્રચાર કર્યો કે, હુદયબિય્યહની સુલેહ પહેલાં ૧૯ 
વરસમાં એટલી વ્યક્તિઓ મુસલમાન થઈ ન હતી, જેટલી તે પછીના 
બે વરસમાં થઈ ગઈ. આ સુલેહનું શુભ પરિણામ હતું. નહીં તો એક 
સમય એવો હતો, જ્યારે હુદયબિય્યહના પ્રસંગે હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમ સાથે માત્ર ૧૪૦૦ માણસો આવ્યા હતા, જ્યારે 
આજે બે જ વરસ પછી કુરેશના કરારભંગના પરિણામે હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમે મક્કા ઉપર ચઢાઈ કરી તો દસ હજારનું લશ્કર 
આપની સાથે હતું. 


(૪) કુરેશ તરફથી લડાઈ બંધ થઈ ગયા પછી હુઝૂર (સલ.)ને આ તક મળી 
ગઈ કે, પોતાના કબ્જા હેઠળના પ્રદેશમાં ઈસ્લામી રાજ્યને બરોબર 
મજબૂત બનાવી લે અને ઇસ્લામી કાનૂનને અમલી સ્વરૂપ આપી 
મુસ્લિમ સમાજને એક સંપૂર્ણ સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાવાળો બનાવી દે. 
આ જ એ મહાન નેઅમત છે, જેના વિશે સૂરહ માઈદહની આયત-૩માં 
ફરમાવ્યું : “આજે મેં તમારા દીનને તમારા માટે પરિપૂર્ણ કરી દીધું છે. 
અને પોતાની નેઅમત સંપૂર્ણ કરી દીધી છે અને તમારા માટે ઇસ્લામને 
તમારા દીન તરીકે સ્વીકારી રાજી થઈ ગયો છું.'” 


(૫) કુરેશ સાથે સુલેહ પછી દક્ષિણ તરફથી શાંતિ મળવાનો લાભ આ પણ 
થયો કે, મુસલમાનોએ ઉત્તર આરબ પ્રદેશ અને મધ્ય આરબ પ્રદેશની 
વિરોધી શક્તિઓને સહેલાઈથી તાબે કરી લીધી. હુદેબિય્યહની સુલેહને 
ત્રણ જ મહિના થયા હતા કે, યહૂદી વસ્તીઓ ઇસ્લામની સત્તા હેઠળ 
આવતી ગઈ. પછી મધ્ય આરબ પ્રદેશના એ સર્વે કબીલાઓ પણ, જે 
યહૂદી અને કુરેશ સાથે જોડાણ ધરાવતા હતા, એક પછી એક તાબે થઈ 
ગયા. આવી રીતે હુદેબિય્યહની સુલેહે બે જ વરસમાં આરબ જગતમાં 
શક્તિનું સમતોલન એટલી હદે બદલી નાંખ્યું કે, કુરેશ અને મુશ્રિકોની 
શક્તિ દબાઈ ગઈ અને ઇસ્લામનું વર્ચસ્વ નક્કી બની ગયું. 





[૬૮૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બાવીસમી તરાવીહ 





આ હતા એ શુભ પરિણામો, જે મુસલમાનોને આ સુલેહથી મળ્યા. જેને 
તેઓ પોતાની નિષ્ફળતા અને કુરેશની સફળતા સમજી રહ્યા હતા. સૌથી વધુ 
જે વસ્તુ આ સુલેહમાં મુસલમાનોને ખટકી હતી અને જેને કુરેશે પોતાની જીત 
સમજી હતી, તે આ હતી કે, મક્કાથી ભાગીને મક્કા આવેલાઓને પાછા 
મોકલવામાં આવશે નહીં, પરંતુ થોડો જ સમય પસાર થયો હતો કે, આ વાત 
પણ કુરેશ ઉપર ઉંધી વળી અને અનુભવે દશાવી દીધું કે, નબી સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમની લાંબી નજરે આના ક્યા પરિણામોને જોઈને આ શરત 
સ્વીકારી હતી. સુલેહના થોડા દિવસો પછી મક્કાથી એક મુસલમાન અબૂ 
બશીર કુરેશની કેદમાંથી ભાગી છૂટ્યા અને મદીના પહોંચ્યા. કુરેશે એમને 
પાછા માંગ્યા અને હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે કરાર અનુસાર એમને 
તે લોકોને સોંપી દીધા, જેઓ મક્કાથી એમને પકડવા માટે મોકલવામાં આવ્યા 
હતા. પરંતુ મક્કા જતાં રસ્તામાં તેઓ ફરીથી એમની પકડ છોડાવી ભાગી 
ગયા. અને રાતા સમુદ્રના કિનારે એ માર્ગ ઉપર જઈ બેઠા, જ્યાંથી કુરેશના 
વેપારી કાફલા પસાર થતા હતા. આ પછી જે મુસલમાનને પણ કુરેશની 
કેદમાંથી ભાગી છૂટવાની તક મળતી, તે મદીના જવાને બદલે અબૂ બશીરના 
મુકામે પહોંચી જતો. એમ કરીને ત્યાં સિત્તેર માણસો ભેગા થઈ ગયા અને 
તેમણે કુરેશના વેપારી કાફલાઓ ઉપર હુમલા કરીને એમનો માર્ગ બંધ કરી 
દીધો. છેવટે કુરેશે ખુદ રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને વિનંતી 
કરી કે, આ લોકોને મદીના બોલાવી લો. અને આમ, હુદેબિય્યહના કરારની 
એ શરત આપોઆપ રદ થઈ ગઈ. અને ત્યાર બાદ ખૂનખરાબા વગર મક્કા 
શરીફ ફતહ થઈ ગયુ. 


સૂરતમાં આ સુલહના અમુક કિસ્સાઓનો હવાલો આપવામાં આવ્યો 
છે, અને સહાબાએ કિરામની ખૂબ પ્રશંશા-વખાણ કર્યા છે કે, તેમણે આ 
બનાવના દરેક તબક્કે ઘણી બહાદુરી, હિંમત, શોર્ય અને આજ્ઞાનું પાલન 
કરવામાં પોતાને આગળ રાખ્યા. તેમનું વર્ણન (વખાણ) ફક્ત કુર્‌આન શ.માં 
જ નહી, બલ્કે આગલી આકાશી કિતાબો તવરાત, ઈન્જિલ (બાઈબલમ)માં 
પણ સહાબાએ કિરામનો ઉલ્લેખ ઘણા સારા ઉદાહરણો આપી કર્યો છે. 








બાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૮૬] 





સૂરએ ફત્હમાં ઘણા બધા અલ્લાહ તઆલાના ઉપકારો અને એહસાનો 
દર્શાવવામાં આવ્યા છે : (૧) ગુનાહોની માફી (૨) નેઅમતની પરિપૂર્ણતા 
(૩) સીધા માર્ગની હિદાયત (૪) મદદનું વચન (૫) મુઅમિનોની હૃદય 
સાંત્વના (સુફૂન) (૬) જન્ઞતનું વચન (૦) મુનાફિકો અને મુશ્રિકો વિશે 
ઠરાવ (૮) મુઅમિનો પર અલ્લાહપાકનું પ્રસજ્ઞ થવું (૬) ગનીમતનું વચન 
(૧૦) મસ્જિદે હરામમાં દાખલાનું વચન (૧૧) શાંતિનો સંદેશ (૧૨) 
ઇસ્લામનું વર્ચસ્વ. આ છેલ્લી ખુશખબરી સૂરએ ફત્હના ઉતરાણ પહેલાં 
સહાબાને પાઠવવામાં આવી ન હતી કે સર્વે ધર્મો પર ઈસ્લામનું વર્ચસ્વ થશે. 


સહાબાના જે વખાણો અલ્લાહપાકે પોતે આયત નંબર-૧૦-૧૮ માં 
કર્યા, એનું કારણ સહાબાનો અલ્લાહપાક અને રસૂલ (સલ..)ના પ્રત્યે સાચો 
પ્રેમ છે કે પોતાના પ્રાણની પરવા કર્યા વિના યુદ્ધના મેદાનમાં અટલ રહેવાનું 
નિઃસ્વાર્થ વચન આપ્યું કે, તમારો સાથ નહીં છોડીશું. 

હુદેબિય્યહની સંધિને સૌથી ખુલ્લી ફતહ ઠરાવી. એનું કારણ એ છે કે, 
જે ધ્યેય અને મિશન પુરૂ થાય એ સૌથી મોટો વિજય ગણાય. હુદેબિય્યહમાં 
પણ એવું જ બન્યું. સંધિના કારણે લોકોમાં જે દૂરી હતી, તે નજદીકીમાં 
બદલાઈ અને એકબીજાને નજીકથી ઓળખવા-સમજવાનો સમય મળ્યો, 
જેના કારણે લોકો ઇસ્લામ સ્વીકારવા લાગ્યા. ગણતરીના બે વર્ષોમાં એટલા 
લોકોએ ઇસ્લામ સ્વીકાર્યો કે એથી પહેલાના ૧૭ વર્ષોમાં આટલા લોકો 
મુસલમાન ન બન્યા હતા. 


મુસલમાનોના એ ગુણોનું વર્ણન કર્યું, જેનાથી એમના ઉપર અલ્લાહ 
તઆલાના ઉપકારો થયા. (૨૯) 


મુસલમાનોના અમલીકરણનું વર્ણન તૌરાતમાં પણ છે. એટલા માટે 
હઝરત મૂસા (અલયહિસ્સલામ)ની કોમે પુરૂ જોર ભૌતિકતા પર આપ્યું. 
અને મુસલમાનોનું વર્ણન ઈન્જીલમાં પણ છે. ખ્રિસ્તીઓએ સન્યાસીની 
ઝિંદગી જીવવા પર જોર આપ્યું, જેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, મુસલમાનોમાં બજ્ઞેવ 
ગુણોનું સંકલન છે. 





[૬૮૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બાવીસમી તરાવીહ 





સૂરતની છેવટમાં ત્રણ વાતો વર્ણવી છે : (૧) અલ્લાહ તઆલાએ હુઝૂર 
(સલ.)ને હિદાયત અને સાચો ધર્મ અર્પણ કરી એટલા માટે મોકલ્યા કે 
આપ (સલ.) બધા ધર્મો પર તેને વર્ચસ્વ કરાવે. (૨) સહાબાની પ્રસંશા છે 
કે કાફિરો વિરૂદ્ધ ઘણા જ સખત અને અંદરોઅંદર પ્રેમભાવનાથી રહે છે 
અને બધા અલ્લાહપાકની પ્રસજ્ઞતાના ચાહકો છે. (૩) ઈમાનવાળા અને 
સદાચારોને ક્ષમા અને શ્રેષ્ઠ બદલાની ખુશખબરી આપવામાં આવી. અલ્લાહ 
તઆલા આપણાં સૌને આ ખુશખબરીના હકદાર બનાવે. 


સૂરએ ફત્હની આયતોનો ખુલાસો 


આપ (સલ.)નું ઉમરહ કરવાનું સ્વપ્ન પુરૂ થયુ અને સહાબાની 
પણ પરિક્ષા થઈ ગઈ, જેમાં તે સકળ થયા : 

બેશક, અલ્લાહપાકે પોતાના રસૂલ (સલ.)ને સાચું સ્વપ્નું દેખાડ્યું, જે 
તદ્દન ખરૂં છે કે, અલ્લાહપાક ચાહશે, તો તમે મસ્જિદે હરામમાં સલામતી 
સાથે જરૂર દાખલ થશો કે તમારામાંથી કોઈ માથુ મૂંડાવતો હશે અને કોઈ 
વાળ કતરાવતો હશે (અને શરૂથી અંત સુધી) તમને કંઈ ભય રહેશે નહિ. જે 
વાતોને તમે જાણતા નથી, તેને અલ્લાહપાક જાણે છે. ફરી (એના બદલે) 
એના પહેલાં એક નજીકની ફતહ નિમણિ કરી. (૨૭) તે જ (અલ્લાહપાક) 
છે, જેણે પોતાના રસૂલ (સલ.)ને સીધા માર્ગ અને સત્ય દીન સહિત મોકલ્યા 
છે કે, જેથી તે (દીન)ને દરેક ધર્મો પર વિજય આપે અને અલ્લાહપાક જ 
સત્યને સાબિત કરનાર પૂરતો છે. (૨૮) મુહમ્મદ (સલ.) અલ્લાહપાકના 
રસૂલ છે અને જે લોકો એમના સોબતી છે, તેઓ કાફિરો પર ભારે હોઈ 
આપસમાં દયાળુ છે. તેમને આપ રુફૂઅ-સિજદા કરતાં જોશો કે તેઓ 
અલ્લાહપાકની કૃપા અને ખુશ્નૂદી શોધતા રહે છે. 
તવરાત-ઈન્જીલ (બાઈબલ)માં સહાબાનું ઉદાહરણ : 


તેમની ઓળખાણ સિજદાના અસરથી તેમના મુખો પર જ છે. તેમની 
એ જ મિસાલ તવરાતમાં (વર્ણન થઈ) છે, પણ ઈન્જીલમાં તેમની મિસાલ 
એ (વણંન કરી) છે કે, જાણે ખેતીએ પોતાની અણી કાઢી. ફરી તેણે (ખોરાક 








બાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૬૮૮] 





ચુસી) તેને પુષ્ટિ આપી. પછી તે વધુ જાડી થઈ. પછી તે પોતાના થડ પર 
સીધી ઉભી થઈ ગઈ, જે ખેડૂતોને અચરજ પમાડે છે. (તો સહાબીઓને એમ 
જ ધીમે ધીમે ચડતી આપી) કે જેથી તેઓ (મુઅમિનો) વડે કાફિરોને બળાપામાં 
નાખે. જે લોકો ઈમાન લાવ્યા અને નેક કામ કરે છે, તેમને અલ્લાહપાકે 
(આખિરતમાં) ક્ષમા અને મહાન સવાબનો વાયદો આપ્યો છે. (૨૯) 


ઈન્જીલમાં ઇસ્લામ અને મુસલમાનોની સ્થિતિ ખેતીના દેષ્ટાંતરૂપે 
વણન કરી છે. એટલે જે પ્રમાણે પ્રથમ ખેતીનો ફણગો ફૂટે ત્યારે તે કમજોર 
હોય છે, ફરી ધીમે ધીમે જોર પકડી છોડ કે ઝાડ થઈ જાય છે. તે જ પ્રમાણે 
પ્રથમ ઈસ્લામ પર એક જ માણસ હતો, ફરી બે થયા, પછી ધીમે ધીમે સંખ્યા 
વધી બળ વધતુ ગયુ. હુઝૂર (સલ.)ના આખરી વખતમાં અને ખલીફાઓના 
સમયમાં જેટલુ બળ વધ્યુ હતુ, તે કોઈથી છૂપુ નથી. 


અલ-ણૃજરાત 
૧૦૩૨૧ઝ 
સૂરતના વિષયોનો ખુલાસો : 


આ સૂરતના મુખ્ય બે વિષયો છે. એક એ કે, મુસલમાનોને આપ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમનો અદબ-એહતેરામ અને મુહબ્બત તથા 
તે શિષ્ટાચારનું શિક્ષણ આપવાનો છે, જે ઈમાનવાળાઓને શોભનીય છે. 
અને બીજો વિષય એ કે, મુસ્લિમોએ આપસમાં એકતા-સંપ બાકી રાખવા 
માટે ક્યા નિયમો અને કાયદાઓ ઉપર અમલ કરવો જરૂરી છે ? 


શરૂઆતની પાંચ આયતોમાં તેમને એ અદબ અને શિષ્ટાચાર શીખવ- 
વામાં આવ્યા છે, જેનું તેમણે અલ્લાહ તઆલા અને તેના રસૂલ (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમ)ની બાબતમાં પાલન કરવું જોઈએ. પછી આ આદેશ 
આપવામાં આવ્યો છે કે, દરેક ખબર ઉપર વિશ્વાસ કરી લેવો અને તે માટે 
કોઈ પગલાં લેવા યોગ્ય નથી. જો કોઈ વ્યક્તિ કે જૂથ અથવા તો કૌમ વિરૂદ્ધ 
કોઈ સમાચાર સાંભળો તો ધ્યાનપૂર્વક જોવું જોઈએ કે સમાચારનું માધ્યમ 
વિશ્વસનીય છે કે નહીં. વિશ્વસનીય ન હોય તો તે અંગે પગલાં લેતાં અગાઉ 
તપાસ કરી લેવી જોઈએ કે સમાચાર સાચા છે કે નહી. 





[૬૮૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બાવીસમી તરાવીહ 





ત્યાર પછી મુસલમાનોને એ બુરાઈઓથી બચવાનો અનુરોધ કરવામાં 
આવ્યો છે, જે સામૂહિક જીવનમાં અશાંતિ પેદા કરે છે. અને જેના કારણે 
અંદરો-અંદર સબંધો બગડે છે. એકબીજાની મજાક કરવી, મહેણાં મારવા, 
ખરાબ નામ પાડવા, ખોટા અનુમાન કરવા, બીજાઓની હાલત વિશે ખણ- 
ખોદ કરવી, લોકોની પીઠ પાછળ એમની નિંદા કરવી, આ એ કૃત્યો છે, જે 
પોતે પણ ગુનો છે, અને સમાજમાં પણ બગાડ પેદા કરે છે. અલ્લાહપાકે 
એક એકનું નામ લઈ દરેકને હરામ ઠેરવી દીધાં છે. 


ત્યાર પછી કૌમ અને વંશને કારણે ઉભા કરવામાં આવેલ ભેદભાવો 
ઉપર પ્રહાર કરવામાં આવ્યો છે, જે દુનિયામાં વિશ્વવ્યાપી બગાડ અને 
અશાંતિના કારણ બને છે. કોમ અને કબીલાઓ તથા વંશોનો પોતાની 
આબરૂનું ગર્વ અને ઘમંડ અને બીજાને પોતાનાથી ઉતરતા સમજવા, અને 
પોતાની મોટાઈ પ્રસ્‍થાપિત કરવા માટે બીજાને નીચા પાડવા, એ મહત્વના 
કારણો પૈકી છે, જેના કારણે આ દુનિયા અન્યાય અને જુલ્મથી ભરાઈ ગઈ 
છે. અલ્લાહ તઆલાએ એક જ ટૂંકી આયતમાં આ ફરમાવીને આ દૂષણને 
જડમૂળથી ઉખાડી નાખ્યું છે કે, સો મનુષ્યો એક જ મૂળમાંથી પેદા થયા 
છે. અને કૌમ તથા કબીલાઓમાં તેમની વહેંચણી ઓળખાણ માટે છે, 
નહીં કે ગર્વ લેવા માટે. અને એક મનુષ્યની સરસાઈ માટે નેતિક શ્રેષ્ઠતા 
(અખ્લાક-સભ્યતા) સિવાય બીજો કોઈ કાયદેસર આધાર નથી. 


અંતમાં લોકોને બતાવવામાં આવ્યું છે કે, મુસલમાન થવા માટે ફક્ત 
ઈમાનનો મૌખિક એકરાર કરી લેવો કાફી નથી, બલ્કે હૃદયપૂર્વક અલ્લાહ 
તઆલા અતે તેના રસૂલને માનવ, વ્યવહારમાં આજ્ઞાંકિત બનવા અને 
નિખાલસપણે અલ્લાહપાકના માર્ગમાં પોતાના જાનમાલ ખપાવી દેવા એ 
બધી વસ્તુઓ શામેલ છે. સાચો મુઅમિન એ જ છે, જે આ વલણ અપનાવે. 


હુંજુરાત અરબીમાં રૂમ અને ઓરડાને કહે છે. આ સૂરતની ચોથી 
આયતમાં આપ (સલ.)ના ઓરડાની બહાર જોરથી બુમો પાડવાથી રોકવામાં 
આવ્યા છે. માટે સૂરતનું નામ “હુજુરાત”' રાખવામાં આવ્યું છે. 








બાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૯૦] 





ધ્યેય : નબી (સલ.)નો અદબ-એહતેરામ અને પ્રેમ તથા પરસ્પર 
મિત્રતા અને ભાઈચારો બાકી રહે તેવા શિષ્ટાચારનું શિક્ષણ આપવાનો છે. 


પહેલી આયતમાં ઉલ્લેખ છે કે, તમો નબી (સલ.)થી વહીના જલ્દી 
ઉતરાણની માંગ ન કરો, અને નબી (સલ.)નું સન્માન કરો. અલ્લાહપાકથી 
ડરો. અથાત્‌ તમારી જીવનદોરી નબી (સલ.) અને શરીઅતના મોતીઓમાં 
પરોવેલી હોવી જોઈએ. 

અદબી શિખામણો : (૧) નબી (સલ.) સામે અવાજ ધીમી રાખો. 
(૨) નબી (સલ.) આરામ ફરમાવતા હોય ત્યારે ઘરની બહારથી ઉહાપોહ 
ન કરો અને નામ લઈને ન પુકારો, બલ્કે ઘરની બહાર આવવાની રાહ જુઓ. 
(૩) દરેક ખબર ઉપર વિશ્વાસ કરી તુરંત તેના પર કોઈ પણ જાતના પગલાં 
લેવા યોગ્ય નથી, બલ્કે વાતની સૌપ્રથમ સંપૂર્ણ તપાસ કરી લેવી જોઈએ કે 
એ વાતમાં કેટલી સચ્ચાઈ છે. 

મુઅમિનો સાથે વ્યવહાર : (૧) સૌપ્રથમ દરેક મુઅમિનો વિચારે 
કે આપણે બધા ભાઈઓ છીએ. (ર) સામૂહિક જીવનમાં અશાંતિ પેદા કરે 
એવી ટેવોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જેમકે એકબીજાની મશ્કરી કરવી, મ્હેણાં 
મારવા, ખરાબ નામો પાડવા, ખોટા અનુમાન લગાવવા, જાસૂસી કરવી, પીઠ 
પાછળ લોકોની નિંદા (ગીબત) કરવી. 


નોંધ : ગીબત કરવી એ પોતાના મરેલ ભાઈનું ગોશ્ત ખાવા સમાન 
છે. માણસ વિચારે કે આ કૃત્યો કેમ કરી શોભા દે, જે પરસ્પર રહેલ પ્રેમ- 
ભાવનો જનાઝો કાઢી નાંખે ? માટે આ ટેવોથી બચવું જોઈએ. જેથી કરીને 
તેમાં એવા સંસ્કારનો સમાવેશ થાય કે લોકો માટે ઈસ્લામ સ્વીકૃતિનો રસ્તો 
સાફ થાય. 

અંતમાં વર્ણન કર્યું કે, માણસે પોતાના મુઅમિન હોવા પર અલ્લાહ 
તઆલાનું આભારી થવું જોઈએ. કેમ કે અલ્લાહપાક તોફીક ન આપતા તો 
ઈમાન જેવી મોટી નેઅમતથી વંચિત રહી જાત. માટે અલ્લાહપાક સામે 
પોતાના ઈમાન લાવવાનો રાગ ન આલાપવો જોઈએ. 





[૬૯૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બાવીસમી તરાવીહ 





સરએ હજરાતની આયતોનો ખલાસો 
€૧ ૧-૩ €૧ ક? 


આપ (સલ.)નો અદબ-એહતેરામ જાળવવો : 


હે ઈમાનવાળાઓ ! પોતાના અવાજોને નબીના અવાજ કરતાં ઉંચો કરો 
નહિ અને તેમની સાથે એટલા જોરથી બોલો નહિ, જેમકે એકબીજા સાથે 
(બેધડક) જોરથી બોલો છો. કદાચ એવું ન થાય કે તમારી કરણી (અઅમાલ) 
બેકાર થઈ જાય અને તમને ખબર પણ થવા પામે નહિ. બેશક, જે લોકો 
અલ્લાહપાકના રસૂલની સેવામાં પોતાના અવાજને ધીમો રાખે છે, એ તે લોકો 
જ છે કે, જેમના દિલોને અલ્લાહપાકે તકવા માટે કસોટીરૂપે કર્યા છે. તેમના 
માટે (આખિરતમાં) ક્ષમા અને મહાન બદલો છે. (૩) (હે નબી સલ. !) 
બેશક, જે લોકો આપને (ખાનગી) ઓરડાઓની બહારથી પુકારે છે, તેઓ 
પૈકી ઘણાંઓને ભાન નથી. (૪) પણ જો તેઓ (જરા) ધીરજ રાખત. એટલા 
સુધી કે, આપ પોતે તેમના તરફ નીકળી આવત, તો તેમના માટે એ બેહતર 
થાત; પણ અલ્લાહપાક બખ્શનાર (અને) દયાળુ છે. (૫) હે ઈમાનવાળાઓ! 
જો કોઈ દુરાચારી માણસ તમારી પાસે કંઈ (શિકાયતની) ખબર લઈને આવે 
તો ખૂબ તપાસ કરી લો. એવું ન થાય કે અજાણપણે તમે કોઈ કૌમને નુકસાન 
પહોંચાડી દો. પછી તમો પોતાના કર્યા પર પસ્તાવા લાગો. (૬) 


એકબીજાની મશ્કરી-ગીબત કરવાની મનાઈ : બદગુમાની અને 
જ્ઞાતિભેદ એ ઘમંડની જ નિશાની છે : 


હે ઈમાનવાળાઓ ! પુરૂષો બીજા પુરૂષોની હાંસી ઉડાવે નહિ. કદાચને 
તેઓ (અલ્લાહપાકની નજીક) એમનાથી બેહતર હોય અને સ્ત્રીઓ પણ બીજી 
સ્રીઓની હાંસી કરે નહિ. કદાચને તેણીઓ તેણીઓથી બેહતર હોય. વળી, 
તમે એકબીજાને મહેણું ન મારો અને ન એકબીજાને બુરા લકબથી પુકારો. 
(ઈમાન લાવ્યા) પછી પાપાચારીનું નામ જ ભૂંડું છે. અને જે કોઈ (એવા 
કામથી) તૌબા નહિ કરે, તો તેઓ જ જુલ્મ કરનારા છે. (૧૧) હે ઈમાન- 
વાળાઓ ! ઘણીખરી ધારણાઓથી દૂર રહો. કેમ કે કેટલીક ધારણાઓ પાપ 
હોય છે અને કોઈ (ના એબ)ની જાસૂસી ન કરો અને એકબીજાની ગીબત 








બાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૯૨] 





(નિંદા) ન કરો. શું તમારામાંથી કોઈને આ (કૃત્ય) ગમે છે કે તે પોતાના 
મરેલા ભાઈનું માંસ ખાય ? એને તો તમે તિરસ્કારપાત્ર ગણો છો અને 
અલ્લાહપાકથી ડરતા રહો. બેશક, અલ્લાહપાક તૌબા કબૂલ કરનાર મહા 
દયાળુ છે. (૧૨) હે લોકો ! બેશક, અમે તમને એક પુરૂષ અને એકજ સ્ત્રી 
(આદમ-હવ્વા અલે.)થી પેદા કર્યા અને અમે તમારી અનેક કૌમો અને કુટુંબો 
બનાવ્યા કે જેથી તમે એકબીજાને ઓળખી શકો. બેશક, અલ્લાહપાકને ત્યાં 
તમારામાંથી તે જ વધુ માનવંત છે, જે વધુ પરહેઝગાર હોય. બેશક, અલ્લાહ 
તઆલા સર્વજ્ઞ, ખબર રાખનાર છે. (૧૩) 


સૂરએ કાક 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતનો અસલ વિષય આખિરતનો અકીદો સાબિત કરવાનો છે. 
આખિરતનો અકીદો માણસની કરણી-કથનીમાં જવાબદારીની ભાવના પેદા 
કરે છે. જો આ અકીદો માણસના દિલમાં સમાય જાય અને તેના ઉપર દઢ 
વિશ્વાસ થઈ જાય તો માણસ હર ઘડીએ બુરા અમલો કરવાથી બચી જાય. 
કારણકે તેને એહસાસ થઈ ગયો છે કે, તેના દરેક અમલનો રેકોર્ડ થઈ રહ્યો 
છે. અને કાલે કિયામતના દિવસે તેની પ્રત્યેક કરણી-કથનીનો જવાબ આપવો 
પડશે. આ અકીદાને લઈ માનવી રાતના અંધકારમાં પણ ગુનોહ કરવાથી 
બચી જાય છે. એટલા જ માટે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ 
મોટાભાગે ઈદની નમાઝોમાં આ સૂરત પઢતા હતા. 


એક મહિલા ઉમ્મે હિશામ બિન હારિસા (રદી.), જેઓ હુઝૂરે પાક 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના પાડોશી હતા, વર્ણવે છે કે મને સૂરએ 
કાફ મોઢે જ આવી રીતે થઈ કે હું જુમ્આના ખુત્બાઓમાં ઘણી વખતે 
આપના મુબારક મુખે એ સાંભળતી હતી. કેટલીક બીજી રિવાયતોમાં 
આવ્યું છે કે, ફજની નમાઝમાં પણ આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) 
ખૂબ પઢતા હતા. આના ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે, હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમની દૃષ્ટિમાં આ એક ખૂબ જ મહત્વની સૂરત હતી. આથી 





[૬૯૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બાવીસમી તરાવીહ 





આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ વધુને વધુ લોકો સુધી વારંવાર આના 
વિષયો પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરતા હતા. 

આનું મહત્વનું કારણ સૂરતને ધ્યાનપૂર્વક પઢવાથી સહેલાઈથી સમજાઈ 
જાય છે. સમગ્ર સૂરતનો વિષય આખિરત છે. હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમે જ્યારે મક્કા મુકર્રમહમાં પોતાની દઅવતનો આરંભ કર્યો, તો 
લોકોને સોથી વધુ નવાઈ આપની જે વાતથી થઈ તે આ હતી કે, મૃત્યુ પછી 
મનુષ્યોને બીજી વાર ઉઠાવવામાં આવશે અને તેમણે પોતાના કર્મોનો 
હિસાબ આપવો પડશે. લોકો કહેતા હતા કે, આ તો બિલ્કુલ અશક્ય વાત છે. 
અક્કલમાં આ વાત સમાતી નથી. છેવટે આ બની જ કેવી રીતે શકે કે, 
જ્યારે આપણી રજેરજ ધરતીમાં વેરવિખેર થઈ ચૂકી હોય, ત્યાર પછી આ 
વેરવિખેર કણોને હજારો વરસ પછી ફરીવાર એકત્ર કરી અમારા આ જ 
શરીરને નવેસરથી બનાવી દેવામાં આવે અને અમે જીવતા થઈ ઉભા થઈ 
જઈએ ? આના જવાબમાં અલ્લાહપાક તરફથી ખૂબ જ સંક્ષિપ્તમાં નાના- 
નાના વાક્યો દ્વારા એક તરફ આખિરતની શક્યતા અને તેના ચોક્કસ કાયમ 
થવા માટે દલીલો આપવામાં આવી છે. અને બીજી તરફ લોકોને ચેતવવામાં 
આવ્યા છે કે, તમે ચાહે આશ્ચર્ય પામો અથવા સમજમાં ન સમાય તેમ સમજો, 
કે પછી ખોટી ઠેરવો, કોઈપણ સંજોગોમાં આ હકીકત બદલાઈ શકતી નથી. 


હકીકત આ છે કે, તમારા શરીરની રજેરજ જે ધરતીમાં વિખરાય છે, 
તેના વિશે અલ્લાહ તઆલાને ખબર છે કે, તે ક્યાં ગઈ છે અને કઈ સ્થિતિમાં 
ક્યા સ્થળે પડી છે. અલ્લાહ તઆલાનો એક ઈશારો માત્ર આ સર્વ કણોને 
એકત્ર કરી દેવા માટે અને તમને ફરીથી બનાવી પહેલાંની જેમ ઉભા કરી 
દેવા માટે બસ છે. આવી જ રીતે તમારો આ ખ્યાલ કે તમે અહી સ્વચ્છંદ 
વ્યક્તિ તરીકે છોડી દેવામાં આવ્યા છો અને કોઈની સામે તમારે જવાબ 
આપવાનો નથી, એક ગેરસમજ સિવાય કશું નથી. સાચી હકીકત આ છે કે, 
અલ્લાહ તઆલા પ્રત્યક્ષ રીતે પોતે પણ તમારા દરેક વર્તન અને કાર્યથી, બલ્કે 
તમારા દિલમાં આવી જનારા વિચારો સુદ્ધાંથી વાકેફ છે. અને તેના ફરિશ્તા 
પણ તમારા પૈકી દરેક વ્યક્તિ સાથે લગાડેલા છે, જે તમામ હલનચલનની 








બાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૯૪] 





પાકી નોંધ રાખી રહ્યા છે. 


જ્યારે સમય આવશે, ત્યારે સૂરનો અવાજ થતાં તમે બિલ્કુલ એવી જ 
રીતે નીકળી આવશો, જેવી રીતે વરસાદના એક ઝાપટા સાથે જ ધરતીમાંથી 
વનસ્પતિની ફૂંપળો ફૂટી નીકળે છે. એ વખતે આજની ગફલતનો પડદો જે 
તમારી અક્કલ ઉપર પડેલો છે, તમારી સામેથી ઉંચકાઈ જશે અને તમે 
સગી આંખે એ બધું જોઈ લેશો, જેનો તમે આજે ઈન્કાર કરી રહ્યા છો. 
એ વખતે તમને ખબર પડી જશે કે, તમે દુનિયામાં બિનજવાબદાર ન હતા, 
બલ્કે જવાબદાર હતા. બદલો અને સજા, યાતના અને વળતર તથા જશ્ઞત- 
જહજ્ઞમ જેમને તમે અજાયબીભરી વાર્તાઓ સમજી રહ્યા છો, તે વખતે આ 
બધી જ વસ્તુઓ તમારી નજર સામેની હકીકતો બની જશે. સત્યની 
દુશ્મનાવટના બદલારૂપે તમને એ જ જહન્ઞમમાં નાખવામાં આવશે, જેને 
આજે તમે બુદ્ધિ વગરની વાત સમજો છો. અને કૃપાળુ ખુદા તઆલાનો ડર 
રાખી સીધા માર્ગ તરફ પાછા વળનારા તમારી આંખોની સામે જજ્ઞતમાં જશે, 
જેનું વર્ણન સાંભળી આજે તમને આશ્ચર્ય થઈ રહ્યું છે. 


મુખ્ય વિષય આખિરતનો અકીદો સાબિત કરવાનો છે. વાણી એટલી 
સરળ કે માણસ જો થોડું ધ્યાન આપે તો પોતાની જવાબદારીની ભાવના 
પેદા થાય. માટે નબી (સલ.) જુમ્આના ખુત્બામાં, તો કોઈક વેળા ફજરની 
નમાઝમાં, તો કોઈક વેળા ઈદની નમાઝમાં આ સૂરહ પઢતા હતા કે, એક 
વાતાવરણ અને માહોલ બની જાય. જેથી દરેક વ્યક્તિ કુદરતી અભ્યાસક્રમ 
શરીઅતથી સજાગ થાય અને પોતાની પૂછપરછની ચિતા કરે. 

માણસ પોતાના માટે યોગ્ય માર્ગ પસંદ કરે; એટલે જહજ્ઞમના વર્ણન 
વેળા જજ્ઞતનું વર્ણન, હિદાયતના માર્ગ સામે ગુમરાહીનું વર્ણન છે. 

આખિરતના અકીદાને દઢતાપૂર્વક બેસાડવા માટે મૃત્યુના સમયથી 
આરંભ કર્યો. કેમકે આખિરતની પહેલી સીડી છે, અને એ પ્રમાણે વર્ણન કર્યું. 
મૌતની સકરાત આવી ગઈ, આ તે જ વસ્તુ છે જેનાથી દૂર ખસતો જાય છે. 
અને ત્યારબાદ સૂર ફૂંકવામાં આવશે. એ જ અઝાબના વાયદાનો દિવસ છે 





[૬૯૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ બાવીસમી તરાવીહ 





અને દરેક એ પ્રમાણે આવશે કે તેની સાથે એક હાંકનાર અને એક સાક્ષી 
આપનાર હશે. અને તે સમયનું ભયજનક દશ્ય આયત ૨૪-રપ થી સમજાય 
છે. તેને લઈને આવનાર ફરિશ્તો કહેશે કે કર્મપત્રક (અઅમાલનામું) તેયાર 
છે. અલ્લાહ તઆલાનો આદેશ મળશે કે તેને જહજ્ઞમમાં નાંખી દે, કેમકે 
તેઓ વિદ્રોહી, શંકાસ્પદ, ભલાઈના કામોથી રોકનાર અને સીમાઓ-હદો 
ઓળંગનારા લોકો છે. 


પરલોકને નકારનાર માટે બાહ્યના પડદા પાછળની વસ્તુઓનું વર્ણન 
કર્યું, જેથી ચિંતન-મનન કરે કે જે પ્રમાણે વરસાદના પાણીથી વેરાન-ઉજ્જડ 
જમીનમાં વનસ્પતિ, બાગો અને પાકો તૈયાર થઈ જાય છે, આ બધું તમો 
આંખોથી નિહાળી રહ્યા છો, તો તે જ અલ્લાહ તઆલા માટીમાં ભેળસેળ 
થયેલ દરેક વ્યક્તિને વનસ્પતિની જેમ સર્વ કણોને ભેગા કરી જીવિત કરી 
આપશે અને ત્યારે ભાન આવશે. જે વસ્તુઓને અજાયબીભરી વાર્તાઓ 
સમજતા હતા તે તો સગી આંખે જોવાઈ રહી છે ત્યારે દરેકને પોતાની 
જવાબદારીનો એહસાસ થશે. 


માણસને આખિરતથી વિમુખ થવાથી બચાવવા ત્રણ વાતો દશાવી : 
(૧) મનુષ્યને પેદા કર્યા બાદ તેના મનમાં જે વિચારો ઉદ્ભવે છે, તેની અમને 
જાણ છે. (૨) મનુષ્યની સંગત રહેલ શયતાન રબ સામે પોતાનો બચાવ 
કરતો કહેશે કે, મેં તેને વિદ્રોહી નથી બનાવ્યો, બલ્કે તે પોતે જ પથભ્રષ્ટતા 
(ગુમરાહી) તરફ વળી ગયો હતો. (૩) આખિરત સબંધી તું ગફલતમાં રહ્યો, 
હવે અમોએ તારા પરથી ગફલતનો પડદો ખસેડી લીધો, જેથી આજે તારી 
દષ્ટિ ખૂબ જ સતેજ છે. 

આયત-૪પ માં શિખામણ આપી કે, જે કોઈ પણ જજ્ઞતનો માર્ગ હળવો 
કરવા માંગે છે, તેના માટે કુરૂઆનથી શિખામણ લેવી ફરજીયાત છે. 


અલ્લાહપાકે પોતાના કલામમાં દ વખત કુર્‌આન મજીદની કસમ ખાઈ 
તેની મહત્તા તરફ ઈશારો કર્યો. આ તરફ ધ્યાન દોર્યું કે, આ કલામના પાલનથી 
તમારી ઝિંદગી સફળ કામયાબ નીવડશે. 








બાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૯૬] 





૬ જગાઓ (સૂ.સાદ, કાફ, ઝુખ્રુક, દુખાન, યાસીન, તૂર) 

સૂરતની સમાપ્તિ પર રસૂલ (સલ.)ને મુશ્રિકોની બેકાર બકવાસ પર 
ધીરજ, સવાર-સાંજ અલ્લાહની પાકી અને ઈબાદત (ઉપાસના)નો સંદેશ 
પાઠવ્યો. સાંત્વના આપતા કહ્યું કે, લોકો તમારી સાથે જે વર્તાવ કરી રહ્યા છે, 
તેનું મને જ્ઞાન છે અને તમે બળજબરી કરવાવાળા નથી. હા, જે અમારી 
સજાથી ડરે છે, તે જ કુર્‌ૂઆનથી બોધપાઠ લે છે. 


સૂરએ કાફની આયતોનો ખુલાસો 


માનવીના પ્રત્યેક અમલનો રેકોડ થઈ રહલો છે : 

અને અલબત્ત, અમે મનુષ્યને પેદા કર્યો અને તેના મનમાં જે વિચારો 
ઉદભવે છે, તેને પણ અમે જાણીએ છીએ અને (ઈલ્મમાં) અમે માનવીથી 
તેની ધોરી નસ કરતાં પણ વધુ નજીક છીએ. (૧૬) (તદુપરાંત એ પણ 
બતાવો કે) જ્યારે બે લેનારા ફરિશ્તા (કરણીની નોંધ) લેતા જાય છે, જે 
જમણી અને ડાબી તરફ બેસી રહે છે. (૧૭) તે કોઈ વાત બોલવા પામતો 
નથી, પરંતુ તેની પાસે એક તાકમાં લાગેલો (લખી લેવા માટે) તેયાર હોય છે. 
(૧૮) અને (સાવધ થઈ જાઓ) મૌતની મૂછા (સકરાત) ખરેખર આવી 
લાગી (ત્યારે કહેવામાં આવશે કે) આ તે જ વસ્તુ છે, જેનાથી તું દૂર ખસતો 
હતો. (૧૯) અને (ત્યાર બાદ બીજી વખત) સૂર ફૂંકવામાં આવશે; એ જ 
અઝાબના વાયદાનો દિવસ છે. (૨૦) અને દરેક જણ એવી રીતે (કિયામતના 
મેદાનમાં) આવશે કે તેની સાથે (બે ફરિશ્તા) એક હાંકનાર અને એક સાક્ષી 
આપનાર હશે. (૨૧) (પછી કાફિરને કહેવામાં આવશે) આ દિવસ સબંધી 
તું ગફલતમાં રહ્યો. હવે અમે તારા ઉપરથી તારો (ગફલતનો) પડદો ખસેડી 
લીધો, જેથી આજે તારી દષ્ટિ બહુ જ સતેજ છે. (૨૨) 


જન્નત-જહતન્નમના અહેવાલ : 


(તે દિવસ યાદ કરવા પાત્ર છે) જે દિવસે અમે જહન્ઞમને કહીશું કે 
શું તું ભરાઈ ગઈ ? પણ તે અરજ કરશે કે (હજુ) બીજું પણ કંઈ છે ? (૩૦) 
અને પરહેઝગારો માટે જજ્ઞતને નજીક લાવવામાં આવશે, જે કંઈ જ દૂર 





[૬૯૭] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ બાવીસમી તરાવીહ 





રહેશે નહિ. (૩૧) (ફરી કહેવામાં આવશે કે) આ તે જ છે, જેનો તમારાથી 
દરેક (દિલથી) રજૂ રહેનાર (બંદગીમાં) પાબંદી કરનાર માટે વાયદો 
કરવામાં આવતો હતો. (૩૨) (સારાંશ કે) જે કોઈ કૃપાળુ (અલ્લાહ 
તઆલાથી) તેને જોયા વિના જ ડરતો રહ્યો અને રજૂ થનાર દિલ સહિત 
આવ્યો હોય, (૩૩) તેઓને કહેવામાં (આવશે કે) આ જજ્ઞતમાં સલામતીથી 
ચાલ્યા જાઓ. આ સદા રહેવા (સબંધી હુકમ)નો દિવસ છે. (૩૪) તેઓને 
ત્યાં તે સઘળુ મળશે, જેની તેઓ ઈચ્છા કરશે તથા (તે ઉપરાંત) અમારી પાસે 
કંઈક વધારો પણ છે. (૩૫) 








ત્રેવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૬૯૮] 


ન ત્રેવીસમી તરાવીહ 


આજની ત્રેવીસમી તરાવીહમાં સત્તાવીસમા પારહ “કાલ ફમા ખત્બુકુમ'ની તિલાવત 
કરવામાં આવશે. 





અઝુ-ઝારિયાત 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતથી લઈ સૂરએ હદીદ (સૂરહ-૫૭) સુધી બધી જ સૂરતો મક્કી 
છે. તેમનો મુખ્ય વિષય ઈસ્લામી બુન્યાદી અકીદાઓનું શિક્ષણ છે. ખાસ 
કરીને આખિરતનું જીવન, જજ્ઞત-જહનજ્ઞમની વિવિધ હાલતો, અઝાબ-રાહતો 
વગેરેનું વર્ણન અને આગલી નાફરમાન કૌમોના ઈબ્રતજનક પરિણામોને 
ઘણી જ શાનદાર, અર્થસભર, સાહિત્યિક શૈલીમાં અસરકારક રીતે રજુ 
કરવામાં આવ્યા છે. આ કિસ્સાઓને બીજી કોઈપણ ભાષામાં રજુ કરવા 
અત્યંત મુશ્કેલ છે. ભાષાંતર કરી ફક્ત તેનો ભાવાર્થ રજુ કરવાની કોશિશ 
કરવામાં આવી છે. અસલ હકીકત તો અરબી ભાષામાં જ સમજી શકાય છે. 


આખિરત વિશે જે વાત આ સૂરહના નાના-નાના પરંતુ અર્થ-સભર 
વાક્યોમાં વર્ણવવામાં આવી છે, તે આ છે કે, માનવજીવનના અંજામ વિશે 
લોકો વચ્ચે પ્રવર્તતી વિવિધ અને વિરોધાભાસી માન્યતાઓ જ આ વાતની 
સ્પષ્ટ દલીલ છે કે, આમાંથી કોઈપણ માન્યતા જ્ઞાન-બુધ્ધિ આધારિત નથી, 
બલ્કે દરેકે અનુમાનના ઘોડા દોડાવી પોતાની રીતે જે વિચારસરણીઓ ઘડી 
કાઢી છે, તેને જ તે પોતાની માન્યતાઓ માની બેઠો. કોઈએ સમજી લીધું 
કે, મૃત્યુ પછી જીવન નથી, તો પુનર્જન્મના સ્વરૂપમાં કોઈએ આખિરતના 
જીવન અતે સજા તથા બદલાનો સ્વીકાર કર્યો, તો કર્મોના બદલાથી બચવા 
માટે જાતજાતના માર્ગો શોધી કાઢ્યા. આવા મોટા અને પાયાના પ્રશ્નની 
બાબતમાં, જેના વિશે માણસનો અભિપ્રાય ખોટો ઠરવાથી તેનું સમગ્ર 
જીવન નકામું બની જાય છે અને હંમેશ માટે તેના ભાવિને નષ્ટ કરી નાખે છે. 
માણસ એક મોટી ગેરસમજમાં રહીને આખું જીવન અજ્ઞાનતાની ગફલતમાં 





[૬૯૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રેવીસમી તરાવીહ 





પસાર કરી નાખે અને મૃત્યુ પછી એકાએક એક એવી પરિસ્થિતિનો સામનો 
કરે, જે માટે તેણે સહેજે તેયારી કરી ન હતી. 


આવાપ્રશ્ન માટે સાચો અભિપ્રાય બાંધવાનો માત્ર એક જ માર્ગ છે કે, 
મનુષ્યને આખિરત વિશે જે જ્ઞાન ખુદા તઆલા તરફથી તેના નબી (સલ.) 
આપી રહ્યા છે, તેની ઉપર ગંભીરતાપૂર્વક વિચાર કરે, અને ધરતી તથા 
આકાશની વ્યવસ્થા તથા ખુદ પોતાની જાત ઉપર નજર નાંખી ઉઘાડી 
આંખોથી જુએ કે શું એ જ્ઞાનની સચ્ચાઈ દરેક જગ્યાએ મોજૂદ નથી ? આ 
જ સબંધમાં હવા અને વરસાદની વ્યવસ્થાને, ધરતીની બનાવટ અને તેની 
મખ્લૂકને, મનુષ્યના પોતાના આત્માને, આકાશના સર્જનને અને દુનિયાની 
બધી જ વસ્તુઓને જોડીમાં પેદા કરવાને આખિરત માટે પુરાવાના રૂપમાં 
રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. 


તૌહીદનો સંદેશ આપતાં જણાવવામાં આવ્યુ છે કે, તમારા સર્જકે 
તમને બીજાઓની બંદગી માટે નહીં, બલ્કે પોતાની બંદગી માટે પેદા કર્યા છે. 
તે તમારા બનાવટી ઉપાસ્યો (મઅબૂદ) જેવો નથી, જે તમારી પાસેથી રોજી 
પ્રાત કરે છે અને તમારી મદદ વિના જેમની ખુદાઈ ચાલી શકતી નથી. 
તે એવો ઉપાસ્ય છે, જે સૌને રોજી આપનાર છે, જેને કોઈની પાસેથી 


રોજી લેવાની જરૂર નથી, અને જેની ખુદાઈ ખુદ તેના પોતાના સર્વશક્તિમાન 
હોવાને લઈ ચાલી રહી છે. 


અંતમાં તોહીદનો સંદેશ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. આની સાથે લોકોને 
આ વાત માટે ચેતવવામાં આવ્યા છે કે, નબીઓ અલયહિમુસ્સલામની વાત 
ન માનવી અને પોતાના અજ્ઞાનતાપૂર્ણ ખ્યાલોનો આગ્રહ સેવવો પોતે એ 
કૌમો માટે જ વિનાશક પુરવાર થયો છે. 


સૂરતના પ્રારંભથી એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે, રોજી આપનાર અને 
રોકનાર ફક્ત અલ્લાહપાક જ છે. જ્યારે અલ્લાહપાક રોજી આપવા ચાહે 
છે, તો પવનો ચલાવી વાદળો ભેગા કરી જ્યાં ઈચ્છે ત્યાં વરસાદ વરસાવે 
છે અને જ્યારે રોકવા ઈચ્છે છે, તો પવનો ચલાવી વરસાદના વાદળોને 








ત્રેવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૦૦] 





વિખેરી કાઢે છે, જેથી વરસાદ ન થાય. કસમ ખાઈને શબ્દોની શરૂઆત કરી, 
જે દર્શાવે છે કે રોજી આપવા-રોકવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર અલ્લાહપાકને જ 
છે. તે જ વ્યવસ્થાપક છે. તો તેના જ બતાવેલ તરીકા, રીતરિવાજોનું અનુસરણ 
કરવું જોઈએ. કેમકે તેના વચનો સત્ય છે, તેને મુખ દેખાડવું અને મુલાકાત 
સત્ય છે, જજ્ઞત-જહન્ઞમ સત્ય છે. (€-£) મુઅમિનોના સુકૂન માટે કહ્યું કે, 
રિઝક આસમાનમાં સાચવેલ છે, જે તેમને મળીને જ રહેશે. (€ર-રઝ) ત્યાર 
બાદ આકાશ-પાતાળની બનાવટનું વર્ણન કરી પોતાની તાકાત-ક્ષમતા દેખાડી 
સ્પષ્ટ કર્યું કે, મનુષ્યને પોતાના બચાવ માટે મારા જ રક્ષણની જરૂરત છે. 
માટે તેના બતાવેલ માર્ગનું અનુસરણ કરવું જોઈએ. પટમી આયતમાં મનુષ્યને 
પેદા કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ બતાવ્યો કે, બંદો મારો આજ્ઞાંકિત રહે. ત્યાર બાદ 
પોતાની ઉદારતા દશાવી કે, હું દુન્યાના ઉપાસ્યોની જેમ તમારાથી રોજી નથી 
માંગતો, મારી પાસે તો ભંડારોના ભંડાર ભરેલા છે. (૫૮) 

રોજીના વાતાવરણને લગતો હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)ના મહેમાનનો 
કિસ્સો કે જેમણે આવી છોકરાની શુભેચ્છા પાઠવી. એ ખોળા (બીવી) માટે 
છોકરાની શુભેચ્છા, જે છોકરાથી માયુસ થઈ ગયા હતા અને બાહ્ય કોઈ 
માધ્યમ પણ નજર ન આવતું હતું. જેથી દાવા પર દલીલ કરી કે કોઈ પણ 
નેઅમત અપણ કરવી અને નેઅમતથી વંચિત રાખવાનો અધિકાર ફક્ત ખુદા 
તઆલાને જ છે. માટે તેની પનાહ પકડવી જોઈએ. તદુપરાંત હઝ. ઈબ્રાહીમ 
(અલૈ.)એ મહેમાનોની કેવી આગતા-સ્વાગતા કરી તેનું વર્ણન છે. 

સૂરતના આરંભમાં ચાર પ્રકારના પવનોની કસમ (સોગંદ) ખાઈને 
અલ્લાહપાકે ફરમાવ્યું કે, જેનો વાયદો (કિયામત) કરવામાં આવે છે, તે સત્ય 
છે. અને ન્યાયનો દિવસ ચોક્કસ આવશે. જે પ્રમાણે પવનોની અવર-જવર, 
વાદળોનું વરસાદના પાણીને લઈ ટુકડા-ટુકડા થઈ આમ-તેમ વહેંચાઈ જવું. 
શું આ બધા કાર્યો આપમેળે થાય છે ? તો જે અલ્લાહ તઆલા આની તાકાત 
ધરાવે છે, તો પછી આખિરતમાં સર્વે જગતને ભેગુ કરી હિસાબ દેવો તેના 
માટે આસાન છે. ત્યાર પછી બીજી વાર આકાશની કસમ ખાઈને ફરમાવ્યું 
કે, કાફિરો તો અલગ-અલગ વાતોમાં પડેલા છે, અને કાફિરોનું નબીઓની 





[૭૦૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રેવીસમી તરાવીહ 





વાત નકારી જૂઠલાવવું એમ લાગે છે કે વંશપરંપરાગત છે. 

પરહેઝગારોના સારા પરિણામ અને તેમના ઉચ્ચ ગુણોનું વર્ણન છે 
કે, સદકાર્યો કરે છે, પરોઢિયે ઉઠી અલ્લાહ તઆલા સમક્ષ ક્ષમા-માફી 
અને તોબા કરે છે. તેમના માલમાંથી માંગનાર અને ન માંગનાર બશેવનો હક 
અદા કરે છે. 


ત્યાર પછી અલ્લાહપાકની કુદરત અને મહાનતા દર્શાવવા જમીન, પોતે 
ઈન્સાન અને રોઝીનો મુખ્ય દ્વારરૂપે આસમાનને રજૂ કર્યું. 

પારહ-૨૬ની છેવટમાં હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલૈ.) પાસે ફરિશ્તાઓનું 
મહેમાન બનીને આવવું અને હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)નો તેમની સાથે 
આદરભાવ અને સભ્યતાભર્યો વર્તાવ વિશે વર્ણન અને ફરિશ્તાઓ તરફી 
આપને ઘડપણમાં અવલાદપ્રાપ્તિની ખુશખબરી મળે છે. 


હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલૈ.) ફરિશ્તાઓનો આવવાનો હેતુ જાણે છે કે, 
તેઓ હઝરત લૂત (અલૈ.)ની નાફરમાન કૌમ પર અલ્લાહપાક તરફથી 
આપત્તિ લઈને આવ્યા છે, જે પથ્થરોની વર્ષારૂપે હતી. 
1... 


ત્યાર પછી જિનજ્ઞાત અને ઈન્સાનની પેદાઈશનો હેતુ દર્શાવ્યો કે, તેઓ 
ઈબાદત માટે છે. આ ઉપદેશ આપણા સૌને આવકારે છે કે, તમો તમારી 
ઝિંદગીનો હેતુ રમત-ગમત, મોજમસ્તી સમજીને ગેરમાર્ગે દોરાય ન જશો. 
છેવટે એ પણ વર્ણન છે કે, સઘળી મખ્લૂકને તેમની પરામર્શ પ્રમાણે રોજી હું 
જ પહોંચાડું છું અને કાફિરો તેમજ મુશ્રિકોને આખિરતની સજાથી ચેતવ્યા. 


સૂરએ ઝારિયાતની આયતોનો ખૂલાસો 
આખિરતની સાબિતી માટે વિવિધ વસ્તુઓના સોગંદ : 


તે પવનોના સોગંદ કે જે (ધૂળ) ઉડાવીને વિખેરી નાખે છે. (૧) ફરી તે 
વાદળોના (સોગંદ) જે (વરસાદના બોજાને ઉઠાવે છે.) (ર) ફરી નરમીથી 
ચાલે છે. (૩) પછી હુકમ મુજબ વહેંચી આપે છે. (૪) બેશક, તમારાથી જે 
(કિયામતનો) વાયદો કરવામાં આવે છે, તે સત્ય જ છે. (૫) અને બેશક, 








ત્રેવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૦૨] 





(કરણીઓનો) ઈન્સાફ થનાર જ છે. (૬) આકાશના સોગંદ જેમાં 
(ફરિશ્તાઓના) રસ્તા છે. (૭) બેશક, (કિયામત સબંધી) તમે ઝઘડાની 
વાતમાં પડ્યા છો. (૮) તેના (પર ઈમાન લાવવા)થી તે જ અટકે છે,જે 
ભમાવવામાં આવ્યો. (૯) અટકળ ચલાવનારા માર્યા ગયા. (૧૦) જેઓ 
ગફલતમાં હોય ભૂલી રહ્યા છે. (૧૧) તેઓ (હાંસી તરીકે) પૂછે છે કે, તે 
ઈન્સાફનો દિવસ ક્યારે આવશે ? (૧૨) (ફરમાવી દો કે) જે દિવસે 
તેઓ આગ પર બાળવામાં આવશે (૧૩) (અને તેઓને કહેવામાં આવશે કે) 
પોતાની શરારતની મજા ચાખો, એ જ (અઝાબ) છે, જેને તમે ઉતાવળથી 
માંગતા હતા. (૧૪) 


જનબ્નતવાળા લોકોના ગુણો ઃ 


બેશક, અલ્લાહ તઆલાથી ડરનારાઓ બગીચાઓ અને નહેરોમાં હશે. 
(૧૫) તેમના પરવરદિગારે તેમને જે નેઅમતો અર્પણ કરી હશે તેને (સહર્ષ) 
લેતા હશે. ખરેખર, તેઓ એના પહેલાં (દુનિયામાં) સદાચારી હતા. (૧૬) 
તેઓ રાત્રે (બંદગી કરતા હોવાથી) બહુ થોડું ઉઘતા હતા (૧૭) અને પરોઢિયે 
તેઓ (ગુનાહોની) માફી માંગતા હતા. (૧ ૮) અને તેમના માલમાં ભિક્ષુક 
તથા (બિન સવાલી) નિરાધારોનો ભાગ હતો. (૧૯) 


માનવીની પૈદાઈશનો હેતુ : 


અને મેં જિજ્ઞાત તથા ઈન્સાનને એટલા માટે જ પેદા કર્યા છે કે, મારી 
જ બંદગી કર્યા કરે. (૫૬) હું તેઓ પાસે રોજી માંગતો નથી અને ન એ ચાહું 
છું કે તેઓ મને ખોરાક આપે. (૫૭) બેશક, અલ્લાહપાક પોતે જ સૌને રોજી 
આપનાર, શક્તિવાન (અને) ઘણો બળવાન છે. (૫૮) 


અવૃ-તૂર 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતના પ્રથમ રૂફૂઅનો વિષય આખિરત છે. આખિરત માટે સાક્ષી 
આપતી કેટલીક હકીકતો અને નિશાનીઓના સોગંદ ખાઈને ખૂબ ભારપૂર્વક 





[૭૦૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રેવીસમી તરાવીહ 





આ ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે, તે ચોક્કસ આવવાની છે. અને કોઈની અંદર 
આ તાકાત નથી કે, આને આવતી અટકાવી શકે. પછી આ બતાવવામાં આવ્યુ 
છે કે, જ્યારે તે આવશે, તો તેનો ઈન્કાર કરનારાઓનો શું અંજામ આવશે? 
અને આને સ્વીકારી તકવા-સંયમનો માર્ગ અપનાવનારાઓ કેવી રીતે અલ્લાહ 
તઆલાના ઈનામો દ્વારા બહુમાન પામશે. 


ત્યાર બાદ બીજા રૂકૂઅમાં કુરેશના સરદારોના એ વલણની ટીકા કરવામાં 
આવી છે, જે તેમણે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના સંદેશની 
વિરોધમાં અપનાવેલું હતું. તેઓ આપને ક્યારેક જ્યોતિષી, ક્યારેક પાગલ 
અને ક્યારેક શાયર ઠેરવી સામાન્યજનોને આપની વિરૂદ્ધ બહેકાવતા હતા. 
જેથી લોકો આપના લાવેલા સંદેશા તરફ ગંભીરતાપૂર્વક ધ્યાન ન આપે. જાણે 
આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ કંઈ માંગવા માટે એમની પાછળ પડી 
ગયા છે. અને તેઓ પોતાનો જીવ છોડાવવા માટે આપનાથી મોઢું છુપાવતા 
ફરે છે. તેઓ ભેગા મળી વિચારતા હતા કે, આપની વિરૂદ્ધ કઈ ચાલ ચાલવામાં 
આવે, જેથી આપની આ દઅવતનો ખાત્મો થઈ જાય, અને બધું કરવા છતાં 
પણ એમને આ વાતનું કોઈ ભાન ન હતું કે, તેઓ કેવી અજ્ઞાનતાપૂર્ણ 
માન્યતાઓમાં પડેલા છે. જેના અંધકારમાંથી લોકોને કાઢવા માટે હઝરત 
મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ બિલ્કુલ નિઃસ્વાર્થ ભાવે પોતાની 
સમગ્ર તાકત ખર્ચી રહ્યા છે. અલ્લાહ તઆલાએ એમના આ જ વલણની ટીકા 
કરતાં સતત પ્રશ્નો કર્યા છે. જેમાંથી દરેક પ્રશ્ન કાં તો એમના કોઈ વાંધાનો 
જવાબ છે અથવા એમની કોઈ અજ્ઞાનતાની સમીક્ષા. ત્યાર પછી ફરમાવ- 
વામાં આવ્યુ છે કે, આ લોકોને આપની નબૃવ્વતનો સ્વીકાર કરાવી લેવા માટે 
કોઈ ચમત્કાર, મોઅજિઝો દેખાડવો બિલ્કુલ નિરર્થક છે. કેમકે આ લોકો 
એવા હઠીલા છે કે, એમને ગમે તે દેખાડી દેવામાં આવે તો પણ તેઓ તેનું 
કોઈને કોઈ અર્થઘટન કરી ઈમાન લાવવાથી છટકી જશે. 

આ સાથે આપને સંતોષ દેવડાવવામાં આવ્યો છે કે, આપના પાક રબે 
આપને દુશ્મનોના મુકાબલામાં પોતાની હાલત ઉપર છોડી દીધા નથી, 
બલ્કે તે બરાબર દેખરેખ રાખી રહ્યો છે. જ્યાં સુધી તેના નિર્ણયની ઘડી ન 








ત્રેવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૦૪] 





આવે, આપ બધું જ સહન કરતાં જાવ અને પોતાના રબની પ્રશંસા અને 
પવિત્રતા (સુબ્હાનલ્લાહ અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ) પઢતા રહો અને તેના વડે 
એ બળ પ્રાપ્ત કરતા રહો, જે આવા સંજોગોમાં અલ્લાહપાકના દીનનું કામ 
કરવા માટે જરૂરી હોય છે. 


સૂરતની એક આયત જે દરેકને સભાન-સજાગ કરવા કાફી છે. દરેક 
વ્યક્તિ પોતાની કરણી સુધારી લે, નહીં તો આખિરતમાં દરેક પોતાની કરણીમાં 
સપડાયેલ હશે. (€?7 


જેવા કાર્યો તેવું રહેઠાણ : 


જે લોકો આખિરતને નકારે છે અને ગેર-જવાબદારીનું જીવન પસાર 
કરે છે, તેમનું અંતિમ ઠેકાણું જહજ્ઞમ છે. તેમને ધમકીભર્યા મ્હેણાં ફરિશ્તા- 
ઓની ઝબાનથી સાંભળવા પડશે કે, આ તે જ આગ છ, જેને તમે જૂઠલાવતા 
હતા. શું આ જાદુ છે કે દેખાતું નથી ? અંદર દાખલ થાવ, ધીરજ રાખો કે 
ન રાખો, આજે બધું બરાબર છે. (૪?-?૪7 


તેના મુકાબલામાં જે માણસ રબચાહી જીવન જીવે છે, તેના માટે બાગો 
અને જાતજાતની નેઅમતો મળશે. તેમને ખુશ કરવા કહેવામાં આવશે, મોજ- 
મજા કરો, તમારા કાર્યોના પરિણામરૂપે. (૪૭-?૯) 


સૂરએ તૂરમાં વર્ણનશૈલી એટલી અસરકારક અને હૃદયસ્પર્શી છે કે, 
તેનો અંદાજો હઝરત ઉમર (રદી.)ના કિસ્સાથી સમજી શકાય છે કે, એક 
રાત્રે મક્કાની એક ગલીમાંથી જઈ રહ્યા હતા, તો તેમના કાનમાં “ઈન્ન 
અઝાબ રબ્બિક લવાકિઅ”વાળી આયત પડી. પોતાની સવારીથી ઉતરી 
જઈ લાંબા સમય સુધી દિવાલના ટેકે બેસી રહ્યા. ત્યાર બાદ મહિના સુધી 
ઘરમાં જ રહ્યા. લોકો હાલચાલ પૂછવા માટે આવતા હતા, પરંતુ તેમને 
બીમારીનું કારણ ખબર પડતું ન હતું. આ કિસ્સાથી બોધપાઠ મળે છે કે, 
આપણે સૌ પણ કુર્‌આનની તિલાવત અથવા કુર્‌આનને ચિંતન-મનન કરતાં 
સાંભળીએ કે જેથી આપણા દિલોમાં તેની કંઈક ચિંગારી લાગી જાય. ત્યાર 
પછી પરહેઝગારીના ઠેકાણાં અને ત્યાં રાહત માટેની નેઅમતોનું વર્ણન છે. 





[૭૦૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રેવીસમી તરાવીહ 





આગળની આયતોમાં હુઝૂર (સલ.)ની સાથે કાફિરોનો વતાંવ દર્શાવી 
કહ્યું કે, તમો તમારૂ કામ ચાલુ રાખો. તેમનો અસભ્યતાભર્યો વર્તાવ તમારૂં 
કંઈ બગાડી નહીં શકે. અલ્લાહપાક તમારૂં રક્ષણ કરશે અને દુરાચારો- 
અત્યાચારોને સજા ભોગવવી પડશે. 


સરએ તરની આયતોનો ખલાસો 
€૧ €૧ ક 


આખિરતની સાક્ષીરૂપ નિશાનીઓની સોગંદ : 

તૂર (પર્વત)ના સોગંદ (૧) તથા તે કિતાબના સોગંદ જે લખાયેલી છે. 
(૨) ખુલ્લા વરકોમાં (લખાયેલી છે.) (૩) તથા આબાદ ઘરના (સોગંદ) 
(૪) અને ઉંચી છતના (સોગંદ) (૫) અને જોશ મારતા સમુદ્રના (સોગંદ) 
(૬) બેશક, આપના પરવરદિગારનો અઝાબ થઈને જ રહેશે. (૭) જેને 
કોઈ ટાળી શકનાર નથી. (૮) જે દિવસે આકાશ થરથર ધુજી ઉઠશે (૯) 
અને પર્વતો ચાલવા લાગશે, (૧૦) તો તે દિવસે (નબીને) જુઠાડનારાઓની 
બૂરી દશા થશે. (૧૧) જેઓ કે (જુઠાડવાની) વાતો બનાવતા હોઈ રમી રહ્યા 
છે. (૧૨) જે દિવસે કે તેઓને જહજ્ઞમની આગ તરફ ધક્કા મારીને લાવવામાં 
આવશે. (૧૩) (ત્યારે તેઓને કહેવામાં આવશે કે) આ તે જ દોઝખ છે કે, 
જેને તમે જૂઠાડતા હતા. (૧૪) હવે (બોલો) આ જાદૂ છે અથવા તમને સૂજતું 
જ નથી ? (૧૫) (ત્યારે હવે) એમાં દાખલ થઈ જાઓ. ફરી ચાહે તમે સહન 
કરો યા સહન ન કરો. તમારા માટે બજ્ઞે સરખું જ છે. તમને તે (કરણી)નો 
બદલો આપવામાં આવે છે, જે કંઈ તમે કરતા હતા. (૧૬) 
જન્નતવાળાના ઈન્આમ : 

બેશક, પરહેઝગારો (જજ્ઞતના) બાગો અને નેઅમતોમાં હશે. (૧૭) 
તેમના પરવરદિગારે જે કંઈ તેમને આપ્યું હશે, તેથી ખૂશ હશે અને તેમને 
તેઓનો પરવરદિગાર જહજ્ઞમના અઝાબથી બચાવશે. (૧ ૮) (વળી, તેમને 
હુકમ થશે કે) જે નેકીઓ તમે કરતા હતા તેના બદલે રૂચી મુજબ ખૂબ 
ખાઓ અને પીઓ. (૧૯) હારબંધ ગોઠવેલા તખતો પર અઢેલીને (બેસી 
ખાઓ-પીઓ) અને અપે તેમને મોટી મોટી આંખોવાળી હૂરો સાથે 








ત્રેવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૦૬] 





પરણાવીશું. (૨૦) અને જે લોકો ઈમાન લાવ્યા અને તેમની અવલાદે પણ 
ઈમાનની સાથે તેમનું અનુકરણ કર્યું તો તેમની અવલાદને પણ અમે 
(દરજામાં) તેમની સાથે શામિલ કરી દઈશું અને અમે તે વડીલોની કરણી- 
માંથી તેઓનો જરા પણ (સવાબ) ઘટાડીશું નહિ. દરેક માણસ પોતાની 
કરણીમાં સપડાયેલો છે. (૨૧) અને જે પ્રકારના ફળો તથા ગોશ્તની તેમને 
ઈચ્છા હશે, અમે તે ઉપરાછાપરી આપતા રહીશું. (૨૨) તેઓ ત્યાં (એવા 
શરાબના) પ્યાલાં ઝડપી લેશે કે જે(ના પીવા)થી ન કંઈ બકવાસ હશે અને 
ન કોઈ ગુનાહની વાત હશે. (૨૩) અને તેમની પાસે નવયુવાન સેવકો 
આવ-જા કરતા રહેશે, જે તેમના માટે ખાસ હશે. જાણે કે તેઓ (દાબડીમાં) 
છૂપાવી રાખેલા મોતી છે. (૨૪) અને તે (જજ્ઞતીઓ) એકબીજાની સામે 
રહી વાતચીત કરશે. (૨૫) (તે દરમિયાન) કહેશે કે આ પહેલાં તો આપણે 
(દુનિયામાં) પોતપોતાના ઘરોમાં (પરિણામથી) ખૂબ ડર્યા કરતા હતા. (૨૬) 
તો અલ્લાહપાકે આપણા ઉપર મહાન ઉપકાર કર્યો અને આપણને દોઝખના 
અઝાબથી બચાવી લીધા. (૨૭) ખરેખર, આપણે તો પ્રથમથી જ એની 
દુઆ માંગતા હતા. બેશક, તે જ મહા ઉપકારી (અને) દયાળુ છે. (૨૮) 


શું અલ્લાહપાકે માનવીને લગામ વગરનો છોડ્યો છે ? : 


શું તેઓ કોઈ ઉત્પન્ઞકર્તા વિના પોતાની મેળે જ પેદા થઈ ગયા છે 
અથવા તેઓ જ પોતાના ઉત્પાદક છે ? (૩૫) અથવા તેઓએ જ આકાશો 
અને પૃથ્વીને સર્જયા છે ? એમ નથી, બલ્કે તેઓ યકીન લાવતા નથી. 
(૩૬) શું તેઓની પાસે આપના પરવરદિગાર (ની રહમત)ના ખજાના છે 
અથવા તેઓ જ (એમાં) અધિકારી છે ? (૩૭) શું તેઓની પાસે કોઈ 
નિસરણી છે કે, જેના ઉપર ચઢી (આકાશમાંની) વાતો સાંભળી આવે 
છે ? ત્યારે તો તેઓમાંથી જે કોઈ (ત્યાંની) વાતો સાંભળી આવતો હોય તેણે 
સ્પષ્ટ દલીલ રજૂ કરવી જોઈએ. (૩૮) શું અલ્લાહપાકને માટે દીકરીઓ 
અને તમારા માટે દીકરા ? (૩૯) શું તેઓ પાસે આપ (ઉપદેશનો) કંઈ 
બદલો માંગો છો કે જેથી તેઓના ઉપર દંડનો બોજો પડે છે ? (૪૦) 
શું તેઓને ગૈબની ખબર છે કે જેથી તેઓ તેને (યાદ રાખવા) લખી રાખે 





[૭૦૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રેવીસમી તરાવીહ 





છે ? (૪૧) શું તેઓ (રસૂલ સાથે) કંઈ દાવ રચવા ચાહે છે ? પણ જેઓ 
કાફિર છે, તેઓ પોતે જ (એ) દાવમાં સપડાઈ જનાર છે. (૪ર) શું 
અલ્લાહપાકના સિવાય તેઓનો અન્ય કોઈ મઅબૂદ છે ? તેઓ જે શરીક 
ઠેરવે છે, તેથી ખુદાવંદ પવિત્ર છે. (૪૩) 


નબીઓને સતામણી વખતે ધીરજ અને ઝિકનો હુકમ : 


અને આપ પોતાના પરવરદિગારના હુકમની રાહ જોતા ધીરજ રાખો. 
કારણ કે બેશક, આપ તો અમારી નજર સમક્ષ (રક્ષણમાં) છો અને 
(બેઠકમાંથી અથવા ઉંઘમાંથી ઉઠતી વેળા પોતાના પરવરદિગારના વખાણ 
સહિત તેની પવિત્રતા બયાન કર્યા કરો. (૪૮) અને રાતના અમુક ભાગમાં 
પણ તેની તસ્બીહ પઢો અને તારલાઓના (અસ્ત થવા) પછી પણ (તસ્બીહ 
પઢો.) (૪૯) 
અનુ-નજ્મ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


બુખારી શરીફ અને મુસ્લિમ શરીફમાં હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન 
મસૂઉદની રિવાયત છે કે, આ કુર્‌આન મજીદની પહેલી સૂરત છે, જેમાં 
હુંઝૂર (સલ.)એ હરમ શરીફમાં કુરેશની એક જાહેર બેઠકમાં સંભળાવી 
હતી. ટોળામાં મુશ્રિકો અને મુઅમિનો બધા જ હતા. અંતમાં આપ (સલ.) 
એ સિજદાની આયત પઢી સિજદો કર્યો, તો હાજર રહેલા સૌ લોકો આપ 
(સલ.)ની સાથે સિજદામાં પડી ગયા અને મુશ્રિકોના એ મોટા-મોટા સરદારો 
સુદ્ધાં, જે વિરોધ કરવામાં મોખરે રહેતા હતા, સિજદો કર્યા વિના રહી ન 
શક્યા. (કારણ કે સૂરતના વિષયો અને શૈલી એવી ચોટદાર અને અસરકારક 
ઢબે રજુ થયા હતા, જેણે તેમને સજદો કરવા મજબૂર કરી દીધા.) ઈબ્ને 
મસૂઉદ રદી. વર્ણવે છે કે, મેં કાફિરોમાંથી માત્ર એક ઉમય્યહ બિન ખલફને 
જોયો કે તેણે સિજદો કરવાને બદલે થોડી માટી ઉઠાવીને પોતાના કપાળ ઉપર 
લગાડી લીધી, અને કહ્યું કે, મારા માટે આ જ પૂરતું છે. 


સૂરતનો અસલ વિષય આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની રિસાલત 








ત્રેવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૦૮] 





સાબિત કરવાનો છે. કલામની શરૂઆત આ પ્રમાણે કરવામાં આવી છે કે, 
હઝરત મુહમ્મદ (સલ.) બહેકેલા અને ભટકેલા માણસ નથી, જેમકે તમે 
એમના વિશે બધી જગ્યાએ કહેતા ફરો છો, અને ન તો ઈસ્લામનું આ શિક્ષણ 
અને સંદેશ તેમણે જાતે પોતાના મનથી ઘડી કાઢયું છે, જેમકે તમે માનો છો, 
બલ્કે જે કંઈ તેઓ રજૂ કરી રહ્યા છે, તે શુદ્ધ વહી છે, જે તેમની ઉપર 
ઉતારવામાં આવી છે. જે હકીકતો તેઓ તમારી સામે વર્ણવી રહ્યા છે, તે 
તેમના પોતાના અનુમાન અને કલ્પનાઓનું સર્જન નથી, બલ્કે નજરોનજર 
નિહાળેલી હકીકતો છે. મેઅરાજમાં જે તેમને સાત આસ્માનો ઉપર લઈ જઈ 
બધી વસ્તુઓ બતાવવામાં આવી છે. અને તેમણે તે ફરિશ્તાને પ્રત્યક્ષ જાતે 
જોયા છે, જેમની મારફત આ જ્ઞાન તેમને આપવામાં આવે છે. તેમને પોતાના 
રબની મહાન નિશાનીઓનું દર્શન પ્રત્યક્ષ રીતે કરાવવામાં આવ્યુ છે. તેઓ જે 
કંઈ કહી રહ્યા છે, જોઈને કહી રહ્યા છે. તેમની સાથેનો તમારો ઝઘડો એવો 
જ છે, જેમકે કોઈ આંધળો આંખોવાળા સાથે એ વસ્તુ માટે ઝઘડે, જે તેને 
દેખાતી નથી, અને આંખોવાળાને દેખાય છે. 

ત્યારબાદ મક્કાવાસીઓને સમજાવવામાં આવ્યું છે કે, જે ધર્મનું તમે 
અનુસરણ કરી રહ્યા છો, તેનો પાયો નરી કલ્પના અને માની લીધેલી ધારણાઓ 
ઉપર છે. તમે લાત, મનાત અને ઉઝ્ઝા જેવી કેટલીક દેવીઓને ઉપાસ્ય 
બનાવી રાખી છે, જો કે ઉપાસનાના અધિકારમાં તેમનો નામ માત્ર પણ 
હિસ્સો નથી. તમે ફરિશ્તાઓને અલ્લાહપાકની પુત્રીઓ ઠરાવી રાખી છે, 
જો કે ખુદ પોતાના માટે તમે પુત્રીને શરમજનક સમજો છો. તમે જાતે એમ 
ધારી લીધું છે કે, તમારા આ ઉપાસ્યો તમારા કામ બનાવી શકે છે, જો કે 
તમામ નજીકના ફરિશ્તાઓ મળીને પણ અલ્લાહ તઆલા પાસે પોતાની 
કોઈ વાત મનાવી શકતા નથી. આ પ્રકારની જે માન્યતાઓ તમે અપનાવી 
રાખી છે, એમાંથી કોઈ માન્યતા પણ જ્ઞાન અને દલીલ આધારિત નથી. બલ્કે 
કેટલીક ઈચ્છાઓ છે, જેના માટે તમે કેટલાક વહેમોને હકીકત સમજી બેઠા 
છો. આ એક ખૂબ મોટી પાયાની ભૂલ છે, જેમાં તમે પડ્યા છો. તે ધર્મ જ 
સાચો છે, જે હકીકતો મુજબ હોય, અને હકીકત લોકોની ઈચ્છાઓને આધિન 





[૭૦૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રેવીસમી તરાવીહ 





હોતી નથી કે જેને તેઓ હકીકત માની લે તે જ હકીકત બની જાય. તેની 
સાથે મેળ બેસાડવા માટે કલ્પના અને અનુમાન કામ આવતા નથી, બલ્કે 
તેના માટે જ્ઞાન જરૂરી છે. તે જ્ઞાન તમારી સામે રજૂ કરવામાં આવે છે, તો 
તમે તેનાથી મોઢું ફેરવી લો છો. 

સત્ય દીનના કેટલાક પાયાના સિદ્ધાંતો લોકોની સામે રજૂ કરવામાં 
આવ્યા છે, જે કુર્‌આન મજીદના ઉતરાણ પહેલાં સદીઓ અગાઉ હઝરત 
ઈબ્રાહીમ (અલૈ.) અને હઝરત મૂસા (અલે.)ની પુસ્તિકાઓમાં વર્ણવવામાં 
આવી ચૂકયા હતા, જેથી લોકો આ ગેરસમજમાં ન રહે કે, હઝ. મુહમ્મદ 
(સલ.) કોઈ નવો અને નિરાળો દીન લઈને આવ્યા છે. બલ્કે એમને જણાઈ 
જાય કે આ તે સૈદ્ધાંતિક સત્ય હકીકતો છે, જે હંમેશથી ખુદાપાકના નબી 
વર્ણવતા આવ્યા છે. આની સાથે એ જ પુસ્તિકાઓમાંથી આ વાત પણ નોંધી 
દેવામાં આવી છે કે, આદ અને સમૂદ અને નૂહની કૌમ અને લૂતની કૌમનો 
વિનાશ અચાનક આવેલી આફતોનું પરિણામ ન હતું, બલ્કે અલ્લાહપાકે એ 
જ જુલ્મ અને વિદ્રોહના બદલારૂપે એમને નષ્ટ કર્યા હતા, જેને બંધ કરવા 
માટે મક્કાના કાફિરો કોઈ રીતે તેયાર થઈ રહ્યા નથી. 


અંતમાં કહેવામાં આવ્યુ છે કે, ફેંસલાની ઘડી નજીક આવી પહોંચી છે, 
જેને કોઈ ટાળનાર નથી. એ ઘડીના આગમન અગાઉ હઝ. મુહમ્મદ (સલ.) 
અને કુર્‌આન મજીદ દ્વારા તમને એ જ રીતે ચેતવવામાં આવી રહ્યા છે, જે 
રીતે અગાઉ લોકોને ચેતવવામાં આવતા હતા. હવે શું આ જ વાત તમને 
અનોખી લાગે છે ? તેની તમે હાંસી ઉડાવો છો ? તમે સાંભળવા માગતા નથી 
અને શોરબકોર કરો છો, જેથી કોઈ બીજા પણ સાંભળી ન શકે ? 

આ તે અસરકારક કલામ હતું, જેને સાંભળીને કટ્ટરમાં કટ્ટર ઈન્કાર 
કરનારાઓ પણ પોતાને કાબૂ રાખી શક્યા નહીં. અને રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમે જ્યારે કલામે ઈલાહીના આ વાક્યો પઢી સિજદો કર્યો તો 
તેઓ પણ તરત જ સિજદામાં પડી ગયા. 


અરબીમાં “નજમ' તારાને કહે છે. સૂરતના શરૂમાં અલ્લાહ તઆલાએ 











ત્રેવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૧૦] 


તારાની સોગંદ લીધી છે, માટે સૂરતનું નામ “નજમ'” રાખવામાં આવ્યુ. 


જ્ઞાનપ્રાપ્તિ માટે ક્યું સ્થાન યોગ્ય છે ? જ્ઞાન બે રીતે પ્રાપ્ત થાય છે : 
(૧) અનુમાનને આધારે પ્રાતત થાય. (૨) ચોક્કસ ભરોસાપાત્ર સ્થાન. આ બે 
માંથી પોતાના માટે ચોક્કસ વિકલ્પ જુએ. 

સૂરહમાં બજ્ઞેવનું વર્ણન છે : (૧) મક્કાવાસીઓ જે પુરૂ જોર અનુમાન 
પર લગાવી પગલાં ભરતા હતા. (૨) નબી (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) 
તે જ વાતને અનુસરતા હતા, જે અલ્લાહ તઆલા તરફથી હઝરત જિબ્રઈલ 
(અલૈ.) લઈને આવતા હતા. (૪-૪) 

જાગતા હોવાની હાલતમાં સાત આસમાનના સફરનું વર્ણન છે. («-?૪ 

ક્રાફિરોને સાવચેત ક્યા. કહ્યું : તમે જે રસૂલને જૂઠલાવો છો, તેમણે તો 
મારો સંદેશ લાવનારને પ્રત્યક્ષ જોયા છે. તો પછી તેમના જ્ઞાનમાં કોઈ પણ 
જાતની ખામી હોવી અયોગ્ય છે. માટે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે તેમને પોતાની યોગ્ય 
જગ્યા સમજવી જોઈએ, ન કે વાંઢા-૧ચકા કરવા જોઈએ. 


મક્કાવાસીઓની જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો ઉલ્લેખ આયત-૨૩ માં છે. આ લોકો 
ફક્ત અનુમાન અને જે વિચારો તેમના દિમાગમાં ઉદ્ભવે છે, તેને જ તેઓ 
અનુસરે છે. પરંતુ તેઓ અનુમાનના આધારે જે સ્વપ્નાઓ સેવે છે, તે પરિપૂર્ણ 
થશે નહીં. 

કાફિરો વળગણવાળા માણસની જેમ બકવાસ કરતા હદ વટાવી જઈ 
ફરિશ્તાઓને અલ્લાહપાકની છોકરીઓ કહેવા લાગ્યા. તેમના અસંભવ 
અનુમાનો જ સત્યથી દૂર ભગાડે છે. (ર૮) 

જે જ્ઞાની પોતાના જ્ઞાનથી ફક્ત દુન્યા કમાવા માંગે છે, તેઓ અલ્લાહ 
તઆલાથી વિમુખ થાય છે. આખિરતમાં તેમનું જ્ઞાન કોઈ કામ નહીં આવે. 


આસમાની ઈલ્મની શ્રેષ્ઠતા દર્શાવવા સૂરહની શરૂઆતમાં તારાની કસમ 
ખાધી. કેમકે તારાઓ એક સમય પછી અસ્ત થવા લાગે છે. પરંતુ નબી 
(સલ.)ને જ્ઞાન માટે યોગ્ય સ્થાન ગણાવતા કહ્યું કે, તમારા સાથી ન માર્ગ 





[૭૧૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રેવીસમી તરાવીહ 





ભૂલ્યા, અને ન અવળે રસ્તે ચાલ્યા ગયા છે, બલ્કે તે એ જ સંદેશ પાઠવે છે 
જે અલ્લાહપાક તરફથી હોય છે. અને તેને ગ્રહણ નહીં લાગે. માટે સૂર્ય, ચંદ્ર 
અને તારાઓથી પ્રાપ્ત થયેલ જ્ઞાન કરતાં અલ્લાહ તઆલા તરફથી મળેલ 
જ્ઞાન ઉચ્ચ છે. 


આકાશોમાં અસંખ્ય ફરિશ્તા છે, જે અલ્લાહપાકની ખૂબ પવિત્ર મખ્લૂક 
છે કે એક ક્ષણ માટે પણ તેની સ્તુતિથી ગાફેલ નથી થતા. તેની અવજ્ઞાની 
છાયા (અંશ) સુદ્ધાં પણ તેમનામાં નથી. પરંતુ તેમની ભલામણ પણ કોઈને 
ખુદાની પકડથી બચાવી નહીં શકે. હા, અલ્લાહપાક જેને ઈચ્છશે અને જેને 
માટે ઈચ્છશે તેને ભલામણની પરવાનગી આપશે. આથી ભલામણનો છેડો 
અલ્લાહપાકના જ હાથમાં થયો, તમારી મરજીમાં નહીં. 


જે લોકો સામાન્ય રીતે પોતાની ખેરાત (દાન) અને કેટલીક નેકીઓ 
ઉપર ઘમંડ કરીને પોતાને મોટો મુત્તકી (સંયમી) અને પવિત્ર સમજે છે, અને 
આના કારણે સત્યનું આમંત્રણ આપનારાઓને કંઈ પણ ગણતરીમાં જ 
નથી લેતા તેમને ચેતવ્યા. એ તમને સારી રીતે જાણે છે, જ્યારે કે તેણે તમને 
જમીન (માટી)થી પેદા કર્યા અને જ્યારે કે તમે પોતાની માતાઓના ઉદરોમાં 
લોહી(ના લોચા)ના રૂપમાં રહ્યા. તો પોતાને પવિત્ર ન ઠેરવો. તે એ લોકોને 
પણ સારી રીતે જાણે છે, જેમણે ખરેખર સંયમ અપનાવી રાખ્યો છે. 


જે લોકો હઝરત મૂસા (અલૈ.), હઝરત ઈસા (અલૈ.) અને હઝરત 
ઈબ્રાહીમ (અલૈ.) સાથે વંશ કે નામના સબંધના આધારે ગેરસમજમાં પડેલા 
છે, તેમને ચેતવ્યા કે તેમની સાથે આ મૌખિક શાબ્દિક સબંધ અમારો બોજો 
હેલ્કો નહીં કરી શકે. આ પયગમ્બરોના માધ્યમથી મોકલવામાં આવેલા 
સહીફામાં પહેલાં જ લખી દેવામાં આવ્યું છે કે, કોઈ બોજ ઉઠાવનાર કોઈ 
બીજાનો બોજો નહીં ઉપાડી શકે. અને માનવી માટે એ જે કંઈ છે, જે તેણે 
કમાણી કરી હશે. અને આ કે તેની કમાણી ટૂંકમાં જ જોવામાં આવશે. પછી 
તેને પૂરેપૂરો બદલો આપી દેવામાં આવશે. 


ઈન્સાની ઝિંદગી પ્રત્યે કાયદાની વાત વણવી કે, ઈન્સાનના પ્રયાસો અને 








ત્રેવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૭૧૨] 





કોશિશો જ તેની ઝિંદગી પર અસરકારક નિવડે છે. (અમલથી ઝિંદગી બને 
છે, જજ્ઞન પણ જહજ્ઞમ પણ.) 


વિવિધ કામોની ઉન્ઞતિ અને પતન માટેનો કાયદો બતાવ્યો કે, કોમોનો 
વિનાશ અને તબાહી મુખ્યત્વે માધ્યમિક્તાથી વંચિત અથવા આર્થિક નબળાઈ 
નહીં, બલ્કે ઈમાનથી વંચિત રહેવું અને અમલમાં બેદરકારી અને નીચ 
અખ્લાકનો ફાળો હતો. 


સૂરતમાં અલ્લાહપાકની કુદરત અને એકેશ્વરવાદની અમુક દલીલોનો 
ઉલ્લેખ છે. જેમકે હસાવવું, રડાવવું, મૃત્યુ આપવું અને જીવનદાન આપવું. 
નર અને નારીનું પેદા કરવું, મૃત્યુ પછી નવી ઝિંદગી આપવી, સમૃદ્ધ બનાવવું, 
નાફરમાન કૌમને તબાહ-નષ્ટ કરવી. ઉપરોક્ત વસ્તુઓનો અધિકાર ફક્ત 
અલ્લાહપાક પાસે જ છે. જીવન પર ન્યાયિક નજર નાંખવાથી એવો ભાસ 
થાય છે કે, જો કોઈની પાસે અધિકાર હોતો તો લોકો લાંચ આપી કાયમ 
હસતા રહેતા, જીવનદાન મેળવતો, માલ-સંપત્તિવાળો બની જતો, પરંતુ એમ 
કોઈ પણ વ્યક્તિમાં જોવા મળતું નથી. ઉતાર-ચઢાવ આવ્યા જ કરે છે. 


સૂરએ નજમની આયતોનો ખૂલાસો 


આપ (સલ.)ની વિશિષ્ઠતા : આરમાન ઉપર બોલાવી પોતાની 
કુદરતની નિશાનીઓ દેખાડવી : 


તારાના સોગંદ જ્યારે તે અસ્ત થવા લાગે. (૧) આ તમારા સાથી 
(રસૂલ) માર્ગ ભૂલ્યા નથી કે અવળે રસ્તે ચાલ્યા નથી. (૨) અને તે પોતાની 
મનેચ્છાથી કંઈ કહેતા નથી, (૩) એમ/ની વાણી) તો માત્ર વહી છે, જે 
મોકલવામાં આવે છે, (૪) તેમને એક મહા શક્તિવાન (ફરિશ્તો આ વહી) 
શીખવે છે, (૫) કે જે (મૂળથી જ) બળવાન છે. ફરી (એક વખતે તેને 
નિહાળ્યો કે) તે સીધો થઈ બેઠો (૬) અને તે આકાશના ઉંચા કિનારા પર 
હતો. (૭) પછી તે ફરિશ્તો નજીક આવ્યો, પછી વધુ નજીક આવ્યો, (૮) તો 
(બજ્ઞે વચ્ચે) બે કમાન જેટલું અંતર રહ્યું અથવા એથી પણ વધુ નજીક 
(થયો.) (૯) પછી અલ્લાહપાકે (તે ફરિશ્તા મારફતે) પોતાના બંદા પર જે 





[૭૧૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રેવીસમી તરાવીહ 





વહી મોકલવી હતી તે મોકલી. (૧ ૦) તેમણે જે કંઈ જોયું તેમાં તેમના દિલે 
ભૂલથાપ ખાધી નથી, (૧ ૧) છતાં શું તેમણે જે કંઈ જોયું છે તેના વિશે તમે 
તેમનાથી ઝઘડો કરો છો ? (૧૨) અને અલબત્ત, તેમણે તેને ઉતરતાં ઉતરતાં 
બીજી વખત પણ (મૂળ સ્વરૂપમાં) જોયા છે. (૧૩) સિદ્રતુલ મુન્તહા પાસે, 
(૧૪) કે જેની નજીકમાં આરામથી રહેવાની જજ્ઞત છે. (૧૫) (તે વખતે તેને 
જોયો) જ્યારે કે તે સિદરા પર જે કંઈ છવાઈ જનાર હતું તે છવાય રહ્યું. 
(૧૪) (તે જોવામાં નબીની) નજર આમતેમ હટી નહિ અને ન તે હદથી 
આગળ વધી. (૧૭) બેશક, તેમણે પોતાના પરવરદિગારની ઘણી ઘણી 
અજાયબીઓ પ્રત્યક્ષ) નીહાળી. (૧૮) 


મૂર્તિપૂજા કરનારા પાસે કોઈ બુદ્ધિમય દલીલ હોઈ શકતી જ 
નશી, તે કક્ત બાપદાદાના સહારે ચાલી રહયા છે : 


એ (મૂર્તિઓના) તો માત્ર નામ જ નામ છે, જેને તમે તથા તમારા વડીલોએ 
ઠેરવી લીધાં છે, અલ્લાહપાકે તો એની કોઈ સનદ ઉતારી નથી; તેઓ તો 
માત્ર અનુમાન અને મનેચ્છાઓ પ્રમાણે જ ચાલે છે અને જુઓ તો તેઓની 
પાસે તેઓના પરવરદિગાર તરફથી હિદાયત આવી ચૂકી છે. (૨૩) શું 
માણસ જે કંઈ ચાહે છે તે તેને મળે છે ? (નહિ જ) (ર૪) આખિરતની તેમજ 
દુનિયાની સર્વે ભલાઈઓ તો અલ્લાહપાકના જ અધિકારમાં છે. (રપ) 


આગલા આકાશી પુસ્તકોમાં દશવિલ કાયદાઓનું ટુંકુ વર્ણન : 
શું તેને તે વાતની ખબર પહોંચી નથી, જે મૂસા (અલૈ.)ના સહીફાઓમાં 
છે ? (૩૬) તથા ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)ના (સહીફાઓમાં પણ) જેમણે પોતાનો 
કોલ પૂરો કર્યો. (૩૭) આ વાત (તે સહીફાઓમાં છે) કે કોઈ (પાપનો) બોજો 
ઉઠાવનાર બીજા (ના પાપ)નો બોજો ઉઠાવી શકતો નથી. (૩૮) અને એ 
(પણ તેમાં છે) કે માણસને તે જ મળે છે, જે તેણે કમાણી કરી. (૩૯) અને 
એ (પણ છે) કે માણસની કરણી અવશ્ય જોવામાં આવશે. (૪૦) પછી તેનો 
તેને પૂરેપૂરો બદલો આપવામાં આવશે. (૪૧) અને એ (પણ છે) કે આપના 
પરવરદિગારની પાસે જ સૌએ પહોંચવાનું છે. (૪૨) અને એ (પણ છે) કે 








ત્રેવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૧૪] 





તે જ હસાવે છે અને રડાવે છે. (૪૩) અને એ કે બેશક, તે જ મારે છે અને 
જિવાડે છે. (૪૪) અને એ કે તેણે જ જોડું બનાવ્યું નર અને માદા. (૪૫) 
(એટલે) વી્યબિંદુથી જ્યારે તે (ગર્ભાશયમાં) ટપકાવવામાં આવે છે. (૪૬) 
અને એ કે (કિયામતમાં) બીજી વખત ઉઠાવવું પણ તેના જ શિરે છે. (૪૭) 
અને એ કે તે જ તવંગર બનાવે છે અને (તે જ ધનને) કાયમ રાખે છે. (૪૮) 
અને એ કે તે જ શિઅરા (નામના તારા)નો માલિક છે. (૪૯) અને એ કે તેણે 
જ આદ (કૌમ)નો નાશ કર્યો. (૫૦) તથા સમૂદનો પણ (નાશ કર્યો) કે 
(તેમાંથી) કોઈને બાકી રાખ્યો નહિ. (૫૧) અને તેઓના પહેલાં નૂહ 
(અલયહિસ્સલામ)ની કૌમનો પણ (નાશ કર્યો.) બેશક, તેઓ વધુ અત્યાચારી 
અને શરારતખોર હતા. (પર) અને તેણે જ (લૂત અલૈ.ની કોમની) ઉંધી 
મારેલી વસ્તુઓને પટકી મારી હતી. (૫૩) ફરી તે (વસ્તીઓ)ના ઉપર જે 
કંઈ છવાઈ જનાર હતું તે છવાઈ ગયું. (૫૪) તો (હે માનવી !) તું તારા 
પરવરદિગારની કઈ કઈ નેઅમતોમાં શંકા (અને ઈન્કાર) કર્યા કરીશ ? 
(૫૫) આ (નબી) પણ આગલા ડરાવનારાઓ માફક એક ડરાવનાર છે. 
(પ૪) તે નજીકમાં આવનારી (કિયામત) પાસે આવી લાગી. (૫૭) અલ્લાહ 
તઆલાના સિવાય તેને કોઈ ટાળનાર નથી. (૫૮) શું તમો આ (ખુદાપાકના) 
કલામથી આશ્ચર્ય પામો છો ? (૫૯) અને હસો છો અને રડતા નથી. (૬૦) 
અને તમે રમતમાં પડ્યા છો. (૬૧) સારાંશ કે અલ્લાહ તઆલાને જ સિજદો 
કરો અને (ખાસ તેની જ) બંદગી કરો. (૬૨) 


અલ-કમર 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતનું ઉતરાણ મક્કામાં ત્યારે થયુ, જ્યારે હુઝૂર (સલ.)ના હાથે 
અલ્લાહપાકે ચાંદના બે ટુકડા કરી મક્કાવાસીઓને ચમત્કાર દેખાડયો. આ 
બનાવ એ વાતની સ્પષ્ટ નિશાની હતી કે, કિયામત જેના આગમનની ખબર 
રસૂલ (સલ.) આપી રહ્યા હતા, હકીકતમાં આવી શકે છે અને તેના આગમનનો 
સમય નજીક આવી પહોંચ્યો છે. ચંદ્ર જેવો મોટો ગ્રહ તેમની આંખો સામે 





[૭૧૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રેવીસમી તરાવીહ 





ફાટયો હતો. તેના બંને ટુકડા અલગ થઈ એકબીજાથી એટલી દૂર જતા રહ્યા 
હતા કે, જોનારાઓને એક ટુકડો પર્વતની એક બાજુ અને બીજો ટુકડો બીજી 
તરફ દેખાયો હતો. ત્યાર બાદ પલકવારમાં તે બજ્ઞે પાછા મળી ગયા હતા. 
આ એ વાતનો ખુલ્લો પુરાવો હતો કે, દુનિયાનું તંત્ર શાશ્વત, કાયમી અને 
અનાશવંત નથી. તે વેરવિખેર થઈ શકે છે અને આ બધું પણ બની શકે છે, 
જેનું ચિત્ર કયામતની વિગતો વણંવતાં કુર્‌આન શ.માં દોરવામાં આવ્યુ છે. 
આટલું જ નહીં, બલ્કે આ સત્ય બનાવ એ બાબત પણ દર્શાવી રહ્યો હતો કે, 
દુનિયાના તંત્રના વેરવિખેર થવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. અને એ સમય 
નજીક છે, જ્યારે કિયામત આવશે. નબી (સલ.)એ આ જ રીતે લોકોનું આ 
બનાવ તરફ ધ્યાન દોર્યું અને ફરમાવ્યું : “જુઓ અને સાક્ષી રહો.” પરંતુ 
કાફિરોએ આને જાદુઈ ચમત્કાર ઠેરવી દીધો. અને પોતાના ઈન્કાર ઉપર દઢ 
રહ્યા. આ જ હઠાગ્રહ માટે આ સૂરતમાં તેમને ઠપકો આપવામાં આવ્યો છે. 


શરૂઆતમાં ફરમાવવામાં આવ્યુ કે, આ લોકો ન તો સમજાવટથી માને 
છે, ન તો ઈતિહાસથી બોધપાઠ ગ્રહણ કરે છે, ન તો સગી આંખોએ ખુલ્લી 
નિશાનીઓ જોઈને ઈમાન લાવે છે. હવે તો એ લોકો ત્યારે જ માનશે, 
જ્યારે કયામત હકીકતમાં આવી જશે. અને કબરોમાંથી નીકળીને આ લોકો 
હંશ્રના મેદાન તરફ દોડતા જતા હશે. 

આ પછી તેમની સામે હઝ. નૂહ (અલે.)ની કોમ, આદ, સમૂદ અને 
હઝરત લૂત (અલૈ.)ની કોમ અને ફિરઔનવાળાઓના અહેવાલ ટૂંકા 
શબ્દોમાં વર્ણવી બતાવવામાં આવ્યુ છે કે, ખુદાપાકના મોકલેલા રસૂલોની 
ચેણવણીઓને ખોટી ઠેરવીને આ કોમો કેવી પીડાકારી યાતનાનો ભોગ 
બની. એક-એક કોમનો કિસ્સો વર્ણવ્યા પછી વારંવાર આ વાત દોહરાવ- 
વામાં આવી છે કે, આ કુર્‌આન શરીફ શિખામણનું સરળ સાધન છે, જેનાથી 
જો કોઈ કોમ બોધ લઈ સીધા માર્ગ ઉપર પાછી આવે તો એ આફતોનો 
પ્રસંગ આવી શકે નહીં, જે આ કોમ ઉપર ઉતરી. હવે આ કેવી મૂખાઈ છે 
કે, આ સહેલા સાધન દ્વારા નસીહત સ્વીકારવાને બદલે કોઈ આ જ આગ્રહ 
રાખે કે આફત જોયા વિના નહીં માને. 








ત્રેવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૧૬] 





અંતમાં બતાવવામાં આવ્યુ છે કે, અલ્લાહ તઆલાને કયામત લાવવા 
માટે કોઈ મોટી તેયારી કરવાની જરૂર નથી. બસ તેનો એક હુકમ થતાં જ 
આંખના પલકારામાં તે આવી જશે. પરંતુ દરેક વસ્તુની જેમ દુનિયાના તંત્ર 
અને માનવજાતની પણ એક તકદીર-યોજના છે. આ તકદીર મુજબ જે 
સમય આ કામ માટે નક્કી છે, તે જ વખતે આવશે. આવું ન થઈ શકે કે 
જ્યારે કોઈ નાફરમાન કૌમ પડકાર ફેંકે તો તેને મનાવવા માટે કયામત લઈ 
આવવામાં આવે. તેને આવતી ન જોઈ તમે વિદ્રોહ અપનાવશો તો પોતાની 
ખરાબ કરણીના ફળ ભોગવશો. તમારૂં સઘળું કામકાજ અલ્લાહ તઆલાને 
ત્યાં રેકોર્ડ થઈ રહ્યું છે. જેમાં તમારૂ નાનુ-મોટુ કોઈ કામ અંકિત (રેકોર્ડ) 
થયા વિના રહી ગયુ નથી. 

પહેલી કૌમોનો ટૂંકાણમાં અહેવાલ રજૂ કર્યો. જેને પોતાની સમક્ષ 
રાખી પોતાની રોજનીશી બનાવો, નહીં તો જેમ હઝરત નૂહ (અલે.)ની કોમે 
હઝ. નૂહ (અલે.)ને જૂઠલાવ્યા, તો તેમના પર પાણી પ્રકોપ (અઝાબ) બની 
ઉતર્યું અને વિનાશ થયો. (૪ર) આદની કૌમે તેમના રસૂલને ખોટા ઠેરવ્યા 
તો તેમના પર અત્યંત ઝડપી વાવાઝોડું ફૂંકાયું અને નષ્ટ થયા. (૪૮-?૯) 
સમૂદ કૌમે જ્યારે તેમની પાસે આવેલ ખુદાઈ દૂતને નકાર્યા, તો એક ચીસના 
મારફતે બરબાદ કર્યા. (૪?) હઝ. લૂતની કૌમે તેમના પયગમ્બરની વાત 
વાત ન માની તો તેમના પર પથ્થરોની વર્ષા થઈ. (9૪ ફિરઔનીઓએ 
પોતાના રસૂલને જૂઠલાવ્યા તો અલ્લાહપાકે તેમને પણ દુન્યાથી સાફ કરી 
નાંખ્યા. અથાંત્‌ ઉપરોક્ત કૌમોએ પોતાના નબીને ખોટા ઠેરવવા બદલ 
વિનાશ સર્જયું. મક્કાવાસીઓને ચેતવણી આપી કે, તમે પણ તેમની જેવી 
શૈલી અપનાવશો, તો પછી અલ્લાહપાકનો પ્રકોપ અને ક્રોધ વરસશે. આ તે 
સમયની વાત છે, જ્યારે નબી (સલ.)થી મક્કાવાસીઓ તેમની સચ્ચાઈ પર 
ચમત્કારોની માંગણી કરતા હતા. તેમ એક ચંદ્રના બે ટુકડા કરવાની પણ 
માંગણી હતી કે, તમો આ ચમત્કાર કરી બતાવશો તો તમારી પર ઈમાન લઈ 
આવીશું. પરંતુ અલ્લાહપાકના હુકમથી ચંદ્રના બે ટુકડા નબી (સલ.)એ કરી 
બતાવ્યા તો તેઓ પોતાના વાયદાથી ફરી ગયા અને જાદૂગર કહેવા લાગ્યા. 





[૭૧૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રેવીસમી તરાવીહ 





કુર્‌આન શિખામણનું સરળ સાધન છે. (ર?-રર) 
અલ્લાહપાકની યોજના બધા માટે એક છે. જે લોકો તેના સંદેશને 


નકારે છે, અને દઢતાપૂર્વક વિમુખ થઈ ઘમંડીપણું કરે છે, તેઓને એવી સજા 
આપે છે, જે બીજા માટે બોધરૂપ સાબિત થાય. (9-૪?) તે છતાં મક્કા- 
વાસીઓએ હઠાગ્રહ કર્યો, તો અલ્લાહપાકે પોતાના વચન મુજબ બદરના 
મેદાનમાં ઘસેડી અતિશય ગભરામણમાં ઘેરી લીધા, જે તેમના ઘમંડ અને 
અકડ તોડવા માટે હતું. વધુમાં ધમકીભર્યો સંદેશ આપ્યો કે, અસલ સજાનું 


સ્થાન તો કિયામત છે. અને તે ઘણી સષ્ઠ અને ડરામણી છે. (9૮) 


કિયામતના આગમન વિશે નબી (સલ.)એ પોતાની બે આંગળીઓ 
ભેગી કરી બતાવ્યું કે, મને અને કિયામતને આ પ્રમાણે મોકલવામાં આવ્યા 
છે. મતલબ હવે ટૂંક સમયમાં દુન્યાનું પતન થઈ જશે. 


કુર્‌આનની વર્ણનશૈલી એટલી સરળ છે કે, જો માણસ ધ્યાનપૂર્વક 
તિલાવત કરે અને વિચારે તો માણસની રૂંવાટી ઉભી થઈ જાય કે માણસ 
કબરમાંથી ઉભો થશે તો આંખો નીચી, અપમાન અને ધિક્કારને લઈ ચહેરો 
ઉતરેલો, એક અવાજ તરફ દોડી રહ્યા હશે અને પોતે જ કહી ઉઠશે કે આ 
દિવસ તો અમારા માટે ઘણો સષ્ઠ પુરવાર થયો. ચિંતન-મનન કરે કે કંઈ 
મારા કાર્યો તો એવા નથી કે આ દિવસ મારે પણ જોવો પડે. આપણા સૌની 
અલ્લાહપાક હિફાઝત ફરમાવે. 


વિનાશ થયેલ કોમના અહેવાલ પછી ફરમાવ્યું કે, કુર્‌ૂઆન સમજવા 
માટે સરળ છે. કુરૂઆનનો સરળ હોવાનો અર્થ-ભાવાર્થ પઢવું, યાદ કરવું, 
શિખામણ લેવી, અમલ કરવો આસાન. સરળ હોવાનું અનુમાન આપણે એક 
ગામડિયાને જોઈ પણ કરી શકીએ કે, જે પોતાની ભાષાનું નાનું પુસ્તક પણ 
નથી વાંચી શકતો, જ્યારે કુર્‌ૂઆનની આસાની સાથે તિલાવત કરે છે. જ્યારે 
શુદ્ધ હૃદયવાળા તેને પઢે છે અથવા સાંભળે છે, તો આંસુ વહી પડે છે. અમલ 
કરવા તત્પર થઈ જાય છે. કુર્‌ૂઆને પાક સરળ હોવાનો કદાપી એ મતલબ 
નથી કે દરેક માણસ તેનો ઉપરછલ્લો અભ્યાસ કરી તેની આયતોનો નિષ્કર્ષ 








ત્રેવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૭૧૮] 





(મસ્‌અલા બતાવવા) કાઢવા માંડે અને મુજતહિદ બની બેસી જાય. કારણ કે 
મુજતહિદ અથવા મુફતી બનવા માટે તેના કાયદા-કાનૂનનું પૂરતુ જ્ઞાન 
હોવું જરૂરી છે. 

અંતમાં વર્ણન છે કે, તમારી દરેક નાની-મોટી વાતો અમારા રેકોર્ડમાં છે. 
તેથી કોઈ પણ ગુનાહ નાનો સમજી કરવો નહીં અને નેકી નાની સમજી 
છોડવી ન જોઈએ. 

સૂરએ કમરની આયતોનો ખુલાસો 

ચાંદના ટુકડા થવા આપ (સલ.)ની નુબૃવ્વતની દલીલ છે : 


કિયામત(ની ઘડી) નજીક આવી લાગી અને (તેના પુરાવા તરીકે) 
ચંદ્ર ફાટી ગયો. (૧) અને જો તેઓ કોઈ નિશાની જૂએ છે, તો મોઢું ફેરવે છે 
અને કહે છે કે, એ તો પ્રથમથી ચાલ્યો આવતો જાદૂ છે. (ર) અને તેઓએ 
(નબીને) જૂઠાડ્યા અને પોતાની મનેચ્છાઓ પ્રમાણે ચાલ્યા અને દરેક કાર્ય 
તેના વખતસર નિમણિ થયેલું છે. (૩) અને તેઓની પાસે એવા સમાચાર 
પહોંચ્યા છે, જેમાં (પાપીઓની) પૂરતી ઈબ્રત થઈ શકે છે. (૪) દાનાઈની 
વાત પરિપૂર્ણ (પ્રાસ થઈ શકે) છે, છતાં ડરાવનારા તેઓને કંઈ લાભદાયી 
થતા નથી. (પ) 
ગુનેહગારોને સજા તથા નેક લોકોને મજા : 

એ પાપીઓ ગંભીર ભૂલમાં અને ગાંડપણમાં જ (પડેલા) છે. (૪૭) જે 
દિવસે તેઓને ઉંધા મોઢે આગમાં ઘસડી લઈ જવામાં આવશે (ત્યારે તેઓને 
કહેવામાં આવશે કે) આગના ચોંટી પડવાની મજા ચાખો. (૪૮) અમે દરેક 
વસ્તુને (એક ખાસ) અંદાજાથી બનાવી છે. (૪૯) અને (વખત આવતાં 
અમારૂં કામ તો માત્ર એક પળવારનું જ છે, જાણે આંખનો ઝપકારો. (૫૦) 
અને અમે તમારા સ્વધર્મી લોકોનો (અઝાબથી) નાશ કરી ચૂક્યા છીએ તો 
છે કોઈ બોધ ગ્રહણ કરનાર ? (૫૧) અને જે કંઈ તેઓએ કર્યું છે તે 
બધું જ અઅમાલનામાઓમાં (લખાયેલું) છે. (પર) અને દરેક નાની તેમજ 
મોટી વાત (તેમાં) લખવામાં આવેલી છે. (૫૩) બેશક, પરહેઝગાર લોકો 





[૭૧૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રેવીસમી તરાવીહ 





(જજ્ઞતના) બગીચાઓ અને નહેરોમાં હશે. (૫૪) (એટલે) એક ઉમદા 
સ્થાનમાં એવા શહેનશાહની પાસે જેનો સૌ પર કબજો છે. (૫૫) 


અર-રહ્માન 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતના ઉતરાણ વિશે કુર્‌આન શરીફના પ્રચલિત નુસ્ખા-ઓમાં 
મદીના શરીફ લખ્યુ છે. પરંતુ અલ્લામા કુર્તુબી (રહ.)એ રિવાયતો સાથે તેનું 
મક્કી હોવુ સાબિત કર્યું છે. કુરૂઆન મજીદની આ એક જ સૂરત છે, જેમાં 
મનુષ્ય માટે ધરતીની બીજી અધિકાર ધરાવતી મખ્લૂક જિજ્ઞાતને પણ સીધુ 
સંબોધન કરવામાં આવ્યુ છે. અને બન્નેને અલ્લાહ તઆલાની કુદરતના 
ચમત્કારો, તેના અગણ્ય ઉપકારો, તેના મુકાબલે તેમની વિવશતા અને લાચારી, 
અને તેની સમક્ષ જવાબ આપવા અંગે સભાન કરી તેની અવજ્ઞાના ખરાબ 
અંજામથી ડરાવવામાં આવ્યા છે. અને આજ્ઞાપાલનના શ્રેષ્ઠ પરિણામોથી 
માહિતગાર કરવામાં આવ્યા છે. જો કે કુર્‌આને પાકમાં અનેક સ્થળોએ એવા 
ખુલાસા છે, જેની ઉપરથી જણાય છે કે, મનુષ્યોની જેમ જિજ્ઞાતો પણ એક 
અધિકાર ધરાવતી અને જવાબદાર મખ્લૂક છે. જેમને કુફ્ર તથા ઈમાન અને 
આજ્ઞાપાલન તથા અવશાની સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી છે. અને તેમની અંદર 
પણ મનુષ્યોની જેમ જ કાફિર અને મુઅમિન તેમજ આજ્ઞાંકિત અને વિદ્રોહી 
હોય છે. અને તેમની અંદર એવા જૂથ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જે નબીઓ 
અલયહિમુસ્સલામ અને આકાશી ગ્રંથો ઉપર ઈમાન લાવ્યા છે. પરંતુ આ 
સૂરત આ બાબત અંગે ચોખ્ખી સ્પષ્ટતા કરે છે કે, રસૂલુલ્લાહ (સલ.) અને 
કુર્‌આન મજીદનું આમંત્રણ જિજ્ઞાત અને મનુષ્ય બજ્ઞેવ માટે છે. અને હુઝૂર 
(સલ.)ની રિસાલત માત્ર મનુષ્યો પૂરતી મર્યાદિત નથી. 


સૂરતની શરૂઆતમાં તો સંબોધનની દિશા મનુષ્યો તરફ જ છે. અને 
ખુદાપાકના ગ્રંથો તેમની જ ભાષાઓમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે. પરંતુ આગળ 
આયત ૧૩૩થી મનુષ્યો અને જિનજ્ઞાત બન્નેને સમાન સંબોધન કરવામાં આવ્યુ 
છે. અને એક જ સંદેશ (દઅવત) બલજ્ઞેવ સામે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. 








ત્રેવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૭૨૦] 





કુર્‌આન શરીફનું શિક્ષણ અલ્લાહ તઆલા તરફથી છે અને આ તેની 
રહમતનો જ તકાદો છે કે, તે આ શિક્ષણ દ્વારા માનવજાતને માગંદર્શન આપે. 
કેમકે મનુષ્યને એક બુદ્ધિશાળી અને સભાન મખ્લૂકની હેસિયતથી તેણે જ 
પેદા કર્યો છે. 

સૃષ્ટિનું સમગ્ર તંત્ર અલ્લાહ તઆલાના આદેશો હેઠળ ચાલી રહ્યું છે. 
અને ધરતી અને આકાશની દરેક વસ્તુ તેને આધિન છે. અહીં કોઈ બીજો 
નથી, જેની ખુદાઈ ચાલતી હોય. 

એક બીજી મહત્વની હકીકત આ વર્ણવવામાં આવી છે કે, અલ્લાહ 
તઆલાએ સૃષ્ટિના આ સમગ્ર તંત્રને ઠીક સમતોલન સાથે ન્યાયપૂર્વક સ્થાપ્યું 
છે. અને આ તંત્રની પ્રકૃતિ (તબીઅત-નેચર)નો એ તકાદો છે કે આની અંદર 
રહેનારા પોતપોતાના અધિકારોની મર્યાદામાં પણ ન્યાયપૂર્વક જ રહે અને 
સમતોલન બગાડે નહીં. 


અલ્લાહ તઆલાની કુદરતની અજાયબીઓ અને ચમત્કારો વર્ણવવાની 
સાથોસાથ તેની તે નેઅમતો તરફ ઈશારા કરવામાં આવ્યા છે, જેનાથી મનુષ્ય 
અને જિનજ્ઞાત ફાયદો ઉઠાવી રહ્યા છે. 


મનુષ્ય અને જિજ્ઞાત બશેવને આ હકીકત યાદ દેવડાવવામાં આવી છે 
કે, આ સૃષ્ટિમાં એક ખુદાપાક સિવાય કોઈપણ શાશ્ચત અને કાયમી નથી. 
અને નાનીથી મોટી કોઈ વસ્તુ એવી નથી, જે પોતાની હયાતી અને હયાત 
(જીવંત) રહેવા માટેની જરૂરતો માટે અલ્લાહપાકની મોહતાજ ન હોય. 
ધરતીથી આકાશો સુધી રાત-દિવસ જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે, તેના હુકમો 
અનુસાર થઈ રહ્યું છે. 


આ બલજ્તે જુથોને ચેતવવામાં આવ્યા છે કે, ટૂંકમાં જ તે સમય આવવાનો 
છે, જ્યારે તમારી પૂછપરછ કરવામાં આવશે. આ પૂછપરછથી બચીને 
તમે ક્યાંય નથી જઈ શકતા. અલ્લાહ તઆલાની ખુદાઈએ તમને ચારે બાજુથી 
ઘેરી લીધા છે. તેમાંથી નીકળીને ભાગી જવું તમારી શક્તિ બહાર છે. જો તમે 
આ ઘમંડ ધરાવતા હોવ કે તેનાથી ભાગી જઈ શકો છો, તો ભાગી જુઓ. 





[૭૨૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રેવીસમી તરાવીહ 





ગુનેહગાર મનુષ્યો અને જિજ્ઞાતોનો અંજામ બતાવવામાં આવ્યો છે, જે 
દુનિયામાં અલ્લાહ તઆલાની અવજ્ઞા કરતા રહ્યા છે. 


આયત ૪૬ થી સૂરતના અંત સુધી વિગતવાર એ ઈનામોનું વર્ણન 
કરવામાં આવ્યુ છે, જે આખિરતમાં તે નેક મનુષ્યો અને જિજ્ઞાતોને ઈનાયત 
કરવામાં આવશે, જેમણે દુનિયામાં ખુદાપાકથી ડરીને જીવન પસાર કર્યું છે. 
અને એમ સમજીને વર્ત્યા છે કે, અમારે એક દિવસે પોતાના રબની સામે 
હાજર થઈ પોતાના કર્મોનો હિસાબ આપવાનો છે. 


આ આખું પ્રવચન સંબોધનાત્મક (વાતચીતની) ભાષામાં છે. એક ખૂબ 
જ જોશીલું અને અત્યંત વિશાળ પ્રવચન છે. જેમાં અલ્લાહપાકની કુદરતની 
એક-એક અજાયબી, અને તેની ઈનાયત કરેલી નેઅમતોમાંથી એક-એક 
નેઅમત, અને તેની સત્તા અને તેના બદલા તથા સજાની વિગતોમાંથી એક- 
એક વસ્તુ વર્ણવી વારંવાર જિજ્ઞાતો અને મનુષ્યોને સવાલ કરવામાં આવ્યો 
છે કે, “ફબિઅય્યિ આલાઈ રબ્બિકુમા તુકઝૂઝિબાન.” તમારા પોતાના 
પાક પરવરદિગારની કઈ કઈ નેઅમતોનો ઈન્કાર કરશો ? 

આ સૂરતમાં અલ્લાહપાકે પોતાની નેઅમતોનું વર્ણન કર્યું છે. તેમાંથી 
સૌપ્રથમ નેઅમત કુર્‌આનનું ઉતરાણ અને બંદાઓને તેનું શિક્ષણ આપવું છે. 
કેમકે કોઈ ગ્રંથ કુર્‌આનની બરાબરી કરી નથી શકતો. કુર્‌આન સઘળી 
આકાશી કિતાબોના વિષયોનું મુહાફિઝ (સુરક્ષા-હિફાઝત કરનાર) છે. 


આ સૂરતની છણાવટ કરતાં સ્પષ્ટ થાય છે કે, અલ્લાહપાકે શરૂઆતમાં 
પોતાની વિચિત્રતાઓ વર્ણવી. જેમાં ૮ (આઠ) વખત આયત “ફબિઅય્યિ 
આલાઈ રબ્મભિકુમા તુકઝ્ઝિબાન” આવી છે. ત્યાર પછી દોઝખ અને 
તેના અઝાબોની પ્રાસંગિક ચર્ચામાં સાત વખત ઉપરોક્ત આયતનું કથન છે. 
દોઝખના દરવાજા પણ સાત છે. ત્યાર પછી જજ્ઞતીઓની ચચા કરતાં આઠ 
વખત ઉપરોક્ત આયત આવી છે. જજ્ઞતના દરવાજા પણ આઠ છે. ત્યારબાદ 
એ બાગોનું વણન છે, જેનો દરેક વર્ગ પહેલા વર્ગ કરતાં ઓછો હશે. ત્યાર 
બાદ પણ ઉપરોક્ત આયત આઠ વખત આવી છે. 








ત્રેવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૨૨] 





ઇસ્લામી વિદ્દાનો (ધ્મગુર્‌)એ તેના અનુસંધાનમાં નીચોડ (સાર) રજૂ 
કર્યો કે, જે માણસ પહેલી આઠ વાતો પર યકીન અને તેના તકાદાઓ મુજબ 
અમલ કરશે, તો અલ્લાહપાક દોઝખના બધા દરવાજાઓથી બચાવી બશ્ઞેવ 
પ્રકારની જજ્ઞતોનો હકદાર બનાવશે. 


છેવટમાં એક સામાન્ય સવાલ થાય છે કે, જજ્ઞત પછી તો ઉપરોક્ત 
આયતનું વણન સમજમાં આવે છે, પણ જહનજ્ઞમના અઝાબના વર્ણન પછી 
ઉપરોક્ત આયતનું વર્ણન યોગ્ય નથી લાગતું. કેમકે જહજ્ઞમનો અઝાબ 
કોઈ નેઅમત થોડી છે ? આ સવાલના જવાબો બે રીતે આપી શકાય : 
(૧) અત્યાચારી, વિદ્રોહીઓ અને દુરાચારોને સજા આપવી ન્યાય હેઠળ અને 
મજલૂમોના હકમાં રહમત અને નેઅમત છે. (૨) કુક, શિક અને ફિસ્કના 
પરિણામ પહેલાંથી જ બંદાઓને બતલાવી દેવા રહીમ ઝાતનું એહસાન છે. 
દુનિયામાં માનીતી વાત છે કે, જો કોઈ મુસીબત અને ખતરા વિશે પહેલેથી 
જ ચેતવી આપે તો આપણે તેના આભારી થઈએ છીએ. તો માલિકોના માલિકે 
તો દુન્યામાં જ પરલોકના ભય વિશે ચેતવી આપ્યા. 


સૂરતની સમાપ્તિ અલ્લાહપાકના બરકતવંત નામથી થઈ, જે સમગ્ર 
સન્માનપાત્ર છે. 


સૂરએ રહમાનની આયતોનો ખુલાસો 


અલ્લાહપાકના અપાર ઈન્આમોથી બોઘપાઠ : 

રહમાને જ, (૧) કુર્‌આન શીખવ્યું છે. (૨) તેણે જ મનુષ્યને પેદા કર્યા. 
(૩) (ફરી) તેને સ્પષ્ટ વાતો કરતાં શીખવ્યું. (૪) સૂર્ય અને ચંદ્ર (ઠરાવેલા) 
હિસાબથી (ચાલે) છે. (૫) અને છોડ તથા ઝાડ (તેને) સિજદો કરે છે. (€) 
અને તેણે જ આકાશને ઉંચું કર્યું અને તેણે જ (દુનિયામાં) ત્રાજવાં મૂક્યાં, (૦) 
કે જેથી તમે તોલવામાં વધઘટ કરો નહિ (૮) અને ન્યાયસર તોલને કાયમ 
રાખો અને તોલમાં કમી કરો નહિ. (૯) અને તેણે જ પૃથ્વીને મખ્લૂક(ના 
લાભ) માટે બીછાવી, (૧૦) કે તેમાં ફળો અને ખજૂરીઓ છે, જેના (ફળો) 
પર પડદા હોય છે. (૧૧) અને (તે પૃથ્વીમાં) ફોતરાવાળુ અનાજ તથા 





[૭૨૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રેવીસમી તરાવીહ 





સુગંધીદાર ફૂલ છે, (૧૨) છતાં હે જિજ્ઞાત અને ઈન્સાન ! તમે બજ્ઞે તમારા 
પરવરદિગારની કઈ કઈ નેઅમતોને જૂઠાડશો ? (૧૩) તેણે જ ઈન્સાન 
(આદમ અલેૈ.)ને ઠીકરા માફક ખણખણતી સૂકી માટીથી બનાવ્યા. (૧૪) 
અને જાજ્ઞ (જિજ્ઞાતના બાપ)ને આગની જ્વાળાથી બનાવ્યો. (૧૫) છતાં 
તમે બજ્ઞે તમારા પરવરદિગારની કઈ કઈ નેઅમતોને જૂઠાડશો ? (૧૬) તે 
અલ્લાહ તઆલા બલજ્ઞે ઉદયસ્થાનોનો માલિક તેમજ અસ્ત થવાના બશ્ેવ 
સ્થળોનો (ખરો) માલિક છે, (૧૭) છતાં તમે બજે તમારા પરવરદિગારની 
કઈ કઈ નેઅમતોને જૂઠાડશો ? (૧ ૮) તેણે જ બે દરિયાઓને વહેતા કર્યા, 
જે (જોવામાં) એકબીજાથી મળેલા છે, (૧૯) પણ તે બજ્ઞેની વચ્ચે એક 
(કુદરતી) આડ છે તેથી તે બજ્ઞે (પોતપોતાની હદથી) વધી શકતા નથી. (૨૦) 
છતાં તમે બશ્ઞે તમારા પરવરદિગારની કઈ કઈ નેઅમતોને જૂઠાડશો ? (૨૧) 
તે બજ્ઞેમાંથી મોતી અને મરજાન (પ્રવાલ) નીકળે છે, (૨૨) છતાં તમે બજ્ઞે 
તમારા પરવરદિગારની કઈ કઈ નેઅમતોને જૂઠાડશો ? (૨૩) અને તેના જ 
(કબ્જામાં) વહાણો પણ છે, જે સમુદ્રમાં ઉંચા પર્વતો માફક ઉભા રહે છે, 
(૨૪) છતાં તમે બજ્ઞે તમારા માલિકની કઈ કઈ નેઅમતોને જૂંઠાડશો ? 
(૨૫) જે કોઈ આ પૃથ્વી પર છે, તે સૌનો નાશ થનાર છે. (૨૬) અને માત્ર 
આપના પરવરદિગારની હસ્તી જ બાકી રહેશે, જે પ્રભાવશાળી અને 
બખ્શિશવાળો છે. (૨૭) છતાં તમે બજે તમારા પરવરદિગારની કઈ કઈ 
નેઅમતોને જૂઠાડશો ? (૨૮) 
દરરોજ અલ્લાહ તઆલાની એક અલગ શાન છે : કોઈ છૂટી 
શકવાનું નથી : 

આકાશો અને પૃથ્વીમાં જે કોઈ છે, તે સૌ તેની જ પાસે માંગણી કરે 
છે; દરરોજ તે એક નવી પ્રવૃત્તિમાં રહે છે, (૨૯) છતાં તમે બજ્ઞે તમારા 
પરવરદિગારની કઈ કઈ નેઅમતોને જૂઠાડશો ? (૩૦) હે જિનજ્ઞાત અને 
ઈન્સાન ! અમે તમારા (હિસાબ) માટે નજીકમાં જ પરવારીશું, (૩૧) 
છતાં તમે બજ્ઞે તમારા પરવરદિગારની કઈ કઈ નેઅમતોને જૂઠાડશો ? 
(૩૨) હે જિજ્ઞાત અને મનુષ્યોના સમૂહ ! જો તમે આકાશ અને પૃથ્વીની 








ત્રેવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૨૪] 





હદથી નીકળી શકતા હો તો નીકળી જાઓ; (પણ) સત્તા વિના તમે નીકળી 
શકતા નથી, (૩૩) છતાં તમે બજ્ઞે તમારા પરવરદિગારની કઈ કઈ 
નેઅમતોને જૂઠાડશો ? (૩૪) તમારા બજ્ઞે (માંના પાપીઓ) પર આગના 
ભડકા છોડવામાં આવશે તેમજ નર્યો ધૂમાડો પણ, ફરી તમે (તેનો) 
મુકાબલો કરી શકશો નહિ, (૩૫) છતાં તમે બજ્ઞે તમારા પરવરદિગારની 
કઈ કઈ નેઅમતોને જૂંઠાડશો ? (૩૬) ફરી જ્યારે (કિયામત આવતાં) 
આકાશ ફાટી જશે, ત્યારે તે લાલ ચામડા મુજબ રાતુંચોળ થઈ જશે, (૩૭) 
છતાં તમે બજ્ઞે તમારા પરવરદિગારની કઈ કઈ નેઅમતોને જૂઠાડશો ? 
(૩૮) ફરી તે દિવસે પથમ) કોઈ ઈન્સાન કે જિનજ્ઞાતથી તેના ગુનાહો 
વિશે પૂછવામાં આવશે નહિ, (૩૯) છતાં તમે બજ્ઞે તમારા પરવરદિગારની 
કઈ કઈ નેઅમતોને જૂઠાડશો ? (૪૦) પાપીઓ તેઓના ચહેરાઓથી જ 
ઓળખાઈ જશે. પછી તેઓને માથાના વાળ અને પગોથી પકડી લેવામાં 
આવશે, (૪૧) છતાં તમે બજ્ઞે તમારા પરવરદિગારની કઈ કઈ નેઅમતોને 
જૂઠાડશો ? (૪૨) આ તે દોઝખ છે, જેને પાપીઓ જૂઠાડતા હતા. (૪૩) 
તેઓ દોઝખ અને છછરતા ગરમ પાણી વચ્ચે આંટા માર્યા કરશે, (૪૪) 
છતાં તમે બશ્ઞે તમારા પરવરદિગારની કઈ કઈ નેઅમતોને જૂઠાડશો ? (૪૫) 


જે અલ્લાહપાકના દરબારની હાજરીથી ડરી ગયો, તે કાવ્યો : 


અને જે કોઈ પોતાના પાલનહારની સામે ઉભા રહેવાથી (સદા) ડરતો 
રહ્યો, તેને માટે (જજ્ઞતમાં બે બગીચા હશે.) (૪૬) છતાં તમે બજ્ઞે તમારા 
પરવરદિગારની કઈ કઈ નેઅમતોને જૂઠાડશો ? (૪૭) (તે બજ્ઞે બગીચા) 
ગીચ ડાળીઓવાળા હશે, (૪૮) છતાં તમે બજ્ઞે તમારા પરવરદિગારની 
કઈ કઈ નેઅમતોને જૂઠાડશો ? (૪૯) તે બજ્ઞેમાં બે-બે નહેરો વહેતી 
હેશે, (૫૦) છતાં તમે બજ્ઞે તમારા પરવરદિગારની કઈ કઈ નેઅમતોને 
જૂઠાડશો ? (૫૧) તે બશ્ષેમાં દરેક ફળ બે-બે જાતના હશે, (પર) છતાં તમે 
બશ્ઞે તમારા પરવરદિગારની કઈ કઈ નેઅમતોને જૂઠાડશો ? (૫૩) તેઓ 
તકિયા લગાડી એવા બિછાણાઓ પર બેઠા હશે કે જેનું અસ્તર પણ ભારે 
રેશમનું હશે અને બશ્ને બાગોના ફળ બહુ જ નજીક હશે, (૫૪) છતાં તમે 





[૭૨૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રેવીસમી તરાવીહ 





બજ્ઞે તમારા પરવરદિગારની કઈ કઈ નેઅમતોને જૂઠાડશો ? (પ૫) તે(ના 
મહેલો)માં નીચી નજરોવાળી (એવી હૂરો) હશે કે આ (જજ્ઞતી) લોકો 
પહેલાં તેણીઓને કોઈ મનુષ્ય કે જિજ્ઞાત અડક્યો જ નહિ હોય, (પ૬) છતાં 
તમે બજ્ઞે તમારા પરવરદિગારની કઈ કઈ નેઅમતોને જૂઠાડશો ? (૫૭) 
જાણે તેણીઓ (ખૂબસૂરતીમાં) લાલ હીરા અને સફેદ મોતી છે, (૫૮) છતાં 
તમે બજ્ઞે તમારા પરવરદિગારની કઈ કઈ નેઅમતોને જૂઠાડશો ? (૫૯) 
ખરા દિલની નેકીનો બદલો સંપૂર્ણ ભલાઈ વિના બીજો શું હોય ? (૬૦) છતાં 
તમે બજ્ઞે તમારા પરવરદિગારની કઈ કઈ નેઅમતોને જૂઠાડશો ? (£૧) 


અલ-વાક્અટહ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરત મક્કા શરીફમાં ઉતરેલ શરૂની સૂરતોમાંથી છે. તેમાં ઘણી 
જ શાનદાર અતે અસરકારક ઉચ્ચ સાહિત્યિક ભાષામાં કિયામતના 
અહેવાલો-દેશ્યોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યુ છે. તથા આખિરત, તૌહીદ અને 
કુર્‌આન વિશે મક્કાના કાફિરોની શંકાઓનું ખંડન છે. તેઓ જે વસ્તુને 
સૌથી વધુ અવિશ્વસનીય ઠેરવતા હતા તે આ હતી કે, કિયામત આવશે. 
જેમાં ધરતી અને આકાશનું સમગ્ર તંત્ર વેરવિખેર થઈ જશે અને ત્યારબાદ 
બધા જ મૃત્યુ પામેલા મનુષ્યોને બીજી વાર જીવતા કરી ઉઠાવવામાં આવશે 
અને તેમનો હિસાબ-કિતાબ થશે. નેક મનુષ્યોને જજ્ઞતના બાગોમાં રાખવામાં 
આવશે અને ગુનેહગાર મનુષ્યોને દોઝખમાં નાખવામાં આવશે. તેઓ એમ 
કહેતા હતા કે, આ બધી જ કાલ્પનિક વાર્તા છે, જે હકીકતમાં બની શકે 
નહીં. આના જવાબમાં ફરમાવ્યું કે, જ્યારે તે બનાવ બનશે, તે વખતે 
કોઈની તાકાત નહીં હોય કે તેને આવતા રોકી દે અથવા બનાવને બનતો 
અટકાવી દે. તે વખતે ચોક્કસ તમામ મનુષ્યો ત્રણ વર્ગોમાં વહેંચાઈ જશે. 
એક અલ્લાહપાકના ખાસ બંદાઓ, બીજા સામાન્ય સદ્કાર્ય કરનારા અને 
ત્રીજા જે આખિરતના ઈન્કારી બની રહ્યા, અને મૃત્યુ પર્યત કુકર અને શિર્ક 
તેમજ મોટા ગુનાહ ઉપર અડગ રહ્યા. આ ત્રણે વર્ગો સાથે જે વ્યવહાર 








ત્રેવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૨૬] 





ન 


થશે, તેનું વિગતવાર વણન કરવામાં આવ્યુ છે. 


તૌહીદ અને આખિરતની દલીલોમાં ધરતી અને આકાશની બીજી બધી 
વસ્તુઓ સાથે મનુષ્યને ખુદ પોતાના અસ્તિત્વ તરફ અને જે ખોરાક તે 
ખાય છે, તથા જે પાણી તે પીએ છે, અને આગ જેના વડે તે પોતાનો ખોરાક 
તેયાર કરે છે, તે તરફ ધ્યાન દોરવામાં આવ્યુ છે. અને તેને આ બાબતે 
વિચાર કરવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યુ છે કે, જે ખુદાપાકના બનાવ્યે 
તે બન્યો છે, અને જેની આપેલ જીવનનિર્વાહની સામગ્રી ઉપર જીવી રહ્યો 
છે, તેના મુકાબલામાં આપખુદ થવાનો અથવા તેના સિવાય બીજાની 
બંદગી કરવાનો આખરે તેને શું હક્ક છે ? અને તેના વિશે તે આવું અનુમાન 
કેવી રીતે કરી લીધું કે, તે એક વખત તને અસ્તિત્વમાં લાવ્યા પછી એવો 
લાચાર અને વિવશ થઈ જાય છે કે, બીજીવાર તને અસ્તિત્વમાં લાવવા માંગે 
તો પણ લાવી શકતો નથી ? 

સૂરતના અંતમાં મનુષ્યને બતાવવામાં આવ્યુ છે કે, તું ગમે તેટલી 
જીભ ચલાવે અને પોતાની આપખુદીના ઘમંડમાં હકીકતો પ્રત્યે આંધળો 
બની જાય, પરંતુ મૃત્યુનો સમય તારી આંખો ખોલી દેવા માટે પૂરતો છે. 
તે વખતે તું બિલ્કુલ લાચાર હોય છે. પોતાના માતા-પિતાને બચાવી શકતો 
નથી. પોતાની અવલાદને બચાવી શકતો નથી. પોતાના અનુયાયીઓ અને 
આગેવાનો તથા માનીતા નેતાઓને બચાવી શકતો નથી. બધા જ તારી 
આંખો સામે મૃત્યુ પામે છે અને તું જોતો જ રહી જાય છે. જો કોઈ ઉચ્ચતર 
શક્તિ તારી ઉપર રાજ ચલાવતી નથી અને તારી આ માન્યતા સાચી છે કે, 
દુનિયામાં માત્ર તું જ તું છે, કોઈ ખુદા નથી, તો પછી કોઈ મરી રહેલાના 
નીકળી રહેલા જીવને પાછો કેમ લઈ આવતો નથી ? જેવી રીતે તું આ 
મામલામાં લાચાર છે, તેવી જ રીતે ખુદાપાકના હિસાબ અને તેની સજા 
અને બદલાને પણ રોકવા તારા અખત્યારમાં નથી. તું ચાહે માને કે ન માને, 
મૌત પછી દરેક મરનાર પોતાનો અંજામ જોઈને રહેશે. 


સૂરતના પ્રારંભમાં “વાકિઅહ'નો શબ્દ આવ્યો છે. જેનાથી કિયામતનો 
વાકિઅહ-પ્રસંગ મુરાદ છે. માટે સૂરતનું નામ વાકિઅહ રાખવામાં આવ્યુ છે. 





[૭૨૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રેવીસમી તરાવીહ 





અમલીકરણના હિસાબે કિયામતના દિવસે ત્રણ વર્ગો બનશે : (૧) 
અલ્લાહપાકના ખાસ બંદા (૨) સામાન્ય સદ્કાર્યકર્તા (૩) પાપી. સૂરહમાં 
ત્રણેવના ઠેકાણાંની ચોખવટ કરી કે, પહેલો વર્ગ આરામદાયક જગ્યામાં હશે, 
બીજો વર્ગ રક્ષણ અને સલામતીમાં હશે, ત્રીજા વર્ગની ખડખડતા (ઉકળતા) 
પાણીથી મહેમાની કરવામાં આવશે. («૪-૮૮ 


માણસને સભાન કરવા માટે ચોખવટ કરી કે, શું કોઈ પણ કામ આપખુદ 
થાય છે ? કમસે કમ તું જરા વિચાર તો ખરો કે અલ્લાહપાકની નેઅમતોને 
અલ્લાહપાક સંજોગવસાત ન આપત, તો કોનામાં તાકાત છે તેને બનાવવાની. 
દા.ત. મનુષ્યની પેદાઈશ. કોઈ છે જેણે પાણી પર ચિત્રકરણ કર્યું અને ચાલતો 
-ફરતો-ફૂદતો મનુષ્ય બની ગયો ? તેના જીવનનિર્વાહની સામગ્રી ઉગાડી, 
તરસ છીપાવવા પાણી, આગ સળગાવવા લાકડીની વ્યવસ્થા. માટે આપખુદ 
થવાને બદલે નેઅમતો આપનારનું આભારી થવું જોઈએ. 


૮૩-૮૫ માં મૃત્યુ સમયની ઘડીને બયાન કરી કે, કેવી હાલત થાય છે. 
અને દુન્યામાં કોઈ પણ મૃત્યુનો ઈન્કાર કરવાવાળો નથી. અને કોઈનામાં 
આટલી બધી ટેકનોલોજી હોવા છતાં મોતને રોકવાની ક્ષમતા નથી. તેની 
તાકાત સામે બધી તાકાતો ફેલ છે. તે જ રબ તાકાત ધરાવે છે બીજી વાર 
પેદા કરી હિસાબ-કિતાબ લેવાની. માટે દરેકે પોતાના કર્મપત્રક (નામએ 
અઅમાલ)ની ફિકર કરવી જોઈએ. 


સૂરએ વાકિઅહમાં બતાવવામાં આવ્યું કે તમારો સામનો એવા જગતથી 
ચોક્કસ થવાનો છે, જેમાં ઈજ્જત અને અપમાનના માપદંડો અને ધોરણોથી 
તદ્દન જુદા હશે, જે આ જગતમાં સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાય છે. 
ત્યાં ઈજ્જત અને ઉચ્ચતા કે સફળતા ઈમાન તથા સારા કામોની કમાણીની 
હશે. એવા લોકો નિકટના લોકો અને “અસ્હાબુલ યમીન' (જમણી બાજુ- 
વાળાઓ)નો દરજ્જો પામશે. જજ્ઞતની તમામ સફળતાઓ અને એશ-આરામ 
એમના જ ભાગમાં આવશે. રહ્યા એ લોકો જેઓ આ દુનિયાના જ એશ અને 
મોજ-મજામાં તલ્લીન છે અને “અસ્હાબુશ્શિમાલ' (ડાબી બાજુવાળા) હશે. 
તેમને દોઝખમાં કાયમી અઝાબનો સામનો કરવો પડશે. 








ત્રેવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૨૮] 





હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને મસૂઉદ (રદી.)થી રિવાયત છે કે, જે કોઈ 
માણસ દરરોજ સૂરએ વાકિઅહ પઢશે, તો તેને રોજીની તંગી નહીં આવે. 


આકાશી તારાના સોગંદ ખાઈને કહ્યું કે, આ તો શ્રેષ્ઠ કસમ છે. આધુનિક 
યુગમાં વેજ્ઞાનિકોના દર્શાવ્યા મુજબ બ્રહ્માંડમાં પાંચસો મીલીયન તારા- 
મંડળોનો સમાવેશ છે. અને દરેક તારામંડળમાં એક લાખ મીલીયન તારાઓ 
અથવા તેનાથી કંઈક ઉપર-નીચે તારાઓનો સમાવેશ છે. અને આ બધા 
પોતાના ભ્રમણમાં ફરી રહ્યા છે. તારાઓની કસમ ખાઈને કહ્યું કે, કુરૂઆન 
સન્માનપાત્ર છે. કુરૂઆન શરીફ અને તારાઓમાં જોડ આ છે કે, જેવી રીતે 
તારાઓ વડે અંધારામાં લોકો રસ્તાનું અનુમાન કરે છે, એ જ પ્રમાણે 
કુર્‌આની આયતથી પથભ્રષ્ટતા અને અજ્ઞાનતાના અંધારામાં રસ્તો મળે છે. 
હા, જેવી રીતે તારાઓની દુન્યાના બધા અજુબાઓથી ઈન્સાન અજાણ છે, 
એમ જ કુર્‌આની આયતમાં છૂપાયેલ સઘળા જ્ઞાનથી ઈન્સાન અજાણ છે. 


સૂરએ વાકિઅહની આયતોનો ખુલાસો 


અલ્લાહપાકના ખાસ બંદાઓને મળનાર ઈતન્આમો : 


જ્યારે કિયામત આવી પડશે, (૧) કે જેના આવી પડવામાં કંઈ જૂઠાણું 
નથી, (ર) ત્યારે તે (કેટલાકને) નીચા પાડી દેશે (અને કેટલાકને) ઉંચા 
ચઢાવી દેશે. (૩) (આ તે વખતે થશે) જ્યારે પૃથ્વી થરથર ધુજી ઉઠશે (૪) 
અને પર્વતો ભાંગીતૂટી ચૂરેચૂરા થઈ જશે. (૫) ફરી તે ઉડતી રજકણો બની 
જશે (૬) અને તમો (બધા આગલા-પાછલા) ત્રણ વર્ગના થઈ જશો. (૭) 
ફરી જેઓ જમણી બાજુવાળા છે, તે જમણી બાજુવાળા કેવા સારા છે ? (૮) 
અને જેઓ ડાબી બાજુવાળા છે, તે ડાબી બાજુવાળા કેવા બુરા છે ? (૯) અને 
જેઓ (સદ્કર્મોમાં) આગળ વધેલા છે, તે તો સૌથી આગળ જ છે. (૧૦) 
(અને) તે લોકો જ (અલ્લાહપાકની રહમતની રૂએ) ખાસ નજદીકવાળા છે; 
(૧૧) કે જેઓ નેઅમતના બગીચાઓમાં હશે. (૧૨) (તેમનું) એક મોટું જૂથ 
આગલાઓમાંથી હશે (૧૩) અને થોડાક પાછલાઓમાંથી હશે. (૧૪) તેઓ 
રત્નજડિત તષ્લો પર, (૧૫) તકિયા લગાડી સામસામા બેઠા હશે. (૧૬) 





[૭૨૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રેવીસમી તરાવીહ 





તેમની આસપાસ સદા એક જ સ્થિતિમાં રહેનારા છોકરાઓ (સેવા માટે) 
આવ-જા કર્યા કરશે. (૧૭) ગ્લાસો અને કુજા તથા સ્વચ્છ શરાબના (ભરેલા) 
પ્યાલા લઈને (ફરશે), (૧૮) કે તે પીણાથી ન તેમનું માથું ભમશે અને ન 
તેઓને કેફ (નશો) ચઢશે. (૧૯) તથા તે પ્રકારના મેવા જેને તેઓ પસંદ 
કરશે. (૨૦) તથા તેમનું મન ચાહે તે પ્રકારનું પક્ષીઓનું ગોશ્ત (લઈ ફરતા 
રહેશે.) (૨૧) તેમજ મોટી મોટી આંખોવાળી સુંદરીઓ પણ હશે. (૨૨) 
જાણે કે (તેણીઓ) છુપાવી રાખેલાં મોતી છે. (૨૩) આ બધું તેમની કરણીના 
બદલા તરીકે મળશે. (૨૪) તેઓ ત્યાં બકવાસ કે નઠારી વાત સાંભળશે જ 
નહિ. (૨પ) માત્ર સલામ-સલામનો જ સાદ સાંભળશે. (૨૬) 


ર 
હે 


સામાન્ય સદ્કાર્યો કરનારાના ઈન્આમો : 
જજ્તતી નેઅમતોની અનોખી શાન : 


અને જે જમણી બાજુવાળા છે, તે જમણી બાજુવાળા કેવા સારા છે ? 
(૨૭) તેઓ કાંટા વિનાની બોરડીઓ (વાળા બાગ)માં રહેશે. (૨૮) તથા 
ગીચ લૂમોવાળી કેળોમાં (૨૯) અને પ્રસરેલી છાયામાં (૩૦) અને વહેતા 
પાણીમાં, (૩૧) તથા પુષ્કળ મેવાઓમાં રહેશે. (૩૨) જે કદી ખૂટશે નહિ 
અને ન તો તેમની રોકટોક થશે. (૩૩) તથા ઉચા ઉંચા બિછાણાઓમાં 
રહેશે. (૩૪) બેશક, અમે (ત્યાંની) સ્રીઓને ખાસ રચના પર ઉત્પજ્ઞ કરી 
છે. (૩૫) એટલે અમે તેણીઓને (સદાની) કુમારિકાઓ બનાવી દીધી છે, 
(૩૬) જે મનમોહક (સો) સમાન વયની છે. (૩૭) (આ બધું) જમણી 
બાજુવાળાઓ માટે છે. (૩૮) 


આખિરતનો ઈન્કાર કરનારાઓનો ખરાબ અંજામ : 
જહન્નમીઓની સજા : 

અને ડાબી બાજુવાળા, તે ડાબી બાજુવાળા કેવા બુરા છે ? (૪૧) 
(તેઓ) આગની ઝાળમાં અને છછરતા પાણીમાં (૪૨) તથા કાળા ધૂમાડાની 
છાયામાં હશે. (૪૩) જે (છાયા) ન શીતળ હશે અને ન લાભદાયક હશે, 
(૪૪) (કારણ કે) તેઓ એ પહેલાં (દુનિયામાં) બહુ સુખિયારા હતા. (૪૫) 








ત્રેવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૩૦] 





અને મહાન પાપ (કુફ્ર-શિક) પર હઠ કરતા હતા. (૪૬) વળી, એમ કહેતા 
હતા કે, શું જ્યારે અમે મરણ પામીશું અને માટી તથા હાડકાં થઈ જઈશું 
ત્યારે શું અમે પાછા સજીવન કરવામાં આવીશું ? (૪૭) અને શું અમારા 
આગલા બાપદાદા પણ ? (સજીવન થશે !) (૪૮) આપ ફરમાવી દો કે 
બેશક, આગલા તથા પાછલા, (૪૯) બધા જ એક નિમાંણ થયેલા દિવસે 
વખતસર જરૂર એકઠા કરવામાં આવશે. (૫૦) પછી તમો હે (સત્યથી) 
ભમેલા (કિયામતને) જૂઠાડનારાઓ ! (૫૧) અલબત્ત, તમે ઝક્કુમના ઝાડ- 
માંથી ખાનાર છો. (પર) પછી તમે તેનાથી જ પેટ ભરશો. (૫૩) ફરી તેના 
ઉપર છછરતુ પાણી પીનાર થશો. (૫૪) ફરી પીવું પણ તરસના માર્યા 
ઉંટોના પીવા માફક હશે. (૫૫) કિયામતના દિવસે આ તેઓની (પહેલી જ) 
મહેમાની હશે. (૫૬) 


માનવીની પૈદાઈશ, આગ, પાણી અને ખેતીવાડીમાં અલ્લાહ 
તઆલાની મહાન નિશાનીઓ : 


અમે જ તમને પેદા કર્યા છે, તો (પુનઃ સજીવન થવાને) તમે કેમ માનતા 
નથી ? (૫૭) જરા, એ બતાવો કે, જે વીર્ય તમે (ગર્ભાશયમાં) પહોંચાડો છો 
(૫૮) તો શું તમે તેને બાળક બનાવો છો અથવા અમે બનાવનાર છીએ ? 
(પ૯) અમે જ તમારામાં મોતને નિમાણ કરી છે અને અમે આ (વાત)થી 
લાચાર નથી, (૬૦) કે તમારા જેવા લોકોને તમારા બદલે પેદા કરી નાખીએ 
અને તમને એવા સ્વરૂપમાં ઉઠાવીએ કે જેને તમે જાણતા જ નથી. (૬૧) 
અને તમે પહેલી વખત પેદા થવાને જાણી ચૂક્યા છો, છતાં કેમ સમજતા 
નથી ? (૪૨) જરા, એ બતાવો કે જે કંઈ (બીજ વગેરે) તમે વાવો છો (૬૩) 
શું તમે તેને ઉગાડો છો અથવા અમે ઉગાડનાર છીએ ? (૬૪) જો અમે 
ધારીએ તો તેને ચૂરેચૂરા કરી નાખીએ તો તમે અફસોસ કરનાર રહી જાઓ, 
(૬૫) કે અમે તો દંડાઈ જ ગયા, (૬૪) બલ્કે અમે તો તદ્દન અભાગ્ય જ 
રહી ગયા. (૬૭) જરા, એ બતાવો જે પાણી તમે પીઓ છો (૬૮) શું તમે 
તેને વાદળથી વરસાવ્યું છે અથવા અમે વરસાવનાર છીએ ? (૬૯) જો અમે 





[૭૩૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રેવીસમી તરાવીહ 





ચાહીએ તો તેને કડવું કરી નાખીએ, છતાં તમે કેમ આભાર માનતા નથી ? 
(૭૦) જરા, એ બતાવો, જે આગ તમે સળગાવો છો, (૭૧) શું તેના ઝાડ 
તમે ઉત્પજ્ઞ કર્યા છે અથવા અમે ઉત્પન્ન કરનાર છીએ ? (૪૭૨) અમે જ તે 
આગને (દોઝખની) યાદગાર અને જંગલવાળાઓ માટે લાભકર્તા બનાવી છે. 
(9૩) તો આપના મહાન પરવરદિગારના નામની તસ્બીહ પઢો. (૭૪) 


તમે શક્તિશાળી હોય તો મૃત્યુ પામનારને કેમ બચાવી શકતા 
નથી ? 

પછી જ્યારે (કોઈનો) પ્રાણ ગળા સુધી આવી પહોંચે છે (૮૩) અને 
(હે સારવાર કરનારા !) તમે તે વખતે (મરનારને) ટગર ટગર જોતાં જ રહો 
છો. (૮૪) અને (તે વખતે) અમે તમારા કરતાં તેનાથી વધુ નજીક હોઈએ 
છીએ, પરંતુ તમને સૂજતું નથી. (૮૫) ત્યારે જો તમે (કર્મોના હિસાબ માટે) 
કોઈના અધિકારમાં નથી (૮૪) તો અગર તમે (એ વાતમાં) સાચા છો તો તે 
પ્રાણને (તેના ખોળીયામાં) પાછો કેમ લાવતા નથી ? (૮૭) 


અલ-હદીદ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


સૂરતની શરૂઆતમાં સૌપ્રથમ અલ્લાહ તઆલાના ગુણો (સિફતો) 
વર્ણવવામાં આવ્યા છે. જેથી સાંભળનારાઓને બરાબર એહસાસ થઈ જાય 
કે કઈ મહાન સર્વશક્તિમાન હસ્તી તરફથી તેમને સંબોધન કરવામાં આવી 
રહ્યું છે. ત્યાર બાદ નીચે મુજબના વિષયો એક પછી એક ફરમાવવામાં 
આવ્યા છે. 


આ સૂરતની આયત નં. ૧૦થી માલૂમ પડે છે કે, ફત્હે મક્કા પછી આ 
સૂરત ઉતરી છે. આ મોકા પર મુસ્લિમો વિરૂદ્ધ દુશ્મનોની દુશ્મનાવટ અને 
જંગી કોશિશો ધીમી પડી ગઈ હતી. અને અરબ દ્રિકલ્પ (જઝીરતુલ્અરબ) 
ઉપર મુસ્લિમોનું વર્ચસ્વ મજબૂત થઈ રહ્યુ હતું. માટે સૂરતમાં મુસ્લિમોને 
અલ્લાહપાકના માર્ગમાં માલ ખર્ચ કરવાની શિખામણ આપવામાં આવી છે. 








ત્રેવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૩૨] 





અને તે સાથે જણાવવામાં આવ્યુ કે, ઉચ્ચ અખ્લાક, સભ્યતા અને અલ્લાહપાક 
સાથેનો પોતાનો સબંધ વધુથી વધુ મજબૂત કરે. પોતાના ગુનાહોથી માફી 
માંગે, અને દુન્યવી જીવન ઉપર આખિરતના જીવનને પ્રાધાન્ય આપે. જેને 
લઈ તેમને આખિરતમાં એવું નૂર પ્રાતત થશે, જે તેમને જજ્ઞતમાં લઈ જશે. 
જ્યારે મુનાફિકો તે નૂરથી વંચિત રહેશે. 


મુસલમાનોએ એ અહલે કિતાબ (યહૂદી-ખ્રિસ્તીઓ) જેવા ન બની જવું 
જોઈએ જેમના સમગ્ર જીવન ભોતિક વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવા પાછળ પૂરા થઈ 
ગયા છે. અને જેમના દિલ લાંબા સમયથી ગફલતમાં પડી પથ્થર બની ગયા 
છે. એ મુઅમિન જ કેવો કહેવાય, જેનું દિલ ખુદાપાકનું નામ આવતાં ન 
પીગળે અને તેના ઉતારેલ સત્ય સામે ઝૂકે નહીં. 

અલ્લાહપાકની નજીક સિદ્દીક અને શહીદનો દરજ્જો માત્ર એ ઈમાન- 
વાળા જ પ્રાપ્ત કરે છે, જે પોતાના માલ દેખાડો કરવાની ભાવના વગર સાચા 
દિલથી તેના માર્ગમાં ખર્ચ કરે છે. 


દુનિયાનું જીવન માત્ર થોડા દિવસની બહાર અને ધોકાની વસ્તુ છે. 
અહીંના ખેલકૂદ, શોખ, સાજ-શણગાર, અહીંની મોટાઈનો ગર્વ અને અહીંના 
માલ-મિલ્કત, જેમાં લોકો એકબીજાથી સરસાઈ લઈ જવા પ્રયત્ન કરે છે, 
બધું જ ક્ષણિક અને ટાઈમપરવારી છે. આનું દષ્ટાંત તે ખેતી જેવું છે, જે 
પહેલાં લીલીછમ હોય છે, પછી પીળી પડી જાય છે, અને છેવટે ભૂસુ થઈ 
જાય છે. કાયમી જીવન હકીકતમાં આખિરતનું જીવન છે. જ્યાં મહત્વપૂર્ણ 
પરિણામ આવવાના છે. તમારે એકબીજાથી સરસાઈ મેળવવા પ્રયત્ન કરવા 
હોય તો આ પ્રયત્નો-પ્રયાસો જજ્ઞત તરફ દોડવામાં કરો. 


દુનિયામાં આરામ અને તકલીફ જે કંઈ આવે છે, અલ્લાહ તઆલાના 
પૂર્વલિખિત નિર્ણય અનુસાર આવે છે. મુઅમિનનું વર્તન એવું હોવું જોઈએ કે, 
તકલીફ પડે તો હિમ્મત ન ગુમાવી બેસે. અને આરામ પ્રાપ્ત થાય તો ફુલાઈ 
ન જાય. આ વર્તન તો એક મુનાફિક અને કાફિરનું છે કે, અલ્લાહપાક તેને 


ન 


નેઅમતો આપે તો ફુલાઈ જાય, ગર્વ કરવા માંડે, અને એ જ નેઅમતો આપનાર 





[૭૩૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રેવીસમી તરાવીહ 





ખુદાપાકના માગમાં ખર્ચ કરતી વેળાએ પોતે તો સંકુચિતતા દાખવે, સાથે 
બીજાઓને પણ કંજૂસ અને કરકસરિયા બનવાની સલાહ આપે. 


અલ્લાહપાક તરફથી અગાઉ નબીઓ (અલયહિમુસ્સલામ) આવતા 
રહ્યા, જેમના આમંત્રણથી કેટલાક લોકો સીધા માર્ગ ઉપર આવ્યા, અને 
મોટાભાગના લોકો અવજ્ઞાકારી-ઈન્કારી બની રહ્યા. પછી હઝરત ઈસા 
(અલયહિસ્સલામ) આવ્યા. જેમના શિક્ષણથી લોકોમાં ઘણા સારા ગુણો પેદા 
થયા. પરંતુ તેમની ઉમ્મતે સન્યાસનો નવો રિવાજ અપનાવી લીધો. હવે 
અલ્લાહપાકે હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ને મોકલ્યા 
છે. તેમની ઉપર જે લોકો ઈમાન લાવશે અને ખુદાપાકનો ડર રાખી જીવન 
પસાર કરશે, અલ્લાહ તઆલા તેમને પોતાની રહમતનો બમણો હિસ્સો 
આપશે. અતે તેમને એ નૂર ઈનાયત કરશે, જેના વડે દુનિયામાં તેઓ ઠેર ઠેર 
વાંકાચૂકા માર્ગો વચ્ચે સીધો માર્ગ સ્પષ્ટપણે જોઈને ચાલી શકશે. અહલે 
કિતાબ ચાહે પોતાને અલ્લાહપાકની કૃપાના ઈજારેદાર સમજતા રહે, પરંતુ 
અલ્લાહપાકની કૃપા તેના પોતાના હાથમાં જ છે. તેને અખત્યાર છે જેને ચાહે 
પોતાની કૃપાથી નવાજી દે. 


સૂરતની આયત-૨પમાં હદીદ (લોખંડ)નું વર્ણન છે. માટે સૂરતનું નામ 
“હદીદ'' રાખવામાં આવ્યુ. 


તમામ મુસલમાનોને સંબોધીને કહ્યું કે, જો દુનિયાના મોહમાં પડીને તમે 
આખિરતની કાયમી બાદશાહી મેળવવાનો ઉત્સાહ ખોઈ બેઠા, તો યહૂદી- 
ઓની જેમ તમારા હૃદય પણ સષ્ઠ થઈ જશે. અને તમારો અંજામ પણ 
એ જ આવશે, જે તેમનો આવ્યો. એ લોકોના વિચારોને રદિયો આપ્યો 
જેઓ ધર્મની માન્યતા હેઠળ જિહાદ અને તેના માટે ખર્ચ કરવાને દુનિયાદારી 
સમજતા હતા, અને મુસલમાનોને જિહાદના શોખ (રુચિ) ઉપર મ્હેણાં-ટોણાં 
મારતા હતા. ફરમાવ્યું : બેશક, અમે પોતાના રસૂલોને સ્પષ્ટ દલીલો અને 
હિદાયતો (સૂચનો, માર્ગદર્શન) સાથે મોકલ્યા. તેમની સામે ગ્રંથ અને શરીઅત 
ઉતારી જેથી લોકો ન્યાય ઉપર પ્રસ્‍થાપિત થઈ શકે. અને લોખંડ પણ ઉતાર્યું 








ત્રેવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૩૪] 





જેમાં ખૂબ જ શક્તિ પણ છે અને લોકો માટે બીજા અનેક લાભો પણ છે. 
અને આનાથી અલ્લાહપાકે આ પણ ઈચ્છયું કે તે આ લોકોને અલગ તારવી 
દે જેઓ અલ્લાહપાક અને તેના રસૂલોને મદદ કરે છે. એટલે કે લોખંડની 
તાકાતથી તેમના દીનને કાયમ (પ્રસ્‍થાપિત) કરે છે. જો કે અલ્લાહ તઆલા 
અને રસૂલ ગેબ (અદશ્ય)માં છે. બેશક, અલ્લાહપાક ખૂબ જ શક્તિશાળી 
અને પ્રભુત્વવાળો છે. 


હેઝ. ઈસા (અલયહિસ્સલામ) અને તેમની ઉમ્મતનો ઉલ્લેખ કરતાં 
ફરમાવ્યું કે, ઈસા બિન મરયમ (અલયહિસ્સલામ) અને એ લોકોના દિલોમાં 
જેમણે અલ્લાહ તઆલાનું અનુસરણ કર્યું, દયા અને રહેમત રાખી અને 
સન્યાસ તેમણે પોતે જ શરૂ કર્યું તો અમે તો તેમના પર ફક્ત અલ્લાહપાકની 
પ્રસજ્ઞતાની ઝંખના ફર્ઝ કરી હતી, તો તેમણે તેની હદોનું જેવું ધ્યાન રાખવું 
જોઈતું હતું રાખ્યું નહીં. 

બોધપાઠ : મનુષ્ય ભૌતિકવાદ અને સંન્યાસવાળા વલણને છોડી 
સમતોલનવાળા વલણને અપનાવે. કારણ કે દુન્યામાં આવનાર લોકોમાં અમુક 
ભોતિકતામાં એટલા ડૂબી ગયા કે પોતાના પાલનહારથી વધુ શ્રધ્ધા અને 
યકીન ચીઝો, વસ્તુઓ અને અસ્બાબમાં કરવા લાગ્યા. જેના કારણે દિલોમાં 
સખી આવી ગઈ અને ગેરમાર્ગે દોરાય ગયા. (૪૪) ત્યાર પછીની આયતમાં 
છે કે, પાણીથી વેરાન જમીન લીલોતરીમાં ફેરવાય જાય છે, એ જ પ્રમાણે 
મારા નામના વિર્દથી સષ્ઠ દિલો નરમ પડી જાય છે. (૪૭) 


હ. 


બીજો વર્ગ લોકોનો એવો હતો કે, જેઓએ સન્યાસનો માર્ગ અપનાવ્યો, 
જેનું શિક્ષણ ન તો અલ્લાહ તઆલાએ આપ્યું હતું, અને ન તેમના નબીએ. 
સંન્યાસમાં અલ્લાહ તઆલાની ઉપાસના સાથે બીજી ઘણી જવાબદારી 
માણસ પર આવે છે, જે તેને પૂરી કરતો નથી. જેથી તે અત્યાચાર કરી 
આરોપી બને છે. (€૭) 


ઉપરોક્ત બજ્ઞેવ માર્ગ ખુદાઈ તઅલીમને આધિન નથી, જેથી આ તેઓની 
આત્મિયશુધ્ધી (તકવા)ના સાધન ન બન્યા. 





[૭૩૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રેવીસમી તરાવીહ 





મુસલમાનોની મહત્વની જવાબદારી ન્યાય સ્થાપિત કરવાની છે. 
ન્યાય સ્થાપવા માટે બે વસ્તુઓ ફરજીયાત છે : (૧) ઠીક-ઠીક હક્કો નક્કી 
કરવા. (૨) નક્કી કરવામાં આવેલ હક્કોને પૂર્ણ કરવા. આ બધા અધિકારોથી 
જાગૃત કરવા અલ્લાહ તઆલાએ કિતાબો ઉતારી. હા, જેઓ કિતાબમાં 
વર્ણન થયેલ તઅલીમ મુજબ ઝિંદગી પસાર કરશે, તો અલ્લાહપાક તેમને 
રોશની આપશે. જેથી તે વાંકા-ચૂકા રસ્તામાંથી સરળતાથી પસાર થઈ જશે, 
અને રહમતોના દરવાજા ખોલશે. 


સૂરએ હદીદની આયતોનો ખુલાસો 


અલ્લાહપાક જ સોથી પહેલા અને હંમેશા બાકી રહેનાર છે : 


જે કંઈ (મખ્લૂક) આકાશો અને પૃથ્વીમાં છે, તે સૌ અલ્લાહપાકની 
પવિત્રતા બયાન કરે છે અને તે જ જોરાવર (અને) હિકમતવાળો છે. (૧) 
આકાશો અને પૃથ્વીનું રાજ્ય તેનું જ છે, તે જ જીવન અપે છે તેમજ મૃત્યુ 
આપે છે અને તે જ દરેક વસ્તુ પર કુદરતવાળો છે. (૨) તે જ સૌ (મખ્લૂક)થી 
પહેલો અને સૌથી છેલ્લો અને જાહેર તથા ગુપ્ત છે અને તે જ દરેક વસ્તુનો 
સંપૂર્ણ જાણનાર છે. (૩) તે જ છે જેણે આકાશો અને પૃથ્વીને છ દિવસ 
(જેટલા વખત)માં બનાવ્યા. ફરી અર્શ પર કાયમ થયો; જે કંઈ પૃથ્વીમાં 
દાખલ થાય છે અને જે કંઈ તેમાંથી નીકળે છે તથા જે કંઈ આકાશથી 
ઉતરે છે અને જે કંઈ તેમાં ચઢે છે તે સૌને જાણે છે. અને તમે ગમે ત્યાં હો 
(ઈલ્મની રૂએ) તે તમારી સાથે જ છે અને જે કંઈ તમે કરો છો તેને પણ 
અલ્લાહપાક નિહાળે છે. (૪) આકાશો અને પૃથ્વીનું રાજ તેનું જ છે અને 
અલ્લાહપાકની તરફ સઘળી બાબતો રજૂ કરવામાં આવે છે. (પ) તે જ 
રાત્રિ(ના અમુક ભાગ)ને દિવસમાં દાખલ કરે છે અને તે જ દિવસને ઘટાડી 
રાત્રિમાં દાખલ કરે છે અને તે દિલોના ભેદ સુદ્ધાં જાણે છે. (€) 


મુર્લિમોનું નૂર તેમને રોશની આપશે અને મુનાફિકો પરેશાન થશે 


(તે દિવસને યાદ કરો) જે દિવસે તમે ઈમાનવાળા પુરૂષો અને 
ઈમાનવાળી સ્ત્રીઓને જોશો કે તેમ(ના ઈમાન)નું નૂર તેમની આગળ અને 








ત્રેવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૭૩૬] 





તેમની જમણી બાજુ દોડતું હશે (ત્યારે તેમને કહેવામાં આવશે કે) આજે 
તમારા માટે એવા બગીચાઓની ખુશખબર છે કે જેમની નીચે નહેરો 
વહે છે, જેમાં તેઓ સદા રહેશે (અને) એ જ મહાન સફળતા છે. (૧૨) (આ 
તે જ દિવસ છે) જે દિવસે મુનાફિક પુરૂષો અને મુનાફિક સ્ત્રીઓ ઈમાન- 
વાળાઓને (પુલસિરાત પ૨) કહેશે કે, અમારી રાહ જુઓ (જરા થોભો) કે 
અમે પણ તમારા નૂરથી પ્રકાશ મેળવી લઈએ. તેઓને કહેવામાં આવશે કે 
તમે ફરી પાછા પાછળ જાઓ અને ત્યાં પ્રકાશ શોધી લો; પછી તેમની વચ્ચે 
એક દીવાલ ઉભી કરી દેવામાં આવશે, જેમાં એક બારણું હશે; કે જેના 
અંદરના ભાગમાં રહમત હશે અને બહારના ભાગમાં અઝાબ હશે. (૧૩) 
(ત્યારે) આ મુનાફિકો તે ઈમાનવાળાઓને પુકારશે કે શું અમે (દુનિયામાં) 
તમારી સાથે ન હતા ? તેઓ કહેશે કે, હા હતા, પણ તમે જાતે પોતાને 
ગુમરાહીમાં સપડાવી રાખ્યા હતા અને તમે (દીન સબંધી) શંકામાં રહ્યા, 
તેમજ ખોટી આશાઓએ તમને ધોકામાં રાખી મૂક્યા હતા, એટલે સુધી કે 
અલ્લાહપાકનો હુકમ આવી પહોંચ્યો અને અલ્લાહપાક સબંધી દગાબાજે 
(શયતાને) તમને છેતર્યા. (૧૪) 


મુસલમાનો યહુદીઓની જેમ ઉમ્મીદો-આરજુમાં ન જીવે : 


શું ઈમાનવાળાઓ માટે એ સમય નથી આવ્યો કે તેમના અંતઃકરણ 
અલ્લાહપાકની યાદથી અને જે સાચો દીન ઉતર્યો છે તેથી નરમ થઈ 
જાય ? અને તેઓ તે લોકોના જેવા ન થઈ જાય કે જેઓને પ્રથમ (આકાશી) 
કિતાબ મળી હતી, ફરી (તેથી ઉલટું કરવામાં) તેઓના ઉપર લાંબી મુદ્દત 
વીતી ગઈ (પણ તોબા ન કરી) તો તેઓના દિલ (ખૂબ) સખત થઈ ગયા અને 
(તેથી જ) તેઓમાંના ઘણાખરા (આજે) નાફરમાન છે. (૧ ૬) તમે જાણી લો 
કે બેશક, અલ્લાહપાક જમીનને તેના મરી (સૂકાઈ) જવા પછી સજીવન કરે 
છે. ખરેખર, અમે તમારા માટે નિશાનીઓનું સ્પષ્ટ વર્ણન કર્યું કે જેથી તમે 
સમજો. (૧૭) બેશક, જે પુરૂષો ખયરાત કરનારા છે અને જે સ્ત્રીઓ ખયરાત 
કરનારી છે તથા અલ્લાહપાકને ભલી રીતે (શુદ્ધ દિલથી) કરજ તરીકે ધીરે 
છે, તેમને બમણું મળે છે અને તેમના માટે ઈઝઝતનો સવાબ પણ છે. (૧૮) 





[૭૩૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ત્રેવીસમી તરાવીહ 





દુન્યવી જીવન ખેલકૂદ અને તમાશો છે : 


તમે સારી પેઠે જાણી લો કે આ જગત જીવન તો માત્ર રમત અને ગમત 
તેમજ (જાહેરી) શોભા તથા આપસમાં મોટાઈ કરવી અને સંપત્તિ તથા 
અવલાદની વૃદ્ધિની જ ઈચ્છા છે. (તેનું ઉદાહરણ) જાણે એક વરસાદની 
સ્થિતિ છે કે તેના વડે ઉગેલી ખેતીએ ખેડૂતોને ખુશ કર્યા. ફરી તે કરમાઈ 
જાય છે, પછી તમે તેને પીળી પડેલી જૂઓ છો. ફરી તે (સૂકાઈને) ભૂકો થઈ 
જાય છે અને આખિરતમાં (કાફિરો માટે) સખત શિક્ષા છે અને (મુઅમિનો 
માટે) અલ્લાહપાકના તરફથી ક્ષમા અને ખુશ્નૂદી પણ છે અને આ જગત 
જીવન તો માત્ર ધોકાની જ પૂંજી છે. (૨૦) 


તકદીર (ભાગ્ય) ઉપર ઈમાન લાવવુ જરૂરી છે : 


કોઈ પણ આફત દુનિયામાં કે તમારી ઝાતોમાં પહોંચતી નથી, પરંતુ 
અમારા તેને પેદા કરવા પહેલાં જ તે એક કિતાબ (લવ્હે મહફૂઝ)માં લખાયેલી 
છે. બેશક, એ કાર્ય અલ્લાહપાકની નજીક બહુ સહેલું છે. (૨૨) એ વિશેની 
ખબર (આપી) એટલા માટે કે જે કંઈ તમારી પાસેથી જતું રહે તેના ઉપર 
(અતિશય) દિલગીર ન થાઓ અને જે કંઈ તેણે તમને આપ્યું છે તેના ઉપર 
ફુલાઈ ન જાઓ; અને અલ્લાહપાક કોઈપણ ઈતરાજીવાળા શેખીવાળાને 
પસંદ કરતો નથી. (૨૩) જેઓ કે પોતે પણ કંજૂસાઈ કરે છે, અને લોકોને 
પણ કંજૂસી શીખવે છે અને જે કોઈ (એ દાન આપવાથી) મોઢું ફેરવશે, તો 
અલ્લાહપાક પોતે બેપરવા (અને) વખાણપાત્ર છે. (૨૪) 


ઈસ્લામમાં સંસારી જીવનનો હુકમ છે, સન્યાસી જીવનનો નહીં : 

અને અલબત્ત, અમે નૂહ (અલૈ.)ને તથા ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)ને (રસૂલ 
બનાવી) મોકલ્યા અને અમે તે બજ્ઞેના વંશમાં પયગમ્બરી અને કિતાબ ચાલુ 
રાખી, તો તેઓમાંથી કેટલાક સીધા માર્ગે થઈ ગયા અને તેઓમાંના ઘણા 
ખરા નાફરમાન હતા. (૨૬) પછી તેમના પગલે અમારા બીજા રસૂલોને અમે 
એક પછી એક મોકલતા રહ્યા અને મરયમ (અલયહિસ્સલામ)ના પુત્ર 
ઈસા (અલયહિસ્સલામ)ને અમે પાછળથી મોકલ્યા અને અમે તેમને ઈન્જીલ 








ત્રેવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [૭૩૮] 





અપણ કરી અને તેની તાબેદારી કરનારાઓના દિલોમાં અમે માયા તથા 
દયા મૂકી દીધી અને તેઓએ સંસારત્યાગની જે વાત પોતે ઘડી કાઢી, તે અમે 
તેઓના ઉપર વાજિબ કરી ન હતી, પરંતુ અલ્લાહપાકની ખુશ્નુદી ચાહવા 
ખાતર (તેઓએ એમ કર્યું હતું,) ફરી તેને જેવુ નિભાવવુ જોઈએ તેવું 
નિભાવ્યું નહિ, પછી તેઓમાંથી જેઓ ઈમાનદાર હતા તેમને અમે તેમનો 
બદલો આપ્યો અને તેઓમાંના ઘણા નાફરમાન છે. (૨૭) 





[૭૩૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોવીસમી તરાવીહ 


ચોવીસમી તરાવીહ .* 


આજે અઠ્ઠાવીસમાં પારહની તિલાવત કરવામાં આવશે. 
અલ-મુજાદલટ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતમાં બુન્યાદી રીતે ચાર અલગ પ્રકારના વિશિષ્ઠ વિષયો શામેલ 
છે. જેમાં એક “ઝિહાર”' અજ્ઞાનતાયુગમાં અપાતી તલાક બાબતે છે. જેમાં 
એક વ્યક્તિ પોતાની પત્નીને પોતાની માતાની જેમ પોતાની ઉપર હરામ 
ઠેરવવાના શબ્દો બોલતો હતો, તે સમયે આવુ બોલવાથી પત્ની હંમેશા 
માટે હરામ સમજવામાં આવતી હતી. ઇસ્લામે તેના સંપૂર્ણ કાયદાઓ અને 
નિયમોનું વર્ણન કરી આ પ્રમાણે બોલવાથી રોક્યા. છતાં જો કોઈ બોલે તો 
તેના વિવિધ નિયમો રજુ કર્યા. 


મુનાફિકો અંદરોઅંદર ગુપ્ત મસ્લતો કરી જાતજાતની ફિત્નાખોરી- 
ઓની યોજનાઓ બનાવતા હતા. અને તેમના દિલોમાં દ્ેષ છૂપાયેલો 
હતો. જેના કારણે રસૂલુલ્લાહ (સલ.)ને તેઓ યહૂદીઓની જેમ એવી રીતે 
સલામ કરતા હતા, જેનાથી દુઆને બદલે બદ્દુઆનો અર્થ નીકળતો હતો. 
આ અંગે મુસલમાનોને સંતોષ આપવામાં આવ્યો છે કે, દંભીઓની આ 
એકાંતની ગુસપુસ તમારૂં કંઈ બગાડી શકતી નથી. આથી તમે અલ્લાહ 
તઆલાના ભરોસે પોતાનું કામ કર્યે જાવ. અને આ સાથે તેમને સામાજિક 
તથા સંસ્કારિક શિક્ષણ આપવામાં આવ્યુ છે કે, સાચા ઈમાનવાળાનું કામ 
ગુનાહ, જોરજુલમ અને રસૂલના આદેશોનું ઉલ્લંઘન કરવા માટે ગુસપુસ 
કરવાનું નથી, પરંતુ જો અંદરોઅંદર એકાંતમાં કોઈ વાત કરે તો તે પણ નેકી 
અને તકવાની હોવી જોઈએ. 

સૂરતનું નામ “મુજાદલહ'' (વાદવિવાદ) એટલા માટે રાખ્યુ કે, સૂરતના 
શરૂમાં ઝિહારના જે બનાવનું વર્ણન છે, તેમાં તે સ્રી આપ (સલ.) સાથે 
પોતાના ધણીના શબ્દોના પરિણામ બાબતે પોતાની આપવીતી વિવાદના 











ચોવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૪૦] 





અંદાજમાં રજૂ કરી રહી હતી. 
તમારામાં જે લોકો પોતાની પત્નીઓને માતા કહી બેસે તો આ કહેવાથી 


તે માતાઓ નથી થઈ જતી. અલબત્ત આ પ્રકારના લોકો એક અપ્રિય અને 
જૂઠી વાત કહે છે. હવે જો તેઓ પાછા પલટવા ચાહે તો તેમને હાથ લગાવતા 
પહેલાં પ્રાયશ્ચિતરૂપે એક ગુલામ આઝાદ કરવાનો રહેશે. જો ગુલામ પ્રાપ્ય 
ન હોય તો સતત બે મહિનાના રોઝા રાખે અને તેની શક્તિ ધરાવતા ન હોય 
તો સાંઈઠ મિસ્કીનોને ખાવાનું ખવડાવે. આ પછી કેટલાક મજલિસના 
જરૂરી શિષ્ટાચારની તાકીદ કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને આ કે, ગુનોહ, 
જુલ્મ, અત્યાચાર અને રસૂલ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ની અવજ્ઞા 
માટે ચોરીછૂપીથી વાતો કરવી અલ્લાહ તઆલાની નજદીક કુફ્રની વાત છે. 
આવી વાતો કે હરકતો પણ કરવી ન જોઈએ, જેનાથી લોકો માટે ટૂંકા મનની 


અભિવ્યક્તિ થાય અથવા તકલીફ પહોંચે. 


એક સ્ત્રી જે પોતાના ઘરસંસારના વિખેરાય જવાની અરજી આપ (સલ.) 
પાસે લઈને આવી હતી. જેમાં તેના પતિએ તેણીને પોતાની માંની પીઠ સમાન 
ગણાવી. જે તે સમયના રીતરિવાજો મુજબ છૂટાછેડા માનવામાં આવતું હતું. 
આ એક બોલના કારણે અજ્ઞાનકાળમાં ઘણો અત્યાચાર થતો હતો. જેનો 
ન્યાય પૃથ્વીના સર્જકે પોતાની અદાલત (ન્યાયાલય)થી આપ્યો, જેથી 
ઇસ્લામમાં સ્ત્રીનો આદરભાવ કેટલો છે તેનો ભાસ થાય છે. તો બીજી બાજુ 
જેઓ આક્ષેપો લગાડે છે કે ઇસ્લામે સ્ત્રીને ગુલામ બનાવી રાખી છે, અને તેને 
પુરતા અધિકારોથી વંચિત રાખી છે, તેમના મુખ પર તમાચા સમાન છે. સ્્રીને 
તેનો ન્યાય પણ મળ્યો અને પવિત્ર કિતાબ (કુર્‌આન શ.)માં પણ જગા મળી. 


શરૂઆત એક એવા પરિવારના રક્ષણથી કરી, જેના વિસર્જન અને 
બરબાદ થવાની સંભાવના હતી. તેના લગ્ન જીવનની ગોપનીયતાને લગતા 
અન્યાય અને દુરૂપયોગને ખતમ કરી ન્યાય આપ્યો. 

ઉપરોક્ત વર્ણનથી બે વાતોની જાણ થાય છે : (૧) સમાજના સભ્યોને 
કુર્‌આન, હદીષ અનુસાર તઅ્લીમ આપો. (૨) સ્ત્રીઓને તેમના પુરતા 
અધિકારો આપો, જેથી સ્ત્રીઓ પર ઝુલ્મ ન થાય અને કુટુંબ મજબૂત બનશે. 





[૭૪૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોવીસમી તરાવીહ 





તદુપરાંત જેઓ અલ્લાહ તઆલાના આદેશ પછી પણ વંશપરંપરાને 
અનુસરે છે. અને ખુદાઈ આદેશનું પાલન નથી કરતા, તેઓ વિશે કડક 
શબ્દોમાં કહ્યું કે, તેઓ ધિક્કારપાત્ર છે, અને શયતાનની જમાઅત છે. તેઓ 
પોતાનું નુકસાન કરશે અને જેઓ અલ્લાહ અને રસૂલ (સલ.)ના આદેશને 
અનુસરે છે, તેઓ અલ્લાહ તઆલાની જમાઅત છે. અને તેઓ સફળતાના 
શિખરે ચઢશે. (૪-ર૦-?૯-રર) 


દંભીપણા (મુનાફિક)ની ગંભીરતા : જે લોકો સામે પોતાના ઇસ્લામનો 
ખોટો ઢોંગ અને દેખાવ કરે છે, તેઓ મુસ્લિમોની એકતાને ઉધઈની જેમ 
ખોખળી કરી નાંખે છે. અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓની પ્રગતિને રોકે છે. કેમકે 
દંભીઓની મિત્રતા અલ્લાહપાકના દુશ્મનો સાથે છે, અને તેઓ અલ્લાહ 
પાકના નામના ખોટા સોગંદ ખાય છે. જેથી લોકો તેમની વાત પર ભરોસો 
કરવા લાગે છે. માટે અલ્લાહ તઆલાએ ઢોંગીઓને ચેતવણી આપી કે મે 
તેમના માટે પીડાજનક સજા તેયાર કરેલ છે. (0૪) 

એકાંતમાં ગુપસુપ વાતો કરવી, તેના પર રોક લગાવીને કહ્યું કે, આ 
મુનાફિકોનું કામ છે. અને મુસલમાનોને દિલાસો આપતા કહ્યું કે, ફિત્ના- 
ખોરોની યોજના તમારૂં કંઈ બગાડી શકે નહીં. માટે નિશ્ચિતપણે તમારૂં કામ 
કર્યે જાવ. 


સાચા મુઅમિનની ઓળખાણ કરાવી કે જેઓ અલ્લાહ તઆલા પર 
કિયામતના વિશે ઈમાન રાખે છે, તેઓ અલ્લાહપાકના દુશ્મનોથી મિત્રતા 
નહીં રાખે. ભલે પછી તે તેના સગા-વ્હાલા હોય કે કૌટુંબિક સભ્ય હોય. 
અલ્લાહપાકના આદેશ માટે બધાથી ત્યાગ કરી લેશે તો અલ્લાહ તઆલા 
જજ્ઞતમાં ઠેકાણું આપશે. 

સૂરતની શરૂઆતના અનુસંધાનમાં ઈસ્લામ પર જે લોકો આક્ષેપો કરે 
છે કે, ઈસ્લામે ઓરતને કંઈ બોલવાનો અધિકાર નથી આપ્યો. ઔરત 
ઇસ્લામમાં ભયભીત રહી ઝિંદગી વિતાવે છે. તો તેનો રદીયો અને ખંડન 
પહેલી જ આયતમાં છે, જે આયત ઉતરવાનું કારણ બન્યું કે, એક સ્ત્રી 








ચોવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૪૨] 





(ખવલહ બિન્તે સઅલબા) જે પોતાના ધણીના મોઢેથી નીકળેલા શબ્દોના 
પરિણામ બાબતે પોતાની આપવીતી રસૂલ (સલ.) સમક્ષ વિવાદના અંદાજમાં 
રજૂ કરે છે. પરંતુ રસૂલ (સલ.) તેમને સભ્યતાથી જવાબ આપે છે. અને 
ઝિહારના નિયમોને અનુસરવા તેના પતિને મદદ પણ કરે છે. જો ઓરતને 
બોલવાનો હક છીનવી લીધો હોત તો આ સ્રી રસૂલ (સલ.) સમક્ષ પોતાનો 
પક્ષ ન રાખી શકત. એથી વધુ તો એ કે, એક વખતે હઝરત ઉમર (રદી.)ને 
આ સ્ત્રી રસ્તામાં થોભાવી અલ્લાહપાકથી ડરવા બાબત શિખામણ આપે છે 
અને હઝરત ઉમર (રદી.)ના ચારિત્ર્યથી કોણ અજાણ છે ? હઝરત ઉમર 
(રદી.)એ તેની વાત સાંભળી અને લોકો સમક્ષ રજૂઆત કરી કે, જો આ સ્ત્રી 
જેટલો સમય ઉભો રાખી મને સંભળાવત, તો હું તેની વાત સાંભળત. કેમકે 
આ એ આદરણીય સ્ત્રી છે, જેની વાત આકાશમાં અલ્લાહપાકે સાંભળી છે. 


જ્યારે યહૂદીઓ અને મુનાફિકોએ મુસલમાનો માટે રસૂલ (સલ.)ને 
મળવા માટેનો માર્ગ તંગ કર્યો તો આસમાન અને પૃથ્વીના માલિકે એમની ચાલ 
(કરતૂતો)ને જગજાહેર કરવા એવો આદેશ આપ્યો કે તેમની ચાલ અસફળ 
નીવડી કે જે કોઈને નબી સાથે એકાંતમાં વાત કરવી હોય તો પહેલાં સદકો 
(દાન) આપીને મળો. પરંતુ આ એક આયત એવી છે, જેના પર ફક્ત એક 
જ સહાબી (હઝરત અલી રદી.) અમલ કરવા પામ્યા હતા. જોતજોતામાં 
અલ્લાહપાકે આ આદેશને ઉઠાવી લીધો. 


મજલિસ (સભા)ના અદબો : જ્યારે તમારા કોઈ સાથી માટે જગ્યા 
કરવાનું કહેવામાં આવે તો ઉદાર દિલે જગ્યા આપો અથવા પ્રતિનિધિ સભા 
છોડી ઉઠી જવા કહે તો ઉઠી જાવ. 

કુર્‌આને કરીમે બે લશ્કરોનું વર્ણન કરતા કહ્યું : (૧) એક લશ્કર 
શયતાનનું છે. તે મુનાફિકો (દંભીઓ) જે યહૂદીઓ સાથે દોસ્તી રાખે છે, 
અને મુસલમાનો સામે ઇસ્લામની સોગંદો ખાય છે. તેમને શયતાનનું લશ્કર 
કહી ઈશારો કર્યો કે, અમારે ત્યાં ફેંકુ લોકો માટે કોઈ માન-સન્માન નથી. 
(૨) હિઝબુલ્લાહ, તે સદાચારો છે, જે કોઈ પણ સમયે અલ્લાહપાક અને 





[૭૪૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોવીસમી તરાવીહ 





તેના રસૂલ (સલ.)ના દુશ્મન સાથે દોસ્તી નથી રાખતા. ભલે તેમના માં-બાપ, 
અવલાદ, કુટુંબીજનો કેમ ન હોય. તો આવા લોકો માટે ચાર ઈન્‌આમો 
છે : (૧) દિલોમાં ઈમાનની દઢતા. (ર) ગૈબી મદદ. (૩) જશતમાં દાખલો. 
(૪) અલ્લાહપાક તેમનાથી પ્રસજ્ઞ અને લોકો અલ્લાહની નેઅમતોથી ખુશ. 


સૂરએ મુજાદલહની આયતોનો ખુલાસો 
અજ્ઞાનતાયુગની સામાજિક બુરાઈનો યોગ્ય હલ : 


તમારામાંથી જે લોકો પોતાની પત્નીઓને માં જેવી કહી બેસે તો 
(એમ કહેવાથી) તેણીઓ કંઈ તેમની માંઓ થઈ જતી નથી. તેમની માંઓ 
તો કેવળ તે જ છે, જેણીઓએ તેમને જણ્યા છે. અને બેશક, તેઓ એક બુરી 
વાત અને અસત્ય બોલે છે, પણ અલ્લાહપાક ઘણો માફ કરનાર (અને) 
બખ્શનાર છે. (૨) 


એકબીજા સાથે કાન લગાડી વાત કરી ત્રીજી વ્યક્તિને ચિડાવવી 
ખરાબ કૃત્ય છે : 


હે ઈમાનવાળાઓ ! જ્યારે તમે (જરૂર પ્રસંગે) કાનમાં વાત કરો તો 
ગુનાહ અને અન્યાય તથા રસૂલની નાફરમાની વિશે છૂપી વાત ન કરો, પણ 
લાભદાયી અને પરહેઝગારીની જ ખાનગી વાત કરો અને અલ્લાહપાકથી 
ડરતા રહો, જેની હુજૂરમાં તમે સો એકઠાં કરવામાં આવશો. (૯) એવી 
ક્રાનાફૂસી તો શયતાનના તરફથી જ છે કે જેથી તે ઈમાનવાળાઓને દિલગીર 
કરે, પણ તે અલ્લાહપાકના હુકમ વિના તેમને કંઈ પણ નુકસાન પહોંચાડી 
શક્તો નથી અને ઈમાનવાળાઓએ માત્ર અલ્લાહપાક ઉપર જ ભરોસો 
રાખવો જોઈએ. (૧૦) 


મજતિસમાં બીજાને જગ્યા આપવી જોઈએ : 


હે ઈમાનવાળાઓ ! જ્યારે તમને કહેવામાં આવે કે મજલિસમાં હટીને 
થોડી જગ્યા કરો, તો જગ્યા કરી આપો. અલ્લાહપાક તમને (જજ્ઞતમાં) જગ્યા 
આપશે અને જ્યારે (જરૂર પડતાં) કહેવામાં આવે કે ઉઠી જાઓ તો ઉભા 








ચોવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૪૪] 





થઈ જાઓ, કે તેથી તમારામાંના ઈમાનવાળાને તથા જેમને (દીની) ઈલ્મ 
મળ્યું છે તેમને અલ્લાહપાક (આખિરતમાં) ઉંચી પદવીઓ પર ચઢાવે અને 
જે કંઈ તમે કરો છો તેની અલ્લાહપાકને સંપૂર્ણ ખબર છે. (૧૧) 


સરએ હશ્ર 
દ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરત મદીના શરીફ હિજરત કરવાના બીજા વર્ષે ઉતરી. મદીના 
શરીફમાં યહુદીઓની વસ્તી હતી. આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે તેમની 
સાથે સંધિ-સુલહના કરાર કર્યા હતા કે, બધા શાંતિથી રહીશું. અને મદીના 
શરીફ ઉપર કોઈ હુમ્લો કરે તો બધા ભેગા મળી તેનો બચાવ કરીશું. યહુદી- 
ઓએ આ કરાર-સંધિ ઉપર સહીઓ કરી હતી. પરંતુ ગુપ્ત રીતે મુસ્લિમો 
વિરૂદ્ધ ષડયંત્રો-ચાલબાજીઓ કરતા રહેતા હતા. 


શરૂની ચાર આયતોમાં દુનિયાને એ અંજામ ઉપરથી બોધ ગ્રહણ કરવા 
જણાવવામાં આવ્યુ છે, જે યહૂદી કબીલા બની નઝીરે તાજેતરમાં જ જોયો 
હતો. એક મોટો કબીલો, જેનું સંખ્યાબળ તે વખતે મુસલમાનોની સંખ્યા 
કરતાં ઓછું ન હતું, જે ધનદોલતમાં મુસલમાનો કરતાં ચઢિયાતો હતો, જેની 
પાસે શસ્ત્રસરંજામ પણ ઓછું ન હતું, જેના કિલ્લાઓ મજબૂત હતા, માત્ર 
થોડા દિવસોનો ઘેરો પણ સહન કરી શક્યા નહીં અને એક પણ માણસને 
મારવો પડે તે પહેલાં જ તે પોતાની સેકાઓની વસાવેલી વસ્તી છોડી દેશવટો 
ભોગવવા તૈયાર થઈ ગયો. અલ્લાહપાકે બતાવ્યું છે કે, આ મુસલમાનોની 
તાકાતની કરામત ન હતી, બલ્કે એ વાતનું પરિણામ હતું કે, તેઓ અલ્લાહ 
તઆલા અને તેના રસૂલ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) સાથે લડયા હતા. 
અને જે લોકો અલ્લાહપાકની તાકાત સામે ટક્કર લેવાની હિમ્મત કરે, તેઓ 
આવા જ પરિણામે પહોંચે છે. 

આ સૂરતમાં આ બનાવની ચર્ચા કરવામાં આવી છે, અને સાથે અમૂક 


આદેશો-અહકામો પણ ઉતર્યા. હશ્રનો અર્થ “ભેગા કરવા”નો થાય છે. 
આ સૂરતની બીજી આયતમાં તેનો ઉલ્લેખ છે. માટે સૂરતનું નામ “હશ્ર”” 





[૭૪૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોવીસમી તરાવીહ 





રાખવામાં આવ્યુ છે. 

સૂરતની છેલ્લી ત્રણ આયતોમાં અલ્લાહ તઆલાના ઉમદા ગુણો દ્વારા 
તૌહીદનું વર્ણન કરવામાં આવ્યુ છે. 

યહૂદી કબીલા બની નઝીર તરફથી સંધિ તોડવાને કારણે મદીનાથી 
તેમને તડીપાર કરવા વિશે બયાન છે. તે સમયે મુનાફિકોએ યહુદીઓ સાથે 
કરાર-સંધિ કરી હતી, તેની ચોખવટ અલ્લાહ તઆલાએ કરી કે આ લોકો 
જે વચનો કરે છે, એમાં કેટલા પોકળ છે. તેઓ પોતાના વચનમાં દરેક 
અવસ્થામાં સાથે રહેવાનું કહે છે, પરંતુ તેઓ જુઠા છે. મુનાફિકો કાફિરોના 
ભાઈ છે. લડાઈ સમયે ન યહુદીઓ સાથે નીકળશે, ન મદદ કરશે. અને જો 
સંજોગોવસાત આવી પણ જશે તો લડાઈથી પીઠ ફેરવી ભાગશે અને તેમના 
દિલો મુસલમાનોથી ભયભીત રહે છે. (૪ર-?૭) મુસ્લિમ વિરોધીઓ પરસ્પર 
એકબીજાની મદદ કેવી રીતે કરી શકે છે ? તેમનામાં જ એકતા નથી. કુટેવના 
કારણે એકબીજાથી શયતાનની જેમ હાથ ઉંચા કરી આપશે. સાચા મુઅમિનો 
જેમણે પોતાને ઈસ્લામ સબંધિત ગણ્યા, તેમના સંસ્કારો રજૂ કર્યા કે તેઓ 
ફક્ત જુમ્લાબાજ અને ડંફાસો મારતા ન હતા, બલ્કે તેમના સંસ્કારો તો એવા 
હતા કે જે મુહાજિરો મક્કાથી મદીના હિજરત કરી ગયા હતા, તેમનાથી એવો 
પ્રેમભાવ રાખતા હતા કે કોઈ પણ જરૂરતમાં મક્કાવાસી ભાઈઓને અગ્રેસર 
રાખતા. ભલે તે વસ્તુની તેમને પણ જરૂરત હોય. સાચા મુઅમિનો પોતાનાથી 
પહેલાં ગુજરી ગયેલ લોકો માટે મગફિરતની દુઆ કરે છે. (૪૦) 

યહુદીઓની માન્યતા હતી કે, તેમના બનાવેલ કિલ્લા તેમના રક્ષક બનશે. 
તો અલ્લાહપાકે તેમનું ખંડન કરતાં કહ્યું કે, કેવી રીતે ભરોસો કરી લીધો. 
ફક્ત અલ્લાહપાકની વાણીનો એટલો પ્રભાવ છે કે, પર્વતો પર ઉતારત તો 
તેમના પણ અંશે-અંશ ઉડી જાત, અર્થાત્‌ અલ્લાહ તઆલાના સિવાય કોઈ 
બચાવનાર નથી. 


આસમાન, જમીનની સર્વે મખ્લૂક અલ્લાહ તઆલાની પવિત્રતા અને 
ઉત્તમતાને જપે છે. અને તે સર્વશક્તિમાન છે. 








ચોવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૪૬] 





યહૂદી કબીલા બની નઝીર દેશવટો ભોગવવા તેયાર થયા તો ઘણીખરી 
સંપત્તિ અને માલ-મિલ્કત છોડી ગયા. પરંતુ આ બનાવમાં બજ્ઞેવ પક્ષને યુદ્ધ 
કરવાની ફરજ પડી નથી. માટે આવા માલને શરીઅતની વ્યાખ્યામાં “ફયૂઅ” 
કહેવાય છે. હવે આ માલને વહેંચવાનો અધિકાર ફક્ત રસૂલ (સલ..)ને છે. 
તેને ફકીર, મિસ્કીન, જરૂરતમંદ અને સગા-વ્હાલામાં વહેંચણી કરે. પરંતુ 
તેની પ્રાસંગિક ચર્ચામાં ઇસ્લામી અર્થતંત્રનો એક મુખ્ય ફલસફો-તર્ક દશાવ્યો 
કે, ઈસ્લામ એવું નથી ચાહતો કે માલ-મિલ્કત ફક્ત અમુક જ માલદારોના 
હાથોમાં ફર્યા કરે, બલ્કે ઇસ્લામ તેની એ રીતે હેરફેર ચાહે છે કે સોસાયટીમાં 
કોઈ પણ વ્યક્તિ વંચિત ન રહે. ઝકાત, ખેરાત, મીરાસ વગેરેની વહેંચણીમાં 
આ જ દષ્ટિકોણ છે. 


કાયદા ઘડવાનું મુખ્ય સ્થળ અને જગ્યા તરફ ઈશારો કર્યો કે, રસૂલ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) સઘળા કાયદાઓ, મસ્‌અલા અને આદેશો 
જે અલ્લાહ તઆલા પાસેથી લઈને આવ્યા, તેની પાછળ ચાલવું જરૂરી છે. 
ભલે તે કુર્‌આને કરીમની શકલમાં હોય કે પછી સુશ્ઞતે સહીહાના સ્વરૂપમાં. 
કિતાબ અને સુન્ઞતથી વિમુખ થઈ કોઈ પણ જાતની ધમાસ્થા-શરીઅતમાં 
ફેરબદલ જાઈઝ નથી. 


ત્યાર બાદ અન્સારે મદીનાની ઉદારતાની પ્રસંશા કરતા કહ્યું કે, તેમણે 
પોતાના મુહાજિર ભાઈઓને હાથો-હાથ લઈ લીધા, તેમની જરૂરતોને પોતાની 
જરૂરત પર અગ્રણી ગણી. મુનાફિકોની નીચ હરકતોનું પરિણામ દોઝખ છે 
તેનું પણ વર્ણન છે. 

છેલ્લા રુફૂઅમાં મુઅમિનોને અલ્લાહપાકથી ડરવાનો આદેશ આપી 
સમજાવ્યા કે, તમો યહૂદી અને ખ્રિસ્તીઓની જેમ ન કરશો કે જેઓ આખિરતને 
ભૂલી જાનવરોની જેમ મનેચ્છાઓ પૂરી કરવામાં લાગી રહ્યા. 

કુર્‌ૂઆની અઝમત દર્શાવતા ફરમાવ્યું કે, કુર્‌આન તો એટલું અસરકારક 


છે કે, જો પર્વતો પર ઉતરાણ થાત તો અલ્લાહપાકના ભય-ડરથી ટુકડે ટુકડા 
થઈ જાત. તો પછી મનુષ્ય પર તેનો અસર વધારે હોવો જોઈએ. 





[૭૪૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોવીસમી તરાવીહ 





સૂરએ હશ્રની આયતોનો ખુલાસો 
તકવાનું જીવન ગઝારો : 
૧૭ ૧૭ 


હે ઈમાનવાળાઓ ! અલ્લાહપાકથી ડરતા રહો અને દરેક વ્યક્તિએ 
જોઈ લેવું જોઈએ કે કાલે (કિયામત)ના માટે તે શું મોકલી ચૂક્યો છે ? અને 
(ફરી કહીએ છીએ કે) અલ્લાહપાકથી ડરતા રહો. ખરેખર, જે કંઈ તમે 
કરો છો તેની અલ્લાહપાકને સંપૂર્ણ ખબર છે. (૧ ૮) અને તમો તે લોકોના 
જેવા ન થાઓ કે જેઓ અલ્લાહપાક(ના હુકમો)ને ભૂલી ગયા તો અલ્લાહ 
તઆલાએ તેમને તેમના જીવ(ની ભલાઈ)થી ભૂલવી નાખ્યા; એ લોકો જ 
નાફરમાન છે. (૧૯) દોઝખવાસીઓ અને જજ્ઞતવાસીઓ સરખા નથી, 
(બલ્કે) જેઓ જજ્ઞતવાસીઓ છે તેઓ જ સફળતા મેળવનાર છે. (૨૦) 


કુર્‌આન શરીફની ફઝીલત : 


અગર અમે આ કુર્‌આનને કોઈ પર્વત પર ઉતાર્યું હોત તો ખરેખર જ 
તમે તેને અલ્લાહ તઆલાના ડરથી દબાઈ જતાં, ફાટી જતાં જોઈ લેત 
અને આ દાખલા લોકોને (લાભાથેં) અમે સંભળાવીએ છીએ કે જેથી તેઓ 
વિચાર કરે. (૨૧) 

કુર્‌આન શરીફની અસર તો એટલી પ્રબળ છે કે, અગર કુર્‌આનને 
પર્વત જેવી સષ્ધ વસ્તુ પર ઉતારવામાં આવ્યું હોત અને તેને બુદ્ધિ-વિચાર- 
શક્તિ આપવામાં આવી હોત, તો તે પણ કુર્‌આન શરીફ મોકલનારની 
મહત્તા સમક્ષ દબાઈ જાત અને ભયભીત બની ફાટીને ટુકડે ટુકડા થઈ જાત, 
છતાં માનવીના દિલ પર કુર્‌આન મજીદની કંઈ અસર ન થાય એ અતિ 
ખેદજનક બાબત છે. 


અલ્લાહપાકની બેહતરીન (શ્રેષ્ઠ) સિફતો (ગુણો) : 


તે જ અલ્લાહપાક છે, જેના સિવાય કોઈ બંદગીને પાત્ર નથી. તે જ ગુપ્ત 
અને જાહેર વસ્તુનો જાણકાર છે. તે જ બેહદ મહા કૃપાળુ, મહા દયાળુ છે. 
(૨૨) તે જ અલ્લાહપાક છે, જેના સિવાય કોઈ બંદગીને પાત્ર નથી, તે 








ચોવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૭૪૮] 





શહેનશાહ છે. (સો એબોથી) પવિત્ર છે, (॥ામીઓથી) સલામત છે, પનાહ 
આપનાર, સંપૂર્ણ રક્ષા કરનાર, અતિ શક્તિશાળી, ખરાબીને દુરસ્ત કરનાર, 
આતિ મહત્તાવાળો છે, તેઓ જે શરીક ઠેરવે છે તેનાથી અલ્લાહ તઆલા 
પવિત્ર છે. (૨૩) તે જ અલ્લાહપાક (જગતનો) ઉત્પજ્ઞનકર્તા, યોગ્ય રચના 
કરનાર અને સ્વરૂપ આપનાર છે. તેના જ સૌ સારા સારા નામો છે; જે 
કંઈ આકાશો અને પૃથ્વીમાં છે, તે સૌ તેની જ પવિત્રતા બયાન કરે છે અને 
તે જ જબરદસ્ત હિકમતવાળો છે. (૨૪) 


અલ-મુમ્તહિનહ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરત સુલેહ હુદયબિય્યહ અને મક્કા મુકર્રમહ ફતહ થવાના 
વચલા ગાળામાં ઉતરી. આ સૂરતના બે મુખ્ય વિષયો છે : સૂરતનો પ્રથમ 
મહત્વનો વિષય ગેરમુસ્લિમો સાથે દોસ્તી-દુશ્મનીનો માપદંડ દર્શાવવાનો 
હતો, જે એક કિસ્સાના અનુસંધાનમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યો છે. જે એક 
મુખ્લિસ સહાબી (રદીયલ્લાહુ અન્હુ)થી વૈચારિક ભૂલ (ઈજતિહાદી)ને લઈ 
બન્યો હતો. શરૂમાં સહાબી (રદીયલ્લાહુ તઆલા અન્ડુ)ને નસીહતો કર્યા 
બાદ દુશ્મનોના બે પ્રકાર દર્શાવી બજ્ઞેવ સાથે વ્વવહારના અલગ અલગ 
નિયમો બતાવ્યા. 


બીજો એ કે, સુલહમાં એક શર્ત હતી કે, મક્કાથી કોઈ પુરૂષ ઈસ્લામ 
કબૂલ કરી મદીના શરીફ હિજરત કરે, તો તેને પાછો મક્કા મુકરમહ મોકલવો 
પડશે. પરંતુ સ્ત્રીઓ વિશે કોઈ સ્પષ્ટતા ન હતી. 


મક્કામાં ઘણી મુસલમાન સ્ત્રીઓ એવી હતી, જેમના પતિ કાફિર હતા, 
અને તેઓ કોઈને કોઈ રીતે હિજરત કરી મદીના પહોંચી રહી હતી. આવી 
રીતે મદીનામાં ઘણા મુસલમાન પુરૂષો એવા હતા, જેમની પત્નીઓ કાફિર 
હતી. અને તેઓ મક્કામાં જ રહી ગઈ હતી. તેમના વિશે આ સવાલ ઉભો 
થતો હતો કે, તેમની વચ્ચે પતિ-પત્નીનો સબંધ બાકી રહ્યો છે કે કેમ ? 
અલ્લાહ તઆલાએ આ બાબતનો કાયમી ફેંસલો આપી દીધો કે, મુસલમાન 





[૭૪૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોવીસમી તરાવીહ 





સ્રી માટે કાફિર પતિ હલાલ નથી, અને મુસલમાન પુરૃષ માટે પણ કાફિર 
પત્ની પોતાના નિકાહમાં રાખવી યોગ્ય નથી. 


ત્યાર બાદ રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ને આદેશ 
આપવામાં આવ્યો છે કે, જે સ્રીઓ ઇસ્લામનો સ્વીકાર કરી લે, તેમની પાસેથી 
એ મોટી-મોટી બુરાઈઓથી દૂર રહેવાની પ્રતિજ્ઞા લેવડાવે જે અજ્ઞાન આરબ 
સમાજમાં સ્ત્રીઓમાં પ્રવર્તતી હતી. અને આ બાબતની કબૂલાત કરાવે કે, 
ભવિષ્યમાં તેઓ ભલાઈની એ તમામ રીતોનું અનુસરણ કરશે, જેનો હુકમ 
અલ્લાહપાકના રસૂલ તરફથી તેમને આપવામાં આવે. 


મુસ્લિમો સબંધિત ચાર પરીક્ષાઓનું વિવેચન છે : (૧) હઝ. હાતિબ 
બિન બલ્તઆ (રદી.)ની પરીક્ષા. (૨ર) મુઅમિન મુહાજિર સ્ત્રીઓની પરીક્ષા. 
(૩) દોસ્તી-દુશ્મનીનો માપદંડ. (૪) સ્ત્રીઓથી પ્રતિજ્ઞા લેવા બાબત. 


પહેલી પરીક્ષા જે એક મુખ્લિસ સહાબી કે જેમણે એક વેચારિક ભૂલને 
લઈ દુશ્મનોને એક ભેદી (મર્મ) પત્ર લખ્યો, પરંતુ આ કામ નિષ્ફળ થયું. 
કેમકે અલ્લાહપાકની મનેચ્છા ન હતી, પરંતુ અલ્લાહપાકે ખંડન ઘણા જ 
પ્યારભરા અંદાજમાં કર્યું અને કહ્યું કે, જે લોકોએ પોતે તો સાચી વાતનો 
સ્વીકાર ન કર્યો, અને જેમણે સ્વીકારી, તેમના પર અત્યાચાર કર્યો. પોતાના 
શહેર છોડવા પર મજબૂર કર્યા, તો તેમનું આ શહેર છોડવું અને યુદ્ધના 
મેદાનમાં આવવા પાછળનો હેતુ એ હતો કે, અલ્લાહપાક ખુશ થઈ જાય. તો 
પછી જેઓ અલ્લાહપાકના દુશ્મનો છે, તેમનાથી છૂપી રીતે દોસ્તી કરવાનો 
કોઈ અર્થ નથી. આ વાત એક લશ્કરી તકશાસ્ત્ર (બૌધ્ધિક)ની છે અને આયતના 
આરંભમાં ઈમાનવાળા કહી તેમના પ્રત્યે પ્રેમ જતલાવ્યો કે તેઓ દિલના 
શુધ્ધ અને સ્વચ્છ છે. ફક્ત વૈચારિક ભૂલ થઈ માટે તેમની ઉપર કોઈ કડક 
વલણનો સંદેશ ન આવ્યો. ત્યાર બાદ હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલેૈ.)ના બનાવનું 
વર્ણન કર્યું, જે શ્રેષ્ઠ આદર્શ નમૂના છે. જ્યારે તેમણે કોમને તોહીદનું શિક્ષણ 
આપ્યું તો બીજા તો બીજા; પણ ઘરના વ્યક્તિ પણ દુશ્મન બની વિરોધી થઈ 
ગયા. હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)એ સ્પષ્ટ કરી આપ્યું કે, મારો-તમારો જોડ 
બેસે નહીં. અને આપણે પરસ્પર કોઈ દોસ્તી નહીં, જ્યાં સુધી તમો એક 











ચોવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૫૦] 


અલ્લાહ તઆલાને ન માની લો. હા, મારા બસ પ્રમાણે અલ્લાહપાકથી દુઆ 
કરતો રહીશ. આ છે પોતાને ઇસ્લામ સબંધિત કરવાની સાચી પરીક્ષા કે 
અલ્લાહપાકના માર્ગમાં રોડુ બનનાર સાથે મારો કોઈ સબંધ નથી. 


ત્યાર બાદ મક્કાથી મદીના હિજરત કરી આવનાર સ્ત્રીઓની ઈમાનની 
પરીક્ષા લેવા વિશે વણન છે. આ પરીક્ષા આ વાત સુનિશ્ચિત કરવા માટે હતી 
કે ગુનેહગાર અને દૂષિત લોકો અમારા સમાજમાં પ્રવેશતા નથી. બીજુ કારણ 
કે સ્રીનો સામાજીક સુરક્ષામાં મહત્વનો ભાગ છે. તે ઘરના સદસ્યોના દીનને 
સાચવે છે. અને તેમની એકતા અને સંયોગને જાળવે છે. 
ગેરમુર્લિમો સાથે ન્યાયિક વહેવાર : 


ઇસ્લામ ન્યાયનો પાઠ ભણાવે છે. દુશ્મનો સાથે ગુપ્ત વાતો અને દોસ્તીથી 
રોક્યા. એ તે દુશ્મનો છે, જે ધર્મની આડે આવે છે, ધર્મના નામે અત્યાચાર 
કરે છે. પરંતુ જે ગુરમુસ્લિમો ન ધર્મના નામે ખૂનખરાબા કરે છે. અને ન તો 
મુસ્લિમોને તેમના ઘરોમાંથી કાઢે છે, તો તેમના સાથે તો માનવતાને લગતા 
વ્યવહાર કરવાની છૂટ છે. (અથાત્‌ દોસ્તી-દુશ્મનીનો માપદંડ બતાવ્યો.) 


સહાબી (રદી.)ને નસીહતો કર્યા બાદ દુશ્મનોના બે પ્રકાર દર્શાવ્યા 
(૧) જે મુસલમાનોને નુકસાન પહોંચાડવાના મૂડમાં નથી હોતા અને મુસ્લિમો 
વિરૂદ્ધ ષડયંત્રો (કાવતરાઓ) નથી ઘડતા, બલ્કે પોતાના કામથી કામ લે છે, 
તો તેમની સાથે સારો વર્તાવ કરવામાં કોઈ વાંધો નથી. (ર) જે કાફિરો 
મુસ્લિમો માટે મુશ્કેલીઓ ઉભી કરવા માટે તત્પર રહે છે, અલ્લાહ તઆલા 
અને રસૂલ (સલ.)ના ધમંપ્રચારમાં કાંટાનો ભાગ ભજવે છે, તો તેમની સાથે 
સારો વર્તાવ કરવો મુનાસિબ (યોગ્ય) નથી. બલ્કે આંખોમાં આંખો મિલાવી 
તેમને જવાબ આપવાનો પૂરો અધિકાર છે. કેમકે તેઓ અત્યાચારથી પોતાનો 
હાથ રોકી લે અને બીજા લોકોની ભલાઈના માર્ગમાં રોડુ ન બને. 

માણસને પોતાની ધરતી અને સગા-વ્હાલા પ્રત્યે જે પ્રેમ હોય છે, તેને 
નજર સમક્ષ રાખી ખુશખબરી સંભળાવી કે, શું મોટી વાત છે કે અલ્લાહ 
તઆલા તમારા અને દુશ્મનો વચ્ચે પ્રેમભાવના પેદા કરી આપે. અલ્લાહ 





[૭૫૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોવીસમી તરાવીહ 





સર્વશક્તિમાન છે. આ ભવિષ્યવાણી સાચી પડી કે અગણિત મુશ્રિકોએ 
ઇસ્લામના સામે મસ્તક નમાવી દીધું (ઈસ્લામ ધર્મ સ્વીકાર્યો). એથી સ્પષ્ટ 
થાય છે કે, ઈસ્લામ બધાને એક જ લાકડીએ હૉંકવાનો પ્રયાસ નથી કરતો, 
બલ્કે સમાનધારાનો પૂરતો ખ્યાલ રાખે છે. 


સૂરએ મુમ્તહિનહની આયતોનો ખુલાસો 


શત્રુઓ સાથેના વ્યવહારના નિયમો : 


આશા છે કે, અલ્લાહપાક તમારી વચ્ચે તથા જેઓ તમારા શત્રુ છે 
તેઓની વચ્ચે મિત્રાચારી કરી આપે અને અલ્લાહ તઆલા સર્વ શક્તિમાન 
છે. અને અલ્લાહ તઆલા ઘણો બખ્શનાર (તથા) મહા દયાળુ છે. (૭) જે 
લોકો તમારી સાથે ધર્મ સબંધી લડયા નથી અને તમને તમારા ઘરોમાંથી 
કાઢ્યા પણ નથી તેમના વિશે અલ્લાહ તઆલા તમને આ વાતથી રોકતો નથી 
કે તમે તેઓ સાથે સદ્વર્તન કરો અને તેઓની સાથે ન્યાયથી વર્તો. બેશક, 
અલ્લાહ તઆલા ન્યાયીજનોથી પ્રેમ રાખે છે. (૮) અલ્લાહ તઆલા તો તમને 
માત્ર તે લોકો સાથે મિત્રાચારી કરવાથી રોકે છે કે, જેઓ તમારી સાથે ધર્મ 
સબંધી લડયા અને તમને તમારા ઘરબારથી કાઢી મૂક્યા તેમજ તમને કાઢી 
મૂકવામાં મદદ કરી અને જે કોઈ તેવાઓથી મિત્રતા રાખે તો તે લોકો જ 
ગુનેહગાર છે. (૯) 


મુસલમાન રત્રીઓના ગુણો ઃ 


હે નબી (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) ! જ્યારે મુસલમાન સ્ત્રીઓ 
આ વાતો પર આપની પાસે બયઅત (કરાર) કરવા આવે કે અલ્લાહપાકની 
સાથે ન કોઈ વસ્તુને શરીક ઠેરવશે અને ન ચોરી કરશે અને ન વ્યભિચાર 
કરશે અને ન પોતાના બાળકોની હત્યા કરશે અને ન જૂઠી તોહમત લાવશે, 
જેને પોતાના હાથો અને પગો વચ્ચે ઘડી કાઢે અને ન કોઈ જાઈઝ કામમાં (હે 
નબી સલ. !) આપની નાફરમાની કરશે, તો તેણીઓને બયઅત કરી લો અને 
તેણીઓ માટે અલ્લાહપાકથી માફી માંગ્યા કરો. બેશક, અલ્લાહપાક ઘણો 
બખ્શનાર દયાળુ છે. (૧૨) 











ચોવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૫૨] 


અસ-સક્કફ 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરત મદીના શરીફમાં ત્યારે ઉતરી, જ્યારે મુનાફિકો આજુબાજુના 
યહુદીઓ સાથે મળીને મુસ્લિમો વિરૂદ્ધ વિવિધ પ્રકારના કાવત્રા કરી રહ્યા 
હતા. સૂરતમાં પ્રથમ યહુદીઓને તેમના બાપ-દાદાના કરેલ કૃત્યો યાદ 
અપાવ્યા, જેમણે હઝરત મૂસા (અલ.)ને જાતજાતની તકલીફો આપી. જેને 
લઈ તેમના દિમાગો-સ્વભાવોમાં બગાડ આવી ગયો. અને જ્યારે હઝરત 
ઈસા (અલ.) તશરીફ લાવ્યા, તો તેમની નુબૂવ્વતનો પણ ઈન્કાર કર્યો. અને 
હઝરત ઈસા અલયહિસ્સલામે આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની 
આવવાની જે ભવિષ્યવાણી અને ખુશખબર આપી હતી, તેના ઉપર કોઈ 
ધ્યાન આપ્યુ નહીં, બલ્કે આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના આગમન 
બાદ આપની વિરૂદ્ધ પણ કાવત્રાઓ કરતા રહ્યા. યહુદીઓના આ કાવત્રા- 
શરારતોના વણન બાદ ઈમાનવાળાઓને નેક અમલોને લઈ જજ્ઞતની 
ખુશખબરી આપવામાં આવી. સૂરતની ચોથી આયતમાં મુસ્લિમોની જિહાદની 
લાઈનબંધીના વખાણ કરતા સફફ (લાઈન)નું વર્ણન છે. માટે સૂરતનું નામ 
“સફફ” રાખવામાં આવ્યુ. 


શરૂઆતમાં લોકોને ચેતવવામાં આવ્યા છે કે, અલ્લાહપાકની નજરમાં 
એ લોકો અત્યંત ક્રોધપાત્ર છે, જેમના વાણી અને વર્તનમાં અંતર છે. અને તેને 
એ લોકો અત્યંત પ્રિય છે, જેઓ સત્યના માર્ગમાં લડવા માટે સીસુ પાયેલી 
દીવાલની જેમ દેઢપણે ઉભા હોય. 


મુસ્લિમોને ચેતવવામાં આવ્યા છે કે, પોતાના રસૂલ અને પોતાના દીન 
સાથે તમારૂં વલણ એવું ન હોવું જોઈએ, જે હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામ 
અને હઝરત ઈસા અલયહિસ્સલામ પ્રત્યે બની ઈસ્રાઈલે અપનાવ્યુ. તેઓ 
હઝરત મૂસા (અલયહિસ્સલામ)ને ખુદાપાકના રસૂલ જાણતા હોવા છતાં 
જીવનપર્યત સતાવતા રહ્યા. અને હઝ. ઈસા અલયહિસ્સલામ પાસેથી સ્પષ્ટ 
નિશાનીઓ જોઈ લીધા છતાં તેમને ખોટા ઠેરવતા ન અટક્યા. આનું પરિણામ 





[૭૫૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોવીસમી તરાવીહ 





એ આવ્યુ કે, તેમની પાસેથી માર્ગદર્શનની તોફીક છીનવાઈ ગઈ. 


સાથે ખુશખબરી અને ભવિષ્યવાણી કરી કે, યહુદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ 
અને તેમની સાથે સબંધ ધરાવનાર મુનાફિકો-દંભીઓ અલ્લાહપાકના 
આ નૂર (ઈસ્લામ)ને બુઝાવવાના ચાહે જેટલા પ્રયત્નો કરી લે, આ સંપૂર્ણ 
ચમકદમક સાથે દુનિયામાં ફેલાઈને રહેશે. અને મુશ્રિકોને ગમે તેટલું ખોટું 
લાગે, સાચા રસૂલ દ્વારા લાવવામાં આવેલ દીન બીજા દરેક દીન ઉપર દરેક 
રીતે વિજયી થઈને રહેશે. 

મુઅમિનોને એવા વ્યવસાય (ધંધા) તરફ ધ્યાન દોર્યું કે, જેમાં લાભ 
જ લાભ છે, નુકસાન તો છે જ નહીં. અને તે દીન માટે પોતાની જાન-માલની 
કુબાની આપવી છે. તેનો લાભ એ થશે કે, અલ્લાહપાક અપમાનને સન્માનમાં 
અને પરાજયને વિજયમાં ફેરવી કાઢશે. 


સૂરતની શરૂઆતમાં જૂઠા દાવા કરવાથી રોકવામાં આવ્યા. અને 
મઝહબની મદદ માટે પગભર રહી કંઈક દેખાડવાનો આદેશ આપવામાં 
આવ્યો. વર્તમાનયુગમાં આપણા માટે ઘણો જ સબક છે. જેઓ ઇસ્લામ ખત્મ 
કરવા થૂંક ઉડાડે છે, એમની દશા પાણીમાં ઉભરનાર પરપોટા જેવી છે. હા, 
મુસલમાનોને અડગતા, દેઢતા દાખવવી પડશે. લોકોને ફક્ત દાવા છોડી 
અમલના મેદાનમાં ફૂદવા માટે તત્પર રહેવાની દઅવત છે. 


સૂરએ સફ્ફની આયતોનો ખૂલાસો 


બાઈબલમાં આપ (સલ.)નું વર્ણન : 


અને (તે સમય પણ યાદ કરો) જ્યારે મરયમ (અલે.)ના પુત્ર ઈસા 
(અલૈ.)એ કહ્યું કે, હે બની ઈસ્રાઈલ ! બેશક, હું તમારી પાસે અલ્લાહ 
તઆલાનો મોકલેલો (નબી) આવ્યો છું, મારા પહેલાંની કિતાબ તવરાતને 
સત્ય માનનાર તથા એક એવા રસૂલની ખુશખબર આપનાર છું કે જે મારા 
પછી આવશે. જેમનું નામ અહમદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) હશે; 
પછી જ્યારે તેઓની પાસે તે ખુલ્લી નિશાનીઓ લઈને આવ્યા તો કહેવા 
લાગ્યા કે એ તો સ્પષ્ટ જાદૂ છે. (૬) 








ચોવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૫૪] 





તે ભવિષ્યવાણી જે અક્ષરસ સાચી પડો : 

તેઓ એવું ચાહે છે કે, અલ્લાહ તઆલાના નૂર (ઈસ્લામ)ને પોતાના 
મોઢા (ની ફૂંકો) વડે ઓલવી નાખે; પણ અલ્લાહ તઆલા તો પોતાના નૂરને 
સંપૂર્ણ કરીને જ રહેશે, પછી ભલેને કાફિરોને અણગમો થાય. (૮) તે જ 
અલ્લાહપાક છે, જેણે પોતાના રસૂલને હિદાયત (નું સાધન કુર્‌આન) અને 
સત્ય દીન આપીને મોકલ્યા કે જેથી તે દીનને (બીજા) સૌ ધર્મો પર ફતેહમંદ 
કરે, પછી ભલેને મુશ્રિકોને આ વાત પસંદ ન પડે. (૯) 


સૂરએ જમુઅહ 
€૧ ૧૦૧ઝ 
સૂરતના વિષયોનો ખુલાસો : 


આ સૂરતના પહેલા રુકૂઅમાં આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની 
નુબૂવ્વતના હેતુઓનું વર્ણન કરી સમગ્ર માનવજાતને આપના લાવેલ ધર્મ 
(દીન) ઉપર ઈમાન લાવવાની દઅવત આપવામાં આવી. 


ખાસ કરીને યહુદીઓને ચેતવ્યા, જેમના ધાર્મિક પુસ્તકોમાં રસૂલુલ્લાહ 
(સલ.)ની ખુશખબરી આપવામાં આવી હતી, છતાં તેને સંતાડતા હતા. અને 
આપની વાત ન માનતા હતા. એમનો દાખલો આપતા ફરમાવ્યું કે, તમને 
તોરાત આપવામાં આવી હતી, પરંતુ તમે તેની જવાબદારી અદા ન કરી. 
તમારી દશા તે ગધેડા જેવી છે, જેની પીઠ ઉપર પુસ્તકો લાદવામાં આવ્યા 
હોય અને તેને કંઈ ખબર ન હોય કે તે કઈ વસ્તુ લઈ જઈ રહ્યો છે. બલ્કે 
તમારી હાલત તો ગધેડા કરતાં પણ ખરાબ છે. તે તો અક્કલ ધરાવતો નથી, 
પરંતુ તમે તો બુદ્ધિ ધરાવો છો, અને તેમ છતાં અલ્લાહપાકના ગ્રંથના વાહક 
તરીકેની જવાબદારીથી ભાગો છો. એટલું જ નહીં, પણ જાણી જોઈને 
અલ્લાહપાકની આયતોને ખોટી ઠેરવવાથી પણ ચૂકતા નથી. અને આમ છતાં 
તમારો આ દાવો છે કે, તમે અલ્લાહપાકના વહાલા છો, અને રિસાલતની 
નેઅમત હંમેશ માટે તમારા નામે લખી દેવામાં આવી છે. 


બીજો રુકૂઅ તે વખતે ઉતર્યો હતો, જ્યારે મદીના શરીફમાં એક દિવસે 





[૭૫૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોવીસમી તરાવીહ 





બરાબર જુમ્આની નમાઝ વખતે એક વેપારી કાફલો આવ્યો. અને તેનો 
અવાજ સાંભળી ૧૨ માણસો સિવાય મસ્જિદે નબવીમાં હાજર સૌ કોઈ 
કાફલા તરફ દોડી ગયા. તે વખતે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ 
ખુત્બો આપી રહ્યા હતા. તે સમયે નમાઝ પહેલાં હતી, અને પછી ખુત્બો હતો. 
માટે નમાઝ થઈ ગઈ હતી. પછીથી અલ્લાહપાકે પહેલાં ખુત્બાનો હુકમ 
આપ્યો. આ વખતે હુકમ આપવામાં આવ્યો કે, જુમ્આની અઝાન થયા પછી 
ખરીદ-વેચાણ અને બીજી પ્રવૃત્તિઓ જાઈઝ નથી. ઈમાનવાળાઓએ તો તે 
વખતે બધા જ કામ પડતા મૂકી અલ્લાહપાકની યાદ તરફ દોડવું જોઈએ. 
અલબત્ત, નમાઝ પૂરી થયે એમને હક્ક છે કે, પોતાના કામધંધા ચલાવવા 
માટે જમીનમાં ફેલાઈ જાય. 


બીજા રુકૂઅમાં જુમ્ખઆાના અહકામ-આદેશ છે. માટે સૂરતનું નામ 
“જુમુઅહ” રાખ્યુ છે. 

શુક્રવારની નમાઝ મુસલમાનોનું ધ્યેય, એકતા અને સામૂહિકતાનું પ્રતિક 
છે. જેમાં અઠવાડિયામાં બધા લોકો એક જગ્યાએ ભેગા થઈ અલ્લાહપાકની 
ઈબાદત અને ઉપાસના કરે છે. તે બહાને એકબીજા સાથે મળવાનો સમય 
મળે છે. દૂરી નજદીકીમાં ફેરવાય છે. વધુમાં એ કે બધા એક જગ્યાએ ભેગા 
હોવાથી અલ્લાહપાકનો સંદેશ પહોંચાડવામાં સરળતા રહે છે. 

આ સૂરહમાં યહૂદીઓને પડકાર ફેંકવામાં આવ્યો કે, જો તમો અલ્લાહ 
પાકના પ્યારા (વ્હાલા)ઓ છો, તો મૌતની તમજ્ઞા કરો. કારણ કે અલ્લાહના 
બંદા માટે તો આ દુન્યા જેલ સમાન છે, અને આખિરતમાં તેમના માટે જાત- 
જાતની નેઅમતો, અય્યાશી માટે હજારો સામાન છે. આગળ ભવિષ્યવાણી 
કરતા કહ્યું કે, તેઓ કદાપી મૃત્યુની તમજ્ઞા નહીં કરે. 


સરએ જમઅહની આયતોનો ખલાસો 
€૧ ૧૭૧૭ જે 
આપ (સલ.)ની નુબૃવ્વતના હેતુઓ : 


તે જ (અલ્લાહપાક) છે, જેણે (અરબના) અભણ લોકોમાં તેઓ (ની 
કૌમ)માંથી જ એક રસૂલ મોકલ્યા, જે તેમને અલ્લાહપાકની આયતો પઢી 








ચોવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૫૬] 





સંભળાવે છે અને તેમને (શિક વગેરેથી) પવિત્ર કરે છે અને તેમને કિતાબ 
તથા હિકમત (દીની વાતો) શીખવે છે, જો કે એના પહેલાં એ લોકો ખુલ્લી 
ગુમરાહીમાં હતા. (૨) તથા તેઓ (અજ્ઞાનો)માંના બીજાઓ માટે પણ (એ જ 
રસૂલ છે) જેઓ હજુ તેમનામાં શામિલ થયા નથી અને તે જ જોરાવર- 
હિકમતવાળો છે. (૩) આ (હિદાયત મળવું) અલ્લાહપાકની કૃપા છે. જેને 
ચાહે તેને આપે છે અને અલ્લાહપાક મહાન કૃપાવંત છે. (૪) 


જુમ્અહની નમાઝની મહત્વતા : 


હે ઈમાનવાળાઓ ! જ્યારે જુમ્અહના દિવસે (જુમ્અહની) નમાઝ માટે 
અઝાન કહેવામાં આવે તો તમે અલ્લાહપાકની યાદ (ખુત્બા અને નમાઝ) 
તરફ ઉતાવળે ચાલી નીકળો અને વેપાર (ધંધો) છોડી દો; જો તમે સમજતા 
હો તો એ જ તમારા માટે બેહતર છે. (૯) પછી જ્યારે નમાઝ પૂરી થઈ જાય 
તો (પછી તમને છૂટ છે કે) પૃથ્વી પર ફેલાઈ જાઓ અને અલ્લાહપાકની 
રોજી (મેળવવા)ની શોધમાં લાગો અને (ત્યારે પણ) અલ્લાહપાકને વિશેષ 
યાદ કરતા રહો કે જેથી તમે સફળ થાઓ. (૧૦) પણ (કેટલાક એવા છે કે) 
જ્યારે તેઓ કોઈ વેપારની અથવા રમત-ગમતની વાત જુએ છે, તો તેના 
તરફ (જવા) વિખેરાઈ જાય છે અને આપને ઉભેલા જ છોડી જાય છે. આપ 
ફરમાવી દો કે જે કંઈ (સવાબ) અલ્લાહપાકની પાસે છે, તે આવા તમાશા 
અને વેપાર કરતાં બહુ બેહતર છે અને અલ્લાહ તઆલા સૌથી બેહતર રોજી 
આપનારો છે. (૧૧) 


અલ-મનાક્ક્િન 
૧૭ €૧ 
સૂરતના વિષયોનો ખુલાસો : 
આ સૂરત એક ખાસ બનાવના સંદર્ભે ઉતરી હતી. જેનો ખુલાસો એ કે, 
અરબસ્તાનનો મશહૂર કબીલો બનુ મુસ્તલક મદીના શરીફ ઉપર હુમ્લો 
કરવાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો. તો તેમનાથી જંગ થઈ. આ જંગથી પાછા 


ફરતી વખતે એક પાણીના ઝરણા પાસે અચાનક પાણી માટે બે માણસો વચ્ચે 
ઝઘડો થઈ ગયો. જેમાં એકનું નામ જહ્જાહ (મુહાજિર) અને બીજાનું નામ 





[૭૫૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોવીસમી તરાવીહ 





સિનાન (અન્સારી) હતું. જીભાજોડી ઉપરથી વાત મારામારી ઉપર પહોંચી 
અને જહજાહે સિનાનને એક લાત મારી દીધી. આવું થતાં સિનાને અન્સારને 
મદદ માટે પોકાર્યા અને જહ્જાહે હિજરતીઓને સાદ પાડયો. મુનાફિકોના 
સરદાર ઈબ્ને ઉબેૈએ આ ઝઘડાની ખબર સાંભળતાં જ ઔસ અને ખઝરજ 
(અન્સાર)ના લોકોને ઉશ્કેરવાનું અને બૂમાબૂમ કરવાનું શરૂ કરી દીધું 
કે દોડો, પોતાના સાથીની મદદ કરો. તે તરફથી થોડા હિજરતીઓ પણ 
નીકળી આવ્યા. વાત વધી જવાની જ હતી. અને એ જ જગ્યાએ અનસાર અને 
હિજરતીઓ લડી પડ્યા હોત, જ્યાં હમણાં જ તેઓ સાથે મળીને એક દુશ્મન 
કબીલા સાથે લડતા હતા. અને તેને હરાવીને હમણાં જ એ વિસ્તારમાં રોકાયા 
હતા. પરંતુ આ હોહા સાંભળીને રસૂલુલ્લાહ (સલ.) નીકળી આવ્યા અને 
ફરમાવ્યું : “અજ્ઞાનતાની બોલી બોલવાનું શું કારણ ? તમે લોકો ક્યાં અને 
આ અજ્ઞાનતા પક્ષપાત-જૂથવાદની બોલી ક્યાં ? આને છોડી દો, આ ઘણી 
ગંદી વસ્તુ છે.” આ સાંભળી બજ્ઞે પક્ષોના સારા માણસોએ આગળ આવી 
મામલો પતાવી દીધો અને સિનાને જહ્જાહને માફી આપી સુલેહ કરી લીધી. 


ઈબ્ને ઉબય પહેલાંથી જ ઉકળી રહ્યો હતો. આ વાતોથી તે ઓર ભડકી 
ઉઠયો, કહેવા લાગ્યો : “આ બધું તમારી કરણીનું જ પરિણામ છે. તમે આ 
લોકોને પોતાના પ્રદેશમાં જગ્યા આપી, એમને પોતાના માલ વહેંચ્યા, અહીં 
સુધી કે હવે આ લોકો સમૃદ્ધ બની તમારા પોતાના જ હરીફ બની ગયા. 
આપણી અને કુરેશી કંગાળો (અથવા અસ્હાબે મુહમ્મદ સલ.)ની હાલત 
ઉપર આ ઉદાહરણ બરાબર લાગુ પડે છે કે, પોતાના કૂતરાને ખવડાવી- 
પીવડાવીને તગડો કર, જેથી તને કરડી ખાય. તમે આ લોકો તરફથી હાથ 
ખેંચી લો તો તેમની હાલત ખરાબ થઈ જશે. ખુદાના સોગંદ ! મદીના પાછા 
જઈ અમારામાં જે ઈઝઝતવાળા છે, તે બેઈઝઝતને કાઢી મૂકશે.'' 


બેઠકમાં સંજોગોવસાત્‌ હઝરત ઝેદ બિન અરકમ (રદી.) પણ મોજૂદ 
હતા. જે તે વખતે નાની વયના કિશોર હતા. તેમણે આ વાતો સાંભળી પોતાના 
કાકા સમક્ષ તેનો ઉલ્લેખ કર્યો. અને તેમના કાકાએ, જે અન્સારના સરદારો- 
માંથી હતા, જઈને આખો બનાવ રસૂલુલ્લાહ (સલ.)ને કહી સંભળાવ્યો. 








ચોવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૫૮] 





હુંઝૂર (સલ.)એ ઝેદને બોલાવી પૂછયું તો તેમણે જે કંઈ સાંભળ્યુ હતું, તે 
જેમનું તેમ દોહરાવી દીધું. 

અબ્દુલ્લાહ બિન ઉબયે આ વાતનો ધરાર ઈન્કાર કરી દીધો કે, મેં કાંઈ 
કહ્યું જ નથી. તો તેના જવાબમાં આ આયતો ઉતરી. જેથી હઝ. ઝેદ (રદી.)ની 
વાત પાકી થઈ ગઈ. 


જ્યારે આ કાફલો પવિત્ર મદીના શરીફમાં દાખલ થવા લાગ્યો, ત્યારે 
અબ્દુલ્લાહ બિન ઉબયના પુત્ર, જેમનું નામ પણ અબ્દુલ્લાહ જ હતું, તલવાર 
કાઢી પિતાની સાથે ઉભા થઈ ગયા. અને બોલ્યા કે, “આપે કહ્યું હતું કે, 
મદીના શરીફ પાછા જઈને ઈઝઝતવાળો બેઈઝઝતને કાઢી મૂકશે. હવે આપને 
ખબર પડી જશે કે, ઈઝઝત આપની છે કે, અલ્લાહપાક અને તેના રસૂલ 
(સલ.)ની. ખુદાપાકના કસમ ! આપ મદીનામાં દાખલ થઈ શકતા નથી, 
જ્યાં સુધી હુઝૂર (સલ.) આપને પરવાનગી ન આપે.” આ સાંભળીને ઈબ્ને 
ઉબય ચીસ પાડી ઉઠયો કે, “ખઝરજના લોકો ! જરા જુઓ, મારો જ પુત્ર 
મને મદીના શરીફમાં દાખલ થવાથી રોકી રહ્યો છે.” લોકોએ આની ખબર 
રસૂલુલ્લાહ (સલ.)ને પહોંચાડી તો આપે કહ્યું : “અબ્દુલ્લાહને કહો, પોતાના 
પિતાને ઘરે આવવા દે.” અબ્દુલ્લાહ (રદી.)એ કહ્યું : “આપ (સલ.)નો 
હુકમ છે, તો હવે આપ દાખલ થઈ શકો છો.” 

દંભી એટલે કે જેની વાણી-વર્તનમાં ફેર હોય. તેનાથી સામૂહિકતા અને 
એકતા તૂટી જાય છે. એટલા માટે લોકોને સાવચેત કર્યા કે, મુનાફિકો જૂઠી 
કસમનો સહારો લઈ પોતાને મુસલમાન કહે છે. પરંતુ અલ્લાહપાક વધુ 
જાણકાર છે. તેઓ જૂઠા છે. મુનાફિક જે મુસલમાન હોવાનો દેખાવ કરે છે 
(કલિમહ પણ પઢે છે, પરંતુ દિલમાં ઈસ્લામની સિંચાઈ નથી થઈ), જેથી 
દિલો પર તાળા લાગી ગયા અને તેમનો બાહ્ય દેખાવ અને ખૂબસુરતી એટલી 
છેં કે આંખો તેમને જોવાથી ન ધરાય અને વાણીમાં એટલી મીઠાસ છે કે 
સાંભળતા જ રહી જાવ. પરંતુ આ બાહ્ય ગુણો ખોખડી લાકડી સમાન છે, જે 
દેખાવમાં તો સારી છે, પરંતુ પોલી હોવાથી તૂટી પણ જાય છે. મુનાફિકોના 
દિલોમાં ઈમાન ન હોવાને કારણે કોઈ હંગામી બનાવ બને તો તરત જ 





[૭૫૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોવીસમી તરાવીહ 





ભયભીત થઈ જાય છે કે કંઈક આપણી પોલ ન ખૂલી જાય. અને ઘમંડી 
એટલા થઈ ગયા છે કે, જ્યારે તેમને કહેવામાં આવે છે કે, રસૂલ તમારા માટે 
અલ્લાહપાકથી ઈસ્તિગકાર (માફી) માંગે તો વિમુખ થઈ જાય છે. અને 
પોતાને ઈજ્જતના હકદાર ગણે છે. અને ઈ્ષ્યાને લઈ રસૂલને બેઈજ્જત 
(ઝલીલ) ગણે છે. તેનો રદીયો કરતા સંદેશ આપ્યો કે ઈજ્જત અને સન્માનને 
લાયક ફક્ત અલ્લાહ તઆલા, રસૂલ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) અને 
મુઅમિનો છે. આથી સ્પષ્ટ થયું કે, માણસના ઈમાનની ઉચ્ચતા અલ્લાહ 
તઆલાના આદેશને આધિન જીવન ગુજારવામાં છે. હઝરત ઉમર (રદી.) 
ફરમાવતા હતા કે, અમોને અલ્લાહપાકે ઇસ્લામના કારણે ઈજ્જત આપી. 
જો અમો ઇસ્લામ છોડીને બીજી જગ્યાએ ઈજ્જત તલાશ કરતા તો 
અલ્લાહપાક અમોને બેઈજ્જત કરી આપતા. 


જે વસ્તુઓ અલ્લાહ તઆલાના ઝિક્રથી રૂકાવટ બને એવી હતી, નવમી 
આયતમાં તેનું વર્ણન કર્યું કે તમોને માલ-અવલાદ અલ્લાહપાકના ઝિક્રથી 
ગાફિલ ન કરી આપે. અને તેનો ઉપાય રજૂ કર્યો કે, અલ્લાહ તઆલાએ 
આપેલ માલમાંથી નેક કાર્યોમાં ખર્ચ કરતા રહો. 

મુનાફિકોના ખેડજનક ગુણો દશૉવ્યા કે, તેઓ જૂઠા, કાવતરાખોર, 
ધોકો દેનાર, વાણી અને વર્તન બશ્ેવમાં આકાશ-પાતાળની જેમ ફક કે 
ઇસ્લામ ભક્તિની જૂઠી કસમો ખાઈ છે, પરંતુ ખાલી ઢોલ માફક છે. આ 
ગુણોના વાંચન પછી જરા ચિંતન-મનન કરવાની જરૂર છે કે, આ ગુણો 
આપણામાં તો નથી ! 

મુનાફિકો બાહ્યથી ઘણા કદાવર-બળવાન, ઝબાનના મીઠા લાગે છે, 
પણ અંદરથી પોલા અને એટલા પોકળ કે જો કોઈ ઉંચા અવાજને સાંભળી 
લે તો પરેશાન થઈ જાય છે કે, અમારી મૌત ન થઈ જાય. 

છેવટે મુસલમાનોને સમજાવટભરી વાત કહી કે, મુનાફિકો માફક 
માલ-મિલ્કતમાં એવા તલ્લીન ન થઈ જાવ કે અલ્લાહ તઆલાના ઝિક્ર અને 
આજ્ઞાપાલનથી બેદરકારી દાખવો. અને ઉત્તેજન આપ્યું કે, મોત પહેલાં ખર્ચ 
કરી લો, નહીં તો મૃત્યુ બાદ અફસોસ સિવાય બીજુ કંઈ નહીં રહે. 








ચોવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૭૬૦] 





સૂરએ મુનાફિકૃનની આયતોનો ખુલાસો 
મુનાફિકોની ચાલબાજીનો પદફિાશ : 


(હે મુહમ્મદ સલ. !) જ્યારે તમારી પાસે આ મુનાફિકો આવે છે ત્યારે 
કહે છે કે, અમે સાક્ષી આપીએ છીએ કે બેશક, આપ અલ્લાહપાકના રસૂલ 
છો અને અલ્લાહપાક તો જાણે છે જ કે બેશક, આપ તેના રસૂલ છો, પણ 
અલ્લાહપાક સાક્ષી આપે છે કે આ મુનાફિકો અવશ્ય જૂઠા છે. (૧) તેઓએ 
પોતાના સોગંદોને ઢાલ બનાવી રાખી છે, ફરી તેઓ (અન્યોને પણ) અલ્લાહ 
તઆલાના માર્ગથી અટકાવે છે. બેશક, તેઓ જે કંઈ કરે છે, તે અતિશય 
દુષ્ટ કામ છે. (ર) એનું કારણ આ છે કે તેઓ (જાહેરમાં) ઈમાન લાવ્યા 
પછી કાફિર થઈ ગયા તો તેઓના દિલો પર સીલ-મહોર મારી દેવામાં આવી 
છે. તેથી હવે તેઓ કંઈ સમજતા નથી. (૩) 


માલ અને અવલાદ નેકીઓથી રોકવાનું કારણ બને છે : 


હે ઈમાનવાળાઓ ! તમારો માલ અને તમારી અવલાદ તમને અલ્લાહ 
તઆલાની યાદ (અને બંદગી)થી ગાફિલ કરવા પામે નહિ અને જે કોઈ 
એવું કરશે, તો તે લોકો જ નુકસાનમાં પડનાર છે. (૯) અને જે કંઈ અમે 
તમને આપ્યું છે, તેમાંથી કંઈક એ પહેલાં દાન આપો કે તમારામાંથી કોઈનું 
મૃત્યુ આવી પહોંચે ત્યારે તે કહેવા લાગે કે હે મારા પરવરદિગાર ! તેં મને 
થોડીક (વધુ) મુદ્ત મોહલત કેમ ન આપી કે જેથી હું ખેરાત કરી લેત અને 
નેક લોકોમાં (શામિલ) થઈ જાત ! (૧૦) અને અલ્લાહ તઆલા કોઈ પણ 
જીવને જ્યારે તેનું મૃત્યુ આવી લાગે છે તો હરગિઝ મોહલત આપતો નથી 
અને જે કંઈ તમે કરો છો, તેની અલ્લાહપાકને સંપૂર્ણ ખબર છે. (૧૧) 


અતુ-તગાબૂન 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરત વધુ પડતા મુફસ્સિરોના મંતવ્ય પ્રમાણે મદીનામાં ઉતરી છે. 
પરંતુ તેના વિષયોમાં મક્કી સૂરતોની જેમ ઈસ્લામના બુન્યાદી અકીદાઓનું 





[૭૬૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોવીસમી તરાવીહ 





વર્ણન પણ છે. અલ્લાહ તઆલાની સંપૂર્ણ શક્તિ અને કુદરતના હવાલાથી 
તૌહીદ, રિસાલત અને આખિરત ઉપર ઈમાનની દઅવત આપવામાં આવી 
છે. અને પાછલી ઉમ્મતોના તબાહીના અહેવાલ વણંન કરતાં દરેક યુગના 
લોકોને તેનાથી બોધપાઠ લેવાનું વર્ણન છે. 


આ બાબતે બીવી-બચ્ચા રૂકાવટ બનતા હોય તો સમજવું જોઈએ કે, 
તેઓ તમારા હિતેચ્છુ નથી, બલ્કે તમારા દુશ્મન છે. સૂરતનું નામ આયત નં. 
૯માં કિયામતના દિવસથી રાખવામાં આવ્યુ છે. તગાબુનનો અર્થ “અફસોસ 
નો થાય છે. અને કિયામતનો દિવસ ગુનેહગારો માટે અફસોસનો હશે. 


પૃથ્વીને અલ્લાહપાકે પરીક્ષાખંડ બનાવી છે. ખરેખર પરીક્ષા ત્યારે જ 
થાય છે, જ્યારે માણસને અલ્લાહપાકની ઈબાદતની સાથે સાથે બીજી બધી 
જવાબદારીઓ પણ લાગેલી હોય. પરંતુ તે જ માણસ સફળ થાય છે, જે 
બશ્ઞેવ જવાબદારી સારી રીતે પૂરી કરે. (અલ્લાહપાકની ઈબાદત, અવલાદ, 
બીવી વગેરેના હકો) માટે જે રૂકાવટ બની શકતી હતી, તેનું વર્ણન કર્યું 
કે, તમારી પત્નીઓ, સંતાનો, માલમતા એ તમારા માટે આજમાઈશ છે કે, 
પોતાના ઘરવાળાઓને છૂટછાટ ન આપી દો, બલ્કે તેમના અંદર ઈબાદતોની 
મહત્વતા અને ભાવના પેદા કરો, જેને અનુસરવાથી તે જજ્ઞતતના હકદાર 
બની જાય. અને જહજ્ઞમથી બચી જાય. તેમની કેળવણી પર એક હદીષ 
સચોટ રીતે બંધબેસતી છે. નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહું અલયહિ વસલ્લમ)નું 
ફરમાન છે કે, દરેક વ્યક્તિ જવાબદાર છે અને દરેકને તેની જવાબદારી 
વિશે પૂછપરછ થશે. 

સૂરહ તગાબુનમાં બતાવવામાં આવ્યું કે, આ દુનિયાનું જીવન જ સંપૂર્ણ 
જીવન નથી, બલ્કે ખરૂં જીવન તો આખિરતનું જીવન છે. જે ચોક્કસપણે 
આવીને રહેશે. અને આ ફેંસલો ત્યાં જ થવાનો છે કે આ દુનિયામાં આવીને 
કોણ હાર્યો અને કોણ જીત્યો. તો જે આખિરતમાં સફળતા મેળવવાનો નિરધાર 
ધરાવતો હોય તેના માટે જરૂરી છે કે એ અલ્લાહપાક અને રસૂલ (સલ.)ની 
પ્રસનજ્ઞતા પ્રાતત કરવાના માર્ગમાં દરેક કુબાની માટે તેયાર રહે અને કોઈની 








ચોવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૬૨] 





પણ વખોડણી કે શિખામણની પરવા ન કરે. 


કિયામતનો દિવસ સઘળા લોકો માટે અફસોસના લાયક હશે. કાફિર 
તો પોતાનું નુકસાન પ્રત્યક્ષ જોઈ લેશે માટે અફસોસ કરશે, પણ મુસલમાન 
અને મુઅમિનોને અફસોસ એ વાતનો હશે કે હું વધુ દુન્યામાં ઈબાદત કરી 
આવત તો વધારે લાભ (ફાયદો) મળત. 

સૂરતના અંતમાં મુઅમિનોને અલ્લાહપાકથી ડરવા અને અલ્લાહપાકના 
રસ્તામાં ખર્ચ કરવા અને કંજૂસી ન કરવા વિશે વર્ણન છે. 


સૂરએ તગાબૂનની આયતોનો ખુલાસો 


તકદીર ઉપર ઈમાન લાવવું : 


કંઈ પણ તકલીફ અલ્લાહપાકના હુકમ સિવાય (કોઈને) પહોંચતી 
નથી અને જે કોઈ અલ્લાહ તઆલા પર યકીન રાખે છે, તેના દિલને તે 
(સબરનો) માર્ગ બતાવી આપે છે. અને અલ્લાહ તઆલા દરેક વસ્તુને ખૂબ 
જાણે છે. (૧૧) 
પત્ની અને બચ્યાઓથી સાવચેત રહી તેમની ભૂલો માફ પણ કરો 


હે ઈમાનવાળાઓ ! ચોક્કસ તમારી પત્નીઓમાંથી અને અવલાદમાંથી 
તમારી (દીનના વિષયમાં) દુશ્મન છે, માટે તેઓથી સાવચેત રહો અને જો 
તમે (તેઓની ભૂલ) માફ કરો અને દરગુજર કરો અને ક્ષમા આપો, તો 
અલ્લાહપાક (પણ) ઘણો બખ્શનાર દયાળુ છે. (૧૪) ખરેખર, તમારી દોલત 
અને તમારી અવલાદ માત્ર કસોટી જ છે. અને અલ્લાહપાકની પાસે મહાન 
સવાબ છે. (૧૫) 


સૂરએ તલાક 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


પાછલી બજ્ઞેવ સૂરતોમાં મુસલમાનોને સાવચેત કર્યા હતા કે, તે પોતાની 
બીવી-બચ્ચાઓની મુહબ્બત અને લાગણીના પ્રવાહમાં વહી જઈ અલ્લાહ 





[૭૬૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોવીસમી તરાવીહ 





તઆલાની યાદથી ગાફેલ ન રહે. હવે આ સૂરત અને ત્યારબાદની સૂરત 
(તહરીમ)માં પતિ-પત્નીના સબંધો બાબતે અમુક જરૂરી આદેશો વર્ણન કર્યા 
છે. પતિ-પત્નીના દાંમ્પત્યજીવનના પ્રશ્નોમાં તલાકની બાબત એવી છે કે, 
તેમાં એકબીજા સાથે વહેવારમાં ગડબડ થઈ જાય છે, અને મધ્યમ માર્ગથી 
હટી જવાય છે. માટે કુર્‌આન શરીફ પરસ્પર બશ્ઞેવને સંબોધન કરતાં અમુક 
આદેશો આપે છે. અમુક આદેશો-નિયમોનો ઉલ્લેખ સૂરએ બકરહમાં થઈ 
ચૂક્યો છે, અને અમૂકનું વર્ણન સૂરએ તલાકમાં કરવામાં આવ્યુ છે. 

તલાકની સહીહ રીત, સમય તથા માસિક ન આવતુ હોય તે સ્ત્રીઓ 
તથા સગભાંની ઈદ્દત અને ઈદ્દત દરમ્યાન પત્નીની રોટી-કપડાં-મકાનની 
જવાબદારી પતિના જિમ્મે રહેશે. તથા બચ્ચાઓની દૂધ પિવડાવવાની 
જવાબદારી વગેરે આદેશો દર્શાવી પતિ-પત્ની બન્ઞેવને આ બાબતે અલ્લાહ 
તઆલાનો ડર-ખોફ (તકવો) રાખવાની વારંવાર તાકીદ કરવામાં આવી છે. 
અને તકવાના પરિણામરૂપી પાંચ અલગ વસ્તુઓના વાયદા કરવામાં આવ્યા 
છે. કારણકે પતિ-પત્નીના સબંધો એટલા નાજુક હોય છે કે, તેને કોર્ટમાં 
લઈ જવા હિતાવહ હોતા નથી. અને એનો ઈલાજ અલ્લાહપાકના ખોફ 
સિવાય કોઈ વસ્તુ નથી. માટે વારંવાર તકવાનો હુકમ કર્યો. 


સૂરએ તલાકમાં આ વાતની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી કે, જો કોઈને 
તલાક આપવાની નોબત આવી જાય તો આ ઉચિત નથી કે એ પત્નીને તલાકના 
ત્રણ શબ્દો કહીને તાત્કાલિક ઘરેથી કાઢી મૂકે. બલ્કે તેણે અલ્લાહ તઆલાએ 
નક્કી કરેલ કાનૂન અને નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. આ પાલન કરવું 
અમીર-ગરીબ દરેકને માટે અનિવાર્ય છે. જે લોકો ગરીબ હોવા છતાં આ 
આદેશોનું પાલન કરશે, એટલે કે ઈદ્દતના સમયમાં તેમના ખર્ચ ઉઠાવવા, 
એ જ ઘરમાં રહેવા દેવી વગેરે તો અલ્લાહપાક તેમની મુશ્કેલીઓ આસાન 
કરી દેશે. અને જેઓ ધનના મોહમાં અલ્લાહપાકની હદોનું ઉલ્લંઘન કરશે, 
તેઓ અલ્લાહનું કંઈ પણ બગાડી નહીં શકે, બલ્કે પોતે જ ગુનેગાર બનશે. 

તલાક વિશે આકરી શરતોના વર્ણન તરફ ધ્યાન દોરે છે. તલાક અલ્લાહ 











ચોવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૬૪] 


તઆલા સમક્ષ નફરતભર્યો અમલ છે. તેનું પગલું ઉઠાવતાં પહેલાં અને 
પછી અલ્લાહ તઆલાથી ડરવાની વારંવાર તાકીદ કરવામાં આવી. હા, આ 
મુદ્દાના બધા આદેશોને આધિન પગલું ભર્યું હશે તો અલ્લાહ તઆલા તંગ 
માર્ગને મોકળો કરી આપશે, કામમાં સહુલત કરી આપશે અને તેના ગુનાહ 
માફ કરી સવાબ અર્પણ કરશે. 

સૂરએ તલાકની આયતોનો ખુલાસો 
તકવાના પાંચ ઈનામો : 


અને જે માણસ અલ્લાહપાકનો ડર રાખે છે, તો અલ્લાહ તઆલા તેને 
માટે છૂટકારાનો માર્ગ કાઢી આપે છે. (ર) અને તેને એવી જગ્યાએથી રોજી 
પહોંચાડે છે, જ્યાંથી તેને ખ્યાલ પણ હોતો નથી. અને જે કોઈ અલ્લાહ 
તઆલા પર ભરોસો રાખશે, તો અલ્લાહપાક તેને માટે બસ છે. બેશક, 
અલ્લાહપાક પોતાનું કાર્ય (ચાહે તે મુજબ) પાર પાડનાર જ છે. અલબત્ત, 
અલ્લાહપાકે દરેક વસ્તુ માટે એક અંદાજો નક્કી કરી રાખ્યો છે. (૩) 


અને જે કોઈ અલ્લાહપાકથી ડરતો રહેશે, તો અલ્લાહપાક તેના માટે 
તેના મામલામાં સરળતા કરી આપશે. (૪) આ અલ્લાહપાકનો હુકમ છે, 
જેને તમારા તરફ તેણે ઉતાર્યો છે. અને જે કોઈ (દરેક મામલામાં) અલ્લાહ 
તઆલાથી ડરતો રહેશે, તો અલ્લાહપાક તેનાથી તેના ગુનાહોને દૂર કરી 
દેશે અને તેને મહાન સવાબ આપશે. (પ) 
પત્નીના રોટી, કપડાં અને મકાનની જવાબદારી : 

તેણીઓ (તલાક પામેલ સ્ત્રી)ને જ્યાં તમે પોતે રહો છો, ત્યાં જ 
તમારી ગુંજાઈશ મુજબ રહેવાની જગ્યા આપો અને તેણીઓને સંતાપવા 
માટે તેણીઓને ઈજા ન પહોંચાડો. અને અગર તેણીઓ ગર્ભવતી હોય તો તે 
બાળકનો જન્મ થતાં સુધી તેણીઓને (ખાવા-પીવાનો) ખર્ચ આપતા રહો. 
પછી જો તેણીઓ જ તમારી ખાતર (તમારા બાળકને) ધવડાવે તો તેણીઓને 


ક. 


તેમનો હક આપો અને (તે હક વિશે) આપસમાં ભલાઈથી મશ્વરો કરો, 


ન્‌ 


પણ જો તમે આપસમાં મુશ્કેલી ઉભી કરશો (માં વધારે પૈસા માંગે) તો 





[૭૬૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોવીસમી તરાવીહ 





(બાપ)ના તરફથી બીજી કોઈ સ્ત્રી ધવડાવશે. (૬) ગુંજાઈશવાળાએ પોતાની 
ગુંજાઈશ મુજબ (બાળક માટે) ખર્ચ કરવો જોઈએ અને જેની રોજી તંગ 
(ઓછી) હોય તો અલ્લાહપાકે તેને જે કંઈ આપ્યું છે, તેના પ્રમાણમાં ખર્ચ 
કરે. અલ્લાહપાક કોઈના ઉપર પોતે જે કંઈ આપ્યું છે, તેથી વધુ તકલીફ 
નાખતો નથી. નજીકમાં જ અલ્લાહપાક સષ્થી (તંગદસ્તી)ની પાછળ કંઈક 
સહેલાઈ (હાથ છૂટો) કરી આપશે. (૭) 
પહેલાંની કૌમોના અઝાબના કિસ્સાઓથી ઈબ્રત લઈ કુરઆન 
શરીક ઉપર અમલ કરવો જોઈએ : 

અને ઘણી વસ્તીઓ (એવી) હતી, જેઓએ પોતાના પરવરદિગારની 
તથા તેના રસૂલોની આજ્ઞાઓનું ઉલ્લંઘન કર્યું, જેથી અમે તેઓને સખત 
હિસાબમાં પકડયા અને તેઓના ઉપર (દુનિયામાં પણ) સખત શિક્ષાની આફત 
નાખી. (૮) ફરી તેઓએ પોતાની કરણીની શિક્ષા ચાખી અને તેઓના કામમાં 
આખરે નુકસાન જ આવ્યું. (૯) (વળી, આખિરતમાં) અલ્લાહપાકે તેઓના 
માટે સખત અઝાબ તેયાર રાખ્યો છે. માટે હે બુદ્ધિશાળીઓ કે જેઓ ઈમાન 
લાવી ચૂક્યા છો, તમે અલ્લાહપાકથી ડરતા રહો. બેશક, અલ્લાહપાકે તમારા 
તરફ એક બોધ (કુર્‌આન) મોકલ્યું છે. (૧૦) (જેના લાવનાર) રસૂલ છે, 
જે તમને અલ્લાહપાકની સ્પષ્ટ આયતો પઢી સંભળાવે છે; કે જેથી તે લોકોને 
કે જેઓ અલ્લાહપાક પર ઈમાન લાવે અને સત્કાર્યો કરે તેમને (કુકર તથા 
નાદાનીના) અંધકારોમાંથી (ઈમાનના) પ્રકાશ તરફ કાઢી લાવે અને જે શખ્સ 
અલ્લાહપાક પર ઈમાન લાવશે અને સત્કાર્ય કરશે, તેને અલ્લાહ તઆલા 
(જજ્ઞતના) એવા બગીચાઓમાં દાખલ કરશે, જેમની નીચે નહેરો વહેતી 
હશે, જેમાં તેઓ નિરંતર સદા રહેશે. અલબત્ત, અલ્લાહ તઆલાએ તેને અતિ 
ઉત્તમ રોજી આપી. (૧ ૧) અલ્લાહપાક એવો છે, જેણે સાત આકાશો બનાવ્યા 
અને તેટલી જ (સાત) જમીનો પણ; તે દરેકના અંદર ખુદાઈ હુકમ ઉતર્યા 
કરે છે કે, જેથી તમે જાણી લો કે અલ્લાહપાક દરેક વસ્તુ કરી શકે છે અને 
દરેક વસ્તુ અલ્લાહપાકના જ્ઞાનમાં સમાયેલી છે. (૧૨) 








ચોવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૬૬] 





અતુ-તહરીમ 


સૂરતના વિષયોનો ખુલાસો : 

આગલી સૂરતમાં વર્ણન કર્યું હતું કે, સૂરએ તહરીમનો પણ મુખ્ય 
વિષય એ જ છે કે, પતિ-પત્નીએ આપસમાં અને પોતાની ઓલાદ સાથે 
પણ વ્યવસ્થિત રીતે મધ્યમ માર્ગે રહી જીવન ગુઝારવુ જોઈએ. તેમની 
જરૂરતોનો ખ્યાલ રાખી તેમની સાથે પ્યાર, મુહબ્બત અને સ્નેહથી રહેવુ 
જોઈએ. પરંતુ બીજી તરફ અલ્લાહપાકની યાદ તથા તેના અહકામ ઉપર 
અમલ કરવામાં તેમની મુહબ્બત રૂકાવટ ન બને. 


સૂરતની શરૂઆતમાં આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના પોતાની 
પુનિત પત્નિઓ સાથે એક સામાજિક સબંધ બાબતે બનેલ કિસ્સાનું વર્ણન કર્યું 
છે. જેમાં અમૂક પત્નિઓને રાજી રાખવા આપ (સલ.)એ મધ ન ખાવાની 
કસમ ખાધી હતી. તેના વિશે અલ્લાહપાકનો હુકમ ઉતર્યો કે, આપ એક 
હલાલ વસ્તુને શા માટે પોતાના ઉપર હરામ કરી દો છો ? આ કારણે સૂરતનું 
નામ “તહરીમ” (હરામ ઠેરવવુ) રાખવામાં આવ્યુ. 


એક નાની વાત ઉપર જ્યારે નબી (સલ.)ને રોકી દેવામાં આવ્યા. અને 
તેની સુધારણા કરવામાં આવી. એટલું જ નહીં પણ તેની નોંધ પણ લેવાઈ. 
તો આ વસ્તુ સંપૂર્ણપણે આપણા દિલમાં આ સંતોષ પેદા કરી દે છે કે, હુઝૂર 
(સલ.)ના પવિત્ર જીવનના જે કાર્યો અને હુકમો તથા આદેશો પણ આપણને 
અત્યારે મળે છે, અને જે બાબતમાં અલ્લાહ તઆલા તરફથી કોઈ પકડ કે 
સુધારો કરવામાં આવ્યો નથી, તે બાબતો સંપૂર્ણપણે સત્ય છે, અલ્લાહપાકની 
ઈચ્છા સાથે પૂરેપૂરા સુસંગત છે અને આપણે સંપૂર્ણ ખાત્રીપૂર્વક તેમાંથી 
આદેશો અને માગંદર્શન મેળવી શકીએ છીએ. અને એટલા જ માટે આપ 
(સલ.)નું સમગ્ર જીવન આપણા માટે આદર્શ નમુનો છે. તે સિવાય કોઈ 
વ્યક્તિનું જીવન આપણા માટે સંપૂર્ણ રીતે આદર્શ બની શકતુ નથી. તેની સાથે 
આવી કોઈ ખુદાઈ મદદ અને સુરક્ષાની ગેરન્ટી આપવામાં આવી નથી. 


સ્રીઓના માન-સન્માન અને તેના મૂલ્ય વિશે છણાવટ થઈ ચૂકી છે, 





[૭૬૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ ચોવીસમી તરાવીહ 





પણ જેઓ પોતે પોતાનું સન્માન ન જાળવે અને પોતાના સબંધિત જવાબ- 
દારીઓને ત્યજી દે, તો પછી તેનું પરિણામ તેણે પોતે જ ભોગવવું પડશે. 
દા.ત. હઝ. લૂત (અલૈ.) અને હઝ. નૂહ (અલૈ.)ની પત્નીઓ. જેઓ પોતાના 
પતિના લાવેલ દીન પર ઈમાન ન લાવી, અને પોતાનું ઠેકાણું જન્મમાં 
બનાવ્યું. આ બનાવથી એ પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે, પોતાની કરણીઓ જ ફાયદા 
અને નુકસાનની જવાબદાર છે. અને તેના મુકાબલામાં બીજી બે મહિલા- 
ઓને આદર્શ સન્ઞારી તરીકે ગણાવી. જેમાંથી એક ફિરઓન (કે જે પોતાના 
સમયમાં રબ હોવાનો દાવો કરતો હતો, તે)ની પત્ની. તેમના દિલમાં ઈસ્લામની 
મહોબ્બત એવી પ્રસરી ગઈ કે તેમના પર થતા અત્યાચારને કંઈ જ સમજતી 
ન હતી. અલ્લાહપાકના દરબારમાં એવી મકબૂલિયત કે તેમની માંગણીઓ 
અલ્લાહ તઆલાએ દુનિયામાં પૂરી કરી. બીજી મહિલા કે જેમણે પોતાને 
વ્યભિચારથી દૂર રાખી. અને નિખાલસતાની સાથે અલ્લાહપાકની ઉપાસનામાં 
લાગી. (હઝરત મરયમ રદી.) બુરુર્ગોનું કહેવું છે કે, મહિલા બગડી તો 
સમાજ બગડ્યો, અને મદ બગડ્યો તો એક સદસ્ય બગડવા સમાન છે. 


સૂરતની છેવટમાં ઉદાહરણ પેકી બે દાખલા (હઝરત લૂત અલે.ની બીવી 
અને ફિરઓનની બીવી હઝરત આસીયા)ના અનુસંધાનમાં દશવ્યું કે, જો 
ઈન્સાન પોતે મુઅમિન અને નેક નહીં હોય તો તેને મુઅમિનની નજદીકી અને 
સોહબત અને વંશની ઉચ્ચતા તેને કોઈ ફાયદો નહીં આપે. 


સૂરએ તહરીમની આયતોનો ખુલાસો 


બીવી-બચ્યાઓને જહન્નમથી બચાવો : 


હે ઈમાનવાળાઓ ! તમે પોતાની જાતને તથા પોતાના ઘરવાળાઓને તે 
આગથી બચાવો કે જેનું બળતણ માણસો તથા પથ્થરો છે. તેના ઉપર કડક 
સ્વભાવના બળવાન ફરિશ્તા નિમાયલા છે કે, (અલ્લાહપાક) જે કંઈ તેમને 
હુંકમ આપે તેમાં તેઓ અલ્લાહપાકની જરાયે નાફરમાની કરતા નથી અને જે 
કંઈ તેમને હુકમ થાય તે જ કામ (તરત) કરે છે. (૬) (ત્યાં કહેવામાં આવશે 
કે) હે કાફિરો ! આજે તમે બહાનાં ન બતાવો. જે કંઈ તમે કરતા હતા, તેનો 








ચોવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૬૮] 





જ બદલો તમને આપવામાં આવે છે. (૭) 
તોબાની ક્ઝીલત : 


હે ઈમાનવાળાઓ ! અલ્લાહપાકની હુજૂરમાં ખરા અંતઃકરણથી તૌબા 
કરો. આશા છે કે, તમારો પરવરદિગાર તમારાથી તમારી બુરાઈઓ દૂર 
કરે અને તમને (જજ્ઞતના) એવા બગીચાઓમાં દાખલ કરે કે જેમની નીચે 
નહેરો વહે છે, જે દિવસે અલ્લાહપાક નબીને તથા જે લોકો તેમની સાથે 
યકીન લાવ્યા છે, તેમને રૂસ્વા કરશે નહિ. તેમનું નૂર તેમની આગળ તથા 
તેમની જમણી બાજુ દોડતું હશે ત્યારે તેઓ દુઆ કરતા હશે કે, હે અમારા 
માલિક ! અમારા માટે આ નૂરને છેવટ સુધી રાખજો અને અમને માફ કરી 
દે. બેશક, તું સઘળું કરી શકે છે. (૮) 


નેક બંદાઓ સાથે રહ્યા પછી પણ કુફને લઈ અઝાબ આવ્યો : 


અલ્લાહપાક કાફિરો (ની ઈબ્રત)ના માટે નૂહ (અલે.)ની સ્ત્રી અને લૂત 
(અલે.)ની સ્ત્રીનો દાખલો વર્ણવે છે. તે બશે સ્ત્રીઓ અમારા નેક બંદાઓ- 
માંના બે ખાસ બંદાઓના ઘરમાં હતી. ફરી તેણીઓ તેઓથી અપ્રમાણિક- 
પણે વર્તી, તો તે બજ્ઞે અલ્લાહપાકના મુકાબલામાં તેણીઓના કંઈ પણ કામ 
આવી શક્યા નહિ અને (તેણીઓને) હુકમ થયો કે બીજા દાખલ થનારાઓની 
સાથે તમે બન્ને જણીઓ પણ દોઝખમાં દાખલ થાઓ. (૧૦) 


બુરા બંદાઓ સાથે રહીને પણ ઈમાનને લઈ રહમતને લાયક બત્યા 


અને અલ્લાહ તઆલા ઈમાનવાળાઓ માટે ફિરઓનની સ્ત્રીનો દાખલો 
વર્ણવે છે, જ્યારે તેણીએ અરજ કરી કે હે પરવરદિગાર ! મારા માટે પોતાની 
પાસે જજ્ઞતમાં એક ઘર બનાવ અને મને ફિરઔનથી તથા તેના કુકર્મ(ની 
બુરાઈ)થી બચાવ તેમજ મને બધા જુલ્મી લોકોથી બચાવ. (૧૧) અને 
ઈમરાનની પુત્રી મરયમ (અલે.) (નો દાખલો વર્ણવે છે) જેણીએ પોતાના 
શિયળનું રક્ષણ કર્યું હતું. ફરી અમે તેમાં પોતાના તરફથી એક રૂહ ફૂંકી 
દીધી અને તેણીએ પોતાના પરવરદિગારની વાતને તથા તેની કિતાબને સત્ય 
માની હતી અને તેણી બંદગી કરનારાઓ માંહેની હતી. (૧૨) 





[૭૬૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પચ્ચીસમી તરાવીહ 


આજની તરાવીહમાં ઓગણત્રીસમો સિપારહ પઢવામાં આવશે. 
અલ-મવલ્ક 
૧૭ 
સૂરતના વિષયોનો ખુલાસો : 

આ મક્કીકાળના આરંભિક તબક્કાની સૂરતોની વિશિષ્ટતા છે કે, તે 
ઇસ્લામનું સમગ્ર શિક્ષણ અને હુઝૂરે અકરમ (સલ.)ની નુબૃવ્વતનો હેતુ રજૂ 
કરે છે. પરંતુ વિગતવાર નહીં, બલ્કે ટૂંકાણમાં. જેથી તે લોકોના મગજમાં 
ધીમે ધીમે સમાતા જાય. આની સાથે આ સૂરતોમાં વધુ ભાર આ વાત ઉપર 
મૂકવામાં આવે છે કે, લોકોની ગફલત દૂર કરવામાં આવે. 





શરૂની આયતોમાં મનુષ્યને ભાન કરાવવામાં આવ્યુ છે કે, તે જે સૃષ્ટિમાં 
રહે છે, તે એક અત્યંત વ્યવસ્થિત અને મજબૂત છે. જેમાં શોધવાથી પણ કોઈ 
ખામી, એબ કે ઉણપ શોધી શકાતા નથી. આ સમગ્ર સૃષ્ટિને શૂન્યમાંથી 
અસ્તિત્વમાં લાવનાર અલ્લાહપાક જ છે. અને તેનું વહીવટ, વ્યવસ્થા અને 
રાજ્યના સંપૂર્ણ અધિકારો પણ સંપૂર્ણપણે તેના જ હાથમાં છે. અને તેની સત્તા 
અસીમ છે. આ સાથે જ મનુષ્યને એ પણ બતાવવામાં આવ્યુ છે કે, આ 
અત્યંત ડહાપણભર્યાં તંત્રમાં તેને હેતુવિહીન પેદા કરી દેવામાં આવ્યો નથી, 
બલ્કે અહીં તેને પરીક્ષા માટે મોકલવામાં આવ્યો છે. અને આ પરીક્ષામાં તે 
પોતાના નેક કર્મો દ્વારા જ સફળ થઈ શકે છે. 


ત્યારબાદ તે સામાન્ય હકીકતો જેમને મનુષ્ય રાબેતા મુજબની વસ્તુઓ 
સમજી ધ્યાન આપવા યોગ્ય ગણતો નથી, એક પછી એક સંકેત દ્વારા તેમની 
ઉપર વિચારવાનું આમંત્રણ આપવામાં આવ્યુ છે. ફરમાવવામાં આવ્યુ છે કે, 
આ ધરતીને જુઓ, જેની ઉપર તમે શાંતિપૂર્વક હરો-ફરો છો. અને જેમાંથી 
પોતાની રોજી મેળવો છો. ખુદાપાકે જ આને તમારા આધિન બનાવી રાખી 
છે. નહીં તો ગમે ત્યારે આ ધરતીમાં એવો ધરતીકંપ આવી શકે છે, જેથી તમે 








પચ્ચીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૭૦] 





દટાઈ જાઓ અથવા હવાનું એવું તોફાન આવી શકે છે, જે તમને નેસ્તનાબૂદ 
કરી નાખે. જરા પોતાની ઉપર ઉડતા પક્ષીઓને જ જુઓ, ખુદાપાકનો જ 
કરમ તો છે, જે એમને હવામાં ટકાવી રાખે છે. પોતાના તમામ સાધનો ઉપર 
નજર નાંખીને જુઓ. ખુદા જો તમને આપત્તિ (અઝાબ) આપવા ચાહે તો 
કોણ તમને તેનાથી બચાવી શકે છે ? અને જો ખુદાપાક તમારા માટે રોજીના 
દ્વાર બંધ કરી દે, તો તેને કોણ ઉઘાડી શકે છે ? આ બધી જ વસ્તુઓ તમને 
હકીકતથી ખબરદાર કરવા માટે મૌજૂદ છે. પરંતુ તમે તેને જોઈને પરિણામો 
તારવવાની લાયકાત ધરાવતા નથી, અને એ સાંભળવા, જોવાની શક્તિઓ 
તથા વિચાર કરતા મગજનો ઉપયોગ કરતા નથી, જે મનુષ્ય તરીકે અલ્લાહપાકે 
તમને આપ્યા છે. આ જ કારણે તમને સીધો માર્ગ દેખાતો નથી. 


અલ્લાહપાકે દરેક વ્યક્તિને સૃષ્ટિ પર નજર કરવાની દઅવત આપી, 
જે કેટલી વ્યવસ્થિત અને મજબૂત છે. અને બ્રહ્માંડની દરેક વસ્તુ તેના કામમાં 
લાગેલ છે. જેથી અલ્લાહપાકની શક્તિનો એહસાસ થાય અને મહોબ્બત પેદા 
થાય કે આટલી બધી નેઅમતો અલ્લાહપાકે નિઃસ્વાર્થ આપી તો મારા પર 
જરૂરી છે કે હું તેના આદેશનું પાલન કરૂં અને બીજાને પણ સંબોધું. 


ન 


જો તમારૂં આ પાણી જમીનમાંથી નીચે ઉતારી દેવામાં આવે તો કોણ છે 
જે તમારા માટે આ ચોખ્ખું અને સ્વચ્છ પાણી કાઢી આપે ! 


દોઝખની હકીકત દેખાડી કે દોઝખનો જુસ્સો અને ઉભરો એ પ્રકારનો 
હશે કે જાણે ક્રોધને કારણે ફાટી જશે. જ્યારે અઝાબને પાસેથી જોશે તો 
ચેહરા મૂંઝાઈ જશે અને કહેવામાં આવશે કે આ તે જ છે, જેને તમો દુન્યામાં 
માંગતા હતા. 

સૂરહની ફઝીલત : હઝરત અબૂ હુરેરહ (૨રદી.)થી રિવાયત છે કે, 
હુંઝૂર (સલ.)એ ફરમાવ્યું કે, કુરૂઆનમાં ૩૦ આયતો છે. જેની ભલામણથી 
તેને પઢવાવાળાને માફ કરી દેવામાં આવશે. આ સૂરહનું એક નામ માનિઆ 
(કબરની આપત્તિ રોકવાવાળી) છે. 





[૭૭૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પચ્ચીસમી તરાવીહ 





સરએ મલ્કની આયતોનો ખલાસો 
€૧ ર ક 


શં આટલા વિશાળ આકાશમાં કોઈ જગ્યાએ ફાટફૂટ દેખાઈ છે ? 


સઝ 

તે (અલ્લાહ તઆલા) બહુ બરકતવાળો છે, જેના કબ્જામાં (સંપૂર્ણ) 
જગતનું રાજ છે અને તે દરેક વસ્તુ પર સમર્થ છે. (૧) જેણે મૌત અને 
જિંદગી બનાવી, કે જેથી તમને અજમાવે કે તમારામાં કરણીની રૂએ કોણ 
બેહતર છે ? અને તે જબરદસ્ત (અને) બખ્શનાર છે. (૨) જેણે સાત 
આકાશોને એકના ઉપર એક બનાવ્યા. (હે જોનાર !) તમે કૃપાળુ (અલ્લાહ 
તઆલાની) રચનામાં કંઈ ખામી જોશો નહિ, (જો ખાતરી ન થાય) તો ફરી 
નજર કરી જુઓ. શું (તેમાં) તમને કંઈ ખોડખાંપણ દેખાય છે ? (૩) ફરી 
વારંવાર દષ્ટિ ફેરવીને જુઓ, છેવટે તમાર દષ્ટિ ખસિયાણી પડી થાકીને 
તમારા તરફ પાછી ફરશે. (૪) 


ખૂદાપાકની પકડથી કોઈએ પણ ગાફિલ ન રહેવુ જોઈએ : 


તે જ છે, જેણે તમારા માટે પૃથ્વીને તાબે કરી દીધી કે જેથી તમે તેના 
માર્ગોમાં હરો-ફરો અને અલ્લાહ તઆલાની આપેલી રોજીમાંથી ખાઓ 
(પીઓ), પણ (યાદ રાખો કે આખરે) તેની જ પાસે ફરી સજીવન થઈ 
જવાનું છે. (૧૫) શું તમે તેનાથી નીડર થઈ ગયા છો ? કે જે(ની સત્તા) 
આકાશમાં પણ છે કે તે તમને પૃથ્વીમાં ધસાવી દે તો એકદમ તે ધુજીને ફાટી 
જાય. (૧૬) અથવા તમે તેનાથી નિર્ભય થઈ ગયા છો કે જે(ની સત્તા) 
આકાશમાં પણ છે કે તે તમારા ઉપર પથ્થરોનો વરસાદ વરસાવે, (કે 
જેથી તમે નાશ પામો) ? તો હવે (મૃત્યુ થતાં જ) તમે જાણી લેશો કે મારૂં 
(અઝાબથી) ડરાવવું કેવું (સત્ય) હતું ? (૧૭) 
અલ્લાહ સિવાય કોણ પક્ષીઓને હવામાં રક્ષણ આપનાર છે ? 

શું તેઓ પોતાના (માથા) પર (ઉડી રહેલા) પક્ષીઓ તરફ નિહાળતા 
નથી કે તેઓ પાંખો ફેલાવી (ઉડે છે) અને (કદી) પાંખો સંકેલી લે છે ? તેમને 
રહમાન (અલ્લાહ તઆલા)ના સિવાય કોઈ થોભાવી શકતુ નથી. બેશક, તે 








પચ્ચીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૭૨] 





દરેક વસ્તુને નિહાળી રહ્યો છે. (૧૯) રહમાનના સિવાય એવો કોણ છે, જે 
તમારૂં લશ્કર બની તમારૂં રક્ષણ કરે ? કાફિરો (જે મૂર્તિઓને રક્ષક માને 
છે તેઓ) તો નર્યા ધોકામાં જ પડેલા છે. (૨૦) અગર અલ્લાહપાક (કોઈ 
પણ રીતે) પોતાની રોજી અટકાવી દે તો એવો કોણ છે, જે તમને રોજી 
આપે ? કોઈ નથી, છતાં તેઓ બદમાશી અને અણગમા ઉપર અડી રહ્યા 
છે. (૨૧) જે માણસ (કાફિર) ઉંધા મોઢે (ઠોકર ખાતાં) ચાલતો હોય તે વધુ 
પંથ કાપશે અથવા તે માણસ જે સપાટ સડક પર સીધો ચાલ્યો જાય ? (ર૨) 
(હે રસૂલ સલ. !) આપ ફરમાવી દો કે તે જ (અલ્લાહ) છે, જેણે તમને પેદા 
કર્યા અને તમને કાન અને આંખો તથા દિલ અર્પણ કર્યા, (છતાં) તમે બહુ 
થોડો આભાર માનો છો. (૨૩) આપ ફરમાવી દો કે તે જ (અલ્લાહપાક) છે, 
જેણે તમને પૃથ્વી પર ફેલાવી દીધા અને તેની જ પાસે (કિયામતમાં) તમે 
એકઠા કરવામાં આવશો. (૨૪) 


અલ-કલમ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરત પણ મક્કી હોવાનો લઈ તેમાં ત્રણ વિષયો વર્ણવવામાં આવ્યા 
છે : વિરોધીઓના વાંધાઓના જવાબો, તેમને ચેતવણી અને શિખામણ 
આપવી તથા રસૂલુલ્લાહ (સલ.)ને ધૈર્ય અને મક્કમતાની નસીહત કરવી. 

ત્યારબાદ બગીચાવાળાઓનું એક દષ્ટાંત રજૂ કરવામાં આવ્યુ છે. 
જેમણે અલ્લાહપાકની નેઅમત મેળવી તે બદલ અપકાર દર્શાવ્યો અને 
તેમનામાં જે વ્યક્તિ સોથી બેહતર હતી, તેની શિખામણ સમયસર ન માની. 
છેવટે તેઓ નેઅમતથી વંચિત થઈ ગયા અને તેમની આંખો તે વખતે 
ખુલી, જ્યારે તેમનું બધુ જ નાશ પામી ચૂક્યુ હતું. આ દષ્ટાંત દ્વારા મક્કાવાસી- 
ઓને ચેતવવામાં આવ્યા છે કે, રસૂલુલ્લાહ (સલ.)ની વાત ન માનવાથી તમે 
પણ એ જ અજમાયશમાં મૂકાઈ ગયા છો, જેમાં બગીચાવાળા મૂકાયા હતા. 
જો તેમની વાત નહીં માનો તો દુનિયામાં પણ યાતના ભોગવશો અને 
આખિરતની સજા આના કરતાં પણ મોટી છે. 





[૭૭૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પચ્ચીસમી તરાવીહ 





દીનના પ્રચાર સમયે દાઈના સંસ્કાર-સ્વભાવનો મુખ્ય રોલ-આધાર 
હોય છે. માટે જો દાઈના સંસ્કાર સારા હશે તો તેની વાતને લોકો સ્વીકારશે. 
અને જો પ્રચારક (દાઈ)ના અખ્લાક સારા નહીં હોય, તો લોકો તેની વાતને 
નકારશે. માટે આયત-૧૦-૧૪માં એવી ટેવો (આદત)થી બચવા કહ્યું, જેનાથી 
તેનું જીવનચરિત્ર બગડી જાય (જૂઠી કસમ, ચુગલી, ખોડખાંપણ અને બીજાની 
એબ શોધવી, ભલાઈના કામોથી રોકવા, ગુનાહો કરવા, માલ-અવલાદ પર 
ઘમંડ વગેરે વગેરે). આ એવી ટેવો છે કે માણસ તેનાથી પોતાને બચાવે. 

સૂરએ અલ કલમમાં નબી (સલ.)ની દઅવત આપ દારા લાવેલ ગ્રંથ 
અને આપના ઉચ્ચ ચારિત્ર્યની તુલના કુરેશના ગુનાહિત નેતાઓના ચરિત્ર 
સાથે કરીને એ દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે, એ સમય દૂર નથી જ્યારે સમર્થકો 
અને વિરોધીઓ બંને ઉપર સ્પષ્ટ થઈ જશે કે કોની લગામ ફિત્નામાં પડેલા 
નેતાઓના હાથોમાં છે, જે તેમને તબાહીના માર્ગે લઈ જઈ રહ્યા છે અને ક્યા 
લોકો છે જે હિદાયતના માર્ગ ઉપર છે અને તેઓ જ સફળ થનારા છે. નબી 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ સબંધે સાક્ષી આપવામાં આવી કે આપ એક 
ઉચ્ચ ચારિત્ર્ય ઉપર બિરાજમાન છે. અને કુરેશના ચારિત્ર્ય અંગે જણાવ્યું 
કે જૂઠી સોગંદ ખાનારા, ધિક્કારેલા, ઈશારા કરનારા, ભલાઈના માર્ગથી 
રોકનારા, મર્યાદાને ઓળંગનારા, લોકોના અધિકાર ઝૂંટવનારા, પાષાણ હૃદયી 
અને શેખી મારનારા અને આ બધું એટલા માટે કે અલ્લાહ તઆલાએ તેમને 
સંપત્તિ અને સંતાન આપ્યા છે. આ પ્રસંગે એક બાગનું ઉદાહરણ આપીને 
સમજાવવામાં આવ્યું કે એ ધોકામાં ન રહે, જો કે તમારા એશ-આરામમાં 
કોઈ ખલેલ પહોંચાડનાર નથી. જે ખુદાએ તમને આ બધું અર્પણ કર્યું છે, 
તેના અધિકારમાં છે કે તેને છીનવી પણ લે. આખિરતના અંજામ તરફ ધ્યાન 
દોરતાં પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો કે, આ લોકોએ ખુદાપાકને આટલો અન્યાય 
કરનાર કેવી રીતે સમજી લીધો છે કે તે નેકી કરનારાઓ અને બદી કરનારા- 
ઓમાં કોઈ તફાવત નહીં કરે. સાથે જ હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને 
સાંત્વના આપવામાં આવી કે આજે જે વાતો આ લોકો ઘડી રહ્યા છે, તેનો 
શોક ન કરો, ધીરજની સાથે પોતાના રબના નિર્ણયની રાહ જુઓ. 








પચ્ચીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૭૭૪] 





કલમની કસમ ખાય તેની મહત્તા તરફ ઈશારો કર્યો કે, શૈક્ષણિક દુન્યામાં 
કલમ (પેન)નો મહત્વનો ફાળો રહ્યો છે. 


પ્રચાર દરમિયાન એવી નરમી, જેના કારણે શરીઅતના કોઈ આદેશમાં 
ઉણપ અથવા ફેરબદલ અનિવાર્ય જણાય તો એવી નરમી યોગ્ય નથી. બલ્કે 
મક્કમતા દાખવવાની જરૂરત છે. 


સવાલરૂપે પડકાર ફૈંકવો કે ઉપકારી અને મુજરિમ, ફરમાંબરદાર 
(આજ્ઞાંકિત) અને નાફરમાન, વિદ્રોહી અને વફાદાર બજ્ઞેવમાં સમતોલન 
થઈ શકે છે ? 

ત્યાર બાદ કિયામતનું ભયજનક ચિત્રકરણ છે કે, કિયામતના દિવસે 
પિંડલી ઉઘાડી દેવામાં આવશે અને તે સમયે દુન્યામાં સિજદો ન કરનાર 
સિજદો કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરશે, પણ સિજદો કરી શકે નહીં. કેમકે તે 
દિવસે કોઈને પણ કોઈ જાતનો અધિકાર નહીં હોય. 


સૂરએ કલમની આયતોનો ખુલાસો 

બાગવાળાઓનો કિસ્સો અને તેનાથી બધા જ મુરશ્રિકોને બોધપાઠ 

બેશક, અમે તે (મક્કાવાસી)ઓને અજમાવીએ છીએ, જેમકે એક 
બગીચાવાળાઓને અમે અજમાવ્યા હતા. જ્યારે તેઓએ સોગંદ ખાધા કે 
એ (બાગ)નાં ફળ આપણે સવારે અવશ્ય તોડી જ લઈશું. (૧૭) અને 
ઈન્શાઅલ્લાહ પણ ન કહ્યું. (૧૮) જેથી તે બગીચા પર આપના પરવર- 
દિગાર તરફથી એક ફેરો મારનાર (અઝાબ) ફેરો મારી ગયો અને તેઓ તો 
ઉંઘતા જ રહ્યા. (૧૯) પછી તે (બાગ) સવાર થતાં એવો થઈ રહ્યો, જાણે 
કપાઈ ચૂકેલું ખેતર. (૨૦) કરી સવાર થતાં તેઓ આપસમાં કહેવા લાગ્યા 
(૨૧) કે અગર તમારે કાપવું જ હોય તો પોતાના ખેતરે પરોઢિયે જ ચાલો. 
(૨૨) પછી તેઓ ચાલ્યા અને માંહોમાંહે છાના છાના એમ કહેતા જતા હતા 
(૨૩) કે આજે એ (બાગ)માં તમારી પાસે કોઈ મોહતાજ દાખલ થવા પામે 
નહિ (૨૪) અને (તેમાંથી કોઈને કંઈ) નહિ આપવા પર પોતાને શક્તિમાન 





[૭૭૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પચ્ચીસમી તરાવીહ 





સમજી સવેળા જ ચાલ્યા. (ર૫) પછી જ્યારે તે બાગને (દુદશામાં) જોયો, 
ત્યારે બોલ્યા કે બેશક, આપણે માર્ગ ભૂલી ગયા છીએ. (ર૪) નહિ, બલ્કે 
(બાગ તો એ જ છે પણ) આપણું કિસ્મત ફૂટી ગયું. (૨૭) તેઓમાંનો વચલો 
બોલ્યો કે શું મેં તમને કહ્યું ન હતું કે તમે અલ્લાહપાકની પવિત્રતાને કેમ યાદ 
કરતા નથી ? (૨૮) (ત્યારે) તેઓ કહેવા લાગ્યા કે અમારો પરવરદિગાર 
પાક છે. ખરેખર, અમે જ કસૂરવાન છીએ. (૨૯) ફરી એકબીજાને ઉદ્દેશી 
પરસ્પર ઠપકો આપવા લાગ્યા. (૩૦) (અંતે સૌ એકમતે) બોલ્યા : હાય 
અમારી કમબષ્વી ! બેશક, અમે જ હદથી વધી જનારા હતા. (૩૧) (હવે 
તોબા કરો કે તેથી) કદાચ અમારો પરવરદિગાર એના બદલામાં અમને એ 
કરતાં ય બેહતર (બગીચો) આપે. ચોક્કસ અમે અમારા પરવરદિગાર તરફ 
જ રજુ થઈએ છીએ. (૩૨) એમ જ (દુનિયામાં) આફત આવે છે અને 
આખિરતનો અઝાબ તો સૌથી મહાન છે, જો એ લોકોને સમજ હોત (તો 
ઠીક થાત.) (૩૩) 


કિયામતનું એક ગભરાટવાળુ દશ્ય : 


(તે વખત યાદ કરવાપાત્ર છે) જે દિવસે પિંડલી ઉઘાડવામાં આવશે અને 
લોકોને સિજદો કરવા માટે બોલાવવામાં આવશે, પણ તેઓ કરી શકશે નહિ. 
(૪૨) તેઓની આંખો (શરમને લીધે) ઢળી પડશે (અને) તેઓના ઉપર 
રૂસ્વાઈ છવાઈ જશે અને (એનું કારણ એ કે દુનિયામાં) તેઓને સિજદો 
કરવા માટે બોલાવવામાં આવતા હતા અને (જુઓ તો) તેઓ સહીસલામત 
હતા. (૪૩) તો મને તથા આ કલામ (કુર્‌આન શરીફ)ના જૂઠાડનારને 
છોડી દે. હવે અમે તેઓને ધીમે ધીમે (દોઝખ તરફ) એવી રીતે લઈ જઈએ 
છીએ કે તેઓને ખબર જ નથી. (૪૪) અને હું તેઓને (દુનિયામાં) ઢીલ 
આપતો રહું છું. બેશક, મારી યુક્તિ ઘણી મજબૂત છે. (૪૫) શું તેઓથી 
આપ કંઈ મહેનતાણું માંગો છો કે જેથી તેઓના ઉપર આ દંડનો બોજો 
પડી રહ્યો છે ? (૪૬) અથવા તેઓની પાસે ગૈબની ખબર છે કે તેઓ (તેને) 
લખી લે છે ? (૪૭) 








પચ્ચીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૭૬] 





અલ-હાડક5ક૯ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ મક્કી સૂરતના પ્રથમ રૂફૂઅમાં આખિરતનું વણન છે, અને બીજો 
રેફૂઅ કુર્‌આન શરીફના અલ્લાહ તઆલા તરફથી ઉતરવા અને હઝરત 
મુહમ્મદ (સલ.)ના સાચા રસૂલ હોવા વિશે છે. અગાઉ જે કોઈ કોમે 
આખિરતનો ઈન્કાર કર્યો છે, તે અંતે ખુદાપાકની સજા પામીને જ રહી છે. 
આ પછી ૧૭મી આયત સુધી કયામતનું દશ્ય રજુ કરવામાં આવ્યુ છે કે, તે 
કેવી રીતે બનશે. ત્યારબાદ આયતો ૧ ૮ થી ૨૭માં એ મૂળ આશય વર્ણવવામાં 
આવ્યો છે, જે માટે અલ્લાહપાકે દુનિયાના વર્તમાન જીવન પછી માનવજાત 
માટે એક બીજા જીવનનું આયોજન કર્યું છે. આમાં બતાવવામાં આવ્યુ છે કે, 
તે દિવસે તમામ મનુષ્યો પોતાના રબની અદાલતમાં રજૂ થશે, જ્યાં તેમનું 
કોઈ રહસ્ય છૂપું રહેશે નહીં. દરેકને તેનું કર્મપત્રક તેના હાથમાં આપી દેવામાં 
આવશે. જે લોકોએ દુનિયામાં એમ સમજીને જીવન પસાર કર્યું હતું કે, એક 
દિવસે તેમને પોતાના રબને પોતાનો હિસાબ આપવાનો છે, અને જેમણે 
દુનિયાના જીવનમાં નેક અમલ કરી પોતાની આખિરતની ભલાઈ માટે અગાઉથી 
સામગ્રી તેયાર કરી લીધી હતી, તેઓ પોતાનો હિસાબ ચોખ્ખો જોઈને ખુશ 
થઈ જશે, અને તેમને જજ્ઞતનું કાયમી સુખ પ્રાપ્ત થઈ જશે. 


મુસ્નદે અહમદમાં હઝરત ઉમર (રદી.)ની રિવાયત છે કે, ઈસ્લામ 
અંગીકાર કર્યા પહેલાં એક દિવસે હું હુઝૂર (સલ.)ને સતાવવા માટે ઘરેથી 
નીકળ્યો, પરંતુ આપ મારી પહેલાં મસ્જિદે હરામમાં દાખલ થઈ ચૂક્યા હતા. 
હું પહોંચ્યો તો આપ નમાઝમાં સૂરહ અલ હાક્કા પઢી રહ્યા હતા. હું આપની 
પાછળ ઉભો થઈ ગયો અને સાંભળવા લાગ્યો. કુર્‌ૂઆનની વાણીની શાન 
જોઈ હું ચકિત થઈ રહ્યો હતો કે, મારા દિલમાં એકાએક વિચાર આવ્યો કે, 
આ માણસ જરૂર કવિ છે, જેમકે કુરેશ કહે છે. તરત જ હુંઝૂર (સલ.)ના 
મોઢેથી આ શબ્દો અદા થયા : “આ એક માનવંત રસૂલના બોલ છે, કોઈ 


ન્‌ 


કવિના બોલ નથી.” મેં દિલમાં કહ્યું : કવિ નહીં તો જ્યોતિષના બોલ છે. એ 





[૭૭૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પચ્ચીસમી તરાવીહ 





જ વખતે મુબારક મુખેથી આ શબ્દો નીકળ્યા : “અને ન તો કોઈ જ્યોતિષના 
બોલ છે. તમે ઓછું જ વિચારો છો, આ તો રબ્બુલ આલમીન તરફથી ઉતર્યું 
છે.” આ સાંભળી ઇસ્લામ મારા હૃદયમાં સોંસરૂં ઉતરી ગયુ. 


પ્રસંગોપાત અનેક બનાવો તેમને ઈસ્લામથી પ્રભાવિત કરતા રહ્યા 
હતા. છેવટે પોતાની બહેનના ઘરમાં તેમના દિલ ઉપર આખરી ઘા વાગ્યો, 
જેણે તેમને ઈમાનની મંઝિલે પહોંચાડી દીધા. 


સૂરહ અલ-હાક્કહમાં રસૂલોની દઅવતને જૂઠાડનારાઓના અંજામ 
દર્શાવતાં કિયામતનું ભયાનક ચિત્રણ કરવામાં આવ્યું છે. ફરમાવ્યું : યાદ 
રાખો ! જ્યારે સૂરમાં એક જ ફૂંક મારવામાં આવશે અને પહાડોને ઉખેડીને 
એક જ ઝાટકામાં ચૂરેચૂરા કરી દેવામાં આવશે, એ દિવસે તમને રજૂ કરવામાં 
આવશે અને તમારી એક પણ વાત છૂપાયેલી નહીં રહે. રજૂ થવાના દિવસે 
જેને જમણા હાથમાં કર્મનોંધ મળશે, તેના આનંદની કોઈ સીમા નહીં રહે 
અને જેને ડાબા હાથમાં કમનોંધ મળશે, તે અભિલાષાથી મૃત્યુ ઈચ્છી રહ્યા 
હશે. અવાજ આવશે કે તેને પકડો અને તેના ગળામાં ફાંસો નાખો, તેને 
જહન્ઞમમાં નાંખી દો અને એક સાંકળમાં જેની લંબાઈ સિત્તેર હાથ છે, બાંધી 
દો. આ છે તે લોકો જે મહાન ખુદાપાકની ઉપર ઈમાન રાખતા ન હતા અને 
ન ગરીબોને ભોજન આપવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતા હતા. 


જેમણે આખિરતની ભલાઈ માટે કોઈ સામગ્રી તેયાર નથી કરી, તેઓ 
પોતાનું કર્મપત્રક જોઈ અફસોસ કરી કહેશે કે, મને મારૂં પત્રક જ મળ્યું ન 
હોત તો સારૂં થાત કે ખબર ન થાત કે મારો હિસાબ શું છે ? અથવા પહેલી 
મોત જ કાયમી મૌત હોત. અને દુન્યામાં જે માલના ઘમંડને લઈ આખિરતનો 
ઈન્કાર કર્યો તે માલ તેને કોઈ ફાયદો નહીં પહોંચાડે, બલ્કે તેના માટે આપત્તિ 
ધારણ કરશે અને તેમને કાયમનું દુઃખ પ્રાપ્ત થશે. 

જે લોકો અલ્લાહ તઆલા પર ઈમાન નથી લાવતા અને મિસ્કીનને 
ખાણું ખવડાવવા પર ઉત્તેજન નથી આપતા, તેમની કિસ્મતના સૂર્યને ગ્રહણ 
લાગી જશે. 








પચ્ચીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૭૮] 





સૂરએ અલ હાકડ્કહની આયતોનો ખુલાસો 


પાછલી કૌમોની બરબાદીના કિસ્સા આપણા માટે શિખામણરૂપ છે 

તે સાબિત થયેલી, (૧) તે સાબિત થયેલી શું છે ? (ર) અને આપ 
સમજ્યા કે તે સાબિત થયેલી (કિયામત) શું છે ? (૩) સમૂદ તથા આદે તે 
ખડખડાવી નાખનાર (કિયામત)ને જૂઠાડી. (૪) તો જે સમૂદ હતા તે તો 
એક સખત કડાકાથી નાશ કરવામાં આવ્યા. (૫) અને જે આદ હતા તે હદ 
ઉપરાંતની જોશભેર ઠંડી હવાથી નાશ પામ્યા (૬) કે જે (હવા)ને તેઓના 
ઉપર સાત રાતો અને આઠ દિવસ સુધી લાગલગાટ નિમાંણ કરી દીધી 
હતી. ફરી આપ (ત્યાં મૌજૂદ હોત તો) તે લોકોને એવી રીતે પટકાઈ પડેલા 
જોઈ લેત જાણે કે તેઓ પોકળ ખજૂરીઓના (ઉખડી પડેલા) થડીઆ છે. (૪) 
તો શું તેઓમાંથી કોઈને આપ બાકી બચેલા જુઓ છો ? (સૌનું જ કાસળ 
નીકળી ગયું) (૮) અને ફિરઓન તથા તેની પૂર્વેના લોકોએ તથા (કોમે 
લૂતની) ઉંધી થયેલી વસ્તીઓએ મહા ન કસૂરો કર્યા હતા. (૯) ફરી તેઓએ 
પોતાના પરવરદિગારના રસૂલની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું તો અલ્લાહપાકે 
પણ તેઓને સખત પકડમાં પકડયા. (૧૦) જ્યારે (નૂહ અલૈહિસ્સલામના 
તૂફાનનું) પાણી ઉભરાયું તો અમે જ તમને (એટલે તમારા વડીલોને) વહેતા 
વહાણમાં સવાર કર્યા, (૧૧) કે જેથી અમે તે બનાવને તમારા માટે 
શિખામણરૃ્‌પ બનાવીએ અને યાદ (લક્ષ) રાખનારા કાન તેને યાદ રાખે. 
(૧૨) પછી જ્યારે એકદમની ફૂંકથી સૂર ફૂંકવામાં આવશે (૧૩) અને 
(તે વેળા) પૃથ્વી તથા પર્વતો (તેના સ્થાનેથી) ઉઠાવી લેવામાં આવશે. પછી 
એક સાથે બશ્ઞેને ચૂરેચૂરા કરી નાખવામાં આવશે. (૧૪) તો તે દિવસે થનાર 
બનાવ (કિયામત) થઈ પડશે. (૧૫) અને આકાશ ફાટી જશે તો તે દિવસે 
તે જર્જરિત બની રહેશે. (૧ ૬) 


જ્યારે અઅમાલનામુ (કર્મપોઠો) રજુ કરવામાં આવશે ! : 


તે દિવસે (અલ્લાહપાકની હુજૂરમાં) તમે હાજર કરવામાં આવશો તો 
તમારી કોઈ ગુપ્ત વાત છૂપી રહેશે નહિ. (૧ ૮) પછી જેને પોતાનું અઅમાલ- 





[૭૭૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પચ્ચીસમી તરાવીહ 





નામુ જમણા હાથમાં આપવામાં આવશે, તો તે (ખુશીથી બીજાઓને) કહેશે 
કે, લો જુઓ, મારૂં અઅમાલનામુ વાંચો. (૧૯) મને તો ખાતરી જ હતી કે 
મને મારો હિસાબ મળનાર છે. (૨૦) પછી તે મનમાન્યા એશમાં, (૨૧) 
ઉંચા બગીચામાં હશે, (૨૨) જેના ફળો ઝૂકી પડેલા હશે. (૨૩) (તેમને હુકમ 
થશે કે) રૂચી મુજબ ખાઓ અને પીઓ તે સદ્કર્મોના બદલે, જેને તમે પાછલા 
દિવસો (દુનિયા)માં કરી ચૂકયા છો. (૨૪) અને જેને પોતાનું અઅમાલનામુ 
(કર્મપોઠી) ડાબા હાથમાં આપવામાં આવશે, ત્યારે તે કહેશે કે કેવું સાડૂં થાત 
કે મારૂં અઅમાલનામુ જ મને ન મળત ! (૨૫) અને મને ખબર જ ન થાત 
કે મારો હિસાબ શું છે ! (૨૬) કોઈપણ રીતે તે (મૌત) જ તદ્દન નાબૂદ કરી 
નાખત (તો ઠીક થાત). (૨૭) (અફસોસ !) મને મારૂં ધન કંઈ જ કામ ન 
લાગ્યું. (૨૮) મારી પાસેથી મારી સત્તા (પણ) બરબાદ થઈ. (૨૯) (પછી 
હુંકમ થશે કે) એને પકડો અને એના (ગળામાં) તોક નાખો. (૩૦) પછી એને 
જહન્ઞમમાં લઈ જાઓ. (૩૧) પછી એક એવી સાંકળ કે જેની લંબાઈ સિત્તેર 
ગજની હોય તેમાં એને જકડી દો, (૩૨) (કારણ કે) એ મહત્તાવાળા અલ્લાહ 
પર યકીન લાવતો ન હતો. (૩૩) અને મોહતાજોને ખવડાવવા પર (લોકોને) 
ઉત્સાહ આપતો ન હતો. (૩૪) માટે આજે એનો અહી કોઈ સહાયક નથી 
(૩૫) અને ન (એને) કોઈ ખોરાક મળશે, પરંતુ (દોઝખીઓના) ઝખમોનું 
ધોવાણ, (૩૬) કે જે મહાન પાપીઓ સિવાય કોઈનો ખોરાક નથી. (૩૭) 
કુર્‌આન શરીફની હકીકત : 

તો હું તે વસ્તેઓના સોગંદ ખાઉં છું, જેને તમે જુઓ છો (૩૮) તથા 
જેને તમે જોતા નથી. (૩૯) ચોક્કસ આ (કુર્‌આન શરીફ અલ્લાહપાકનું) 
કલામ છે, જે એક માનવંત ફરિશ્તાનું લાવેલું છે. (૪૦) અને એ કોઈ 
કવિની વાણી નથી, (પણ) તમે બહુ થોડું યકીન કરો છો. (૪૧) અને ન 
આ કોઈ કાહિનનું કલામ છે, (પણ) તમે બહુ થોડું લક્ષ આપો છો, (૪૨) 
(બલ્કે આ તો) આખા જગતના પરવરદિગાર તરફથી મોકલવામાં આવેલું 
(કલામ) છે. (૪૩) 








પચ્ચીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૮૦] 





અલ-મઆરિજ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ મક્કી સૂરતમાં તે કાફિરોને ચેતવણી તેમજ શિખામણ આપવામાં 
આવી છે, જે કિયામત, આખિરત, દોઝખ તથા જજ્ઞતની ખબરની મજાક 
ઉડાવતા હતા. અને રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને પડકારી 
રહ્યા હતા કે, જો તમે સાચા છો અને તમને ખોટા ઠેરવી અમે જહજ્ઞમની 
સજાને પાત્ર થઈ ચૂકયા છીએ, તો લઈ આવો એ કિયામત, જેનાથી તમે 
અમને ડરાવો છો ! આ સૂરતનું ઉતરાણ આ જ પડકારના જવાબમાં છે. 


શરૂઆતમાં ફરમાવવામાં આવ્યુ છે કે, માંગનાર આપત્તિ-અઝાબ માંગે 
છે. તે આપત્તિ ઈન્કાર કરનારાઓ ઉપર જરૂર આવીને રહેશે. અને જ્યારે 
તે આવશે, તો તેને કોઈ ટાળી નહીં શકે. પરંતુ તે પોતાના સમય ઉપર આવશે. 


માટે એમની મજાક બદલ ધીરજ રાખો. આ લોકો તેને દૂર જુએ છે, અને 
અપે તેને નજીક જોઈ રહ્યા છીએ. 


પછી બતાવવામાં આવ્યુ કે, કિયામત, જેના વહેલા આગમનની માંગણી 
આ લોકો મજાકમાં કરી રહ્યા છે, કેવી સખત વસ્તુ છે. અને જ્યારે તે આવશે, 
તો આ ગુનેહગારોની કેવી બૂરી હાલત થશે. તે વખતે આ લોકો પોતાના 
બાળ-બચ્ચાં અને પોતાના સૌથી નજીકના સગાઓ સુદ્ધાંને કિદયામાં આપી 
દેવા માટે તૈયાર થઈ જશે. જેથી ગમે તેમ કરીને સજામાંથી બચી નીકળે, 
પરંતુ નહીં બચી શકે. 

આ પછી લોકોને ખબરદાર કરવામાં આવ્યા છે કે, તે દિવસે મનુષ્યોના 
ભાગ્યનો ફેંસલો સંપૂર્ણપણે તેમની માન્યતાઓ તથા નેતિકતા અને કર્મોના 
આધારે કરવામાં આવશે. જે લોકોએ દુનિયામાં સત્યથી મોઢું ફેરવી લીધું 
છે, અને ધન એકઠું કરી બચાવી બચાવીને રાખ્યુ છે, તેઓ જહન્ઞમને પાત્ર 
ઠરશે. અને જેમણે અહીં ખુદાપાકની સજાનો ડર રાખ્યો છે, આખિરતને 
માની છે, નમાઝ નિયમિતતાપૂર્વક પઢી છે, પોતાના ધનમાંથી ખુદાપાકના 
ગરીબ બંદાઓનો હક્ક ચૂકવ્યો છે, દુષ્કર્મોથી દૂર રહ્યા છે, અપ્રમાણિકતા 





[૭૮૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પચ્ચીસમી તરાવીહ 





કરી નથી, વચન અને કોલકરાર પાળ્યા છે, અને સાક્ષી આપવામાં સચ્ચાઈ 
ઉપર મક્કમ રહ્યા છે, તેઓ જજ્ઞતમાં માનભર્યું સ્થાન પામશે. 

સૂ.મુઅમિનુનની જેમ આ સૂરતમાં પણ મુઅમિનોની સિફતોનું વર્ણન 
છે. દાઈ (દીનના પ્રચારક) માટે બે ગુણોની ગુણવત્તા જરૂરી છે : (૧) દાઈનું 
સંસ્કારી હોવું જરૂરી છે. (ર) અલ્લાહપાકની ઈબાદત અને બંદગીવાળી 
કરણી જરૂરી છે. 

ઈન્સાનની મનોવેજ્ઞાનિક કમઝોરીનું વર્ણન છે. માણસ સ્વાભાવિક રીતે 
અધીરો છે. જ્યારે તકલીફ પહોંચે છે, ત્યારે આહો-આહ કરી ઉઠે છે અને 
ભલાઈ પહોંચે છે તો કંજૂસી કરે છે. 

આયત-૪૦-૪૧ના અનુસંધાનમાં અલ્લાહપાકે પોતાની બેનિયાઝી દર્શાવી 
કે, મારા આજ્ઞાંકિત રહેશો તો તમારો ફાયદો છે. પણ જો વિમુખ થશો તો 
તેનાથી મારૂં તો કોઈ નુકસાન નથી. હા, મારામાં એટલી ક્ષમતા છે કે તમારો 
નાશ કરી તમારી જગ્યાએ બીજા એવા લોકોને પેદા કરીશ, જે મારી વધુમાં 
વધુ ઉપાસના કરશે. 


સૂરએ મઆરિજની આયતોનો ખુલાસો 


કિયામતની ભયાનકતા : 

બેશક, આ લોકો તે અઝાબને દૂર જોઈ રહ્યા છે, (૬) પણ અમે તેને 
નજીક જોઈએ છીએ. (૭) (આ અઝાબ તે દિવસે આવશે) જે દિવસે કે 
આકાશ (રંગમાં) પિગળેલા તાંબા જેવું થઈ જશે (૮) અને પર્વતો (પીજેલા) 
રંગીન ઉન જેવા થઈ જશે (૯) અને કોઈ દોસ્ત બીજા દોસ્તને પૂછશે નહિ. 
(૧૦) જો કે બધા એકબીજાને દેખાડી પણ આપવામાં આવશે, પાપી ઈચ્છશે 
કે તે દિવસના અઝાબથી મુક્ત થવા માટે પોતાના દીકરાઓને (૧૧) અને 
પોતાની પત્નીને તથા ભાઈને (૧૨) અને જે કુટુંબમાં રહેતો હતો તેને (૧૩) 
તથા જેટલા પૃથ્વી પર છે તે સર્વેને આપી દે, પછી પોતાને છોડાવી લે, (૧૪) 
(પણ) એવું કદાપિ નહિ થાય, તે (દોઝખ) તો ભડકતી આગ છે, (૧૫) જે 
ચામડું (સુદ્ધાં) ઉતારી નાખનારી છે. (૧૬) તે (દોઝખ) એવાઓને બોલાવશે 








પચ્ચીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૭૮૨] 





કે જેણે (સત્યથી) પીઠ ફેરવી હશે અને (તેના) હુકમથી મોઢું ફેરવ્યું હશે 
(૧૭) તથા (અનીતિથી ધન) એકઠું કર્યું હશે. પછી સંઘરી રાખ્યું હશે. (૧ ૮) 
માનવીની મનોવેજ્ઞાનિક કમઝોરી : 

બેશક, માનવી (સ્વભાવે) અધીરો પેદા થયો છે. (૧૯) જ્યારે તેને 
કોઈ તકલીફ પહોંચે છે, ત્યારે (હદ ઉપરાંત) ગભરાટમાં પડે છે, (ર૦) પણ 
જ્યારે તેને ભલાઈ પહોંચે છે, તો કંજૂસી કરનાર બને છે. (૨૧) 
જન્નતીઓના ખાસ વિશેષ ગુણો : 

પરંતુ તે (ઈમાનદાર) નમાઝી, (એવા નથી) (રર) કે જેઓ પોતાની 
નમાઝ પર પૂરા કાયમ છે (૨૩) અને જેમના માલમાં અમુક ચોક્કસ ભાગ 
(૨૪) ભિખારી તથા નિરાધારો માટે છે (ર૫) તથા જેઓ ઈન્સાફના દિવસ 
(કિયામત) પર યકીન રાખે છે (ર૬) અને જેઓ પોતાના પરવરદિગારના 
અઝાબથી ડરનારા છે. (૨૭) બેશક, તેમના પરવરદિગારનો અઝાબ નીડર 
થવા જેવી વસ્તુ નથી (૨૮) તથા જેઓ પોતાની શહવતની જગ્યાને 
(હરામથી) જાળવી રાખનારા છે, (૨૯) પરંતુ પોતાની પત્નીઓથી અથવા 
પોતાની (શરઈ) લોંડીઓથી, કેમકે (એમાં) તેમને કંઈ ઠપકો નથી. (૩૦) 
પરંતુ જે કોઈ એ સિવાય (કામવાસના) શોધે તો તે લોકો જ હદથી વધી 
જનારા છે. (૩૧) તથા જે લોકો પોતાની (પાસેની) અમાનતોને તેમજ પોતાના 
વચનોને જાળવી રાખનારા છે (૩૨) તથા જેઓ પોતાની સાક્ષીઓ પર ખરી 
રીતે કાયમ રહેનારા છે. (૩૩) અને જેઓ પોતાની (ફર્ઝ) નમાઝોની પાબંદી 
રાખનારા છે. (૩૪) એવા લોકો જ (જજ્ઞતના) બગીચાઓમાં માનપૂર્વક 
દાખલ થશે. (૩૫) 


સૂરએ નૂહ 
વજ ૬૧ 
સૂરતના વિષયોનો ખુલાસો : 


આ સૂરતમાં હઝ. નૂહ (અલૈ.)ની પોતાની કોમની સુધારણા માટેની 
બેચેની અને તેમને સતાવવાનો પ્યારો અંદાજ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. 





[૭૮૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પચ્ચીસમી તરાવીહ 





સૂરએ નૂહમાં નબી (સલ.)ને પાછલી સૂરહમાં જે ધીરજની શિખામણ 
આપવામાં આવી હતી, તેના ઉદાહરણ સ્વરૂપે હઝ. નૂહ (અલે.)નો કિસ્સો 
વર્ણવવામાં આવ્યો કે, તેમણે કેટલા લાંબા ગાળા સુધી એટલે કે સાડા નવસો 
વર્ષ સુધી ધીરજની સાથે પોતાની કોમને દઆઅવત આપી અને આટલી લાંબી 
ધીરજ અને રાહે જોયા પછી તેમની કોમને યાતનાનો ભોગ બનાવવામાં 
આવી. એ રીતે સત્ય ધર્મ પ્રચારકને જણાવી દેવામાં આવ્યું કે, પોતાના ધ્યેયને 
સિદ્ધ કરવાના છેલ્લા તબક્કા સુધી કેટલી ધીરજ અને રાહ જોવી પડે છે. 
સાથે જ આ બાબત પણ સ્પષ્ટ કરી દીધી કે અલ્લાહ તઆલા ઉતાવળ 
કરનારાઓની ઉતાવળ અને મ્હેણાં-ટોણાં છતાં પણ તેમને એક લાંબા ગાળા 
સુધી ઢીલી દોર આપે છે. પણ પછી અંતે એક દિવસે પકડી લે છે અને 
જ્યારે તે પકડી લે છે ત્યારે કોઈ છોડાવનાર નથી હોતો. 


એ મહત્વની વાત હઝરત નૂહ (અલે.)ની દઅવતમાં એ પણ જાણવા 
મળી કે, વાસ્તવમાં ખુદાપાકના માગંદર્શનનું આજ્ઞાપાલન દુનિયામાં પણ 
ખુશહાલી અને બરકતોનું માધ્યમ છે, પરંતુ તેમની જાતિની મોટી સંખ્યાએ 
તેમની આશાનું ઉલ્લંઘન કર્યું, મશ્કરી કરી અને તે લોકોનું અનુસરણ કર્યું 
કે જેમની સંપત્તિ અને સંતાને તેમની ગુમરાહીમાં વધારો કર્યો, જેથી તેઓ 
એક દિવસ તેમના ગુનાહોની સજારૂપે દરિયાના તોફાનમાં ગરકાવ થઈ 
ગયા અને તે જ રાત્રિથી આગમાં દાખલ કરી દેવામાં આવ્યા. એ સમયે કોઈ 
તેમની મદદે ન આવ્યા, જેને તેઓ ખુદા સિવાય પુકારતા હતા. 

હઝરત નૂહ (અલે.)ને જે જવાબદારી સોંપી હતી, તેનું વર્ણન કર્યા બાદ 
તેમની જીવનકથાને સવિસ્તર રજૂ કરી. જે એક દાઈ માટે બોધદાયક છે. 
તેમણે પોતાની જવાબદારી પૂર્ણ કરવામાં કેટલી અડગતા અને નિખાલસતા 
દેખાડી. પરંતુ જ્યારે વર્ષો વિતી ગયા પરંતુ અમુક વ્યક્તિઓને છોડી એક 
બહુમત એવો હતો, જે તેમની વાતો નકારતો હતો. સુધરવાનું નામ જ ન લેતો 
હતો. બલ્કે જે રસ્તાઓ સુધરવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે, તેને જ બંધ કરી 
દીધા અને એવો આભાસ થયો કે એમની કિસ્મતમાં જ હિદાયત નથી. તો 
તેમણે અલ્લાહપાક સમક્ષ પોતાની સાથે કોમના વલણને પ્યારભર્યા અંદાજમાં 








પચ્ચીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૮૪] 





રજૂ કર્યો. મેં કોમને સંબોધવામાં રાત-દિવસની પરવા નથી કરી. જ્યારે પણ 
સહીહ માર્ગ તરફ બોલાવ્યા, તો કાનો બંધ કરી ઘમંડી બની ગયા. મેં તેમને 
જાહેરમાં તથા ખાનગીમાં મળીને પણ સમજાવ્યા, પણ તેમની તો રૂવાંટી 
પણ ન ઉઠી. જેથી દાઈ માટે બોધ મળ્યો કે દાઈના દિલમાં દીનને પ્રચારવા 
પર કેટલી બેચેની હોવી જોઈએ. 

લોકો સમક્ષ અલ્લાહપાકની કુદરતને રજૂ કરી કે, હું જેની ઈબાદતની 
દઅવત આપું છું, તેણે આકાશ બનાવ્યું, ચંદ્રમાં રોશની ભરી, સૂર્યમાં પ્રકાશ 
ભર્યો, જેણે તમને જમીનમાંથી એક ખાસ પ્રકારે બનાવ્યા. તેમાં તમને પાછા 
મોકલી એક મુદ્દત પછી ફરીવાર જીવિત કરશે. જેથી તમો જાણો કે મૃત્યુ પછી 
પણ ઝિંદગી છે. 

કૌમની હલાકતનું કારણ નબીની અવજ્ઞા અને માલ-અવલાદની જૂઠી 
મહોબ્બત (ભૌતિકવાદ) હોવાનું દર્શાવ્યું. અને અંત દુઆથી કર્યો. માટે દાઈ 
પોતાના કામથી ફારિંગ થઈ અલ્લાહ તઆલાથી દુઆ પણ કરે. કારણ કે 
હિદાયતના બિયારણને પોષણ તો ત્યાંથી જ મળે છે. અને દુઆમાં કંજૂસી ન 
કરવી જોઈએ, બલ્કે સૃષ્ટિના સર્જનહારથી માંગી રહ્યા છો તો દિલ ખોલીને 
માંગવું જોઈએ. જેમકે હઝરત નૂહ (અલૈ.)એ સર્વે મુઅમિન મદ-ઓરત 
માટે પણ માફી માંગી. 

હઝરત નૂહ (અલૈ.)એ પોતાની કોમને અલ્લાહ તઆલાની ઈબાદત 
અને ફરમાંબરદારીની પગભર રહી દઅવત આપી. ન રાત જોઈ, ન દિવસ. 
એકાંતમાં અને જાહેરમાં. પરંતુ કોમનું વલણ અને વર્તન તેમના વિરૂદ્ધ રહ્યું. 
ત્યાર બાદ કૌમને અલ્લાહપાકથી માફી માંગવા કહ્યું અને તેના પરિણામ 
વિશે ઉશ્કેરણીજનક સંબોધન પાઠવ્યું કે, માફી માંગશો તો અલ્લાહપાક 
ધોધમાર વરસાદ, માલ, અવલાદ અને બગીચાઓ જેવી નેઅમતો અર્પણ 
કરશે. પરંતુ તેમના પેટનું પાણી પણ ન હલ્યું અને મૂર્તિ પૂજામાં મસ્ત-તલ્લીન 
રહ્યા. ત્યાર પછી અલ્લાહપાક સમક્ષ પોતાની આપવિતી સંભળાવી અને 
બદ્દુઆ કરી. જેમાં દરખ્વાસ્તરૂપે બધાને જ ખાલસા કરવાની માંગ હતી. 





[૭૮૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પચ્ચીસમી તરાવીહ 





કારણ કે લાંબી ઉંમર હોવાને લઈ કેટલીયે પેઢીઓને દઅવત આપી, પણ 
બધાનું વર્તન એક જ પ્રકારનું રહ્યું હતું. અલ્લાહ તઆલાએ પોતાના 
પયગમ્બરની વાતને સ્વીકારી તેમનો નાશ કરી નાંખ્યો. ફક્ત ઈમાનવાળા- 
ઓને છોડીને લગભગ બધાને નષ્ટ કરી નાંખ્યા. 


સૂરએ નૂહની આયતોનો ખુલાસો 
હઝ. નૂહ (અલૈ.)ની બેચેની અને સમજાવવાનો પ્યારો અંદાજ : 


ક. 


બેશક, અમે નૂહ (અલે.)ને તેમની કોમ તરફ (આ હુકમ આપી) મોકલ્યા 
કે પોતાની કૌમને એ પહેલા ડરાવે કે તેઓના ઉપર દુઃખદાયક અઝાબ આવી 
પહોંચે (૧) તો તેમણે કહ્યું કે હે મારી કોમ ! હું તમને ખુલ્લી રીતે ડરાવનાર 
છું. (૨) (તેથી કહું છું) કે તમે અલ્લાહપાકની જ બંદગી કરો તથા તેનો જ 
ડર રાખો અને મારી આજ્ઞા માનો. (૩) તો તે તમારા કેટલાક ગુનાહ માફ 
કરશે અને નિમાણ થયેલી મુદ્દત (મોત) સુધી તમને મોહલત આપશે. બેશક, 
અલ્લાહપાકની નિર્માણ કરેલી મુદ્દત જ્યારે આવી પહોંચશે તો તેમાં ઢીલ થશે 
નહિ, જો તમે સમજતા હોત ! (તો ઠીક થાત) (૪) (આખરે) નૂહ (અલૈ.)એ 
અરજ કરી કે હે મારા પરવરદિગાર ! હું મારી કોમને રાત-દિવસ (ઈમાન 
તરફ) બોલાવતો રહ્યો, (૫) પણ મારા બોલાવવા પર તેઓ (દીનથી) વધારે 
નાસવા લાગ્યા. (૬) અને મેં જ્યારે પણ તેઓને (ઈમાનનું) આમંત્રણ કર્યું 
કે જેથી તેઓને તું માફ કરે, તો તેઓએ પોતાના આંગળા પોતાના કાનોમાં 
નાખી દીધા અને પોતાના કપડાં પોતાના ઉપર લપેટી લીધાં અને તેઓએ હઠ 
કરી તેમજ હદ ઉપરાંત અભિમાન કર્યું, (9) પછી મેં તેઓને પુકારીને 
બોલાવ્યા, (૮) પછી મે તેઓને (ખાસ ઢબથી) જાહેરમાં કહ્યું તેમજ છુપી 
રીતે ખાનગીમાં પણ સમજાવ્યા (૯) અને મેં (તેઓને સમજાવતાં) કહ્યું કે 
પોતાના પરવરદિગારથી (પાપોની) માફી ચાહો. બેશક, તે બહુ બખ્શનાર 
છે. (૧૦) તો તે તમારા ઉપર આકાશથી (વર્ષાની) ધારો છોડી મૂકશે (૧૧) 
તથા તમને સંપત્તિ અને અવલાદમાં વૃદ્ધિ આપશે અને તમારા માટે બાગ 
બનાવી આપશે તેમજ તમારા માટે નહેરો (વહેતી) કરી નાખશે. (૧૨) તમને 








પચ્ચીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૮૬] 





શું થઈ ગયું છે કે, તમે અલ્લાહપાકની મહત્તાની માન્યતા રાખતા નથી ? 
(૧૩) જ્યારે કે તેણે જ તમને જુદી જુદી સ્થિતિ પર બનાવ્યા. (૧૪) શું 
તમને ખબર નથી કે અલ્લાહપાકે સાત આકાશોને એકના ઉપર એક કેવી 
રીતે સર્જયા ? (૧૫) અને તે આકાશોમાં ચંદ્રને પ્રકાશ (ની વસ્તુ) બનાવ્યો 
અને સૂર્યને ચળકતો દીવો બનાવ્યો. (૧૬) અને અલ્લાહ તઆલાએ તમને 
પૃથ્વીથી ખાસ પ્રકારે પેદા કર્યા. (૧૭) ફરી તમને (મૃત્યુ પછી) તેમાં જ 
પાછા લઈ જશે અને (કિયામતમાં તેમાંથી જ) તમને બહાર કાઢશે. (૧૮) 
અને અલ્લાહપાકે તમારા માટે પૃથ્વીને (જાણે) પાથરણું બનાવી, (૧૯) કે 
જેથી તમે તેના પહોળા રસ્તાઓમાં ચાલો. (૨૦) 


અવ-જિબ્ર 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ મક્કી સૂરતમાં પહેલી આયતથી ૧૫મી આયત સુધી આ બતાવ- 
વામાં આવ્યુ છે કે, જિજ્ઞાતોના એક જૂથે કુર્‌આન મજીદ સાંભળી તેની શી 
અસર લીધી. અને ત્યારબાદ પાછા જઈને પોતાની કૌમના બીજા જિન્ઞાતોને 
શું શું વાતો કહી. આ અંગેની એ ખાસ ખાસ વાતો નકલ કરી છે, જે ઉલ્લેખનીય 
હતી. આથી જ વર્ણનશૈલી એક સળંગ વાતચીત જેવી નથી, બલ્કે તેના જુદા 
જુદા વાક્યો એવી રીતે નકલ કરવામાં આવ્યા છે કે, તેમણે આ કહ્યું. જિજ્ઞાતોના 
મુખેથી નીકળેલા આ વાક્યોને જો કોઈ ધ્યાનપૂર્વક વાંચે તો સહેલાઈથી આ 
વાત સમજાઈ જાય છે કે, તેમના ઈમાન લાવવાનો આ બનાવ અને પોતાની 
કૌમ સાથે તેમની આ વાતચીતનું વર્ણન ક્યા આશયથી કરવામાં આવ્યુ છે. 


જિજ્ઞાતના કુર્‌આન શરીફ સાંભળવાના કિસ્સાનું વણન સૂ.અહકાફમાં 
પણ આવ્યુ છે. તે તાઈફના સફરનો બનાવ છે. ત્યારે જે જિજ્ઞાત કુર્‌આન 
શરીફ સાંભળી ઈમાન લાવ્યા હતા, તે આગલી આસમાની કિતાબ ઉપર 
ઈમાન ધરાવતા હતા. અને આ સૂરતમાં જે કિસ્સાનું વર્ણન છે તે ઉક્કાઝ 
નામી જગ્યાએ જતાં રસ્તામાં નખ્લહ નામી સ્થળે આપે ફજરની નમાઝ પઢાવી 
હતી. તો જિજ્ઞાત આપ (સલ.)ની તિલાવત સાંભળી ઈમાન લાવ્યા હતા. આ 





[૭૮૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પચ્ચીસમી તરાવીહ 





જિજ્ઞાત પહેલા રિસાલતના ઈન્કારી હતા અને પછી ઈમાન લાવ્યા. 


જિજ્ઞાતો શોધમાં નીકળ્યા હતા કે, દુન્યામાં એવી કઈ ઘટના બની છે, 
જેના કારણે આસમાની કિનારા પર જવાનું બંધ થઈ ગયું. તો તેઓએ એક 
જગ્યાએ નબી (સલ.)ને કુર્‌આને પાકની તિલાવત કરતા જોયા તો તેમણે 
કુર્‌આન સાંભળતાં જ ઈમાનનો સ્વીકાર કર્યો અને શિર્કથી તોબા કરી. પોતાના 
વતન પરત થઈ આપ્યારા કલામનો પ્રચાર કરવા લાગ્યા. આ આપણા માટે 
બોધદાયક છે કે, જિજ્ઞાતોને જેવો સત્ય માર્ગ મળ્યો, તરત જ અનુસરણ કર્યું. 
અતે એક ઈન્સાન કે જેને કુરૂઆન અને રસૂલની વાતોનું જ્ઞાન હોવા છતાં તેના 
ઉપર અમલ નથી કરતો એ અફસોસની વાત છે. 


ઈન્સાનોની જેમ જિન્ઞાતોમાં પણ અમુક આજ્ઞાંકિત છે અને અમુક 
નાફરમાન. પરંતુ તેમના ઘમંડને વધારવામાં ઈન્સાનોના કરતૂતોનો સમાવેશ 
છે. જ્યારે લોકો જંગલો અને વેરાન જગ્યાએ રાત્રિ રોકાણ કરતા હતા, તો 
જિજ્ઞાતોથી રક્ષણ માંગતા હતા. 


આયત-૧ દમાં છે કે, જેઓ અલ્લાહપાકના આદેશ હેઠળ જીવનનિવાહ 
કરશે, તો અલ્લાહપાક આખિરતમાં તો ઉપકારોનો વરસાદ વરસાવશે, પરંતુ 
દુન્યામાં પણ નેઅમતોથી નવાજશે. 


સૂરએ જિશ્ઞમાં કુરેશને ગૈરત દેવડાવવામાં આવી કે, કુર્‌આન મજીદ 
વાસ્તવમાં જિનજ્ઞાતોને સંબોધન નથી કરતું. તેઓ જ્યારે માર્ગમાંથી પસાર 
થતા તેને સાંભળી લે છે તો દ્રવી ઉઠે છે અને પોતાની કૌમની અંદર તેના 
પ્રસાર માટે તત્પર થઈ જાય છે. અને એક તમે છો કે ખાસ તમારા માટે 
તેને (કુર્‌ૂઆનને) ઉતારવામાં આવી રહ્યું છે અને તેની કૃપાઓથી અભિભૂત 
કરવાને માટે અલ્લાહપાકના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ દિવસ- 
રાત અથાગ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે, પરંતુ તમારી કૃતઘ્નતા (નમકહરામી) કે 
તેની તરફ ધ્યાન આપવાને બદલે તમે ઉલ્ટા તેમના શત્રુ બની ગયા છો. 


જિજ્ઞાતો પણ ઈન્સાનની જેમ શરઈ અહકામના પાબંદ-બંધાયેલા છે. 
તેમનામાં પણ આશાંકિત અને નાફરમાન એમ બે પ્રકારો છે. 








પચ્ચીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૭૮૮] 





રસૂલ (સલ.)એ પોતાની ઉપાસનાનું કેન્દ્રબિંદુ બતાવ્યું કે, હું પણ એક 
અલ્લાહપાકનો જ બંદો છું અને તેની સાથે કોઈને શરીક નથી ઠેરવતો. મારામાં 
ન નફાની તાકાત છે, અને ન નુકસાન પહોંચાડવાની. હા, મારૂં કામ ફક્ત 
બંદાઓ સુધી અલ્લાહપાકનો સંદેશ પહોંચાડવાનો છે. 


સૂરએ જિજ્નની આયતોનો ખુલાસો 


જિજ્નાત તરકથી શિકની વાતોનો રદિયો અને તવહીદની દઅવત 
માનવીઓ માટે બોધપાઠ : 


(હે રસૂલ સલ. !) આપ ફરમાવી દો કે મારી પાસે એવી વહી આવી 
છે કે, જિજ્ઞાતમાંથી કેટલાક જણ (આ કુર્‌આન શરીફ) સાંભળી ગયા પછી 
(પોતાની કૌમને) કહેવા લાગ્યા કે અમે એક અજબ કુર્‌આન સાંભળ્યું છે. 
(૧) જે સત્ય માર્ગ બતાવે છે, જેથી અમે તેના ઉપર ઈમાન લઈ આવ્યા 
અને (હવે) અમે અમારા પરવરદિગારની સાથે કોઈને શરીક માનીશું 
નહિ (૨) અને એ (પણ કહ્યું) કે અમારા પરવરદિગારની શાન સર્વોપરી છે, 
તેણે (કોઈને) પત્ની બનાવી નથી કે નથી (તેની) અવલાદ (૩) અને એ (પણ 
કહ્યું) કે અમારામાંનો મૂર્ખ અલ્લાહ તઆલાની શાનમાં હદપારની વાતો 
કહેતો હતો (૪) અને એ (પણ કહ્યું) કે, અમે પહેલા સમજતા હતા કે મનુષ્ય 
અને જિજ્ઞ અલ્લાહ તઆલા સબંધી હરગિઝ જૂઠું બોલશે નહિ (૫) અને એ 
(પણ કહ્યું) કે મનુષ્યોમાંથી ઘણા લોકો એવા હતા, જે જિન્ઞાતમાંના કેટલાક 
જણાઓનો આશ્રય લેતા હતા, તો તે માણસોએ તેઓનો ગર્વ વધારી દીધો 
(€) અને તમે ધારતા હતા તે પ્રમાણે માનવીઓ પણ (એવું જ) ધારતા હતા 
કે અલ્લાહ તઆલા કોઈને હરગિઝ ઉઠાવશે નહિ. (૭) વળી, એ (કહ્યું) કે 
આકાશોને અમે (ત્યાંની ખબરો જાણવા) તપાસી જોયું તો તેને સખત પહેરે- 
દારો અને અંગારાઓથી ભરપૂર જોયું (૮) અને એ (કહ્યું) કે ખરેખર, અમે 
(પ્રથમ) આકાશના ઠેકાણાઓમાં (ત્યાંની ખબર) સાંભળવા માટે જઈ 
બેસતા હતા, પણ હવે જો કોઈ સાંભળવા ચાહે તો પોતાના માટે એક તેયાર 
અંગારા જુએ છે (૯) અને એ (કહ્યું) કે અમે જાણતા નથી કે (આ રસૂલ 





[૭૮૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પચ્ચીસમી તરાવીહ 





મોકલવાથી) શું પૃથ્વી પર વસનારાઓ માટે બુરાઈનો ઈરાદો થયો છે 
અથવા તેમના પરવરદિગારે તેમને સીધા માર્ગે લાવવા ધાર્યું છે ? (૧૦) અને 
એ (કહ્યું) કે અમારામાં (પ્રથમથી) કોઈ નેક છે અને કોઈ બીજા પ્રકારના 
(બુરા) પણ છે, તો અમે જુદા જુદા પંથવાળા હતા (૧ ૧) અને એ (કહ્યું) કે 
અમે સમજી લીધું કે અમે અલ્લાહપાકથી કદી પણ આ ભૂમિમાં સંતાઈ 
શકીશું નહિ તેમજ નાસીને પણ તેને કદી થકવી શકીશું નહિ (૧૨) અને એ 
(કહ્યું) કે જ્યારે અમે હિદાયતની વાત સાંભળી તો અમે તેને માની લીધી. 
પછી જે કોઈ પોતાના પરવરદિગાર પર ઈમાન લાવશે, તો તેને નુકસાનનો 
ભય રહેશે નહિ અને ન જુલ્મનો ભય રહેશે (૧૩) અને એ (કહ્યું) કે 
અમારામાંથી કેટલાક ફરમાંબરદાર છે અને કેટલાક અન્યાયી છે, તો 
જેઓ હુકમને આધિન થઈ ગયા તો તેમણે નેક માર્ગ શોધી કાઢયો (૧૪) અને 
જેઓ અન્યાયી છે, તેઓ જહન્ઞમનું બળતણ થયા. (૧૫) 


અલ-મુઝઝમ્મિંલ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ મક્કી સૂરતની શરૂની આયતોમાં રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમને હુકમ આપવામાં આવ્યો છે કે, જે મહાન કાર્યનો બોજો આપની 
ઉપર મૂકવામાં આવ્યો છે, તેની જવાબદારીઓ સંભાળવા માટે આપ પોતાને 
તેયાર કરે, અને આ માટે રાતોમાં ઉઠીને અડધી રાત અથવા તેની પહેલાં કે 
પછી થોડી ઓછી કે વધુ નમાઝ પઢવાનો અમલ બતાવવામાં આવ્યો છે. 


ત્યારબાદ આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને શિખામણ આપવામાં 
આવી છે કે, બધાથી કપાઈને એ ખુદાપાકના બની રહે, જે સમગ્ર સૃષ્ટિનો 
માલિક છે. પોતાની બધી જ બાબતો તેના હવાલે કરી સંતુષ્ટ થઈ જાય. 
વિરોધીઓ જે વાતો આપની વિરૂદ્ધ બનાવી રહ્યા છે, તે બદલ ધીરજ રાખે. 
તેમનો મામલો ખુદાપાકને હવાલે કરી દે કે તે જ તેમને પહોંચી વળશે. 


જે લોકો હુઝૂર (સલ.)નો વિરોધ કરી રહ્યા હતા, તેમને જહજ્ઞમના 








પચ્ચીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૭૯૦] 





અઝાબના વર્ણન દ્વારા ચેતવવામાં આવ્યા છે કે, અમે એવી જ રીતે તમારી 
તરફ એક રસૂલ મોકલ્યા છે, જેવી રીતે ફિરઔનની તરફ મોકલ્યા હતા. 


જ્યારે ફિરઔને અલ્લાહપાકના રસૂલની વાત ન માની, તો તેનો શો અંજામ 
આવ્યો, તે તમારા સમક્ષ રજુ કરીએ છીએ. તેનાથી બોધપાઠ પ્રાપ્ત કરો. 


મુઝ્ઝમ્મિલ કે જે વ્યક્તિ ચાદર ઓઢેલ હોય. અહી હુઝૂર (સલ.) 
મુરાદ છે. કારણ કે અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને અબ્બાસ (રદી.)ના કથન અનુસાર 
જ્યારે પહેલી વેળા હઝરત જિબ્રઈલ (અલે.) વહી લઈને આવ્યા, તો ઈન્સાન 
હોવાને લઈ ગભરામણ અને બદનમાં ધુજારી થઈ, તો આપે હઝરત ખદીજા 
(રદી.) પાસે ચાદર માંગી, અને બદન પર ઓઢી લીધી. અલ્લાહપાકે આ 
કાર્યને લઈ તેમને તે જ નામથી પુકાયાં. આ તો હજુ ઈસ્લામની આરંભિકતા 
હતી. અને હજુ કેટલી ધીરજ અને આજમાઈશના તબક્કા આવવાના હતા, 
તો તેની તેયારી માટે ભલામણ કરી કે, રાત્રે ઉઠીને ઈબાદત કરો, કુર્‌આન 
થોભી થોભીને પઢો, જેથી સમજવામાં સરળતા થાય અને આ સંદેશ નબી 
(સલ.)ના માધ્યમથી નબીના નામ લેનાર સુધી પહોંચાડવાનો છે. અને તેના 
અનુસંધાનમાં વર્ણન કર્યું કે, તમારા પર એક ભારે કલામ (કુર્‌આન શરીફ) 
ઉતારીશ. રાતમાં ઉઠવાનો ફાયદો એ થશે કે નફસ તૂટશે અને નફસ પર 
કબ્જો કરવાની ક્ષમતા પેદા થશે. અને બીજો ભેદ એ પણ છે કે, દિવસમાં 
ઇસ્લામના પ્રચાર માટે ભાગદોડ થશે તો રાત્રિમાં પોતાના રબ સાથે એકાંત 
કરી લો. અલ્લાહપાકના નામના વિદનો ફાયદો એ થશે કે ઈન્સાનનો જોડ- 
તઅલ્લુક ઈન્સાનથી કપાઈ અલ્લાહપાકથી થશે. અને છેલ્લે જેમ જેમ પ્રચાર 
વધશે, તો વિરોધીઓ પણ થશે. એટલા માટે અલ્લાહ તઆલા પર સંપૂર્ણ 
ભરોસો રાખો, અને લોકો સાથે ધીરજ રાખો. 


સૂરએ મુઝઝમ્મિલની આયતોનો ખુલાસો 
રસૂલ (સલ.)નો ઈન્કાર જહન્નમમાં ધકેલી આપશે : 


અલબત્ત, અમારી પાસે બેડીઓ અને આગનો ઢગલો છે (૧૨) તથા 
ગળામાં ફસાઈ રહેનાર ખોરાક અને દુઃખદાયક અઝાબ છે. (૧૩) (આ 





[૭૯૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પચ્ચીસમી તરાવીહ 





ન્‌ 


શિક્ષા તે દિવસે છે) જે દિવસે કે પૃથ્વી અને પર્વતો ધ્રુજી ઉઠશે અને પર્વતો 
ચૂરેચૂરા (થઈ) ધરસતી રેતીના ઢગલા થઈ (ઉડવા લાગી) જશે. (૧૪) 
બેશક, અમે તમારા તરફ એક એવા રસૂલ મોકલ્યા છે, જે તમારા ઉપર 
(કિયામતમાં) સાક્ષી આપશે, જેવી રીતે કે અમે ફિરઓનની પાસે એક 
રસૂલ મોકલ્યા હતા, (૧૫) પણ ફિરઓને તે રસૂલનું કહેવું માન્યું નહિ, 
જેથી અમે તેને સખત પકડમાં લીધો. (૧ €) ત્યારે જો તમો પણ (રસૂલનો) 
ઈન્કાર કરશો, તો તે દિવસથી કેવી રીતે બચશો કે જે (અતિશય ભયંકર 
હોવાથી) બાળકોને વૃદ્ધ કરી નાખશે. (૧૭) જે દિવસમાં આકાશ ફાટી 
જશે, આ તેનો વાયદો (પૂર્ણ) થઈને જ રહેશે. (૧૮) બેશક, આ (વર્ણન) 
તો નર્યો બોધ જ છે. માટે જે કોઈ ચાહે તે પોતાના પરવરદિગાર તરફ માર્ગ 
ગ્રહણ કરે. (૧૯) 


અલ-મદૃસ્સિર 
૧૭ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


કુરેશના સરદારોએ એક સભા ભરી નક્કી કર્યું કે, હજ્જના દિવસોમાં 
સમગ્ર અરબમાંથી હાજીઓના કાફલા મક્કા શરીફ આવશે, માટે હાજીઓ 
આવે કે તરત જ તેમની અંદર રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) 
વિરૂદ્ધ પ્રચારકાર્ય શરૂ કરી દેવામાં આવે. આ અંગે સર્વાનુમતિ થઈ ગયા 
પછી વલીદ બિન મુગીરહએ હાજર રહેલાઓને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે, જો તમે 
લોકો હઝરત મુહમ્મદ (સલ.) વિશે વિવિધ વાતો લોકોને કહેશો તો આપણા 
સો ઉપરથી લોકોનો વિશ્વાસ ઉઠી જશે. આથી કોઈ એક વાત નક્કી કરી લો, 
જે સૌએ કહેવાની છે. કેટલાક લોકોએ કહ્યું કે, અમે હઝ. મુહમ્મદ (સલ.)ને 
જ્યોતિષ કહીશું. વલીદે કહ્યું : નહીં, ખુદાની કસમ ! આપ જ્યોતિષ નથી. 
અમે જ્યોતિષીઓને જોયા છે. જેવી વાતો તે ગણગણે છે, અને જેવા વાક્યો 
એ જોડે છે, કુર્‌આનને તેની સાથે સહેજ પણ સબંધ નથી. કેટલાક માણસો 
બોલ્યા ઃ એમને દીવાના ઠેરવીએ. વલીદે કહ્યું : તે દીવાના પણ નથી. અમે 
દીવાના અને પાગલ માણસો જોયા છે. એવી હાલતમાં માણસ જેવી 








પચ્ચીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૭૯૨] 





ગાંડપણભરી વાતો કરે છે, અને ગાંડાની જેમ વર્તે છે, એ કોઈનાથી છૂપું 
નથી. કોણ માનશે કે, હઝ. મુહમ્મદ જે કલામ રજૂ કરે છે, તે દીવાનગીનો 
બબડાટ છે અથવા ગાંડપણની હાલતમાં માણસ આ વાતો કરી શકે ? લોકોએ 
કહ્યું : ઠીક, તો અમે કવિ કહીશું. વલીદે કહ્યું : તે કવિ પણ નથી. અમે 
કવિતાના બધા પ્રકાર જાણીએ છીએ. આ કલામને કવિતા જેવું કલામ પણ 
કહી શકાય નહીં. લોકોએ કહ્યું : તો પછી એમને જાદૂગર કહેવામાં આવે. 
વલીદે કહ્યું : તે જાદૂગર પણ નથી. જાદૂગરોને અમે જાણીએ છીએ અને 
જાદૂગરો પોતાના જાદૂ માટે જે રસ્તા અપનાવે છે, તેનાથી પણ અમે અજાણ 
નથી. આ વાત પણ હઝ. મુહમ્મદ (સલ.) ઉપર લાગુ પડતી નથી. ત્યાર 
પછી વલીદે કહ્યું : આમાંથી કોઈ પણ વાત તમે કરશો તો લોકો તેને ગેર- 
વ્યાજબી આરોપ માનશે. ખુદાની કસમ ! આ કલામમાં ઘણી મધુરતા છે. 
આના મૂળ ખૂબ ઉંડા અને તેની ડાળો ફળાઉ છે. આ સાંભળી અબૂ જહલ 
વલીદ ઉપર વરસી પડયો અને તેણે કહ્યું કે, તમારી કૌમ તમારાથી ખુશ નહીં 
થાય, જ્યાં સુધી તમે હઝ. મુહમ્મદ (સલ.) વિશે કોઈ વાત ન કહો. તેણે 
વિચારવા માટે સમય માંગ્યો. વિચાર કરીને બોલ્યો કે વધુમાં વધુ આટલું 
કહી શકાય કે તમે આરબપ્રદેશના લોકોને કહો કે, આ માણસ જાદુગર છે. 
એવી વાત પ્રસ્તુત કરી રહ્યો છે, જે વ્યક્તિને તેના બાપ, ભાઈ, પત્ની, બાળકો 
અને કુટુંબથી અલગ કરી નાંખે છે. વલીદની આ વાત સૌએ સ્વીકારી 
લીધી. પછી યોજના મુજબ હજ્જના જમાનામાં કુરેશના પ્રતિનિધિમંડળો 
હાજીઓની અંદર ફેલાઈ ગયા. અને તેમણે આવી રહેલા યાત્રાળુઓને 
ચેતવવા માંડયા કે, અહીં એક એવા માણસ ઉઠયા છે, જે મોટા જાદુગર છે. 
અને તેમનો જાદુ કુટુંબોમાં જુદાઈ નાંખી દે છે, તેનાથી ચેતીને રહેજો. પરંતુ 
આનું પરિણામ આ આવ્યુ કે, કુરેશે રસૂલુલ્લાહ (સલ.)નું નામ પોતે જ સમગ્ર 
આરબ પ્રદેશમાં પ્રખ્યાત કરી દીધું. 


વલીદ બિન મુગીરહનું નામ લીધા વિના એ બતાવવામાં આવ્યુ છે કે, 


91 


અલ્લાહ તઆલાએ આ માણસને કેટલી નેઅમતોથી નવાજ્યો હતો. અને તેનો 
જવાબ તેણે કેવી સત્ય દુશ્મની વડે આપ્યો છે. આના અનુસંધાનમાં તેની 





[૭૯૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પચ્ચીસમી તરાવીહ 





માનસિક ખેંચતાણનું સમગ્ર ચિત્ર દોરવામાં આવ્યુ છે કે, એક તરફ દિલમાં 
તે હઝ. મુહમ્મદ (સલ.) અને કુર્‌આનની સચ્ચાઈને માની ચૂકયો હતો, પરંતુ 
બીજી તરફ પોતાની કૌમમાં પોતાની સત્તા અને આબરૂને પણ જોખમમાં 
મૂકવા માંગતો ન હતો. આથી તે ઈમાન લાવવાથી દૂર રહ્યો. એટલું જ નહીં, 
બલ્કે પોતાના અંતરાત્મા સાથે ઘણા સમય સુધી સંઘર્ષ કર્યા પછી છેવટે 
આ વાત બનાવી લાવ્યો કે, લોકોને આ કલામ ઉપર ઈમાન લાવતા રોકવા 
માટે આને જાદૂગર ઠરાવવો જોઈએ. તેની આ અંતરની ખરાબીને ઉઘાડી 
પાડીને ફરમાવવામાં આવ્યુ છે કે, પોતાના આ કરતૂત પછી પણ આ માણસ 
ચાહે છે કે, તેને વધુ ઈનામો વડે નવાજવામાં આવે. જો કે હવે એ ઈનામને 
નહીં, પણ દોઝખને પાત્ર બની ચૂકયો છે. 


સૂરએ મુઝઝમ્મિલમાં માણસની પોતાની અંદરની સુધારણા માટે 
હિદાયત હતી. અને આ સૂરતમાં અન્યોની સુધારણાની હિદાયતની વાત કરવામાં 
આવી છે. 


લોકોને સીધા માર્ગ તરફ બોલાવવાની બે રીત છે : (૧) ફાયદાઓ 
બતાવી બોલાવવામાં આવે. (ર) પરિણામોથી ડરાવીને બોલાવવામાં આવે. 


આ સૂરતમાં બીજી રીત પર ઘણો ભાર આપવામાં આવ્યો છે કે, લોકોને 
ડરાવો કે જો અલ્લાહ તઆલાની વાતને ગણકારશો નહીં અને અવજ્ઞા કરશો, 
તો તમારે પીડાજનક વેડના વેઠવી પડશે અને આખિરતનો દિવસ અત્યંત 
સખત હશે. («-?૦) 

આયત-૫૦માં અલ્લાહપાકને નકારનારાઓ વિશે વર્ણન કર્યું. આટલો 
ખુલ્લો પાઠ ભણાવવા છતાં પણ જો પાઠ ન ભણે તો એમ લાગે છે કે, જંગલી 
ગધેડા સિંહથી ભાગે છે, તેમ હિદાયતથી આ લોકો ભાગે છે. 


આયત-૩માં એ પણ ઉલ્લેખ છે કે, લોકોને અલ્લાહપાકની ઓળખાણ 
અપાવો. લોકોને અલ્લાહ તઆલાની મહત્તા બતાવો, જેથી તેના નામ લેનાર 
બની જાય. અને ખૂણે ખૂણેથી બસ અલ્લાહપાક શ્રેષ્ઠ છે, એવી અવાજ 
આવતી થઈ જાય અને લોકો સમજી જાય કે ઝિંદગીમાં શ્રેષ્ઠ પદ અને અગ્રેસરી 








પચ્ચીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૯૪] 





જો મળી શકે છે, તો ફક્ત અલ્લાહપાકના આદેશ ઉપર અમલ કરવાથી જ 
મળી શકે છે. 


આ સૂરહ આકાશી વાણીની આરંભિક સૂરતોમાંથી છે. હુઝૂર (સલ.) 
વહીના સમયે પ્રાકૃતિક ભયને લઈ કપડું ઓઢી લેતા હતા. માટે આપને 
મુદ્સ્સિર નામથી પુકારવામાં આવ્યા. તે નામને લઈને સૂરહનું નામ પણ 
મુદ્સ્સિર છે. 


જે લોકો દુન્યામાં અલ્લાહપાક અને રસૂલ (સલ.)ની વાતો સાંભળતા 
નથી, પરિણામે તેમને એવી દોઝખમાં નાંખવામાં આવશે, જેના ચોકીદારો 
તેમના પ્રતિસાદને નહીં સાંભળે અને તેમના દિલમાં કોઈ પણ જાતની નરમી 
નહીં હોય. ત્યાર બાદ દોઝખને સૌથી ભયજનક સ્થાન બતાડ્યું. 


આ સૂરહ દરેક માણસની પ્રત્યેક જવાબદારી-પૂછતાછને સ્પષ્ટ કરે છે. 
દરેક વ્યક્તિને તેમના કર્મો મુજબ પકડવામાં આવશે અને બધા જ પોતાના 
ગુનાહોની સજામાં સપડાયેલા હશે. 


જક્ઞનતીઓના દોઝખીઓ સાથેના પરસ્પર સવાલ-જવાબનો વાર્તાલાપ 
કરી આપણ સૌને ચેતવ્યા કે, શું તમારી નમાઝો નિયમિત અદા થાય છે? 
શું ફકીરોને ખવડાવો છો ? પથભ્રષ્ટતાની તરફેણ તો નથી કરતા અને 
કિયામતનો ઈન્કાર નથી કરી રહ્યા ? કેમકે આ ટેવો (આદતો)ની ઉણપ 
દોઝખનો માર્ગ હળવો કરે છે. જો કંઈક ઉણપ હોય તો દૂર કરી લો. કારણ 
કે કામિયાબીનો પુરસ્કાર મળે. 


સૂરએ મુદ્દર્સિરની આયતોનો ખુલાસો 
કુર્‌આન શરીફની સચ્યાઈ જાણવા છતાં કૌમને રાજી કરવાની 
ફિકર કરનારનું ખરાબ પરિણામ : 
મને તથા તેને (એ જ સ્થિતિમાં) છોડી દે, જેને મેં એકલો પેદા કર્યો 
(૧૧) અને જેને મેં પુષ્કળ ધન આપ્યું. (૧૨) તેમજ પાસે હાજર રહેનારા 
દીકરા (આપ્યા) (૧૩) અને તેના માટે સઘળા સાધનોની જોગવાઈ કરી 





[૭૯૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પચ્ચીસમી તરાવીહ 





આપી. (૧૪) છતાં તે લાલચ રાખે છે કે હું (તેને) વધારે આપું ! (૧૫) 
હરગિઝ નહિ. બેશક, તે અમારી આયતોનો વિરોધી છે. (૧ ૬) નજીકમાં હું 
તેને (ભરણ પછી) જહન્ઞમના પર્વત પર ચઢાવીશ. (૧૭) તેણે (કુર્‌આન 
વિશે) વિચાર્યું અને તજવીજ કરી, (૧ ૮) તો માર્યો જજો, તેણે કેવી તજવીજ 
કરી ? (૧૯) ફરી માર્યો જજો, તેણે કેવી તજવીજ કરી ? (૨૦) પછી તેણે 
(સૌના તરફ ખાસ) નિગાહ કરી (૨૧) પછી ભવાં ચઢાવ્યા અને અતિશય 
મોઢું બગાડયું, (૨૨) પછી તેણે મોઢું ફેરવ્યું અને અહંકાર જાહેર કર્યો. (૨૩) 
આખરે બોલ્યો કે એ તો માત્ર આગલાઓથી ચાલ્યો આવતો જાદૂ છે. (૨૪) 
એ તો માત્ર મનુષ્યની વાણી છે, (ર૫) (પણ એની શિક્ષામાં) હવે હું તેને 
જહન્ઞમમાં નાખીશ (૨૬) અને આપને કંઈ ખબર છે કે, તે જહજ્ઞમ કેવી 
છે ? (૨૭) તે (બાળી દેવામાં) કંઈ જ બાકી રાખશે નહિ અને ન કંઈ પડતું 
મૂકશે. (ર૮) માણસોને બાળી (કાળા કદરૂપા કરી) મૂકનાર છે. (૨૯) 
તેના ઉપર ઓગણીસ (ફરિશ્તા ચોકીદાર) છે. (૩૦) 


આ પ્રમાણે વલીદ બિન મુગીરહ માટે ફરમાવ્યું છે. તે વિવિધ દેશોનો 
પ્રવાસ કરવાથી ઘણો અનુભવી હતો. તેથી કાફિરોએ તેને કહ્યું કે, હઝ. 
મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) શું પઢે છે, તે સાંભળી ફેંસલાની 
તજવીજ કર. પછી હુઝૂર (સલ.)એ કેટલીક આયતો તેને પઢી સંભળાવી 
તેથી તેનું દિલ પીગળ્યું અને બોલ્યો કે એ મનુષ્યની રચેલી વાણી નથી, કોઈ 
પણ એનો મુકાબલો કરી શકશે નહિ. એટલું કહેતાં જ અબૂ જહલે તેને 
સમજાવ્યો, તો તે ફરી ગયો. પછી કૌમને રાજી કરવા તેણે કહ્યું કે એ વિશે ઉંડો 
વિચાર કરી જવાબ આપીશ. પછી આખરે બોલ્યો કે એ જાદૂ છે. 

અલ્લાહપાકે તેને દોલત અને દીકરા આપ્યા હતા, તેથી નાશુક્રી કરી. 
કુર્‌આન શ.ને જાદૂ કહેવા છતાં ધારતો હતો કે મારા ધનમાં અને અવલાદમાં 
વૃદ્ધિ થશે. તેને માટે અલ્લાહ તઆલાએ ફરમાવ્યું કે, કદી વૃદ્ધિ નહિ થાય. 
અંતે તેવું જ થયું કે દિન-પ્રતિદિન તેનો માલ ઘટતો ગયો. તેના કેટલાક દીકરા 
મરી ગયા, કેટલાક દુશ્મન થઈ ગયા અને ત્રણ સપૂતો મુસલમાન થઈ ગયા. 
તો આખરે પોતે મોહતાજ અને બેઆબરૂ થઈ મર્યો. આ દુનિયાની શિક્ષા તો 








પચ્ચીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૭૯૬] 





સૌએ જોઈ અને સાંભળી લીધી. આગળ આખિરતની શિક્ષા છે. 
જન્નતીઓ તરકથી જહન્નમીઓને જહન્નમમાં જવાનું કારણ પૂછવુ : 


ખરેખર, ચંદ્રના સોગંદ (૩૨) તથા રાત્રિના જ્યારે કે તે વિદાય થવા 
લાગે (૩૩) અને સવારના જ્યારે કે તે પ્રકાશિત થાય. (૩૪) બેશક, તે 
દોઝખ બહુ ભારે વસ્તુઓ માંહેની એક છે. (૩૫) જે માનવી માટે મહા 
ચેતવણી આપનાર છે, (૩૬) તેને માટે કે જે તમારામાંથી (નેકી તરફ) 
આગળ વધવા ચાહે અથવા તેથી પાછળ રહી જવા ચાહે. (૩૭) દરેક જણ 
પોતપોતાની કરણી (ની શિક્ષા)માં સપડાયેલો હશે, (૩૮) પરંતુ જમણી 
બાજુવાળા, (૩૯) કે તેઓ બગીચાઓમાં હશે. સો (જજ્ઞતીઓ) મળી 
પૂછશે, (૪૦) (એટલે કાફિર) પાપીઓની દશા વિશે (તેઓથી જ પૂછશે), 
(૪૧) કે તમે શાથી જહજ્ઞમમાં જઈ પડ્યા ? (૪૨) તેઓ કહેશે કે અમે ન 
તો નમાઝ પઢતા હતા (૪૩) અને ન તો મોહતાજોને ખાણું ખવડાવતા હતા 
(૪૪) અને (દીન વિશે) બકવાસ કરનારાઓની સાથે અમે પણ બકવાસ 
કરતા હતા (૪૫) અને અમે ઈન્સાફના દિવસને જૂઠાડતા હતા. (૪૬) એટલે 
સુધી કે અમને મૃત્યુ આવી લાગ્યું. (૪૭) માટે તેઓને ભલામણ કરનારા- 
ઓની ભલામણ (કંઈ) લાભ આપશે નહિ. (૪૮) છતાં તેઓ (કાફિરો)ને 
શું થઈ ગયું છે કે આ (કુર્‌આનના) બોધથી મોઢું ફેરવી લે છે ? (૪૯) જાણે 
કે તેઓ ભડકેલા ગધેડા છે, (૫૦) જે સિંહથી (ડરી) નાઠા હોય. (૫૧) 


અવ-ક્યામહ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતમાં આખિરતનો ઈન્કાર કરનારાઓને સંબોધી તેમની દરેકે 
દરેક શંકા અને વાંધાઓનો જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. ખૂબ જ મજબૂત 
દલીલોપૂર્વક કિયામત અને આખિરતના વાજબી ચોક્કસ હોવાનો પુરાવો 
આપવામાં આવ્યો છે. અને એ પણ સ્પષ્ટપણે બતાવી દેવામાં આવ્યુ છે કે, 
જે લોકો પણ આખિરતનો ઈન્કાર કરે છે, તેમના ઈન્કારનું કારણ આ નથી 
કે, તેમની બુદ્ધિ આને અશક્ય સમજે છે. બલ્કે તેની પાછળનું ચાલકબળ આ 





[૭૯૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પચ્ચીસમી તરાવીહ 





છે કે, એમની મનની ઈચ્છાઓ તે માનવા માંગતી નથી. આ સાથે લોકોને 
ચેતવી દેવામાં આવ્યા છે કે, જે સમયના આગમનનો તમે ઈન્કાર કરી રહ્યા 
છો, તે આવીને રહેશે. તમારા સૌનું કર્યું-કરાવ્યુ તમારી સામે લાવીને 
મૂકી દેવામાં આવશે. અને હકીકતમાં તો પોતાના કર્મપત્રક જોયા પહેલાં 
પણ તમારા પૈકી દરેકને પોતાને ખબર હશે કે, તે દુનિયામાં શું કરીને આવ્યો 
છે. કેમકે કોઈ પણ માણસ પોતાનાથી નાવાકેફ નથી હોતો. ચાહે દુનિયાને 
બહેકાવવા અને પોતાના મનને મનાવવા માટે પોતાના કરતૂતો માટે ગમે 
તેટલા બહાના બનાવતો રહે. 


આખિરતની મંઝીલોમાંથી પહેલી મંઝીલ મૃત્યુ સમયની ભયાનકતા અને 
ડરામણા બનાવનું ચિત્રકરણ કર્યું કે, મોતનો સમય એવો સખત હશે કે જીવ 
ગળે પહોંચી જશે તો તકલીફથી બચવા અને પ્રાણ બચાવવા પ્રયાસ કરશે, તો 
તાંત્રિકો અને ઝાડ-ફૂંક કરનારની તલાશ કરશે, પણ જોતજોતામાં જાતે જ 
ખ્યાલ કરી લેશે કે છેલ્લો સમય આવી ગયો. (€૮-૭૦) જ્યારે મૌતની સષ્થી 
આટલી બધી હશે તો કિયામતની સષ્થી કેવી હશે ? માટે બિનજવાબદાર 
બનવાનું છોડી જવાબદાર વ્યક્તિ બની જાવ. 


સૂરતનો આરંભ કિયામતના દિવસ અને નફસે લવ્વામહની કસમથી 
થયો. જાણી લેવું જોઈએ કે નફસના ત્રણ પ્રકારો છે : (૧) નફસે અમ્મારહ, 
જે ખરાબ કાર્યો તરફ આકર્ષિત કરે છે. (ર) નફસે લવ્વામહ, જે ઈન્સાનોને 
ગુનાહો પર રોક લગાવે છે. (૩) નફસે મુત્મઈજ્ઞહ, જે સદ્કાર્યો તરફ આકર્ષે 
છે, તો બૂરા કામોથી નફરત દાખવે છે. 


લોકોના સવાલ (મૃત્યુ પામી હાડકાં થઈ બીજી વખત જીવિત થઈશું) 
પર હૃદયસ્પર્શી જવાબ આપ્યો કે, હું તો ઈન્સાનના બેડકાઓને પણ બરાબર 
કરવાની શક્તિ ધરાવું છું. લોકોના દિમાગમાં ઠસાવી આપ્યું કે, આપણે 
આ કુદરતી કારીગરીને સ્વીકારીએ છીએ. કેમકે સમગ્ર દુન્યામાં કોઈ પણ 
વ્યક્તિને ઓળખવા માટે ફિંગરપ્રિન્ટ (બેડકા પર ચિત્રેલ રેખાઓ) પર આશરો 
રાખવામાં આવે છે. 








પચ્ચીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૭૯૮] 





કિયામતની ભયંકરતા દર્શાવતા કહ્યું કે, તે દિવસે આંખો અંજાઈ જશે, 
ચંદ્રને ગ્રહણ લાગશે, સૂર્ય અને ચંદ્રને ભેગા કરી દેવામાં આવશે. તો ઈન્સાન 
બોલી ઉઠશે કે, હવે ક્યાં નાસી જાઉં ? 

ત્યાર બાદ હુઝૂર (સલ.)ના હિફઝે કુર્‌આન માટેની તત્પરતાનું વર્ણન 
છે કે, હઝરત જિબ્રઈલ (અલૈ.)ના પઢવા પર એટલો પ્રયત્ન કરતા કે, કોઈ 
પણ શબ્દ છૂટી ન જાય. તો તેના માટે જલ્દી જલ્દી પઢી યાદ કરવાની કોશિશ 
કરતા. પછીની આયતોમાં કુર્‌ૂઆનના અદબ તરફ ઈશારો સાધ્યો કે કુર્‌આન 
ખામોશી (ચૂપચાપ) અને સાંત્વનાની સાથે સાંભળો. તેની બરકત એ થશે કે 
જ્યારે પઢવા ઈચ્છશો તો આપોઆપ ઝબાન પર શરૂ થઈ જશે. 


ત્યાર પછી આખિરતમાં ઈન્સાનોની બે ભાગમાં વહેંચણી થશે : (૧) 
સદાચારો : જેમના ચહેરા ચમકતા, ખિલેલા અને અલ્લાહપાકને જોવાનું 
સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થશે. (ર) વિદ્રોહીઓ ઃ જેમના ચહેરા કાળા, રંગ ઉતરેલો અને 
તેમને પ્રત્યક્ષ ખબર પડી જશે કે આપણું સ્થાન દોઝખમાં છે, તેનું વર્ણન છે. 

મૃત્યુ સમયે ઈન્સાન પર જે તકલીફો આવે છે, તેનું વર્ણન છે. 


સૂરહના અંતમાં બતાવવામાં આવ્યું કે, ઈન્સાન એમ સમજી ઝિંદગી 
પસાર કરે છે કે, મારા માટે કોઈ કાયદા-કાનૂન નથી. જેમ ફાવે તેમ ઝિંદગી 
ગુજારી લઉં અને પૂછતાછ પણ નહીં થાય, તો આ વિચારણા ખોટી છે. સત્ય 
તો એ છે કે, ઈન્સાનને તો એક આજમાઈશ માટે પેદા કર્યો છે. 


સૂરએ કિયામહની આયતોનો ખુલાસો 


ખુદા તઆલાની કુદરતથી માનવ હાડકા અને ટેરવા પણ ભેગા 
કરવામાં આવશે : 

શું ઈન્સાન એમ ધારે છે કે અમે તેના હાડકાં કદી ભેગા નહિ કરીએ ? 
(૩) કેમ નહિ, અમે તેના ટેરવાં સુદ્ધાંને દુરૂસ્ત કરવા શક્તિમાન છીએ, 
(૪) પણ માણસ તો એવું ઈચ્છે છે કે પોતાના ભવિષ્યમાં પણ (બેધડક) 
પાપાચાર કરતો રહે. (૫) (તેથી જ ઈન્કાર તરીકે) પૂછે છે કે, કિયામતનો 





[૭૯૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પચ્ચીસમી તરાવીહ 





દિવસ ક્યારે આવશે ? (૬) પણ જ્યારે આંખો અંજાઈ જશે (૭) અને ચંદ્રને 
ગ્રહણ લાગશે (૮) અને સૂર્ય તથા ચંદ્ર ભેગા કરી દેવામાં આવશે (૯) તો તે 
દિવસે માણસ કહેશે કે હવે કયાં નાસી જાઉં ? (૧૦) કંઈ નહિ, કોઈ પણ 
આશ્રયનું સ્થાન નથી. (૧૧) તે દિવસે આપના પરવરદિગારની પાસે જ 
જઈ થોભવાનું છે. (૧૨) તે દિવસે માણસને તેના બધા આગલા અને 
પાછલા કર્મોની ખબર આપવામાં આવશે, (૧૩) બલ્કે માણસ પોતાની 
સ્થિતિનો પોતે જ ખૂબ જાણકાર હશે. (૧૪) ભલેને (જાહેરમાં) તે પોતાના 
બહાનાં રજૂ કરી નાખે. (૧૫) 
માનવી ! વિચાર કર, તુ શું હતો ? : 

શું ઈન્સાન એમ ધારે છે કે તેને એમ જ છોડી દેવામાં આવશે ? (૩૬) 
શું તે એક વીર્ય બિદુ ન હતો ? જે (ગભસ્થાનમાં) ટપકાવવામાં આવ્યુ 
હતું. (૩૭) કરી તે લોહી (માંસ)નો લોચો બન્યો. પછી (અલ્લાહપાકે) તેને 
(મનુષ્ય) બનાવ્યો, તો યોગ્ય અવયવો બનાવ્યા. (૩૮) ફરી તે (માનવીની) 
બે જાતિ બનાવી, નર અને નારી. (૩૯) તો શું અલ્લાહપાક (કિયામતમાં) 
મુરદાઓને સજીવન કરવા શક્તિમાન નથી ? (૪૦) 


સૂરએ અદ્-દહ્ર 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતમાં મનુષ્યને સૌપ્રથમ યાદ દેવડાવવામાં આવ્યુ છે કે, એક 
સમય એવો હતો, જ્યારે તે કાંઈ જ ન હતો. પછી મિશ્રિત વીર્યથી તેની એવી 
તુચ્છ શરૂઆત કરવામાં આવી કે, તેના માં-બાપ સુદ્ધાંને ખબર ન હતી કે, 
તેના અસ્તિત્વનો પાયો પડી ગયો છે. અને કોઈ એ સૂક્ષ્મ અસ્તિત્વને જોઈને 
આ કહી શકતું ન હતું કે, આ કોઈ મનુષ્ય છે, જે આગળ જઈ આ ધરતી 
ઉપર પ્રકૃતિ (કુદરત)ની શ્રેષ્ઠ રચના બનવાનો છે. આ પછી મનુષ્યને 
જણાવવામાં આવ્યુ છે કે, તારા સર્જનની શરૂઆત આ પ્રમાણે કરીને તને 
આવો એટલા માટે બનાવ્યો છે કે, અમે તને દુનિયામાં રાખી તારી પરીક્ષા 








પચ્ચીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૮૦૦] 





લેવા માંગીએ છીએ. આ જ કારણસર બીજા સર્જનોથી વિરૂદ્ધ તને સભાન 
બનાવવામાં આવ્યો અને તારી સામે આભાર અને ઈન્કાર-અપકારના બે 
માર્ગ ખુલ્લા મૂકી દેવામાં આવ્યા. જેથી અહીં કામ કરવાનો જે સમય તને 
આપવામાં આવ્યો છે, એમાં તું દેખાડી દે કે, આ પરીક્ષામાંથી તુ આભારી 
બંદો બનીને નીકળ્યો છે કે, અપકારી બનીને. 


મક્કી તબક્કાની શરૂઆતની સૂરતોની વિશિષ્ટતાઓમાંથી એક નજરે 
પડતી વિશિષ્ટતા આ પણ છે કે, તેમાં ઇસ્લામની પાયાની માન્યતાઓ અને 
ખ્યાલોનો ટૂંકો પરિચય કરાવવાની સાથોસાથ ક્યાંક તે નૈતિક (અખ્લાકી) 
ગુણો અને નેક કર્મો (અઅમાલ) વર્ણવવામાં આવ્યા છે, જે ઇસ્લામી દષ્ટિમાં 
મૂલ્યવાન છે. અને ક્યાંક કર્મો અને નેતિકતાવાળી તે બુરાઈઓનો ઉલ્લેખ 
કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી ઇસ્લામ માનવીને શુદ્ધ કરવા માંગે છે. 


માણસ ફક્ત દઅવત આપવા અને પ્રચારનો જિમ્મેદાર છે. તેનું પરિણામ 
અલ્લાહપાક પાસે છે. જેને ચાહે હિદાયત આપી દે, અને જેને ચાહે વંચિત 
રાખે. હિદાયતથી નવાજીને પણ અલ્લાહપાક પરીક્ષા લે છે કે, મારો બંદો 
આટલી મોટી નેઅમત પર આભાર વ્યક્ત કરે છે કે નહીં. 


વાત ફક્ત અલ્લાહની જ માને. અલ્લાહપાકનો વિરોધ કરનારને ધિક્કાર- 
પાત્ર સમજે. પ્રચાર સમયે જો લોકો વરતો પ્રહાર કરે તો માયૂસ ન થાય. 


લોકો અલ્લાહપાક અને તેના મોકલેલ રસૂલોની વાત નથી માનતા એનું 
કારણ એ છે કે, તેઓએ ભૌતિકતાને અસલ ગણી છે અને આખિરતને ભૂલી 
બેઠા છે. પરંતુ આ ઘણો જ નુકસાનવાળો વેપાર છે. (€૭) 

મુસ્લિમ શરીફમાં છે કે, નબી (સલ.) જુમ્આના દિવસે ફજરની નમાઝમાં 
આ સૂરહની તિલાવત કર્યા કરતા હતા. 

આભારીઓના ગુણોનું વણન : જે કોઈ મન્ઞત માની લે છે, તો તેને 
પૂર્ણ કરે છે. કિયામતના દિવસથી ડરે છે. ફક્ત અલ્લાહપાકની પ્રસજ્ઞતા માટે 
યતીમો, મિસ્કીનો અને કેદીઓને ખાણું ખવડાવે છે. તેમના આ સદકાર્યોના 





[૮૦૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પચ્ચીસમી તરાવીહ 





પરિણામરૂપે જજ્ઞત છે, જેમાં ન ગરમી હશે, ન ઠંડી અને ન દુઃખ અને ગમ. 
ઉત્તમ ઉપકાર (કુર્‌આન શરીફ)ના વ્ણનના અનુસંધાનમાં સ્પષ્ટ થયું 


કે, ઈસ્લામી પ્રચારકો પર ઝિક્ર, ઈબાદત (ઉપાસના) અને ધીરજ જરૂરી છે. 
જેના કારણે અલ્લાહપાકના દુશ્મનોના મુકાબલા માટે દિલી બળ મળે છે. 


સૂરએ દહ્રની આયતોનો ખુલાસો 


શં કરઆન શરીકથી કોઈ બોધ ગ્રહણ કરવા માંગે છે ? : 


ઝુર્‌ 

બેશક, એ (કાફિર) લોકો દુનિયાનો પ્રેમ રાખે છે અને એક ભારે દિવસ 
(કિયામત)ને પોતાની પાછળ પડતો મૂકે છે (૨૭) અમે જ તેઓને પેદા કર્યા 
અને અમે જ તેઓના બાંધાઓને મજબૂત કર્યા અને જ્યારે અમે ધારીએ ત્યારે 
તેઓના જેવા લોકો તેઓના ઠેકાણે બદલી નાખીએ. (૨૮) આ (બધું વર્ણન) 
નસીહત છે. ફરી જે કોઈ ચાહે તે પોતાના પરવરદિગાર તરફનો માર્ગ ગ્રહણ 
કરી લે (ર૯) અને અલ્લાહપાકની ઈચ્છા વિના તમે કંઈ પણ ઈચ્છા કરી 
શકશો નહિ. બેશક, અલ્લાહપાક સર્વજ્ઞ (અને) હિકમતવાળો છે. (૩૦) તે 
જેને ચાહે છે પોતાની રહમતમાં દાખલ કરી લે છે, પણ જુલ્મીઓ (મુશ્રિકો) 
માટે તો તેણે દુઃખદાયક અઝાબ તૈયાર કરી રાખ્યો છે. (૩૧) 


અલ-મુરસલાત 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતનો વિષય કિયામત અને આખિરતના પુરાવા અને તેના 
પરિણામોથી લોકોને ચેતવવાનો છે. 


પહેલી સાત આયતોમાં હવાઓની વ્યવસ્થા આ હકીકત માટે પુરાવા 
તરીકે રજૂ કરવામાં આવી છે કે, કુર્‌આન શરીફ અને હઝ. મુહમ્મદ (સલ.) 
જે કિયામતના આગમન વિશે ખબર આપી રહ્યા છે, તે જરૂર બનીને રહેશે. 
આમાં દલીલ કરવામાં આવી છે કે, જે સર્વશક્તિશાળી ખુદા તઆલાએ ધરતી 
ઉપર આ આશ્ચર્યજનક વ્યવસ્થા સ્થાપી છે. તેની શક્તિ કિયામત લાવવા માટે 








પચ્ચીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૮૦૨] 





અસમર્થ હોઈ શકે નહીં. અને જે સ્પષ્ટ ડહાપણ-સમજદારી આ વ્યવસ્થા 
પાછળ કામ કરતી દેખાય છે, તે આ બાબત અંગે સાક્ષી આપે છે કે, આખિરત 
જરૂર બનવી જ જોઈએ. કેમકે ડહાપણવાળાનું કોઈ કામ હેતુવિહીન અને 
અમસ્તું જ હોઈ શકે નહીં. અને આખિરત ન હોય તો આનો અર્થ એમ કે આ 
દુનિયાનું સમગ્ર તંત્ર સાવ નિરર્થક છે. 


ત્યારબાદ કિયામત અને આખિરતના બનવા અને તેના કારણોની સતત 
દલીલો કરવામાં આવી છે. આમાં બતાવવામાં આવ્યુ છે કે, માનવીનો પોતાનો 
ઈતિહાસ, તેનો જન્મ, તે જે ધરતી ઉપર જીવન ગુજારી રહ્યો છે, તેની રચના, 
આ વાત માટે સાક્ષી આપી રહ્યા છે કે, કિયામતનું આવવું અને આખિરતની 
દુનિયાનું અસ્તિત્વમાં આવવું શક્ય પણ છે અને અલ્લાહપાકની હિકમતનો 
તકાદો પણ. માનવ ઈતિહાસ દશાવી રહ્યું છે કે, જે કોઈ કોમે આખિરતનો 
ઈન્કાર કર્યો, તે છેવટે બગડી અને વિનાશને વરી. 


સૂરતના આરંભથી અંત સુધી લગાતાર વ્યવસ્થિત દલીલોથી આખિરતના 
ઈન્કારીઓનો રદિયો કરવામાં આવ્યો છે. 


આ સૂરતમાં જૂઠલાવનારાઓને ચેતવ્યા કે, તમારા જૂઠનું પરિણામ 
વિનાશને આવકારે છે. દાઈ માટે શિખામણ છે કે, જે સભાને સંબોધે તેમને 
અલ્લાહ તઆલાની વાત ન માનવાનું શું પરિણામ આવશે, તેનાથી લોકોને 
જાગૃત કરે. જેથી દિલો નરમ પડે. અને સાથે સાથે પ્રચાર સમયે તેની પરવા 
ન કરે કે મારી વાત લોકો માનશે કે નહીં માને. 


આ સૂરહમાં એક આયત “વયલુલ્લિલ્મુકઝિઝબીન” દસ વાર આવી 
છે. આ વારંવાર લાવવાનો હેતુ ડરાવવાનો છે. 

છેવટમાં મુજરિમોને ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે, ખાય-પી લો, 
મજા ઉઠાવી લો. છેવટે તો તમારા માટે હલાકત સિવાય કંઈ જ નથી. 


સૂરએ અલ મુરસલાતમાં ઝડપી ફુંકાતા પવનની સાક્ષી આપવામાં 
આવી છે કે, આ દરેક સમયે કિયામત આવવાની યાદ અપાવે છે. જ્યારે 





[૮૦૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ પચ્ચીસમી તરાવીહ 





અલ્લાહ તઆલા તેની લગામ છોડી દે છે, તો આ આંધળી દોટ મૂકે છે અને 
વાદળોને ફેલાવી દે છે. ક્યાંક વરસાદ વરસાવીને તબાહી મચાવે છે, તો 
ક્યાંક વાદળોને ઉડાવીને લઈ જઈ લોકોને તબાહીથી બચાવી લે છે. અને આ 
જ રીતે ક્યાંક આજ્ઞાના ઉલ્લંઘનની યાતનામાં ગ્રસ્ત કરવાની યાદ અપાવે છે 
અને ક્યાંક અલ્લાહપાકનો આભાર, એની મહાનતા અને માનવીને ઉત્તર- 
દાયિત્વની જવાબદારી યાદ દેવડાવે છે. બસ, તે જ રીતે એક દિવસ આકાશ 
ફાટી પડશે, પહાડોના ભૂક્કે-ભૂક્કા થઈ જશે, તે જ દિવસ નિર્ણયનો દિવસ 
હશે. જૂઠાડનારાઓને કહેવામાં આવશે કે ચાલો તે ધુમાડા તરફ, જે ત્રણ 
દિશાથી છવાયેલો હશે અને માત્ર એક જ દિશા ખુલ્લી હશે, જે તરફ 
આરોપીઓને ઢસડીને લાવવામાં આવી રહ્યા હશે. આ છે નિર્ણયનો દિવસ. 
અમે તમને પણ અને તમારી અગાઉના લોકોને પણ ભેગા કરી લીધા છે, 
તો છે આજે તમારી પાસે બચાવને માટે કોઈ દલીલ ? અહીં જ્યારે તમને 
કહેવામાં આવે છે કે, પોતાના રબની સામે ઝૂકો, તો નથી ઝૂકતા. હવે આની 
પછી તેઓ કઈ વસ્તુ ઉપર ઈમાન લાવશે ? 


સૂરએ મુરસલાતની આયતોનો ખુલાસો 


માનવીનું અસ્તિત્વ જ આખિરતની દલીલ છે : 


બેશક, જે (કિયામત)નો તમારાથી વાયદો કરવામાં આવે છે, તે અવશ્ય 
થઈને રહેશે. (૭) તો જ્યારે તારાઓ (ના પ્રકાશ)ને ભૂંસી નાખવામાં આવશે 
(૮) અને જ્યારે આકાશ ફાટી જશે (૯) અને જ્યારે પર્વતો ઉડાવી દેવામાં 
આવશે. (૧૦) અને જ્યારે રસૂલોનો (સાક્ષી માટે) વખત નક્કી થઈ જશે 
(ત્યારે સોનો ફેંસલો થઈ જશે.) (૧૧) તો (જાણો છો ?) કયા દિવસના માટે 
આ બધી વસ્તુઓ મુલ્તવી રાખવામાં આવી છે ? (૧૨) ફૈસલાના દિવસ માટે 
(મુલ્તવી છે.) (૧૩) આપ શું સમજ્યા કે ફૈસલાનો દિવસ કેવો છે ? (૧૪) 
તે દિવસે જૂઠાડનારાઓની મહા ખરાબી છે. (૧૫) શું અમે આગલા (કાફિર) 
લોકોને હલાક કર્યા નથી ? (૧૬) પછી પાછલાઓને પણ (હલાક કરી) 


હ. 


તેઓની સાથે કરી દઈશું. (૧૭) એવા પાપીઓ સાથે અમે એ પ્રમાણે જ 








પચ્ચીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [૮૦૪] 





વર્તીએ છીએ. (૧ ૮) તે દિવસે જૂઠાડનારાઓની મહા ખરાબી છે. (૧૯) 
શું અમે તમને તુચ્છ પાણી (વીર્ય)થી પેદા કર્યા નથી ? (૨૦) પછી અમે 
તેને એક મજબૂત ઠેકાણા (ગર્ભાશય)માં રાખ્યું, (ર૧) એક નક્કી થયેલા 
સમય સુધી (રાખ્યું), (ર૨) ફરી અમે એ (બધું) પૂરૂં કરી શક્યા તો અમે 
કેવા સારા શક્તિમાન છીએ ! (૨૩) તે દિવસે જૂઠાડનારાઓની મહા 
ખરાબી છે. (૨૪) શું અમે પૃથ્વીને (સૌનો) સમાવેશ કરનાર બનાવી 
નથી ? (૨૫) જીવતાઓનો (ઉપર) અને મુરદાઓનો (અંદર) સમાવેશ કરે 
છે (૨૬) અને અમે તેમાં બોજા માટે ઉંચા પર્વતો મૂકી દીધા અને અમે તમને 
તૃત્ત કરનાર મીઠુ પાણી પિવડાવ્યું. (૨૭) તે દિવસે જૂઠાડનારાઓની મહા 
ખરાબી છે. (૨૮) 





[૮૦૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ છવ્વીસમી તરાવીહ 


આજની છવ્વીસમી તરાવીહમાં ત્રીસમા પારહની શરૂથી સૂરએ લયુલ (૧૪ રૂકૂઅ) 
સુધી તિલાવત કરવામાં આવશે. 


અનુ-નબા 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


મક્કા મુકર્રમહમાં ઉતરેલી આરંભિકકાળની સૂરતોમાં વધુ જોર 
આખિરત ઉપર આસ્થાને હૃદયોમાં ઉતારવા પર આપવામાં આવ્યુ છે. 
અલબત્ત, આ માટે દલીલો એવી ઢબથી કરવામાં આવી છે કે, તોહીદ 
(એકેશ્વરવાદ)નો ખ્યાલ પણ આપોઆપ મગજમાં ઉતરતો જાય છે, અને 
વચ્ચે વચ્ચે રસૂલુલ્લાહ (સલ.) અને કુર્‌આન શરીફના સાચા હોવા અંગેની 
દલીલો પણ ટૂંકમાં આપી દેવામાં આવી છે. 





આ સૂરતમાં સૌપ્રથમ એ ચર્ચાઓ અને ગુસપુસ તરફ નિદેશ કરવામાં 
આવ્યો છે, જે કિયામતના સમાચાર સાંભળી મક્કા મુકર્રમહની શેરીઓ અને 
બજારો તથા મક્કાવાસીઓની દરેક મહેફિલમાં થઈ રહી હતી. ત્યાર પછી 
ઈન્કાર કરનારાઓને પૂછવામાં આવ્યુ છે કે, શું તમને આ ધરતી દેખાતી 
નથી, જેને અમે તમારા માટે પાથરણું બનાવી રાખી છે ? શું તમને આ ઉંચા 
ઉંચા પર્વતો દેખાતા નથી, જેને અમે ધરતીમાં ખોસી દીધા છે ? શું તમે સ્વયં 
પોતાને નથી જોતા કે, કેવી રીતે અમે તમને સ્ત્રીઓ અને પુરૂષોના જોડકા- 
ઓના સ્વરૂપમાં પેદા કર્યા છે ? શું તમે પોતાની નિંદ્રાને નથી જોતા, જેના દ્વારા 
અમે તમને દુનિયામાં પ્રવૃત્તિ કરવા યોગ્ય બનાવી રાખવા માટે દર થોડા 
કલાકોના પરિશ્રમ પછી દર થોડા કલાકો માટે વિશ્રામ લેવા માટે મજબૂર 
બનાવી દીધા છે ? શું તમે રાત અને દિવસની આવ-જાને જોતા નથી, 
જેને બરાબર તમારી જરૂરિયાતને અનુરૂપ અમે નિયમિતતાપૂર્વક સતત 
ચલાવી રહ્યા છીએ ? શું તમે તમારી ઉપર આકાશના સુદઢ તંત્રને નથી 
જોતા ? શું આ સૂર્ય તમને દેખાતો નથી, જેના કારણે તમને પ્રકાશ અને ગરમી 








છવ્વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૮૦૬] 





મળી રહ્યા છે ? શું તમે એ વરસાદને નથી જોતા, જે વાદળોમાંથી વરસી 
રહ્યો છે, અને તેના વડે અનાજ અને વનસ્પતિઓ તથા ગીચ બગીચા ઉગી 
રહ્યાછે? 


આ સમગ્ર વસ્તુઓ તમને આ જ બતાવે છે કે, જે સર્વશક્તિમાને આ 
સૌને સર્જયા છે, તેની શક્તિ કિયામત લાવવા અને આખિરત સર્જવા માટે 
પણ સંપૂર્ણ રીતે સમર્થ છે. માટે તેની વાત માની લઈ પોતાને આજ્ઞાંકિત બંદા 
બનાવો, અને જશ્ઞત પ્રાપ્ત કરો. નહીં તો અફસોસ વ્યક્ત કરવા સિવાય કાંઈ 


પ્રાસ થશે નહીં. 


સૂરએ નબાની આયતોનો ખુલાસો 

માનવી ઉપર અલ્લાહપાકની નેઅમતો : 

શું અમે પૃથ્વીને પાથરણું બનાવ્યું નથી ? (૬) અને પર્વતોને જમીનના 
ખૂટા બનાવ્યા નથી ? (૪) અને અમે જ તમને (સ્્રી-પુરૂષના) જોડાં બનાવ્યા 
(૮) અને અમે જ તમારી ઉંઘને આરામની વસ્તુ બનાવી (૯) અને અમે જ 
રાત્રિને પરદાની ચીજ બનાવી (૧૦) અને અમે જ દિવસને ધંધાનો વખત 
બનાવ્યો (૧૧) અને અમે જ તમારી ઉપર સાત મજબૂત આકાશ બનાવ્યા. 
(૧૨) અને અમે જ (આકાશમાં) એક પ્રકાશિત દીવો (સૂર્ય) બનાવ્યો (૧૩) 
અને અમે જ પાણીભયાં વાદળોથી રેલમછેલ પાણી વરસાવ્યું, (૧૪) કે 
જેથી અમે તે પાણી વડે અનાજ તથા લીલોતરી (૧૫) તેમજ ગીચ બગીચા 
ઉત્પજ્ઞ કરીએ. (૧૬) 


જહબ્લમનું વણન : 


ખરેખર, ફેંસલાનો દિવસ એક નક્કી વખત છે. (૧૭) જે દિવસે સૂર 
ફૂંકવામાં આવશે ત્યારે તમે લોકો ટોળે ટોળાં થઈ ચાલ્યા આવશો. (૧૮) 
અને આકાશ ઉઘાડી નાખવામાં આવશે ત્યારે તેમાં અનેક દરવાજા થઈ 
જશે. (૧૯) અને પર્વતોને (પોતાની જગ્યાએથી) ખસેડી (ઉડાવી) દેવામાં 
આવશે, તો તે ચળકતી રેતી જેવા થઈ જશે. (૨૦) ખરેખર, જહન્ઞમ તાકમાં 
છે. (૨૧) (અને તે) બદમાશ લોકોનું રહેઠાણ છે. (૨૨) જેમાં તેઓ અનંત- 





[૮૦૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ છવ્વીસમી તરાવીહ 





કરાળ (પડયા) રહેશે. (૨૩) તેમાં તેઓ ન તો કંઈ ઠંડકની મજા ચાખશે અને 
અન કોઈ પીણું મળશે; (૨૪) પરંતુ છછરતું પાણી અને વહેતુ પરૂ (પીવા 
મળશે.) (રપ) આ તેઓને પૂરેપૂરો બદલો મળશે, (૨૬) કેમકે તેઓ 
(કિયામતના) હિસાબની આશા રાખતા ન હતા (૨૭) અને અમારી આયતોને 
ખૂબ જૂઠાડતા હતા (૨૮) અને અમે દરેક વસ્તુ ગણીને ((ાઓના અઅમાલ- 
નામામાં) લખી રાખી છે. (૨૯) માટે હવે (અઝાબની) મજા ચાખો, અમે 
તમારા ઉપર અઝાબ સિવાય બીજુ કંઈ જ વધારીશું નહિ. (૩૦) 
જન્નતનું વણન : 

બેશક, અલ્લાહપાકથી ડરનારાઓ માટે સફળતા છે. (૩૧) એટલે 
(ફરવા-હરવાને) બગીચા (જેમાં જાતજાતના મેવા) અને દ્રાક્ષ (૩૨) અને 
(દિલ બહેલાવવા માટે) સમાન વયની કુમારિકાઓ (૩૩) અને (પીવા માટે) 
છલકાતા શરાબના જામ છે. (૩૪) તેઓ ત્યાં ન કોઈ બકવાસ સાંભળશે 
અને ન જૂઠી વાત. (૩૫) આપના પરવરદિગાર તરફથી આ બદલો મળશે 
કે જે પૂરતું ઈન્આમ હશે (૩૬) કે જે આકાશો અને પૃથ્વી તથા જે કંઈ તે 
બશ્ઞેની વચ્ચે છે, તે સૌનો માલિક મહા કૃપાળુ છે, (છતાં) કોઈની સત્તા નથી 
કે તેનાથી વાત કરી શકે. (૩૭) 


અનૃ-નાઝિઆત 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતનો વિષય કિયામત અને મૃત્યુ પછીના જીવનના પુરાવાઓ 
દર્શાવવાનો છે. અને સાથે સાથે એ વાત માટે ચેતવણી પણ આપી છે કે, 
અલ્લાહપાકના રસૂલને ખોટા ઠેરવવાનું શું પરિણામ આવે છે. 


શરૂઆતમાં જ મૃત્યુ સમયે આત્માને કાઢનાર અને અલ્લાહપાકના 
આદેશોને વિના વિલંબે અમલમાં મૂકનાર અને અલ્લાહ તઆલાના હુકમો 
અનુસાર સમગ્ર સૃષ્ટિનું તંત્ર ચલાવનાર ફરિશ્તાઓના સોગંદ ખાઈ એ ખાત્રી 
આપવામાં આવી છે કે, કિયામત ચોક્કસ આવશે અને મૃત્યુ પછી બીજુ 
જીવન ચોક્કસ આવીને રહેશે. કારણ કે જે ફરિશ્તાઓ દ્વારા આજે પ્રાણ 








છવ્વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૮૦૮] 





લેવામાં આવે છે, તેમના જ દ્વારા બીજી વાર પ્રાણ મૂકી પણ શકાય છે. અને 
જે ફરિશ્તાઓ આજે અલ્લાહ તઆલાના હુકમોનો અમલ વિના વિલંબે કરે 
છે, અને સૃષ્ટિનું તંત્ર ચલાવે છે, તે જ ફરિશ્તાઓ આવતી કાલે અલ્લાહ 
તઆલાના હુકમથી સૃષ્ટિની આ વ્યવસ્થાને વેરવિખેર કરી શકે છે અને એક 
નવીન તંત્ર પણ સ્થાપી શકે છે. 


આ પછી લોકોને બતાવવામાં આવ્યુ છે કે, આ કામ જેને તમે તદ્દન 
અશક્ય માનો છો, અલ્લાહ તઆલા માટે શરૂથી જ કોઈ મુશ્કેલ કામ નથી, 
કે તેના માટે કોઈ મોટી તેયારીઓની જરૂર હોય. બસ, ફક્ત એક ઝાટકે 
દુનિયાના આ તંત્રને વેરવિખેર કરી નાંખશે. અને એક બીજે ઝાટકે તમે 
એકાએક પોતાને બીજી દુનિયામાં હાજર જુઓ તે માટે પૂરતો હશે. તે વખતે 
તે લોકો જે આ વાતનો ઈન્કાર કરી રહ્યા હતા, ભયના માર્યા ધ્રુજતા હશે, 
અને ભયભીત નજરો વડે તેઓ તે બધુ બનતું જોઈ રહ્યા હશે, જેને તેઓ 
અશક્ય ગણતા હતા. 


સૂરએ નાઝિઆતની આયતોનો ખુલાસો 


આકાશ-પૃથ્વી પેદા કરનાર ખુદાપાક માટે માનવીને ફરીવાર 
પેદા કરવો શું મુશ્કેલ છે ? 


શું તમને (બીજીવાર) બનાવવું મુશ્કેલ છે કે આકાશને ? અલ્લાહ 
તઆલાએ તેને (એવી રીતે) બનાવ્યું (કે) (૨૭) તેની છત (પૃથ્વીથી) ઉંચી 
રાખી, પછી તેને વ્યવસ્થિત કર્યું (૨૮) અને તેની રાતને અંધકારમય તથા 
દિવસને પ્રકાશમય બનાવ્યો (૨૯) અને તે પછી પૃથ્વીને પાથરી દીધી. 
(૩૦) તેમાંથી તેનું પાણી તથા તેનો ચારો કાઢયો (૩૧) અને (તેની ઉપર) 
પહાડોને કાયમ કર્યા. (૩૨) (આ સર્વે) તમારા અને તમારા પશુઓના 
આરામ માટે (કર્યું) (૩૩) પછી જ્યારે મહાન આફત આવશે (૩૪) જે 
દિવસે કે માણસ પોતાનું (અઅમાલનામુ જોઈ) પોતાની કરણીને યાદ 
કરશે (૩૫) અને જહજ્ઞમને (એ રીતે) કાઢી જાહેર કરવામાં આવશે, કે 
જે ચાહે તે જુએ. (૩૬) 





[૮૦૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ છવ્વીસમી તરાવીહ 





સૂરએ અબસ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


એક દાઈ (આમંત્રણ આપનાર) જ્યારે પોતાની દઅવતની શરૂઆત 
કરવા લાગે છે, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ તેનો ઝુકાવ એ તરફ હોય છે કે, 
લોકોમાં અસર ધરાવતી વ્યક્તિઓ તેની દઅવત સ્વીકારી લે, જેથી કાર્ય 
સરળ બની જાય. 


પરંતુ અલ્લાહ તઆલાએ આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને 
સમજાવ્યું કે, આ દઅવતના દેષ્ટિબિંદુથી તો તે દરેક માણસ મહત્વ ધરાવે છે 
જેને સત્યની તલપ હોય, પછી તે ગમે તેટલો અશક્ત, વગ વગરનો અથવા 
અપંગ હોય. અને તે દરેક માણસ મહત્વ વગરનો છે, જેને સત્યની પડી ન 
હોય, પછી ભલે તે સમાજમાં ગમે તેટલું મોટું સ્થાન ધરાવતો હોય. આથી 
આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) ઇસ્લામની દઅવત તો છડેચોક 
આપો પણ આપના ધ્યાનના ખરા હકદાર તે લોકો છે, જેમનામાં સત્ય 
સ્વીકારવાની તેયારી દેખાતી હોય. 


દેખીતી રીતે સૂરતના આરંભની શૈલી જોઈ માણસ એમ અનુભવે છે 
કે, અંધ તરફ દુર્લક્ષ સેવવા માટે અને મોટા આગેવાનો તરફ ધ્યાન આપવા 
માટે આ સૂરતમાં નબી (સલ.) ઉપર નારાઝગી પ્રગટ કરવામાં આવી છે. 
પરંતુ સૂરત ઉપર સમગ્ર રીતે વિચારવામાં આવે તો જણાય છે કે, હકીકતમાં 
ગુસ્સો કુરેશના કાફિરોના એ આગેવાનો ઉપર કરવામાં આવ્યો છે, જેઓ 
ઘમંડ, હઠાગ્રહ અને સત્ય તરફ બેપરવાઈને કારણે રસૂલુલ્લાહ (સલ.)ના 
સત્ય પ્રચારને તુચ્છ ગણી રદિયો આપી રહ્યા હતા. 


સૂરએ અબસની આયતોનો ખુલાસો 


અપકારી માનવી ! પોતાના અરિતત્વ ઉપર તો જરા વિચાર કર : 
(બેકદર) માણસનું મૃત્યુ થાઓ, તે કેવો અપકારી છે ! (૧૭) (તે જોતો 
નથી કે) તેને કઈ વસ્તુથી બનાવ્યો ? (૧ ૮) વીર્ય બિંદુથી તેને ઉત્પજ્ઞ કર્યો, 








છવ્વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૮૧૦] 





પછી તે(ના અવયવો)ને અંદાઝથી બનાવ્યા, (૧૯) પછી તેના માટે માર્ગ 
સહેલો કરી દીધો. (૨૦) પછી (વય પૂર્ણ થતાં) તેને મૃત્યુ આપ્યું (અને) 
પછી તેને કબરમાં મૂકાવ્યો. (૨૧) ફરી જ્યારે તે (અલ્લાહપાક) ચાહશે 
ત્યારે તેને બીજીવાર સજીવન કરશે. (ર૨) કંઈ (શુક્ર કર્યો) નહિ (અને) તેને 
જે હુકમ કર્યો હતો તેનું પાલન કર્યું નહિ. (૨૩) માટે માણસને જોઈએ 
કે પોતાના ખોરાક(ની વસ્તુ) તરફ દષ્ટિ કરે (ર૪) કે અમે જ પાણીને 
વરસાવ્યું. (ર૫) પછી અમે જ પૃથ્વીને ફાડી નાખી, (ર૬) પછી અમે જ 
તેમાં અનાજ (૨૭) તથા દ્રાક્ષ અને શાકભાજી, (૨૮) તેમજ ઝયતૂન અને 
ખજૂરીઓ (૨૯) તેમજ ગીચ (બગીચાઓ) (૩૦) અને ફળો તથા ઘાસચારો 
ઉત્પજ્ઞ કર્યા. (૩૧) કેટલીક (ચીજો) તમારા અને (કેટલીક) તમારા પશુઓના 
લાભ માટે (ઉગાડી). (૩૨) 


અવૃ-તક્વીર 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતમાં બે વિષયોની ચર્ચા કરવામાં આવી છે : (૧) આખિરત 
અને (૨) રિસાલત. 

સૂરહ તકવીરમાં છે કે, જ્યારે દરેક બાજુ પોતપોતાની જ ચિંતામાં 
લોકો પડેલા હશે, કોઈને કોઈની ખબર નહીં હોય, મનુષ્ય અને પશુ, મિત્ર 
અને શત્રુ ભયના માર્યા ભેગા થઈ જશે અને જ્યારે જહજ્ઞમ ધગધગાવવામાં 
આવશે અને જજ્ઞતને પાસે લઈ આવવામાં આવશે, તે સમયે દરેક મનુષ્ય 
જાણી લેશે કે તે શું લઈને આવ્યો છે. 


સૂરએ તકવીરની આયતોનો ખુલાસો 
કિયામતનો આંખે દેખ્યો અહેવાલ : 


જ્યારે સૂર્યનો પ્રકાશ વીંટાળી લેવામાં આવશે (૧) અને જ્યારે તારાઓ 
ઝાંખા થઈ જશે (૨) અને જ્યારે પર્વતોને (હવામાં) ચલાવવામાં આવશે (૩) 
અને જ્યારે નજીકમાં વિયાનારી ઊંટણીઓ છૂટી ફરશે (૪) અને જ્યારે 





[૮૧૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ છવ્વીસમી તરાવીહ 





જંગલી જાનવરો (ગભરાટથી) એકઠા થઈ જશે (પ) અને જ્યારે સમુદ્રોને 
ભડકાવી દેવામાં આવશે (૬) અને જ્યારે દરેક પ્રકારના લોકોને એકઠા 
કરવામાં આવશે (૪૭) અને જ્યારે જીવતી દટાયેલી પુત્રીને પૂછવામાં 
આવશે, (૮) કે ક્યા ગુનાહમાં તેણી મારી નંખાઈ હતી ? (૯) અને જ્યારે 
અઅમાલનામા ઉઘાડવામાં આવશે (૧૦) અને જ્યારે આકાશની ખાલ ખેંચી 
લેવામાં આવશે (૧ ૧) અને જ્યારે જહજ્ઞમ (ની આગ)ને તપાવવામાં આવશે 
(૧૨) અને જ્યારે જજ્ઞતને નજીક લાવવામાં આવશે (૧૩) ત્યારે દરેક જીવ 
પોતે જે કરણી લઈને આવ્યો તેને જાણી લેશે. (૧૪) 

રિસાલત : 


બેશક, આ કુર્‌આન એક માનવંત ફરિશ્તા (જિબ્રઈલ અલે.)ની લાવેલી 
(ખુદાઈ) વાણી છે. (૧૯) જે મહા બળવાન હોઈ અર્શના માલિક પાસે મોટી 
પદવીવાળા છે. (૨૦) (અને) ત્યાં (આકાશોમાં) તે સર્વમાન્ય (તથા) પ્રામાણિક 
છે (૨૧) અને તમારો સાથી (મુહમ્મદ સલ.) કાંઈ પાગલ નથી. (૨૨) 
બેશક, તેમણે તે (જિબ્રઈલ અલૈ.ને અસલી સ્વરૂપમાં) આકાશના ખુલ્લા 
(ઉંચા) કિનારા પાસે જોયા છે (૨૩) અને એ (નબી વહીની) ગુપ્ત વાતો 
બતાવવામાં કંજુસ પણ નથી (૨૪) અને આ કુર્‌આન શરીફ કોઈ મરદૂદ 
શયતાનની વાણી નથી (૨પ) ત્યારે તેને (જૂઠાડી) તમે ક્યાં જઈ રહ્યા છો ? 
(૨૬) એ તો (સામાન્ય રીતે) સર્વ જગત માટે એક નસીહત છે. (૨૭) (ખાસ 
કરી) તેને માટે કે જે તમારામાંથી સીધો ચાલવા ચાહે (૨૮) અને તમે જગતના 
પાલનહાર અલ્લાહ તઆલાની ઈચ્છા વગર કંઈ ચાહી શકતા નથી. (ર૯) 


અલ-ઈન્કિતાર 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતનો વિષય આખિરત છે. મુસ્નદે અહમદ, તિરમિઝી અને 
તબરાનીની રિવાયત છે કે, હઝરત અબ્દુલ્લાહ (રદી.) બિન ઉમરે હુઝૂર 
(સલ.)નો એ આદેશ વર્ણવ્યો કે, “જે વ્યક્તિ ચાહે કે કયામતના દિવસને 
એવી રીતે જોઈ લે, જેવી રીતે સગી આંખોથી જોવામાં આવે છે, તો તે સૂરહ 








છવ્વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૮૧૨] 





તક્વીર, સૂરહ ઈન્ફિતાર અને સૂરએ ઈન્શિકાક પઢે.” 


સૂરએ ઈન્ડફિતારમાં છે કે, આવો દિવસ અચૂક આવશે જ્યારે આ સમગ્ર 
વ્યવસ્થા ભયંકરતા સાથે નષ્ટ થઈ જશે. અહીં ગુનેહગારોએ મહેતલથી 
ધોકો ન ખાવો જોઈએ. આ તો અલ્લાહપાકની કૃપાને કારણે છે કે જેથી તે 
સ્વયંની સુધારણા કરી લે. ખુદાપાકે તમારા કર્મોને લખનારા ફરિશ્તાઓ 
નિયુક્ત કર્યા છે, જે તમારા દરેક કાયને જાણે છે. નિઃશંક સત્કાર્ય કરનારાઓ 
એશમાં હશે અને વિદ્રોહીઓ દોઝખમાં. તે દિવસે કોઈ જીવ અન્ય જીવ 
માટે કાંઈ જ નહીં કરી શકે. આ નિર્ણય એ દિવસે સંપૂર્ણપણે અલ્લાહપાકના 
અધિકારમાં હશે. 


સૂરએ ઈન્ફિતારની આયતોનો ખુલાસો 


કઈ વસ્તુએ માનવીને ધોકામાં નાંખ્યો ? : 


જ્યારે આકાશ ચીરાઈ જશે (૧) અને જ્યારે તારાઓ (તૂટીને) ખરી 
પડશે (૨) અને જ્યારે (મીઠા, ખારા) સમુદ્રો ઉભરાઈ નીકળશે (૩) અને 
જ્યારે (મુર્દાઓને સજીવન કરવા) કબરો ઉપર-તળે કરવામાં આવશે (૪) 
તો (તે વેળા) દરેક વ્યક્તિ પોતાનું આગળ મોકલેલું અને પાછળ મૂકેલું જાણી 
લેશે. (૫) હે ઈન્સાન ! તને કઈ વસ્તુએ તારા તે માયાળુ પરવરદિગારથી 
ભમાવી દીધો ? (૬) જેણે તને પેદા કર્યો, ફરી તને સુડોળ બનાવ્યો, ફરી તેને 
બરાબર કર્યો (9) (અને) જે મુખાકૃતિમાં તેણે ચાહ્યું તને જોડી દીધો. (૮) 
(છતાં તમે) કંઈ (કર્યું) નહિ, બલ્કે તમે તો ઈન્સાફ (ના દિવસ)ને જ જૂઠાડો 
છો (૯) અને બેશક, તમારા ઉપર રક્ષકો (૧૦) માનવંત કરણી લખનારા 
(નિર્માણ) છે, (૧૧) જેઓ તમારી સૌ કરણીઓને જાણે છે. (૧૨) 


અલ-મુતક્‌ફિફીન 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતનો વિષય પણ આખિરત છે. શરૂની આયતોમાં તે સામાન્ય 
અપ્રમાણિકતાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જે વેપારી લોકોમાં ખૂબ જ 





[૮૧૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ છવ્વીસમી તરાવીહ 





વ્યાપક રીતે ફેલાયેલી હતી. બીજાઓ પાસેથી લેવાનું હોય ત્યારે પૂરેપૂરા 
તોલમાપ સાથે લેતા હતા, પરંતુ જ્યારે બીજાઓને આપવાનું હોય ત્યારે 
તોલમાપમાં દરેકને કંઈકને કંઈ ઓછું આપતા હતા. સમાજના અનેક 
દૂષણોમાંથી આ એક દૂષણને ઉદાહરણ તરીકે લઈ એ બતાવવામાં આવ્યું 
છે કે, આ આખિરતની ઉપેક્ષા કરવાનું અનિવાર્ય પરિણામ છે. જ્યાં સુધી 
લોકોને એ વાતનું ભાન ન થાય કે તેમને એક દિવસ અલ્લાહ તઆલા સમક્ષ 
રજૂ થવાનું છે, અને પાઈ-પાઈનો હિસાબ આપવાનો છે ત્યાં સુધી એ અશક્ય 
છે કે તેઓ તેમના વ્યવહારમાં સંપૂર્ણ પ્રમાણિકતા અપનાવી શકે. માણસમાં 
સાચી અને કાયમી પ્રમાણિકતા જો પેદા થઈ શકતી હોય તો તે ફક્ત અલ્લાહ 
તઆલાના ડર અને આખિરત ઉપર વિશ્વાસના કારણે જ થઈ શકે છે. 


સૂરએ તત્ફીફની આયતોનો ખુલાસો 


માપતોલમાં કમી કરવી મહા પાપ છે : 
માપતોલમાં ઘટાડો કરનારાઓની મહા ખરાબી છે (૧) કે જ્યારે લોકોથી 


(પોતાનો હક) માપીને લે ત્યારે તો પૂરૂં ભરી લે છે (૨) અને જ્યારે તેમને 
માપીને અથવા તોલીને આપે ત્યારે ઓછું આપે છે. (૩) શું તે લોકોને એનું 
યકીન નથી કે તેઓને (ફરી સજીવન કરી) ઉઠાડવામાં આવશે ? (૪) તે એક 
મહાન દિવસના માટે, (૫) કે જે દિવસે સર્વે લોકો કુલ જહાનના માલિકની 


આગળ ઉભા રહેશે. (૬) 
અલ-ઈન્રિકાક 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતનો વિષય કિયામત અને આખિરત છે. શરૂની આયતોમાં 
કયામતના સત્ય હોવાની દલીલ આવી છે. તેનું સ્વરૂપ એવુ વણંવવામાં 
આવ્યુ છે કે, તે દિવસે આકાશ ફાટી જશે, ધરતીને પાથરી સમતળ મેદાન 
બનાવી દેવામાં આવશે. જે કંઈ ધરતીના પેટાળમાં છે (એટલે કે, મૃત્યુ 
પામેલા માણસોના શરીરના અંગો અને તેમના કર્મોના પુરાવા) તે બધું બહાર 








છવ્વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૮૧૪] 





કાઢી ફેંકી દેશે. અહીં સુધી કે, તેમાં કંઈ પણ બાકી રહેશે નહીં. અને આ માટે 
દલીલ એ આપવામાં આવી છે કે, આકાશ અને ધરતી માટે તેમના રબ 
તરફથી આ જ આદેશ હશે, કારણ કે બશ્ેવ તેના જ સર્જન છે, એટલે તેઓ 


તેનો આદેશભંગ કરી શકતા નથી. તેમના માટે યોગ્ય એ જ છે કે, તેઓ 
પોતાના રબના આદેશનું પાલન કરે. 


સૂરએ ઈન્શિકાકની આયતોનો ખુલાસો 
કર્મપોઠો જમણા-ડાબા હાથમાં આપવામાં આવશે : 
તો (તે દિવસે) જેને જેનું અઅમાલનામુ જમણા હાથમાં મળશે (૭) 
તો તેનાથી સહેલાઈ સાથે હિસાબ લેવામાં આવશે (૮) અને તે (એથી 
પરવારી) પોતાના સબંધીઓ તરફ ખુશી ખુશી પાછો ફરશે (૯) અને જેને 
તેનું અઅમાલનામુ પીઠની પાછળથી (ડાબા હાથમાં) મળશે (૧૦) ત્યારે તે 
મૌતને પુકારશે (૧૧) અને આગમાં પડશે. (૧૨) ખરેખર, (દુનિયામાં) તે 
પોતાના કુટુંબમાં નચિંત રહેતો હતો. (૧ ૩) તે ધારી બેઠો હતો કે તે (અલ્લાહ 
તઆલાની તરફ) હરગિઝ પાછો નહિ જાય. (૧૪) કેમ નહિ ? તેનો પરવર- 
દિગાર તેને સારી રીતે જોતો હતો. (૧૫) 


અલ-બુરૂજ 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતનો વિષય કાફિરોને તે અત્યાચાર અને જુલ્મના માઠા 
પરિણામોથી ચેતવવાનો છે, જે તેઓ ઈમાન લાવનારાઓ ઉપર ગુજારી 
રહ્યા હતા. અને ઈમાનવાળાઓને સાંત્વન (તસલ્લી) આપવાનો છે કે, જો 
તેઓ અત્યાચારો સામે દેઢતાપૂર્વક મક્કમ રહેશે, તો તેમને તે બદલ શ્રેષ્ઠ 
વળતર (બદલો) મળશે અને અલ્લાહપાક અત્યાચારીઓથી બદલો લેશે. 

આના અનુસંધાનમાં સોપ્રથમ “અસ્હાબુલ ઉખદૂદ' (ખાડાવાળાઓ)ની 
વાત કહેવામાં આવી છે. જેમણે ઈમાન લાવનારાઓને આગથી ભરેલા 
ખાડાઓમાં ફેંકી બાળી મૂકયા હતા. અને આ કિસ્સા દ્વારા કેટલીક વાતો 





[૮૧૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ છવ્વીસમી તરાવીહ 





મુસલમાનો અને કાફિરોના મગજમાં ઉતારવામાં આવી છે. એક એ કે, જેવી 
રીતે અસ્હાબુલ ઉખદૂદ (ખાડાવાળાઓ) જે રીતે અલ્લાહપાકના ધિક્કાર 
અને મારને લાયક ઠર્યા, એવી જ રીતે મક્કાના સરદારો પણ તે માટે લાયક 
બની રહ્યા છે. બીજી એ કે, જેવી રીતે ઈમાનવાળાઓએ તે વખતે આગના 
ખાડાઓમાં પડી પ્રાણ આપી દેવાનું સ્વીકાર્યું હતું, પરંતુ ઈમાન છોડવાની ના 
પાડી હતી, તેવી જ રીતે અત્યારે પણ જરૂર છે કે, ઈમાનવાળા લોકો દરેક 
સખતમાં સખત યાતનાઓ સહન કરી લે, પરંતુ ઈમાનનો માર્ગ ન છોડે. 


સૂરએ બુરૂજની આયતોનો ખુલાસો 


અલ્લાહપાકની પકડ ઘણી સણ છે : 


બેશક, આપના પરવરદિગારની પકડ ઘણી સખત છે. (૧૨) બેશક, તે 
જ પહેલી વખત ઉત્પન્ન કરે છે અને તે જ ફરીથી (કિયામતમાં પણ) ઉત્પજ્ઞ 
કરશે (૧૩) અને તે જ મોટો બખ્શનાર (અને) મુહબ્બત કરનાર છે. (૧૪) 
અર્શનો માલિક (અને) મોટાઈવાળો છે. (૧૫) જે કંઈ ચાહે તે કરી નાખનાર 
છે. (૧૬) શું આપને (હે મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ !) તે 
લશ્કરોના સમાચાર પહોંચ્યા છે ? (૧૭) એટલે ફિરઔન અને સમૂદના, 
(૧૮) બલ્કે એ કાફિરો તો (કુર્‌આનને) જૂઠાડવામાં (લાગેલા) છે, (૧૯) 
પણ અલ્લાહ તઆલાએ તેઓને દરેક તરફથી ઘેરી રાખ્યા છે. (૨૦) (કુર્‌આન 
જૂઠાડવા લાયક નથી) બલ્કે તે એક ઈઝઝતવાળુ કુર્‌આન છે, (૨૧) જે લવ્હે 
મહફૂઝમાં (લખાયેલું) છે. (૨૨) 


અતુ-તારિક 


સૂરતના વિષયોનો ખુલાસો : 

આ સૂરતમાં બે વિષયો વર્ણવવામાં આવ્યા છે : એક એ કે, માણસે 
મૃત્યુ પછી અલ્લાહપાકની સામે હાજર થવાનું છે. બીજું એ કે, કુર્‌આન 
શરીફ એક ચોક્કસ ફેંસલો કરનાર કિતાબ છે. જેને કાફિરોની કોઈ ચાલ 
કે યુક્તિ હાનિ પહોંચાડી શકતી નથી. 








છવ્વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૮૧૬] 





જેવી રીતે આકાશમાંથી વરસાદનું વરસવું અને ધરતીમાંથી વૃક્ષો 
અને પાકનું ઉગવું કોઈ રમત નથી, પરંતુ એક ગંભીર કાર્ય છે. તે જ રીતે 
કુર્‌આન શરીફમાં જે હકીકતોનું વર્ણન થયુ છે, તે પણ કંઈ હસવાની વાતો 
નથી, પરંતુ પાકી અને અટળ વાતો છે. 


સૂરએ અત્‌-તારિકમાં છે કે, સૃષ્ટિના ગ્રહોની વ્યવસ્થા સાક્ષી છે કે, અહીં 
એક વસ્તુ પણ એવી નથી જે એક શક્તિની દેખરેખ વગર પોતાની જગ્યાએ 
અટલ રહી શકે. સ્વયં મનુષ્ય પાણીના એક ટીપાંથી ઉત્પન્ઞ કરવામાં આવ્યો, 
તેથી જે ખુદાએ તેને અસ્તિત્વ આપ્યું તો ચોક્કસ તેને ફરીવાર ઉત્પન્ન કરી 
શકે છે. જેથી તેના બધા જ કાર્યોની તપાસ કરી શકાય જેની ઉપર સંસારમાં 
પડદો પડેલો હતો. તે સમયે પોતાના કર્મોની સજા ભોગવવામાંથી કોઈ તેને 
બચાવી નહીં શકે. 

અંતે જણાવ્યું કે, કાફિરો સમજી રહ્યા છે કે તેમની ચાલોથી કુર્‌આન- 
વાળાઓને છેતરી નાખશે, પરંતુ તેમને ખબર નથી કે અલ્લાહ તઆલા પણ 
તેમની સાથે ચાલ ચાલી રહ્યો છે અને તેની ચાલની સામે કાફિરોની ચાલ 
કાંઈ જ કામ નહીં આવે. 

સૂરએ તારિકની આયતોનો ખુલાસો 

અલ્લાહપાક હિસાબના દિવસે કરીથી સજીવન કરશે : 

કોઈ પણ જીવ એવો નથી કે જેના ઉપર કોઈ રક્ષક (ફરિશ્તો) ન હોય. 
(જ) માટે માણસે જોવું (વિચારવું) જોઈએ કે તે કઈ વસ્તુથી ઉત્પન્ઞ કરવામાં 
આવ્યો છે ? (૫) તે એક ઉછળતા પાણી (વીય)થી બન્યો છે, (૬) જે પીઠ 
અને છાતીની વચ્ચેથી નીકળે છે. (9) (તો એથી સાબિત થયું કે) બેશક, 
અલ્લાહપાક તેને ફરી સજીવન કરવા પર જરૂર શક્તિમાન છે. (૮) (તે 
દિવસે સજીવન કરશે) જે દિવસે સર્વ ભેદો ખુલી જશે (૯) ત્યારે ન તો તેને 
(પોતાના બચાવની) શક્તિ હશે તેમજ ન કોઈ તેનો મદદગાર હશે. (૧૦) 
કુર્‌આન ફેંસલો કરનાર કિતાબ છે : 

સોગંદ છે આકાશના કે જે વરસાદ વરસાવે છે (૧૧) તથા સોગંદ છે 





[૮૧૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ છવ્વીસમી તરાવીહ 





પૃથ્વીના કે જે (બીયામાંથી ફણગો ફુટતી વખતે) ફાટી જાય છે. (૧૨) બેશક, 
આ કુર્‌આન (હક ને બાતિલમાં) ફેંસલો કરનાર કલામ છે (૧૩) અને એ 
કંઈ નિરર્થક વાત નથી. (૧૪) અલબત્ત, તેઓ (હકની વિરૂદ્ધતામાં) અનેક 
પ્રકારના દાવ રચે છે. (૧૫) અને હું પણ (તેમની નિષ્ફળતાના) દાવમાં 
લાગેલો છું. (૧૬) માટે તું આ કાફિરોને ઢીલ આપ (વધુ નહિ તો) થોડી 
મુદતની મોહલત આપ. (૧૭) 


અલ-અખઅતલા 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતના ત્રણ વિષયો છે : (૧) તોહીદ (ર) નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમને આદેશો અને (૩) આખિરત. 


પ્રથમ આયતમાં તોહીદનું શિક્ષણ એક જ વાક્યમાં સમેટી લેવામાં 
આવ્યુ છે કે, અલ્લાહ તઆલાના નામની તસ્બીહ કરવામાં આવે. અથાંત્‌ તેને 
કોઈ એવા નામથી યાદ કરવામાં ન આવે જે ખામી, ખરાબી, નિર્બળતા 
અથવા સૃષ્ટિની વસ્તુઓ સાથે સરખામણીનું કોઈ પાસુ ધરાવતા હોય. કારણ 
કે દુનિયામાં જેટલી પણ બગાડ ફેલાવતી માન્યતાઓ ઉભી થઈ છે, તે સૌનું 
મૂળ કારણ અલ્લાહપાક વિશેનો કોઈ ખોટો ખ્યાલ જ છે, જેણે એ પવિત્ર 
હસ્તી માટે કોઈ ખોટા નામનું રૂપ ધારણ કર્યું છે. તેથી માન્યતાની ખરાઈ 
માટે સૌપ્રથમ એ જરૂરી છે કે, અલ્લાહપાકને ફક્ત તે “અસ્માએ હુસના”” 
અથાત્‌ સુંદર નામોથી જ યાદ કરવામાં આવે, જે તેના માટે યોગ્ય હોય. 


આ પછી ત્રણ આયતોમાં બતાવવામાં આવ્યુ છે કે, તમારો રબ જેના 
નામની તસ્બીહ માટે હુકમ આપવામાં આવી રહ્યો છે, એ છે જેણે સૃષ્ટિની 
સમગ્ર વસ્તુઓ સર્જી તેનું પ્રમાણ ગોઠવ્યું, તેની તકદીર બનાવી, તેને એ કામ 
પુરૂં કરવાનો માર્ગ બતાવ્યો, જેના માટે તે સર્જવામાં આવી છે. અને તમે 
તમારી નજરે તેની શક્તિના આ ચમત્કારને જોઈ રહ્યા છો કે, તે ધરતી ઉપર 
વનસ્પતિ પણ ઉગાડે છે, અને પછી તેને સૂકવી પણ દે છે. કોઈ હસ્તી ન તો 
વસંત લાવવા માટે શક્તિમાન છે, ન તો પાનખરને રોકવાની શક્તિ ધરાવે છે. 








છવ્વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૮૧૮] 





અંતે ફરમાવ્યુ કે, સફળતા તેમના માટે છે જેઓ માન્યતાઓ, નીતિમત્તા 
તથા કાર્યોમાં પવિત્રતા અપનાવે અને પોતાના રબનું નામ લઈ નમાઝ પઢે. 
પરંતુ લોકોની હાલત એ છે કે, તેમને બધી ચિંતા આ જ દુનિયાના એશ- 
આરામ, લાભ અને લિજ્જતોની છે. હકીકતમાં ખરી ચિંતા તો આખિરતની 
હોવી જોઈએ. કારણકે દુનિયા ફના થવાની છે અને આખિરત કાયમી છે. 
અને દુનિયાની નેઅમતો કરતાં આખિરતની નેઅમતો કેટલીય ગણી ચઢિયાતી 
છે. આ હકીકત ફક્ત કુર્‌આન શરીફમાં બતાવવામાં આવી રહી નથી, બલ્કે 
હેઝ. ઈબ્રાહીમ (અલયહિસ્સલામ) અને હઝ. મૂસા (અલયહિસ્સલામ)ની 
પુસ્તિકાઓ (સહીફા)માં પણ માનવીને આ હકીકતોથી વાકેફ કરાવવામાં 
આવ્યો છે. 


સૂરએ અલ્‌-અઅલામાં જણાવાયું છે કે, અલ્લાહપાકના દરેક કાર્યમાં 
એક ક્રમ અને તબક્કો છે, જે સંપૂર્ણપણે તેની બુધ્ધિમત્તા ઉપર આધારિત છે. 
જે રીતે ધરતીની વનસ્પતિ ધીરે ધીરે ગીચ અને હરિયાળી બને છે, તે જ રીતે 
અલ્લાહપાકની આ કૃપા, કુર્‌આન પણ તમારી ઉપર ક્રમાનુસાર ઉતરશે, 
કંઠસ્થ કરાવવામાં આવશે અને તમે તેના એક-એક શબ્દને પણ નહીં ભૂલો. 
તે જ રીતે આવનારી મુશ્કેલીઓમાં પણ તે જ ધીરે ધીરે માર્ગ કાઢશે. 


સૂરએ અઅલાની આયતોનો ખુલાસો 


અલ્લાહપાકની પવિત્ર પશંશા : 

(હે મુહમ્મદ સલ. !) પોતાના પરવરદિગારના નામની તસ્બીહ પઢો, જે 
સર્વોપરી છે. (૧) જેણે (સૌ કાંઈ) બનાવ્યું. ફરી (તેને) ઠીક બનાવ્યું (૨) 
અને જેણે સઘળુ નિર્માણ કર્યું. ફરી (તેને) માર્ગ દેખાડયો (૩) અને 
જેણે (પૃથ્વીમાંથી લીલોછમ) ચારો કાઢયો. (૪) ફરી તેણે તે ચારાને (સૂકો) 
કાળાશ પડતો કચરો બનાવ્યો. (૫) 
આખિરત દુન્યાથી ઉત્તમ છે : 


ખરેખર, તેનું ભલું થયું કે જે (બુરા અકીદાઓ અને ગુનાહોથી) પાક 





[૮૧૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ છવ્વીસમી તરાવીહ 





થયો (૧૪) અને પોતાના પાલનહારનું નામ લેતો અને નમાઝ પઢતો રહ્યો. 
(૧૫) (પણ હે કાફિરો ! તમે તેમ ન કર્યુ) બલ્કે તમે તો દુનિયાના જીવનને 
શ્રેષ્ઠ ગણો છો (૧ €) અને (ખરી રીતે જોતાં તો) આખિરત (દુનિયાથી) અતિ 
ઉત્તમ અને સદા બાકી રહેનારી છે. (૧૭) બેશક, આ વાત આગલા 
સહીફાઓમાં પણ છે. (૧ ૮) એટલે ઈબ્રાહીમ (અલૈ.) અને મૂસા (અલે.)ના 
સહીફાઓમાં. (૧૯) 


અલુ-ગાશિયહ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતમાં સોપ્રથમ ગફલતમાં પડેલા લોકોને ચોંકાવવા માટે અચાનક 
તેમની સમક્ષ એ પ્રશ્ન મૂકવામાં આવ્યો છે કે, તમને એ સમયની પણ ખબર 
છે, જ્યારે સમગ્ર દુનિયા ઉપર છવાઈ જનારી એક આફત ઉતરશે. આ 
પછી તરત જ વિગતોનું વર્ણન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે કે, તે સમયે સમગ્ર 
માનવજાત બે ભિજ્ઞ વર્ગોમાં વહેંચાઈ બે ભિજ્ઞ પરિણામે નિહાળશે. એક તો 
તે, જે જહેજ્ઞમમાં જશે અને તેમને આ પ્રકારની સખત યાતનાઓ ભોગવવી 
પડશે. બીજો તે, જે ઉચ્ચ કક્ષાની જજ્ઞતમાં જશે, અને તેમને આવી નેઅમતો 
પ્રા થશે. 

જે લોકો તૌહીદના શિક્ષણ અને આખિરતના સમાચારને સાંભળી 
નારાજ થઈ રહ્યા છે, તેમને સંબોધ્યા કે, આરબ પ્રદેશના રણમાં જે ઉંટો 
ઉપર તમારા સમગ્ર જીવનનો આધાર છે, ક્યારેક વિચારતા નથી કે, આ ઉંટો 
કેવી રીતે બરાબર તે જ ખાસિયતો પ્રમાણે બની ગયા, જેની ખાસિયતોના 
પશુની જરૂરિયાત આ રણજીવન માટે હતી. તેઓ જ્યારે પ્રવાસમાં હોય છે, 
ત્યારે તેમને આકાશ દેખાતુ હોય છે અથવા પવતો કે જમીન. હવે આ જ ત્રણ 
વસ્તુઓ ઉપર વિચારે કે ઉપર આ આકાશ કેવી રીતે છવાઈ ગયું ? સામે 
આ પર્વતો કેવી રીતે ઉભા થઈ ગયા ? નીચે આ ધરતી કેવી રીતે પથરાઈ 
ગઈ ? શું આ બધું કોઈ સંપૂર્ણ શક્તિશાળી અને ડહાપણવાળા કારીગરની 
કારીગરી વિના જ થઈ ગયું છે ? 








છવ્વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [૮૨૦] 





સૂરએ ગાશિયહની આયતોનો ખુલાસો 


સમગ જગત ઉપર છવાઈ જનાર મુસીબત માનવીઓતવને બે 
ભાગમાં વહેંચી કાઢશે : 


શું આપને ઢાંકી લેનાર (કિયામત)ની વાત પહોંચી છે ? (૧) કેટલાક 
ચહેરા તે દિવસે ઝલીલ (૨) (અને) પરિશ્રમ ઉઠાવનાર થાકેલા હશે (૩) 
(અને) તેઓ ધગધગતી આગમાં દાખલ થશે (૪) અને તેઓને એક ઉકળતા 
ઝરાનું પાણી પિવડાવવામાં આવશે (૫) (અને) તેઓને એક કાંટાવાળા 
ઝાડ સિવાય બીજો કોઈ ખોરાક મળશે નહિ. (૬) જે (ખાનારને) તાજો નહિ 
કરે તેમજ તે ભૂખને પણ નહિ ટાળે. (૭) કેટલાક ચહેરા તે દિવસે રોનક- 
વાળા (૮) (અને) પોતાની (નેક) કરણીને લીધે ખુશ હશે (૯) અને તેઓ 
આલીશાન બગીચાઓમાં હશે, (૧૦) જેમાં તેઓ કોઈ બકવાસ સાંભળશે 
નહિ. (૧૧) તે (જજ્ઞતમાં)માં વહેતી નહેરો હશે. (૧૨) તે જજ્ઞતમાં ઉંચા 
ઉંચા (બિછાવેલા) તખતો હશે (૧૩) અને (વ્યવસ્થિત) ગોઠવેલા ગ્લાસો 
હશે (૧૪) અને હારબંધ મૂકેલા (ગાદી) તકિયા હશે (૧૫) અને ઠેર ઠેર 
મખમલી ગાલીચાઓ પાથરેલા હશે. (૧૬) 
ઊંટને જોઈ ખુદાપાકને યાદ કરો : 

ત્યારે શું તે લોકો ઊંટોને જોતા નથી કે તે કેવી (અજબ) રીતે બનાવ- 
વામાં આવ્યા છે ? (૧૭) અને આકાશને (જોતા નથી) કે તે કેવી રીતે ઊંચું 
કરવામાં આવ્યું છે ? (૧૮) અને પવંતોને (નથી જોતા) કે તે કેવા સ્થાયી 
કરી (ઠોકી) દેવામાં આવ્યા છે ? (૧૯) અને જમીનને (નથી જોતા) કે તે 
કેવી રીતે બિછાવવામાં આવી છે ? (૨૦) માટે (હે મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ 
તઆલા અલયહિ વસલ્લમ !) આપ શિખામણ આપતા રહો. આપનું કામ તો 
શિખામણ આપવાનું જ છે. (૨૧) આપ તેઓના ઉપર રક્ષક (તરીકે) નથી 
(કે વધુ ચિંતા કરો;) (૨૨) પરંતુ જેણે મોઢું ફેરવ્યું અને ઈન્કાર કર્યો (૨૩) 
તેને અલ્લાહપાક (આખિરતમાં) મહાન શિક્ષા કરશે. (ર૪) બેશક, અમારી 
જ પાસે તેઓને પાછા આવવાનું છે. (ર૫) પછી તેમનાથી હિસાબ લેવાનું 





[૮૨૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ છવ્વીસમી તરાવીહ 





અમારૂં જ કામ છે. (તેથી) આપે વધુ ચિંતા કરવી નહિ. (૨૬) 
અલુ-કજ 
સૂરતના વિષયોનો ખુલાસો : 


આ સૂરતનો વિષય આખિરતના બદલા (ઈન્આમ) અને સજાને પુરવાર 
કરવાનો છે. જેનો મક્કાવાસીઓ ઈન્કાર કરી રહ્યા હતા. 


ઉદાહરણ તરીકે આદ, સમૂદ અને ફિરઔનના અંજામનો ઉલ્લેખ 
કરવામાં આવ્યો છે કે, જ્યારે તેઓ મયાદા ઓળંગી ગયા અને ધરતી ઉપર 
ખૂબ બગાડ ફેલાવવા લાગ્યા, ત્યારે અલ્લાહ તઆલાના પ્રકોપનો કોરડો 
તેમની ઉપર વિંઝાયો. એ જ આ વાતની નિશાની છે કે, સૃષ્ટિનું આ તંત્ર કોઈ 
બહેરી-મૂંગી સત્તાઓ ચલાવી રહી નથી, બલ્કે એક જબરદસ્ત તાકતવાળી 
સર્વશક્તિમાન જાત સમગ્ર સૃષ્ટિ ઉપર સત્તા ચલાવી રહી છે. 


લોકોનો ભૌતિકવાદી (માદી) દષ્ટિકોણ જેના કારણે તેઓ ચારિત્ર્યની 
ભલાઈ અને બૂરાઈને અવગણી ધન અને હોદ્દા હોવા ન હોવાને માન- 
અપમાનના માપદંડ સમજી બેઠા હતા અને એ વાત ભૂલી ગયા હતા કે, ન 
અમીરી એ કોઈ ઈનામ છે, ન તો ગરીબી એ કોઈ સજા છે. પરંતુ અલ્લાહ 
તઆલા આ બધે સ્થિતિઓમાં માણસની પરીક્ષા કરી રહ્યો છે કે, ધનદોલત 
મેળવી એ કઈ જાતનું વલણ અપનાવે છે અને ગરીબીમાં એ ક્યો માર્ગ લે છે. 


ન 


લોકોની આ વર્તણૂંક એટલે કે અનાથ બાળકના બાપના મૃત્યુ પછી સમાજમાં 


જ્‌ 


કોઈ તેની ખબર ન લેતો, ગરીબોનો કોઈ પૂછનાર ન હતો, જે શક્તિશાળી 


છ. 


હેતો તે મરેલાનો વારસો હડપ કરી જતો, અને નિર્બળ હકદારોને હાંકી કાઢતો 
અને લોકોને ધનદૌલતની એવી પ્યાસ છે કે, ગમે તેટલું ધન મળે તો પણ 
તેમને સંતોષ થતો નથી. આ બયાનનો હેતુ લોકોને એ વાત ગળે ઉતારવાનો 
છે કે, દુનિયાના જીવનમાં જે માણસોની વર્તણૂંક આવી છે, તેમનો હિસાબ- 
કિતાબ શા માટે ન થાય? 








છવ્વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૮૨૨] 





સૂરએ ફજની આયતોનો ખુલાસો 


માનવીની ભોતિક માનસિકતા, અલ્લાહ તઆલા અને બંદાઓ 
સાથેનો વર્તાવ : 


બેશક, આપનો પરવરદિગાર (નાફરમાનોની) તાકમાં જ છે (૧૪) 
પણ માણસને જ્યારે આપનો પરવરદિગાર અજમાવે છે એટલે (જાહેરમાં) 
તેને માન અને નેઅમત આપે છે ત્યારે તે (અભિમાની બની) કહે છે કે મારા 
પરવરદિગારે મારી આબરૂ (કીર્તિ) વધારી (૧૫) અને જ્યારે તે તેને (બીજી 
રીતે) અજમાવે છે એટલે તેના ઉપર તેની રોજી તંગ કરી દે છે ત્યારે તે 
(ફરિયાદ રૃપે) કહે છે મારા પરવરદિગારે મારી ઈઝઝત ઘટાડી. (૧૬) 
(પણ તે ધારે છે) તેવું તો નથી જ, બલ્કે તમે યતીમની ગણના (કદર) કરતા 
નથી (૧૭) અને મોહતાજને ખવડાવવાની પરસ્પર તાકીદ કરતા નથી. (૧૮) 
અને તમે મીરાસ (વારસ)નો સૌ માલ સમેટીને ખાઈ જાઓ છો ! (૧૯) અને 
ધનની હદ ઉપરાંત માયા રાખો છો. (૨૦) 


અલુ-બલદ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતમાં દુનિયામાં માનવીની અને માનવી માટે દુનિયાની સાચી 
હેસિયત સમજાવી એ બતાવ્યુ છે કે, અલ્લાહ તઆલાએ માણસ માટે સદ્ભાગ્ય 
અને દુભાગ્યના બજ્ઞે માર્ગો ખુલ્લા મૂકી દીધા છે. તેમને જોવા અને તેમની 
ઉપર ચાલવા માટેના સાધનો પણ તેને આપ્યા છે. અને હવે એ માણસના 
પોતાના પ્રયત્નો અને મહેનત ઉપર આધાર રાખે છે કે, તે સદ્ભાગ્યનો માર્ગ 
અપનાવી શુભ પરિણામે પહોંચે છે કે, દુર્ભાગ્યનો માર્ગ પસંદ કરી અશુભ 
પરિણામ પ્રાપ્ત કરે છે. 

ત્યાર પછી અલ્લાહ તઆલાએ બતાવ્યુ છે કે, તે ખીણ શું છે, જેમાંથી 
પસાર થઈ માણસ ઉશજ્ઞતિ (જજ્ઞત) તરફ જઈ શકે છે. તે એ કે, ઘમંડ અને 
દેખાવના ખર્ચ ત્યજી માણસ પોતાનું ધન અનાથ અને નિઃસહાયની સહાયતા 





[૮૨૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ છવ્વીસમી તરાવીહ 





માટે ખચે, અલ્લાહ તઆલા અને તેના દીન ઉપર ઈમાન લાવે, અને ઈમાન 
લાવનાર લોકોના જૂથમાં સામેલ થઈ એક એવા સમાજની રચનામાં ભાગ લે, 
જે ધૈયંપૂર્વક સત્યનિષ્ઠાના તકાદાઓને સંતોષવાવાળો અને લોકો ઉપર દયા 
કરનાર હોય. આ માર્ગ ઉપર ચાલનારાઓનું પરિણામ આ છે કે, માણસ 
અલ્લાહ તઆલાની કૃપાઓનો હકદાર બને અને આનાથી ઉલટું બીજો માર્ગ 
અપનાવનાર લોકોનો અંજામ દોઝખની આગ છે, જેમાંથી બહાર આવવાના 
બધા જ દ્વાર બંધ છે. 


સૂરહ અલ્‌-બલદમાં કહેવાયું છે કે, અલ્લાહ તઆલા મક્કાની ધરતીને 
ખુશ-હાલી અને શાંતિનું સ્થળ હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલયહિસ્સલામ)ની 
દુઆ અને બયતુલ્લાહની બરકતોને કારણે બનાવ્યું. આંખ, જીભ અને હોઠ 
આપ્યા, ભલાઈ-બૂરાઈની ઓળખ આપી. અલ્લાહ તઆલાના અહેસાનનો 
તકાદો હતો કે તેનાં આભારી અને તેના બંદાઓના શુભચિંતક અને મદદ 
કરનારા બન્યા હોત. 


સૂરએ બલદની આયતોનો ખુલાસો 


માલનો ઘમંડ અને અલ્લાહપાકના ઉપકારો : 

અલબત્ત, અમે માણસને બહુ મહેનતમાં (સપડાયેલો) બનાવ્યો છે. (૪) 
શું તે એમ ધારે છે કે તેના ઉપર કોઈનો કાબૂ નહિ ચાલે ? (૫પ) (અને 
ફુલાઈ)ને કહે છે કે મેં પુષ્કળ માલ વાપરી નાખ્યો છે. (૬) શું તે એમ ધારે 
છે કે તે(ના મૂળ મુદ્દા)ને કોઈએ જોયો જ નથી ? (૭) શું અમે તેને બે આંખો 
(૮) અને (એક) જીભ તથા બે હોઠ આપ્યા નથી ? (૯) અને અમે તેને 


દ. 


(ભલાઈ-બુરાઈની ઘાટીના) બજ્ઞે માર્ગ દેખાડી આપ્યા. (૧૦) 
અશુ-શમ્સ 
સૂરતના વિષયોનો ખુલાસો : 


આ સૂરતનો વિષય સદાચાર (નેકી) અને દુરાચાર (બુરાઈ) વચ્ચેનો 
તફાવત સમજાવવાનો અતે તે લોકોને ખરાબ અંજામથી ડરાવવાનો છે. 








છવ્વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૮૨૪] 





જેઓ આ તફાવતનો ઈન્કાર કરી દુરાચારના માર્ગ ઉપર ચાલવાનો આગ્રહ 
રાખે છે. 


જેવી રીતે સૂર્ય અને ચંદ્ર, દિવસ અને રાત, ધરતી અને આકાશ 
એકબીજાથી ભિજ્ઞ અને પોતાની અસરો અને પરિણામોની બાબતમાં 
એકબીજાથી પરસ્પર વિરોધી સ્વભાવના છે, તેવી જ રીતે સદાચાર-દુરાચાર 
પણ એકબીજાથી ભિજ્ઞ અને પોતાની અસરો અને પરિણામોમાં પરસ્પર 
વિરોધી છે. આ બશેવ ન તો પોતાના આકારમાં સરખા છે, અને ન તો તેમના 
પરિણામો સરખા હોઈ શકે છે. અને માનવીના મનમાં સદાચાર અને દુરાચારનો 
ભેદ, સારા અને નરસા વચ્ચેનો તફાવત, અને ઈષ્ટના ઈષ્ટ અને દુષ્ટના 
દુષ્ટ હોવા વિશેનું ભાન કરાવવામાં આવ્યુ છે. જો તે સારા વલણોને અમલમાં 
વધુ લાવે, અને ખરાબ વલણોથી પોતાની ઈચ્છાઓને મુક્ત રાખે તો સફળતા 
પ્રાપ્ત કરશે. અને આનાથી ઉલટું જો તે સારી ઈચ્છાઓને દબાવે અને 
બુરાઈઓને વધારે અમલમાં લાવે, તો તે નિષ્ફળ થશે. 


અલ્લાહ તઆલાએ પયગમ્બરો ઉપર સ્પષ્ટ અને ચોખ્ખી વહી ઉતારી, 
જેથી તેઓ લોકોને સાફ સાફ બતાવે કે સદાચાર શું છે અને દુરાચાર શું છે. 
આવા જ એક નબી હઝરત સાલેહ અલયહિસ્સલામને સમૂદની કૌમ તરફ 
મોકલવામાં આવ્યા હતા. એ કૌમ પોતાની વાસનાઓની બુરાઈઓમાં ડૂબી 
જઈ એવી વિદ્રોહી થઈ ગઈ હતી કે, તેણે તેમને ખોટા ઠેરવ્યા. અને જ્યારે 
તે લોકોના કહેવા પ્રમાણે હઝ. સાલેહ અલયહિસ્સલામે પથ્થરમાંથી ઉંટણીના 
રૂપમાં ચમત્કાર સર્જી બતાવ્યો, ત્યારે તેને પણ મારી નાંખી. આનું પરિણામ 
છેવટે એ આવ્યુ કે, આખી કૌમ નષ્ટ કરી દેવામાં આવી. 


સૂરએ શમ્સની આયતોનો ખુલાસો 
મનેચ્છાઓ ઉપર કાબૂ મેળવવો : 
સૂર્યના અને તેના પ્રકાશના સોગંદ છે (૧) અને ચંદ્રના જ્યારે કે તે 
સૂર્યના (ડુબ્યા) પછી આવે (૨) અને દિવસના જ્યારે કે તે તેને ખૂબ પ્રકાશિત 
કરે (૩) અને રાતના જ્યારે કે તે તેને ઢાંકી લે (૪) અને આકાશના તથા તેને 





[૮૨૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ છવ્વીસમી તરાવીહ 





(આવી શાનથી) બનાવવાના (પ) અને પૃથ્વીના તથા તેને (આવી હિકમતથી) 
ફેલાવવાના (૬) અને (મનુષ્યના) જીવન તથા એ વિશેના કે તેને દુરૂસ્ત 
બનાવ્યો. (૭) પછી તે (જીવ)ને બદી અને પરહેઝગારી (બજ્ઞે બાબતો)ની 
સમજ આપી. (૮) અલબત્ત, જેણે તે (જીવ)ને (નેકીઓ કરી) પવિત્ર કરી 
લીધો તે સફળ થયો (૯) અને જેણે તે (જીવ)ને (પાપોના કારણે) રગદોળી 
નાખ્યો તે નિષ્ફળ થયો. (૧૦) 


અલુ-લયુલ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતનો વિષય પણ આગલી સૂરતની જેમ જીવનના બે અલગ- 
અલગ માર્ગો અને તેમના પરિણામો વચ્ચેનો તફાવત વણંવવાનો છે. 
ફર્ક એટલો જ છે કે, એક વાતને બજ્ઞેવ સૂરતોમાં અલગ-અલગ રીતે 
સમજાવવામાં આવી છે. 


માનવસમાજના જે સભ્યો, કૌમો અને જૂથો દુનિયામાં વિવિધ કાર્યો 
કરી રહ્યા છે, તેઓ અનિવાર્યપણે પોતાના નૈતિક (અખ્લાક) પ્રકાર અનુસાર 
એટલા જ ભિશક્ન છે, જેટલા દિવસથી રાત અને નરથી માદા ભિન્ન છે. 


એક માણસ તે છે, જે ધન ખર્ચે, અલ્લાહપાકનો ડર અને પરહેઝગારી 
અપનાવે અને ભલાઈને ભલાઈ સમજે. બીજો માણસ તે છે, જે કંજૂસી કરે, 
અલ્લાહ તઆલાની પ્રસજ્ઞતા અને નારાજગીથી બેફિકર થઈ જાય, અને 
સાચી વાતને જૂઠી પાડે. આ બે કાર્યપ્રણાલીઓ અને તેમના પરિણામો દેખીતી 
રીતે જ એકબીજાથી ભિન્ઞ છે. પ્રથમ કાર્યપ્રણાલી જે માણસ અથવા જૂથ 
અપનાવશે, અલ્લાહ તઆલા તેના માટે જીવનનો સ્વચ્છ અને સીધો માર્ગ 
સરળ બનાવી દેશે. એટલે સુધી કે તેના માટે નેકી કરવી સરળ અને બદી 
આચરવી મુશ્કેલ થઈ જશે. અને બીજી કાયંપ્રણાલી જે કોઈ અપનાવશે, 
અલ્લાહ તઆલા તેના માટે તે પ્રકારના માર્ગને સરળ બનાવશે. એટલી હદે 
કે તેના માટે બદી આચરવી સહેલી અને નેકી કરવી મુશ્કેલ બની જશે. 








છવ્વીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [૮૨૬] 





સૂરએ લયૂલની આયતોનો ખુલાસો 


સારા-નરસા કામોનું પરિણામ : 

રાતના સોગંદ છે જ્યારે કે તે (અંધકારથી) છવાઈ જાય (૧) અને 
દિવસના જ્યારે કે તે પ્રકાશિત થઈ જાય (૨ર) તથા તેના કે જેણે નર અને 
માદા પેદા કર્યા. (૩) બેશક, તમારી કોશિશો ભિન્ન ભિન્ન છે. (૪) તો જેણે 
(અલ્લાહ તઆલાના માર્ગમાં દાન) આપ્યું તેમજ તે (અલ્લાહ તઆલાથી) 
ડરતો રહ્યો (૫) અને ભલી વાત (ઈસ્લામી તઅલીમ)ને સત્ય માની (૬) તો 
અમે તેને સરળતા તરફ ચલાવીશું (૭) પણ જેણે કંજૂસાઈ કરી અને 
(આખિરતથી) બેપરવા રહ્યો (૮) તથા ભલી વાત (ઈસ્લામી તઅલીમ)ને 
જૂઠી ગણી (૯) તો અમે તેને સષ્ાઈ તરફ ચલાવીશું. (૧૦) 





[૮૨૭] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ સત્તાવીસમી તરાવીહ 


ન સત્તાવીસમી તરાવીહ _2 


આજની સત્તાવીસમી તરાવીહમાં ત્રીસમા પારહની અંતિમ ૧૯ સૂરતોની તિલાવત 
કરવામાં આવશે. 





અઝૂ્‌-ઝુહા 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતનો વિષય આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને સાંત્વન 
(તસલ્લી) આપવાનો છે. અને હેતુ એ પરેશાની દૂર કરવાનો છે, જે વહી 
ઉતરવાના ક્રમમાં મોડુ થવાથી આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને થવા 
લાગી હતી. સૌપ્રથમ પ્રકાશમય દિવસ અને શાંતિપૂર્ણ રાત્રિના સોગંદ ખાઈ 
આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને સાંત્વન આપવામાં આવ્યુ છે કે, આપ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના રબે આપ સલ્લલ્લાહું અલયહિ વસલ્લમને 
કદાપિ છોડી દીધા નથી. અને ન તો તે આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમથી 
નારાજ થયા છે. વહીના રોકવામાં તેવી જ મસ્લેહત છે, જેવી રીતે દિવસની 
રોશની-પ્રકાશ પછી રાતનું અંધારૂ હોય છે. પરંતુ અંધારાનો આ અર્થ નથી 
હોતો કે હવે પછી અજવાળુ નહીં થાય. આ પછી આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમને શુભ સમાચાર આપવામાં આવ્યા છે કે, ઈસ્લામી દઅવતના 
આરંભિક કાળમાં આપ (સલ.)ને જે સખત મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે 
છે, એ ફક્ત ટૂંક સમય માટે છે. આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ માટે 
આ પછીનો સમય અગાઉના સમય કરતાં વધુ સારો થતો જશે અને બહુ 
સમય નહીં લાગે, જ્યારે અલ્લાહ તઆલા આપ (સલ.) ઉપર રહમત અને 
કરમનો એવો વરસાદ વરસાવશે, જેથી આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ 
ખુશ થઈ જશો. આ કુર્‌આન શરીફની તે સ્પષ્ટ આગાહીઓમાંથી છે, જે 
પાછળથી અક્ષરશઃ સાચી પડી. જો કે જ્યારે આ આગાહી કરવામાં આવી 
હતી, તે વખતે એ જરા પણ શક્ય લાગતું ન હતું કે, મક્કા મુકર્રમહમાં જે 
એકલા અટૂલા માનવી સમગ્ર કોમની અજ્ઞાનતા દૂર કરવા માંગે છે, તેમને 
આવી આશ્ચર્યકારક સફળતા પ્રાપ્ત થશે. 








સત્તાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૮૨૮] 





આપને આ ચિંતા કેવી રીતે થઈ કે અમે આપને છોડી દીધા છે અને 
અમે આપથી નારાજ થઈ ગયા છીએ. અમે તો આપના જન્મ દિવસથી જ 
આપની ઉપર સતત મહેરબાનીઓ કરતા આવ્યા છીએ. આપ અનાથ 
જન્મ્યા હતા, અમે આપના ઉછેર અને દેખભાળની શ્રેષ્ઠ વ્યવસ્થા કરી દીધી. 
અમે કુર્‌આન શરીફ મારફતે આપને ઉમદા પ્રકારનું માર્ગદર્શન કર્યું. આપ 
નાદાર હતા, અમે આપને ધનવાન બનાવ્યા. આ બધી વાતો સ્પષ્ટપણે દર્શાવી 
રહી છે કે, આપ આરંભથી જ અમને પ્યારા છો. અને અમારી કૃપા અને 
મહેરબાનીઓ સતત આપની સાથે છે. 

સૂરહ અઝ્‌-ઝુહા અને અલમ્‌ નશ્રહમાં નબી (સલ.)ને સાંત્વના 
આપવામાં આવી કે, અલ્લાહપાક તમને અચૂક સફળ બનાવશે અને માર્ગમાં 
જે અવરોધો આ સમયે દેખાઈ રહ્યા છે, તે બધા દૂર થઈ જશે. આવનારો 
સમય આનાથી સારો હશે અને અલ્લાહપાક એવી સફળતાઓ આપશે કે 
તમારૂં હૃદય પુલકિત થઈ જશે અને આપનું નામ કિયામત સુધી સંસારમાં 
ગૂંજતું રહેશે. બસ, રીત આ જ છે કે, દઅવતની તકલીફોની સાથે પોતાના 
રબમાં મગ્ન થઈ જાઓ. 


સૂરએ ઝુહાની આયતોનો ખુલાસો 

આપ (સલ.) ઉપર કરેલા ઈન્આમોનું વણન : 

શું તેણે આપને યતીમ ન જોયા પછી આપને ઠેકાણું આપ્યું ? (૯) અને 
તેણે આપને (માર્ગથી) અજાણ જોયા. ફરી આપને સીધો માર્ગ દેખાડી 
આપ્યો. (૭) વળી, તેણે આપને નાદાર જોયા પછી આપને ગની કરી દીધા 
(૮) માટે (એ ઉપકારોને યાદ કરી) યતીમને દબાવશો નહિ (૯) અને 
માંગનારને ધુત્કારશો નહિ (૧૦) અને પોતાના પરવરદિગારના ઉપકારોનું 
વર્ણન કરતા રહો. (૧૧) 

અલમ્‌ નશુરહ 

સૂરતના વિષયોનો ખુલાસો : 

આ સૂરતનો હેતુ અને આશય પણ રસૂલુલ્લાહ (સલ.)ને સાંત્વન 





[૮૨૯] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તાવીસમી તરાવીહ 





(તસલ્લી) આપવાનો છે. નુબૂવ્વત મળ્યા અગાઉ આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમ)ને ક્યારેય એ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડયો ન હતો, જેનો 
સામનો નબૂવ્વત પછી ઈસ્લામની દઅવતનો આરંભ કરતાં જ અચાનક આપ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ને કરવો પડયો. ઈસ્લામનો પ્રચાર આપ 
(સલ.)એ જેવો શરૂ કર્યો, કે જોતજોતામાં એ જ સમાજ આપ (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમ)નો શત્રુ બની ગયો, જેમાં આપ (સલ.) પહેલાં ખૂબ જ 
આદરપૂર્વક જોવામાં આવતા હતા. એ જ સબંધીઓ, મિત્રો, કબીલાના લોકો 
અને મહોલ્લાવાસીઓ આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ને ગાળો આપવા 
માંડ્યા, જે પહેલાં આપ (સલ.)નો ખૂબ આદર કરતા હતા. મક્કા મુકર્રમહમાં 
આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ની વાત સાંભળવા માટે કોઈ તેયાર ન 
હતું. રસ્તામાં જતા-આવતા આપ (સલ્લલ્લાહું અલયહિ વસલ્લમ) ઉપર 
કટાક્ષ શરૂ થઈ ગયા. ડગલે ને પગલે આપ (સલ.) સામે મુશ્કેલીઓ જ 
મુશ્કેલીઓ હતી. આરંભિક કાળ આપ (સલ.) માટે ઘણો હિમ્મત તોડી દે 
તેવો હતો. તેથી જ આપ (સલ.)ને સાંત્વન આપવા માટે પ્રથમ સૂરહ દુહા 
ઉતારવામાં આવી, ત્યારબાદ આ સૂરત ઉતરી. 


સૂરએ ઈન્શિરાહની આયતોનો ખુલાસો 


આપ (સલ.)નું નામ અઝાન, ઈકામત, ખુત્બા વગેરેમાં અલ્લાહ 
તઆલાના નામ સાથે પુકારવામાં આવે છે : 


(હે રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ !) શું અમે આપની ખાતર 
આપનો સીનો (ઈલ્મ વગેરેથી) ખોલી દીધો નથી ? (બેશક, ખોલી દીધો છે) 
(૧) અને અમે આપના ઉપરથી આપનો તે બોજો ઉતારી મૂકયો, (૨ર) જેણે 
આપની કેડ ભાંગી નાખી હતી (૩) અને અમે આપની ખાતર આપનું નામ 
બુલંદ કર્યું (૪) તો બેશક, મુશ્કેલીની સાથે સહેલાઈ છે. (૫) (ફરી પણ) 
બેશક, મુશ્કેલીની સાથે સહેલાઈ છે. (૬) ફરી જ્યારે આપ (પ્રચાર) કાર્યથી 
પરવારી જાવ તો (ખાસ બંદગીમાં) મહેનત કર્યા કરો (૭) અને પોતાના 
પરવરદિગાર તરફ જ દિલ લગાડી દો. (૮) 








સત્તાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૮૩૦] 





અતુ-તીન 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતનો વિષય બદલો (ઈનામ) અને સજાનું સમથન છે. આ હેતુ 
માટે સોપ્રથમ મહાન પૈગમ્બરોની જન્મભૂમિઓના સોગંદ લઈ ફરમાવવામાં 
આવ્યુ છે કે, અલ્લાહપાકે માનવીને શ્રેષ્ઠ બંધારણ સાથે બનાવ્યો છે. 


આ પછી એ બતાવવામાં આવ્યુ છે કે, માનવીઓના બે પ્રકાર છે : એક, 
એ જે આ ઉત્તમ બનાવટ સાથે પેદા થયા પછી બુરાઈ તરફ વળે છે અને 
નૈતિક અધઃપતનની ખાઈમાં ગબડતા ગબડતા તે છેલ્લા તળિયે પહોંચી જાય 
છે, જેનાથી વધુ નીચ બીજી કોઈ મખ્લૂક નથી હોતી. બીજો, એ જે ઈમાન 
અને સદાચરણનો માર્ગ અપનાવી આ પતનથી બચી જાય છે અને તે ઉચ્ચ 
સ્થાનો ઉપર મક્કમ રહે છે, જે તેના ઉત્તમ બંધારણ સાથે પેદા થવાનો 
અનિવાર્ય તકાદો છે. 


જો પતન પામેલા લોકોને કોઈ શિક્ષા અને ઉંચાઈ પર ચઢનારને કોઈ 
વળતર ન મળે અને બક્ઞેના કાર્ય-પરિણામો સમાન હોય તો તેનો એ અર્થ 
થાય છે કે, અલ્લાહપાકને ત્યાં કોઈ ન્યાય જ નથી. જો કે માનવસ્વભાવ અને 
સામાન્ય બુદ્ધ બજ્ઞેવનો તકાદો એ છે કે, જે કોઈ વ્યક્તિ હુકમ ચલાવતી 
હોય તે ન્યાય કરે. તો પછી એ કેવી રીતે કલ્પી શકાય કે અલ્લાહ તઆલા, 
જે બધા જ હાકેમોમાં સૌથી મોટો હાકેમ છે, ન્યાય નહીં તોળે ? 


આ સૂરતમાં ત્રણ સન્માનિત જન્મભૂમિ એટલે કે બયતુલ્મુકદ્દસ, તૂરે 
સીના જ્યાં હઝરત મૂસા (અલૈ.)નો અલ્લાહ તઆલા સાથે વાર્તાલાપ થયો, 
અને મક્કા. ત્યાર બાદ મનુષ્યનું વર્ણન છે. જેથી સમજાય છે કે, ઉપરોક્ત 
ત્રણ જગ્યાઓ જેટલી સન્માનને લાયક છે, તેટલું જ મનુષ્યનું સન્માન 
અલ્લાહપાક સમક્ષ છે. પરંતુ જ્યારે મનુષ્ય પોતાનું મૂલ્ય ન સમજે તો પછી 
તેને નીચાઓથી પણ વિશેષ નીચો કરી દે છે. અને જે ઈમાનવાળા છે, તેઓને 
ક્યારેય ન ખૂટે તેવો સવાબ મળશે. 





[૮૩૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તાવીસમી તરાવીહ 





સૂરએ તીનની આયતોનો ખુલાસો 


જવાની પછી ઘડપણ અતે પછી કિયામત આવવાની જ છે : 


અલબત્ત, અમે ઈન્સાનને સૌથી સરસ આકારમાં પેદા કર્યો છે. (૪) 
ફરી અમે તેને નીચાઓથી પણ વિશેષ નીચો કરી દઈએ છીએ, (પ) પરંતુ 
જે લોકો ઈમાન લાવ્યા અને સારા કામો કર્યા તો તેઓ માટે અખૂટ સવાબ છે. 
(૬) ફરી (હે માનવી !) કઈ વસ્તુ તને આ (દલીલો) પછી કિયામતને 
જૂઠાડવા લાચાર કરે છે ? (૭) શું અલ્લાહપાક સૌ હાકિમોથી વધુ હાકિમ 
નથી ? (જરૂર છે.) (૮) 


અલ-અલક 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


હુંઝૂર (સલ.) પર વહી આવવા પહેલાં આપ (સલ.) સાચાં સ્વપ્રા જોવા 
લાગ્યા કે સ્વપ્નામાં જે કંઈ જોતા, તે બાબતો સવારમાં તે જ પ્રમાણે તરત 
જાહેર થતી. અંતે આપ (સલ.)ને સંપૂર્ણ એકાંતવાસની પ્રેરણા થતાં આપ 
એક પહાડની ગુફામાં જઈ અલ્લાહ તઆલાની બંદગી કરવા લાગ્યા. ઘેરથી 
કેટલાક દિવસોનું ખાવા-પીવાનું સાથે લઈ રાત-દિવસ ત્યાં જ રહેતા. એક 
વખત આખો એક મહિનો હિરા નામની ગુકામાં રહ્યા હતા, ત્યારે હઝરત 
જિબ્રઈલ અલૈહિસ્સલામ પ્રથમ આ પાંચ આયતોની જ વહી લઈને આવ્યા. 
અને આપ (સલ.)ને અલ્લાહપાકના રસૂલ હોવાની ખબર આપતાં આયતો 
પઢવાનું કહ્યું, તો આપે ફરમાવ્યું : હું પઢવાનું જાણતો નથી. ત્યારે હઝરત 
જિબ્રઈલ અલયહિસ્સલામે આપ (સલ.)ને પકડીને દબાવ્યા, તો પણ આપે 
તે જ જવાબ આપ્યો. તેથી ફરી દબાવ્યા. આખરે ત્રીજી વખત જોરથી દબાવીને 
પઢવા કહ્યું. અને પછી પ્રથમ આયતો પઢવા લાગ્યા ત્યારે આપ (સલ.) 
પઢવા લાગ્યા. હુઝૂર (સલ.)ને લખતાં-વાંચતા આવડતું ન હતું. આ આયતોમાં 
એ વાત તરફ ઈશારો કર્યો કે, જે અલ્લાહ તઆલા કોઈ પણ પ્રકારના ભાન 
કે સાન વિનાના લોહીના જામી ગયેલા લોચાથી બુદ્ધિશાળી માનવીને બનાવવા 
શક્તિમાન છે, તે જ અલ્લાહ તઆલા અભણ માણસને પણ પોતે ધારે તે 








સત્તાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૮૩૨] 





શીખવી શકે છે. સામાન્ય રીતે ભણેલા-ગણેલાઓને જે પ્રમાણે કલમ વડે 
તેમજ કેટલીક બાબતોનું બીજી રીતે પણ જ્ઞાન આપે છે, તે જ પ્રમાણે આપને 
કલમ વિના એમ જ સૌ જ્ઞાન અર્પણ કરશે. 


સૂરહ અલકની પ્રથમ પાંચ આયતો સૌથી પ્રથમ વહીની હેસિયતથી 
ગારે હિરામાં નાઝિલ થઈ છે. આમાં અલ્લાહપાકે પોતાના નબી સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમને આદેશ આપ્યો છે કે, પોતાના રબના નામે જે સમગ્ર 
જગતનો સર્જનહાર છે, લોકોને આનું ફરમાન સંભળાવી દો કે તેણે માનવીને 
લોહીના થીજેલા લોચામાંથી પેદા કર્યો અને આ કૃપા કરી કે ઈલ્મ શીખવાડવા 
માટે કલમ દ્વારા તેના શિક્ષણની કાયમી વ્યવસ્થા કરી અને તેને એ વાતો 
બતાવી જે અગાઉ તે જાણતા ન હતા. 


નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની દઅવતના જવાબમાં કુરૈેશના 
આગેવાનોના વિદ્રોહ પર ચેતવ્યા કે આ ધન અને દરજ્જાના ઘમંડમાં ખુદાથી 
નિસ્પૃહ અને બેપરવા થઈ ગયા છે. જો કે એક દિવસે બધાએ પોતાના કર્મોનો 
જવાબ આપવા માટે ખુદાપાકની જ પાસે પાછા ફરવાનું છે. પછી હુઝૂર 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને નમાઝ પઢવાથી અટકાવવા વિશે ખૂબ જ 
ક્રોધ અને કોપથી સવાલ કર્યો છે કે, જો અલ્લાહપાકનો એક બંદો હિદાયત- 
ખરા માર્ગ ઉપર હોય અથવા ખુદાપાકની પકડથી બચાવનારી વાતો બતાવી 
રહ્યો હોય અને આ બંડખોરો એને જૂઠાડી રહ્યા હોય તો શું આ નથી સમજતા 
કે અલ્લાહપાક જોઈ રહ્યા છે. જો આ લોકો આ વલણ નહી ત્યજે તો અમે 
તેમને ચોટીથી પકડીને ઘસીટીશું. તો બોલાવી લે તેઓ પોતાના હિમાયતીઓને 
અમે પણ બોલાવી લઈશું પોતાના જાંબાઝોને ! 


પારહ-૩૦ માં બે સૂરતો એવી છે, જેમાંથી એક રિસાલતના આરંભમાં 
ઉતરી એટલે (સૂરહ અલક) અને બીજી (સૂરહ નશ્ર) રિસાલતના સંપૂર્ણ 
થવાની ખબર આપે છે. જે નબી (સલ.)ની વફાત પહેલાં નાઝિલ થઈ, જેમાં 
ઇસ્લામના વર્ચસ્વનું વર્ણન છે. જેને જોઈ ખુશી થાય છે કે, વેરાન જમીનમાં 
ઇસ્લામનું વાવેતર કર્યું હતું, આજે તે ફળદાયક બની ગયું. પરંતુ એક સવાલ 





[૮૩૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તાવીસમી તરાવીહ 





એ ઉદ્ભવે છે કે, જ્યારે ઈજ્જત મળી ગઈ, વર્ચસ્વ સ્થાપિત થઈ ગયું, તો 
પછી ઈસ્તિગફાર શા માટે ? તેનો જવાબ એ છે કે, ઈતિહાસ એ વાતનો 
ગવાહ છે કે, વિજયી થનારના દિલમાં ઘમંડ જેવી લાઈલાજ બીમારી જન્મ 
લે છે. માટે ઘમંડ જેવી બીમારીનો ઈલાજ ઈસ્તિગફાર છે. 


મુખ્લિસોની નિશાની ઈસ્તિગફાર કરવો છે. કારણ કે તેઓ જાણે છે કે 
આપણે જે પણ અલ્લાહપાકની ઈબાદત કરીએ છીએ તેમાં અલ્લાહપાકે જે 
પ્રમાણે હુકમ આપ્યો હતો તે મુજબ અદાયગીમાં કંઈને કંઈ ઉણપ હશે. માટે 
અલ્લાહપાકથી માફી માંગે છે. 


સૂરએ અલકની આયતોનો ખુલાસો 


સર્વપથમ વહી ઈલ્મ (તોહીદ, રિસાલત અને ક્યામત) બાબતે 
ઉતારી આ ઉમ્મતને ઈલ્મના વિશેષ ગુણોથી સન્માન આપ્યુ : 


(હે નબી સલ. ! જે કુર્‌આન શરીક આપના પર ઉતર્યા કરશે તેને) 
પોતાના પરવરદિગારનું નામ લઈ પઢયા કરો, જેણે (સર્વ કંઈ) બનાવ્યું. 
(૧) જેણે મનુષ્યને જામી ગયેલા લોહીથી બનાવ્યો. (ર) આપ (કુર્‌આન) 
પઢો અને આપનો પરવરદિગાર અતિશય રહમવાળો છે. (૩) જેણે કલમ 
વડે ઈલ્મ શીખવ્યું (૪) અને મનુષ્યને એવી વાતો શીખવી કે જેને તે જાણતો 
ન હતો. (૫) 

અલ -કન 
સૂરતના વિષયોનો ખુલાસો : 


આ સૂરતનો વિષય લોકોને કુર્‌આન શરીફના મહત્વથી વાકેફ કરવાનો 
છે. આનાથી આગલી સૂરતમાં કુર્‌આન શરીફની પ્રથમ વહીનું વર્ણન હતું. 
હવે તે જ કુર્‌આન શરીફની ફઝીલત બતાવવામાં આવી રહી છે. 

લવ્હે મહફૂઝથી પહેલા આસમાન પર જે એકી વખતે પૂરૂ કુર્‌આન 
મજીદ ઉતર્યું, તે શબે કદ્રમાં જ ઉતર્યું હતું. ફરી ત્યાંથી હઝરત જિબ્રઈલ 
(અલૈ.) મારફતે દુનિયામાં હુઝૂર (સલ.)ના ઉપર ઉતર્યું. તે પણ ઘણુ કરી 








સત્તાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૮૩૪] 





પ્રથમ એ જ રાત્રે ઉતરવાનું શરૂ થયું. પછી જરૂર મુજબ થોડુ થોડુ કરી 
લગભગ તેવીસ વર્ષમાં સંપૂર્ણ ઉતરી રહ્યું. 

એ રાતમાં કુર્‌આન શરીફ ઉતારવા ઉપરાંત અલ્લાહ તઆલાએ સદા 
માટે ત્રણ ફઝીલતો રાખી ઃ (૧) તે રાતની બંદગી અને નેકી તેના સિવાયના 
હજાર માસની બંદગી અને નેકીથી બહેતર અને વધુ સવાબને પાત્ર ઠેરવી. 
હંદીસોમાં પણ એની ઘણી ફઝીલતો આવી છે. અલ્લાહપાકની આ બખ્શિશ 
હુંઝૂર (સલ.)ની ઉમ્મત માટે જ ખાસ છે, પરંતુ યાદ રાખવું જોઈએ કે એ 
રાત્રે કોઈ ગુનોહ કરવું પણ ખુદાઈ કહેર વહોરી લેવું જ છે. માટે એ રાત્રે 
ખાસ કરી ગુનાહથી બચે. ગફલત અને એશ-આરામમાં એ રાત ગુમાવે નહિ. 
હદીસ શરીફમાં છે કે, જે માણસ એ રાતની બરકતથી અભાગ્ય રહ્યો, તે 
સૌ ભલાઈઓથી અભાગ્ય રહ્યો. એટલે તે મોટો કમનસીબ છે. (ર) આવતા 
વર્ષમાં જેટલા કામ અને બંદોબસ્ત છે, તે લવ્હે મહફૂઝથી નકલ કરી 
ફરિશ્તાઓને આપવામાં આવે છે અને તે સૌની વ્યવસ્થા કરવા માટે ઘણા 
ફરિશ્તા તેમજ જિબ્રઈલ (અલૈ.) પોતે પણ જમીન પર ઉતરી આખી રાત 
દુનિયામાં ફરે છે. (૩) ફરિશ્તાઓ સાથે જે રહમત અને બરકત ઉતરે છે, 
તેની અસરથી આખી રાત અમન-ચૈન અને દિલની શાંતિ રહે છે કે, 
અલ્લાહવાળાઓને તે રાત્રે બંદગી કરવામાં ખૂબ દિલ લાગી તેમાં અજબ 
પ્રકારની લઝઝત જણાય છે. તે ઉપરાંત બંદગી કરનારાઓ માટે ફરિશ્તા પણ 
દુઆ કરે છે. કુરૂઆન મજીદની બીજી આયતથી જણાય છે કે, એ રાત 
રમઝાન માસમાં છે. અને હદીસોથી જણાય છે કે, રમઝાન શરીફના છેલ્લા 
દાયકાની એકી રાતોમાં એકવીસથી ઓગણત્રીસમી સુધી વારાફરતી કોઈ 
પણ એક રાત હોય છે. કેટલાક બુઝુર્ગોએ ખાસ સત્તાવીસમી રાત માટે જ 
ભારપૂર્વક કહ્યું છે. સારાંશ કે એ રાત્રિને છુપાવવામાં આવી અને તેમાં એ 
ભેદ છે કે, એનો ચાહક દરેક રાત બંદગીમાં વિતાવે. જો કોઈથી તેટલું ન બને 
તો આખા રમઝાન મહિનામાં કોશિશ કરે. ખાસ કરી છેલ્લા દસ દિવસમાં ॥ો 
ઘણી જ કોશિશ કરે. 


રમઝાન મહિનાનો એક ખાસ તોહફો “શબે કદ્ર” છે. આ રાતની 





[૮૩૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તાવીસમી તરાવીહ 





મહત્વતા પર સ્વયં કુરઆને એક આખી સૂરત વડે પ્રકાશ ફૈકયો છે. 


હેદીષ શરીફમાં છે કે, આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે પણ આ 
રાતની ફઝીલતો બયાન કરી છે કે, “જે શખ્સ કદરની રાત્રે ઈબાદતમાં 
ઉભો રહેશે ઈમાન તથા સવાબની નિય્યત સાથે, તો તેના પાછલા બધા 
ગુનાહ માફ કરી દેવામાં આવે છે.” 


શબે કદરને અલ્લાહ તઆલાએ વિશેષ હેતુસર છપાવી રાખી છે. તેની 
ક્રોઈ ચોક્કસ તારીખ કુઓઆંન શરીફમાં કે હદીષ શરીફમાં નક્કી કરવામાં 
આવી નથી. હદીષોમાં જો કે તેને રમઝાનના છેલ્લા દસ દિવસોની એકી 
સંખ્યાવાળી રાતોમાં શોધવા માટે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે. આ 
રાતને છુપાવી રાખવા પાછળનો આશય એ છે કે તેની તલાશમાં બંદાને 
અનેક રાતોમાં ઈબાદત કરવાની તૌફીક મળી જાય છે. 

હઝરત આયશા (રદી.)નં વર્ણન છે કે, જ્યારે રમઝાનના છેલ્લા ૧૦ 
દિવસો શરૂ થઈ જતા તો આપ (સલ.) આખી રાત જાગતા અને પોતાના 
ઘરવાળાઓને પણ જગાડતા અને ઘણી કોશિશ કરતા અને પોતાનો પાયજામો 
કસીને બાંધી લેતા (મતલબ કે એકચિત્તે ઈબાદતમાં પરોવાય જતા). 


આપનો ઈર્શાદ છે કે, “તમે લોકો શબે કદરને અંતિમ દસ દિવસોની 
એકી સંખ્યાવાળી રાતોમાં શોધો. (%%/ર ૪ર) 


રમઝાન મહિનાની ઈબાદતોમાં એક ઈબાદત એ'તેકાફ પણ છે. 
જેનો હેતુ દિલને દુનિયાના કામકાજથી દૂર કરી થોડાક દિવસો માટે ખુદાના 
ઘરમાં બેસવાનો છે તથા ઈબાદતમાં તલ્લીન રહેવાનો છે. મસ્જિદને એ'તેકાફ 
માટે એટલે પસંદ કરવામાં આવી છે કે શાંત ચિત્તે સાચા અર્થમાં માણસ 
ખદાપાકની યાદમાં વ્યસ્ત રહી શકે. આમ, તે ખુદાપાકની વધારે નિકટ જઈ 
શકે છે અને પોતાની અંદર સાચા અર્થમાં તકવો પેદા કરી શકે છે, જે 
રમઝાનનો ખાસ મકસદ છે. 


આપ (સલ.)એ દર વર્ષે એ'તેકાફ કર્યો છે અને સાચા દિલવાળા 
મુસ્લિમોએ પણ દરેક કાળમાં એ'તેકાફને એક સુન્નત તરીકે સમજી અમલ 








સત્તાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૮૩૬] 





કર્યો છે. હઝરત આયશા (રદી.) ફરમાવે છે કે, “આપ (સલ.) દર વર્ષે 
રમઝાનમાં દસ દિવસ એઅતિકાફ કરતા હતા અને જે વર્ષે આપની વફાત 


ન્ટ 


થઈ તે વર્ષે આપે વીસ દિવસનો એ'તેકાફ કર્યો.” (૧ ૪/૪ ૪ર) 
સૂરએ કત્રની આયતોનો ખુલાસો 


આ ઉમ્મતની ઉંમર ઓછી છે, તો સવાબનું પમાણ વધારી આપ્ય 

બેશક, અમે જ આ (કુર્‌આન)ને શબે કદ્રમાં ઉતાર્યું છે (૧) અને આપને 
કંઈ ખબર છે કે શબે કદ્ર કેવી છે ? (૨) શબે કદ્ર હજાર માસથી બેહતર છે. 
(૩) તે રાત્રે ફરિશ્તા અને રૂહ (જિબ્રઈલ અલે.) પોતાના પરવરદિગારના 
હુકમથી દરેક (નિર્માણ થયેલા) મહાન કામ લઈ (પૃથ્વી ૫૨) ઉતરે છે. (૪) 
(તેમજ તે રાત્રે) સંપૂર્ણ સલામતી છે. તે (આખી) રાત પ્હો ફાટતાં સુધી 
(બરકતવાળી) છે. (૫) 


સૂરએ બગય્યિનહ 


સૂરતના વિષયોનો ખુલાસો : 

આ સૂરતમાં યહૂદીઓ, ખ્રિસ્તીઓ અને મુશ્રિકોની હઠધર્મનું વર્ણન 
છે. ખાસ કરીને યહૂદીઓ જેમને આગલી કિતાબોનું જ્ઞાન અને તૌહીદ તથા 
રિસાલતનું વર્ણન દલીલો સાથે આપવામાં આવ્યુ હતું. સાથે શિર્ક અને 
તૌહીદનું પરિણામ, જજ્ઞત તથા જહન્ઞમનું પણ વણન છે. 


સૂરહ અલ બય્યિનહમાં બતાવ્યું છે કે, ગ્રૅંથવાળા (યહૂદીઓ અને 
ખ્રિસ્તીઓ) તથા મુશ્રિકો બંને સાંઠ-ગાંઠ કરીને કુરૂઆનને જૂઠાડવા માટે 
આગળ આવ્યા છે. તેનું કારણ આ નથી કે કુર્‌આન વિશે તેઓ શંકામાં પડેલા 
છે, બલ્કે તેનું મૂળ કારણ તેમનું અહમ્‌ અને ઘમંડ છે. લોકો જો ઈતિહાસની 
આરસીમાં ગ્રંથવાળાઓની ભૂમિકા જોશે તો તેમના પર આ વાસ્તવિક્તા 
સ્પષ્ટ થઈ જશે કે તેમની જેમ તેમના બાપ-દાદા (વડવાઓ) પણ પોતાના 
જમાનામાં પયગમ્બરો પાસે મુઅજિઝા (ચમત્કારો)ની માંગણી કરતા રહ્યા. 
પરંતુ એ ચમત્કારો જોઈ લીધા છતાં પણ ખુદાપાકના ગ્રંથ અને તેના દીનનો 





[૮૩૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તાવીસમી તરાવીહ 





ઈન્કાર અથવા તો પોતાની મરજીથી છિજ્ઞ-ભિજ્ઞ કરતા રહ્યા છે. ઈમાન 
લાવવાનું ખરૂં માધ્યમ મુઅજિઝા (ચમત્કારો) નહીં, બલ્કે ખુદાપાકનો ભય 
છે. જેનાથી વંચિત હોવાને કારણે ખુદા તઆલાને ત્યાં તેમની ગણના સોથી 
ખરાબ મખ્લૂક (સૃષ્ટિ કે સર્જન)માં છે. અને શ્રેષ્ઠ મખ્લૂક એ છે, જે ઈમાન 
લાવીને નેક અમલ અખત્યાર કરશે. તેમનું વળતર જશ્ઞત છે. અલ્લાહપાક 
તેમનાથી રાજી અને તેઓ અલ્લાહપાકથી રાજી. 


સૂરએ બગય્યિનહની આયતોનો ખુલાસો 
જન્નત-જહનબ્નમવાળા અમલોનું ટૂંકુ વણન : 


બેશક, જે લોકોએ અહલે કિતાબ અને મુશ્રિકોમાંથી તે (દલીલ એટલે 
રસૂલ)નો ઈન્કાર કર્યો, તેઓ જહન્નમની આગમાં જશે (અને) સદા તેમાં જ 
રહેશે અને આ લોકો જ સર્વ મખ્લૂક કરતાં બદતર છે. (૬) બેશક, જે લોકો 
ઈમાન લાવ્યા અને નેક કામો કર્યા તે લોકો જ સૌ મખ્લૂકથી બહેતર છે. (૪) 
તેમનો બદલો તેમના પરવરદિગારની પાસે સદા રહેવાના બગીચા છે, જેની 
નીચે નહેરો વહેતી હશે. તેમાં જ તેઓ સદા નિરંતર રહેશે. અલ્લાહપાક 
તેઓથી રાજી રહેશે અને તેઓ અલ્લાહપાકથી રાજી રહેશે. આ (જજ્ઞત અને 
અલ્લાહ તઆલાની ખુશી) તે વ્યક્તિ માટે છે કે જે પોતાના પરવરદિગારથી 
ડરતો રહે છે. (૮) 


સૂરએ ઝિલઝાલ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતનો વિષય મૃત્યુ પછીના બીજા જીવન અને તેમાં એ બધા જ 
ખરાબ કૃત્યોનું માણસ સમક્ષ આવી જવું છે, જે તેણે દુનિયામાં કર્યા હતા. 
સોપ્રથમ ત્રણ ટૂંકા વાક્યોમાં એ બતાવવામાં આવ્યુ છે કે, મૃત્યુ પછીનું બીજુ 
જીવન કેવી રીતે અસ્તિત્વમાં આવશે. અને તે માણસ માટે કેવું અકળામણ 
ઉપજાવનારૂં હશે. પછીના બે વાક્યોમાં બતાવવામાં આવ્યુ છે કે, આ જ 
ધરતી જેની ઉપર રહી માણસે નિશ્ચિતપણે દરેક જાતના કર્મો કર્યા છે, અને 








સત્તાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૮૩૮] 





જેના વિશે તેની કલ્પનામાં પણ આ વાત આવી ન હતી કે, આ નિર્જીવ 
વસ્તુઓ કોઈ સમયે તેના કર્મોની સાક્ષી પૂરશે, તે દિવસે તેઓ અલ્લાહ 
તઆલાના આદેશ મુજબ બોલવા લાગશે. અને એક એક માણસ માટે એ 
નિવેદન કરશે કે, ક્યા વખતે, ક્યાં, તેણે શું શું કાર્યો કર્યા હતા. આ પછી 
ફરમાવવામાં આવ્યુ છે કે, તે દિવસે ધરતીના ખૂણે ખૂણેથી માણસોના 
ટોળે-ટોળા પોતાની કબરોમાંથી નીકળી આવશે. જેથી તેમના કર્મો તેમને 
દેખાડી દેવામાં આવે અને કર્મોની આ રજૂઆત એટલી સંપૂર્ણ અને વિગતવાર 
હશે કે, અંશ માત્ર સદાચાર કે દુરાચાર પણ એવો રહી નહી જાય, જે તેની 
સામે ન આવી જાય. 


જ્યારે કે સમગ્ર ધરતીને તેની સંપૂર્ણ તિવ્રતા સાથે હચમચાવી (કે હલાવી) 
નાખવામાં આવશે અને એ પોતાની ભીતરના સર્વ બોજાઓ કાઢીને બહાર 
ઠાલવી દેશે અને મનુષ્ય કહેશે કે તેને આ શું થઈ રહ્યું છે ? એ દિવસે તે 
પોતાની ઉપર વીતેલા સમગ્ર બનાવો વર્ણવી દેશે. કારણ કે તેના રબે તેને 
આમ કરવાનો આદેશ આપ્યો હશે. તે દિવસે લોકો કંબરોમાંથી એ રીતે 
નીકળશે કે કોઈની પણ સાથે ન તો તેમના કુટુંબીજનો હશે, ન તેના નોકર- 
ચાકર, ન તેની માલ-મિલ્કત, ન તેના સાથી-મિત્રો અને મદદગાર, અને ન 
તેણે ખુદાપાક સાથે સામેલ કરેલ ભાગીદારો (ઉપાસ્યો), બલ્કે દરેક પોતાના 
કર્મોનો જવાબ આપવા માટે પોતાના રબ સમક્ષ એકલો જ હાજર થશે. 


સૂરએ ઝિલઝાલની આયતોનો ખુલાસો 


જ્યારે જમીન પોતાની અંદરની બધી જ વસ્તુઓ બહાર ફેંકશે : 


જ્યારે પૃથ્વીને તેના સખત આંચકાથી હલાવી નાખવામાં આવશે (૧) 
અને પૃથ્વી પોતાના અંદરના બોજા બહાર કાઢી નાખશે (૨) અને (આ 
સ્થિતિ જોઈ) માનવી કહેશે કે એને શું થઈ ગયું છે ? (૩) તે દિવસે પૃથ્વી 
પોતાના સર્વે (સારા-નરસા) સમાચાર વણન કરવા લાગશે, (૪) કારણ કે 
આપના પરવરદિગારનો તેને એ જ હુકમ હશે. (૫) તે દિવસે લોકો જુદા 
જુદા ટોળાં થઈ જશે કે જેથી તેમને તેમની કરણી (નો બદલો) દેખાડવામાં 





[૮૩૯] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ સત્તાવીસમી તરાવીહ 





આવે. (૬) તો જે કોઈ (દુનિયામાં) જરા સરખી ભલાઈ કરશે 
પ્રત્યક્ષ) જોઈ લેશે (૭) અને જે કોઈ જરા સરખી બુરાઈ કરશે 
તે જોઈ લેશે. (૮) 


તેને તે 
તેને પણ 


અલ-આદિયાત 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતનો હેતુ લોકોને એ સમજાવવાનો છે કે, મનુષ્ય આખિરતનો 
ઈન્કાર કરી અથવા તેનાથી બેદરકાર રહી કેવા નૈતિક (અખ્લાકી) પતનનો 
ભોગ બને છે, અને સાથે જ લોકોને એ વાતથી ચેતવવાનું પણ છે કે, 
આખિરતમાં ફક્ત તેમના બાહ્ય કર્મો જ નહીં, પરંતુ તેમના દિલોમાં છુપાયેલા 


રહસ્યો સુદ્ધાંની તપાસ થશે. 
સૂરએ આદિયાતની આયતોનો ખુલાસો 
માનવી મોટો અપકારી છે, માલનો લાલચી છે : 


બેશક, માણસ પોતાના પરવરદિગારનો અતિ નાશુક્રો છે (૬) અને 
તેને પોતાને પણ એ બાબતની ખબર છે (૭) અને તે ધનની માયમાં બહુ 
જ પાકો છે. (૮) શું તેને તે વખતની ખબર નથી કે જ્યારે કબરોમાંથી 
મુર્દાઓને કાઢવામાં આવશે ? (૯) અને જે કંઈ દિલોમાં છે તેને જાહેર 
કરવામાં આવશે. (૧૦) બેશક, તે દિવસે પણ તેમના પરવરદિગારને તેમ (ના 
હાલ)ની સંપૂર્ણ ખબર હશે. (૧૧) 


અલ-કારિઅહ્‌ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતનો વિષય છે કિયામત અને આખિરત. સૌપ્રથમ લોકોને 
એમ કહી ચોંકાવવામાં આવ્યા છે કે, “મહાન દુર્ઘટના ! શું છે તે મહાન 
દુર્ઘટના ? તમે શું જાણો કે તે મહાન દુર્ઘટના શું છે ?'” આવી રીતે લોકોને 
કોઈ ભયંકર બનાવના સમાચાર સાંભળવા માટે તેયાર કરી દીધા બાદ બે 








સત્તાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૮૪૦] 





વાક્યોમાં તેમની સમક્ષ કિયામતનું ચિત્ર (અહેવાલ) રજૂ કરવામાં આવ્યુ 
છે કે, તે દિવસે ગભરામણની સ્થિતિમાં લોકો એવી રીતે નાસભાગ કરતા 
હશે, જેવી રીતે પ્રકાશ પાસે આવતા પતંગિયા વિખરાયેલા હોય છે. અને 
પર્વતો પીંજાયેલા ઉનની જેમ થઈ જશે. પછી એ બતાવવામાં આવ્યુ છે કે, 
આખિરતમાં જ્યારે લોકોનો હિસાબ-કિતાબ કરવા માટે અલ્લાહ તઆલાની 
અદાલતની સ્થાપના કરવામાં આવશે, ત્યારે તેમાં ન્યાય એ આધારે થશે કે, 
ક્યા મનુષ્યના સારા કામો ખરાબ કામો કરતાં વધુ વજનદાર અને કોના 
સારા કામોનું વજન તેના ખરાબ કામોના વજનના પ્રમાણમાં ઓછું છે. 
પહેલા પ્રકારના લોકોને એ મનપસંદ જીવન મળશે, જેનાથી તેઓ ખુશ થઈ 
જશે. અને બીજા પ્રકારના લોકોને એ ઉંડી ખાઈમાં ફેંકી દેવામાં આવશે, જે 
આગથી ભરેલી હશે. 


સૂરએ કારિઅહ્‌ની આયતોનો ખુલાસો 
જ્યારે પહાડો પીજેલા ઉનની માકક ઉડતા થઈ જશે : 


તે ખડખડાવી નાખનારી વસ્તુ (કિયામત) (૧) કેવી છે તે ખડખડાવી 
નાખનારી ? (૨) અને આપ સમજ્યા કે તે ખડખડાવનારી શું વસ્તુ છે ? 
(૩) (આ ખડખડાવાનો મામલો તે દિવસે થશે) જે દિવસે લોકો ફેલાઈ 
પડેલા પતંગિયાના માફક (વિખેરાયેલા) હશે (૪) અને પર્વતો પીંજેલા 
રંગીન ઉનની માફક (ઉડતા) થઈ જશે. (૫) ત્યાર પછી જે માણસના 
(નેકીઓના) પલ્લા ભારે થશે (£) તો તે મનમાન્યા આરામમાં રહેશે (૪) 
અને જે માણસના પલ્લાં હલકાં હશે (૮) તો તેનું ઠેકાણું (દઝખનો) ખાડો 
છે. (૯) વળી, તમને કંઈ ખબર છે કે તે ખાડો શું છે ? (૧૦) તે એક 
ધગધગતી આગ (નો ખાડો) છે. (૧૧) 


અતૃ-તકાસુર 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતમાં લોકોને દુનિયાપરસ્તીના તે ખરાબ પરિણામોથી ચેતવવામાં 
આવ્યા છે, જેના કારણે તેઓ છેલ્લા શ્વાસ સુધી વધુને વધુ ધનદોલત, દુન્યવી 





[૮૪૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તાવીસમી તરાવીહ 





લાભો, લિજ્જતો, હોદ્દો અને સત્તા મેળવવા તથા તેમાં એકબીજા ઉપર બાજી 
મારી જવા અને આ જ વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ ઉપર ગર્વ અનુભવતા રહે છે. આના 
ખરાબ પરિણામથી ખબરદાર કર્યા બાદ લોકોને એ બતાવવામાં આવ્યુ છે 
કે, આ નેઅમતો જેમને તમે અહીં નિશ્ચિતપણે એકઠી કરી રહ્યા છો, ફક્ત 
નેઅમતો જ નથી, પરંતુ તમને અજમાવવા માટેના સાધનો પણ છે. આમાંથી 
દરેક નેઅમત વિશે તમારે આખિરતમાં જવાબ આપવો પડશે. 


દુન્યામાં મનુષ્યને ફક્ત મોજમસ્તી, ખાવા-પીવા, શાદીઓ માટે પેદા 
નથી કર્યો. બલ્કે તેના ઉપર અંતરાત્માની શુદ્ધતાની ખાસ અગત્યની જરૂરત 
છે. નહીં તો અંતરાત્મા ગેરમાર્ગે દોરાશે. અલ્લાહ તઆલાની નેઅમતોનો 
ગેરમાર્ગે વપરાશ થશે તો અલ્લાહપાક તેનો હિસાબ-કિતાબ લેશે. 


સૂરએ તકાસુરની આયતોનો ખૂલાસો 
મોત સુધી માલની મુહબ્બત માનવીનો પીછો છોડતી નથી : 


(સાલના) વધારાનો લોભ તમને (આખિરતથી) ગફલતમાં રાખે છે. 
(૧) એટલા સુધી કે તમે કબ્રસ્તાનમાં પહોંચી જાઓ છો (૨ર) (પણ) કંઈ 
નહિ, તમે બહુ જલદી (કબરમાં જતાં જ) જાણી લેશો. (૩) ફરી પણ કંઈ 
નહિ, તમે બહુ જલદી જાણી લેશો (૪) કંઈ નહિ, જો તમે યકીની રીતે 
જાણી લેત (તો આમ ગફલતમાં ન પડત). (૫) ચોક્કસ તમે જહન્નમને 
અવશ્ય નિહાળશો. (૬) પછી તમે તેને યકીનની આંખે અવશ્ય જોઈ લેશો. 
(9) પછી તે દિવસે તમને સૌને (દુનિયાની) નેઅમતો વિશે જરૂર પૂછવામાં 
આવશે. (૮) 


અલ-અસ્ટ 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરત સોથી નાની હોવા છતાં “ગાગરમાં સાગર” સમી છે. એમાં 
તદ્દન સ્પષ્ટ શબ્દોમાં એ બતાવી દેવામાં આવ્યુ છે કે, વ્યક્તિ માટે સફળતાનો 
માર્ગ ક્યો છે અને તેના વિનાશ અને બરબાદીનો માર્ગ કર્યો છે. ઈમામ શાફઈ 








સત્તાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૮૪૨] 





(રહ.)એ કહ્યુ છે કે, જો લોકો આ સૂરત ઉપર વિચાર કરે તો આ એક જ 
સૂરત તેમના માગંદર્શન માટે પૂરતી છે. હઝરાતે સહાબાએ કિરામ (રદી.) 
સમક્ષ આ સૂરતનું ઘણુ મહત્વ હતું. સહાબાએ કિરામ (રદી.)માંથી કોઈ બે 
એકબીજાને મળતા ત્યારે જ્યાં સુધી એકબીજાને આ સૂરએ અસ્ર સંભળાવી 
ન લેતા, ત્યાં સુધી જુદા પડતા ન હતા. (#%ર/”) 


સૂરએ અસરની આયતોનો ખૂલાસો 


ચાર અમલોમાં માનવીની સફળતાનું રહસ્ય છે : 


જમાનાના સોગંદ છે. (૧) બેશક, માણસ (વખતને) વ્યર્થ ગાળવાના 
કારણે ઘણા નુકસાનમાં છે (૨) પરંતુ જે લોકો ઈમાન લાવ્યા અને સારા કામો 
કર્યા, તેમજ એકબીજાને સત્ય (એટલે દીનની વાતો પર કાયમ રહેવા)ની 
તાકીદ કરતા રહ્યા તેમજ આપસમાં ધીરજની તાકીદ કરતા રહ્યા, (તેઓ 
નુકસાનમાં નથી). (૩) 


અલ-હમઝ૯ 
૧૭ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ મક્કી સૂરતમાં કેટલીક તે અખ્લાકી (નૈતિક) બૂરાઈઓ વર્ણન 
કરવામાં આવી છે, જે અજ્ઞાનકાળમાં પૈસાના પૂજારી ધનવાનોમાં જોવામાં 
આવતી હતી. દરેક આરબ જાણતો હતો કે, આ દૂષણો-ખરાબીઓ હકીકતમાં 
તેમના સમાજમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે, અને તેને બધા જ લોકો ખરાબ માનતા 
હેતા. કોઈપણ એમ માનતો ન હતો કે, આ કોઈ સારા લક્ષણો છે. આ નફરત 
ઉપજાવે તેવા ચારિત્ર્યને રજૂ કરી બતાવવામાં આવ્યુ છે કે, આખિરતમાં એ 
લોકોનો અંત કેવો હશે, જેમનું ચારિત્ય આવું છે. આ બશ્ઞે વાતો એવી 
અસરકારક શૈલીમાં વર્ણવવામાં આવી છે, જેનાથી સાંભળનારાનું મન પોતે 
એ નિર્ણય કરી લે કે, આવા ચારિત્ર્યનો અંત આ જ આવવો જોઈએ. 

સૂરહ અલ હુમઝહમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે, લોકો પર મ્હેણાં- 
ટોળાં, એબ શોધવા, ધનની લાલસા અને કંજૂસી દોઝખના ઈંધણ બનાવવાના 





[૮૪૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તાવીસમી તરાવીહ 





કારણો છે. ફરમાવ્યું કે, વિનાશ છે એ દરેક વ્યક્તિ માટે જે મોઢા-મોઢ 
લોકોને મ્હેણાં અને પીઠ પાછળ બૂરાઈઓ કે નિંદા કરવા ટેવાયેલી છે. જેણે 
ધન એકત્ર કર્યું અને તે ગણી-ગણીને રાખ્યું, એ સમજે છે કે તેનું ધન હંમેશ 
તેની પાસે જ રહેશે. કદાપિ નહીં, એ વ્યક્તિને તો ભૂક્કો ઉડાવી દેનાર જગ્યામાં 
ફેંકી દેવામાં આવશે. અલ્લાહપાકે ધગધગાવેલી આગ, ખૂબ જ ધગધગાવેલી, 
જે હૃદયો સુધી પહોંચશે, એ તેમના પર ઢાંકીને બંધ કરી દેવામાં આવશે. એ 
સ્થિતિમાં કે તેઓ ઉંચા ઉંચા સ્તંભોમાં ઘેરાયેલા હશે. 
સૂરએ હુમઝહની આયતોનો ખુલાસો 


ચૂગલીખોર, ધનનો લોભી પોતાનું પરિણામ જોઈ લેશે : 


દરેક મહેણાં મારનાર ટીકાખોરની મહા ખરાબી છે, (૧) જે ધન એકઠું 
કરે છે અને તેને ગણી ગણીને રાખે છે. (ર) તે ધારે છે કે તેનો માલ તેની પાસે 
સદા રહેશે. (૩) હરગિઝ (રહેશે) નહિ. ખરેખર, તે માણસને ભાંગીતોડી 
નાખનારી (આગ)માં ફેંકવામાં આવશે (૪) અને તું શું સમજ્યો કે તે ભાંગી- 
તોડી નાખનારી શું વસ્તુ છે ? (૫) તે અલ્લાહપાકની સળગાવેલી એક આગ 
છે, (€) જે (શરીરને લાગતાં જ) દિલોની ખબર લઈ નાખશે. (૭) બેશક, 
તે આગ તેઓના ઉપર બંધ કરી દેવામાં આવશે. (૮) (તો તે લોકો આગના) 
લાંબા લાંબા થાંભલાઓમાં (કેદ હશે.) (૯) 


અલ-કોલ 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


સૂરહ અલ-ફીલ ઉપર વિચાર કરવામાં આવે તો આ વાત બહું જ સારી 
રીતે સમજમાં આવે છે કે, આ સૂરતમાં આટલા ટૂંકાણમાં ફક્ત હાથીવાળાઓ 
ઉપરના અલ્લાહ તઆલાના પ્રકોપનો ઉલ્લેખ કરવા ઉપર જ શા માટે સંતોષ 
માનવામાં આવ્યો છે. બનાવ કંઈ બહુ જૂનો ન હતો. મક્કાનો એકે-એક 
બાળક તેના વિશે જાણતો હતો. આરબ પ્રદેશના લોકો સામાન્ય રીતે આનાથી 
વાકેફ હતા કે, અચાનક પક્ષીઓના ટોળે ટોળાં પોતાની ચાંચો અને પંજામાં 








સત્તાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૮૪૪] 





કાંકરીઓ લઈને આવ્યા અને તેમણે આ સૈન્ય ઉપર કાંકરીઓનો વરસાદ 
વરસાવ્યો. જેની ઉપર આ કાંકરી પડતી, તેનું શરીર ગળવા મંડી પડતું. 
હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને અબ્બાસ (રદી.)ની રિવાયત છે કે, જેની ઉપર 
કોઈ કાંકરી પડતી, તેને ખૂબ ખુજલી ઉપડતી અને ખંજવાળતાં જ ચામડી 
ફાટી જતી. અને માંસ ખરવા લાગતું. હઝ. ઈબ્ને અબ્બાસ (રદી.)ની બીજી 
રિવાયત આ છે કે, માંસ અને રક્ત પાણીની જેમ વહેતા થઈ જતા હતા. 
અને હાડકાં નીકળી આવતા હતા. પોતે બાદશાહ અબ્રહાની સ્થિતિ પણ આવી 
જ થઈ. તેનું શરીર ટુકડે ટુકડા થઈ ખરી રહ્યુ હતું. અને જ્યાં કોઈ ટુકડો 
ખરે, ત્યાંથી પીપ અને લોહી વહેવા લાગતાં. 

સૌ આરબવાસીઓ આ વાતને સ્વીકારતા હતા કે, અબ્રહાના હુમલા 
સામે કઅબાની રક્ષા કોઈ દેવ-દેવીએ નહીં, પરંતુ ફક્ત એક અલ્લાહપાકે 
કરી છે. અલ્લાહ તઆલા પાસે જ કુરેશી આગેવાનોએ મદદ માટે દુઆઓ 
માંગી હતી. અને થોડાક વરસો સુધી તો કુરેશીઓ આ બનાવથી એટલી હદે 
પ્રભાવિત રહ્યા હતા કે, તેમણે અલ્લાહ તઆલા સિવાય કોઈની બંદગી કરી 
નહી. એટલા માટે સૂરએ અલ-ફીલમાં આ બધી વિગતોની જરૂર ન હતી, 
બલ્કે ફક્ત આ બનાવની યાદ અપાવવી પૂરતી હતી. જેથી ખાસ કરીને કુરેશી 
લોકો અને સામાન્ય રીતે આરબવાસીઓ આ વાત ઉપર વિચારે કે હઝરત 
મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) જે વસ્તુ તરફ બોલાવી રહ્યા 
છે, તે છેવટે એ સિવાય શું છે કે તમામ બીજા દેવ-દેવીઓની પૂજા છોડી 
ફક્ત એકલા અને જેનો કોઈ ભાગીદાર નથી તેવા અલ્લાહ તઆલાની 
ઈબાદત કરવામાં આવે. આ ઉપરાંત તેઓ એ પણ વિચારી લે કે, સત્યના આ 
આમંત્રણને દબાવવા માટે તેમણે જો બળજબરીથી કામ લીધું તો જે અલ્લાહ 
તઆલાએ હાથીવાળાઓને ખેદાન-મેદાન કરી મૂકયા હતા, તેના જ અઝાબમાં 
તેઓ પણ સપડાઈ જશે. 


સૂરએ ફીલ દ્વારા અલ્લાહપાકે દીનનો વિરોધ કરનારાઓને જણાવ્યું કે 


જો દીનનો વિરોધ આ રીતે જ ચાલુ રહ્યો તો હાથીઓથી કા'બાની રક્ષા 
કરનાર ખુદા તમને પણ સ્વાદ ચખાડી દેશે. અથાત્‌ અબ્રહાના એ લશ્કરી 





[૮૪૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તાવીસમી તરાવીહ 





હુમલા તરફ ધ્યાન દોર્યું છે, જે તેણે બયતુલ્લાહને તોડી પાડવાના નાપાક 
ઈરાદાઓથી સાઈઠ હજારના મહાકાય લશ્કર સાથે મક્કા પર કર્યો હતો અને 
એક મોટી સંખ્યા તેમનામાં હાથીઓની હતી. એ એવા ભારે લશ્કર સામે 
આરબો માટે મેદાનમાં નીકળીને લડવું અશક્ય હતું. આ કારણે તેમણે 
પહાડીઓમાં સુરક્ષિત થઈને પથ્થરવર્ષાની સ્થિતિમાં સ્વરક્ષાના પ્રયત્ન 
કર્યા. આ પ્રયત્ન અત્યંત કમજોર હતા, પરંતુ અલ્લાહ તઆલાએ આ કમજોર 
પ્રયત્નોને પોતાના મોકલેલ અબાબીલોના લશ્કરથી મદદ કરી અને અબ્રહા 
માટે તેણે અલ્લાહપાકનો પ્રકોપ બનાવી દીધો. અને તેનું લશ્કર એવી રીતે 
નષ્ટ થયું કે અલ્લાહપાકે તેનું માંસ મક્કાની ખીણમાં ચીલ-કાગડાઓ અને 
ગિધોને ખવડાવી દીધું. 

સમગ્ર બ્રહ્માંડ અલ્લાહપાકના કબ્જા હેઠળ છે. અને અલ્લાહ તઆલા 
સર્વશક્તિમાન છે. દરેક અત્યાચારી-ઝાલિમ પર પ્રકોપ ઉતારવા સક્ષમ છે. 
તેના માટે તેને શક્તિશાળી બળની જરૂરત નથી. અલ્લાહપાક દુશ્મનોના 
ષડયંત્રોને નિષ્ફળ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. માટે દરેક હાલતમાં બંદાની 
નજર અલ્લાહપાક પર જ અટકેલી હોવી જોઈએ. 


સૂરએ ફીલની આયતોનો ખુલાસો 


મડ્કાના કુરેશીઓ ઉપર કરેલ મહાન ઉપકારો : 


શું આપને ખબર નથી કે આપના પરવરદિગારે હાથીવાળાઓ સાથે કેવું 
વર્તન કર્યું ! (૧) શું તેઓના દાવને (તદ્દન) ખોટો નથી કરી દીધો ? (૨) 
વળી, તેઓના ઉપર (અબાબીલ) પક્ષીઓના ટોળેટોળાં મોકલ્યા, (૩) જે તે 
લોકો પર ખંગરની કાંકરીઓ ફેંકતા હતા. (૪) પછી અલ્લાહપાકે તેઓને 


(પશુઓના) ખાધેલા (ઘાસના) ભૂકાની માફક કરી નાખ્યા. (૫) 
સરએ ક્રેશ 
જે ૧૭ 
સૂરતના વિષયોનો ખુલાસો : 
આગલી સૂરતમાં જણાવ્યા પ્રમાણે જ્યારે અલ્લાહ તઆલાએ પોતાની 








સત્તાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૮૪૬] 





શક્તિનો પરચો બતાવ્યો અને પક્ષીઓએ કાંકરી મારી મારીને અબ્રહાનું 
€૦૦૦૦નું સૈન્ય નષ્ટ કરી દીધું. અને મક્કા મુકરમહથી યમન સુધીના 
આખાય માર્ગ ઉપર જ્યાં જ્યાં આ સૈન્યના માણસો પડી જઈ મરવા લાગ્યા, 
ત્યારે કઅબાના બયતુલ્લાહ (અલ્લાહ તઆલાનું ઘર) હોવા અંગેનો તેમનો 
વિશ્વાસ પહેલાં કરતાં કેટલોય ગણો વધુ મજબૂત બની ગયો. હવે આરબોને 
વિશ્વાસ બેસી ગયો કે તેમની ઉપર અલ્લાહ તઆલાની વિશેષ કૃપા છે. તેઓ 
નિર્ભય બની આરબ પ્રદેશમાં ફરતા અને પોતાના વેપારી કાફલાઓ લઈ 
દરેક વિસ્તારમાંથી પસાર થતા. કોઈની એ હિમ્મત ન હતી કે તેમને હેરાન 
કરે. તેમને હેરાન કરવું તો ઠીક, પણ જો તેમની શરણમાં કોઈ બિનકુરેશી 


ન 


હોય તો તેને પણ કોઈ હેરાનગતિ કરવામાં આવતી ન હતી. 


નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ને નબૂવ્વત પ્રાત થઈ, 
ત્યારે આ બનાવોથી સૌ વાકેફ હતા. એટલે તેમના માટે વધુ ઉલ્લેખની જરૂર 
ન હતી. આ જ કારણ છે કે, આ સૂરતના ચાર ટૂંકા વાક્યોમાં કુરેશીઓને 
ફક્ત એટલું કહી સંતોષ માનવામાં આવ્યો છે કે, તમે પોતે જ આ ઘરને 
મૂર્તિઓનું નહીં, બલ્કે અલ્લાહ તઆલાનું જ ઘર માનો છો. અને હવે જ્યારે 
તમે સારી રીતે જાણો છો કે, એ અલ્લાહ તઆલા જ છે, જેમણે આ ઘરના 
કારણે તમને શાંતિ અને સલામતી આપી છે, તમારા વેપારને આટલો 
વિકસાવ્યો છે, અને તમને ભૂખે મરવાથી બચાવી આ આબાદી અને સુખ 
આપ્યા છે, તો તમારે તેની જ ઈબાદત કરવી જોઈએ. 


સૂરએ કુરેશની આયતોનો ખુલાસો 
ઉપકારો : 


કુરેશ ટેવાઈ ગયા છે તેથી (૧) એટલે શિયાળા અને ઉનાળાની 
મુસાફરીથી ટેવાઈ ગયા છે. (૨) માટે (એ ઉપકારના બદલામાં) તેઓને 
જોઈએ કે આ ઘર (કઅબહ)ના માલિકની બંદગી કરે. (૩) જેણે તેઓને 
ભૂખમાં ખાવાનું આપ્યું અને બીકથી તેઓને સલામતી આપી. (૪) 





[૮૪૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તાવીસમી તરાવીહ 





અલ-માઉન 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ સૂરતનો વિષય એ બતાવવાનો છે કે, આખિરત ઉપર ઈમાન ન 
લાવવું માનવીની અંદર કઈ જાતની બુરાઈઓ પેદા કરે છે. 


સૂરહ અલ માઉનમાં પ્રથમ ત્રણ આયતોમાં એ કાફિરોની સ્થિતિ 
વર્ણવવામાં આવી છે, જે છડેચોક આખિરતને જુઠાડે છે. 


ફરમાવ્યું : તમને જોઈ એ વ્યક્તિને જે આખિરતની સજા અને વળતરને 
જુઠાડે છે, એ જ તો છે, જે અનાથને ધક્કા મારે છે, અને લોકોને ગરીબોને 
ભોજન આપવા માટે ઉત્તેજન નથી આપતા. આના પછી મુનાફિકો 
(દંભીઓ)ની હાલત વણવી છે, જેઓ બાહ્ય રીતે જોતાં મુસલમાન છે, 
પરંતુ હૃદયમાં આખિરત અને તેની સજા તથા વળતરની સ્પષ્ટ ધારણા નથી 
ધરાવતા. ફરમાવ્યું : વિનાશ છે એ નમાઝ પઢનારાઓ માટે, જેઓ 
પોતાની નમાઝો પ્રત્યે ગફલત દાખવે છે અને પઢે પણ છે તો લોકોને દેખાડવા 
માટે પઢે છે. અને નાની-નાની જરૂરતની વસ્તુઓ પણ લોકોને માંગ્યેથી 
આપવામાં કંજૂસાઈ કરે છે, જાણે સ્પષ્ટપણે બતાવી દીધું કે આખિરતની 
કલ્પનામાં ખરાબી કે ખામી માનવીમાં ચારિત્ર્યની કમજોરી અને મનની 


સંકડાશ જન્માવે છે. 
સૂરએ માઉનની આયતોનો ખુલાસો 
નમાઝ ઈખ્લાસ સાથે પઢો અને સખાવતથી કામ લો : 
શું તે માણસને આપે જોયો જે ન્યાયના દિવસને જૂઠાડે છે ? તો એ 
માણસ તે જ છે, જે યતીમને ધક્કા મારે છે (૨) અને નિરાધારને ખવડાવવા 
માટે ઉત્તેજન આપતો નથી. (૩) ફરી તે નમાઝીઓની ભારે ખરાબી છે (૪) 
કે જેઓ પોતાની નમાઝથી બેદરકાર છે. (૫) તેઓ એવા છે કે (જ્યારે 


બંદગી કરે છે તો) દેખાડવા માટે કરે છે (£) અને (નજીવી) વાપરવાની 
વસ્તુ માંગેથી પણ આપતા નથી. (૭) 











સત્તાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૮૪૮] 


અલ-કૌસર 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


નબૃવ્વતની શરૂઆતના જમાનામાં જ્યારે આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમ ભારે મુશ્કેલીઓમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા, સમગ્ર સમાજ શત્રુ 
બની બેઠો હતો, અડચણો અને અવરોધોનો પાર ન હતો, વિરોધનું વાતાવરણ 
ચારે તરફ જામેલું હતું. તે વખતે આપ (સલ..)ને સાંત્વન (તસલ્લી) આપવા 
માટે અને આપ (સલ.)ને હિમ્મત આપવા માટે અલ્લાહ તઆલાએ અનેક 
આયતો ઉતારી. 


આવા જ સંજોગો હતા, જ્યારે સૂરએ કૌસર ઉતારી અલ્લાહ તઆલાએ 
હુંઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને સાંત્વન આપ્યું. અને આપ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમના વિરોધીઓના વિનાશની આગાહી પણ કરી. કુરેશના 
ક્રાફિરો કહેતા હતા કે, હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ સારાય 
સમાજથી કપાઈ ગયા છે, અને તેમની હાલત એક નિઃસહાય વ્યક્તિ જેવી 
થઈ ગઈ છે. 


આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના સાહબઝાદા હઝરત કાસિમ 
(રદી.)નું અવસાન થયું, પછી હઝરત અબ્દુલ્લાહ (રદી.) પણ ગુજરી ગયા. 
આ વાત ઉપર આસ બિન વાઈલે કહ્યું : “તેમનો વંશ ખતમ થઈ ગયો, હવે 
તેઓ અબ્તર (વંશ વગરના) છે.” કેટલીક રિવાયતોમાં આ વધારો છે કે, 
આસે કહ્યું : “મુહમ્મદ (સલ.) અબ્તર છે. તેમનો કોઈ પુત્ર નથી, જે તેમની 
જગ્યા સંભાળે. જ્યારે તેઓ મૃત્યુ પામશે, ત્યારે તેમનું નામ દુનિયામાંથી 
નાશ પામશે અને તેમનાથી તમારો છૂટકારો થશે.” 

આ વાત ઉપર આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને આ સૌથી ટૂંકી 
સૂરતમાં આ શુભ સમાચાર આપ્યા, જેનાથી મોટા શુભ સમાચાર દુનિયાના 
કોઈ માણસને ક્યારેય આપવામાં આવ્યા નથી. તે એ કે આપનું બરકતવંત 
નામ અને આપનું વર્ણન હમેંશા બાકી રહેશે. અને ઘણી બધી ભલાઈઓ 
સાથે આપને કવસર નામી હોઝ અર્પણ કરવામાં આવશે. જેમાંથી આપ જે 





[૮૪૯] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ સત્તાવીસમી તરાવીહ 





લોકોને ચાહશો, તેમને તે અમૃત પાણી પિવડાવશો. અને આ સાથે જ એ 
નિર્ણય પણ આપી દીધો કે, આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમનો વિરોધ 
કરનારાઓના જ મૂળિયાં કપાઈ જશે. 


સૂરએ અલ કૌસર પહેલાંની સૂરહનો હેતુ આ બતાવવાનો હતો કે, 
હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)એ પોતાના સંતાનને જે હેતુ માટે અહીં લાવીને 
વસાવ્યા હતા અને શાંતિ તથા રોજીની દુઆ માંગી હતી, કુરૈશે તેને સંપૂર્ણપણે 
નષ્ટ કરી મૂકી છે. ન તો તેઓ એકમાત્ર અલ્લાહ તઆલાની બંદગી કરે છે, 
અને ન જ ગરીબો અને અનાથોના હક્કોની રક્ષા કરે છે. હવે સૂરહ કોસરમાં 
નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને સીધેસીધા જ સંબોધીને ખુશખબર 
આપી છે કે, હવે અસીમ ભલાઈઓના ખજાના એટલે કે બેતુલ્લાહને આ 
કુચરિત્રોથી ઝૂંટવીને આપને હવાલે કરવામાં આવશે. જ્યારે આવું થાય 
તો આપ પોતાના રબની નમાઝો પઢો અને તેના માટે કુબાની આપો અને 
મુશ્રિકોની જેમ કોઈ પણ પ્રકારના શિકથી તેને ખરડાવા ન દો. સાથે 
વિરોધીઓને ધમકી આપી કે આ લોકોને અલ્લાહપાક તરફથી જે બરકતો 
અને રહમતો મળી હતી, જ્યારે આ ઘરો તેમનાથી ઝૂંટવી લેવામાં આવશે 
ત્યારે તેઓ એ તમામ બરકતો અને રહમતોથી વંચિત થઈ જશે અને પરિણામે 
તેમના મૂળ જ કપાઈ જશે. આ ખુશખબર અંતે પૂરી થઈને રહી. 


સૂરએ કૌસરની આયતોનો ખુલાસો 


આપ (સલ.)ની વિશિષ્ઠતા - કૌસર નામી નહેર : 

બેશક, (હે મુહમ્મદ સલ. !) અમે આપને કૌસર અર્પણ કરી છે (૧) 
માટે આપ પોતાના પરવરદિગાર માટે નમાઝ પઢો અને કુરબાની કરો. (૨) 
બેશક, જે આપનો દુશ્મન છે તે જ નામોનિશાન વગરનો છે. (૩) 


અલ-કાકફિરૂન 


સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 
કેટલાક કાફિરોએ હુઝૂર (સલ.)ને કહ્યું કે, એક વર્ષ તમે અમારી 








સત્તાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઓઆનિ સારાંશ ૦ [૮૫૦] 





મૂર્તિઓની પૂજા કરો, તો એક વર્ષ અમે તમારા અલ્લાહ તઆલાની બંદગી 
કરીએ. અને એ પ્રમાણે સદા આપણે હળીમળીને રહીએ. સારાંશ કે, પોતે 
શિક પર કાયમ રહી હુઝૂરે અકરમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ને 
પણ તવહીદથી હટાવી, શિર્કમાં સપડાવવા ચાહ્યું. તેથી હુઝૂર (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમ) ગુસ્સે થયા અને તેમની વાત સ્વીકારી નહિં ત્યારે અલ્લાહ 
તઆલાએ કાફિરોને ચેતવણી આપવા માટે આ સૂરત મોકલી ફરમાવ્યું કે, 
તમારા કહેવા મુજબ કદી થઈ શકતું જ નથી. 


સૂરએ અલ-કાફિરૂનથી પહેલાંની તમામ સૂરતોમાં કુરેશના અગ્રણી- 
ઓને કોમી અને માનવીય આધારો ઉપર સંબોધવામાં આવ્યા છે. ક્યાંય 
“યા અય્યુહલ કાફિરૂન' કહીને સંબોધન કરવામાં નથી આવ્યું. આ સૂરહમાં 
બતાવવામાં આવ્યું છે કે, દીન કુકર અને દીને ઇસ્લામ એકબીજાથી સંપૂર્ણ 
અલગ છે. આપણી વચ્ચે દીનના મૂળભૂત મઅબુદ (ઉપાસ્ય)ના પ્રશ્ન વિશે 
કોઈ પણ વાત સમાન નથી. એ ન તો પહેલાં હતી, ન આજે છે, અને ન 
ભવિષ્યમાં હશે. 


આ વાત જો કે શરૂઆતમાં કુરેશના કાફિરોને સંબોધીને કહેવામાં આવી 
હતી, પરંતુ આ તેમના સુધી જ સીમિત નથી, બલ્કે આને કુર્‌આન શરીફમાં 
નોંધીને તમામ મુસલમાનોને કિયામત સુધી આ શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે 
કે, દીને કુફ્ર જ્યાં જે રૂપમાં પણ હોય, તમારે આનાથી મુક્તિની જાહેરાત 
કરવી જોઈએ અને કોઈ પણ બાંધછોડ વિના કહી દેવું જોઈએ કે, દીનની 
બાબતમાં કાફિરો સાથે કોઈ પણ જાતની સમજૂતિ થઈ શકે નહીં. આથી 
આ સૂરહ એ સમયે પણ પઢવામાં આવતી રહી, જ્યારે એ લોકો મરી-ખપી 
ગયા જેમની વાતોના જવાબમાં આ નાઝિલ થઈ હતી. અને એ લોકો પણ 
મુસલમાન થયા પછી પઢતા રહ્યા, જે આના નાઝિલ થવાના સમયે કાફિર- 
મુશ્રિક હતા અને તેમના ગુજરી જવાની સૈકાઓ પછી આજે પણ મુસ્લિમો 
આને પઢે છે. કારણ કે કુફ્ર અને કાફિરોથી છૂટકારો અને સબંધ વિચ્છેદ એ 
ઈમાનનો મૂળ અને કાયમી તકાદો છે. 





[૮૫૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તાવીસમી તરાવીહ 





સૂરએ કાફિરૂનની આયતોનો ખુલાસો 
કુફથી સંપૂર્ણ અલગ થઈ જાઓ : 


(હે મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ !) આપ ફરમાવી દો કે હે 
કરાફિરો ! (૧) જે (મૂર્તિઓ)ને તમે પૂજો છો તેને હું નથી પૂજતો (ર) અને ન 
તમે તે (અલ્લાહ તઆલા)ને પૂજો છો જેને હું પૂજું છું. (૩) અને ન મારે તે 
(મૂર્તિઓ)ને પૂજવી છે જેની તમે પૂજા કરો છો (૪) અને ન તમે તે 
(અલ્લાહપાક)ને પૂજશો જેને હું પૂજું છું. (૫) તમારા માટે તમારો માર્ગ અને 
મારા માટે મારો માર્ગ છે. (૬) 


અનુ-નસ્ર 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


આ મદની સૂરતમાં અલ્લાહપાકે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમને એ બતાવી દીધું હતું કે, જ્યારે આરબ પ્રદેશમાં ઇસ્લામને સંપૂર્ણ 
વિજય પ્રાતત થઈ જાય અને લોકો અલ્લાહ તઆલાના દીનમાં ટોળે-ટોળાં 
પ્રવેશવા માંડે, ત્યારે આનો અર્થ એવો છે કે, એ કામ પુરૂં થયું, જેના માટે 
આપ સલ્લલ્લાહું અલયહિ વસલ્લમને દુનિયામાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. 
આ પછી આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને આદેશ આપવામાં આવ્યો 
કે, આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) અલ્લાહ તઆલાની પ્રશંસા અને 
રટણમાં વ્યસ્ત થઈ જાઓ કે તેની કૃપાથી તમે આટલું મહાન કાર્ય પુરૂં કરવામાં 
સફળ થયા. 


એક દુન્યવી નેતા અને લિડર જો પોતાના જીવનકાળમાં જ તે મહાન 
ક્રાંતિ લાવવામાં સફળ નીવડે, જે માટે એ ઉભા થયા હતા, ત્યારે તેમના 
માટે એ ઉત્સવ અને આનંદ માણવા તથા પોતાની આગેવાની ઉપર ગર્વ 
અનુભવવાની તક હોય છે. પરંતુ અહીં આપણે અલ્લાહપાકના પયગમ્બરને 
જોઈએ છીએ કે તેમણે ૨૩ વરસના ટૂંકા ગાળામાં એક સંપૂર્ણ સમાજની 
માન્યતાઓ, વિચારસરણીઓ, ટેવો, નીતિમત્તા, સંસ્કૃતિ, રહેણીકરણી, 


6 








સત્તાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૮૫૨] 





સમાજ જીવન, આર્થિક જીવન, રાજકારણ અને યુદ્ધક્ષમતાને તદ્દન બદલી 
નાંખ્યા. અને અજ્ઞાનતામાં ડૂબેલા લોકોને ઉજ્ઞત કરી એ લાયક બનાવી દીધા 
કે તેઓ વિશ્વને અલ્લાહપાકનો સંદેશો પહોંચાડે. અને દુનિયાની વિવિધ 
પ્રજાઓના નેતા બની ગયા, પરંતુ આવું મહાન કાર્ય તેમના હાથે પુરૂં થયા 
પછી તેમને ઉત્સવ મનાવવા માટે નહીં, બલ્કે ફક્ત અલ્લાહ તઆલાની પ્રશંસા 
અને પવિત્રતાનું રટણ કરવા અને તેની પાસે ક્ષમા (ઈસ્તિગફાર) માટે 
દુઆ કરવા આદેશ આપવામાં આવે છે. અને તે સંપૂર્ણ વિનમ્રતા સાથે આ 
આદેશના પાલનમાં લાગી જાય છે. 


હઝરત આયશા (રદી.) ફરમાવે છે કે, રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમ અવસાન પહેલાં “સુબ્હાનકલ્લાહુમ્મ વબિ-હમ્દિક અસ્તગફિરૂક 
વ અતૂબ્રુ ઈલયક” (કેટલીક રિવાયતોમાં આ શબ્દો છે : સુબ્હાનલ્લાહિ 
વબિહમ્દિહિ અસ્તગફિરૂલ્લાહ વ અતૂબ્રુ ઈલયહિ)ને પુષ્કળ પ્રમાણમાં 
પઢ્યા કરતા હતા. મેં વિનંતીપૂર્વક કહ્યું : “હે રસૂલુલ્લાહ (સલ.) ! આ કેવા 
શબ્દો છે, જેને આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)એ હવે વારંવાર પઢવા 
માંડયા છો.” 


ફરમાવ્યું : મારા માટે એક નિશાની નક્કી કરી દેવામાં આવી છે, જ્યારે 
હું તેને જોઉ ત્યારે આ શબ્દોને પઢ્યા કરૂં અને તે છે : “ઈઝા જાઅ નસરૂલ્લાહિ 
વલ ફત્હુ.” (જર અહકઠ, ૩/જેક) 


સૂરએ નસ્રની આયતોનો ખુલાસો 


મોત પહેલા તસ્બીહ-ઈસ્તિગફાર વધુ પમાણમાં કરતા રહો : 


(હે નબી સલ. !) જ્યારે અલ્લાહપાકની મદદ અને (મક્કાની) ફતેહ 
આવી પહોંચી (૧) અને આપે લોકોને જોઈ લીધા કે અલ્લાહપાકના દીન 
(ઇસ્લામ)માં ટોળે ટોળાં દાખલ થઈ રહ્યા છે (ર) ત્યારે આપ પોતાના 
પરવરદિગારની ખૂબીઓ સાથે પવિત્રતાનું વર્ણન કરો અને તેનાથી બખ્શિશ 
માંગો. બેશક, તે બહુ જ માફી આપનાર છે. (૩) 





[૮૫૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તાવીસમી તરાવીહ 





અલ-લવહબ 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


કુર્‌આન મજીદમાં આ એક જ એવી જગ્યા છે, જ્યાં ઇસ્લામના શત્રુઓ 
પૈકી કોઈનું નામ લઈ તેને વખોડી કાઢવામાં આવ્યો હોય. જો કે મક્કામાં પણ 
અને હિજરત પછી પવિત્ર મદીનામાં પણ એવા અનેક લોકો હતા, જેઓ 
ઈસ્લામ અને મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની દુશ્મનાવટમાં 
અબૂ લહબથી કોઈ રીતે ઉતરતા ન હતા. પ્રશ્ન એ છે કે, આ માણસની એ 
કઈ વિશિષ્ટતા હતી, જેના કારણે તેનું નામ લઈ તેને વખોડી કાઢવામાં આવ્યો 
છે. આ વાત સમજવા માટે જરૂરી છે કે, તે વખતના આરબ સમાજને 
સમજવામાં આવે અને તેમાં અબૂ લહબના ચારિત્ર્યને જોવામાં આવે. 


પ્રાચીન સમયમાં સમગ્ર આરબ પ્રદેશમાં ચારે તરફ અશાંતિ, લૂંટફાટ 
અને અંધાધૂંધી ફેલાયેલી હતી. અને સૈકાઓથી સ્થિતિ એ હતી કે, કોઈ 
માણસ માટે તેના પોતાના કુટુંબ અને લોહીના સગાના ટેકા વિના જાનમાલ 
અને ઈજ્જત-આબરૂના રક્ષણની કોઈ ખાતરી ન હતી. એટલા માટે આરબ 
સમાજના નૈતિક ધોરણોમાં “સિલારહ્‌મી' એટલે કે, સગાઓ સાથે સદ્વર્તનનું 
ખૂબ જ મહત્વ હતું. અને સગાવહાલાઓ સાથે દુવર્તન મોટું પાપ ગણવામાં 
આવતું હતું. 

અબૂ લહબ બિન અબ્દુલમુત્તલિબ રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમના કાકા હતા. હુઝૂર (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)ના પિતા અને 
તે બન્ને એક જ પિતાના પુત્રો હતા. આરબ પ્રદેશમાં કાકા પિતાના સ્થાને 
સમજવામાં આવતા હતા. અને ખાસ કરીને જ્યારે ભત્રીજાના પિતાનું અવસાન 
થઈ ગયું હોય ત્યારે એ અપેક્ષા રાખવામાં આવતી હતી કે, તેને પોતાનું સંતાન 
ગણી વહાલ કરશે. પરંતુ આ માણસે ઈસ્લામની શત્તુતા અને કુફ્રના પ્રેમમાં 
સર્વ આરબ પ્રણાલીઓ પગ તળે કચડી નાંખી. 


નુબૂવ્વત પૂર્વે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની બે પુત્રીઓના 
અબૂ લહબના બે પુત્રો ઉત્બહ અને ઉતેબહ સાથે વિવાહ કરવામાં આવ્યા 








સત્તાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૮૫૪] 





હતા. નુબૂવ્વત પછી જ્યારે હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે ઇસ્લામ 
તરફ બોલાવવાનું અને આમંત્રણ આપવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે આ માણસે પોતાના 
બજ્ઞે છોકરાઓને કહ્યું કે, મારા માટે તમને મળવું હરામ છે, જો તમે હઝ. 
મુહમ્મદ (સલ.)ની પુત્રીઓને છૂટાછેડા ન આપી દો. તેથી બન્ઞેએ છૂટાછેડા 
આપી દીધા. અને ઉતેબહ તો અજ્ઞાનતામાં એવો આગળ વધી ગયો કે, એક 
દિવસે તેણે હુઝૂર (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) પાસે આવી કહ્યું કે, હું 
“અન્નજ્મિ ઈઝા હવા” અને “અલ્લઝી દના ફતદલ્લા”નો ઈન્કાર કરૂં 
છું. અને આટલું બોલી તેણે હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ તરફ થૂંડ્યું, 
જે આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ ઉપર ન પડયું. 


આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ જ્યાં જ્યાં ઇસ્લામનું આમંત્રણ 
આપવા માટે પધારી જતા હતા, ત્યાં આ તેમની પાછળ જતો અને લોકોને 
આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની વાતો સાંભળવાથી રોકતો. 


નુબૂવ્વતના સાતમા વર્ષમાં કુરેશના તમામ કુટુંબોએ બની હાશિમ અને 
બની અલમુત્તલિબનો સામાજિક અને આર્થિક બહિષ્કાર કર્યો. અને 
આ બધ્ઞે કુટુંબો રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના ટેકામાં અડગ 
રહ્યા. અને શોઅબે અબી તાલિબ (ઘાટી)માં ઘેરાઈ ગયા, ત્યારે આ એક 
અબૂ લહબ જ હતો, જેણે પોતાના કુટુંબને સાથ આપવાને બદલે કુરેશના 
કાફિરોને સાથ આપ્યો. આ બહિષ્કાર ત્રણ વર્ષ સુધી ચાલુ રહ્યો અને આ 
સમય દરમ્યાન બની હાશિમ અને બની મુત્તલિબ ઉપર ભૂખમરાની સ્થિતિ 
આવી પડી. પરંતુ અબૂ લહબની હાલત એ હતી કે, જ્યારે મક્કામાં કોઈ 
વેપારી કાફલો આવતો, અને શોઅબે અબી તાલિબના ઘેરાઈ ગયેલા 
લોકોમાંથી કોઈ ખાધાખોરાકીનો સામાન ખરીદવા માટે તેની પાસે જતો, 
ત્યારે તે વેપારીઓને બૂમ પાડીને કહેતો કે, આટલી કિંમત માંગો, જેથી એ 
ખરીદી ન શકે. તમને જે કંઈ ખોટ જશે તે હું ભરપાઈ કરી આપીશ. એટલે 
તે લોકો ખૂબ વધુ ભાવ માંગતા અને ખરીદી કરનાર બિચારો ભૂખથી 
ટળવળતા પોતાના બાળકો પાસે ખાલી હાથે પાછા ફરતા. પછી અબૂ લહબ 
તે વેપારીઓ પાસેથી એ જ વસ્તુઓ બજાર ભાવે ખરીદી લેતો. 





[૮૫૫] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તાવીસમી તરાવીહ 





આ એ માણસના કૃત્યો હતા, જેના કારણે તેને આ સૂરતમાં નામ લઈ 
વખોડવામાં આવ્યો છે. ખાસ કરીને આની જરૂરિયાત એટલા માટે હતી કે, 
મક્કાની બહારના આરબો જેઓ હજ્જ માટે આવતા અથવા જુદી જુદી 
જગ્યાએ ભરાતા બજારોમાં એકઠા થતા, તેમની સામે જ્યારે રસૂલુલ્લાહ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના પોતાના કાકા આપ (સલ.)ની પાછળ પડી 
જઈ આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમનો વિરોધ કરતા, ત્યારે તેઓ આરબ 
પ્રદેશની સ્થાપિત પરંપરાઓ અનુસાર એ વાતની આશા રાખતા ન હતા કે, 
કોઈ કાકા વિના કારણે બીજાઓ સમક્ષ પોતાના ભત્રીજાની બૂરાઈ કરે, તેને 
પથ્થરો મારે અને તેની ઉપર આક્ષેપો કરે. આ કારણે તેઓ અબૂ લહબની 
વાતોથી પ્રભાવિત થઈ રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) વિશે 
શંકામાં પડી જતા. પરંતુ જ્યારે આ સૂરત ઉતરી અને અબૂ લહબે ક્રોધમાં ગમે 
તેમ બકવાટ કરવા માંડયો, ત્યારે લોકોને માલૂમ પડી ગયુ કે, રસૂલુલ્લાહ 
(સલ.)ની વિરૂદ્ધમાં આ માણસના આ વચનો ભરોસાપાત્ર નથી, કારણકે આ 
પોતાના ભત્રીજાના વિરોધમાં પાગલ બની રહ્યો છે. 


સૂરએ લહબની આયતોનો ખુલાસો 


નબી (સલ.)ની દુશ્મની ઘણી મોંઘી પડે છે : 

અબૂ લહબના હાથ ભાંગી જાય ને તેનો નાશ થાય. (૧) ન તો તેનો માલ 
તેને કામ લાગ્યો અને ન તેની કમાણી (કામ લાગી.) (૨) હવે તે (મર્યા પછી) 
એક ભડકાવાળી આગમાં પડશે (૩) અને તેની ઓરત પણ જે (કાંટાવાળા) 
લાકડાં ઉઠાવી લાવે છે. (૪) તેણીની ગરદનમાં ખૂબ વણેલી દોરડી હશે. (૫) 


અલ-ઈખ્લાસ 


સૂરતના વિષયોનો ખુલાસો : 

આ મક્કી સૂરતના ઉતરાણ વિશે રિવાયતો ઉપર એક નજર કરવાથી 
જણાઈ આવે છે કે, જ્યારે રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)એ 
તૌહીદની દઅવત આપવાની શરૂ કરી ત્યારે મૂર્તિપૂજક મુશ્રિકો એવા 








સત્તાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૮૫૬] 





ખુદાઓને પૂજી રહ્યા હતા, જે લાકડા, પથ્થર, સોનું અને ચાંદી વગેરે જુદી 
જુદી ધાતુઓના બનેલા હતા. આકાર અને શરીર ધરાવતા હતા. દેવી- 
દેવતાઓના વંશ ચાલતા રહેતા, કોઈ દેવી પતિ વગરની અને કોઈ દેવ 
કુંવારો ન હતો. તેમને ખાવા-પીવાની પણ જરૂર હતી અને તેમના પૂજારીઓ 
તે માટે વ્યવસ્થા કરતા હતા. શિક કરનારાઓનો એક મોટો વર્ગ માનતો 
હતો કે, ખુદા માનવસ્વરૂપમાં પ્રગટે છે. અને કેટલાક લોકો તેના અવતાર 
હોય છે. ખ્રિસ્તીઓ જો કે એક ખુદાને માનતા હોવાનો દાવો કરતા હતા, 
તેમ છતાં તેમનો ખુદા પણ એક પુત્ર તો ધરાવતો જ હતો. અને પિતા પુત્ર સાથે 
ખુદાઈમાં રૂહુલકુદુસ (૦1% 5૩)ને પણ ભાગીદાર હોવાનું સન્માન 
પ્રાત હતું. યહૂદીઓ એક ખુદાને માનવાનો દાવો કરતા હતા, પરંતુ તેમનો 
ખુદા પણ તત્વ, શરીર અને બીજા માનવીય ગુણો ધરાવતો હતો. તે ફરતો 
હતો, માનવીનું રૂપ ધારણ કરતો હતો, પોતાના કોઈ બંદા સાથે કુસ્તી પણ 
કરતો હતો, અને એક પુત્ર (ઉઝેર)નો પિતા પણ હતો. આ ધામિક જૂથો 
ઉપરાંત પારસીઓ (અગ્નિપૂજકો) આગની પૂજા કરતા હતા અને સાબિઓ 
(5211૧૯૧1૧5) તારાઓને પૂજતા હતા. આ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે એક અને 
કોઈપણ ભાગીદાર વિનાના અલ્લાહપાકને માનવા માટે લોકોને આમંત્રણ 
આપવામાં આવ્યુ, ત્યારે તેમના મગજમાં આ પ્રશ્નનું ઉપસ્થિત થવું અનિવાર્ય 
હતું કે, એ રબ કઈ જાતનો છે, જેને બધા જ રબો અને દેવોને ત્યજી મઅબૂદ 
માનવા માટે દઅવત આપવામાં આવી રહી છે. કુરૂઆન મજીદનો આ 
ચમત્કાર છે કે, તેણે આ પ્રશ્નોના ઉત્તર થોડા જ શબ્દોમાં આપી અલ્લાહ 
તઆલાની ઝાત વિશે એવો સ્પષ્ટ ખ્યાલ રજૂ કર્યો છે, જે સર્વ શિક્યુક્ત 
ખ્યાલોને તોડી પાડે છે. અને તેની ઝાત સાથે સૃષ્ટિની વસ્તુઓના ગુણોમાંથી 
કોઈપણ ગુણની ભેળવણી માટે કોઈ અવકાશ રહેવા દેતો નથી. 

આ જ કારણ છે, જેના માટે રસૂલુલ્લાહ (સલ.)ની દૃષ્ટિમાં આ સૂરત 
અત્યંત મહાન હતી. આપ (સલ.) વિવિધ રીતોએ મુસલમાનોને આનું 
મહત્વ સમજાવતા હતા. જેથી તેઓ વારંવાર તેને પઢે, અને સામાન્ય લોકોમાં 
તેને ફેલાવે. કારણ કે આ ઇસ્લામની સર્વપ્રથમ મૂળભૂત માન્યતા-તોહીદને 





[૮૫૭] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તાવીસમી તરાવીહ 





ચાર એવા ટૂંકા વાક્યોમાં વણવી દે છે, જે તરત જ માણસના મગજમાં ઉતરી 
જાય છે, અને સહેલાઈથી મોઢે થઈ જાય છે. હદીસોમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં આ 
રિવાયતો વણંવવામાં આવી છે કે, હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે જુદા 
જુદા પ્રસંગોએ જુદી જુદી રીતે લોકોને બતાવ્યું કે, આ સૂરત એક તૃતિયાંશ 
(3) કુર્‌આન બરાબર છે. 

કુર્‌આન મજીદ જે દીનને પ્રસ્‍તુત કરે છે, તેનો પાયો ત્રણ માન્યતાઓ 
ઉપર છે : (૧) તૌહીદ (ર) રિસાલત (૩) આખિરત. આ સૂરત વિશુદ્ધ 
તૌહીદનું વર્ણન કરે છે, એટલા માટે હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે 
આને ૬ કુર્‌આન બરાબર ઠેરવી છે. 


હઝ. આયશા (રદી.)ની આ રિવાયત બુખારી, મુસ્લિમ અને હદીસોના 
બીજા કેટલાક ગ્રંથોમાં નોંધવામાં આવી છે કે, હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમે એક માણસને એક પ્રવાસમાં આગેવાન બનાવી મોકલ્યા. અને આ 
સંપૂર્ણ પ્રવાસ દરમ્યાન પ્રત્યેક નમાઝમાં તેઓ બીજી સૂરત સાથે “કુલહુ 
વલ્લાહુ અહદ”ની કિર્‌અત પણ કરતા હતા. પાછા ફર્યા બાદ તેમના સાથી- 
ઓએ આ બાબતનો ઉલ્લેખ હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ સમક્ષ 
કર્યો. આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે ફરમાવ્યું કે, “એમને પૂછો કે, 
તેઓ આમ શા માટે કરતા હતા ?” તેમને પૂછવામાં આવ્યુ ત્યારે તેમણે 
કહ્યું : “આમાં રહમાન (કૃપાળુ)નો ગુણ વર્ણવવામાં આવ્યો છે, એટલા માટે 
આનું વાંચન મને બહુ પ્રિય છે.”' હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે આ 
વાત સાંભળી ત્યારે લોકોને કહ્યું : “તેમને સમાચાર આપી દો કે અલ્લાહ 
તઆલા તેમને પ્રિય રાખે છે.” 


સૂરએ ઈખ્લાસની આયતોનો ખૂલાસો 
અલ્લાહપાક કોઈના કોઈ પણ પ્રકારના મોહતાજ નથી : 


(હે નબી સલ. ! એ લોકોને) આપ ફરમાવી દો કે, તે અલ્લાહપાક એક 
જ છે (૧) (અને તે) અલ્લાહપાક (એવો) બેનિયાઝ છે (કે તે કોઈનો 








સત્તાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૮૫૮] 





ગરજવાન નથી. સો તેના જ ગરજવાન છે.) (૨) તેને કોઈ અવલાદ નથી 
અને ન તે કોઈની અવલાદ છે (૩) અને તેના સમાન કોઈ જ નથી. (૪) 


મુઅવ્વઝતેન 
સૂરતના વિષયોનો ખૂલાસો ઃ 


કુર્‌આન મજીદની આ અંતિમ બે સૂરતો અલગ-અલગ છે, અને 
કુર્‌આનમાં જુદા નામોથી જ લખવામાં આવી છે. પરંતુ તેમની વચ્ચે અરસ- 
પરસ એવો ગાઢ સબંધ છે, અને તેમના વિષયો એકબીજા સાથે એટલો 
નિકટનો સબંધ ધરાવે છે કે, તેમનું એક સામૂહિક નામ “મુઅવ્વઝતૈન” 
(પનાહવાળી બે સૂરતો) રાખવામાં આવ્યુ છે. ઈમામ બયહકીએ દલાઈલે 
નુબૂવ્વતમાં લખ્યુ છે કે, આ બજ્ઞે સૂરતો એક સાથે જ ઉતરી હતી, તેથી જ 
આ બશેનું સામૂહિક નામ “મુઅવ્વઝતૈન” છે. 


આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમની દઅવતનો પ્રસાર થતો ગયો. 
તેમ તેમ કુરેશના કાફિરોનો વિરોધ પણ તીવ્ર બનતો ગયો. જ્યાં સુધી તેમને 
એ આશા હતી કે, તેઓ કોઈપણ રીતે સોદાબાજી કરી અથવા સમજાવી- 
ફોસલાવીને આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને આ કાર્ય કરતા રોકી 
શકશે ત્યાં સુધી તો દુશ્મનાવટની તીવ્રતા ઓછી રહી, પરંતુ જ્યારે આપ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે તેમને એ બાબતે તદ્દન નિરાશ કરી દીધા કે 
આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ દીનની બાબતમાં તેમની સાથે કોઈ 
સમાધાન કરવા માટે તેયાર થઈ શકશે, અને સૂરએ કાફિરૂનમાં તો સ્પષ્ટ 
શબ્દોમાં તેમને કહી દેવામાં આવ્યુ કે, જેમની બંદગી તમે કરો છો, તેમની 
બંદગી કરનારો હું નથી, અને જેની બંદગી હું કરૂં છું, તેની બંદગી કરનાર 
તમે નથી. એટલે મારો માર્ગ જુદો છે અને તમારો માર્ગ જુદો છે. ત્યાર પછી 
કાફિરોની શત્રુતા તેની ચરમસીમાએ પહોંચી ગઈ. એમાંય ખાસ કરીને તે 
કુટુંબો જેમના કુટુંબમાંથી કોઈએ પણ ઇસ્લામ કબૂલ કર્યું હતું, તેમના હૃદયોમાં 
તો આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ વિરૂદ્ધ હંમેશા આગ બળ્યા કરતી 
હતી. ઘરોઘર આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને શાપવામાં આવતા હતા. 





[૮૫૯] ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ સત્તાવીસમી તરાવીહ 





ગુપ્ત મંત્રણાઓ યોજવામાં આવતી હતી કે, કોઈ વખતે રાત્રે સંતાઈને આપ 
(સલ.)ની હત્યા કરી નાખવામાં આવે, જેથી બની હાશિમને હત્યારાની ખબર 
ન પડી શકે અને તેઓ વેર ન લઈ શકે. આપ (સલ.)ની વિરૂદ્ધમાં મંત્ર-તંત્રનો 
ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો હતો, જેથી આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ 
અવસાન પામે અથવા સખત માંદગીમાં પટકાય અથવા પાગલ થઈ જાય. 
મનુષ્યો અને જિન્ઞાતો પૈકીના શેતાનો ચારે બાજુ ફેલાઈ ગયા હતા, જેથી 
આપ (સલ.) વિરૂદ્ધ અને આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ દ્વારા લાવવામાં 
આવેલા દીન અને કુર્‌આન વિરૂદ્ધ કોઈ ને કોઈ શંકા નાંખી દે, જેથી લોકો 
આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ વિરૂદ્ધ કુશંકામાં પડી આપ (સલ.)થી 
દૂર જવા લાગે. અનેક લોકોના હૃદયો ઈપ્યાની આગમાં બળતા હતા, કારણ 
કે તેઓ પોતાના સિવાય કે પોતાના કંબીલાના કોઈ માણસ સિવાય બીજા 
કોઈ માણસની પ્રગતિ સાંખી શકતા ન હતા. 


હુદયબિય્યહની સંધિ પછી નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ જ્યારે 
પવિત્ર મદીના શરીફ પાછા પધાર્યા, ત્યારે માહે મુહરરંમ હિજરી સન ૭ માં 
ખયબર સ્થાનેથી યહૂદીઓનું એક પ્રતિનિધિમંડળ મદીના શરીફ આવ્યુ. 
અને એક પ્રખ્યાત જાદુગર લબીદ બિન અઅસમને મળ્યુ, જે અન્સારીઓના 
કબીલા બની ઝુરેક સાથે સબંધ ધરાવતો હતો. આ લોકોએ તેને કહ્યું કે, હઝ. 
મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે અમારી સાથે જે કાંઈ કર્યું છે, તે તો 
તમે જાણો છો. અમે તેમની ઉપર જાદુ કરવાના અનેક પ્રયત્નો કર્યા, પણ કોઈ 
સફળતા મળી નહીં. હવે અમે તમારી પાસે આવ્યા છીએ. કારણ કે તમે 
અમારા કરતાં મોટા જાદુગર છો. લો આ ત્રણ અશરફી મૂકી છે, તે સ્વીકારી 
લો અને હઝ. મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) ઉપર જોરદાર જાદુ 
ચલાવો. તે વખતે આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમને ત્યાં એક યહૂદી 
છોકરો સેવક તરીકે હતો. તેની સાથે કાવત્રુ કરીને તેમણે હુઝૂર (સલ.)ના 
કાંસકાનો એક ટુકડો પ્રાતત કરી લીધો, જેમાં આપ સલ્લલ્લાહું અલયહિ 
વસલ્લમના મુબારક વાળ હતા. આ જ વાળ અને કાંસકાના દાંતા ઉપર જાદુ 
કર્યો. કેટલીક રિવાયતોમાં છે કે, લબીદ બિન અઅસમે પોતે જ જાદુ કર્યો 








સત્તાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુરઆન સારાંશ ૦ [૮૬૦] 





હતો, અને બીજી કેટલીક રિવાયતોમાં છે કે, તેની બહેનો તેના કરતાં ચડિયાતી 
જાદુગરણીઓ હતી, તેમની પાસે તેણે જાદુ કરાવ્યો હતો. 

આ જાદૂને એક નર ખજૂરના ઝુમખાના આવરણમાં મૂકી લબીદે બની 
ઝુરેકના કૂવા જેનું નામ ઝર્વાન હતું, તેના તળિયે પથ્થર નીચે દબાવી દીધું. 
આ જાદુની અસર રસૂલુલ્લાહ (સલ.) ઉપર થતાં એક વર્ષનો સમય લાગ્યો. 
બીજા છ માસના ગાળામાં તબિયતમાં સહેજ ફેરફાર વર્તાવા લાગ્યો. અંતિમ 
ચાલીસ દિવસ મુશ્કેલ અને છેલ્લા ત્રણ દિવસ ખૂબ મુશ્કેલીમાં પસાર થયા. 
પરંતુ આની વધુમાં વધુ અસર નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ ઉપર જે 
થઈ, તે એટલી જ હતી કે આપ દુબળા થતા જઈ રહ્યા હતા. અને દુન્યવી 
કોઈ કાર્ય વિશે એમ વિચારતા કે, એ કર્યું છે, હાલાંકે તે કર્યું ન હોય. 


એક દિવસે જ્યારે આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ હઝરત આયશા 
(રદી.)ને ત્યાં હતા, ત્યારે આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે વારંવાર 
અલ્લાહ તઆલાથી દુઆઓ કરી. આ જ સ્થિતિમાં ઉંઘ આવી ગઈ અથવા 
ઘેન છવાઈ ગયું. અને જાગ્યા પછી આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે 
હઝરત આયશા (રદી..)ને કહ્યું કે, “મે જે વાત મારા રબને પૂછી હતી, તે તેણે 
મને બતાવી દીધી છે.'' હઝરત આયશા (રદી.)એ નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું કે, “એ 
વાત શું છે ?” ત્યારે આપ (સલ.)એ ફરમાવ્યું : “બે માનવી (એટલે 
ફરિશ્તાઓ બે માનવીઓના રૂપમાં) મારી પાસે આવ્યા. એક મારા માથાની 
બાજુ અને બીજો મારા પગ તરફ ઉભા થઈ ગયા. એકે પૂછયું કે, આમને શું 
થયું છે ? બીજાએ ઉત્તર આપ્યો કે, આમની ઉપર જાદૂ કરવામાં આવ્યુ છે. 
તેણે પૂછયું : કોણે કર્યું છે ? ઉત્તર આપ્યો : લબીદ બિન અઅસમે. પૂછયું : 
કઈ વસ્તુ ઉપર કર્યો છે ? ઉત્તર આપ્યો : કાંસકી અને વાળોમાં એક નર 
ખજૂરના ઝુમખાના આવરણમાં. પૂછયું : તે ક્યાં છે ? ઉત્તર આપ્યો : બની 
ઝુરેકના ફૂવા ઝીઅઝ્વાન (અથવા ઝ્રવાન)ના તળિયે પથ્થર નીચે. પૂછયું : 
હવે આ માટે શું કરવું જોઈએ ? ઉત્તર આપ્યો : કૂવાનું પાણી બહાર ખેંચી 
કાઢવામાં આવે. પછી પથ્થર નીચેથી તેને કાઢવામાં આવે.” આ પછી નબી 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે હઝરત અલી (રદી.), હઝરત અમ્માર (રદી.) 





[૮૬૧] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તાવીસમી તરાવીહ 





બિન યાસિર અને હઝરત ઝુબેર (૨દી.)ને મોકલ્યા. 


પાછળથી હુઝૂર (સલ.) પણ થોડાક સાથીઓ સાથે ત્યાં પહોંચી ગયા. 
પાણી ખેંચી કાઢવામાં આવ્યુ અને ખજૂરનું આવરણ કાઢવામાં આવ્યુ. તેમાં 
એક કાંસકો અને વાળ ઉપરાંત એક તાંતમાં અગિયાર ગાંઠો મારેલી હતી. 
હઝરત જિબ્રઈલ અલયહિસ્સલામે આવીને આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમને બતાવ્યુ કે, આપ (સલ.) મુઅવ્વઝતૈન પઢો. જેથી આપ (સલ.) 
એક-એક આયત પઢતા જતા અને તેની સાથે એક-એક ગાંઠ ઉકેલવામાં 
આવતી. અંત સુધી પહોંચતા બધી જ ગાંઠો ઉકેલાઈ ગઈ, અને આપ (સલ.) 
જાદૂની અસરથી એવી રીતે મુક્ત થઈ ગયા, જાણે એક માણસ બંધાયેલો 
હતો અને છૂટો થઈ ગયો. આ પછી આપ (સલ.)એ લબીદને બોલાવી પૂછયું. 
તેણે પોતાનો ગુનો કબૂલ કર્યો અને આપ (સલ.)એ તેને જવા દીધો, કારણ 
કે પોતાના માટે આપ (સલ.)એ કદાપિ બદલો લીધો નથી. એટલું જ નહીં, 
પરંતુ આપ (સલ.)એ આ બાબતની ચર્ચા કરવાનો પણ આમ કહી ઈન્કાર 
કરી દીધો કે, “મને અલ્લાહપાકે રોગમુક્ત કર્યો છે, હવે હું નથી ઈચ્છતો કે 
કોઈની વિરૂદ્ધ લોકોને ઉશ્કેરૂં.'”” 
જાદુની અસર થવી નુબૃવ્વતના વિરોધી નથી : 


નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ ઉપર જાદૂની અસર થઈ શકે છે, 
એ તો કુર્‌આન મજીદ દ્વારા પુરવાર થયેલું છે. સૂરએ અઅરાફમાં ફિરઓનના 
જાદૂગરો વિશે વર્ણન કરવામાં આવ્યુ છે કે, હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામના 
મુકાબલામાં જ્યારે તેઓ આવ્યા, ત્યારે તેમણે એ હજારો માણસોની દૃષ્ટિ 
ઉપર જાદૂ કરી દીધો, જે ત્યાં બન્ઞેનો મુકાબલો જોવા માટે એકઠા થયા હતા. 
“સહરૂ અઅયુનન્નાસિ” (આયત-૧૧૬) અને સૂરએ તાહામાં છે કે, જે 
લાઠીઓ અને દોરડા તેમણે ફેંક્યા હતા, તેમના વિશે સામાન્ય લોકોએ જ 
નહીં, પરંતુ હઝરત મૂસા (અલૈ)એ પણ એમ જ સમજ્યુ કે, તે તેમની તરફ 
સર્પોની જેમ દોડતા આવી રહ્યા છે, અને આનાથી હઝરત મૂસા (અલે.) 
ભયભીત થઈ ગયા. અહીં સુધી કે અલ્લાહ તઆલાએ એમના ઉપર વહી 


હ. 


ઉતારી કે, ડરો નહીં, તમે જ વિજયી થશો. જરા પોતાની લાઠી ફેંકો. “ફઈઝા 








સત્તાવીસમી તરાવીહ ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ [૮૬૨] 





હિબાલુહુમ વ ઈસિય્યુહુમ યુખેચ્યલુ ઈલયહિ મિન સિહ્રિહિમ અધ્લહા 
તરઆ, ફઓજસ ફીનફ્સિહિ ખીફતમમૂસા. કુલના લા તખફ ઈન્લક 
અન્તલઅઅલા. વ અલ્કિ માફી યમીનિક.” (9/%7 ટટ % ૯૯) 


જાદુની હકીકત : 


દુનિયામાં એવી અનેક વસ્તુઓ બનતી હોય છે, જે અનુભવી અને જોઈ 
શકાય છે. પરંતુ વેજ્ઞાનિક પદ્ધતિએ વર્ણવી શકાતી નથી કે તે કેવી રીતે 
ઉદ્ભવે છે. આ પ્રકારના કારણો શોધી કાઢવા માટે જો આપણે અશક્ત 
હોઈએ તો તેનો અર્થ એ નથી થતો કે એ વસ્તુનો ઈન્કાર જ કરી દેવામાં 
આવે, જે અંગેના કારણો આપણે જાણી શકતા ન હોઈએ. જાદૂ હકીકતમાં 
એક માનસિક પ્રભાવ છે, જે મનમાંથી પસાર થઈ શરીરને પણ પ્રભાવિત 
કરી શકે છે. જેવી રીતે શારીરિક અસરો શરીરને પ્રભાવિત કર્યા પછી મનને 
પણ પ્રભાવિત કરે છે. દા.ત. ભય એક માનસિક સ્થિતિ છે. પણ તેનો પ્રભાવ 
શરીર ઉપર એ રીતે પડે છે કે, રૂંવાડાં ઉભા થઈ જાય છે, અને શરીરમાં 
ધ્રુજારી છૂટે છે. વાસ્તવમાં જાદૂ દ્વારા હકીકત બદલાતી નથી, પરંતુ માનવીનું 
મન અને તેની ઈન્દ્રિયો તેનાથી પ્રભાવિત થઈ એમ અનુભવવા લાગે છે કે, 
હકીકત બદલાઈ ગઈ છે. હઝ. મૂસા (અલૈ.) તરફ જાદુગરોએ જે દોરડા 
અને લાઠીઓ કેંકી હતી, તે હકીકતમાં સર્પો બન્યા ન હતા, પરંતુ હજારોના 
સમૂહની દષ્ટિ ઉપર એવી અસર થઈ કે સૌને તે સ્પ જણાયા. 


મંત્ર-તંત્ર મારક્તે ઈલાજ કરાવવો : 


હદીસોમાં હઝ. અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ (રદી.)ની લંબાણપૂર્વકની 
રિવાયત છે, જેના અંતમાં હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે 
કે, મારી ઉમ્મતના એ લોકો હિસાબ-કિતાબ વિના જજ્ઞતમાં પ્રવેશ કરશે, 
જેઓ ન ડામ આપવાનો ઈલાજ કરાવે છે, ન મંત્ર-તંત્ર કરાવે છે, ન જ્યોતિષ 
જોવડાવે છે, પણ પોતાના રબ ઉપર ભરોસો કરે છે. (%/્કે%) હઝ. મુગીરહ 
(રદી.)ની રિવાયત છે કે, હુઝૂર (સલ.)એ ફરમાવ્યું : “જેણે ડામ દ્વારા 
ઈલાજ કરાવ્યો અને મંત્ર-તંત્ર કરાવ્યા, તેનો અલ્લાહપાક ઉપરનો વિશ્વાસનો 





[૮૬૩] ૦ પવિત્ર કુઆનિ સારાંશ ૦ સત્તાવીસમી તરાવીહ 





સબંધ તૂટી ગયો.” (જર/જેઝ) હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન મસ્‌ઉદની રિવાયત 
છે કે, રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ દસ વસ્તુઓને પસંદ કરતા 
ન હતા, જેમાંની એક મંત્ર-તંત્ર પણ છે. સિવાય કે મુઅવ્વઝતેન. (અજ £/6દ, 
અ૯*5, ૪૪/ઈ, ઈશ્જે /હે*%/૪ ૯/2) કેટલીક હદીસોથી એ પણ જણાય છે કે, 
આરંભમાં હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે મંત્ર-તંત્રની બિલ્કુલ મનાઈ 
કરી હતી, પરંતુ પાછળથી એ શરતે આની છૂટ આપી દીધી કે, તેમાં શિક ન 
હોય. અલ્લાહપાકના પવિત્ર નામો અથવા કુર્‌આન સાથે મંતરવામાં આવે. 
બોલ એવા હોય, જે સમજાય અને જાણી શકાય કે આમાં કોઈ ગુનાહની વસ્તુ 
નથી અને વિશ્વાસ મંત્ર-તંત્ર ઉપર કરવામાં ન આવે કે તે પોતે સાજો કરનાર 
છે, બલ્કે અલ્લાહ તઆલા ઉપર ભરોસો રાખવામાં આવે કે તેની ઈચ્છા હશે 
તો આને લાભદાયી બનાવી દેશે. 


સૂરએ ફલકની આયતોનો ખુલાસો 
બધી જ વસ્તુઓની બુરાઈથી અલ્લાહપાકની પનાહ જ શ્રેષ્ઠ રસ્તો છે 


(હે નબી સલ. !) આપ ફરમાવી દો કે પ્રભાતના માલિકનો આશરો લઉં 
છું, (૧) દરેક વસ્તુની બુરાઈથી જે તેણે બનાવી છે (ર) અને અંધારી રાતની 
બુરાઈથી, જ્યારે કે તે આવી જાય (૩) અને (પઢી પઢીને દોરાની) ગાંઠો પર 
(જાદૂની) ફૂંક મારનારીઓની બુરાઈથી (૪) અને ઈર્ષા કરનારની બુરાઈથી 
(આસરો લઉં છું) જ્યારે કે તે અદેખાઈ કરે. (પ) 

સૂરએ નાસની આયતોનો ખુલાસો 
હસદ-ઈષા કરનારથી એકમાત્ર અલ્તલાહપાકનો જ આસરો લેવો :ઃ 

(હે નબી સલ. !) આપ ફરમાવી દો કે હું લોકોના પરવરદિગાર (૧) 
લોકોના બાદશાહ, (૨) લોકોના મઅબૂદનો આસરો લઉં છું. (૩) વસવસા 
નાખનાર, સંતાઈ જનાર (શયતાન)ની બુરાઈથી, (૪) જે લોકોના દિલોમાં 


વસવસા નાખે છે (૫) (પછી તે વસવસો નાખનાર) જિનજ્ઞાતમાંથી હોય કે 
મનુષ્યોમાંથી. (૬) 








